શ્રીરામચરિતમાનસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1 


હનુમાન ચાલીસા 
દો૦- શ્રી ગુરુ ચરન સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ | 
બરનઉ રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફ્લ ચારી ।॥ 


શ્રી ગુરુદેવના ચરણ રજથી મારૂ મન પવિત્ર કરી હવે હું શ્રી ભગવાન રામના યશનું વર્ણન કરૂં છું. જે (ધર્મ, અથે 
કામ અને મોક્ષ) ચારે પ્રકારનાં ફળ આપનાર છે. 


બુદ્ધિહેન તનુ જાનિકે સુમિરો પવન કુમાર 
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ ક્લેસ બિકાર ।॥ 


હું મારી જાતને બુદ્ધિહિન ગણીને શ્રી હનુમાનજી આપનું સ્મરણ કરું છું. હે પ્રભુ આપ મને બુદ્ધિ, બળ તથા વિદ્યા 
આપો અને મારા વિકારોનો નાશ કરો. 


ચૌ૦- જ્ય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥ 


જ્ઞાન અને ગુણોનાં સાગર શ્રી હનુમાનજી આપનો જય જયકાર હો ! ત્રણેય લોકમાં કીર્તિમાન મારૂતિ। આપનો જય 
ન 
હો ! 


રામદૂત અતુલિત બલધામા | એઅંજનિપુત્ર પવનસુત નામા ।॥ 
શ્રી રામજીના દૂત આપમાં અનંત શક્તિ છે આપનું અંજનિપુત્ર અને પવનપુત્ર નામજગ પ્રસિદ્ધ છે. 
મહાવીર વિક્રમ બજરંગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


આપ મહાવીર તથા મહાપરાક્રમી છો. આપનું શરીર વજ સમાન છે. આપ કુબુદ્ધિનો નાશ કરનારા છો| અને 
સુબુદ્ધેના સહાયક છો. 


કંચન બરન બિરાજ સુબેસા | કાનન કુંડલ ડુંચિત કેસા ॥ 


હે કપિ શ્રેષ્ઠા આપના દેહનો વર્ણ કંચન જેવો છે. કાનમાં કુંડળ છે અને મસ્તક પર વાકડીયા વાળ છે. આપનું આ 
સ્વરૂપ અતિ સોહમણું છે. 


હાથ વજ ઔર ધ્વજા બિરાજે | કાંધે મુંજ જનેઉ સાજે ।॥ 
આપના હાથમાં ગદા અને ધ્વજા છે ખભા પર જનોઇ શોભાયમાન છે. 

શંકર સુવન કેસરીનંદન | તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન ।॥ 
કેસરીનંદન આપ શંકરના અવતાર છો| આપનું મહાપ્રતાપી અને તેજસ્વી સ્વરૂપ સમગ્ર વિશ્વમાં પૂજનીય છે. 

વિઘાવાન ગુની અતિ ચાતુર | રામકાજ કરિબે કો આતુર ॥ 
હે કપિ શ્રેષ્ઠ આપ વિદ્યાવાન ગુણવાન અને ચતુર છો| સદા રામ ભગવાનનું કાર્ય કરવા આતુર રહો છો। 

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા | રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥ 


પ્રભુ રામજીનું ચરિત્ર સાંભળવામાં આપને ઘણી આસક્તિ છે. શ્રીરામ। શ્રી લક્ષ્મણ અને સીતામૈયા આપના હદયમાં 
કાયમ નિવાસ કરે છે. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-3 


સૂક્્મરૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા | બિક્ટ રૂપ ધરી લંકા જરાવા ॥ 
સીતામૈયાને સુક્ષ્મરૂપ ધારણ કરી બતાવ્યું અને વિકરાળ રૂપ ધરી લંકાને બાળ હતી. 
ભીમરૂપ ધરિ અસુર સંહારે | શ્રી રામચંદ્ર કે કાજ સંહારે ॥ 


મહાભંયકર રૂપ ધારણ કરી રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો અને શ્રીરામજીના સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં સહયોગ આપ્યો 
હતો. 


લાય સંજીવન લખન જિયાયે | શ્રી રઘુવિર હરષિ ઉર લાયે ॥ 


સંજીવની બુટી લાવી શ્રી લક્ષ્મણજીને જીવત્દાન આપ્યું તેથી અતિ હર્ષિત થઇ પ્રેમથી શ્રીરામજીએ આપને છાતીએ 
લગાવ્યા હતા. 


રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઇ | તુમ મમ પ્રિય ભરત હિ સમ ભાઇ ।॥ 
ભગવાન શ્રીરામે આપની ઘણી પ્રશંસા કરીને કહ્યું કો ભરત જેટલો જ તું મારો પ્રિય ભાઇ છે 

સહસ્ર બદન તુમ્હરો જશ ગાવે । અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥ 
સહસ્ત્ર મુખવાળા શેષનાગ આપના યશગાન ગાય છે એમ કહેતા પ્રેમથી ભગવાન શ્રીરામે આપને ગળે લગાડ્યા 

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા | નારદ શારદ સહિત અહીસા ।॥ 
સનકાદિક ત્રથષિ। બ્રહ્મા। નારદા સરસ્વતી શેષનાગ આપની કીર્તિનું યોગ્ય વર્ણન કરી શકતા નથી. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-4 


જમ કૂબેર દિગપાલ જહાં તે | કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાં તે 


યમરાજા કુબેર દિગપાલ જેવાં દેવતા પણ આપનો મહિમા પૂર્ણરૂપે વર્ણન કરી શકતા નથી તો પૃથ્વી પરના કવિ 


અને વિદ્ધાનો કઇ રીતે કહી શકે ? 


તુમ ઉપકાર સુષગ્રીવહિ કીન્ડા | રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા 
આપે સુગ્રીવજીને સહાય કરી ભગવાન શ્રીરામ સાથે તેમનો મેળાપ કરાવ્યો અને એમને રાજા બનાવ્યા 
તુમ્હારો મંત્ર બિભીષણ માના | લંકેશ્વર ભએ સબ જગ જાના 


આપનો મંત્ર વિભીષણે સ્વીકાર્યો અને તે લંકાનો રાજા થયો। આ વાત સમસ્ત વિશ્વ જાણે છે 

જુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનુ | લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ 
ઘટાથી હજારો જોજન દૂર સૂર્યનું મધુર ફળ માનીને આપ ગળી ગયા હતા 

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહિ | જલધિ લાંઘી ગયે અચરજ ના્હિ 
શ્રીરામની વીટી મોઢામાં રાખી આપ વિશાળ સમુદ્રને પાર કરી ગયા એમાં કાંઇ ખાસ આશ્ચર્ય નથી 

દુર્ગમ કાજ જગત કે જે તે | સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તે તે 
હે કેસરી નંદન સંસારમાં જે કઠિન કાર્ય છે તે આપની કૃપાથી સરળ. બની જાય છે. 


રામ દુઆરે તુમ રખવારે | હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-5 


આપ શ્રીરામના હ્વારપાળ છો। આપની આજ્ઞા વિના કોઇ અંદર પ્રવેશ કરી શકતો નથી. 
સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના | 


તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ॥ 
આપની શરણ જે કોઇ આવે છે એ બધા આનંદ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે અમારા રક્ષક છો તેથી અમને કોઇ જ ડર 
નથી 
આપન તેજ સમ્હારો આર્પે । તીનો લોક હાંક તે 
હે અંજની પુત્ર ! આપ જ આપનું તેજ સહન કરી શકો છો. આપના હુંકારથી ત્રણેય લોક કાંપવા લાગે 
ભૂત પિસાચ નિકટ 


દ્રિઈ 


*્ન્ડ્‌ 


1 | 


છે. 
નહીં આવે । 


મહાબીર જબ નામ સુનાવે 
ભક્તજન જ્યારે આપના નામનું રટન કરે છે। ત્યારે ભૂત - પ્રેત એમની પાસે આવતા નથી. 
ડે ે નરે 

નાસે રોગ હરે સબ પીરા 


। જપત નિરંતર હનુમંત બીરા ।॥ 
હે કેશરી નંદન ! આપનું નામ સતત જપનારના બધા રોગો દૂર થઇ જાય છે અને તેની બધી પીડા દૂર થઇ જાય 
છે. 
સંકટ તે હનુમાન છુડાવે | મન કર્મ બચન ધ્યાન જો લાવે ॥ 
હે અંજની પુત્ર ! જે ભક્ત મન। વાણી અને કર્મથી આપનું એક ચિત્તે ધ્યાન કરે છે। એને આપ બધી વિપત્તિથી 
બચાવો છો. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-6 


સબ પર રામ તપસ્વી રાજા | તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥ 
સર્વોપરી રાજા શ્રીરામ એક શ્રેષ્ઠ તપસ્વી રાજા છે। તેમના કાર્ય સફળ કરવામાં આપે ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. 
ઔર મનોરથ જો કોઇ લાવે | સોઇ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥ 
હે કેશરી નંદન ! આપની સમક્ષ મનોરથ લઇને જે કોઇ વ્યક્તિ આવે છે તેના આ જીવનમાં બધા જ મનોરથ પૂર્ણ 


ન 


થાય છ. 


ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા | હે પરસિદ્ધિ જગત ઉજિયારા ॥ 
આપનો પ્રતાપ ચારે યુગમાં પ્રસિદ્ધ છે. વિશ્વમાં આપની કીર્તિ। યશ પ્રકાશમાન છે. 
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે | અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥ 


સાધુ। સંતના આપ રક્ષક છો। આપ રક્ષસોના સંહાર કરનાર છો અને આપ શ્રીરામને અતિ પ્રિય છો 
અષ્ટ સિધ્ધ નવ નિધિ કે દાતા | અસ વર દીન જાનકી માતા ॥ 
સીતામૈયાયે આપને વરદાન આપ્યું છે કે આપ અષ્ટસિધ્ધિ અને નવનિધિ ચાહો એને પ્રદાન કરી શકો. 
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા | સદા રહો રઘુપતિ તે દાસા ॥ 
હે બજરંગબલી ! “શ્રીરામ” નામરૂપી રસાયણ આપની પાસે છે. આપ સદાય શ્રીરામની સેવામાં તત્પર રહો છો. 
તુમ્હરે ભજન રામકો પાવે | જનમ જનમકે દુઃખ બિસરવે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-7 


પામર 


આપનું ભજન કરનારને શ્રીરામનું દર્શન થાય છે. અને તેના જન્મ જન્માંતરના દુઃખો કાયમ માટે નષ્ટ થઇ જાય 


અંતકાલ રઘુબર પુર જાઇ | જહાં જનમ હરિભક્ત કહાઇ ।॥ 
તે અંતકાળે સાકેત ધામમાં જાય છે. કદાચ મૃત્યુલોકમાં જન્મે તો તેને શ્રીહરિના ભક્ત તરીકે પ્રસિદ્ધિ મળે છે. 

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઇ | હનુમંત સેઇ સર્વ સુખ કરઇ ।॥ 
જે ભક્ત અન્ય દેવતાઓનું હદયમાં સ્થાન ન રાખી શ્રી હનુમાનજી સેવા કરે તો તે સર્વ સુખ સંપન્ન થાય છે. 

સંક્ટ ક્ટે મિટે સબ પિરા | જો સુમિરે હનુમંત બલબીરા ॥ 
અતિ બળવાન વીર બજરંગબલીનું જે સ્મરણ કરે છે તેના બધા સંકટો દૂર થાય છે. 

જે જૈ જે હનુમાન ગૌસાંઇ | કૃપા કરહુ ગુરૂ દેવકી નાઇ ॥ 
શ્રી હનુમાનજી આપનો જય જયકાર હો| આપ મારા પરમ કૃપાળુ ગુરૂદેવની જેમ કૃપા કરો. 

જો સતબાર પાઠ કર કોઇ | છુટહી બંદિ મહા સુખ હોઇ ।॥ 
જે કોઇ વ્યક્તિ હનુમાન ચાલીસા નો સો વખત પાઠ કરશે તે સર્વ બંધનમાંથી મુક્તિ પામશે અને પરમ સુખને 


ત્- 


ન્‌ 


જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા | હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-8 


ન્‌ 


જે ભક્ત “હનુમાન ચાલીસા” નો નિત્ય પાઠ કરશે તેને ચોક્કસ સફળતા મળશે. આના સાક્ષાત્‌ ભગવાન શંકર 
સાક્ષી છે. 
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા | કીજે નાથ હૃદય મહં ડેરા ॥ 
સંતશ્રી તુલસીદાસજી કહે છે કે। “સદા સર્વદા હું શ્રી હનુમાનજીનો સેવક છું હે નાથ આપ મારા હદયમાં નિત્ય 
બિરાજો” 
દો૦- પવન તનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૂપ 
રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસહુ સૂર ભૂપ ॥।॥ 


હે પવન પુત્ર હનુમાનજી સર્વ સંકટોનો નાશ કરનારા। આપ મંગલમૂર્તિ રૂપ છો. આપ શ્રીરામ। લક્ષ્મણ અને સીતા 
મૈયા સહિત અમારા હૂદયમાં નિત્ય બિરાજો. 


સીયાવર રામચંદ્રકી જે, અયોધ્યા રામજીલલાકી જે, પવનસુત હનુમાનકી જે, ઉમાપતિ મહાદેવકી જે, રમાપતિ 
રામચંદ્રકી જે વૃંદાવન કૃષ્ણબલદાઉજીકી જે, બોલોભાઈ સબ સંતનકી જે અપને અપને ગુરુગોવિંદકી જે, સંધ્યા આરતીકી 
ન્ડ 
જે જે સીતારામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-9 


શ્રી ગણેશાય નમઃ 
॥ શ્રીહરિઃ ॥ 
પારાયણ વિધિ 


શ્રીરામચરિતમાનસનો વિધિપૂર્વક પાઠ કરનારા મહાનુભાવોએ પાઠારંભના પૂર્વે શ્રીતુલસીદાસજી શ્રીવાલ્મીકિજી 
શ્રીશિવજી તથા શ્રીહનુમાનજીનું આવાહન। પૂજન કર્યા બાદ ત્રણોય ભાઈઓસહિત શ્રીસીતારામજીનું આવાહન। 
ષોડષોપચાર પૂજન અને ધ્યાન કરવુ જોઈએ. તર્થાત્‌ પાઠનો આરંભ કરવો જોઈએ સર્વેના આવાહન। પૂજન અને ધ્યાનના 
મંત્ર ક્રમાનુસાર અહી આપવામાં આવ્યા છે ? । 


અથઃ આવાહન મંત્ર 
તુલસીક નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ શુચિવ્રત | નેત્રક્ત્ત ઉપવિશ્યેદં પૂજનં પ્રતિગૃહ્યતામ્‌ ॥૧॥ 
ઝં તુલસીદાસાય નમઃ । 


“તમને પ્રણામા હે તુલસીદાસ! હે પવિત્ર વ્રતના સંત। કૃપા કરીને અહીં આવો. દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં તમારું આસન 
લઈને। આ આરાધના સ્વીકારો. તુલસીદાસને વંદન.” 


શ્રીવાલ્મીક નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ શુભપ્રદ | ઉત્તરપૂર્વયોર્મધ્યે તિષ્ઠ ગૃહીષ્વ મેડર્ચનમ્‌ ॥૨॥ 
3 વાલ્મીકાય નમઃ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-10 


“તમને પ્રણામા હે વાલ્મીકિ! પ્રાર્થના અહીં આવો। હે આશીર્વાદ આપનાર! ઉત્તર-પૂર્વમાં તમારું આસન લો અને 
ક ય જ 9? 
મારી અંજલિ સ્વીકારો. વાલ્મીકિને પ્રણામ. 


ગૌરીપતે નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ મહેશ્વર | પૂર્વદક્ષિણયોર્મધ્યે તિષ્ઠ પૂજાં ગૃહાણ મે ॥૩॥ 
ઝં ગૌરીપતયે નમઃ 


ઓ ગૌરી (પાર્વતી)ના પતિ! પ્રાર્થના કરો! અહીં આવો| હે શક્તિશાળી ભગવાન. કૃપા કરીને દક્ષિણ-પૂર્વમાં તમારું 
આસન લો અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. ગોરી (પાર્વતી)ના પતિ ને પ્રણામ.” 


શ્રીલક્ષ્મણ નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ | યામ્યભાગે સમાતિષ્ઠ પૂજનં સંગૃહાણ મે ॥૪॥ 
35 શ્રીસપત્નીકાય લક્ષ્મણાય નમઃ 


“હે લક્ષ્મણ। તને પ્રણામ; કૃપા કરીને તમારી પ્રિય પત્ની (ઉર્મિલા) સાથે અહીં આવો. કૃપા કરીને વેદીના દક્ષિણ 
ભાગમાં કબજો કરો। અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. લક્ષ્મણને તેમની પત્ની સાથે પ્રણામ કરો.” 


શ્રીશત્રુઘ્વ નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ । પીઠસ્ય પશ્રિમે ભાગે પૂજનં સ્વીકુરુસ્વ મે ॥૫॥ 
ડં શ્રીસપત્નીકાય શત્રુઘ્નાય નમઃ 


"હે શત્રુઘ્ના તમને પ્રણામ ! કૃપા કરીને તમારી પ્રિય પત્ની (શ્રુતકીર્તિ) સાથે અહીં આવો. આ વેદીના પશ્ચિમ ભાગમાં 
તમારી જાતને બેસીને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. તેમની પત્ની સાથે શત્રુઘ્નને પ્રણામ કરો." 


શ્રીભરત નમસ્તુભ્યમિહાગચ્છ સહપ્રિયઃ | પીઠકસ્યોત્તરે ભાગે તિષ્ઠ પૂજાં ગૃહાણ મે ॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-11 


૩ શ્રીસપત્નીકાય ભરતાય નમઃ 


“તમને પ્રણામા હે ભરત!પ્રાર્થના કરો કે તમારી પ્રિય પત્ની (માંડવી) સાથે અહીં આવો, કૃપા કરીને વેદીના ઉત્તરીય 
ભાગમાં બેસો અને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો. ભરત અને તેની પત્નીને પ્રણામ. 
શ્રીહનુમન્મસ્તુભ્યમિહાગચ્છ કૃપાનિધે | પૂર્વભાગે સમાતિષ્ઠ પૂજનં સ્વીકુરુ પ્રભો ॥૭॥ 
ઇં હનુમતે નમઃ 
“હે હનુમાનજી તમને પ્રણામ! પ્રાર્થના કરો। હે કરુણાની ખાણ। અહીં આવો. કૃપા કરીને પૂર્વીય ક્વાર્ટર પર કબજો 
કરો અને મારી અંજલિ સ્વીકારો| હે ભગવાન! હનુમાનજીને વંદન.” 
અથ પ્રધાનપૂજા ચ કર્તવ્યા વિધિપૂર્વક 
પુષ્પાંજલિ ગૃહીત્વા તુ ધ્યાન કુર્યાતપરસ્ય ચ ॥૮॥ 
મુખ્ય દેવતા (શ્રી રામ તેમની પત્ની। સીતા સાથે) ની પછી યોગ્ય વિધિ સાથે પૂજા કરવી જોઈએ. પોતાની હથેળીના 
પોલાણમાં ફૂલો લઈને વાચકે નીચેના શ્લોકના પ્રકાશમાં પરમ દેવતા (શ્રી રામ)નું ધ્યાન કરવું જોઈએઃ - 
રક્તામ્ભોજદલાભિરામનયનં પીતામ્બરાલંકૃતં 
શ્યામાંગમ્‌ દિભુજ પ્રસન્ન વદન શ્રીસીતયા શોભિતમ્‌ | 
કારુણ્યામૃતસાગરંપ્રિયગણેર્ભાભાત્રાદિભિર્ભાવિતં 
વન્દેવિષ્ણુશિવાદિસેવ્યમનિશંભક્તેષ્ટસિદ્ધીપ્રદમ્‌ ॥૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-12 


“હું હંમેશા શ્રી રામને પૂજું છું। જેમની મોહક આંખો લાલ કમળની પાંખડીઓ જેવી હોય છે। જેઓ પીળા વસ્ત્રો 
પહેરેલા હોય છે અને શ્યામ-ભુરો રૂપ ધારણ કરે છે। જેઓ પ્રફુલ્લિત મુખ ધારણ કરે છે। તેમની સાથે શ્રી સીતા હોય 
છે। અને તે દયાના રૂપમાં અમૃતનો મહાસાગર છે। જેની રાહ વિષ્ણુ। શિવ અને અન્ય લોકો દ્વારા પણ જોવામાં આવે છે 
અને તેના ત્રણ ભાઈઓ અને અન્ય પ્રિય સહાયકો (હનુમાન અને અન્ય) સાથે તેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે અને જે 
તેમના ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરે છે.” 


આગચ્છ જાનકીનાથ જાનક્યા સહ રાઘવ 
ગૃહાણ મમ પૂર્જા ચ વાયુપુત્રાદિભીર્યુતઃ ॥૧૦॥ 
ઈત્યાવાહનમ્‌ 


"કૃપા કરીને આવો। જનકની પુત્રીના ભગવાન। સીતા સાથે અને હનુમાન (પવન-દેવતાના પુત્ર) અને અન્ય લોકો 


સાથે। હે રઘુના સંતાનો સાથે મારી શ્રદ્ધાંજલિ સ્વીકારો." 


સુવર્ણરચિતં રામ દિવ્યાસ્તરણશોભિતમ્‌ 
આસનં હિ મયા દત્તમ્‌ ગૃહાણ મણિચિત્રિતમ્‌ ॥૧૧। 


ઇંતિ ષોડશોપચારેઃ પૂજયેત્‌ 


"હે રામા મારા દ્વારા અર્પણ કરેલ સોનાના આ રત્નજવેલ આસન પર કબજો કરો અને ઉત્કૃષ્ટ આવરણ સાથે 
વિતરિત કરો.” પછી શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલ સોળ ગણા સાધનો સાથે દેવતાની પૂજા કરવી જોઈએ. 


સોળ પ્રકારે પૂજાનો સમાવેશ થાય છેઃ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-13 


1. પદ્યા (પગ ધોવા માટેનું પાણી); 2. અર્ઘ્ય (હાથ ધોવા માટેનું પાણી); 3. આચમણિયા (પીવા માટે પાણી); 4. 
સ્નાનિયા (સ્નાન કરવા માટેનું પાણી); 5. વસ્્રા (વસ્રો); 6. અભુષણ (આભૂષણો); 7. ગંધ (ચંદનનો લેપ) 8. પુષ્પ 
(ફૂલો); 9. ધુપ (સળગતી ધૂપ); 10. દીપ (પ્રકાશ); 11. નેવે (ખોરાક); 12. અચામણિયા (મોં ધોવા માટેનું પાણી); (13) 
તમ્બુલા (સોપારી સાથે મોંને સાફ કરવા અને સુગંધિત કરવા માટેના અન્ય ઘટકો) 14. સ્તવ-પાઠ (ગુણગાન ગાવું); 15. 
તર્પણ (તરસ મટાડવાનું પાણી) અને 16. નમસ્કાર (નમસ્કાર). 


પય 


ઝં અસ્ય શ્રીમન્માનસરામાયણશ્રીરામચરિતસ્ય 
શ્રીશિવકાકભુશુન્ડીયાજ્ઞવલ્કય-ગોસવામિતુલસદાસા ત્ર્ક્ષયઃ 
શ્રીસીતારામો દેવતા શ્રીરામનામ બીજં ભવરોગહરી ભક્તિઃ શક્તિઃ મમ નીયંત્રતા । 
શેષવિઘ્નતયા શ્રીસીતારામપ્રિતિપૂર્વક-સકલમનોરથસિદ્ધયર્થ પાઠે વિનિયોગઃ ।| 
"માનસ-રામાયણ।" ભગવાન શિવના નામથી જાણીતી શ્રી રામની આ કથાના। કાકભુસુંદી અને યાજફિયાવલ્ક્ય 
અને ગોસ્વામી તુલસીદાસ ત્રદષિ છે; શ્રી રામ તેમની પત્ની। સીતા સાથે એકતા। દેવતા છે; 'રામ' નામ બીજ છે; ભક્તિ 
જે સ્થાનાંતરણના રોગને મટાડે છે। તે શક્તિ છે. અને આ વાંચનનો હેતુ સીતા અને રામના પ્રાયશ્ચિત દ્વારા તમામ 
દુષ્ટતાઓને દૂર કરવાનો અને તમામ ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાનો છે." 
અથ આચમનમ્‌ 
પછી એક પછી એક શ્રી સીતારામભ્ય નમઃ નીચેના મંત્રોના પાઠ સાથે ત્રણ વખત પાણી પીવું જોઈએ; ઓમ શ્રી 
રામચંદ્ર અને ઓમ શ્રી રામભદ્ર. સીતા અને રામના પવિત્ર બીજ-મંત્રના પાઠ સાથે પ્રાણાયામ પણ કરવો જોઈએ. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-14 


શ્રીસીતારામાભ્યાં નમઃ | શ્રીરામચન્દ્રાય નમઃ | શ્રીરામભદ્રાય નમઃ | 
ઇંતિમંત્રત્રિતયેન આચમનુંકુર્યાત | શ્રીયુગલબીજમંત્રેણપ્રાણાયામંકુર્યાત્‌ | 
અથ કરન્યાસઃ 


કરણ્યાસમાં વિવિધ આંગળીઓ। હથેળીઓ અને હાથના પાછળના ભાગમાં લાક્ષણિક મંત્રોનું આહ્યાન અને સ્થાપન 
કરવામાં આવે છે. કરણ્યાસ તેમજ આંગણ્યાસમાં મંત્રોને જીવંત સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તે મંત્રોના આ 
મૂર્તિમંત સ્વરૂપો છે જેને સ્પર્શ કરવામાં આવે છે અને ચોક્કસ અંગોના નામ ટાંકીને અભિવાદન કરવામાં આવે છે. આ 
પ્રક્રિયા દ્વારા પાઠ કરનાર પોતે મંત્ર સાથે ઓળખાય છે અને મંત્ર-દેવના સંપૂર્ણ રક્ષણ હેઠળ લાવવામાં આવે છે. તે બાહ્ય 
અને આંતરિક બંને રીતે શુદ્ધ થાય છે અને દૈવી ઊર્જાથી ભરપૂર છે. તેમનો આધ્યાત્મિક અભ્યાસ અંત સુધી એક સરળ 
અભ્યાસક્રમ ચાલે છે અને તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 


આ કિસ્સામાં 'કારણ્યાસ' ની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છેઃ- 
જગ મંગલ ગુન ગ્રામ રામ કે | દાનિ મકુતિ ધન ધરમ ધામ કે ॥ 
અંગુૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ 


(રામ પાસે રહેલા સદ્ગુણોના યજમાનો વિશ્વ માટે આશીર્વાદ છે અને મુક્તિ ધના ધાર્મિક યોગ્યતા અને દૈવી ધામ) 
છે.આ શબ્દો ઉચ્ચારતા બંને હાથના અંગૂઠાને તર્જની-આંગળીઓ વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 


રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં | તિન્હહિ ન પાપપુંજ સમુહાહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-15 


તર્જનીભ્યાં નમઃ 
(બગાસ ખાતી વખતે પણ '“રામ' નામનો ઉચ્ચાર કરનારાઓની હાજરીમાં અનેક પાપો ઊભા રહેવાની હિંમત 
કરતા નથી.)આ બોલતા બંને હાથની તર્જની આંગળીઓને અંગૂઠાથી સ્પર્શ કરવી જોઈએ. 
રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા | હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા ॥ 
મધ્યમાભ્યાં નમઃ 


(તમારી ઉપાધિ 'રામ' હે ભગવાના અન્ય તમામ દેવી નામોથી આગળ વધો અને પાપોના રૂપમાં પક્ષીઓના 
સંબંધમાં પક્ષીઓની ભૂમિકા ભજવો.) આ બોલતા બંને હાથની વચ્ચેની આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવી જોઈએ. 


ઉમા દારુ જોષિત કી નાઈ | સબહિ નચાવત રામુ ગોસાઈ ॥ 
અનામિકાભ્યાં નમઃ 
(હે પાર્વતી। ભગવાન શ્રી રામ આખી સૃષ્ટિને લાકડાની ઢીંગલીની જેમ નૃત્ય કરાવે છે. આ બોલતા બંને હાથની 
રીંગ-આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહી | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિ તબહીં ॥ 
કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ 


જે ક્ષણે કોઈ પ્રાણી મારા તરફ પોતાનું મુખ ફેરવે છે - (ભગવાન કહે છે) - તેના દ્વારા લાખો જન્મોથી કરેલા પાપો 
ત્યાં અને ત્યાં ઓગળી જાય છે.) આ બોલતા બંને હાથની નાની આંગળીઓને અંગૂઠા વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-16 


મામભિરક્ષય રઘુકુલ નાયક | ધૃતબર ચાપ સ્ચિર કર સાયક ।॥ 
કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ 


(હે રઘુની જાતિના આગેવાન। તમે તમારા હાથમાં એક ઉત્તમ ધનુષ્ય અને તેજસ્વી બાણ ધરાવો છો તેમ મારી રક્ષા 
કરો.) આ બોલતા બંને હાથની હથેળીઓ અને પીઠને એક પછી એક હાથ વડે સ્પર્શ કરવા જોઈએ. 


અથ હૃદયાદિન્યાસઃ 


આંગણ્યાસમાં હૃદય અને શરીરના અન્ય ભાગોને જમણા હાથની, બધી આંગળીઓ એકબીજા સાથે જોડીને સ્પર્શ 
કરવામાં આવે છે. 


જગ મંગલ ગુન ગ્રામ રામ કે | દાનિ મૂકુતિ ધન ધરમ ધામ કે ॥ 
હંદયાય નમઃ 
આ બોલતા હૃદયને જમણા હાથની પાંચેય આંગળીઓથી સ્પર્શવું જોઈએ. 
તેવી જ રીતે નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી કપાળને સ્પર્શ કરવો જોઈએઃ- 
રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં | તિન્હહિ ન પાપપુંજ સમુહાહીં ॥ 
શિરસે સ્વાહા 


ક. ન 


પછી નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી માથા પરના વાળને સ્પર્શ કરવો જોઈએ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-17 


રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા | હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા ॥ 
શિખાયે વષટ્‌ 
નીચેની પંક્તિ બોલ્યા પછી જમણા ખભાને ડાબા હાથની આંગળીઓ વડે સ્પર્શ કરવો જોઈએ અને ઊલટુંઃ- 
ઉમા દારુ જોષિત કી નાઈ | સબહિ નચાવત રામુ ગોસાઈ ॥ 
કવચાય હૂમ્‌ 
નીચેની પંક્તિ ઉચ્ચાર્યા પછી બંને આંખોને જમણા હાથની આંગળીઓથી સ્પર્શ કરવી જોઈએઃ- 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહિં | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિ તબહીં ॥ 
નેત્રાભ્યાં વૌષટ્‌ 
જમણા હાથને કપાળથી માથાના પાછળના ભાગ સુધી અને કપાળની પાછળની તરફ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ 
દિશામાં લઈ જવો જોઈએ અને ડાબા હાથની હથેળીને જમણી બાજુની તર્જની અને મધ્યની આંગળીઓ વડે મારવી 
જોઈએ 
મામભિરક્ષય રઘુકુલનાયક | ધૃત બર ચાપ રુચિર કર સાયક ।॥ 
અસ્રાય ફટ 


ઇતિહૃદયાદિન્યાસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-18 


અથ ધ્યાનમ્‌ 
ચૌ૦- મામવલોકય પંકજ લોચન । કૃપા બિલોકાનિ સોચ બિમોચન ।॥ 
નીલ તામરસ સ્યામ કામ અરિ | હૃદય કંજ મકરંદ મધુપ હરિ ॥૧॥ 


હે કમળનયન! હે શોકથી છોડાવનાર પ્રભુ શ્રીરામજી! મારા પર પણ કૃપાટષ્ટિ કરો. હે હરિ! આપ નીલકમળ સમાન 
શ્યામવર્ણ અને કામદેવના શત્રુ મહાદેવજીના હૃદયકમળના મકરંદ(પ્રેમ-રસ)નું પાન કરનારા ભ્રમર છો. ॥૧॥ 


જાતુધાન બરૂથ બલ ભંજન । મુનિ સજ્જન રંજન અઘ ગંજન ।॥ 
ભૂસુર સસિ નવ બુંદ બલાહક | અસરન સરન દીન જન ગાહક [।ર॥ 


આપ રાક્ષસોની સેનાના બળને તોડનારા છો, મુનિઓ અને સંતજનોને આનંદ આપનારા અને પાપોનો નાશ 
કરનારા છો. બ્રાહ્મણરૂપી ખેતીને માટે આપ નવા મેઘસમૂહ છો અને શરણહીનોને શરણ આપનારા તથા દીનજનોને 
પોતાના આશ્રયમાં ગ્રહણ કરનારા છો. ॥૨॥ 


ભુજ બલ બિપુલ ભાર મહિ ખંડિત | ખર દૂષન બિરાધ બધ પંડિત ॥ 
રાવનારિ સુખરૂપ ભૂપબર | જ્ય દસરથ કુલ કુમુદ સુધાકર ।॥૩ા 


પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વીના ઘણા ભારે બોજાને નષ્ટ કરનારા, ખર-દૂષણ અને વિરાધનો વધ કરવામાં કુશળ, 
રાવણના શત્રુ, આનંદસ્વરૂપ, રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને દશરથના કુળરૂપી કુમુદિનીના ચન્દ્રમા શ્રીરામજી! આપનો જય હો. 
॥ગા 


સુજ્સ પુરાન બિદિત નિગમાગમ | ગાવત સુર મુનિ સંત સમાગમ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-19 


કારુનીક બ્યલીક મદ ખંડન | સબ બિધિ કુસલ કોસલા મંડન ।॥૪॥ 
કલિ મલ મથન નામ મમતાહન । તુલાસિદાસ પ્રભુ પાહિ પ્રનત જન ।॥૫॥ 
ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 


આપનો સુંદર યશ પુરાણો, વેદોમાં અને તંત્રાદિ શાસ્્રોમાં પ્રકટ છે. દેવો, મુનિ અને સંતોનો સમુદાય એને ગાય છે. 
આપ કરુણા કરનારા કષ્ટોને હરનારા, અને મદનો નાશ કરનારા, સર્વે પ્રકારે કુશળ શ્રીઅયોધ્યાજીના ભૂષણ જ છો. 
આપનું નામ કળિયુગનાં પાપોને મથી નાખનારું અને મમતાને મારી નાખનારું છે. હે તુલસીદાસના પ્રભુ! શરણાગતની 
રક્ષા કરો. ॥૪-૫॥ 


દો૦- પ્રેમ સહિત મુનિ નારઇઠ બરનિ રામ ગુન ગ્રામ | 
સોભાસિંધુ હૃદર્યે ધરિ ગએ જરહોં બિધિ ધામ 1।૫૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણસમૂહોનું પ્રેમપૂર્વક વર્ણન કરીને મુનિ નારદજી શોભાના સમુદ્ર પ્રભુને હદયમાં ધરીને જ્યાં 
બ્રહ્મલોક છે ત્યાં ચાલ્યા ગયા. ॥૫૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


આરતિ શ્રીરામાયનજી કી 
આરતિ શ્રીરામાયનજી કી | કીરતિ કલિત લલિત સિયપીકી ॥ 


આરતીના પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાન રામની પ્રિય પત્ની સીતા અને તેના સુંદર ગુણોની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. 
ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ | બાલમિક બિગ્યાન વિસારદ ॥ 
સુક સનકાદિ સેષ અરુ સારદ | બરનિ પવનસુત કીરતિ નીકી ॥૧॥ 


બીજા શ્લોકમાં વિવિધ ત્રકષિઓ અને સંતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમણે નારદા વાલ્મીકિ અને શુક સહિત 
રામાયણના વર્ણન અને સમજમાં ફાળો આપ્યો છે. 


ગાવત બેદ પુરાન અષ્ટદટસ | ઇઓ સાસ્્ર સબ ગ્રંથનકો રસ ॥ 
મુનિ જન ધન સંતન કો સરબસ | સાર અંસ સંમત સબહી કી ॥।ર॥ 


ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન રામ અને તેમની કથા વિશે લખાયેલા વિવિધ ગ્રંથો અને શાસ્ત્રોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો 
છે। જેમાં વેદા પુરાણો અને અન્ય ઘણા ધાર્મિક ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ભગવાન રામના ભક્તો અને તેમના 
પ્રત્યેના તેમના પ્રેમનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 
ગાવત સંતત સંભુ ભવાની | અરુ ઘટસંભવ મુનિ બિગ્યાની ॥ 
વ્યાસ આદિ કબિબર્જ બખાની । કાગભુસુંડી ગરુડ કે હિ કી ।3]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-3 


ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે! જેઓ ભગવાન રામના ભક્ત પણ 
રહ્યા છે! તેમજ વિવિધ સંતો અને વિદ્દાનો તેમની વાર્તાના ઊંડા અર્થનો અભ્યાસ અને સમજણ કરે છે. તેમાં વિવિધ 
લેખકો અને કવિઓનો પણ ઉલ્લેખ છે જેમણે ભગવાન રામ અને તેમની વાર્તા વિશે લખ્યું છે. 


કલિમલ હરનિ બિષય રસ ફીકી | સુભગ સિંગાર મુક્તિ જુબતી કી ॥ 
દલન રોગ ભવ મૂરિ અમી કી | તાત માત સબ બિધિ તુલસી કી ।૪॥ 


પાંચમા અને અંતિમ શ્લોકમાં ભગવાન રામની કથાની પોતાના પાપોને દૂર કરવાની શક્તિની વાત કરવામાં આવી 
છે। અને તે શારીરિક અને માનસિક બીમારીઓથી પીડાતા લોકો માટે તેમની વાર્તાની ઉપચારાત્મક શક્તિઓને સ્વીકારે 
છે. આ શ્લોકોમાં તુલસીનું મહત્વ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। જે પવિત્ર છોડ ભગવાન રામ અને તેમની પૂજા સાથે 
સંકળાયેલી છે. એકંદરે શ્રી રામાયણજીની આરતીમાં ભગવાન રામ। તેમની પત્ની સીતા અને વિવિધ ત્રકષિઓ અને 
વિદ્દાનોના મહિમાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેમણે તેમની વાર્તાને સમજવામાં અને વર્ણવવામાં ફાળો આપ્યો છે. 
તે ભક્તોના જીવનમાં તેમની વાર્તાના મહત્વ અને શુદ્ધ અને ઉપચાર કરવાની શક્તિને સ્વીકારે છે. 


ગવ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-4 


માસપારાયણ_૧ 
માસપારાયણ_૨ 
માસપારાયણ_૩ 
માસપારાયણ_૪ 
માસપારાયણ_પ 
માસપારાયણ_૧૬ 
માસપારાયણ_૭ 
માસપારાયણ_૮ 
માસપારાયણ_૯ 
માસપારાયણ_૧૦ 
માસપારાયણ_૧૧ 
માસપારાયણ_૧૨ 
માસપારાયણ_૧૩ 


11૯2૮ 


માસપારાયણ _૧૪ 
માસપારાયણ_૧૫ 
માસપારાયણ_૧૬ 
માસપારાયણ_૧૭ 
માસપારાયણ_૧૮ 
માસપારાલણ_૧૯ 
માસપારાયણ_૨૦ 
માસપારાયણ_૨૧ 
માસપારાયણ_૨રર૨ 
માસપારાયણ_૨૩ 
માસપારાયણ_૨ર૪ 
માસપારાવણ_રપ 
માસપારાયણ_ર૬ 


1 


માસપારાયણ_૨૭ 
માસપારાવયણ_૨૮ 
માસપારાયણ_૨ર૯ 
માસપારાયણ_૩૦ 
નવાહપારાયણ _૧ 

નવાહપારાયણ_૨ 
નવાહપારાયણ_૩ 
નવાહપારાયણ_૪ 
નવાહપારાયણ_પ 
નવાહપારાયણ_૧ 

નવાહપારાયણ_૭ 
નવાહપારાયણ_૮ 
નવાહપારાયણ_૯ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-2 


પારાયણ વિધિ 

હનુમાનચાલીસા 

આરતિ શ્રીરામાયનજી કી 
મંગલાચરણ 

માસપારાયણ પહેલો 

ગુરુ વંદના 

બ્રાહ્મણ સંત વંદના 

ખલ વંદના 

સંત અસંત વંદના 

રામના રૂપમાં જીવોની પૂજા 
તુલસીદાસજીની નમ્રતા અને રામ 
ભક્તિકવિતા 

કંવિ વંદના 

વાલ્મીકિ વેદ બ્રહ્મા દેવતાઓ શિવ. 
પાર્વતી પૂજા 

શ્રીસીતારામ ધામ પરિકર વંદના 


બાલકાંડ 
શ્રીનામ વંદના અને નામ મહિમા 
માસપારાયણ બીજો 
શ્રીરામગુણ અને શ્રીરામચરિતનો 
મહિમા 
માનસ નિર્માણ ની તિથિ 
રામચરિતમાનસનુ રૂપ અને 
મહાત્મ્ય 
યાજ્ઞવલ્કય ભારદ્વાજ સંવાદ 
પ્રયાગની મહાનતા 
સતીનો ભ્રમ શ્રીરામ એશ્ચર્યને 
સતીનો અફસોસ 
માસપારાયણ ત્રીજો 
શિવજી દ્વારા સતીનો ત્યાગ 
શિવજીની સમાધિ 
દક્ષ યજ્ઞમાં જતી સતી 


પતિના અપમાનથી દુઃખી સતી બળી 
જાય છે 

પાર્વતીનો જન્મ અને તપસ્યા 
શિવજી સાથે લગ્ન માટે શ્રીરામજીની 
વિનંતી, 

સપ્તર્ષિઓની પરીક્ષામાં પાર્વતીજીનું 
મહત્વ 

કામદેવનું દેવકામે જવું અને ભસ્મ 
થઈ જવું 

રતિ માટે વરદાન 

ભગવાન શિવને લગ્ન માટે પ્રાર્થના 
કરે છે સપ્તર્ષિઓ 

માસપારાયણ ચોથો 

શિવજીની વિચિત્ર શોભાયાત્રા 
લગ્નની તેયારી 

શિવજીના લગ્ન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-3 


શિવ પાર્વતી સંવાદ 

માસપારાયણ પાંચમો નવાહન 
પહેલો વિશ્રામ 

અવતાર માટે 

નારદનું અભિમાન અને માયાનો 
પ્રભાવ 

વિશ્વમોહિનીનો સ્વયંવર નારદનો 
મોહભંગ 

મનુ શતરૂપા તપ અને વરદાન 
માસપારાયણ છઠો 
પ્રતાપભાનુની વાર્તા 
રાવણનો જન્મ તપસ્યા ને 
અત્યાચાર 

પૃથ્વી અને દેવતાઓની કરુણ પોકાર 
માસપારાયણ સાતમો 

ભગવાનનુ વરદાન 

રાજા દશરથનો પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ રાણીઓ 
ગર્ભવતી 


ક 


શ્વર્ય ને 


શ્રીભગવાન દેખાવ ને બાળલીલાનો 
આનંદ 

વિશ્વામિત્ર દશરથ રામ-લક્ષ્મણની 
માંગણી 

વિશ્વામિત્ર યજ્ઞનું રક્ષણ 

અહલ્યા ઉદ્ધાર 

માસપારાયણ આઠમો 

શ્રીરામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર જનકપુર 
પ્રવેશ 

શ્રી રામ-લક્ષ્મણના દર્શન કર્યા પછી 
જનકનો પ્રેમ 

શ્રી રામ-લક્ષ્મણનું જનકપુર 
નિરીક્ષણ 

ફૂલ બગીચા-નિરીક્ષણ, શ્રી સીતા- 
રામજીના દર્શન 

શ્રી સીતાજીની પાર્વતી પૂજા ને રામ- 
લક્ષ્મણ સંવાદ 

શ્રી રામ-લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રનો 
યજ્ઞશાળા પ્રવેશ 


માસપારાયણ, નવમો, નવાહ 
પારાયણ બીજો વિશ્રામ 

શ્રી સીતાનો યજ્ઞ શાળા પ્રવેશ 
બંદીઓ દ્વારા જનકની પ્રતિજ્ઞા ધનુષ 
ન ઉપાડ્યું 

શ્રી લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ 

ધનુષ તોડવું 

પુષ્પહાર, પરશુરામનું આગમન અને 
ક્રોધ 

માસપારાયણ, દસમો 

શ્રી રામ-લક્ષ્મણ અને પરશુરામ- 
સંવાદ 

જનકજીનો દૂત દશરથજી અયોધ્યાથી 
જાનપ્રસ્થાન 

માસપારાયણ અગ્યારમો 
જનકપુરમાં બારાતનું અને સ્વાગત 
શ્રી સીતા-રામ વિવાહ, વિદાય 
માસપારાયણ બારમો 


શ્રીરામચરિતમાનસ-4 


જાન અયોધ્યા પરત ફરે છે અને 
અયોધ્યામાં આનંદ 

શ્રી રામચરિત સાંભળવા ગાવાનો 
મહિમા 


બાલકાંડ સમાપ્ત 
માસપારાયણ_બારમો વિશ્રામ 
પારાયણવિધિ 
હનુમાનચાલીસા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-5 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
પ્રથમ સોપાન 
બાલકાંડ 
શ્લોક 

વર્ણાનામર્થસંઘાનાં રસાનાં છન્દસામપિ. 

મફગલાનાં ચ કર્તારૈ વન્દે વાણીવિનાયકો ॥૧॥ 
અક્ષરો, અર્થસમૂહો, રસો, છન્દો અને મંગળોને કરનારાં સરસ્વતીજી તેમજ ગણેશજીની હું વંદના કરું છું. ॥૧॥ 

ભવાનીશંકરો વન્દે શ્રદ્ધાવિશ્ચાસરૂપિણો 

યાભ્યાં વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધાઃ સ્વાન્તઃસ્થમીશ્વરમ્‌ ॥ર॥ 


શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનાં સ્વરૂપ શ્રીપાર્વતીજી અને શ્રીશંકરજીની હું વંદના કરું છું, જેમના વિના સિદ્ધજનો પોતાના 
અંતઃકરણમાં બિરાજેલા ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી. ॥૨॥ 


વન્દે બોધમયં નિત્યં ગુરું શંકરરૂપિણમ્‌ 
યમાશ્રિતો હિ વક્રોડપિ ચન્દ્રઃ સર્વત્ર વન્દ્યતે ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-6 


જ્ઞાનમય, નિત્ય, શંકરરૂપી ગુરુની હું વંદના કરું છું, જેમનો આશ્રિત હોવાથી જ વાંકો ચન્દ્રમા પણ સર્વત્ર પૂજાય 
છે. ॥ગા 
સીતારામગુણગ્રામપુણ્યારણ્યવિહારિણો 
વન્દે વિશુદ્ધવિજ્ઞાનો કવીશ્વરકપીશ્વરો ॥૪। 
શ્રીસીતારામજીના ગુણસમૂહરૂપી પવિત્ર વનમાં વિચરનારા, વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનસમ્પન્ન કવીશ્વર, શ્રીવાલ્મીકીજી અને 
કપીશ્વર શ્રીહનુમાનજીની હું વંદના કરું છું. ॥૪॥ 
ઉદ્ધવસ્થિતિસંહારકારિણી ક્લેશહારિણી 
સર્વશ્રેયસ્કરીં સીતાં નતોડહં રામવલ્લભામ્‌ ॥૫॥ 


ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ (પાલન) અને સંહાર કરનારાં, ક્લેશોને હરનારાં તથા સંપૂર્ણ કલ્યાણોને કરનારાં શ્રીરામચંદ્રજીનાં 
પ્રિયતમા શ્રીસીતાજીને હું તમસ્કાર કરું છું. ॥૫॥ 


યન્માયાવશવર્ત્તિ વિશ્વમખિલં બ્રહ્માદિદેવાસુરા 
યત્સત્ત્વાદમૃપેવ ભાતિ સકલં રજ્જો યથાહેર્ભ્રમઃ 
યત્પાદપ્લવમેકમેવ હિ ભવામ્ભોધેસ્તિતીર્ષાવતાં 
વન્દેહં તમશેષકારણપરં રામાખ્યમીશં હરિમ્‌ ॥6॥ 


જેમની માયાને સમ્પૂર્ણ વિશ્વ, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ અને અસુરો વશીભૂત છે, જેમના પ્રભાવથી દોરડામાં સર્પના 
ભ્રમની જેમ આ આખું દશ્ય જગત સત્ય જ પ્રતીત થાય છે અને જેમના ચરણો જ ભવસાગરને પાર કરવા ઇચ્છનારાઓ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-7 


માટે એકમાત્ર નૌકા છે, તે બધાં જ કારણોથી પર (કારણોના કારણ અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ) -રમ- નામે ઓળખાતા ભગવાન 
હરિની હું વંદના કરું છું. ॥૬॥ 


નાનાપુરાણનિગમાગમસમ્મતં યદ્દ 
રામાયણે નિગદિતં ક્વચિદન્યતોડપિ 
સ્વાન્તઃસુખાય તુલસી રઘુનાથગાથા- 
ભાષાનિબન્ધમતિમગ્જુલમાતનોતિ ॥૭॥ 


અનેક પુરાણો, વેદો અને [તન્ત્ર] શાસ્રસંમત તથા જે રામાયણમાં વર્ણિત છે અને અન્યત્રથી પણ ઉપલબ્ધ 
શ્રીરધુનાથજીની કથાને તુલસીદાસ પોતાના અતઃકરણ ના સુખ માટે અત્યંત મનોહર ભાષા-રચનામાં વિસ્તૃત કરે છે. 
॥૭॥ 


સો૦- જો સુમિરત સિધિ હોઈ ગન નાયક કરિબર બદન | 
કરઉ અનુગ્રહ સોઇ બુદ્ધિ રાસિ સુભ ગુન સદન 1।૧॥ 


જેમનું સ્મરણ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે ગણોના સ્વામી અને સુંદર હાથીના મુખવાળા છે, એ જ બદ્ધિના 
ભંડાર અને શુભ ગુણોના ધામ (શ્રીગણેશજી) મારા પર કૃપા કરો. ॥૧॥ 
મૂક હોઇ બાચાલ પંગુ ચઢઈ ગિરિબર ગહન 
જાસુ ફકૃ્પાં સો દયાલ દ્રવઉ સકલ કલિ મલ દહન 1[।૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-8 


જેમની કૃપાથી મૂંગો ઘણું જ સુંદર બોલનારો થાય છે અને લંગડો-લૂલો દુર્ગમ પર્વત પર ચઢી જાય છે, તે કળિયુગનાં 
સર્વે પાપોને બાળી નાખનારા દયાળુ (ભગવાન) મારા પર મહેર કરો. ॥ર॥ 


નીલ સરોરુહ સ્યામ તરુન અરુન બારિજ નયન 
કરઉ સો મમ ઉર ધામ સદા છીરસાગર સયન ॥ગા 


જેમનો નીલકમળ સમાન શ્યામવર્ણ છે, જેમનાં નેત્રો પૂર્ણ રૂપે ખીલેલા લાલ કમળ જેવાં છે અને જેઓ સદૈવ, 
ક્ષીરસાગરમાં શયન કરે છે, તે ભગવાન (નારાયણ) મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો. ॥૩॥ 
કુંઠદ ઇંદુ સમ દેહ ઉમા રમન કરુના અયન [| 
જાહિ દીન પર નેહ કરઉ કૃપા મર્દન મયન 1૪ 


મોગરાનાં પુષ્પ અને ચન્દ્રમા જેવું (ગૌરું) જેમનું શરીર છે, જે પાર્વતીજીના પ્રિયતમ અને દયાના ધામ છે અને જેમને 
દીનજનો પ્રત્યે સ્નેહ છે, તે કામદેવનું મઈન કરનારા (શંકરજી) મારા પર કૃપા કરો. ॥૪॥ 


ગુરુ વંદના 
બંદઈ ગુરુ પદ કંજ ડૂપા સિંધુ નરરૂપ હરિ 
મહામોહ તમ પુંજ જાસુ બચન રબિ કર નિકર ॥।॥[૫॥ 


હું ગુરુમહારાજનાં ચરણકમળોની વંદના કરું છું, જેઓ દયાના સાગર અને નરરૂપે શ્રીહરિ જ છે અને જેમનાં વચન 
મહામોહરૂપી ઘોર અંધકારનો નાશ કરવા માટે સૂર્યકિરણોના સમૂહ છે. ॥ ૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-9 


ચૌ૦- બંદઉં ગુરુ પદ પદુમ પરાગા | સુરુચે સુબાસ સરસ અનુરાગા ॥ 
અમિઅ મૂરિમય ચૂરન ચારૂ | સમન સકલ ભવ રુજ પરિવારૂ ॥૧॥ 
હું ગુરુમહારાજનાં ચરણકમળોની રજની વંદના કરું છું, જે સુરુચિ (સુંદર સ્વાદ), સુગંધ તથા અનુરાગરૂપી રસથી 
પૂર્ણ છે. તે અમર મૂળ(સંજીવની)નું ઉત્તમ ચૂર્ણ છે, જે સમ્પૂર્ણ ભવરોગોના પરિવારને નાશ કરનારું છે. ॥૧॥ 
સુકુતિ સંભુ તન બિમલ બિભૂતી | મંજુલ મંગલ મોદ પ્રસૂતી ॥ 
જન મન મંજુ મુકુર મલ હરની | કિઅં તિલક ગુન ગન બસ કરની ॥।॥ર॥ 
એ રજ સુકૃતી (પુણ્યવાન પુરુષ)રૂપી શિવજીના શરીર પર સુશોભિત નિર્મળ વિભૂતિ છે અને સુન્દર કલ્યાણ તથા 
આનંદની જનની છે, ભક્તના મનરૂપી સુન્દર દર્પણના મેલને દૂર કરનારી અને તિલક કરવાથી ગુણોના સમૂહને વશ 
કરનારી છે. ॥ર॥ 
શ્રીગુર પદ નખ મનિ ગન જોતી | સુમિરત દિબ્ય દષ્ટિ હિર્યેં હોતી ॥ 
દલન મોહ તમ સો સપ્રકાસૂ | બડે. ભાગ ઉર આવઇ જાસૂ ॥૩ગા 
શ્રીગુરુમહારાજના ચરણ-નખોની જ્યોતિ મણિઓના પ્રકાશ જેવી છે, જેનું સ્મરણ કરતાં જ હૃદયમાં દિવ્યદષ્ટિ 
ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એ પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને નાશ કરનારો છે; એ જેના હૃદયમાં આવી જાય છે તેનું મોટું 
ભાગ્ય છે. ॥ગા 
ઉઘરણહિં બિમલ બિલોચન હી કે | મિટહિં દોષ દુખ ભવ ર૨જની કે ॥ 
સૂઝહિં રામ ચરિત મનિ માનિક | ગુપુત પ્રગટ જહે જો જેહિ ખાનિક ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-10 


એના હૃદયમાં આવતાં જ હૃદયનાં નિર્મળ નેત્રો ખુલી જાય છે અને સંસારરૂપી રાત્રિનાં દોષ-દુઃખ નાશ પામે છે 
તેમજ શ્રીરામચરિત્રરૂપી મણિ અને માણિક્ય, ગુપ્ત અને પ્રગટ જ્યાં જે ખાણમાં છે, તે બધાં દેખાવા લાગે છે. ॥૪॥ 
દો૦- જથા સુઅંજન અંજિ દંગ સાધક સિદ્ધ સુજાન 
કૌતુક દેખત સૈલ બન ભૂતલ ભૂરિ નિધાન ॥૧॥ 
જેમ સિદ્ધાંજનને નેત્રોમાં આંજી સાધક, સિદ્ધ અને સુજ્ઞજનો પર્વતો, વનો અને પૃથ્વીના અંદર આશ્ચર્યપૂર્વક ઘણી 
ખાણો જુએ છે. ॥૧॥ 
ચૌ૦- ગુરુ પદ રજ મૃદુ મંજુલ અંજન | નયન અમિઅ દગ દોષ બિભંજન ॥ 
તેહિં કરિ બિમલ બિબેક બિલોચન | બરનઉં રામ ચરિત ભવ મોચન 1।॥1૧॥ 


શ્રીગુરુમહારાજના ચરણોની રજ કોમળ અને સુંદર નયનામૃત-અંજન છે, જે નેત્રોના દોષોને નાશ કરનાર છે. તે 
અંજનથી વિવેકરૂપી નેત્રોને નિર્મળ કરીને હું સંસારરૂપી બંધનથી મુક્ત કરાવનાર શ્રીરામચરિત્રનું વર્ણન કરું છું. ॥૧॥ 


બ્રાહ્મણ સંત વંદના 
બંદઉં પ્રથમ મહીસુર ચરના | મોહ જનિત સંસય સબ હરના ॥ 
સુજન સમાજ સકલ ગુન ખાની | કરઉં પ્રનામ સપ્રેમ સુબાની ।॥ર૨॥ 


પહેલાં તો પૃથ્વીના દેવતા બ્રાહ્મણોના ચરણોની હું વંદના કરું છું, જે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન સર્વ સંશયોને હરનારા છે. 
તે પછી સર્વ ગુણોની ખાણ - સંતસમાજને પ્રેમપૂર્વક સુન્દર વાણીથી પ્રણામ કરું છું. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-11 


સાધુ ચરિત સુભ ચરિત કપાસૂ | નિરસ બિસદ ગુનમય ફલ જાસૂ ॥ 
જો સહિ દુખ પરછિદ્ર દુરાવા | બંદનીય જોહે જગ જસ પાવા ।॥ગા 
સંતોનાં ચરિત્ર કપાસનાં ચરિત્ર (જીવન) જેવાં શુભ છે, જેનાં ફળ નીરસ, વિશદ અને ગુણમય હોય છે (કપાસનું 
જીંડવું નીરસ હોય છે, સંત-ચરિત્રમાં પણ વિષયાસક્તિ નથી, તેથી તે પણ નીરસ છે; કપાસ ઉજ્જ્વળ હોય છે, સંતનું 
હૃદય પણ અજ્ઞાન અને પાપરૂપી અંધકારથી રહિત હોય છે, માટે તે વિશદ છે; અને કપાસમાં ગુણો (તંતુઓ) હોય છે, 
આ પ્રમાણે સંતનું ચરિત્ર પણ સદ્ગુણોનો ભંડાર હોય છે, માટે તે ગુણમય છે.) [જેમ કપાસનો દોરો સોયે કરેલા કાણાને 
પોતાનું તન અર્પીને ઢાંકી દે છે; અથવા કપાસ જેમ લોઢાવાનાં, કંતાવાનાં અને વણાવાનાં કષ્ટો સહીને પણ વસ્ત્રરૂપે 
પરિણમી અન્યોનાં ગોપનીય સ્થાનોને ઢાંકે છે, તે જ પ્રમાણે] સંત સ્વયં દુઃખ વેઠીને બીજાઓનાં છિદ્રો(દોષો)ને ઢાંકે છે, 
જેના કારણે તેમણે જગતમાં વંદનીય યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ॥૩॥ 
મુદ મંગલમય સંત સમાજૂ | જો જગ જંગમ તીરથરાજૂ ॥ 
રામ ભક્તિ જહે સુરસરિ ધારા | સરસઈ બ્રહ્મ વિચાર પ્રચારા ॥૪॥ 
સંતોનો સમાજ આનંદ અને કલ્યાણમય છે, જે જગતમાં હરતું-ફરતું તીર્થરાજ (પ્રયાગ) છે. જ્યાં (તે સંતસમાજરૂપી 
પ્રયાગરાજમાં) રામભક્તિરૂપી ગંગાજીની ધારા છે અને બ્રહ્મવિચારનો પ્રચાર સરસ્વતીજી છે. ॥૪॥ 


બિધિ નિષેધમય કલિમલ હરની | કરમ કથા રબિનંદનિ બરની ॥ 
હરિ હર કથા બિરાજતિ બેની | સુનત સકલ મુદ મંગલ દેની ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-12 


વિધિ અને નિષેધ (આ કરો અને આ ન કરો)રૂપી કર્મોની કથા કળિયુગનાં પાપોને હરનાર સૂર્યપુત્રી યમુનાજી છે 
અને ભગવાન વિષ્ણુ અને શંકરજીની કથાઓ ત્રિવેણીરૂપે સુશોભિત છે, જે સાંભળતાં જ સર્વ આનંદ અને કલ્યાણ 
આપનારી છે. ॥૫॥ 


બટુ બિસ્વાસ અચલ નિજ ધરમા | તીરથરાજ સમાજ સુકરમા ॥ 
સબહિ સુલભ સબ દિન સબ દેસા | સેવત સાદર સમન કલેસા ।॥1॥ 


[તે સંતસમાજરૂપી પ્રયાગમાં] પોતાના ધર્મમાં જે અડગ વિશ્વાસ છે તે અક્ષયવટ છે, અને શુભકર્મ જ તે તીર્થરાજનો 
સમાજ (પરિસર) છે. તે (સંતસમાજરૂપી પ્રયાગરાજ) બધા દેશોમાં, સર્વ કાળે, બધાને સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે 
અને આદરપર્વક સેવન કરવાથી ક્લેશોનો નાશ કરનાર છે. ॥૧॥ 


અકથ અલૌકિક તીરથરાઊ | દેઇ સઘ ફલ પ્રગટ પ્રભાઊ ॥૭॥ 
તે તીર્થરાજ અલૌકિક અને અકથનીય છે, તથા તત્કાળ ફળ આપનારું છે; તેનો પ્રભાવ પ્રત્યક્ષ છે. ॥૭॥ 


દો૦ સુનિ સમુઝહિં જન મુદિત મન મજ્જહેં અતિ અનુરાગ | 
લહહિં ચારિ ફલ અઇછત તનુ સાધુ સમાજ પ્રયાગ [।ર॥ 
જે મનુષ્ય આ સંત-સમાજરૂપી તીર્થરાજનો મહિમા પ્રસન્‍ન મનથી સાંભળે અને સમજે છે, વળી, અત્યંત પ્રેમપૂર્વક 
તેમાં ડૂબકીઓ મારે છે, તે આ શરીરે જ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ - ચારેય ફળ પામી જાય છે. ।ર॥ 
ચૌ૦- મજ્જન ફ્લ પેખિઅ તતકાલા | કાક હોહિં પિક બકઉ મરાલા ॥ 
સુનિ આચરજ કરે જનિ કોઈ | સતસંગતિ મહિમા નહિં ગોઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-13 


આ તીર્થરાજમાં સ્નાનનું ફળ તત્કાળ એવું જોવામાં આવે છે કે કાગડા કોયલ બની જાય છે અને બગલાં હંસ. આ 
સાંભળીને કોઈ આશ્ચર્ય ન પામે, કેમકે સત્સંગનો મહિમા છૂપો નથી. ॥૧॥ 
બાલમીક નારદ ઘટજોની | નિજ નિજ મુખનિ કહી નિજ હોની ॥ 
જ્લચર થલચર નભચર નાના | જે જડ. ચેતન જીવ જહાના ।॥ર॥ 
વાલ્મીકિજી, નારદજી અને અગસ્ત્યજીએ પોતપોતાના મુખથી પોતાની કરણી (જીવનનું વૃતાન્ત) કહી છે. જળમાં 
રહેનારા, જમીન ૫૨ ચાલનારા અને આકાશમાં વિચરનારા અનેક પ્રકારના જેટલા જડ-ચેતન જીવો આ જગતમાં છે, ॥૨॥ 
મતિ કીરતિ ગતિ ભૂતિ ભલાઈ | જબ જેહિં જતન જહોં જેહિં પાઈ ॥ 


સો જાનબ સતસંગ પ્રભાઊ | લોકહું બેદ ન આન ઉપાઊ ॥ગા 
તેઓમાંથી જેણે, જે સમયે જે કોઈ પણ સ્થળે, જે કોઈ યત્નથી બુદ્ધિ, કીર્તિ, સદ્ગતિ, વિભૂતિ (એશ્વર્ય) અને ભલાઈ 


કો... ડુ નસ 


મેળવી છે; તે સર્વ સત્સંગનો જ પ્રભાવ માનવો જોઈએ. વેદોમાં અને લોકોમાં તેની પ્રાપ્તિનો અન્ય કોઈ ઉપાય નથી 
॥ગ॥ા 


બિનુ સતસંગ બિબેક ન હોઈ | રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ ॥ 
સતસંગત મુદ મંગલ મૂલા | સોઈ ફલ સિધિ સબ સાધન ફુલા ।૪॥ 


સત્સંગ વિના વિવેક નથી મળતો અને શ્રીરામજીની કૃપા વિના તે સત્સંગ સરળતાથી મળતો નથી. સતસંગતિ 
આનંદ અને કલ્યાણનું મૂળ છે. સત્સંગની પ્રાપ્તિ (સિદ્ધિ) જ ફળ છે અને સર્વ સાધનો તો ફૂલ છે. ॥૪॥ 


સઠ સુધરહિં સતસંગતિ પાઈ | પારસ પરસ ડકુધાત સુહાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-14 


બિધિ બસ સુજન કુસંગત પરહી | ફનિ મનિ સમ નિજ ગુન અનુસરહી ॥૫॥ 


દુષ્ટો પણ સત્સંગતિ પામીને સુધરી જાય છે, જેમ પારસમણિના સ્પર્શથી લોખંડ પણ સોહામણું થઈ જાય છે. (સુંદર 
સોનું બની જાય છે.) પરંતુ દૈવયોગે ક્યારેક જો સજ્જન કુસંગતિમાં પડી જાય છે, તો તે ત્યાં પણ સાપના મણિની જેમ 
પોતાના ગુણોનું જ અનુસરણ કરે છે (અર્થાત્‌ જેવી રીતે સાપનો સંસર્ગ પામીને પણ મણિ તેના વિષને ગ્રહણ કરતો નથી 
તથા પોતાના સરળ ગુણ પ્રકાશને છોડતો નથી, તેવી રીતે સાધુ પુરુષો દુષ્ટોના સાથે રહીને પણ બીજાઓને પ્રકાશ જ 
આપે છે, દુષ્ટોનો તેઓ પર કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી). ॥૫॥ 


બિધિ હરિ હર કબિ કોબિદ બાની | કહત સાધુ મહિમા સકુચાની ॥ 
સો મો સન કહિ જાત ન કેસેં | સાક બનિક મનિ ગુન ગન જેસેં ॥0॥ 
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, કવિ અને પંડિતોની વાણી પણ સંતમહિમાનું વર્ણન કરતાં સંકોચાય છે; જે મારાથી કોઈ પણ 
રીતે કહી શકાતો નથી, જેમ શાકભાજી વેચનારાથી મણિઓના ગુણસમૂહ કહી શકાતા નથી. ॥૬॥ 
દો૦- બંદ સંત સમાન ચિત હિત અનહિત નહિં કોઇ | 
અંજલિ ગત સુભ સુમન જિમિ સમ સુગંધ કર દોઇ 1।॥૩6)॥ 
હું સંતોને પ્રણામ કરું છું, જેમના ચિત્તમાં સમતા છે, જેમનો ન કોઈ મિત્ર છે અને ન કોઈ શત્રુ! જેમ અંજલેમાં 
રાખેલાં સુંદર ફૂલ [જે હાથે ફૂલોને ચૂંટ્યા અને જેણે તેઓને રાખ્યાં તે] બન્નેય હાથોને સમાનરૂપે સુગન્ધિત કરે છે [તેમ 
જ સંત શત્રુ અને મિત્ર બન્નેનું સમાનરૂપે જ કલ્યાણ કરે છે] ॥૩(5)॥ 


ન્‌ 


સંત સરલ ચિત જગત હિત જાનિ સુભાઉ સનેહુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-15 


બાલબિનય સુનિ કરિ કૃપા રામ ચરન રતિ દેહુ ॥૩(])॥| 


ન્‌ 


સંતો સરળહૃદયી અને જગતને હિતકારી હોય છે, તેમના એવા સ્વભાવ અને સ્નેહને ઓળખીને હું વિનય કરું છું, 
મારા આ બાળ-વિનયને સાંભળી કૃપા કરીને શ્રીરામજીના ચરણોમાં મને પ્રીતિ આપો. ॥૩(ખ)॥ 


ખલ વંદના 


ચૌ૦- બહુરિ બંદિ ખલ ગન સત્િભાર્એે । જે બિનુ કાજ દાહિનેહુ બાર્એે ॥ 
પર હિત હાનિ લાભ જિન્હ કેરેં | ઉજરેં હરષ બિષાદ બસેરેં ॥૧॥ 


હવે, હું ખરા ભાવથી દુષ્ટોને પ્રણામ કરું છું, જે કારણ વિના પણ પોતાનું હિત કરનાર પર પણ પ્રતિકૂળ આચરણ 
કરે છે. અન્યોના હિતની હાનિ જ જેમની દષ્ટિએ લાભ છે, જેઓને બીજાઓના ઉજડવાથી હર્ષ અને વસવાથી વિષાદ 
થાય છે. ॥૧॥ 


હરિ હર જસ રાકેસ રાહુ સે | પર અકાજ ભટ સહસબાહુ સે ॥ 
જે પર દોષ લખહિં સહસાખી | પર હિત ઘૃત જિન્હ કે મન માખી ।ર॥ 


જેઓ હરિ અને હરના યશરૂપી પૂર્ણિમાના ચન્દ્રમા માટે રાહુ જેવા છે (અર્થાત્‌ જ્યાં પણ ભગવાન વિષ્ણુ અથવા 
શંકરના યશનું વર્ણન થાય છે, ત્યાં તેઓ વિઘ્ન કરે છે) અને અન્યોની નિંદા કરવામાં સહસ્્રબાહુ જેવા વીર છે. જેઓ 
અન્યોના દોષો હજાર આંખોથી જુએ છે અને અન્યોના હિતરૂપી ઘી માટે જેમનાં મન માખી જેવાં છે (અથાત્‌ જેવી રીતે 
માખી ઘીમાં પડી તેને ખરાબ કરી નાખે છે અને પોતે પણ મરી જાય છે, તેવી જ રીતે દુષ્ટ લોકો બીજાઓના પરિપૂર્ણ 
થયેલા કાર્યને પોતાનું નુક્સાન કરીને પણ બગાડી નાંખે છે). ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-16 


તેજ કૃસાનુ રોષ મહિષેસા | અઘ અવગુન ધન ધની ધનેસા ॥ 
ઉદય કેતુ સમ હિત સબહી કે | કુંભકરન સમ સોવત નીકે ॥ગા 
જે તેજમાં (બીજાઓને બાળનાર તાપમાં) અગ્નિ અને ક્રોધમાં યમરાજ જેવા છે, પાપ અને અવગુણરૂપી ધનમાં કુબેર 
જેવા ધની છે, જેમની વૃદ્ધિ બધાના હિતનો નાશ કરવા માટે કેતુ જેવી છે, અને જેઓ કુંભકર્ણની જેમ ઊંઘતા રહે તેમાં 
જ ભલાઈ છે ॥ગ 
પર અકાજુ લગિ તનુ પરિહરહી | જિમિ હિમ ઉપલ કુષી દલિ ગરહી ॥ 
બંદઈં ખલ જસ સેષ સરોષા | સહસ બદન બરનઇ પર દોષા ।૪॥ 
જેમ કરા ખેતીનો નાશ કરી પોતે પણ ઓગળી જાય છે, તેવી જ રીતે તેઓ બીજાનું કામ બગાડવા કાજે પોતાનું 
શરીર પણ તજી દે છે. હું દુષ્ટોને [હજાર મુખવાળા] શેષજી સમાન માનીને પ્રણામ કરું છું, જેઓ પારકા દોષોનું હજાર 
મુખોથી ઘણા રોષ સાથે વર્ણન કરે છે ॥૪॥ 


પુનિ પ્રનવરઉં પૃથુરાજ સમાના | પર અઘ સુનઇ સહસ દસ કાના ॥ 
બહુરિ સક્ર સમ બિનવઉં તેડી | સંતત સુરાનીક હિત જેહી ।॥૫॥ 


પુનઃ તેઓને રાજા પૃથુ (જેમણે ભગવાનનો યશ સાંભળવા માટે દસ હજાર કાન માગ્યા હતા) સમાન જાણીને 
પ્રણામ કરું છું, જેઓ દસ હજાર કાનોથી બીજાઓનાં પાપો સાંભળે છે. તે પછી ઇન્દ્ર સમાન જાણીને તેઓને નમું છું, 
જેઓને સુરા (મદિરા) સારી અને હિતકારી જણાય છે સુરા 1 નીક - જેમને મદ્ય પ્રિય છે. [ઇન્દ્રના માટે પણ સુરાનીક, 
સુર 1 અનીક - જેમને દેવતાઓની સેના પ્રિય છે અર્થાત્‌ દેવતાઓની સેના હિતકારી છે]. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-17 


બચન બજ જેહે સદા પિઆરા | સહસ નયન પર દોષ નિહારા ।1॥ 
જેમને કઠોર વચનરૂપી વ% સદૈવ પ્રિય લાગે છે અને જેઓ હજાર આંખોથી અન્યોના દોષોને નિહાળે છે, ॥॥ 


દો૦: ઉદાસીન અરિ મીત હિત સુનત જરહિં ખલ રીતિ | 
જાનિ પાનિ જુગ જોરિ જન બિનતી કરઈ સપ્રીતિ ।૪॥ 
દુષ્ટોની આ રીતિ છે કે તેઓ ઉદાસીન, શત્રુ અથવા મિત્ર, કોઈનું પણ હિત સાંભળી બળે છે. આ જાણીને બેઉ કર 
જોડીને આ સેવક પ્રેમપૂર્વક તેઓને નમે છે. ॥૪॥ 
ચૌ૦- મૈ અપની દિસિ કીન્હ નિહોરા | તિન્ડ નિજ ઓર ન લાઉબ ભોરા ॥ 
બાયસ પલિઅહણિં અતિ અનુરાગા | હોહિં નિરામિષ કબહું કિ કાગા ॥૧|॥ 


મેં પોતાની બાજુથી વિનંતી કરી છે, પરંતુ તેઓ પોતાની બાજુથી કદી નહીં ચૂકે. કાગડાઓને ઘણા પ્રેમથી પાળો, 
પરંતુ તેઓ શું કદી માંસના ત્યાગી થઈ શકશે? ॥૧॥ 


સંત અસંત વંદના 
બંદઈઉં સંત અસજ્જન ચરના । દુખપ્રદ ઉભય બીચ કછુ બરના ।॥ 
બિછુરત અંક પ્રાન હરિ લેહીં | મિલત એક દુખ દારુન દેહીં ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-18 


હવે, હું સંત અને અસંત બંનેના ચરણોની વંદના કરું છું; બંને દુઃખ આપનાર તો છે, પરતુ બંનેમાં થોડોક તફાવત 
પ જ 


કહેવાયો છે. તે તફાવત એ છે કે એક (સંત) તો વિખૂટા પડતા સમયે પ્રાણ હરી લે છે અને બીજા (અસંત) મળે છે ત્યારે 
દારુણ દુઃખ આપે છે. (અર્થાત્‌ સંતોનો વિયોગ મરણ સમાન દુખદાયી હોય છે અને અસંતોનો મેળાપ.) ॥૨॥ 

ઉપજર્હિ એક સંગ જગ માહીં જલજ જોંક જિમિ ગુન બિલગાહીં ॥ 

સુધા સુરા સમ સાધુ અસાધૂ | જનક એક જગ જલધિ અગાધુ ગા 

બંને (સંત અને અસંત) જગતમાં એંક સાથે ઉત્પન્ન થાય છે; પણ [એક સાથે ઉત્પન્ન થનાર] કમળ અને જળોની 

જેમ તેઓના ગુણ જુદા જુદા હોય છે. (કમળ દર્શન અને સ્પર્શથી સુખ આપે છે, પણ જળો શરીરનો સ્પર્શ થતાંની સાથે 
જ રક્ત ચૂસવા માંડે છે) સાધુ અમૃત સમાન (મૃત્યુરૂપી સંસારથી ઉગારનાર) અને અસાધુ મદિરા સમાન (મોહ, પ્રમાદ 
અને જડતા ઉત્પન્ન કરનાર) છે. બંનેને ઉત્પન્ન કરનાર જગતરૂપી અગાધ સમુદ્ર એક જ છે, [શાસ્રોમાં સમુદ્રમંથનથી 
જ અમૃત અને મદિરા બંનેની ઉત્પત્તિ કહેવાઈ છે]. ॥૩ા 


ભલ અનભલ નિજ નિજ કરતૂતી | લહત સુજ્સ અપલોક બિભૂતી ॥ 

સુધા સુધાકર સુરસરિ સાધૂ | ગરલ અનલ કલિમલ સરિ બ્યાધૂ ।૪॥ 

ગુન અવગુન જાનત સબ કોઈ | જો જેહિ ભાવ નીક તેહિ સોઈ ।॥૫॥ 

ભલા અને બૂરા પોતપોતાની કરણી અનુસાર સુંદર યશ અથવા અપયશની સમ્પત્તિ પામે છે. સાધુ અમૃત, ચન્દ્રમા, 

ગંગાજી સમાન છે. તથા વ્યાધુ (દુષ્ટો) વિષ, અગ્નિ, કળિયુગના પાપોની નદી અર્થાત કર્મનાશા સમાન છે. એમના ગુણ- 
અવગુણ સર્વ કોઈ જાણે છે; પરંતુ જેને જે ગમે છે, તેને તે જ સારું લાગે છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-19 


દો૦ ભલો ભલાઇહિ પૈ લહઇં લહઇ નિચાઈહિ નીચુ [| 
સુધા સરાહિઅ અમરતોં ગરલ સરાહિઅ મીચુ ॥૫॥ 


ભલો ભલાઈથી જ શોભે છે અને નીચ પોતાની નીચતાથી જ શોભે છે. અમૃત અમરતા માટે વખણાય છે અને 
વિષ મારવા માટે, ॥૫॥ 


ચૌ૦- ખલ અઘ અગુન સાધુ ગુન ગાહા | ઉભય અપાર ઉદધિ અવગાહા ॥ 
તેહિ તેં કછુ ગુન દોષ બખાને । સંગ્રહ ત્યાગ ન બિનુ પહિચાને ॥૧| 
દુષ્ટોનાં પાપો અને અવગુણોની તથા સાધુઓના ગુણોની કથાઓ - બંનેય અપાર અને અથાહ સમુદ્ર છે. તેમાંથી 
થોડાક ગુણો અને દોષોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે વગર ઓળખે તેઓનો ગ્રહણ કે ત્યાગ ન થઈ શકે. ॥૧॥ 
ભલેઉ પોચ સબ બિધિ ઉપજાએ | ગનિ ગુન દોષ બેદ બિલગાએ ॥ 
કહહિં બેદ ઈતિહાસ પુરાના | બિધિ પ્રપંચુ ગુન અવગુન સાના ।ર॥ 


જ ગ, ક 


ભલા, બૂરા સર્વે બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરેલા છે, પણ ગુણ અને દોષોનો વિચાર કરી વેદોએ તેમને જુદા જુદા કરી દીધા 

છે. વેદ, ઈતિહાસ અને પુરાણ કહે છે કે બ્રહ્માની આ સૃષ્ટિ ગુણ-અવગુણોથી છવાયેલી છે. ॥ ર॥ 
દુખ સુખ પાપ પુન્ય દિન રાતી | સાધુ અસાધુ સુજાતિ કુજાતી ॥ 
દાનવ દેવ ઊંચ અરુ નીચુ | અમિઅ સુજીવનુ માહુરુ મીચૂ ॥૩ા 
માયા બ્રહ્મ જીવ જગદીસા | લચ્છિ અલચ્છિ રંક અવનીસા ।॥ 
કાસી મગ સુરસરિ ક્રમનાસા | મરું મારવ મહિદેવ ગવાસા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-20 


સરગ નરક અનુરાગ બિરાગા | નિગમાગમ ગુન દોષ બિભાગા ।॥૫॥ 
દુઃખ-સુખ, પાપ-પુણ્ય, દિન-રાત, સાધુ-અસાધુ, સુજાતિ-કુજાતિ, દાનવ-દેવતા, ઊંચ-નીચ, અમૃત-વિષ, 
સુજીવન(સુંદર જીવન)-મૃત્યુ, માયા-બ્રહ્મ, જીવ-ઈશ્વર, સમ્પત્તિ-દરિદ્રતા, રંક-રાજા, કાશી-મગધ, ગંગા-કર્મનાશા, મારવાડ- 
માળવા, બ્રાહ્મણ-કસાઇ, સ્વર્ગ-નરક, અનુરાગ-વૈરાગ્ય [આ સર્વે પદાર્થ બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં છે] એમના ગુણદોષોનો વિભાગ 
વેદ-શાસ્ત્રોએ કરી દીધેલ છે. ॥3-૫॥ 
દો૦: જડ ચેતન ગુન દોષમય બિસ્વ કીન્હ કરતાર 
સંત હંસ ગુન ગહહિં પય પરિહરિ બારિ બિકાર 1[।1॥ 
વિધાતાએ આ જડ-ચેતન વિશ્વને ગુણ-દોષમય રચ્યું છે; પરંતુ સંતરૂપી હંસ દોષરૂપી જળને ત્યજી ગુણરૂપી દૂધને 
જ ગ્રહણ કરે છે ॥૧॥ 
ચૌ૦- અસ બિબેક જબ દેઈ બિધાતા | તબ તજિ દોષ ગુનહિ મનુ રાતા ॥ 
કાલ સુભાઉ કરમ બરિઆઈ | ભલેઉ પ્રકૃતિ બસ ચુકઇ ભલાઈ ।૧॥ 
વિધાતા જ્યારે આ રીતે (હંસ સમાન) વિવેક આપે છે, ત્યારે દોષોને ત્યજીને મન ગુણોમાં અનુરક્ત થાય છે. કાળ- 
સ્વભાવ અને કર્મની પ્રબળતાથી ભલા લોકો (સાધુ) પણ માયાને વશ થઈ ક્યારેક ક્યારેક ભલાઈને ચૂકી જાય છે ॥૧॥ 
સો સુધારિ હરિજન જિમિ લેહી । દલિ દુખ દોષ બિમલ જસુ દેહીં ॥ 
ખલઉ કરહિં ભલ પાઇ સુસંગૂ | મિટઈ ન મલિન સુભાઉ અભંગૂ ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-21 


ભગવાનના ભક્તો જેમ તે ભૂલને સુધારી લે છે અને દુઃખ-દોષોનો નાશ કરી નિર્મળ યશ આપે છે, તે જ પ્રમાણે 
દુષ્ટો પણ ક્યારેક ક્યારેક ઉત્તમ સંગ પામીને ભલાઈ કરે છે; પરંતુ તેઓનો કદીય નાશ ન પામનાર મલિન સ્વભાવ 
ટળતો નથી. ॥૨॥ 


લખિ સુબેષ જગ બંચક જેઊ | બેષ પ્રતાપ પૂજિઅહિં તેઊ ॥ 
ઉઘરહિં અંત ન હોઈ નિબાહૂ્‌ | કાલનેમિ જિમિ રાવન રાહ ॥૩ા 


જેઓ [વેષધારી] ઠગ છે, સારો (સાધુના જેવો) વેષ બનેલો જોઈને વેષના પ્રતાપે તેઓને પણ જગત પૂજે છે; પરંત 
કોઈ ને કોઈ દિને તેમનું પોલ પકડાઈ જ જાય છે. જેમ કાલનેમિ, રાવણ અને રાહુનું પકડાયું હતું તેમ છેવટ સુધી તેમનું 
કપટ નભતું નથી. ॥ગા 
કિએહું કુબેષુ સાધુ સનમાનૂ | જિમિ જગ જામવંત હનુમાનૂ ॥ 
હાનિ કુસંગ સુસંગતિ લાહૂ | લોક્હું બેદ બિદિત સબ કાહૂ ॥૪॥ 
ખરાબ વેષ ધારણ કરવા છતાં સાધુનું સન્માન જ થાય છે, જેમ જગતમાં જાંબવાન અને હનુમાનજીનું થયું. ખરાબ 
સોબતથી હાનિ અને સારી સંગતથી લાભ થાય છે, આ વાત લોક અને વેદમાં છે અને બધા જ લોકો એને જાણે છે. 
॥૪॥ 
ગગન ચઢઇ રજ પવન પ્રસંગા | કીચર્હિં મિલઈ નીચ જલ સંગા ॥ 
સાધુ અસાધુ સદન સુક સારી | સુમિરહિં રામ દેહિં ગનિ ગારી ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-22 


પવનના સંગથી ધૂળ આકાશે ઊડે છે અને તે જ નીચ (નીચાણવાળા ભાગમાં વહેતા) જળના સંગથી કાદવમાં મળી 
જાય છે. સાધુ(સજ્જન)ના ઘરનાં પોપટ-મેના રામરામ રટે છે અને અસાધુ (દુર્જન)ના ઘરનાં પોપટ-મેના ગાળોનો વરસાદ 
યાદ કરી કરી વરસાવે છે. ॥૫॥ 
ધૂમ કુસંગતિ કારિખ હોઈ | લિખિઅ પુરાન મંજુ મસિ સોઈ ।॥ 
સોઈ જ્લ અનલ અનિલ સંઘાતા | હોઈ જલદ જગ જીવન દાતા ॥1॥ 
કુસંગના કારણે ધુમાડો મેશ બને છે, તે જ ધુમાડો [સુસંગતથી] સુંદર સાહી બનીને પુરાણ લખવાના કામમાં આવે 
છે અને તે જ ધુમાડો જળ, અગ્નિ અને પવનના સંગથી વાદળ બનીને જગતને જીવન આપનાર બની જાય છે. ॥૬॥ 
દો૦- ગ્રહ ભેષજ જલ પવન પટ પાઇ કુજોગ સુજોગ [| 
હોર્હિં કુબસ્તુ સુબસ્તુ જગ લખહિં સુલચ્છન લોગ 1।॥૭6૭)| 
ગ્રહ, ઔષધ, જળ, વાયુ અને વસ્ત્ર - આ બધાં જ કુસંગ અને સુસંગ પામીને સંસારમાં સારા અને નરસા પદાર્થ 
બની જાય છે. ચતુર અને વિચારશીલ પુરૂષો જ આ વાતને સમજી શકે છે. ॥૭ (ક)॥ 
સમ પ્રકાસ તમ પાખ દુહું નામ ભેદ બિધિ કીન્હ | 
સસિ સોષક પોષક સમુઝિ જગ જસ અપજ્સ દીન્હ [।૪૭(ખ])॥| 
મહિનાના બંને પખવાડિયાંમાં પ્રકાશ અતે અંધકાર સમાન જ રહે છે, પરંતુ વિધાતાએ તેમના નામમાં ભેદ કર્યો 
છે (એકનું નામ શુક્લ અને બીજાનું નામ કૃષ્ણ રાખી દીધું). એકને ચન્દ્રમાને વૃદ્ધિ આપનાર અને બીજાને ઘટાડનાર 
સમજીને જગતે એકને સુયશ અને બીજાને અપયશ આપ્યો છે ॥૭(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-23 


નિ ન્ય 
રામના રૂપમાં જીવોની પૂજા 


જડ ચેતન જગ જીવ જત સકલ રામમય જાનિ | 
બંદઈ સબ કે પદ કમલ સદા જોરિ જુગ પાનિ 1।॥૭(3]| 


જગતમાં જેટલા જડ અને ચેતન જીવો છે, બધાને રામમય જાણીને હું તે બધાનાં ચરણકમળોની સદા બન્ને હાથ 
જોડીને વંદના કરું છું. ॥૭(ગ)॥ 


દેવ દનુજ નર નાગ ખગ પ્રેત પિતર ગંધર્બ | 
બંદઉં કિંનર રજનિચર કૃપા કરહુ અબ સર્બ |૭(ઘ)॥ 


દેવતા, દૈત્ય, મનુષ્ય, નાગ, પક્ષી, પ્રેત, પિતૃ, ગંધર્વ, કિન્નર અને નિશાચર સર્વેને હું પ્રણામ કરું છું. હવે, બધા મારા 
પર કૃપા કરો. ॥૭(ઘ)॥ 


ચૌ૦- આકર ચારિ લાખ ચૌરાસી | જાતિ જીવ જલ થલ નભ બાસી ।॥ 
સીય રામમય સબ જગ જાની | કરઉં પ્રનામ જોરિ જુગ પાની 1।॥૧॥ 


ચોર્યાસી લાખ યોનિઓમાં ચાર પ્રકારના (સ્વેદજ, અંડજ, ઉદ્ધિજ્જ, જરાયુજ) જીવ જળ, પૃથ્વી અને આકાશમાં રહે 
છે, તે સર્વેથી ભરેલા આ સમસ્ત સંસારને શ્રી સીતારામમય જાણીને હું બંનેય હાથ જોડી પ્રણામ કું છું. ॥૧॥ 


તુલસીદાસજીની નમ્રતા અને રામ ભક્તિ કવિતાનો મહિમા 
જાનિ કૃપાકર કિંકર મોહ્‌ | સબ મિલિ કરહુ છાડિ છલ છોહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-24 


નિજ બુધિ બલ ભરોસ મોહિ નાહીં | તાતે બિનય કરઉં સબ પાહી ।ર॥ 
મને પોતાનો દાસ જાણીને દયાની ખાણરૂપ આપ સર્વે મળીને કપટ ત્યજી કુપા કરો. મને પોતાનાં બુદ્ધે-બળ પર 


વિશ્વાસ નથી. એટલે હું સૌને વિનંતી કરું છું. ॥૨॥ 
કરન ચહઉં રઘુપતિ ગુન ગાહા | લઘુ મતિ મોરિ ચરિત અવગાહા ॥ 
સૂઝ ન અંકઉ અંગ ઉપાઊ | મન પતિ રંક મનોરથ રાઊ ॥૩॥ 
હું શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોનું વર્ણન કરવા ઇચ્છું છું, પરંતુ મારી બુદ્ધિ ઓછી છે અને શ્રીરામજીનું ચરિત્ર અગાધ છે. 
તે માટે મને કાવ્યના એક પણ ઉપાય અને અંગનું જ્ઞાન નથી. મારું મન અને બુદ્ધિ દરિદ્રનાં છે, પરંતુ મનોરથ રાજાનો 
છે. ॥ગા 
મતિ અતિ નીચ ઊંચિ સ્ત્રચે આછી | ચહિઅ અમિઅ જગ જુરઇ ન છાછી ॥ 
છમિહહિં સજ્જન મોરિ ઢિઠાઈ | સુનિહહિં બાલબચન મન લાઈ ॥।૪॥ 
મારી બુદ્ધિ તો અત્યંત અલ્પ છે અને આકાંક્ષા ઘણી ઊંચી છે; ઈચ્છા તો અમૃત પામવાની છે, પણ જગતમાં છાશ 
પણ નથી મેળવી શકતો. સજ્જનો મારી ધૃષ્ટતાને ક્ષમા કરશે અને મારાં બાળ વચનોને મનથી (પ્રેમપૂર્વક) સાંભળશે. 


॥૪ 
બાલક કહ તોતરિ બાતા | સુનરહિં મુદિત મન પિતુ અરુ માતા ॥ 
॥૫॥ 


કુટિલ કુબિચારી । જે પર દૂષન ભૂષનધારી 


પી 


જોં 
હેસિહર્હિં ફૂર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-25 


જેમ બાળક જ્યારે તોતડાં વચન કહે છે તો તેનાં માતાપિતા તે પ્રસન્નચિત્તથી સાંભળે છે. પરંતુ ક્રૂર, કુટિલ અને 
ખોટા વિચારવાળા લોકો જે અન્યોના દોષોને જ ભૂષણરૂપે ધારણ કરનારા છે (અર્થાત્‌ જેઓને પારકા દોષો જ પ્રિય લાગે 
છે) તેઓ હસશે. ॥૫॥ 
નિજ કબિત્ત કેહિ લાગ ન નીકા | સરસ હોઉ અથવા અતિ ફીકા ॥ 
જે પર ભનિતિ સુનત હરષાહી | તે બર પુરુષ બહુત જગ નાહીં ॥॥ 
રસીલી હોય કે અત્યંત મોળી (નીરસ), પોતાની કવિતા કોને સારી નથી લાગતી? પરતુ જેઓ બીજાની રચનાને 
સાંભળી હર્ષિત થાય છે, તેવા ઉત્તમ પુરુષ જગતમાં ઘણા નથી, ॥૬॥ 
જગ બહુ નર સર સરિ સમ ભાઈ | જે નિજ બાઢિ બઢહિં જ્લ પાઈ ॥ 
સજ્જન સકૃત સિંધુ સમ કોઈ । દેખિ પૂર બિધુ બાઢઇ જોઈ ।॥ 
હે ભાઈ! જગતમાં તળાવો અને નદીઓની જેમ મનુષ્ય ઘણા છે, જેઓ અન્ય જળ પામીને પોતાના જ પૂરથી વધે 
છે (અર્થાત્‌ પોતાની ઉન્નતિથી પ્રસન્ન બને છે). સમુદ્ર જેવો તો કોઈ એક વિરલો જ સજ્જન હોય છે, જે પૂર્ણ ચન્દ્રમાને 
જોઈ (અન્યોના ઉત્કર્ષ જોઈને) હર્ષિત થઈ જાય છે. ॥૭॥ 
દો૦ ભાગ છોટ અભિલાષુ બડ. કરઉં અંક બિસ્વાસ [| 
પૈહહિં સુખ સુનિ સુજન સબ ખલ ડકરિહહિં ઉપહાસ ॥।૮॥ 
મારું ભાગ્ય નાનું છે અને ઇચ્છા ઘણી મોટી છે, પરંતુ મને એક વિશ્વાસ છે કે આને સાંભળીને સજ્જનો સર્વે સુખ 
પામશે અને દુષ્ટો મશ્કરી કરશે. ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-26 


ચૌ૦- ખલ પરિહાસ હોઈ હિત મોરા | કાક કહહિં કલકંઠ કઠોરા ॥ 
હંસહિ બક દાદુર ચાતકહી | હૈંસહિં મલિન ખલ બિમલ બતકહી 1।॥૧॥ 
પરંતુ દુષ્ટોના હસવાથી તો મારું હિત જ થશે. મધુર કંઠવાળી કોયલને કાગડાઓ તો કઠોર જ કહેતા હોય છે. જેમ 
બગલા હંસને અને દેડકાં ચાતકને હસે છે, તેવી જ રીતે મલિન મનવાળા દુષ્ટો નિર્મળ વાણી પ્રત્યે હસે છે. ॥૧॥ 
કબિત રસિક ન રામ પદ નેહૂ | તિન્ડ કરહે સુખદ હાસ રસ એહ્‌ ॥ 
ભાષા ભનિતિ ભોરી મતિ મોરી | હૅંસિબે જોગ હૅંસે નહિં ખોરી ॥ર॥ 
જેઓ કવિતાના રસિક છે પણ જેઓને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં પ્રીતિ નથી, તેમના માટે પણ આ કવિતા સુખદ 
હાસ્યરસનું કામ આપશે. પ્રથમ તો આ ભાષાની રચના છે, બીજું મારી બુદ્ધિ ભોળી છે, એટલે આ હસવા યોગ્ય તો છે 
જ, હસવામાં તેઓનો કોઈ દોષ નથી. ॥ર॥ 
પ્રભુ પદ પ્રીતિ ન સામુઝિ નીકી | તિન્હહિ કથા સુનિ લાગિહિ ફીકી ॥ 
હરિ હર પદ રતિ મતિ ન કુતરકી | તિન્હ કહું મધુર કથા રઘુબર કી ॥ગા 
જેઓને ન તો પ્રભુના ચરણોમાં પ્રીતિ છે અને ન તો સારી સમજણ છે, તેઓને આ કથા સાંભળવામાં મોળી (નીરસ) 
લાગશે. જેમને શ્રીહરિ (ભગવાન વિષ્ણુ) અને શ્રીહર(ભગવાન શિવ)ના ચરણોમાં પ્રીતિ છે તથા જેમની બુદ્ધિ કુતર્ક 
કરનારી નથી (જે શ્રીહરિ-હરમાં ભેદ કે ઊંચ-નીચની કલ્પના નથી કરતા), તેઓને શ્રીરઘુનાથજીની આ કથા મીઠી 
(મધુરી) લાગશે. ॥૩॥ 


રામ ભગતિ ભૂષિત જિર્ય જાની | સુનિહહિં સુજન સરાહિ સુબાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-27 


કબિ ન હોઉં નહિં બચન પ્રબીનૂ | સકલ કલા સબ બિઘ્યા હીનૂ ॥૪॥ 


સજ્જનો આ કથાને પોતાના ચિત્તમાં શ્રીરામજીની ભક્તિથી શોભિત જાણીને સુંદર વાણીથી વખાણ ડરતાં કરતાં 
સાભળશે. હું ન તો કવિ છું, ન તો વાક્યરચનમાં પણ કુશળ છું, હું તો સર્વે કળાઓ તથા સર્વે વિધાઓથી રહિત છું. ॥૪॥ 


આખર અરથ અલંકૃતિ નાના | ઈંદ પ્રબંધ અનેક બિધાના ॥ 
ભાવ ભેદ રસ ભેદ અપારા | કબિત દોષ ગુન બિબિધ પ્રકારા ॥૫॥ 


વિવિધ પ્રકારનાં અક્ષર, અર્થ અને અલંકાર, અનેક રીતની છન્દરચના, ભાવો અને રસોના અપાર ભેદ તથા 
કવિતાના જાત-જાતના ગુણ-દોષ હોય છે. ॥૫॥ 


કબિત બિબેક એક નહિં મોરેં | સત્ય કહઉં લિખિ કાગદ કોરે ॥6॥ 


તેમાંથી કાવ્યસમ્બન્ધી એંક પણ વાતનું જ્ઞાન મારામાં નથી, આ હું કોરા કાગળ પર લખી (સોંગદપૂર્વક) સાચેસાચ 

કહું છું. ॥૬॥ 

દો૦ ભનિતિ મોરિ સબ ગુન રહિત બિસ્વ બિદિત ગુન અંક | 
સો બિચારિ સુનિહહિં સુમતિ જિન્ડ કૅ બિમલ બિબેક [લા 


મારી રચના બધા ગુણોથી રહિત છે; છતાં તેમાં અંક જગપ્રસિદ્ધ ગુણ છે. તેનો વિચાર કરીને સારી બુદ્ધિવાળા 
પુરુષો, જેઓને નિર્મળ જ્ઞાન છે, આને સાંભળશે. ॥ ૯॥ 


ચૌ૦- એહિ મર્હે રઘુપતિ નામ ઉદારા | અતિ પાવન પુરાન શ્રુતિ સારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-28 


મંગલ ભવન અમંગલ હારી | ઉમા સહિત જેહે જપત પુરારી ॥૧॥ 
શ્રીરઘુનાથજીનું ઉદાર નામ આમાં છે, જે અત્યંત પવિત્ર છે, વેદ-પુરાણોનો સાર છે, મંગળનું ધામ છે અને અમંગળને 
હરનાર છે, જેને પાર્વતીજીસહિત ભગવાન શિવજી હંમેશ જપ્યા કરે છે. ॥ ૧]॥ 


ભનિતિ બિચિત્ર સુકબિ કૃત જોઊ, | રામ નામ બિનુ સોહ ન સોઊ ॥ 

બિધુબદની સબ ભાંતિ સંવારી | સોહ ન બસન બિના બર નારી ॥ર॥ 

સારા કવિ દ્વારા રચાયેલ જે ઘણી અહ્દ્ૃત કવિતા છે તે પણ રામનામ વિના શોભા નથી પામતી. જેમ ચન્દ્રમા સમાન 
મુખવાળી સુંદર સ્રી સર્વ પ્રકારે સુસજ્જિત હોવા છતાં પણ વસ્ત્ર વિના શોભા નથી આપતી. ૧૧ ર॥ 

સબ ગુન રહેત કુકબિ કૃત બાની | રામ નામ જસ અંકિત જાની ॥ 

સાદર કહહિં સુનહિં બુધ તાહી | મધુકર સરિસ સંત ગુનગ્રાહી ॥ગા 


આનાથી વિપરીત કુકવિએ રચેલ સર્વ ગુણોથી રહિત કવિતાને પણ રામના નામ અને યશથી અંકિત જાણીને, 
બુદ્ધિમાન લોકો સન્માનપૂર્વક ગાય અને સાંભળે છે, કારણ કે સંતજન ભમરાની જેમ ગુણોને જ ગ્રહણ કરનારા હોય છે. 
॥૩॥ 
જદપિ કબિત રસ એંકઉ નાહીં | રામ પ્રતાપ પ્રગટ અંહિ માહીં ॥ 
સોઇ ભરોસ મોરે મન આવા । કેહિં ન સુસંગ બડપ્પનુ પાવા ।૪॥ 


જોકે મારી આ રચનામાં કવિતાનો એક પણ રસ નથી. તેમ છતાં, એમાં શ્રીરામજીનો પ્રતાપ પ્રકટ છે. મારા મનમાં 
આ જ એક વિશ્વાસ છે. ઉત્તમ સંગથી ભલા કોણે મોટાઈ નથી મેળવી? ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-29 


ધૂમકઇ તજઈ સહજ કરુઆઈ | અગરું પ્રસંગ સુગંધ બસાઈ ।॥ 
ભનિતિ ભદેસ બસ્તુ ભલિ બરની | રામ કથા જગ મંગલ કરની ।॥૫॥ 
ધુમાડો પણ અગરના સંગથી સુગંધિત થઈને પોતાના સ્વભાવની કડવાશનો ત્યાગ કરી દે છે. મારી કવિતા કઢંગી 
જરૂર છે, પરંતુ તેમાં જગતનું કલ્યાણ કરનારી શ્રીરામકથારૂપી ઉત્તમ વસ્તુનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. [તેથી એ પણ 
ઉત્તમ જ મનાશે.] | ૫॥ 
છં૦ મંગલ કરનિ કલિમલ હરનિ તુલસી કથા રઘુનાથ કી | 
ગતિ કૂર કબિતા સરિત કી જ્યોં સરિત પાવન પાથ કી ।॥ 
પ્રભુ સુજ્સ સંગતિ ભનિતિ ભલિ હોઇહિ સુજન મન ભાવની | 
ભવ અંગ ભૂતિ મસાન કી સુમિરત સુહાવનિ પાવની ।॥ 
તુલસીદાસજી કહે છે કે શ્રીરઘુનાથજીની કથા મંગળ કરનારી અને કળિયુગનાં પાપોને હરનારી છે. મારી આ કઢંગી 
કવિતારૂપી નદીનું વહેણ પવિત્ર જળવાળી નદી (ગંગાજી)ના વહેણની જેમ વાંકું છે. પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજીના સુંદર યશના 
સંગથી આ કવિતા સુંદર તથા સજ્જનોના ચિત્તને ગમનાર બની જશે. સ્મશાનની અપવિત્ર રખિયા પણ શ્રીમહાદેવજીનાં 
અંગોના સંગથી સોહામણી લાગે છે અને સ્મરણ કરતાં જ પવિત્ર કરનારી બને છે. 
દો૦- પ્રિય લાગિહિ અતિ સબહિ મમ ભનિતિ રામ જસ સંગ | 
દારુ બિચારું કિ કરઇ કોઉ બંદિઅ મલય પ્રસંગ 1।૧૦/5)॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-30 


શ્રીરામજીના યશના સંગથી મારી કવિતા સર્વેને અત્યંત પ્રિય બનશે, જેમ મલયાચલ પર્વતના સંગથી કાષ્ઠમાત્ર 
[ચન્દન બનીને] વંદનીય બની જાય છે, ત્યારે શું કોઈ કાઠ[ની તુચ્છતા]નો વિચાર કરે છે ? ॥૧૦ (ક)॥ 
સ્યામ સુરભિ પય બિસદ અતિ ગુનદ કરહિં સબ પાન 1।| 
ગિરા ગ્રામ્ય સિય રામ જસ ગાવહિં સુનર્હિં સુજાન ।૧૦(ખ)॥ 


જ 


શ્યામા ગાય કાળી હોવા છતાં તેનું દૂધ ઉજ્જવળ અને ઘણું ગુણકારી હોય છે, અમ સમજીને બધા લોકો તેને પીએ 
આ જ પ્રમાણે ગામઠી ભાષામાં હોવા છતાં શ્રીસીતારામજીના યશને બુદ્ધિમાન લોકો ઘણા પ્રેમથી ગાય અને સાંભળે 


॥ ૧૦(ખ])॥ 
ચૌ૦- મનિ માનિક મુકુતા છબિ જેસી | અહિ ગિરિ ગજ સિર સોહ ન તેસી ॥ 
નૃપ કિરીટ તરુની તનુ પાઈ | લહહિં સકલ સોભા અધિકાઈ ।૧॥ 
મણિ, માણેક અને મોતીની જે સુંદર કાંતિ છે; તે સર્પ, પર્વત અને હાથીના મસ્તક પર ખાસ શોભતી નથી. રાજાના 
મુગટ અને સુંદર સ્ત્રીના શરીરને પામીને જ તે સર્વ ઘણી શોભાને પામે છે ॥૧॥ 
તેસેહિં સુકબિ કબિત બુધ કહહી | ઉપજહિં અનત અનત છબિ લહહીં ॥ 
ભગતિ હેતુ બિધિ ભવન બિહાઈ | સુમિરત સારદ આવતિ ધાઈ [।ર॥ 


બુદ્ધિમાન લોકો કહે છે કે તેજ રીતે સુકવિની કવિતા પણ ઉત્પન્ન ક્યાંક બીજે થાય અને શોભા અન્યત્ર ક્યાંક પામે 
છે. (અર્થાત્કવિની વાણીથી ઉત્પન્ન થયેલ કવિતા તે સ્થળે શોભા પામે છે કે જ્યાં તેના વિચાર, પ્રચાર તથા તેમાં વર્ણવેલ 


છે. 
છે. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-31 


આદર્શનું ગ્રહણ અને અનુસરણ થાય છે). કવિના સ્મરણ કરતાંની સાથે જ તેની ભક્તિને લીધે સરસ્વતીજી બ્રહ્મલોક 
છોડીને દોડી આવે છે. ॥૨॥ 


રામ ચરિત સર બિનુ અન્હવાઅં | સો શ્રમ જાઇ ન કોટિ ઉપાએં ॥ 
કબિ કોબિદ અસ હૃદર્યોં બિચારી | ગાવહિં હરિ જસ કલિ મલ હારી ॥ગા 


સરસ્વતીજીના દોડી આવવાથી લાગેલ તેમનો થાક, રામચરિતરૂપી સરોવરમાં તેમને નવડાવ્યા વિના અન્ય કરોડો 
ઉપાયોથી પણ દૂર થતો નથી. કવિ અને પંડિત પોતાના હૃદયમાં આવો વિચાર કરીને કળિયુગનાં પાપોને હરનાર 
શ્રીહરિના યશનું જ ગાન કરે છે. ॥૩ા 


કીન્હે પ્રાકૃત જન ગુન ગાના | સિર ધુનિ ગિરા લગત પછિતાના ॥ 
હૃદય સિંધુ મતિ સીપ સમાના | સ્વાતિ સારદા કહહિં સુજાના ।૪॥ 


સંસારી મનુષ્યોના ગુણગાન ગાવાથી સરસ્વતીજી માથું પીટીને પછતાવા માંડે છે (કે હું કેપ આના બોલાવવાથી 
આવી?) બુદ્ધિમાન લોકો હૃદયને સમુદ્ર, બુદ્ધિને છીપ અને સરસ્વતીને સ્વાતિ નક્ષત્ર સમાન જાણે છે. । ૪॥ 


જો બરષઇ બર બારિ બિચારૂ | હોહિં કબિત મુકૃતામનિ ચારૂ ॥૫॥ 
તેમાં જો શ્રેષ્ઠ વિચારરૂપી જળ વરસે તો મુક્તામણિના જેવી સુંદર કવિતા ઊપજે છે.૫॥ 


દો૦- જુગુતિ બેધિ પુનિ પોહિઅહિં રામચરિત બર તાગ [| 
પહિરહિં સજ્જન બિમલ ઉર સોભા અતિ અનુરાગ 1।૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-32 


તે કવિતારૂપ મુક્તામણિઓને યુક્તિપૂર્વક વીધીને, રામચરિત્રરૂપી સુંદર દોરામાં પરોવી સજ્જન લોકો પોતાના 
નિર્મળ હૃદયમાં ધારણ કરે છે; જેથી અત્યંત અનુરાગરૂપ શોભા થાય છે. (તેઓ આત્યંતિક પ્રેમને પ્રાપ્તકરે છે), ॥૧૧॥ 
ચૌ૦; જે જનમે કલિકાલ કરાલા | કરતબ બાયસ બેષ મરાલા ।॥ 
ચલત કુપંથ બેદ મગ છાંડે. | કપટ કલેવર કલિ મલ ભાંડે. ॥૧॥ 
જેઓ ઉગ્ર કળિયુગમાં જન્મ્યા છે, જેઓની કરણી કાગડા જેવી છે અને વેષ હંસ જેવો છે, જેઓ વેદમાર્ગ ત્યજી કુમાર્ગે 
ચાલે છે, જેઓ કપટની મૂર્તિ અને કળિયુગનાં પાપોનાં પાત્રો છે ॥૧॥ 
બંચક ભગત કહાઇ રામ કે | કિંકર કંચન કોહ કામ કે ।॥ 
તિન્હ મહે પ્રથમ રેખ જગ મોરી | ધીંગ ધરમધ્વજ ધંધક ધોરી ।॥ર॥ 


હ ક 


જેઓ શ્રીરામજીના ભક્ત કહેવડાવી લોકોને ઠગે છે, જેઓ ધન (લોભ), ક્રોધ તથા કામના ગુલામ છે અને જેઓ 
ધતિંગ કરનારા, ધર્મધ્વજ ધારણ કરનારા (ધર્મની ખોટી ધજા ફરકાવનાર-દંભી) અને પ્રપંચના ધંધાનો ભાર ઉપાડનારા 
છે, જગતના આવા લોકોમાં સર્વપ્રથમ મારી ગણતરી છે. ॥૨॥ 
જોં અપને અવગુન સબ કહઊં | બાઢઈ કથા પાર નહિં લહઊં ॥ 
તાતે મૈ અતિ અલપ બખાને | થોરે મહું જાનિહહિં સયાને ॥૩ા 
જો હું મારા સર્વે અવગુણોને કહેવા માંડું તો કથા ઘણી મોટી થઈ જશે અને હું પાર નહીં પાડી શકું, તેથી મેં ઘણા 
ઓછા અવગુણોનું વર્ણન કર્યું છે - બુદ્ધિમાન લોકો થોડામાં ઘણું સમજી જશે. ॥૩॥ 


સમુઝિ બિબિધિ બિધિ બિનતી મોરી | કોઉ ન કથા સુનિ દેઇહિ ખોરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-33 


ન્‌ 


અંતેહુ પર કરિહર્હિં જે અસંકા | મોહિ તે અધિક તે જડ. મતિ રંકા ।૪॥ 
મારી અનેક પ્રકારની વિનંતીને સ્વીકારી, કોઈ પણ આ કથાને સાંભળી દોષ નહીં આપે. તેમ છતાં, પણ જેઓ શંકા 
કરે, તેઓ તો મારા કરતાં પણ વધુ મૂર્ખ અને બુદ્ધિના રંક છે. ॥૪॥ 
કબિ ન હોઉં નહિં ચતુર કહાવઉં | મતિ અનુરૂપ રામ ગુન ગાવઉં ॥ 
કર્હ રઘુપતિ કે ચરિત અપારા | કહં મતિ મોરિ નિરત સંસારા ॥૫॥ 
હું ન તો કવિ છું, ન ચતુર કહેવડાવું છું, પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર શ્રીરામજીના ગુણ ગાઉં છું, ક્યાં તો શ્રી રઘુનાથજીનાં 
અપાર ચરિત્ર અને ક્યાં સંસારમાં આસક્ત મારી બુદ્ધિ ॥૫॥ 


જેહિં મારુત ગિરિ મેરુ ઉડાડી | કહહુ તૂલ કેહિ લેખે માહીં ॥ 
સમુઝ્ત અમિત રામ પ્રભુતાઈ | કરત કથા મન અતિ કંદરાઈ ॥1॥ 


જે વાયુથી મેરુ જેવા પર્વત ઊ.ડી જાય છે, કહો જોઈએ, તેની સામે રૂ કઈ ગણતરીમાં છે ? શ્રીરામજીની અસીમ 
પ્રભુતાને સમજીને કથારચનામાં મારું મન ઘણું ખચકાય છે - ॥॥ 
દો૦; સારદ સેસ મહેસ બિધિ આગમ નિગમ પુરાન | 
નેતિ નેતિ કહિ જાસુ ગુન કરહિં નિરંતર ગાન 1૧ર૨॥ 


સરસ્વતીજી, શેષજી, શિવજી, બ્રહ્માજી, શાસ્ત્ર, વેદ અને પુરાણ - તે સર્વે -નેતિ-નેતિ- કહીને (પાર ન પામીને -આવા. 
નહીં, -આવા નહીં- કહેતાં કહેતાં) કાયમ જેમનું ગુણગાન કર્યા કરે છે. ॥૧૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-34 


ચૌ૦- સબ જાનત પ્રભુ પ્રભુતા સોઈ | તદપિ કહે બિનુ રહા ન કોઈ ॥ 
તહાં બેદ અસ કારન રાખા | ભજન પ્રભાઉ ભાંતિ બહુ ભાષા ।૧॥ 


જોકે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીની પ્રભુતાને બધા એવી (અકથનીય) જ જાણે છે, તો પણ કહ્દા વિના કોઈ ન રહ્યું. આનું 
કારણ વેદે એવું જણાવ્યું છે કે ભજનનો પ્રભાવ ઘણી રીતે કહેવાયો છે. (અર્થાત ભગવાનના મહિમાનું પૂર્ણ વર્ણન તો 
કોઈ કરી ન શકે; પરંતુ જેનાથી જેટલા બની શકે એટલા ગુણગાન ભગવાનના કરવા જોઈએ. કેમકે ભગવાનના 
ગુણગાનરૂપી ભજનનો પ્રભાવ ઘણો જ અદ્દભુત છે, તેનું શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારનું વર્ણન છે. થોડુંક જ ભગવાનનું ભજન 
મનુષ્યને સરળતાથી ભવસાગર પાર કરાવી દે છે). ॥૧॥ 


એંક અનીહ અરૂપ અનામા | અજ સચ્ચિદાનંદ પર ધામા ।॥ 
બ્યાપક બિસ્વરૂપ ભગવાના | તેહિં ધરિ દેહ ચરિત કૃત નાના ।ર॥ 


છુ 


જે પરમેશ્વર એક છે, જેઓને કોઈ કામના નથી, જેમનું કોઈ રૂપ અને નામ નથી. જેઓ અજન્મા, સચ્ચિદાનંદ અને 
પરમધામ છે તથા જેઓ સર્વમાં વ્યાપક અને વિશ્વરૂપ છે, તે ભગવાને દિવ્ય શરીર ધારણ કરીને અનેક પ્રકારની લીલા 
કરી છે. ॥ર॥ 


સો કેવલ ભગતન હિત લાગી | પરમ કૃપાલ પ્રનત અનુરાગી ॥ 
જેહિ જન પર મમતા અતિ છોહ્‌ૂ | જેહેં કરુના કરિ કીન્હ ન કોહ્‌ ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-35 


તે લીલા કેવળ ભક્તોનાં હિત માટે જ છે; કેમકે ભગવાન પરમકૃપાળુ છે અને શરણાગતના મોટા પ્રેમી છે. જેમની 
ભક્તો પર ઘણી મમતા અને કૃપા છે, જેઓએ એક વાર જેની ઉપર કૃપા કરી દીધી, તેની પર પછી ક્યારેય ક્રોધ નથી 
કર્યો. ॥ગા 


ગઈ બહોર ગરીબ નેવાજૂ | સરલ સબલ સાહિબ રઘુરાજૂ ॥ 
બુધ બરનહિં હરિ જ્સ અસ જાની | કરહિં પુનીત સુફ્લ નિજ બાની ।૪॥ 
તે પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી ગયેલી વસ્તુને ફરી મેળવી આપનારા, ગરીબનવાજ સરળ સ્વભાવ, સર્વશક્તિમાન અને 


સર્વેના સ્વામી છે, આમ સમજીને બુદ્ધિમાન લોકો શ્રીહરિના યશનું વર્ણન કરી પોતાની વાણીને પવિત્ર અને ઉત્તમ ફળ 
(મોક્ષ અને દુર્લભ ભગવત્પ્રેમ) આપનારી બનાવે છે. ॥૪॥ 


તેહિં બલ મૈં રઘુપતિ ગુન ગાથા | કહિહઉં નાઈ રામ પદ માથા ॥ 
મુનિન્હ પ્રથમ હરિ કીરતિ ગાઈ | તેહિં મગ ચલત સુગમ મોહિ ભાઈ ॥પ૫॥ 


એ જ બળ વડે (મહિમાનું યથાર્થ વર્ણન નહીં, પણ મહાન ફળ આપત્તાર ભજન સમજીને ભગવતકૃપાના બળ વડે 
જી હું શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં માથું નમાવી શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોની કથા કહીશ. આ જ વિચારથી (વાલ્મીકિ, વ્યાસ 
આદિ) મુનિઓએ અગાઉ શ્રીહરિની કીર્તિ ગાઈ છે. ભાઈ તે જ રસ્તા પર ચાલવું મારા માટે સુગમ થશે. ॥૫॥ 


પી 


દો૦ અતિ અપાર જે સરિત બર જોં નૃપ સેતુ કરાહિં | 
ચઢ્િ પિપીલિકક પરમ લઘુ બિનુ શ્રમ પારહિ જાહિં ।॥૧૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-36 


અત્યંત મોટી નદીઓ જે છે, તેમના પર રાજા પુલ બંધાવી દે છે તો ઘણી નાની કીડીઓ પણ તેના પર ચઢી વગર 
પરિશ્રમે પાર કરી જાય છે (આ જ રીતે મુંનિઓના વર્ણનના આધારે હું પણ શ્રીરામચરિત્રનું વર્ણન સરળતાથી કરી 
શકીશ). ॥૧૩॥ 


ચૌ૦- એહિ પ્રકાર બલ મનહિ દેખાઈ | કરિહઉં રઘુપતિ કથા સુહાઈ ॥ 
બ્યાસ આદિ કબિ પુંગવ નાના | જિન્હ સાદર હરિ સુજ્સ બખાના ।॥૧॥ 


આ રીતે મનને મજબૂત કરીને હું શ્રીરઘુનાથજીની સોહામણી કથાની રચના કરીશ. વ્યાસ આદિ જે અનેક શ્રેષ્ઠ 
કવિ થઈ ગયા છે, જેમણે ઘણા આદરથી શ્રીહરિનો સુયશ વર્ણવ્યો છે. ॥૧॥ 
કવિ વંદના 
ચરન કમલ બંદઉં તિન્હ કેરે | પુરવહું સકલ મનોરથ મેરે ॥ 
કલિ કે કબિન્ડ કરઉં પરનામા | જિન્હ બરને રઘુપતિ ગુન ગ્રામાં ॥ર॥ 
ડું તે સર્વે(શ્રેષ્ઠ કવિઓ)નાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરું છું, તેઓ મારા સર્વે મનોરથોને પૂર્ણ કરે. કળિયુગના તે 
કવિઓને પણ હું નમસ્કાર કરું છું, જેમણે શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહોનું વર્ણન કર્યું છે. ॥૨॥ 
જે પ્રાકૃત કબિ પરમ સયાને | ભાર્ષાં જિન્ડ હરિ ચરિત બખાને ॥ 


ન્‌ 


ભએ જે અહહિં જે હોઇહહિં આગેં | પ્રનવઉં સબહિ કપટ સબ ત્યાગેં ॥૩ગા 


જે મોટા બુદ્ધિમાન પ્રાકૃત કવિઓ છે, જેઓએ ભાષામાં હરિચરિત્રોનું વર્ણન કર્યું છે, આવા જે કવિઓ અગાઉ પણ 
થઈ ચૂક્યા છે, જેઓ આ સમયે હયાત છે અને જેઓ આગળ થશે, તે સર્વેને હું નિષ્કપટ ભાવથી પ્રણામ કરું છું ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-37 


હોહુ પ્રસન્ન દેહુ બરદાનૂ | સાધુ સમાજ ભનિતિ સનમાનૂ ॥ 
જો પ્રબંધ બુધ નહિં આદરહીં । સો શ્રમ બાદિ બાલ કબિ કરહી ॥૪॥ 


આપ સર્વે પ્રસન્‍ન થઈને આ વરદાન આપો કે સાધુ-સમાજમાં મારી કવિતાનું સન્માન થાય; કેમકે બુદ્ધિમાન લોકો 
જે કવિતાનો આદર નથી કરતા, મૂર્ખ કવિ જ તેની રચનાનો વ્યર્થ પરિશ્રમ કરે છે. ॥૪॥ 
કીરતિ ભનિતિ ભૂતિ ભલિ સોઈ | સુરસરિ સમ સબ કરહે હિત હોઈ ॥ 
રામ સુકીરતિ ભનિતિ ભદેસા | અસમંજસ અસ મોહિ અંદેસા ॥૫॥ 


કીર્તિ, કવિતા અને સંપત્તિ તે જ ઉત્તમ છે જે ગંગાજીની જેમ સર્વેનું હિત કરનારી હોય. શ્રીરામચન્દ્રજીની કીર્તિ તો 
ઘણી સુંદર (સર્વેનું અનંત કલ્યાણ કરનારી જ) છે, પરંતુ મારી કવિતા કઢંગી છે. આ દ્વિધાભ્યું છે (અર્થાત આ બન્નેનો 
મેળ નથી ખાતો), તેની જ મને ચિંતા છે ॥૫॥ 
તુમ્હરી કૃપાં સુલભ સોઉ મોરે | સિઅનિ સુહાવનિ ટાટ પટોરે 16 
પરંતુ કે કવિઓ આપની કૃપાથી આ વાત પણ મારા માટે સુલભ થઈ શકે છે. રેશમની સિલાઈ કંતાન પર પણ 
સોહામણી લાગે છે. ॥૧॥ 
દો૦: સરલ કબિત કીરતિ બિમલ સોઈ આદરહિં સુજાન | 
સહજ બયર બિસરાઇ રિપુ જો સુનિ કરહિં બખાન 1।૧૪ઉ૭)॥| 


ચતુર પુરુષ તે જ કવિતાનો આદર કરે છે, જે સરળ હોય અને જેમાં નિર્મળ ચરિત્રનું વર્ણન હોય તથા જેને સાંભળીને 
શત્રુ પણ સ્વાભાવિક વેરને ભૂલી વખાણવા માંડે ॥૧૪(5)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-38 


સો ન હોઇ બિનુ બિમલ મતિ મોહિ મતિ બલ અતિ થોર | 
કરહુ કૃપા હરિ જસ કહઉં પુનિ પુનિ કરઉં નિહોર ॥૧૪(ખ])॥ 
આવી કવિતા નિર્મળ બુદ્ધે વગર રચાતી નથી અને મારી બુદ્ધિનું બળ ઘણુંજ ઓછું છે. એટલે વારંવાર પ્રાર્થના કરુ 
છું કે હે કવિઓ આપ કૃપા કરો, જેથી હું હરિયશનું વર્ણન કરી શકું 1૧૪(ખ)॥ 
કબિ કોબિદ રઘુબર ચરિત માનસ મંજુ મરાલ [| 
બાલબિનય સુનિ સુરુચે લખિ મો પર હોહુ કૃપાલ ।૧૪(૩]| 
હે કવિઓ અને વિદવાનો આપ રામચરિત્રરૂપી માનસરોવરના સુંદર હંસ છો, મુજ બાળકની વિનંતી સાંભળીને 
અને ઉત્તમ રુચિ નિહાળીને મારા પર કૃપા કરો. ॥1૧૪(ગ)॥ 
વાલ્મીકિ વેદ બ્રહ્મા દેવતાઓ શિવ પાર્વતી વગેરેની પૂજા . 


સો૦- બંદ મુનિ પદ કંજુ રામાયન જેહિં નિરમયઉ ।| 


સખર સુકોમલ મંજુ દોષ રહિત દૂષન સહિત 1૧૪(ઘ]॥| 


હું તે વાલ્મીકિ મુનિનાં ચરણકમળોની વંદના કરું છું, જેમણે રામાયણની રચના કરી છે, ખર (રાક્ષસ) સહિત હોવા 
છતાં પણ ખરઉઠઠોર)થી વિપરીત ઘણા કોમળ અને સુંદર છે તથા દુષણ (રાક્ષસ)સહિત હોવા છતાં પણ દૂષણ અર્થાત 
દોષથી રહિત છે ॥૧૪(ઘ)॥ 


બંદઈં ચારિઉ બેદ ભવ બારિધિ બોહિત સરિસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-39 


જિન્હહિ ન સપનેહું ખેદ બરનત રઘુબર બિસદ જ્સુ ॥૧૪(૭)॥ 


જ 


ચારે વેદોની હું વંદના કરું છું, જે સંસારસમુદ્રને તરવા માટે વહાણના જેવા છે તથા જેઓને શ્રીરઘુનાથજીના નિર્મળ 
યશનું વર્ણન કરતાં સ્વપ્નમાં પણ ખેદ થતો નથી (થાક નથી લાગતો). ॥૧૪(૩)॥ 
બંદઉ બિધિ પદ રેનુ ભવ સાગર જેહિં કીન્હ જહું | 
સંત સુધા સસિ ધેનુ પ્રગટે ખલ બિષ બારુની ।॥૧૪(ચ]| 
હું બ્રહ્માજીના ચરણ-રેણુની વંદના કરું છું, જેમણે ભવસાગર બનાવ્યો છે, જ્યાંથી એક બાજુએ સંતજનરૂપી અમૃત, 
ચન્દ્રમા અને કામધેનુ નીકળ્યાં અને બીજી બાજુથી દષ્ટજનરૂપી વિષ તથા મદિરા ઉત્પન્ન થયાં ॥૧૪(ચ)॥ 
દો૦- બિબુધ બિપ્ર બુધ ગ્રહ ચરન બંદિ કહઉં કર જોરિ | 
હોઈ પ્રસન્ન પુરવહુ સકલ મંજુ મનોરથ મોરિ ॥।૧૪(છ])]| 
દેવતા, બ્રાહ્મણ, પંડિત, ગ્રહો - એ સરવેના ચરણોની વંદના કરીને હાથ જોડી કહું છું કે આપ પ્રસન્‍ન થઈને મારા સર્વે 
સુંદર મનોરથોને પૂર્ણ કરો. ॥૧૪(છ)॥ 
ચૌ૦- પુનિ બંદઉં સારદ સુરસરિતા | જુગલ પુનીત મનોહર ચરિતા ॥ 
મજ્જન પાન પાપ હર એકા | કહત સુનત એક હર અબિબેકા ॥૧|॥ 
વળી, હું સરસ્વતીજી અને દેવનદી ગંગાજીની વંદના કરું છું. બંનેય પવિત્ર અને મનોહર ચરિત્રવાળાં છે. એક 


(ગંગાજી) સ્નાન કરવાથી અને જળ પીવાથી પાપોને હરે છે તથા બીજી (સરસ્વતીજી) ગુણ અને યશ કહેવા - સાંભળવાથી 
અજ્ઞાનનો (અવિવેકનો) નાશ કરી દે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-40 


ગુર પિતુ માતુ મહેસ ભવાની । પ્રનવઉં દીનબંધુ દિન દાની ॥ 
સેવક સ્વામિ સખા સિય પી કે | હિત નિરુપધિ સબ બિધિ તુલસી કે ॥ર૨॥ 
શ્રીમહેશ અને પાર્વતીને હું પ્રણામ કરું છું, જે મારાં ગુરુ અને માતા-પિતા છે, જે દીનબંધુ અને નિત્ય દાન કરનારાં 
છે, જે સીતાપતિ શ્રીરામચન્દ્રજીના સેવક, સ્વામી અને સખા છે તથા મારું- તુલસીદાસનું સર્વ પ્રકારે કંપટરહિત (ખરે) 
હિત કરનારાં છે. ॥૨॥ 


કલિ બિલોકિ જગ હિત હર ગિરિજા | સાબર મંત્ર જાલ જિન્હ સિરિજા ॥ 
અનમિલ આખર અરથ ન જાપૂ | પ્રગટ પ્રભાઉ મહેસ પ્રતાપૂ ॥ગા 


જે શંકર-પાર્વતીઅ કળિયુગને જોઈને, જગતના હિત માટે શાબર મંત્રસમૂહોની રચના કરી, જે મંત્રોના અક્ષર અમેળ 


છે, જેમનો ન કોઈ ખરો અર્થ હોય છે અને જપ પણ નથી થતો. તેમ છતાં, શ્રીશિવજીના પ્રતાપે જેમનો પ્રભાવ પ્રત્યક્ષ 
છે-॥ગા 


સો ઉમેસ મોહિ પર અનુફૂલા | કરિહિં કથા મુદ મંગલ મૂલા ॥ 
સુમિરિ સિવા સિવ પાઇ પસાઊ | બરનઉં રામચરિત ચિત ચાઊ 1॥૪॥ 
- તે ઉમાપતિ શિવજી મારા પર પ્રસન્ન થઈને [શ્રી રામજીની] આ કથાને આનંદ અને મંગળનું મૂળ (ઉત્પન્ન કરનાર) 


બનાવશે. આ રીતે પાર્વતીજી અને શિવજી બંનેનું સ્મરણ કરીને તથા તેમનો પ્રસાદ પામીને હું હૃદયપૂર્વક શ્રીરામચ રિત્રનું 
વર્ણન કરું છું. ॥૪॥ 


ભનિતિ મોરિ સિવ કૃપાં બિભાતી | સસિ સમાજ મિલિ મનહું સુરાતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-41 


જે એહિ કથહિ સનેહ સમેતા | કહિહરહિં સુનિહહિં સમુઝિ સચેતા ॥૫॥ 
હોઇહરહિં રામ ચરન અનુરાગી | કલિ મલ રહિત સુમંગલ ભાગી ।॥૧॥ 
મારી કવિતા શ્રીશિવજીની કૃપાથી અંવી સુશોભિત થશે, જેમ તારાગણ સહિત ચન્દ્રમાની સાથે રાત્રિ શોભિત થાય 
છે. જે આ કથાને પ્રેમસહિત અને સાવચેતી સાથે સમજી-વિચારી કહેશે- સાંભળશે તે, કળિયુગનાં પાપોથી રહિત તથા 
સુંદર કલ્યાણના ભાગીદાર બની શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોના પ્રેમી બનશે. ॥૫-૬॥ 
દો૦- સપનેહું સાચેહું મોહિ પર જોં હર ગૌરિ પસાઉ [| 
તૌ ફર હોઉ જો કહેઉં સબ ભાષા ભતિતિ પ્રભાઉ ।૧૫॥ 


જો મારા પર શ્રીશિવજી અને પાર્વતીજીની સ્વપ્નમાં પણ સાચેસાચ પ્રસન્નતા હોય, તો મેં આ ભાષાકવિતાનો જે 
પ્રભાવ કહ્યો છે, તે સર્વ સત્ય થાય. ॥૧૫॥ 


શ્રીસીતારામ ધામ પરિકર વંદના 
ચૌ૦- બંદઉં અવધ પુરી અતિ પાવનિ | સરજૂ સરિ કલિ ક્લુષ નસાવનિ ॥ 
પ્રનવર્ઉં પુર નર નારિ બહોરી | મમતા જિન્હ પર પ્રભુહિ ન થોરી ॥૧॥ 


હું અતિ પવિત્ર શ્રીઅયોધ્યાપુરી અને કળિયુગનાં પાપોનો નાશ કરનારી શ્રીસરયૂ નદીની વંદના કરું છું. વળી, 
અવધધપુરીનાં તે નર-નારીઓને પ્રણામ કરું છું જેમના પર પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીની મમતા ઓછી નથી (અર્થાત ઘણી છે.) 
॥૧॥ 


સિય નિંદક અઘ ઓઘ નસાએ | લોક બિસોક બનાઈ બસાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-42 


બંદઉં કૌસલ્યા દિસિ પ્રાચી | કીરતિ જાસુ સકલ જગ માચી 1[।૨॥ 
તેઓએ [પોતાની નગરીમાં રહેનાર], સીતાજીની નિંદા કરનાર (ધોબી અને તેના સમર્થક પુર-નર-નારીઓ)ના 
પાપસમૂહનો નાશ કરી તેમને શોકરહિત બનાવી પોતાના લોક(ધામ)માં વસાવી દીધા, હું કૌશલ્યારૂપી પૂર્વ દિશાને વંદન 
કરું છું, જેની કીર્તિ સમસ્ત સંસારમાં પ્રસરી રહી છે. ॥૨॥ 
પ્રગટેઉ જહે રઘુપતિ સસિ ચારૂ | બિસ્વ સુખદ ખલ કમલ તુસારૂ ॥ 
દસરથ રાઉ સહિત સબ રાની સુકૃત સુમંગલ મૂરતિ માની ।॥૩ા 
કરઉં પ્રનામ કરમ મન બાની | કરહુ કૃપા સુત સેવક જાની ॥ 
જિન્હહિ બિરચિ બડ ભયઉ બિધાતા | મહિમા અવધિ રામ પિતુ માતા ।૪॥ 
જ્યાંથી (કૌશલ્યારૂપી પૂર્વ દિશામાંથી) વિશ્વને સુખ આપનાર અને દષ્ટરૂપી કમળો માટે હિમ સમાન શ્રીરામચન્દ્રરૂપી 
ચન્દ્રમા પ્રકટયા. બધી રાણીઓ સહિત રાજા દશરથજીને પુણ્ય અને ઉત્તમ કલ્યાણની મૂર્તિ માનીને હું મન, વચન અને 
કર્મથી પ્રણામ કરું છું. પોતાના પુત્રનો સેવક માનીને તેઓ મારા પર કૃપા કરે, જેમની ઉત્પત્તિ કરીને બ્રહ્માજીએ પણ 
મોટાઈ મેળવી તથા જેઓ શ્રીરામજીનાં માતા અને પિતા હોવાને કારણે મહિમાની સીમા છે. ॥૩-૪॥ 
સો૦- બંદઈં અવધ ભુઆલ સત્ય પ્રેમ જેૅહે રામ પદ [| 
બિછુરત દીનદયાલ પ્રિય તનુ તૃન ઈંવ પરિહરેઉ ॥૧૬] 


હું અવધના રાજા શ્રીદશરથજીની વંદના કરું છું, જેમનો શ્રીરામજીના ચરણોમાં સાચો પ્રેમ હતો, જેમણે દીનદયાળુ 
પ્રભુનો વિયોગ થતાંની સાથે જ પોતાના પ્રિય શરીરને સાધારણ તણખલાની જેમ ત્યાગી દીધું. ॥૧૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-43 


ચૌ૦- પ્રનવર્ઉં પરિજન સહિત બિદેહૂ | જાહિ રામ પદ ગૂઢ સનેહૂ ॥ 
જોગ ભોગ મહૈં રાખેઉ ગોઈ | રામ બિલોક્ત પ્રગટેઉ સોઈ 1।॥૧॥ 


ર... 


હું પરિવાર સહિત રાજા જનકજીને પ્રણામ કરું છું, જેમને શ્રીરામજીના ચરણોમાં ગૂઢ પ્રેમ હતો, જેને તેઓએ યોગ 
અને ભોગમાં છૂપાવી રાખ્યો હતો, પરંતુ શ્રીરામચન્દ્રજીને જોતાં જ તે પ્રકટ થઈ ગયો. ॥૧॥ 
પ્રનવર્ઉં પ્રથમ ભરત કે ચરના | જાસુ નેમ બ્રત જાઈ ન બરના ॥ 
રામ ચરન પંકજ મન જાસૂ | લુબુધ મધુપ ઇવ તજઈ ન પાસૂ ॥।ર॥ 
(ભાઈઓમાં) સર્વપ્રથમ હું શ્રીભરતજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું, જેમના નિયમ અને વ્રત વર્ણવી નથી શકાતાં 
તથા જેમનું મત શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોમાં ભમરાની જેમ લોભાયેલ છે, ક્યારેય તેમનો સંગ નથી ત્યજતું. ॥૨॥ 
બંદઈઉં લછિમન પદ જલ જાતા | સીતલ સુભગ ભગત સુખ દાતા ॥ 
રઘુપતિ કીરતિ બિમલ પતાકા | દંડ સમાન ભયઉ જસ જાકા ગા 


હું શ્રીલક્ષ્મણજીનાં ચરણકમળોને પ્રણામ કરું છું, જે શીતળ, સુંદર અને ભક્તોને સુખ આપનાર છે. શ્રીરઘુનાથજીની 
કોર્તિરૂપ નિર્મળ પતાકામાં જેમનો (લક્ષ્મણજીનો) યશ [પતાકાને ઊંચે રાખી ફરકાવનાર] દંડ સમાન બન્યો છે. ॥૩॥ 


સેષ સહસ્રસીસ જગ કારન | જો અવતરેઉ ભૂમિ ભય ટારન ।॥ 


સદા સો સાનુકૂલ રહ મો પર 1। ફૃપાસિંધુ સૌમિત્રિ ગુનાકર ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-44 


જેઓ હજાર મસ્તકવાળા અને જગતનું કારણ (હજાર મસ્તકો પર જગતતે ધારણ કરી રાખનાર) શેષજી છે, જેમણે 
પૃથ્વીનો ભય દૂર કરવા માટે અવતાર લીધો છે, ગુણોની ખાણ કૃપાસાગર એ સુમિત્રાનંદન શ્રીલક્ષ્મણજી મારા પર સદા 
પ્રસન્‍ન રહો. ॥૪॥ 


રિપુસૂદન પદ કમલ નમામી | સૂર સુસીલ ભરત અનુગામી ॥ 
મહાબીર બિનવઉં હનુમાના | રામ જાસુ જસ આપ બખાના ।॥૫॥ 
હું શ્રીશત્રુઘ્“જીનાં ચરણકમળોને પ્રણામ કરું છું, જે મોટા વીર, સુશીલ અને શ્રીભરતજીને અનુસરનારા છે. હું 
મહાવીર શ્રીહનુમાનજીને વિનવું છું, જેમના યશનું શ્રીરામચન્દ્રજીએ સ્વયં (પોતાના શ્રીમુખથી) વર્ણન કર્યું છે. ॥૫॥ 
સો૦- પ્રનવઉ પવનકુમાર ખલ બન પાવક ગ્યાન ઘન 1।| 
જાસુ હ્ધ્ય આગાર બસરહિ રામ સર ચાપ, ધર ॥૧૭॥ 
હું પવનકુમાર શ્રીહનુમાનજીને પ્રણામ કરું છું, જેઓ દષ્ટરૂપી વનને ભસ્મ કરવા માટે અગ્નિરૂપ છે, જેઓ જ્ઞાનની 
ઘનમૂર્તિ છે અને જેમના હૃદયરૂપી ભવનમાં ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા શ્રીરામજી નિવાસ કરે છે. ॥૧૭॥ 
ચૌ૦- કપિપતિ રીછ નિસાચર રાજા | અંગદાદિ જે કીસ સમાજા ।॥ 
બંદઈં સબ કે ચરન સુહાએ | અધમ સરીર રામ જિન્હ પાએ ।૧॥ 


વાનરોના રાજા સુગ્રીવજી, રીછોના રાજા વયોવૃદ્ધ જાંબવાનજી, રાક્ષસોના રાજા વિભીષણજી અને અંગદજી આદિ 
ક. દ 


જેટલો વાનરોનો સમાજ છે, તે સર્વેના ઉત્તમ ચરણોની હું વંદના કરું છું, જેઓએ અધમ (પશુ અને રાક્ષસ વગેરે) 
શરીરથી પણ શ્રીરામચન્દ્રજીને પામી લીધા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-45 


રઘુપતિ ચરન ઉપાસક જેતે । ખગ મૃગ સુર નર અસુર સમેતે ॥ 
બંદઈ પદ સરોજ સબ કેરે | જે બિનુ કામ રામ કે ચેરે ॥ર॥ 
પશુ, પક્ષી, દેવતા, મનુષ્ય, અસુરસહિત જેટલા શ્રીરામજીના ચરણોના ઉપાસક છે, હું તે સવેનાં ચરણકમળોની 
વંદના કરું છું; જેઓ શ્રીરામજીના નિષ્કામ સેવક છે. ॥૨॥ 


ન્‌ 


સુક સનકાદિ ભગત મુનિ નારદ | જે મુનિબર બિગ્યાન બિસારદ ॥ 
પ્રનવઉ સબહિ ધરનિ ધરિ સીસા | કરહુ કૃપા જન જાનિ મુનીસા ॥૩ા 


શુકદેવજી, સનકાદિક, નારદમુનિ વગેરે જેટલા ભક્ત અને પરમ જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ મુનિઓ છે, હું ધરતી પર શીશ ટેકવી 


તે સર્વને પ્રણામ કરું છું; હે મુનીશ્વરો! આપ સર્વે મને આપનો. દાસ જાણીને કૃપા કરો. ॥૩॥ 


જનકંસુતા જગ જનનિ જાનકી | અતિસય પ્રિય કરુનાનિધાન કી ॥ 

તાકે જુગ પદ કમલ મનાવઉં | જાસુ ફકુર્પાં નિરમલ મતિ પાવઉં ॥૪॥ 

રાજા જનકનાં પુત્રી, જગતનાં માતા અને કરુણાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીનાં પ્રિયતમા શ્રીજાનકીજીનાં બંને 
ચરણકમળોને હું મનાવું (આરાધું) છું, જેમની કૃપાથી નિર્મળ બુદ્ધિ મેળવું. ॥૪॥ 

પુનિ મન બચન કર્મ રઘુનાયક | ચરન કમલ બંદઉં સબ લાયક ।॥ 

રાજિવનયન ધરે ધનુ સાયક | ભગત બિપતિ ભંજન સુખદાયક ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-46 


વળી, હું મન, વચન અને કર્મથી કમળનયન, ધનુષ-બાણધારી, ભક્તોની વિપત્તિનો નાશ કરનાર અને તેમને સુખ 
આપનાર ભગવાન શ્રીરઘુનાથજીનાં સર્વસમર્થ ચરણકમળોની વંદના કરું છું. ॥૫॥ 


દો૦ ગિરા અરથ જ્લ બીચિ સમ કહિઅત ભિન્ન ન ભિન્ન | 
બદઉ સીતા રામ પદ જિન્હહિ પરમ પ્રિય ખિન્ન 1૧૮] 
જે વાણી અને તેના અર્થ તથા જળ અને જળની લહેરની જેમ કહેવામાં જુદા જુદા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં અભિન્ન છે, 
તે શ્રીસીતારામજીના ચરણોની હું વંદના કરું છું. જેમને દીન-દુઃખી ઘણા જ પ્રિય છે. ॥૧૮॥ 
શ્રીનામ વંદના અને નામ મહિમા 
ચૌ૦- બંદઉં નામ રામ રઘુબર કો | હેતુ કૃસાનુ ભાનુ હિમકર કો ॥ 
બિધિ હરિ હરમય બેદ પ્રાન સો | અગુન અનૂપમ ગુન નિધાન સો 1।૧| 
હું શ્રીરધુનાથજીના નામ -રામ- ની વંદના કરું છું, જે કૃશાનું (અગ્નિ), ભાનુ (સૂર્ય) અને હિમદાયક (ચન્દ્ર)ના કારણ 
છે, અર્થાત્‌-૨ -આ- અને -મ- રૂપે બીજ છે. તે -રામ- નામ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવરૂપ છે. તે વેદોનો પ્રાણ છે; નિર્ગુણ, 
ઉપમારહિત અને ગુણોનો ભંડાર છે. ॥૧॥ 
મહામંત્ર જોઇ જપત મહેસૂ | કાસીં મુકુતિ હેતુ ઉપદેસૂ ॥ 
મહિમા જાસુ જાન ગનરાઊ 1 પ્રથમ પૂજિઅત નામ પ્રભાઊ ॥।ર॥ 


જે મહામંત્ર છે, જેને મહેશ્વર શ્રીશિવજી જપે છે અને (તેમના થકી) જેમનો ઉપદેશ કાશીમાં મુક્તિનું કારણ છે, તથા 
જેમની મહિમાને ગણેશજી જાણે છે, જે આ શ્રીરામ નામના પ્રભાવથી જ સર્વપ્રથમ પૂજાય છે. ॥ ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-47 


જાન આદિકબિ નામ પ્રતાપૂ | ભયઉ સુદ્ધ કરિ ઉલટા જાપૂ ॥ 
સહસ નામ સમ સુનિ સિવ બાની | જપિ જેઈ પિય સંગ ભવાની ગા 
આદિકવિ શ્રીવાલ્મીકિજી રામનામના પ્રતાપને જાણે છે, જેઓ ઊંધું નામ (મરા, મરા) જપીને પવિત્ર થઈ ગયા. એક 


-રામ- નામ સહસ્ત્ર નામ સમાન છે, એવા શ્રી શિવજીનાં વચન સાંભળીને પાર્વતીજી સદા પોતાના પતિની સાથે રામ- 
નામનો જપ. કરતાં રહે છે. ॥૩॥ 


હરષે હેતુ હેરિ હર હી કો | કિય ભૂષન તિય ભૂષન તી કો ॥ 
નામ પ્રભાઉ જાન સિવ નીકો | કાલફૂટ ફ્લુ દીન્હ અમી કો 1।૪॥ 
નામ પ્રત્યે પાર્વતીજીના હૃદયની આવી પ્રીતિ જોઈને શ્રીશિવજી પ્રસન્‍ન થઈ ગયા અને તેઓએ સ્ત્રીઓમાં ભૂષણરૂપ 
(પતિવ્રતાઓમાં શિરોમણિ) પાર્વતીજીને પોતાનું ભૂષણ બનાવી લીધાં (અર્થાત્‌ તેમને પોતાના અંગમાં ધારણ કરીને 
અર્ધાંગના બનાવી દીધાં) નામના પ્રભાવને શ્રીશિવજી સારી રીતે જાણે છે, જેના (પ્રભાવના) કારણે કાલકૂટ ઝેરે તેમને 
અમૃતનું ફળ અપપ્યું છે. ॥૪॥ 
દો૦: બરષા રિતુ રઘુપતિ ભગતિ તુલસી સાલિ સુદાસ [| 
ચમ નામ બર બરન જગ સાવન ભાદવ, માસ ॥૧૯।| 


શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ વર્ષાત્રિક્તુ છે, તુલસીદાસજી તથા ઉત્તમ સેવકજનો ઉત્તમ કોટિના સાલિ (એક પ્રકારનું 
ધાન-ડાંગર) તુલ્ય છે અને રામ નામના બે સુંદર અક્ષર શ્રાવણ-ભાદરવાના મહિના છે. (અર્થાત્‌ સાલિધાન માટે વર્ષાત્રકતુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-48 


અને શ્રાવણ ભાદરવો માસ આહ્લાદક અને સમૃદ્ધિજનક છે એવી જ રીતે હું - તુલસી આદિ ઉત્તમ ભક્તો માટે શ્રીરામની 
ભક્તિ અને શ્રીરામ નામના બે વર્ણ). ॥૧૯॥ 


ચૌ૦-; આખર મધુર મનોહર દોઊ | બરન બિલોચન જન જિય જોઊ ।॥ 
સુમિરત સુલભ સુખદ સબ કાહૂ | લોક લાહુ પરલોક નિબાહૂ ॥૧॥ 
બંને અક્ષર મધુર અને મનોહર છે, જે વર્ણમાળારૂપી શરીરનાં નેત્રો છે, ભક્તોનું જીવન છે તથા સ્મરણ કરવામાં 
સર્વે માટે સુલભ અને સુખ આપનાર છે; અને જે આ લોકમાં લાભ અને પરલોકમાં નિર્વાહ કરે છે (અર્થાત્‌ ભગવાનના 
દિવ્યધામમાં દિવ્યદેહથી સદા ભગવદ્‌-સેવામાં લીન રાખે છે.) ॥૧॥ 
કહત સુનત સુમિરત સુઠિ નીકે | રામ લખન સમ પ્રિય તુલસી કે ॥ 
બરનત બરન પ્રીતિ બિલગાતી | બ્રહ્મ જીવ સમ સહજ સૈંઘાતી ॥૨॥ 
એ કહેવા, સાંભળવા અને સ્મરણ કરવામાં ઘણા જ સારા (સુંદર અને મધુર) છે; તુલસીદાસને તો શ્રીરામ- 
લક્ષ્મણની જેવા પ્રિય છે, તેનું (-૨- અને -મ- નું) જુદું જુદું વર્ણન કરવાથી પ્રીતિ અલગ પડી જાય છે (અર્થાત્‌ બીજમંત્રની 
દષ્ટિએ તેમના ઉચ્ચારણ, અર્થ અને ફળમાં ભિન્નતા દેખાઈ આવે છે) પરંતુ આ જીવ અને બ્રહ્મના સમાન સ્વભાવથી 
જ સાથે રહેનાર (સદા એકરૂપ અને એકરસ) છે. ॥૨॥ 
નર નારાયન સરિસ સુભ્રાતા | જગ પાલક બિસેષિ જન ત્રાતા ॥ 
ભગતિ સુતિય કલ કરન બિભૂષન | જગ હિત હેતુ બિમલ બિધુ પૂષન ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-49 


આ બંને અક્ષર નર-નારાયણ સમાન સુંદર ભાઈઓ છે. તે જગતનું પાલન અને વિશેષરૂપે ભક્તોની રક્ષા કરનાર 
છે. તે ભક્તિરૂપિણી સુંદર સ્ત્રીના કાનોનું સુંદર આભૂષણ (કર્ણફલ) છે અને જગતના હિત માટે નિર્મળ ચન્દ્ર અને સૂર્ય 
છે. ॥૩॥ 

સ્વાદ તોષ સમ સુગતિ સુધા કે । કમઠ સેષ સમ ધર બસુધા કે ॥ 
જન મન મંજુ કંજ મધુકર સે | જીહ જસોમતિ હરિ હલધર સે ।૪॥ 
તે સુંદર ગતિ(મોક્ષ)રૂપી અમૃતનો સ્વાદ અને તૃપ્તિ જેવા છે. કચ્છપ અને શેષજીની જેમ પૃથ્વીને ધારણ કરનારા 
છે, ભક્તોના મનરૂપી સુંદર કમળમાં વિહાર કરનારા ભમરા જેવા છે અને જીભરૂપી યશોદાજીને માટે શ્રીકૃષ્ણ અને 
બળરામજી જેવા [આનંદ આપનારા] છે. ॥૪॥ 


દો૦ એકુ છત્રુ એકું મુકુટમનિ સબ બરનનિ પર જોઉ | 


તુલસી રઘુબર નામ કે બરન બિરાજત દોઉ ॥૨૦॥ 
તુલસીદાસજી કહે છે - શ્રીરઘુનાથજીના નામના બંને અક્ષરો ઘણી શોભા આપે છે, જેમનામાં એક (રકાર) 
છત્રરૂપ(રેફ #)થી અને બીજો (મકાર) મુગટમણિ (અનુસ્વાર 2) રૂપે સર્વે અક્ષરોની ઉપર છે. ॥૨૦॥ 
ચૌ૦- સમુઝ્ત સરિસ નામ અરુ નામી | પ્રીતિ પરસપર પ્રભુ અનુગામી ॥ 
નામ રૂપ દુઈ ઈસ ઉપાધી | અકથ અનાદિ સુસામુઝિ સાધી ।॥૧॥ 
સમજવામાં નામ અને નામી બંને એક જ છે, પરંતુ બંનેમાં પરસ્પર સ્વામી અને સેવકની જેમ પ્રીતિ છે (અર્થાત્‌ 
નામ અને નામીમાં પૂર્ણ એકતા હોવા છતાં પણ જેમ સ્વામીના પાછળ સેવક ચાલે છે, તેવી જ રીતે નામના પાછળ નામી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-50 


ચાલે છે. પ્રભુ શ્રીરામજી પોતાના -રામ- નામનું જ અનુગમન કરે છે, નામ લેતાં જ ત્યાં આવી જાય છે). નામ અને રૂપ 
બંને ઈશ્વરની ઉપાધિ છે; તેઓ (ભગવાનના નામ અને રૂપ) બંને અવર્ણનીય છે, અનાદિ છે અને સુંદર (શુદ્ધ ભક્તિયુક્ત) 
બુદ્ધિથી જ અંમનું [દિવ્ય અવિનાશી] સ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય છે. ॥૧॥ 
કો બડ છોટ કહત અપરાધૂ | સુનિ ગુન ભેદુ સમુઝિહહિં સાધૂ ॥ 
દેખિઅહિં રૂપ નામ આધીના । રૂપ ગ્યાન નહિં નામ બિહીના ॥।ર॥ 
આમાં (નામ અને રૂપમાં) કોણ મોટું છે, કોણ નાનું - એમ કહેવું તો અપરાધ છે. એમના ગુણોનું તારતમ્ય (ન્યૂનતા- 
શ્રેષ્ઠતા) સાંભળી સાધુ પુરુષ પોતે જ સમજી જશે. રૂપ નામને આધીન દેખાય છે, નામ વિના રૂપનું જ્ઞાન થઈ ન શકે. 
॥૨॥ 


રૂપ બિસેષ નામ બિનુ જાને | કરતલ ગત ન પરહિં પહિચાનેં | 

સુમિરિઅ નામ રૂપ બિનુ દેખે | આવત હદર્યં સનેહ બિસેષેં ॥ગા 

કોઈ પણ વિશેષ રૂપ તેનું નામ જાણ્યા વગર હથેળીમાં રાખ્યું હોવા છતાં પણ ઓળખાતું નથી અને રૂપને જોયા 
વગર પણ નામનું સ્મરણ કરવામાં આવે તો વિશેષ પ્રેમની સાથે તે રૂપ હૃદયમાં વસી જાય છે. ॥૩॥ 

નામ રૂપ ગતિ અકથ કહાની | સમુઝત સુખદ ન પરતિ બખાની ॥ 

અગુન સગુન બિચ નામ સુસાખી | ઉભય પ્રબોધક ચતુર દુભાષી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-51 


નામ અને રૂપની ગતિની કથા (વિશેષતાઓની કથા) અકથનીય છે. તે સમજવામાં સુખદાયક છે, પરંતુ તેનું વર્ણન 
નથી કરી શકાતું. નિર્ગુણ અને સગુણની વચ્ચે નામ સુંદર સાક્ષી છે અને બંનેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવનાર ચતુર દુભાષિયો 
છે. ॥૪॥ 
દો૦- રામ નામ મનિદીપ ધરુ જીહ દેહરી દ્વાર 
તુલસી ભીતર બાહેરહું જો ચાહસિ ઉજિઆર ॥૨૧॥ 
તુલસીદાસજી કહે છે કે, જો તું અંદર અને બહાર બંને બાજુ પ્રકાશ ઇચ્છતો હોય તો મુખરૂપી દ્વારના જીભરૂપી 
ઊમરા ઉપર રામનામરૂપી મણિદીપકને મૂક. ॥૨૧॥ 


ગુ 


ચૌ૦- નામ જીહેં જપિ જાગહિં જોગી | બિરતિ બિરંચિ પ્રપંચ બિયોગી ॥ 
બ્રહ્મસુખહે અનુભવહિં અનૂપા | અકથ અનામય નામ ન રૂપા ॥૧॥ 
બ્રહ્માએ નિર્માણ કરેલ આ પ્રપંચ(દશ્ય જગત)થી ઉત્તમ રીતે મુક્તિ મેળવેલા વૈરાગ્યવાળા મુક્ત યોગીપુરુષ આ 
નામને જ જીભથી જપતા રહીને [તત્વ-જ્ઞાનરૂપી દિવસમાં] જાગે છે અને નામ તથા રૂપથી રહિત અનુપમ, અનિર્વચનીય, 
અનામય બ્રહ્મસુખનો અનુભવ કરે છે. ॥૧॥ 
જાના ચહહિં ગૂઢ ગતિ જેઊ | નામ જીહેં જપિ જાનહિં તેઊ | 
સાધક નામ જપહિં લય લાર્એં | હોહિં સિદ્ધ અનિમાદિક પા્અં ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-52 


ફે? 


જે પરમાત્માના ગૂઢ રહસ્યને (યથાર્થ મહિમાને) જાણવા ઇચ્છે છે, તે (જિજ્ઞાસુ) પણ નામને જીભથી જપીને તેને 
જાણી લે છે. [લૌકિક સિદ્ધિઓને ઈચ્છવાવાળા અર્થાર્થી] સાધક તલ્લીન બનીને નામનો જપ કરે છે અને અણિમાદિ 
[આઠે] સિદ્ધિઓને પામી સિદ્ધ બની જાય છે. ॥૨॥ 


જપહિં નામુ જન આરત ભારી | મિટહિં કુસંકટ હોહિં સુખારી ॥ 
રામ ભગત જગ ચારિ પ્રકારા । સુકૃતી ચારિઉ અનઘ ઉદારા ॥૩ગા 


[સંકટથી ગભરાયેલા] આર્ત ભક્તો નામજપ કરે છે તો તેમનાં ઘણાં ભારે ખરબ-ખરાબ સંકટો ટળી જાય છે 
અને તેઓ સુખી થઈ જાય છે. જગતમાં ચાર પ્રકારના (૧. અર્થાર્થી-ધનાદિની ઇચ્છાથી ભજનારા; ૨. આર્ત-સંકટથી 
નિવૃત્તિ માટે ભજનારા; ૩. જિજ્ઞાસૂ-ભગવાનને ઓળખવાની ઇંચછાથી ભજનારા ૪. જ્ઞાની-ભગવાનને તત્વથી ઓળખી 
સ્વાભાવિક જ પ્રેમથી ભજનારા) રમભક્તો છે અને ચારેય પુણ્યાત્મા, પાપરહિત અને ઉદાર છે. ॥૩॥ 


ચહૂ ચતુર કહું નામ અધારા | ગ્યાની પ્રભુહિ બિસેષિ પિઆરા ॥ 
ચહું જુગ ચહું શ્રુતિ નામ પ્રભાઊ | કલિ બિસેષિ નહિં આન ઉપાઊ 1૪॥ 


ચારેય ચતુર ભક્તોને નામનો જ આધાર છે; એમાં જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનને વિશેષરૂપે પ્રિય છે. આમ તો ચારેય 
યુગોમાં અને ચારેય વેદોમાં નામનો પ્રભાવ છે, પરંતુ કળિયુગમાં વિશેષરૂપે છે, તેમાં તો [નામ વિના] અન્ય કોઈ ઉપાય 
જ નથી. ॥૪॥ 
દો૦ સકલ કામના હીન જે રામ ભગતિ રસ લીન [| 
નામ સુપ્રેમ પિયૂષ હદ તિન્હહું કિએ મન મીન 1॥1રર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-53 


જેઓ સર્વે પ્રકારની (ભોગ અને મોક્ષની પણ) કામનાઓથી રહિત અને શ્રીરામભક્તિના રસમાં લીન છે, તેઓએ. 
પણ નામના સુંદર પ્રેમરૂપી અમૃતના સરોવરમાં પોતાના મનને માછલું બનાવી રાખ્યું છે [અર્થાત્‌ તેઓ નામરૂપી 
સુધા(અમૃત)નું સતત આસ્વાદન કર્યા કરે છે, ક્ષણમાત્ર પણ તેનાથી વિખૂટા પડવા માગતા નથી.] ॥રર॥ 
ચૌ૦- અગુન સગુન દુઈ બ્રહ્મ સરૂપા | અકથ અગાધ અનાદિ અનૂપા ॥ 
મોરે મત બડ. નામુ દુહ તેં | કિએ જેહિં જુગ નિજ બસ નિજ બૂતે ॥૧॥ 
નિર્ગુણ અને સગુણ - બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપો છે. એ બંને જ અકથનીય, અથાહ, અનાદિ અને અનુપમ છે. મારા મત 
અનુસાર નામ આ બંનેમાં મોટું છે, જેણે પોતાના બળે બંનેને પોતાના વશમાં કરી રાખ્યાં છે. ॥૧॥ 


પ્રોઢી સુજન જનિ જાનહિં જન કી | કહઉં પ્રતીતિ પ્રીતિ રુચિ મન કી ॥ 


એંકુ દારુગત દેખિઅ એકૂ | પાવક સમ જુગ બ્રહ્મ બિબેકૂ ।ર॥ 
ઉભય અગમ જુગ સુગમ નામ તેં | કહેઉં નામુ બડ. બ્રહ્મ રામ તેં ॥ 
બ્યાપકુ એંકુ બ્રહ્મ અબિનાસી | સત ચેતન ઘન આનંદ રાસી ।॥૩ા 


સજ્જન લોકો આ વાતને મુજ દાસની ધૃષ્ટતા કે કેવળ કાવ્યોક્તિ ન સમજે. હું મારા મનના વિશ્વાસ, પ્રેમ અને 
રુચિની વાત કહું છું. [નિર્ગુણ અને સગુણ] બંને પ્રકારના બ્રહ્મનું જ્ઞાન અગ્નિ સમાન છે. નિર્ગુણ તે અપ્રગટ અગ્નિની પેઠે 
છે જે કાષ્ઠની અંદર છે પરંતુ દેખાતો નથી; અને સગુણ તે પ્રકટ અગ્નિની પેઠે છે જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. [વસ્તુતઃ બંને અક 
જ છે; કેવળ પ્રકટ-અપ્રકટના ભેદથી જુદા દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે નિર્ગુણ અને સગુણ વસ્તુતઃ એક જ છે. આમ હોવા 
છતાં] બંનેને જાણવા ઘણા કઠણ છે, પરંતુ નામથી બંને સુગમ થઈ જાય છે. એટલે જ મેં નામને [નિર્ગુણ]બ્રહ્મથી અને 


શ્રીરામચરિતમાનસ-54 


[સગુણ] રામથી મોટું કહ્યું છે, બ્રહ્મ વ્યાપક છે, એક છે, અવિનાશી છે; સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદનો નક્કર ખજાનો 
(ઘનરાશિ) છે. ॥૨-ગા 


અસ પ્રભુ હૃદર્ય અછત અબિકારી । સકલ જીવ જગ દીન દુખારી ॥ 
નામ નિરૂપન નામ જતન તેં | સોઉ પ્રગટત જિમિ મોલ રતન તેં ।૪॥ 


એવા વિકારરહિત પ્રભુના હૃદયમાં રહેવા છતાં જગતના સર્વે જીવ દીન અને દુઃખી છે. નામનું નિરૂપણ કરીને 
(નામના યથાર્થ સ્વરૂપ, મહિમા, રહસ્ય અને પ્રભાવને જાણીને) નામનું જતન કરવાથી (શ્રદ્ધાપૂર્વક નામજપરૂપી સાધન 
કરવાથી) તે જ બ્રહ્મ એવી રીતે પ્રકટ થઈ જાય છે જેમ રત્ન ઓળખાયાથી એનું મૂલ્ય. ॥૪॥ 
દો૦- નિરગુન તેં એહિ ભાંતિ બડ. નામ પ્રભાઉ અપાર | 
ક્હઈકં નામુ બડ. રામ તે નિજ બિચાર અનુસાર ।રગા 
આ રીતે નિર્ગુણ કરતાં નામનો પ્રભાવ અત્યંત મોટો છે. હવે, મારા વિચાર અનુસાર કહું છું કે નામ [સગુણ] 
રામ કરતાં પણ મોટું છે. ॥૨૩॥ 
ચૌ૦- રામ ભગત હિત નર તનુ ધારી | સહિ સંકટ કિએ સાધુ સુખારી ॥ 
નામુ સપ્રેમ જપત અનયાસા | ભગત હોહિં મુદ મંગલ બાસા ।૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીઅ ભક્તોનાં હિત માટે મનુષ્ય-શરીર ધારણ કરી સ્વયં કષ્ટ વેઠીને સાધુઓને સુખી કર્યા, પરંતુ 
ભક્તજનો પ્રેમ સહિત નામનો જપ કરી સરળતાથી આનંદ અને કલ્યાણનું ધામ બની જાય છે. ॥૧॥ 


રામ એક તાપસ તિય તારી | નામ કોટિ ખલ કુમતિ સુધારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-55 


રિષિ હિત રામ સુકેતુસુતા કી | સહિત સેન સુત કીન્ડિ બિબાકી ॥ર॥ 
સહિત દોષ દુખ દાસ દુરાસા | દલઈ નામુ જિમિ રબિ નિસિ નાસા ॥ 
ભંજેઉઇ રામ આપુ ભવ ચાપૂ | ભવ ભય ભંજન નામ પ્રતાપૂ ॥૩ગા 
શ્રીરામજીઅં એક તપસ્વીની સ્્રી(અહલ્યા)ને જ તારી, પરંતુ નામે તો કરોડો દુષ્ટોની બગડેલી બુદ્ધિને સુધારી છે. 
શ્રીરામજીએ ત્રથષિ વિશ્વામિત્રના હિત માટે એક સુકેતુ યક્ષની કન્યા તાડકાને સેના અને પુત્ર (સુબાહુ) સહિત સમાપ્ત 


કે વ. રે. 


કરી; પરંતુ નામ પોતાના ભક્તોનાં દોષ, દુઃખ અને દુરાશાઓનો અંવી રીતે નાશ કરી નાખે છે, જેવી રીતે સૂર્ય રાત્રિનો. 
શ્રીરામજીએ તો પોતે શિવજીનું ધનુષ તોડયું પણ નામનો તો પ્રતાપ જ સંસારના સર્વે ભયોનો નાશ કરનારો છે. ॥૨-૩॥ 
દંડક બનુ પ્રભુ કીન્હ સુહાવન | જન મન અમિત નામ કિએ પાવન ॥ 
નિસિચર નિકર દલે રઘુનંદન | નામુ સકલ કલિ ક્લુષ નિકંદન 1૪॥ 
પ્રભુ શ્રીરામજીએ [ભયાનક] દંડક વનને સોહામણું બનાવ્યું, પરતુ નામે અસંખ્ય મનુષ્યોના મનને પવિત્ર કરી 
દીધાં. શ્રીરઘુનાથજીએ રાક્ષસોના સમૂહોને માર્યા, પરંતુ નામ તો કળિયુગનાં બધાં જ પાપોનાં મૂળિયાં ઉખાડનારું છે. 
॥૪॥ 
દો૦- સબરી ગીધ સુસેવકનિ સુગતિ દીન્હી રઘુનાથ 
નામ ઉધારે અમિત ખલ બેદ બિદિત ગુન ગાથ 1[।૨૪॥ 
શ્રીરઘુનાથજીએ તો શબરી, જટાયુ આદિ શ્રેષ્ઠ સેવકોને જ મુક્તિ આપી; પરંતુ નામે અગણિત દુષ્ટોનો ઉદ્ધાર કયો. 
નામના ગુણોની કથા વેદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ॥૨૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-56 


ચૌ૦- રામ સુકંઠ બિભીષન દોઊ | રાખે સરન જાન સબુ કોઊ ।॥ 
નામ ગરીબ અનેક નેવાજે | લોક બેદ બર બિરિદ બિરાજે ।॥૧॥ 
શ્રીરામજીએ સુગ્રીવ અને વિભીષણ બેને જ પોતાની શરણમાં રાખ્યા, આ હર કોઈ જાણે છે, પરંતુ નામે તો અનેક 
ગરીબો પર કૃપા કરી છે. નામનું આ સુંદર બિરુદ લોકો અને વેદોમાં વિશેષરૂપે પ્રકાશિત છે. ॥૧॥ 
રામ ભાલુ કપિ કટકુ બટોરા | સેતુ હેતુ શ્રમુ કીન્હ ન થોરા ॥ 
નામુ લેત ભવસિંધુ સુખાહી | કરહુ બિચારું સુજન મન માહી ।ર॥ 
શ્રીરામજીએ તો રીંછ અને વાનરોની સેના એકઠી કરી અને સમુદ્ર પર પુલ બાંધવા માટે પરિશ્રમ ઓછો નથી કર્યોં; 
એટલે કે ઘણો પરિશ્રમ ક્યો; પરંતુ નામ લેતાં જ સંસાર-સમુદ્ર સુકાઈ જાય છે. સજ્જન જનો! મનમાં જરા વિચારો. 
[બંનેમાં કોણ મોટું છે શ] ॥૨॥ 
રામ સકુલ રન રાવનુ મારા । સીય સહિત નિજ પુર પગુ ધારા ॥ 
રાજા રામુ અવધ ર૨જધાની | ગાવત ગુન સુર સુનિ બર બાની ॥ગા 
સેવક સુમિરત નામુ સપ્રીતી | બિનુ શ્રમ પ્રબલ મોહ દલુ જીતી ॥ 
ફિરત સનેહી મગન સુખ અપનેં | નામ પ્રસાદ સોચ નહિં સપને ।૪॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ કુટુંબસહિત રાવણને યુદ્ધમાં માર્યો, અને સીતાસહિત પોતાના નગર (અયોધ્યા)માં પ્રવેશ કર્યો. 
રામ રાજા બન્યા, અવધ એમની રાજધાની બની, દેવતા અને મુનિઓ ઉત્તમ વાણીથી તેમના ગુણ ગાય છે. પરંતુ સેવક 


શ્રીરામચરિતમાનસ-57 


(ભક્ત) પ્રેમપૂર્વક નામના સ્મરણમાત્રથી વિના પરિશ્રમે મોહની પ્રબળ સેનાને જીતી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ પોતાના જ સુખમાં 
વિચરે છે, નામની કૃપાથી તેમને સ્વપ્નમાં પણ કોઈ ચિંતા સતાવતી નથી. ॥૩-૪॥ 


ન 


દો૦- બ્રહ્મ રામ તેં નામુ બડ. બર દાયક બર દાનિ | 
રામચરિત સત કોટિ મહે લિય મહેસ જિયૅ જાનિ 1।રપ॥ 


આ રીતે નામ [નિર્ગુણ] બ્રહ્મ અને [સગુણ] રામ બંનેથી મોટું છે. એ વરદાન આપનારાઓને પણ વર આપનાર છે. 
શ્રીશિવજીએ પોતાના હૃદયમાં આ જાણીને જ સો કરોડ રામચરિત્રોમાંથી આ -રામ- નામને [સારરૂપે સ્વીકારી] ગ્રહણ 
કર્યું છે. ॥૨૫॥ 


માસપારાયણ પહેલો વિશ્રામ 


માસપારાયણ બીજો 
ચૌ૦- નામ પ્રસાદ સંભુ અબિનાસી | સાજુ અમંગલ મંગલ રાસી ।॥ 
સુક સનકાદિ સિદ્ધ મુનિ જોગી | નામ પ્રસાદ બ્રહ્મસુખ ભોગી ।૧॥ 


નામની જ કૃપાથી શિવજી અવિનાશી છે અને અમંગળ વેષવાળા હોવા છતાં પણ મંગળોનો ભંડાર છે. શુકદેવજી 
અને સનાકાદિ સિદ્ધ, મુનિઓ, યોગીજનો નામની જ કૃપાથી બ્રહ્માનંદને ભોગવે છે. ॥૧॥ 


નારદ જાનેઉ નામ પ્રતાપૂ । જગ પ્રિય હરિ હરિ હર પ્રિય આપૂ ॥ 
નામુ જપત પ્રભુ કીન્હ પ્રસાદૂ | ભગત સિરોમનિ ભે પ્રહલાદૂ ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-58 


નારદજીએ નામના પ્રતાપને ઓળખ્યો છે. હરિ સમસ્ત સંસારને પ્રિય છે, [હરિને હર પ્રિય છે] અને આપ 
(હ્રીનારદજી) હરિ અને હર બંનેને પ્રિય છો. નામને જપવાથી પ્રભુએ કૃપા કરી, જેથી પ્રહ્લાદ ભક્તશિરોમણિ બની ગયા. 
॥૨॥ 
ધરરવીં સગલાનિ જપેઉ હરિ નાઊં | પાયઉ અચલ અનૂપમ ઠાઊં ॥ 
સુમિરિ પવનસુત પાવન નામૂ | અપને બસ કરિ રાખે રમૂ ॥ગા 
ધ્રુવજીએ ગ્લાનિથી (અપરમાનાં વચનોથી દુઃખી થઈ સકામભાવે) હરિનામ જપ્યું અને તેના પ્રતાપે અચળ અનુપમ 
સ્થાન ધુવલોક) પ્રાપ્ત કર્યું. હનુમાનજીએ પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરીને શ્રીરામજીને પોતાના વશ કરી રાખ્યા છે. ॥૩॥ 
અપતુ અજામિલુ ગજુ ગનિકાઊ | ભએં મુકૃત હરિ નામ પ્રભાઊ ॥ 
કહીં કહાં લગિ નામ બડાઈ | રામુ ન સકહિં નામ ગુન ગાઈ ।૪॥ 
પાપી અજામિલ, ગજ અને ગણિકા જેવા પતીત પણ શ્રીહરિના નામના પ્રભાવથી મુક્ત બન્યાં છે. હું નામની મોટાઈ 
ક્યાં સુધી કહું, રામ પણ નામના ગુણોને ગાઈ શકતા નથી. ॥૪॥ 
દો૦ નામુ રામ કો ક્લપતરું કલિ કલ્યાન નિવાસુ 
જો સુમિરત ભયો ભાંગ વતે તુલસી તુલસીદાસુ 1।ર૧॥ 
કળિયુગમાં રામનું નામ કલ્પતરુ (મનગમતા પદાર્થ આપનાર) અને કલ્યાણનું ધામ (મુક્તિનું નિવાસસ્થાન) છે, 
જેને સ્મરણ કરવાથી ભાંગ જેવો (નિકૃષ્ટ-હલકી કોટિનો) તુલસીદાસ તુલસી સમાન [પવિત્ર] થઈ ગયો. ॥૨૬૧॥ 


ચૌ૦- ચહું જુગ તીનિ કાલ તિહું લોકા | ભએ નામ જપિ જીવ બિસોકા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-59 


બેદ પુરાન સંત મત એઅંહૂ | સકલ સુકૃત ફલ રામ સનેહૂ ॥૧॥ 
[કેવળ કળિયુગની જ વાત નથી] ચારેય યુગોમાં, ત્રણેય કાળમાં અને ત્રણેય લોકમાં નામને જપીને જીવો શોકરહિત 
બન્યા છે. વેદ, પુરાણ અને સંતોનો મત છે કે સમસ્ત પુણ્યોનું ફળ શ્રીરામજીમાં [અથવા રામનામમાં] સ્નેહ થવો એ જ 
છે. ॥૧॥ 
ધ્યાનુ પ્રથમ જુગ મખ બિધિ દૂર્જે | દ્વાપર પરિતોષત પ્રભુ પૂજે ॥ 
કલિ કેવલ મલ મૂલ મલીના | પાપ પયોનિધિ જન મન મીના [।ર॥ 
પહેલા (સત્ય) યુગમાં ધ્યાનથી, બીજા (ત્રેતા) યુગમાં યજ્ઞથી અને દ્વાપરમાં પૂજનથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે; પણ 
કળિયુગ તો કેવળ પાપનું મૂળ અને મલિન છે, તેમાં મનુષ્યોનાં મન પાપરૂપી સમુદ્રમાં માછલાં બન્યાં છે (અર્થાત્‌ પાપથી 
ક્યારેય છૂટાં ન પડવા ઈચ્છતા હોવાથી તેમાં ધ્યાન, યજ્ઞ અને પુજન થઈ ન શકે), ॥૨॥ 
નામ કામતરું કાલ કરાલા [| સુમિરત સમન સકલ જગ જાલા | 
રામ નામ કલિ અભિમત દાતા | હિત પરલોક લોક પિતુ માતા ॥ગા 
આવા કરાળ કાળમાં (કળિયુગમાં) તો નામ જ કલ્પવૃક્ષ છે, જેનું સ્મરણ માત્ર જ સંસારની સમસ્ત જંજાળોનો નાશ 
કરનાર છે. કળિયુગમાં આ રામનામ મનોવાંછિત ફળ આપનારું છે, પરલોકનું પરમ હિતેષી અને આ લોકમાં માતા- 
પિતા છે (અર્થાત્‌ પરલોકમાં ભગવાનનું પરમધામ આપે છે અને આ લોકમાં માતા-પિતાની જેમ બધી રીતે પાલન અને 
રક્ષણ કરે છે.) ॥ગા 


નહિં કલિ કરમ ન ભગતિ બિબેકૂ | રામ નામ અવલંબન એકૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-60 


કાલનેમિ કલિ કપટ નિધાનૂ | નામ સુમતિ સમરથ હનુમાનૂ ।૪॥ 


કળિયુગમાં નથી કર્મ, નથી ભક્તિ અને જ્ઞાનેય નથી, પણ રામનામ જ એક આધાર છે. કપટની ખાણ કળિયુગરૂપી 
કાલનેમિને [મારવા] માટે રામનામ જ બુદ્ધિમાન અને સમર્થ શ્રીહનુમાનજી છે. ॥૪॥ 
દો૦- રામ નામ નરકેસરી કનકકસિપુ કલિકાલ 
જાપક જન પ્રહલાદ જિમિ પાલિહે દલિ સુરસાલ ॥૨૭॥ 
રામનામ શ્રીનૃસિંહ ભગવાન છે, કળિયુગ હિરણ્યકશિપુ છે અને જપ કરનાર લોકો પ્રહ્લાદ જેવા છે; આ રામનામ 
દેવતાઓના શત્રુ (કળિયુગરૂપી દૈત્ય)ને મારી જપ કરનારાઓની રક્ષા કરશે. ॥૨૭॥ 
ચૌ૦- ભાર્યે કુભાર્યે અનખ આલસહ્‌ૂં । નામ જપત મંગલ દિસિ દસહેં ॥ 
સુમિરિ સો નામ રામ ગુન ગાથા | કરઉ નાઈ રઘુનાથહિ માથા ॥૧॥ 
સારા ભાવ(પ્રેમ)થી, ખરાબ ભાવ(વેર)થી, ક્રોધથી કે આળસથી, કોઈ પણ રીતે નામ જપવાથી દશે દિશાઓમાં 
મંગળ થાય છે. તે (પરમ કલ્યાણકારી) રામનામનું સ્મરણ કરીને અને શ્રીરઘુનાથજીને શીશ નમાવીને હું રામજીના 
ગુણોનું વર્ણન કરું છું. ॥૧॥ 
શ્રીરામગુણ અને શ્રીરામચરિતનો મહિમા 
મોરિ સુધારિહે સો સબ ભાંતી | જાસુ કૃપા નહિં કુર્પા અઘાતી ॥ 
રામ સુસ્વામિ કુસેવકુ મોસો | નિજ દિસિ દેખિ દયાનિધિ પોસો ।॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-61 


તે (શ્રીરામજી) મારુ [બગડેલું] બધી રીતે સુધારી લેશે; જેમની કૃપાથી, સાક્ષાત્‌ કૃપા પણ નથી ધરાતી, તે વધુ કૃપા 
ઇચ્છે છે. રામ જેવા શ્રેષ્ઠ સ્વામી અને મારા જેવો નાચીજ સેવક! તેમ છતાં પણ તે દયાનિધિએ પોતાની બાજુ જોઈને 
મારું પોષણ ક્યું છે. ॥૨॥ 
લોક્હું બેદ સુસાહિબ રીતી | બિનય સુનત પહિચાનત પ્રીતી ॥ 
ગની ગરીબ ગ્રામ નર નાગર | પંડિત મૂઢ. મલીન ઉજાગર [॥ગા 
લોક અને વેદમાં પણ શ્રેષ્ઠ સ્વામીની આ રીતિ પ્રસિદ્ધ છે કે તેઓ વિનયને સાંભળતાં જ પ્રેમને ઓળખી લે છે, 
અમીર-ગરીબ, ગામડિયો-શહેરી, પંડિતપ્રમૂર્ખ, બદનામ-યશસ્વી ॥૩॥ 
સુકબિ કુકબિ નિજ મતિ અનુહારી | નૃપહિ સરાહત સબ નર નારી ॥ 
સાધુ સુજાન સુસીલ નૃપાલા | ઈસ અંસ ભવ પરમ કૃપાલા ।૪॥ 
સુકવિ-કુકવિ, સર્વે નર-નારી પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર રાજાનાં વખાણ કરે છે. સાધુ, બુદ્ધિમાન, સુશીલ અને 
ઈશ્વરના અંશથી ઉત્પન્ન પરમ કૃપાળુ રાજા - ॥૪॥ 


સુનિ સનમાનહિં સબહિ સુબાની | ભનિતિ ભગતિ નતિ ગતિ પહિચાની ॥ 
યહ પ્રાકૃત મહિપાલ સુભાઊ | જાન સિરોમનિ કોસલરાઊ 1।॥૫॥ 


સર્વેને સાંભળીને અને તેમની વાણી, ભક્તિ, વિનય અને ચાલને ઓળખીને સુંદર (મીઠી) વાણીથી સૌનું યથાયોગ્ય 
સન્માન કરે છે. આ સ્વભાવ તો સંસારી રાજાઓનો છે, કોસલરાજ શ્રીરામચન્દ્રજી તો ચતુરશિરોમણિ છે. ॥૫॥ 


રીઝત રામ સનેહ નિસોતે | કો જગ મંદ મલિનમતિ મોતેં ॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-62 


શ્રીરામજી તો વિશુદ્ધ પ્રેમથી જ પ્રસન્‍ન થાય છે. પણ જગતમાં મારાથી વધારે મૂર્ખ અને મલિનબુદ્ધિવાળો બીજો 
કોણ હશે? ॥॥ 


દો૦ સઠ સેવક કી પ્રીતિ રુચિ રખિહહિં રામ કૃપાલુ | 
ઉપલ કિઅં જ્લજાન જેહિં સચિવ સુમતિ કપિ ભાલુ ।૨૮ઉ)])॥ 


ન્‌ 


તો પણ કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી મુજ દુષ્ટ સેવકની પ્રીતિ અને રુંચિને અવશ્ય નભાવશે, જેઓએ પથ્થરોને વહાણ 
અને વાનર રીંછોને બુદ્ધિમાન મંત્રી બનાવી દીધા, ॥૨૮(ક)॥ 
હોીંઠુ કહાવત સબુ કહત રામ સહત ઉપહાસ [| 


ન્‌ 


સાહિબ સીતાનાથ સો સેવક તુલસીદાસ ॥૨૮(ખ)॥ 


બધા લોકો મને શ્રીરામજીનો સેવક કહે છે અને હું પણ [વિના લજ્જા-સંકોચે] કહેવડાવું છું (કહેવાવાળાઓનો 
જા કે 


વિરોધ નથી કરતો); કૃપાળુ શ્રીરામજી આ નિંદાને સહે છે કે શ્રીસીતાનાથજી જેવા સ્વામીનો તુલસીદાસ જેવો સેવક છે. 
॥૨૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- અતિ બડિ મોરિ ઢિઠાઈ ખોરી | સુનિ અઘ નરકહું નાક સકોરી ॥ 
સમુઝિ સહમ મોહિ અપડર અપને | સો સુધિ રામ કીન્ડિ નહિં સપને ॥૧॥ 
આ મારી ઘણી મોટી ધૃષ્ટતા અને દોષ છે, મારાં પાપ સાંભળીને નરક પણ નાક સંકોરી લે છે (અર્થાત્‌ નરકમાં પણ 


મારા માટે સ્થાન નથી). આમ સમજીને મને પોતાના જ કલ્પિત ભયથી બીક લાગી રહી છે, પરંતુ ભગવાન 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ તો સપનામાંય આના પર (મારી આ ધૃષ્ટતા અને દોષ પ્રત્યે) ધધાન આપ્યું નથી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-63 


સુનિ અવલોકિ સુચિત ચખ ચાહી | ભગતિ મોરિ મતિ સ્વામિ સરાહી ॥ 
કહત નસાઈ હોઇ હિર્યે નીકી | રીઝત રામ જાનિ જન જી કી [।ર॥ 
વળી, મારા પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ તો આ વાતને સાંભળીને, જોઈને અને પોતાના ઉત્તમ ચિત્તરૂપી ચક્ષુઓથી 
નિરીક્ષણ કરીને મારી ભક્તિ અને બુદ્ધિની (ઊલટે) પ્રશંસા કરી છે. કેમકે કહેવામાં ભલે બગડી જાય (અર્થાત્‌ હું ભલે 
પોતાને ભગવાનનો સેવક કહેતો-કહેવડાવતો રહું), પણ હૃદયમાં તો સારાપણું હોવું જોઈએ. (હૃદયમાં તો પોતાને તેમનો 
સેવક બનવા યોગ્ય ન માનતાં પાપી અને દીન જ માનું છું, આ સારાપણું છે.) શ્રીરામચન્દ્રજી પણ દાસના હૃદયની 
[સારી] યોગ્યતા ઓળખી રીજી જાય છે. ॥ર॥ 


રહતિ ન પ્રભુ ચિત ચૂક કિએ કી | કરત સુરતિ સય બાર હિઅએં કી ॥ 
જેહિં અઘ બધેઉ બ્યાધ જિમિ બાલી | ફિરિ સુકંઠ સોઈ કીન્ડિ કુચાલી ॥૩ા 
પ્રભુના ચિત્તમાં પોતાના ભક્તોએ કરેલ ભૂલ-ચૂક યાદ રહેતી નથી (તેઓ તે ભૂલી જાય છે) અને તેમના હૃદય[ની 
સારપ-ભલાઈ]ને સેંકડો વખત યાદ કરતા રહે છે. જે પાપના કારણે તેઓએ વાલિને પારધીની પેઠે માર્યો હતો, તેવી જ 
કુચાલ પાછી સુગ્રીવે ચાલી. ॥૩॥ 
સોઇ કરતૂતિ બિભીષન કેરી | સપનેહું સો ન રામ હિર્યં હેરી ॥ 
તે ભરતહિ ભેંટત સનમાને | રાજસભા રઘુબીર બખાને 1।૪॥ 


વળી, તેવી જ કરણી વિભીષણની હતી, પરંતુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ સપનામાં પણ તેનો મનમાં વિચાર ન કયોં, ઊલટાનું 
ભરતજીને મળ્યા ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ તેઓનું સન્માન કર્યું અને રાજસભામાં પણ એમના ગુણોનાં વખાણ કયા*. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-64 


દો૦- પ્રભુ તરુ તર કપિ ડાર પર તે કિએ આપુ સમાન | 
તુલસી કહું ન રામ સે સાહિબ સીલનિધાન ॥૨૯(ડ)॥ 
પ્રભુ (શ્રીરામચન્દ્રજી) તો વૃક્ષની નીચે બેઠા છે અને વાનરો ડાળી પર. (અર્થાત્‌ ક્યાં મર્યાદાપુરૂષોત્તમ 
સચ્ચિદાનંદઘન પરમાત્મા શ્રીરામજી અને ક્યાં વૃક્ષોની ડાળીઓ પર ફૂદનારા વાનરો). પરંતુ આવા વાનરોને પણ તેઓએ 
પોતાના સમાન બનાવી દીધા, તુલસીદાસજી કહે છે કે શ્રીરામચન્દ્રજી જેવા શીલનિધાન સ્વામી ક્યાંય પણ નથી. 
॥૨૯(૭)॥ 
રામ નિકાઈ રાવરી હે સબહી કો નીક 
જો યહ સાંચી હે સદા તૌ નીકો તુલસીક 1।૨૯(])॥| 
હે શ્રીરામજી! આપની સારપથી બધાનું ભલું છે (અર્થાત્‌ આપનો કલ્યાણમય સ્વભાવ બધાનું મંગળ કરનાર છે). 
જો આ વાત સાચી છે તો તુલસીદાસનું પણ સદા કલ્યાણ જ થશે. ॥૨૯(ખ)॥ 
એહિ બિધિ નિજ ગુન દોષ કહિ સબહિ બહુરિ સિરુ નાઈ | 
બરનઉં રઘુબર બિસદ જસુ સુનિ કલિ કલુષ નસાઈ 1।૨૯(૩]॥| 
આ રીતે પોતાના ગુણ-દોષો કહીને અને સૌને ફરીથી શીશ નમાવીને હું શ્રીરઘુનાથજીના નિર્મળ યશનું વર્ણન કરું 
છું, જેને સાંભળવાથી કળિયુગનાં પાપ નષ્ટ પામે છે. ॥૨૯(ગ)॥ 
ચૌ૦- જાગબલિક જો કથા સુહાઈ | ભરદ્દરાજ મુનિબરહિ સુનાઈ ।॥ 
કહિહઉં સોઈ સંબાદ બખાની । સુનહું સકલ સજ્જન સુખુ માની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-65 


મુનિ યાશ્ઞવલ્યજીએ જે સોહામણી કથા મુનિશ્રેષ્ઠ ભરદ્વાજજીને સંભળાવી હતી, એ જ સંવાદને હું વખાણીને કહીશ, 
બધા સજ્જનો સુખનો અનુભવ કરતાં કરતાં તે સાંભળે. ॥૧॥ 
સંભુ કીન્હ યહ ચરિત સુહાવા | બહુરિ કૃપા કરિ ઉમહિ સુનાવા ॥ 
સોઇ સિવ કાગભુસુંડિહિ દીન્હા | રામ ભગત અધિકારી ચીન્હા ।ર૨॥ 


શિવજીએ પહેલા આ સોહામણા ચરિત્રને રચ્યું, પછી કૃપા કરીને પાર્વતીજીને સંભળાવ્યું. તે જ ચરિત્ર શિવજીએ 
કાકભુશુંડિજીને રામભક્ત અને અધિકારી જાણીને આપ્યું. ॥૨॥ 


તેહિ સન જાગબલિક પુનિ પાવા | તિન્હ પુનિ ભરહદ્ધાજ પ્રતિ ગાવા ॥ 
તે શ્રોતા બકતા સમસીલા | સવંદરસી જાનહિ હરિલીલા ગા 
પછી તે કાકભુશુંડિજી પાસેથી યાશ્વલ્ક્યજીએ મેળવ્યું અને તેઓએ તે ભરદ્દાજજીને ગાઈને સંભળાવ્યું. તેઓ બંને 
- વકતા અને શ્રોતા (યાજ્ઞવલ્કય અને ભરદ્વાજ) સમાન શીલવાળા અને સમદર્શી છે અને શ્રીહરિની લીલાને જાણે છે. 
॥ગા 


જાનહિં તીનિ કાલ નિજ ગ્યાના | કરતલ ગત આમલક સમાના ।॥ 
ઔરઉ જે હરિભગત સુજાના | કહહિં સુનહિં સમુઝહિં બિધિ નાના ।૪॥ 


તેઓ પોતાના જ્ઞાનથી ત્રણે કાળની વાતોને હથેળી પર રાખેલા આમળાની જેમ (પ્રત્યક્ષ) જાણે છે. વળી, અન્ય જે 
પણ સુજ્ઞ (ભગવાનની લીલાઓના રહસ્યને જાણનાર) હરિભક્તો છે, તેઓ આ ચરિત્રને અનેક પ્રકારે કહે, સાંભળે અને 
સમજે છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-66 


દો૦ મૈ પુનિ નિજ ગુર સન સુની કથા સો સૂકરખેત | 
સમુઝી નહિં તસિ બાલપન તબ અતિ રહેઉં અચેત 1।॥૩૦65)| 
વળી, તે જ કથા મેં વારાહક્ષેત્રમાં પોતાના ગુરુજી થકી સાંભળી, પરંતુ તે સમયે હું બાલ્યાવસ્થાના કારણે ઘણો 
અણસમજુ હતો, તેથી તેને હું બરાબર (શ્રેષ્ઠ રીતે) સમજ્યો નહોતો. ॥૩૦(ક)॥ 


ન્‌ 


શ્રોતા બક્તા ગ્યાનનિધિ કથા રામ કે ગૂઢ 1।| 
કિમિ સમુઝો મૈ જીવ જડ. ક્લિમલ ગ્રસિત બિમૂઢ 1૩૦()॥ 


શ્રીરામજીની ગૂઢ. કથાના વક્તા અને શ્રોતા બંને જ્ઞાનના ભંડાર હોય છે. હું કાળિયુગનાં પાપોથી ગ્રસિત થયેલ 
મહામૂઢ.જડ. જીવ, ભલા તેને કેવી રીતે સમજી શકત? ॥૩૦(ખ])॥ 
ચૌ૦- તદપિ કહી ગુર બારહિં બારા | સમુઝિ પરી કછુ મતિ અનુસારા ॥ 
ભાષાબદ્ધ કરબિ મૈ સોઈ । મોરે મન પ્રબોધ જેહિં હોઈ ।॥૧॥ 
તો પણ ગુરુજીએ જ્યારે વારંવાર કથા કહી, ત્યારે બુદ્ધિ પ્રમાણે કંઈક સમજણ પડી. એ જ હવે, મારા થકી ભાષામાં 
રચાશે, જેથી મારા મનને સંતોષ થાય.॥૧॥ 
જસ કછુ બુધિ બિબેક બલ મેરે । તસ કહિહઉં હિયં હરિ કે પ્રેરે ॥ 
નિજ સંદેહ મોહ ભ્રમ હરની | કરઉં કથા ભવ સરિતા તરની ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-67 


જેવું મારામાં કંઈક બુદ્ધિ અને વિવેકનું બળ છે, હું હદયમાં હરિની પ્રેરણાથી તે મુજબ જ કહીશ, હું મારા સંદેહ, 
અજ્ઞાન અને ભ્રમને હરનાર કથા રચું છું, જે સંસારરૂપી નદીને પાર કરવા માટેની નૌકા છે. ॥૨॥ 
બુધ બિશ્રામ સકલ જન રજની | રામકથા કલિ ક્લુષ બિભંજનિ ॥ 
રામકથા કલિ પંનગ ભરતી | પુનિ બિબેક પાવક કહું અરની ॥૩ગા 
રામકથા વિદ્ધાનોને વિશ્રામ આપનાર, સર્વ મનુષ્યોને પ્રસન્ન કરનાર અને કળિયુગનાં પાપોને નાશ કરનારી છે, 
રામકથા કાળિયુગરૂપી સર્પ માટે ઢેલ છે તથા વિવેકરૂપી અગ્નિને પ્રગટ કરવા માટે અરણિ (મંથન કરવા માટે વપરાતું 
લાકડું) છે. (અર્થાત્‌ આ કથાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે).ગા 
રામકથા કલિ કામદ ગાઈ | સુજન સજીવનિ મૂરિ સુહાઈ ॥ 
સોઈ બસુધાતલ સુધા તરંગિનિ | ભય ભંજનિ ભ્રમ ભેક ભુઅંગિનિ ॥૪॥ 


રામકથા કળિયુગમાં બધા મનોરથોને પૂર્ણ કરનાર કામધૈનુ ગાય છે અને સજ્જનો માટે ઉત્તમ સંજીવની જડી છે. 


એ જ પૃથ્વી ઉપર અમૃતની નદી છે, જન્મ-મરણરૂપી ભયનો નાશ કરનાર અને ભ્રમરૂપી દેડકાઓને ખાનાર નાગણ છે. 
॥૪॥ 


અસુર સેન સમ નરક નિકંદિનિ | સાધુ બિબુધ કુલ હિત ગિરિનંદિનિ ॥ 
સંત સમાજ પયોધિ રમા સી | બિસ્વ ભાર ભર અચલ છમા સી ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-68 


આ રામકથા અસુરોની સેના જેવા નરકોનો નાશ કરનારી અને સાધુરૂપ દેવતાઓના કુળનું હિત કરનારી પાર્વતી 
(દુર્ગા) છે. રામકથા સંત-સમાજરૂપી ક્ષીરસમુદ્ર માટે લક્ષ્મીજી સમાન છે અને સંપૂર્ણ વિશ્વનો ભાર ઉપાડવામાં અચળ 
પૃથ્વી સમાન છે. ॥૫॥ 

જમ ગન મુહ મસિ જગ જમુના સી | જીવન મુકુતિ હેતુ જનુ કાસી ॥ 
રામહિ પ્રિય પાવનિ તુલસી સી | તુલસિદાસ હિત હિર્યે હુલસી સી 1।1॥ 
યમદૂતોના મુખ પર મેશ લગાડવા માટે આ જગતમાં યમુનાજીના જેવી છે અને જીવોને મુક્તિ આપવા માટે જાણે 
કાશી જ છે. તે શ્રીરામજીને પવિત્ર તુલસી સમાન પ્રિય છે અને તુલસીદાસ માટે હુલસી (તુલસીદાસનાં માતા)ની જેમ 
હૃદયથી હિત કરનારી છે. ॥ ૬॥ 


સિવિપ્રય મેક્લ સૈલ સુતા સી | સકલ સિદ્ધિ સુખ સંપતિ રાસી ॥ 
સદગુન સુરગન અંબ અદિતિ સી | રઘુબર ભગતિ પ્રેમ પરમિતિ સી ॥૭॥ 


આ રામકથા શિવજીને નર્મદાજી સમાન પ્રિય છે. તે સર્વ સિદ્ધિઓ તથા સુખ-સમ્પતિનો ભંડાર છે. સદ્ગુણરૂપી 
દેવતાઓને ઉત્પન્ન અને પાલન- પોષણ કરવા માટે માતા અદિતિ સમાન છે. શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ અને પ્રેમની 
પરમ સીમા જેવી છે. ॥૭॥ 


દો૦- રામકથા મંદાકિની ચિત્રફૂટ ચિત ચારુ 
તુલસી સુભગ સનેહ બન સિય રઘુબીર બિહારુ ।॥૩૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-69 


મ. ત્મ ક 


તુલસીદાસજી કહે છે કે રામકથા મન્દાકિની નદી છે, સુંદર (નિર્મળ) ચિત્ત ચિત્રકૂટ છે અને શ્રેષ્ઠ સ્નેઠ જ વન છે, 
જેમાં શ્રીસીતારામજી વિહાર કરે છે. ॥૩૧॥ 
ચૌ૦- રામચરિત ચિંતામનિ ચારૂ | સંત સુમતિ તિય સુભગ સિંગારૂ ॥ 
જગ મંગલ ગુનગ્રામ રામ કે | દાનિ મુકુતિ ધન ધરમ ધામ કે ।॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું ચરિત્ર સુંદર ચિંતામણી છે અને સંતોની સુબુદ્ધિરૂપ સ્ત્રીનો ઉત્તમ શણગાર છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના 
ગુણ-સમૂહ જગતનું કલ્યાણ કરનાર અને મુક્તિ, ધન, ધર્મ અને પરમધામને આપનાર છે. ॥૧॥ 
સદગુર ગ્યાન બિરાગ જોગ કે | બિબુધ બેદ ભવ ભીમ રોગ કે ॥ 
જનનિ જનક સિય રામ પ્રેમ કે | બીજ સકલ બ્રત ધરમ નેમ કે ॥ર૨॥ 
જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને યોગ માટે સદ્ગુરુ છે તથા સંસારરૂપી ભયંકર રોગનો નાશ કરવા માટે દેવતાઓના વેદ્ય 
(અશ્ચિનીકુમાર) જેવી છે. તે શ્રીસીતારામજીના પ્રેમને ઉત્પન્ન કરવા માટે માતાપિતા છે અને સંપૂર્ણ વ્રત, ધર્મ અને 
નિયમોનું બીજ છે. ॥ર॥ 
સમન પાપ સંતાપ સોક કે | પ્રિય પાલક પરલોક લોક કે ।॥ 
સચિવ સુભટ ભૂપતિ બિચાર કે | કુંભજ લોભ ઉદધિ અપાર કે ॥૩ગા 
પાપ, સંતાપ અને શોકનો નાશ કરનાર તથા આ લોક અને પરલોકનું પ્રિય પાલન કરનાર છે. વિચાર(જ્ઞાન)રૂપી 
રાજાના મંત્રો તથા કુશળ યોદ્ધા છે અને લોભરૂપી અપાર સમુદ્રને શોષનાર અગસ્ત્ય મુનિ છે. ॥૩॥ 


કામ કોહ કલિમલ કરિગન કે | કેહરિ સાવક જન મન બન કે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-70 


અતિથિ પૂજ્ય પ્રિયતમ પુરારિ કે । કામદ ઘન દારિદ દવારિ કે ।॥૪॥ 


ભક્તોના મનરૂપી વનમાં વસનારા કળિયુગના વિકારરૂપ કામ, કોધ સ્વરૂપ હાથીઓને મારવા માટે સિંહનું બચ્ચું 
છે; શિવજીના પૂજ્ય અને પ્રિયતમ અતિથિ છે અને દરિદ્રતારૂપી દાવાનળને બુઝાવવા માટે કામનાને પૂર્ણ કરનાર (ઈચ્છિત 
આપનાર.) મેઘરાજા છે. ॥૪॥ 


મંત્ર મહામનિ બિષય બ્યાલ કે | મેટત કઠિન કુઅંક ભાલ કે ॥ 
હરન મોહ તમ દિનકર કર સે | સેવક સાલિ પાલ જલધર સે 1।॥૫॥ 


વિષયરૂપી સર્પનું ઝેર ઉતારવા માટે મંત્ર અને મહામણિ છે. તે લલાટ પર લખાયેલા, કઠિનતાથી ભૂંસાનાર ખરાબ 
લેખો (મંદ પ્રારબ્ધ)ને મટાડનાર છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનું હરણ કરનાર સૂર્યકિરણો સમાન અને સેવકરૂપી સાલિ એટલે 
કે ઉત્તમ ધાન- ડાંગરને પોષવા માટે મેઘ સમાન છે. ॥૫॥ 


અભિમત દાનિ દેવતરુ બર સે | સેવત સુલભ સુખદ હરિ હર સે ॥ 


ન્‌ 


સુકબિ સરદ નભ મન ઉડગન સે | રામભગત જન જીવન ધન સે ॥1॥ 


મનોવાંછિત વસ્તુ આપનાર શ્રેષ્ઠ કલ્પવૃક્ષ સમાન છે અને સેવા કરવાથી હરિ-હર સમાન સુલભ અતે સુખ 
આપનાર છે. સુકવિરૂપી શરદત્ર્ક્તુના મનરૂપી આકાશને સુશોભિત કરવા માટે તારાસમૂહ જેવી છે અને શ્રીરામજીના 
ભક્તોનું તો જીવનધન જ છે. ॥૬॥ 


સકલ સુકૃત ફલ ભૂરિ ભોગ સે | જગ હિત નિરુપધિ સાધુ લોગ સે ॥ 
સેવક મન માનસ મરાલ સે | પાવન ગંગ તરંગ માલ સે ॥।॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-71 


સંપૂર્ણ પુણ્યોના ફળરૂપ મહાન ભોગો સમાન છે. જગતનું કપટરહિત (યથાર્થ) હિત કરનાર સાધુ-સંતોના સમાન 
છે. સેવકોના મનરૂપી માનસરોવર માટે હંસ જેમ અને પવિત્ર કરનાર ગંગાજીની તરંગમાળાઓ સમાન છે. ॥૭॥. 


દો૦- કુપથ ડકૂતરક ડકુચાલિ ક્લિ કપટ દંભ પાપષંડ 
દહન રામ ગુન ગ્રામ જિમિ ઈધન અનલ પ્રચંડ ॥૩ર(ઉ)॥| 


શ્રીરામજીના ગુણોનો સમૂહ કુમાર્ગ, કુતર્ક, કુચાલ અને કળિયુગના કપટ, દભ અને પાખંડને બાળવા માટે અંવો જ 
છે જેવો ઈધણને માટે પ્રચંડ અગ્નિ. ॥૩૨(5)॥ 


રામચરિત રાકેસ કર સરિસ સુખદ સબ કાહુ | 
સજ્જન કુમુદ ચકોર ચિત હિત બિસેષિ બડ. લાહુ ॥૩ર(ખ]॥| 


રામચરિત્ર પૂર્ણિમાના ચન્દ્રમાની કિરણોની જેમ બધાને સુખ આપનાર છે, પરંતુ સજ્જનરૂપી કુમુદિની અને ચકોરના 
ચિત્ત માટે તો વિશેષ હિતકારી અને મહાન લાભદાયક છે. ॥૩૨(ખ)॥ 


ચૌ૦- કીન્હિ પ્રસ્‍ન જેહિ ભાંતિ ભવાની | જેહિ બિધિ સંકર કહા બખાની ॥ 
સો સબ હેતુ કહબ મૈ ગાઈ | કથા પ્રબંધ બિચિત્ર બનાઈ ।૧॥ 


જેવી રીતે શ્રીપાર્વતીજીએ શ્રીશિવજીને પ્રશ્ન કર્યો અને જે રીતે શ્રીશિવજીએ વિસ્તારપૂર્વક તેનો જવાબ કહ્યો, તે બધાં 
કારણો હું વિચિત્ર કથાની રચના કરી, ગાઈને કહીશ. ॥૧॥ 


જેહિં યહ કથા સુની નહિં હોઈ | જનિ આચરજુ કરે સુનિ સોઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-72 


કથા અલૌકિક સુનહિં જે ગ્યાની | નહિં આચરજુ કરહિં અસ જાની ।ર॥ 
રામકથા કે મિતિ જગ નાહીં | અસિ પ્રતીતિ તિન્હ કે મન માહીં ॥ 
નાના, ભાંતિ ચરમ અવતાર ! ચમાયન સત કોટિ અપારા ગા 
જેણે આ કથા અગાઉ ન સાંભળી હોય, તે એને સાંભળીને વિસ્મય ન કરે. જે જ્ઞાનીઓ આ વિચિત્ર કથાને સાંભળે 
છે, તેઓ એમ જાણીને આશ્ચર્ય નથી પામતા કે સંસારમાં રામકથાની કોઈ સીમા નથી (રામકથા અનંત છે). તેમના 
ચિત્તમાં એવો વિશ્વાસ રહે છે. અનેક રીતે શ્રીરામચન્દ્રજીના અવતાર થયા છે અને સો કરોડ અર્થાત્‌ અપાર રામાયણો 
છે. ॥૨-૩॥ 


ક્લપભેદ હરિચરિત સુહાએ | ભાંતિ અનેક મુનીસન્ડ ગાએ ।॥ 
કરિઅ ન સંસય અસ ઉર આની | સુનિઅ કથા સાદર રતિ માની ॥૪॥ 


કલ્પભેદ મુજબ શ્રીહરિનાં સુંદર ચરિત્રોને મુનીશ્વરોએ અનેક રીતે ગાયાં છે, હૃદયમાં આવો વિચાર કરીને શંકા ન 
કરો અને આદરસહિત પ્રેમપૂર્વક આ કથાને સાંભળો. ॥૪॥ 


દોબ૦- રામ અનંત અનંત ગુન અમિત કથા બિસ્તાર 
સુનિ આચરજુ ન માનિહરહિં જિન્હ કે બિમલ બિચાર ॥।૩૩ગા 


શ્રીરામચન્દ્રજી અનંત છે, તેમના ગુણો પણ અનંત છે અને એમની કથાઓનો વિસ્તાર પણ અસીમ (અપાર) છે. 
માટે, જેમના વિચાર નિર્મળ છે, તે આ કથા સાંભળીને આશ્ચર્ય નહીં પામે. ॥ ૩ગા 


ચૌ૦- એહિ બિધિ સબ સંસય કરિ દૂરી । સિર ધરિ ગુર પદ પંક્જ ધૂરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-73 


પુનિ સબહી બિનવઉં કર જોરી | કરત કથા જેહિં લાગ ન ખોરી ॥૧॥ 


આ રીતે બધી જ શંકાઓને દૂર કરી અને શ્રી ગુરૂજીનાં ચરણકમળોની રજને શીશ પર ધારણ કરી હું પુનઃ હાથ 
જોડીને બધાને વિનંતી કરું છું, જેથી કથાની રચનામાં કોઈ દોષ સ્પર્શ ન કરી શકે. ॥૧॥ 


માનસ નિર્માણ ની તિથિ 
સાદર સિવહિ નાઈ અબ માથા | બરનઉ બિસદ રામ ગુન ગાથા ॥ 
સંબત સોરહ સૈ એક્તીસા | કરઉ કથા હરિ પદ ધરિ સીસા ॥।ર॥ 


હવે, હું આદરપૂર્વક શ્રીશિવજીને શીશ નમાવી શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોની નિર્મળ કથા કહું છું. શ્રીહરિના ચરણોમાં 
માથું મૂકી સંવત્‌ ૧૬૩૧માં આ કથાનો પ્રારંભ કરુ છું. ॥૨॥ 
નૌમી ભૌમ બાર મધુમાસા | અવધપુરી યહ ચરિત પ્રકાસા ॥ 
જેહિ દિન રામ જનમ શ્રુતિ ગાવર્હિ | તીરથ સકલ તહાં ચલિ આવહિં ॥ગા 


ચૈત્ર માસની નવમી તિથિ, મંગળવારના રોજ શ્રીઅયોધ્યાજીમાં આ ચરિત્ર પ્રકાશિત થયું. જે દિવસે શ્રીરામજીનો 
જન્મ થાય છે; વેદ કહે છે કે તે દિવસે બધાં જ તીર્થો ત્યાં (્રીઅયોધ્યાજીમાં) આવી પહોંચે છે. ॥૩॥ 


અસુર નાગ ખગ નર મુનિ દેવા | આઈ કરહિં રઘુનાયક સેવા ॥ 
જન્મ મહોત્સવ રચહિં સુજાના | કરહિં રામ કલ કીરતિ ગાના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-74 


અસુરો, નાગો, પક્ષીઓ, મનુષ્યો, મુનિઓ તથા દેવો સઘળા અયોધ્યાજીમાં આવીને શ્રીરઘુનાથજીની સેવા કરે છે; 
સુજ્ઞ લોકો જન્મ-મહોત્સવ ઊજવે છે અને શ્રીરામજીની સુદર કીર્તિનું ગાન કરે છે. ॥૪॥ 
દો૦ મજ્જ્હે સજ્જન બુંદ બહુ પાવન સરજૂ નીર 
જપહિં રામ ધરિ ધ્યાન ઉર સુંદર સ્યામ સરીર ॥।॥૩૪॥ 


સજ્જનોના ઘણા સમૂહો તે દિવસે શ્રીસરયૂજીના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરે છે અને હૃદયમાં સુંદર શ્યામશરીર 
શ્રીરઘુનાથજીનું ધ્યાન ધરીને તેમના નામનો જપ કરે છે. ॥૩૪॥ 


ચૌ૦- દરસ પરસ મજ્જન અરુ પાના | હરઈ પાપ કહ બેદ પુરાના ॥ 
નદી પુનીત અમિત મહિમા અતિ | કહિ ન સકઈ સારદા બિમલ મતિ 1॥૧॥ 
વેદ-પુરાણ કહે છે કે શ્રીસરયૂજીનું દર્શન, સ્પર્શ, સ્નાન અને જળપાન પાપોને હરે છે. આ નદી ઘણી જ પવિત્ર છે; 
એનો મહિમા અનંત છે, જેને નિર્મળ બુદ્ધેવાળાં સરસ્વતીજી પણ કહી નથી શકતા. ॥૧॥ 
રામ ધામદા પુરી સુહાવનિ | લોક સમસ્ત બિદિત અતિ પાવનિ ॥ 
ચારિ ખાનિ જગ જીવ અપારા | અવધ તર્જે તનુ નહિં સંસારા ।ર॥ 
આ શોભાયમાન અયોધ્યાપુરી શ્રીરામચન્દ્રજીનું પરમધામ આપનારી છે, સર્વે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ અને અત્યંત પવિત્ર 
છે. જગતમાં [અંડજ, સ્વેદજ, ઉદ્ધિજ્જ અને જરાયુજ] ચાર ખાણ (પ્રકાર)ના અનંત જીવો છે, તેઓમાંથી જે કોઈ પણ 
અયોધ્યાજીમાં શરીર ત્યાગે છે - તેઓ ફરી સંસારમાં આવતા નથી. (જન્મ-મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છૂટીને ભગવાનના 
પરમધામમાં વસે છે.) ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-75 


સબ બિધિ પુરી મનોહર જાની | સકલ સિદ્ધિપ્રઠ મંગલ ખાની ।॥ 
બિમલ કથા કર કીન્હ અરેભા | સુનત નસાહિં કામ મદ દંભા ।॥ગા 


આ અયોધ્યાપુરીને સર્વ પ્રકારથી મનોહર, બધી જ સિદ્ધિઓને આપનાર અને કલ્યાણની ખાણ સમજીને મેં આ 
નિર્મળ કથાનો પ્રારંભ કર્યો છે, જેને સાંભળવાથી કામ, મદ અને દંભ નાશ પામે છે. ॥૩॥ 


રામચરિતમાનસ એહિ નામા | સુનત શ્રવન પાઈઅ બિશ્રામાં ॥ 
મન કરિ બિષય અનલ બન જશરઈ । હોઇ સુખી જો એહિં સર પરઈ ।॥૪॥ 
આનું નામ રામચરિતમાનસ છે, જેને કાનોથી સાંભળતાં જ શાંતિ મળે છે. મનરૂપી હાથી વિષયરૂપી દાવાનળમાં 
બળી રહ્યો હોય, જો તે આ રામચરિતમાનસરૂપી સરોવરમાં આવી પડે તો સુખિયો થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
રામચરિતમાનસ મુનિ ભાવન | બિરચેઉ સંભુ સુહાવન પાવન ।॥ 
ત્રિબિધ દોષ દુખ દારિદ દાવન | કલિ કુચાલિ કુલિ ક્લુષ નસાવન ॥૫॥ 
આ રામચરિતમાનસ મુનિઓને પ્રિય છે, આ સોહામણા અને પવિત્ર માનસની શિવજીએ રચના કરી છે. એ ત્રણે 
પ્રકારના દોષો, દુઃખો અને દરિદ્રતાનું દમન કરનાર તથા કળિયુગની કુચાલો તેમજ સર્વે પાપોનો નાશ કરનારું છે. ॥૫। 


રચિ મહેસ નિજ માનસ રાખા | પાઈ સુસમઉ સિવા સન ભાષા ॥ 
તાતે રામચરિતમાનસ બર । ધરેઉ નામ હિર્યે હેરિ હરષિ હર 1।1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-76 


શ્રી મહાદેવદજીએ આને રચીને પોતાના મનમાં સંઘર્યું હતું અને સુઅવસર મળતાં જ પાર્વતીજીને કહ્યું. આથી 
શિવજીએ તેને પોતાના હૃદયમાં સંઘરાયેલું જોઈને અને પ્રસન્‍ન થઈને એનું ઉત્તમ - શ્રીરામચરિતમાનસ - નામ રાખ્યું. 

॥૬॥ 
કહઉં ક્થા સોઇ સુખદ સુહાઈ । સાદર સુનહુ સુજન મન લાઈ ।॥૭॥ 


હું એ જ સુખ આપનાર સોહામણી રામકથા કહું છું. હે સજ્જનો! તમે આદરપૂર્વક ધ્યાનથી આ કથાને સાંભળો. 
॥૭॥ 


રામચરિતમાનસનુ રૂપ અને મહાત્મ્ય 


દો૦: જ્સ માનસ જેહે બિધિ ભયઉ જગ પ્રચાર જૉહે હેતુ | 
અબ સોઇ કહઉં પ્રસંગ સબ સુમિરિ ઉમા બૃષકેતુ ॥૩૫॥ 


ન્‌ 


આ રામચરિતમાનસ જેવું છે, જે રીતે બન્યું છે અને જે હેતુથી આ જગતમાં એનો પ્રચાર થયો, તેની બધી જ કથા 
હવે હું શ્રીઉમા-મહેશ્વરનું સ્મરણ કરીને કહું છું. । ૩૫॥ 
ચૌ૦- સંભુ પ્રસાદ સુમતિ હિર્યે હુલસી | રામચરિતમાનસ કબિ તુલસી ॥ 
કરઇ મનોહર મતિ અનુહારી | સુજન સુચિત સુનિ લેહુ સુધારી ॥૧॥ 
શ્રીશિવજીની કૃપાથી જેના હૃદયમાં ઉત્તમ બુદ્ધિનો વિકાસ થયો, તેવો આ તુલસીદાસ શ્રીરામચરિતમાનસનો કવિ 


બન્યો. પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર તો એ આ કથા મનોહર જ બનાવે છે, છતાંય હે સજ્જનો! સુંદર ચિત્તથી સાંભળી આપ 
સૌ એને સુધારી લેજો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-77 


સુમતિ ભૂમિ થલ હૃદય અગાધૂ | બેદ પુરાન ઉદધિ ઘન સાધૂ ॥ 

બરષહિં રામ સુજ્સ બર બારી | મધુર મનોહર મંગલકારી ॥૨॥ 

સુંદર (સાત્તિકી) બુદ્ધિ ભૂમિ છે, હૃદય તેનું ઊડું સ્થાન છે, વેદ-પુરાણ સમુદ્ર છે અને સાધુ- સંત મેઘ છે. તે (સાધુરૂપી 
મેઘરાજા) શ્રીરામજીના સુયશરૂપી સુન્દર, મધુર, મનોહર અને મંગળકારી જળની વર્ષા કરે છે. ॥ર॥ 

લીલા સગુન જો કહહિં બખાની | સોઈ સ્વચ્છતા કરઈ મલ હાની ॥ 

પ્રેમ ભગતિ જો બરનિ ન જાઈ | સોઇ મધુરતા સુસીતલતાઈ ॥।ગા 


સગુણ લીલાનું જે વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે, તે જ રામ-સુયશરૂપી જળની નિર્મળતા છે, જે મેલનો નાશ કરે છે અને 


જે પ્રેમભક્તિનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, તે જ આ જળની મધુરતા અને સુંદર શીતળતા છે. ॥૩॥ 


સો જલ સુકૃત સાલિ હિત હોઈ | રામ ભગત જન જીવન સોઈ ।॥ 
મેધા મહિ ગત સો જ્લ પાવન | સકિલિ શ્રવન મગ ચલેઉ સુહાવન ।૪॥ 
ભરેઉ સુમાનસ સુથલ થિરાના | સુખદ સીત રસ્ત્રચે ચારુ ચિરાના ॥૫॥ 
તે (રામ-સુયશરૂપી) જળ સત્કર્મરૂપી સાલે અર્થાત્‌ । ઉત્તમ જાતિની ડાંગર માટે હિતકારી છે અને શ્રીરામજીના 
ભક્તોનું તો જીવન જ છે. આ પવિત્ર સોહામણું જળ બુદ્ધિરૂપી પૃથ્વી પર પડયું અને સંકોચાઈને, કાનરૂપી માર્ગેથી વહ્યું 
અને માનસ (હૃદય)રૂપી શ્રેષ્ઠ સ્થાને ભરાઈને ત્યાં જ સ્થિર થઈ ગયું. તે જૂનું થઈ સુંદર, રૂચિકર, શીતળ અને સુખદાયી 
થઈ ગયું. ॥૪-૫॥ 


દો૦- સુઠિ સુંદર સંબાદ બર બિરચે બુદ્ધિ બિચારિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-78 


તેઇ એહિ પાવન સુભગ સર ઘાટ મનોહર ચારિ 1।॥૩૧॥ 


આ કથામાં બુદ્ધિથી વિચાર કરી જે ચાર અતિ સુંદર અને ઉત્તમ સંવાદ [ભુશુંડિ-ગરુડ, શિવ- પાર્વતી, યાશ્વલ્કય- 
ભરદ્ધાજ અને તુલસીદાસ તથા સંત) રચ્યા છે, તે જ આ પવિત્ર અને સુંદર સરોવરના ચાર મનોહર ઘાટ છે. ॥૩૬॥ 
ચૌ૦- સપ્ત પ્રબંધ સુભગ સોપાના | ગ્યાન નયન તિરખત મન માના ॥ 

રઘુપતિ મહિમાં અગુન અબાધા | બરનબ સોઈ બર બારિ અગાધા ॥૧॥ 
સાત કાંડ જ આ માનસ-સરોવરની સાત સુંદર નિસરણીઓ છે, જેને જ્ઞાનરૂપી નેત્રોથી જોતાં જ મન પ્રસન્‍ન થઈ 
જાય છે. શ્રીરઘુનાથજીના નિર્ગુણ (પ્રાકૃતિક ગુણોથી અતીત) અને નિર્બાધ (એકરસ) મહિમાનું જે વર્ણન કરવામાં આવશે, 
તે જ આ સુંદર જળનું અથાગ ઊંડાણ છે. ॥૧॥ 
રામ સીય જસ સલિલ સુધાસમ | ઉપમા બીચિ બિલાસ મનોરમ ॥ 
પુરઇનેિ સઘન ચારુ ચૌપાઈ | જુગુતિ મંજુ મનિ સીપ સુહાઈ ।ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીનો યશ અમૃત સમાન જળ છે. એમાં જે ઉપમાઓ આપવામાંઆવી છે તે જ તરંગોનો 
મનોહર વિલાસ છે. સુંદર ચૌપાઈઓ જ ગીચ પ્રસરેલાં પુરઈન એટલેકે કમળપત્રો છે અને કવિતાની યુક્તિઓ સુંદર 
મણિ ઉત્પન્ન કરનાર સોહામણી છીપો છે. ॥ ર॥ 
છંદ સોરઠા સુંદર દોહા | સોઈ બહુરંગ કમલ કુલ સોહા ।॥ 
અરથ અનૂપ સુભાવ સુભાસા | સોઈ પરાગ મકરંદ સુબાસા [ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-79 


જે સુંદર છંદ, સોરઠા અને દોહા છે, તે જ તેમાં બહુરંગી કમળોના સમૂહ સુશોભિત છે. અનુપમ અર્થ, ઉચ્ચ ભાવ 
અને સુંદર ભાષા જ પરાગ (પુષ્પરજ), મકરંદ (પુષ્પરસ) અને સુગંધ છે. ॥ગા 
સુકૃત પુંજ મંજુલ અલિ માલા | ગ્યાન બિરાગ બિચાર મરાલા ॥ 
ધુનિ અવરેબ કબિત ગુન જાતિ | મીન મનોહર તે બહુભાંતી ॥૪॥ 
સત્કર્મો (પુણ્યો)નો પુંજ ભમરાઓની સુંદર પંક્તિઓ છે. જ્ઞાન વેરાગ્ય અને વિચાર હંસ છે. કવિતાનો ધ્વનિ વક્રોક્તિ, 
ગુણ અને જાતિ જ અનેક પ્રકારનાં મનોહર માછલાં છે. ॥૪॥ 
અરથ ધરમ કામાદિક ચારી | કહબ ગ્યાન બિગ્યાન બિચારી ॥ 


નવ રસ જપ તપ જોગ બિરાગા | તે સબ જલચર ચારુ તડાગા ॥૫॥ 
અર્થ, ધર્મ, કામ, મોક્ષ - એ ચારેય, જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના વિચારનું કથન, કાવ્યના નવ રસ, જપ, તપ, યોગ અતે વૈરાગ્યના 
પ્રસંગ - એ બધા આ સરોવરના સુંદર જળચર જીવો છે. ॥૫॥ 
સુકૃતી સાધુ નામ ગુન ગાના | તે બિચિત્ર જલબિહગ સમાના ।॥ 
સંતસભા ચહું દિસિ અર્વેરાઈ | શ્રદ્ધા રિતુ બસંત સમ ગાઈ 1[।॥ 
સદાચારી (પુણ્યાત્મા) લોકોના, સાધુઓના અને શ્રીરામનામના ગુણોનું ગાન જ વિચિત્ર જળપક્ષીઓ જેવું છે. સંતોની 
સભા જ આ સરોવરના ચારે બાજુ આવેલ આંબાવાડીઓ છે અને શ્રદ્ધા વસંતત્રક્તુ સમાન કહેવાઈ છે. ॥॥ 


ભગતિ નિરૂપન બિબિધ બિધાના | છમા દયા દમ લતા બિતાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-80 


સમ જમ નિયમ ફૂલ ફલ ગ્યાના | હરિ પદ રતિ રસ બેદ બખાના ।॥૭॥ 


અનેક પ્રકારની ભક્તિનું નિરૂપણ અને ક્ષમા, દયા તથા દમ (ઈન્દ્રિનિગ્રહ) એ લતાઓના મંડપ છે, મનનો નિગ્રહ, 
યમ (અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ), નિયમ (શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન) - 
એ તેનાં ફૂલો છે, જ્ઞાન એ ફળો છે અને શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રેમ જ આ જ્ઞાનરૂપી ફળોનો રસ છે. આવું વેદોએ કહ્યું છે. 
॥9॥ 
ઔરઉ કથા અનેક પ્રસંગા । તેઈ સુક પિક બહુબરન બિહંગા ॥૮॥ 


આ[(રામચરિતમાનસ)માં અન્ય અનેક પ્રસંગોની કથાઓ છે, તે જ તેમાં પોપટ, કોયલ વગેરે રંગબેરંગી પંખીઓ છે. 
॥૮॥ 
દો૦: પુલક બાટિકા બાગ બન સુખ સુબિહંગ બિહારુ | 
માલી સુમન સનેહ જલ સીંચત લોચન ચારુ ॥૩૭॥ 
કથામાં જે રોમાંચ થાય છે તે જ વાડી, બાગ અને વન છે અને જે સુખ થાય છે તે જ સુંદર પક્ષીઓનો વિહાર છે. 
નિર્મળ મન જ માળી છે જે પ્રેમરૂપી જળથી સુંદર નેત્રો દ્રારા તેમને સીંચે છે. ॥૩૭॥ 
ચૌ૦- જે ગાવહિં યહ ચરિત સંભારે | તેઇ એહિ તાલ ચતુર રખવારે ॥ 
સદા સુનહિં સાદર નર નારી | તેઇ સુરબર માનસ અધિકારી ॥૧॥ 
જે લોકો આ ચરિત્રને સાવધાનીપૂર્વક ગાય છે, તેઓ જ આ સરોવરના ચતુર રખેવાળો છે અને જે સ્ત્રી-પુરુષો સદા 
આદરપૂર્વક આને સાંભળે છે, તેઓ જ આ સુંદર માનસના અધિકારી ઉત્તમ દેવતા છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-81 


અતિ ખલ જે બિષઈ બગ કાગા | એહિ સર નિકટ ન જાહિં અભાગા ॥ 
સંબુક ભેક સેવાર સમાના | ઇર્હોૉ ન બિષય કથા રસ નાના ।ર૨॥ 


જેઓ અતિ દુષ્ટ અને વિષયી છે તેઓ અભાગિયા બગલાં અને કાગડા છે, જે આ સરોવરની પાસે નથી જતા. કેમકે 
અહીં (આ માનસ-સરોવરમાં) છીપલાં, દેડકાં ખને શેવાળ જેવી વિષયરસની અનેક કથાઓ નથી. ॥ર॥ 


તેહિ કારન આવત હિર્ય હારે | કામી કાક બલાક બિચારે ॥ 
આવત એહિં સર અતિ કઠિનાઈ | રામ કૃપા બિનુ આઈ ન જાઈ ।॥૩ા 


આ જ કારણે બિચારા કાગડા અને બગલારૂપી વિષયી લોકો અહીં સુધી આવતાં અંતરથી હાર સ્વીકારી લે છે; 
કેમકે આ સરોવર સુધી આવવામાં મુશ્કેલીઓ ઘણી છે. શ્રીરામજીની કૃપા વગર અહીં આવી શકાતું નથી. ॥૩॥ 


કઠિન કુસંગ કુપંથ કરાલા | તિન્ડ કે બચન બાઘ હરિ બ્યાલા ॥ 
ગૃહ કારજ નાના જૅજાલા | તે અતિ દુર્ગમ સૈલ બિસાલા ।૪॥ 


ગાઢ કુસંગ જ ભયંકર ખોટો રસ્તો છે, તે કુસંગીઓનાં વચનો જ વાઘ, સિંહ અને સાપ છે. ઘરનાં કામ-કાજ અને 
ગુહસ્થીઓનાં જાત-જાતનાં બંધનો જ અત્યંત દુર્ગમ મોટા-મોટા પર્વતો છે. ॥૪॥ 


બન બહુ બિષમ મોહ મદ માના | નદી કુતર્ક ભયંકર નાના ।॥૫॥ 
મોહ, મદ અને માન જ અનેક વિકટ જંગલો છે અને અનેક પ્રકારના કુતકો જ ભયાનક નદીઓ છે. ॥૫॥ 
શ્રદ્દા સંબલ રહિત નહિ સંતન્ટ કર સાથ [| 


ડીન 
0 
વસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-82 


તિન્હ કહું માનસ અગમ અતિ જિન્હહેિ ન પ્રિય રઘુનાથ 1॥૩૮॥ 


જેમની પાસે શ્રદ્ધારૂપી વાટખર્ચી નથી અને સંતોનો સાથ નથી અને જેમને શ્રીરઘુનાથજી પ્રિય નથી, તેમના માટે 
આ માનસ અત્યંત અગમ જ છે. (અર્થાત્‌ શ્રદ્ધા, સત્સંગ અને ભગવત્પ્રેમ વિના એને કોઈ પામી શકતું નથી.) ॥૩૮॥ 


પી 


ચૌ૦- જોં કરિ કષ્ટ જાઇ પુનિ કોઈ | જાતહિં નીંદ જુડાઈ હોઈ ।॥ 

જડતા જાડ. બિષમ ઉર લાગા | ગએહું ન મજ્જન પાવ અભાગા ।॥૧॥ 

કોઈ મનુષ્ય કદાચ કષ્ટ વેઠીને ત્યાં સુધી પહોંચી પણ જાય તો. ત્યાં જતાં જ તેને નિંદ્રારૂપી ટાઢિયો તાવ આવે છે. 

હૃદયમાં મૂર્ખતારૂપી ઘણી જ જોરદાર ટાઢ લાગવા માંડે છે, જેથી ત્યાં પહોંચવા છતાં તે અભાગિયો સ્નાન કરી શકતો 
નથી. ॥૧॥ 

કરિ ન જાઈ સર મજ્જન પાના | ફિરિ આવઈ સમેત અભિમાના ॥ 

જોં બહોરિ કોઉ પૂછન આવા | સર નિંદા કરિ તાહિ બુઝાવા ।ર॥ 

તેથી તે સરોવરમાં સ્નાન અને તેનું જળપાન તેનાથી તો કરી શકાતું નથી; તે અભીમાનસહિત પાછો ફરે છે. વળી, 


કદાચ કોઈ તેને ત્યાંની [ત્યાંના વાતાવરણ અંગે] પૂછપરછ કરવા આવે છે, તો તે [પોતાના અભાગીપણાની વાત ન 
કરતાં] સરોવરની નિંદા કરી તેને સમજાવે છે. ॥ ૨॥ 


સકલ બિઘ્ન બ્યાપહિં નહિં તેહી | રામ સુકૃપા બિલોક્હિં જેહી ॥ 
સોઇ સાદર સર મજ્જનુ કરઈ | મહા ઘોર ત્રયતાપ ન જરઈ ।૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-83 


આ બધાં વિધ્નો તેને નથી નડતાં (બાધાકારક નથી) જેને શ્રીરામચન્દ્રજી સુંદર કૃપાદષ્ટિ રાખી નિહાળે છે. તે જ 
માનપૂર્વક આ સરોવરમાં સ્નાન કરે છે અને મહાભયાનક ત્રિતાપો (આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક તાપો)થી 
બળતો નથી. ॥૩ા 


તે નર યહ સર તજહિં ન કાઊ | જિન્હ કે રામ ચરન ભલ ભાઊ ॥ 
જો નહાઇ ચહ એહિ સર ભાઈ | સો સતસંગ કરઉ મન લાઈ [।૪॥ 


જેના ચિત્તમાં શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં ઉત્તમ પ્રેમ છે, તે આ સરોવરત્તે કદી ત્યજતા નથી. હે ભાઈ જે આ 
સરોવરમાં સ્નાન કરવા ઇચ્છે તેઓ હદયપૂર્વક સત્સંગ કરે. ॥૪॥ 


અસ માનસ માનસ ચખ ચાહી | ભઈ કબિ બુદ્ધિ બિમલ અવગાહી ॥ 
ભયઉ હૃદર્યં આનંદ ઉછાહૂ | ઉમગેઉ પ્રેમ પ્રમોદ પ્રબાહૂ ॥૫॥ 


આવા માનસ-સરોવરને દૃદયનાં નેત્રોથી જોઈને તેમજ તેમાં ડૂબકી મારીને કવિની બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ ગઈ, હૃદયમાં 
આનંદ અને ઉત્સાહ ભરાઈ ગયો અને પ્રેમ અને આનંદનો પ્રવાહ ઊભરાઈ આવ્યો. ॥૫॥ 


ચલી સુભગ કબિતા સરિતા સો | રામ બિમલ જસ જલ ભરિતા સો ॥ 
સરજૂ નામ સુમંગલ મૂલા | લોક બેદ મત મંજુલ કૂલા ।॥1॥ 


ત્યાંથી આ સુંદર કવિતારૂપી નદી વહેવા માંડી, જેમાં શ્રીરામચન્દ્રજીનું નિર્મળ યશરૂપી જળ ભરેલું છે. (કવિતારૂપિણી 
નદી)નું નામ સરયૂ છે, જે સંપૂર્ણ સુંદર મંગળોનું મૂળ છે. લોકમત અને વેદમત તેના બે શ્રેષ્ઠ તટો છે, ॥॥ 


નદી પુનીત સુમાનસ નંદિનિ | કલિમલ તૃન તરુ મૂલ નિકંદિનિ ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-84 


આ સુંદર માનસ-સરોવરની કન્યા સરયૂ નદી ઘણી પવિત્ર છે અને કળિયુગનાં નાનાં-મોટાં પાપરૂપી તણખલાંઓ 
અને વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઊખાડી ફેંકો દેનાર છે. ॥૭॥ 


દો૦- શ્રોતા ત્રિબિધ સમાજ પુર ગ્રામ નગર દુહું ફૂલ | 
સંતસભા અનુપમ અવધ સકલ સુમંગલ મૂલ ॥૩૯॥ 


ક અ ન ક કા યુ પ. વ જ સ ક કે જે. ગ તત 
શ્રોતાઓનો ત્રણેય પ્રકારનો સમાજ જ આ નદીના બંને તટો પર વસેલાં પુરો, ગામો અને નગરો છે; અને સંતોની 
સભા જ સર્વે સુંદર કલ્યાણોનું મૂળ અનુપમ અયોધ્યાજી છે. ॥૩૯॥ 


ચૌ૦- રામભગતિ સુરસરિતહે જાઈ | મિલી સુકીરતિ સરજુ સુહાઈ ॥ 
સાનુજ રામ સમર જસુ પાવન મિલેઉ મહાનદુ સોન સુહાવન ।॥૧॥ 


સુંદર કીર્તિરૂપી સોહામણી સરયૂજી રામભક્તિરૂપી ગંગાજીમાં જઇ મળી, નાના ભાઈ લક્ષ્મણસહિત શ્રીરામજીના 
યુદ્ધનો પવિત્ર યશરૂપી સોહામણો મહાનદ શોણ તેમાં આવીને સમાયો. ॥૧॥ 


જુગ બિચ ભગતિ દેવધુનિ ધારા | સોહતિ સહિત સુબિરતિ બિચારા ॥ 
ત્રિબિધ તાપ ત્રાસક તિમુહાની | રામ સરૂપ સિંધુ સમુહાની ।ર॥ 


સરયૂ અને સોનભદ્રનદીની વચ્ચે ગંગાજી એવાં શોભી રહાં છે. જાણે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની વચ્ચે ભક્તિ. આમ, 
ત્રણેય તાપોને ડરાવનારી આ ત્રિમુખી નદી રામસ્વરૂપી સમુદ્ર તરફ ઘસી રહી છે. ॥૨॥ 


માનસ મૂલ મિલી સુરસરિહી | સુનત સુજન મન પાવન કરિહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-85 


બિચ બિચ કથા બિચિત્ર બિભાગા | જનુ સરિ તીર તીર બન બાગા [ગા 


આનું (કીર્તિરૂપી સરયુનું) મૂળ માનસ (શ્રીરામચારિત) છે અને એ [રામભક્તિરૂપી] ગંગાજીમાં મળી છે, તેથી એ 
સાંભળનારા સજ્જનોના મનને પવિત્ર કરી દેશે. આની વચ્ચે-વચ્ચે જે જુદા જુદા પ્રકારની વિચિત્ર કથાઓ છે તે જ માની 
લો કે નદીતટના આસપાસનાં વનો અને બાગો છે. ॥૩॥ 


ઉમા મહેસ બિબાહ બરાતી | તે જ્લચર અગનિત બહુભાંતી ॥ 
રઘુબર જનમ અનંદ બધાઈ | ભરવર તરંગ મનોહરતાઈ ।૪॥ 


શ્રીપાર્વતીજી અને શિવજીના વિવાહના જાનેયા આ નદીના અનેક પ્રકારના અસંખ્ય જળચર જીવો છે. 
શ્રીરઘુનાથજીના જન્મનાં આનંદ-વધામણાં જ આ નદીની ભમરીઓ અને તરંગોની મનોહરતા છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: બાલચરિત ચહુ બંધુ કે બનજ બિપુલ બહુરંગ [| 
નૃપ રાની પરિજન સુકૃત મધુકર બારિ બિહંગ ॥૪૦॥ 
ચારેય ભાઈઓનાં જે બાળચરિત્રો છે, તે જ એમાં ખીલેલાં રંગબેરંગી ઘણાં જ કમળો છે. મહારાજ શ્રીદશરથજી 
તથા તેમની રાણીઓનાં સત્કર્મો (પુણ્યો) જ ભમરા અને કુટુંબીઓનાં સત્કર્મો જળ-પંખીઓ છે. ॥૪૦॥ 
ચૌ૦- સીય સ્વયંબર કથા સુહાઈ | સરિત સુહાવનિ સો છબિ છાઈ ॥ 
નદી નાવ પટુ પ્રરન અનેકા | કેવટ કુસલ ઉતર સબિબેકા ॥૧|॥ 


શ્રીસીતાજીના સ્વયંવરની જે શ્રેષ્ઠ કથા છે, તે જ આ નદીમાં સોહામણી શોભારૂપે છવાયેલી છે. અનેક સુંદર 
વિચારવાલાયક ફૂટપ્રશ્નો આ નદીની નાવો છે અને તેના વિવેક્યુક્ત ઉત્તરો જ ચતુર કેવટો છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-86 


સુનિ અનુકથન પરસ્પર હોઈ | પથિક સમાજ સોહ સરિ સોઈ ।॥ 
ઘોર ધાર ભુૃગુનાથ રિસાની | ઘાટ સુબદ્ધ રામ બર બાની [।ર॥ 


આ કથાને સાંભળ્યા બાદ અરસ-પરસ જે ચર્ચા થાય છે, તે જ આ નદીના આધારે-ટેકાએ ચાલનારો યાત્રિકોનો 
સમાજ શોભાને પામી રહ્યો છે. પરશુરામજીનો ક્રોધ આ નદીની ભયાનક ધારા છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીનાં શ્રેષ્ઠ વચનો 
જ સુંદર બંધાયેલા ઘાટો છે. ।ર॥ 


ન્‌ 


સાનુજ રામ બિબાહ ઉછાહ્‌ | સો સુભ ઉમગ સુખદ સબ કાહૂ ॥ 
કહત સુનત હરષહિં પુલકાહી । તે સુકૃતી મન મુદિત નહાહીં ॥૩ગા 
ભાઈઓ સહિત શ્રીરામચન્દ્રજીના વિવાહનો ઉત્સવ જ આ કથા-નદીનું કલ્યાણકારી પૂર છે જે સવેને સુખ આપનારું 
છે. આ કથાને કહેવા-સાંભળવાથી જેઓ હર્ષિત અને પુલકિત બને છે, તેઓ જ પુણ્યાત્માઓ (સ્રી-પુરુષો) છે, જે પ્રસન્‍ન 
ચિત્તે આ નદીમાં નહાય છે. ॥૩ા 
રામ તિલક હિત મંગલ સાજા | પરબ જોગ જનુ જુરે સમાજા ॥ 
કાઈ કુમતિ કેકઈ કેરી | પરી જાસુ ફલ બિપતિ ઘનેરી ।૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજતિલક માટે જે મંગળ-સુશોભન સજાવવામાં આવ્યું હતું તે એમ માનો કે પર્વ સમયે આ નદી 


પર યાત્રિકોના સમૂહ એકઠા થયા છે, કૈકયીની કુબુદ્ધિ જ આ નદીની શેવાળ છે, જેના ફળસ્વરૂપે ઘણી ભારે વિપત્તિઓ 
આવી ચઢી, ॥૪॥ 


દો૦- સમન અમિત ઉતપાત સબ ભરત ચરિત જપજાગ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-87 


કલિ અઘ ખલ અવગુન કથન તે જલમલ બગ કાગ 1।૪૧॥ 
સંપૂર્ણ અગણિત ઉત્પાતોને શાંત કરનાર ભરતજીનું ચારિત્ર્ય નદીકિનારે કરવામાં આવનાર જપયજ્ઞ છે. કળિયુગનાં 
પાપો અને દુષ્ટોના અવગુણોનું જે વર્ણન છે તે જ આ નદીના જળનો કાદવ અને બગલાં-કાગડા છે. ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- કીરતિ સરિત છહેં રિતુ રૂરી । સમય સુહાવનિ પાવનિ ભૂરી ॥ 
હિમ હિમસૈલસુતા સિવ બ્યાહૂ | સિસિર સુખદ પ્રભુ જનમ ઉછાહ્‌ૂ ॥૧|॥ 
આ કીર્તિરૂપિણી નદી છયે ત્રક્તુઓમાં સુંદર છે, દરેક કાળે અ પરમ સોહામણી અને અત્યંત પવિત્ર છે. તેમાં શિવ- 
પાર્વતીનો વિવાહ હેમંત ત્રઠતુ છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના જન્મનો ઉત્સવ સુખદાયી શિશિર ત્રછતુ છે. ॥૧॥ 
બરનબ રમ બિબાહ સમાજૂ | સો મુદ મંગલમય રિતુરાજૂ ॥ 
ગ્રીષષ દુસહ રામ બનગવનૂ | પંથકથા ખર આતપ પવનૂ [।ર૨॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના વિવાહ-સમાજનું વર્ણન જ આનંદ-મંગળમય ત્રક્તુરાજ વસંત છે. શ્રીરામજીનું વનગમન દુઃસહ્‌ના 
ગ્રીષ્મત્ર્ક્તુ છે અને માર્ગની કથા જ આકરો તાપ અને લૂ છે. ॥૨॥ 
બરષા ઘોર નિસાચર રારી | સુરકુલ સાલિ સુમંગલકારી ॥ 
રામ રાજ સુખ બિનય બડાઈ | બિસદ સુખદ સોઈ સરદ સુહાઈ ॥ગા 


રાક્ષસોની સાથેનું ઘોર યુદ્ધ જ વર્ષાત્રક્તતુ છે, જે દેવકુળરૂપી ડાંગર (સાલિ) માટે સુંદર કલ્યાણ કરનાર છે. 
રામચન્દ્રજીના રાજ્યકાળનું જે સુખ, વિનમ્રતા અને મોટાઈ છે તે જ નિર્મળ સુખ આપનાર સોહામણી શરદત્રકતુ છે. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-88 


સતી સિરોમનિ સિય ગુન ગાથા | સોઈ ગુન અમલ અનૂપમ પાથા ॥ 
ભરત સુભાઉ સુસીતલતાઈ | સદા એકરસ બરનિ ન જાઈ ।૪॥ 
સતીશિરોમણિ શ્રીસીતાજીના ગુણોની જે કથા છે, તે જ આ જળના નિર્મળ અને અનુપમ ગુણ છે, શ્રીભરતજીનો 
સ્વભાવ આ નદીની સુંદર શીતળતા છે, જે સદાય એંકધારી રહે છે અને જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ॥૪॥ 
દો૦: અવલોકનિ બોલનિ મિલનિ પ્રીતિ પરસપર હાસ 
ભાયપ ભલે ચહુ બંધુ કી જલ માધુરી સુબાસ ॥।૪રા 
ચારેય ભાઈઓનું પરસ્પર જોવું, બોલવું, મળવું, એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો, હસવું અને શ્રેષ્ઠ ભ્રાતૃભાવ આ 
જળની મધુરતા અને સુગંધ છે. ॥૪ર॥ 
ચૌ૦- આરતિ બિનય દીનતા મોરી | લઘુતા લલિત સુબારિ ન થોરી ॥ 
અદભુત સલિલ સુનત ગુનકારી | આસ પિઆસ મનોમલ હારી ।૧| 
મારો આર્તભાવ, વિનય અને દીનતા આ સુંદર અને નિર્મળ જળમાં ઓછું ઊતરતું નથી (અર્થાત અત્યંત હળવું- 
સુપાચ્ય છે). આ જળ ઘણું જ અદ્દભુત છે, જે સાંભળવાથી જ ગુણ કરે છે અને આશારૂપી તૃષા અને મનના મેલને દૂર 
કરનારું છે. ॥૧॥ 
રામ સુપ્રેમહિ પોષત પાની | હરત સકલ કલિ ક્લુષ ગલાની ॥ 
ભવ શ્રમ સોષક તોષક તોષા | સમન દુરિત દુખ દારિદ દોષા ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-89 


આ જળ શ્રીરામચન્દ્રજીના સુંદર પ્રેમને પુષ્ટ કરે છે, કાળિયુગનાં સમસ્ત પાપો અને તેનાથી ઉત્પન્ન થનાર ગ્લાનિને 
હરી લે છે. સંસારના (જન્મ- મૃત્યરૂપી) શ્રમને શોષી લે છે, સંતોષને પણ સંતુષ્ટ કરે છે તથા પાપ, તાપ, દરિદ્રતા અને 
દોષોનો નાશ કરી નાખે છે. ॥૨॥ 

કામ કોહ મદ મોહ નસાવન | બિમલ બિબેક બિરાગ બઢાવન ।॥ 
સાદર મજ્જન પાન કિએ તેં | મિટર્હિં પાપ પરિતાપ હિએ તે ॥ગા 


આ જળ કામ, ક્રોધ, મદ અને મોહનો નાશ કરનાર તથા નિર્મળ જ્ઞાન અને વેરાગ્યને વધારનાર છે. તેમાં આદરપૂર્વક 
સ્નાન કરવાથી અને એનું પાન કરવાથી હૃદયમાં રહેનાર સર્વે પાપ-તાપ ટળી જાય છે. ॥૩॥ 


જિન્ડ એહિં બારિ ન માનસ ધોએ । તે કાયર કલિકાલ બિગોએ ।॥ 
તૃષિત નિરખિ રબિ કર ભવ બારી | ફિરિહહિં મૃગ જિમિ જીવ દુખારી ॥૪॥ 


જેઓએ આ (રામ-સુયશરૂપી) જળથી પોતાના હૃદયને ધોયું નથી, તેઓ કાયર કળિકાળ દ્વારા છેતરાયા છે. જેમ 
તરસ્યું હરણ, સૂર્યની કિરણોને રેત પર પડવાથી ઉત્પન્ન થયેલ જળના ભ્રમને વાસ્તવિક જળ સમજી પીવા દોડે છે અને 
જળ ન પામવાથી દુઃખી થાય છે, તેમ જ તે (કળિયુગ હારા છેતરાયેલા) જીવો પણ [વિષયો પાછળ ભટકીને] દુઃખી થશે, 


॥૪॥ 


દો૦ મતિ અનુહારિ સુબારિ ગુન ગન ગનિ મન અન્હવાઈ | 
સુમિરિ ભવાની સંકરહે કહ કબિ કથા સુહાઈ ।॥૪૩6)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-90 


પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર આ સુંદર જળના ગુણોનો વિચાર કરી, તેમાં પોતાના મનને સ્નાન કરાવી તથા શ્રીભવાની- 
શંકરનું સ્મરણ કરીને કવિ (તુલસીદાસ) સુંદર કથા કહે છે. [૪૩ (ક5)॥ 


યાશ્વલ્ક્ય ભારદ્વાજ સંવાદ અને પ્રયાગની મહાનતા 
અબ રઘુપતિ પદ પંકરુહ હિર્ય ધરિ પાઇ પ્રસાદ | 
કહં જુગલ મુનિબર્ય કર મિલન સુભગ સુંંબાદ ।૪૩()]॥ 
હું હવે શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણકમળોને હૃદયમાં ધારણ કરી અને તેમની કૃપા પામીને બંને શ્રેષ્ઠ મુનિઓના મેળાપના 
સુંદર સંવાદનું વર્ણન કરું છું. । ૪૩ (ખ)॥ 
ચૌ૦- ભરદ્ધાજ મુનિ બસહિં પ્રયાગા | તિન્હહિ રામ પદ અતિ અનુરાગા ॥ 
તાપસ સમ દમ દયા નિધાના | પરમારથ પથ પરમ સુજાના ॥૧॥ 


ભરદ્દાજ મુનિ પ્રયાગમાં વસે છે, જેમને શ્રીરામજીના ચરણોમાં અત્યંત પ્રેમ છે. તેઓ તપસ્વી, નિગૃહીતચિત્ત, 
જિતેન્દ્રિય, દયાનિધાન અને પરમાર્થના માર્ગમાં ઘણા જ દક્ષ છે. ॥૧॥ 


માઘ મકરગત રબિ જબ હોઈ | તીરથપતિહિં આવ સબ કોઈ ।॥ 
દેવ દનુજ કિન્નર નર શ્રેની । સાદર મજ્જહિં સકલ ત્રિબેની ॥ર૨॥ 


મહા માસમાં જ્યારે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશે છે ત્યારે સઘળા લોકો તીર્થરાજ પ્રયાગમાં આવે છે. દેવતા, દૈત્ય, 
કિન્નર અને મનુષ્યોના સમૂહ - એં સર્વે આદરપૂર્વક ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-91 


પૂજહેં માધવ પદ જલજાતા | પરસિ અખય બટુ હરષહિં ગાતા ॥ 
ભરદ્રાજ આશ્રમ અતિ પાવન | પરમ રમ્ય મુનિબર મન ભાવન ॥ગા 
શ્રીવેણુમાધવનાં ચરણકમળોને પૂજે છે અને અક્ષયવટને સ્પર્શ કરીને તેમનાં શરીર પુલકિત થાય છે. ભરદ્વાજજીનો 
આશ્રમ ઘણો જ પવિત્ર, પરમ રમણીય અને શ્રેષ્ઠ મુનિઓના મનને ગમે તેવો છે. ॥૩॥ 
તર્હોં હોઈ મુનિ રિષય સમાજા | જાહિં જે મજ્જન તીરથ રાજા ॥ 
મજ્જહિં પ્રાત સમેત ઉછાહા | કહહિં પરસપર હરિ ગુન ગાહા [।૪॥ 


તીર્થરાજ પ્રયાગમાં જેઓ સ્નાન કરવા જાય છે, તે ત્રકપષિ-મુનિઓનો સમાજ ત્યાં (ભારદ્વાજના આશ્રમમાં) ભેગો 
થાય છે. પ્રાતઃકાળે સર્વે ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરે છે અને પછી પરસ્પર ભગવાનના ગુણોની કથાઓ કહે છે. ॥૪॥ 


દો૦- બ્રહ્મ નિરૂપન ધરમ બિધિ બરનર્હિં તત્વ બિભાગ [| 
કહહિં ભગતિ ભગવંત કૈ સંજુત ગ્યાન બિરાગ 1।૪૪॥ 
બ્રહ્મનું નિરૂપણ, ધર્મનું વિધાન અને તત્ત્વોના વિભાગનું વર્ણન કરે છે તથા જ્ઞાન-વેરાગ્યથી યુક્ત ભગવાનની 
ભક્તિનું કથન કર્યા કરે છે. ॥૪૪॥ 


ક 


ચૌ૦- એહિ પ્રકાર ભરિ માઘ નહાહી | પુનિ સબ નિજ નિજ આશ્રમ જાહી ॥ 
પ્રતિ સંબત અતિ હોઇ અનંદા | મકર મજિ્જિ ગવનહિં મુનિબુંદા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-92 


આ રીતે આખોય મહા મહિનો સ્નાન કરે છે અને પછી બધા પોતપોતાના આશ્રમોમાં ચાલ્યા જાય છે. દર વર્ષે ત્યાં 


આ જ રીતે મોટો આનન્દ થાય છે. મકરમાં સ્નાન કરીને મુનિજનો પાછા જાય છે. ॥૧॥ 


એંક બાર ભરિ મકર નહાઅં | સબ મુનીસ આશ્રમન્ડ સિધાએ ॥ 
જાગબલિક મુનિ પરમ બિબેકી | ભરદ્દરાજ રાખે પદ ટેકી [।ર॥ 


એક વખત આખોય મકર સ્નાન કરીને સવે મુનીશ્વરો પોતપોતાના આશ્રમે પાછા ફર્યા, ભરદ્રાજજીએ પરમજ્ઞાની 
યાજ્ઞવલ્કય મુનિના ચરણ પકડીને તેમને રોકી લીધા. ॥ર॥ 


સાદર ચરન સરોજ પખારે | અતિ પુનીત આસન બેઠારે ॥ 
કરિ પૂજા મુનિ સુજ્સુ બખાની | બોલે અતિ પુનીત મૃદુ બાની ॥૩ગા 


આદરપૂર્વક તેમના ચરણકમળ ધોયા તથા અત્યંત પવિત્ર આસન ઉપર તેમને બેસાડયા, પૂજા કરીને મુનિ 
યાજ્ઞવલ્ક્યજીના સુયશનું વર્ણન કર્યું અને પછી અત્યંત પવિત્ર અને કોમળ વાણીથી કહ્યું - ॥૩॥ 
નાથ એક સંસઉ બડ. મોરે | કરગત બેદતત્ત્ત સબુ તોરે ॥ 


ન્ડ 


કહત સો મોહિ લાગત ભય લાજા | જોં ન કહઉં બડ. હોઈ અકાજા ॥૪॥ 


હે નાથ! મારા મનમાં એક મોટો સંશય છે; વેદોનાં તત્ત્વ સર્વે આપની મુઠ્ઠીમાં છે (અર્થાત્‌ આપ જ વેદોનાં તત્ત્વોને 
જાણનારા હોવાથી મારા સંશયનું નિવારણ કરી શકો છો), પરંતુ તે સંશય કહેતા મને ભય અને લાજ આવે છે ભય 
એટલા માટે કે ક્યાંક આપ એમ ન સમજો કે મારી પરીક્ષા લઈ રહ્યો છે, લાજ એટલા માટે કે આટલું આયખું વીતી ગયું, 
અત્યાર સુધી જ્ઞાન ન થયું, અને જો નથી કહેતો તો મોટું નુકસાન થાય છે [કારણ કે અજ્ઞાની બન્યો રહું છું]. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-93 


દો૦- સંત કહહિં અસિ નીતિ પ્રભુ શ્રુતિ પુરાન મુનિ ગાવ | 
હોઇ ન બિમલ બિબેક ઉર ગુર સન કિઅં દુરાવ ।॥૪૫॥ 
હે પ્રભો! સંતલોકો આવી નીતિ કહે છે અને વેદ, પુરાણ તથા મુનિજનો પણ એમ જ કહે છે કે ગુરુ સમીપે છુપાવી 
રાખવાથી હૃદયમાં નિર્મળ જ્ઞાન થતું નથી. ॥૪૫॥ 
ચૌ૦- અસ બિચારિ પ્રગટઈઉં નિજ મોહૂ | હરહુ નાથ કરિ જન પર છોહૂ ॥ 
રામ નામ કર અમિત પ્રભાવા | સંત પુરાન ઉપનિષદ ગાવા ॥।॥૧॥ 
આમ વિચારીને હું પોતાનું અજ્ઞાન પ્રગટ કરું છું. હે નાથ! સેવક પર કૃપા કરીને આ અજ્ઞાનનો નાશ કરો. સંતો, 
પુરાણો અને ઉપનિષદોએ રામનામના અસીમ પ્રભાવનું ગાન કર્યું છે. ॥૧॥ 


સંતત જપત સંભુ અબિનાસી | સિવ ભગવાન ગ્યાન ગુન રાસી ॥ 
આકર ચારિ જીવ જગ અહહી | કાસી મરત પરમ પદ લહહી ।ર॥ 


કલ્યાણસ્વરૂપ, જ્ઞાન અને ગુણોના ભંડાર, અવિનાશી ભગવાન શંભુ નિરંતર રામનામનો જપ કરતા રહે છે. 
સંસારમાં ચાર જાતિના જીવો છે, કાશીમાં મરનાર સર્વે પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૨॥ 
સોપિ રામ મહિમા મુનિરાયા । સિવ ઉપદેસુ કરત કરિ દાયા ॥ 
રામુ કવન પ્રભુ પૂછઉં તોહી | કહિઅ બુઝાઈ કૃપાનિધિ મોહી ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-94 


હે મુનિરાજ! તે પણ રામ[નામ]નો જ મહિમા છે, કેમ કે શિવજી મહારાજ દયા કરીને [કાશીમાં મરનાર જીવને] 
રામનામનો જ ઉપદેશ કરે છે [આથી તેમને પરમપદ મળે છે]. હે પ્રભો! હું આપને પૂછું છું કે તે રામ કોણ છે? હે 
કૃપાનિધાન! મને સમજાવીને કહો. ॥૩॥ 
એક રામ અવધેસ કુમારા | તિન્ડ કર ચરિત બિદિત સંસારા ॥ 
નારિ બિરહે દુખુ લહેઉ અપારા | ભયઉ રોષ્રુ રન રાવનુ મારા ।૪॥ 
એક રામ તો અવધનરેશ દશરથજીના કુમાર છે, તેમનું ચરિત્ર આખો સંસાર જાણે છે. તેઓએ સ્ત્રીના વિરહમાં 
અપાર દુઃખ વેઠયું અને કોધ આવતાં યુદ્ધમાં રાવણને મારી નાંખ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રભુ સોઈ રામ કિ અપર કોઉ જાહિ જપત ત્રિપુરારિ | 
સત્યધામ સર્બગ્ય તુમ્હ કહહુ બિબેકુ બિચારિ ॥૪૧| 


હે પ્રભો! તે જ રામ છે અથવા અન્ય કોઈ છે, જેને શિવજી જપે છે આપ સત્યના ધામ છો અને સઘળું જ જાણો છો. 
વિવેકસહ વિચારીને કહો, ॥૪૧॥ 


ચૌ૦- જેસેં મિટે મોર ભ્રમ ભારી | કહહુ સો કથા નાથ બિસ્તારી ॥ 
જાગબલિક બોલે મુસુકાઈ | તુમ્હહિ બિદિત રઘુપતિ પ્રભુતાઇ ॥૧॥ 


હે નાથ!જે રીતે મારો આ મોટો ભ્રમ ટળી જાય તેમ, આપ તે જ કથા વિસ્તારપૂર્વક કહો. આવું સાંભળી યાજ્ઞવલ્કયજી 
મલકાઈને બોલ્યા, શ્રીરઘુનાથજીની પ્રભુતાને તમે જાણો છો. ॥૧॥ 


રામભગત તુમ્ડ મન ક્રમ બાની | ચતુરાઈ તુમ્હારિ મૈ જાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-95 


ચાહહુ સુને રામ ગુન ગૂઢા | કીન્હિહુ પ્રરસ્‍ન મનહું અતિ મૂઢા ॥ર૨॥ 


તમે મન, વચન અને કર્મથી શ્રીરામજીના ભક્ત છો. તમારી ચતુરાઈને હું ઓળખી ગયો. તમે શ્રીરામજીના 
રહસ્યમય ગુણોને સાંભળવા માગો છો, આથી જ તમે આવો પ્રસ્ન કર્યોં છે, જાણે ઘણા જ મૂઢ હોવ, ॥ર॥ 


તાત સુનહુ સાદર મનુ લાઈ | કહઉં રામ કે કથા સુહાઈ ॥ 
મહામોહ્ુ મહિષેસુ બિસાલા | રામકથા કાલિકા કરાલા ।॥૩ગા 


હે તાત! તમે આદરપૂર્વક મન લગાવીને સાંભળો; હું શ્રીરામજીની સુંદર કથા કહુ છું. મોટું ભારે અજ્ઞાન એ વિશાળ 
મહિષાસુર છે, અને શ્રીરામજીની કથા [તેને નષ્ટ કરનાર] ભયંકર કાળકાજી છે. ॥ગા 


સતીનો ભ્રમ શ્રીરામ એશ્ચર્ય ને સતીનો અફસોસ 


રામકથા સસિ કિરન સમાના | સંત ચકોર કરહિં જોહે પાના ॥ 
એસેઇ સંસય કીન્ડ ભવાની | મહાદેવ તબ કહા બખાની [૪॥ 


શ્રીરામજીની કથા ચન્દ્રમાનાં કિરણો સમાન છે, જેને સંતરૂપી ચકોર સદા પાન કરે છે. આવો જ સંશય પાર્વતીજીએ 
કર્યો હતો, ત્યારે મહાદેવજીએ વિસ્તારથી તેનો ઉત્તર આપ્યો હતો. ॥૪॥ 
દો૦: કહઉં સો મતિ અનુહારિ અબ ઉમા સંભુ સંંબાદ | 
ભયઉ સમય જૈૅહે હેતુ જેહે સુનુ મુનિ મિટિહિ બિષાદ ।૪$॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-96 


ક કુ 


હવે હું પોતાની મતિ અનુસાર તે જ ઉમા અને શિવજીનો સંવાદ કહું છું. તે જે સમય અને જે ઉદ્દેશ્યથી થયો, તેને 
હે મુનિ! તમે સાંભળો, તમારો વિષાદ ટળી જશે. ॥1૪૭॥ 
ચૌ૦- એક બાર ત્રેતા જુગ માહીં | સંભુ ગએ કુંભજ રિષિ પાહીં ॥ 
સંગ સતી જગજનનિ ભવાની | પૂજે રિષિ અખિલેસ્વર જાની ।૧॥ 


એક વખત ત્રેતાયુગમાં શિવજી અગસ્ત્ય ત્રકષિ પાસે ગયા. તેમની સાથે જગતજનની ભવાની સતીજી પણ હતાં. 
ત્કષિએ સંપૂર્ણ જગતના ઈશ્વર જાણીને તેમનું પૂજન કર્યું. ॥૧॥ 


રામકથા મુનિબર્જ બખાની | સુની મહેસ પરમ સુખુ માની ॥ 
રિષિ પૂછી હરિભગતિ સુહાઈ | કહી સંભુ અધિકારી પાઈ [।ર॥ 


મુનિવર અગસ્ત્યજીએ રામકથા વિસ્તારથી કહી, જેને મહેશ્વરે પરમસુખ માનીને સાંભળી. પછી ત્રકષિએ શિવજીને 
શ્રેષ્ઠ હરિભક્તિ પૂછી અને શિવજીએ તેમને અધિકારી જાણીને [રહસ્યસહિત] ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું. ॥૨॥ 


કહત સુનત રઘુપતિ ગુન ગાથા | કછુ દિન તહાં રહે ગિરિનાથા ॥ 
મુનિ સન બિદા માગિ ત્રિપુરારી | ચલે ભવન સંગ દચ્છકુમારી ॥ગા 


શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોની કથાઓ કહેતા-સાંભળતા શિવજી કેટલાક દિવસો સુધી ત્યાં રહ્યા. પછી મુનિ પાસેથી 
વિદાય માગીને શિવજી દક્ષકુમારી સતીજી સાથે ઉઊલાસ) ચાલ્યા. ॥૩॥ 


તેહિ અવસર ભંજન મહિભારા | હરિ રઘુબંસ લીન્હ અવતારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-97 


પિતા બચન તજિ રાજુ ઉદાસી | દંડક બન બિચરત અબિનાસી ।૪॥ 


એ જ સમયે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે શ્રીહરિએ રઘુવંશમાં અવતાર ધારણ કર્યો હતો. તે અવિનાશી ભગવાન 
તે સમયે પિતાના વચનથી રાજ્યનો ત્યાગ કરીને તપસ્વી અથવા સાધુવેશમાં દંડક્વનમાં વિચરી રહા હતા. ॥૪॥ 


દો૦- હૃદર્ય બિચારત જાત હર કેહિ બિધિ દરસનુ હોઇ | 
ગુપ્ત રૂપ અવતરેઉ પ્રભુ ગઅં જાન સબુ કોઈ [।૪૮6)॥ 
શિવજી હૃદયમાં વિચારતા જતા હતા કે ભગવાનનાં દર્શન મને કેવી રીતે થાય? પ્રભુએ ગુપ્તરૂપે અવતાર લીધો 
છે, મારા જવાથી સર્વે લોકો જાણી જશે. ॥૪૮(5)॥ 
સો૦- સંકર ઉર અતિ છોભુ સતી ન જાનહિં મરમુ સોઈ | 
તુલસી દરસન લોભુ મન ડરું લોચન લાલચી ॥।૪૮(0)॥ 
શ્રીશંકરજીના હૃદયમાં આ વાતને કારણે ઘણી વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, પરંતુ સતીજી આ ભેદને જાણતાં ન 


હતાં. તુલસીદાસજી કહે છે કે શિવજીના અંતરમાં [ભેદ ખુલવાનો] ડર હતો, પણ દર્શનના લોભે તેમનાં નેત્રો લલચાતાં 
હતાં. ॥૪૮(ખ])॥ 


ચૌ૦- રાવન મરન મનુજ કર જાચા | પ્રભુ બિધિ બચનુ કીન્હ ચહ સાચા ॥ 
ન્ડ 


જોં નહિં જાઉં રહઈ પછિતાવા | કરત બિચારું ન બનત બનાવા 1।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-98 


રાવણે [બ્રહ્માજી પાસે] પોતાનું મૃત્યુ મનુષ્યના હસ્તે માગ્યું હતું. બ્રહ્માજીનાં વચનોને પ્રભુ સત્ય કરવા ઇચ્છે છે હું 
જો તેમની પાસે નહીં જઉ તો મોટો પસ્તાવો રહી જશે. આ રીતે શિવજી વિચાર કરતા હતા, પરંતુ કોઈ પણ યુક્તિ યોગ્ય 
રીતે બંધબેસતી નહોતી. ॥૧॥ 


એહિ બિધિ ભએ સોચબસ ઈસા | તેહી સમય જાઇ દસસીસા ॥ 

લીન્હ નીચ મારીચહિ સંગા | ભયઉ તુરત સોઈ કપટ ડુરંગા ॥ર॥ 

આમ, મહાદેવજી ચિંતાના વશ થયા, તે જ સમયે નીચ રાવણ મારીચ પાસે ગયો. અને તેને સાથે લીધો. તે (મારીચ) 
તુરત કપટમૃગ બની ગયો. ॥૨॥ 

કરિ છલુ મૂઢ. હરી બેદેહી | પ્રભુ પ્રભાઉ તસ બિદિત ન તેહી ॥ 

મૃગ બધિ બંધુ સહિત હરિ આઅએં | આશ્રમુ દેખિ નયન જલ છાએ ।ગા 


મૂર્ખ (રાવણે) કપટ કરીને સીતાજીને હરી લીધાં. તેને શ્રીરામચન્દ્રજીના વાસ્તવિક પ્રભાવની કંઈ જ ખબર નહોતી. 
મૃગને મારીને ભાઈ લક્ષ્મણસહિત શ્રીહરિ આશ્રમમાં આવ્યા અને તેને ખાલી જોઈને (અર્થાત્‌ ત્યાં સીતાજીને ન જોઈને) 
તેમનાં નેત્રોમાં આંસું ઊભરાઈ આવ્યાં. ॥૩॥ 
બિરહ બિક્લ નર ઇવ રઘુરાઈ | ખોજત બિપિન ફિરત દોઉ ભાઈ ।॥ 
કંબહૂં જોગ બિયોગ ન જાકે | દેખા પ્રગટ બિરહ દુખુ તાકે ।૪॥ 
શ્રીરઘુનાથજી મનુષ્યોની જેમ વિરહથી વ્યાકુળ છે અને બંને ભાઈ વનમાં સીતાજીને શોધતાં શોધતાં ફરી રહા છે. 
જેમને કદી કોઈ સંજોગ-વિજોગ નથી, તેમનામાં પ્રત્યક્ષ વિરહનું દુઃખ જોવામાં આવ્યું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-99 


દો૦ અતિ બિચિત્ર રઘુપતિ ચરિત જાનરહિં પરમ સુજાન | 
જે મતિમંદ બિમોહ બસ હૃદર્યે ધરહિં કછુ આન 1॥।૪લા॥ 


આ 


શ્રીરઘુનાથજીનું ચરિત્ર ઘણું જ વિચિત્ર છે, તેને પરમ જ્ઞાનીજનો જ જાણે છે. જેઓ મંદબુદ્ધિ છે, તેઓ તો વિશેષરૂપે 
મોહના વશ થઇને હૃદયમાં કંઈક જુદી જ વાત સમજી બેસે છે. ॥૪૯॥ 
ચૌ૦- સંભુ સમય તેહિ રામહિ દેખા | ઉપજા હિર્યં અતિ હરષુ બિસેષા ॥ 
ભરિ લોચન ઇબિસિંધુ નિહારી | કુસમય જાનિ ન કીન્હિ ચિન્હારી ॥૧॥ 
શ્રીશિવજીએ તે જ અવસરે શ્રીરામજીને જોયા અને અંમના હદયમાં ઘણો મોટો આનંદ ઉત્પન થયો. તે શોભાના 
સમુદ્રહ્રીરામચન્દ્રજીને શિવજીએ નેત્રો ભરી નિહાળ્યા, પરતુ અવસર યોગ્ય ન જાણીને પરિચય ન કર્યો. ॥૧॥ 
જ્ય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન | અસ કહિ ચલેઉ મનોજ નસાવન ।॥ 
ચલે જાત સિવ સતી સમેતા | પુનિ પુનિ પુલક્ત કૃપાનિકેતા ॥ર॥ 
જગતનું પવિત્ર કરનાર સચ્ચિદાનન્દનો જય હો, અંમ કહીને કામદેવનો નાશ કરનાર શ્રીશિવજી ચાલી નીકળ્યા. 
કૃપાનિધાન શિવજી વારંવાર આનંદથી પુલકિત થઈને શ્રીસતીજીની સાથે ચાલ્યા જતા હતા. ॥ર॥ 
સતી સો દસા સંભુ કે દેખી | ઉર ઉપજા સંદેહુ બિસેષી ॥ 
સંકરું જગતબંધ જગદીસા | સુર નર મુનિ સબ નાવત સીસા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-100 


સતીજીએ શંકરજીની તેવી દશા જોઈ તો તેમના મનમાં મોટો સંશય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. [તેઓ મનોમન કહેવા 
લાગ્યાં કે] શંકરજીની આખુંય જગત વંદના કરે છે, તે જગતના ઈશ્વર છે; દેવતા, મનુષ્ય, મુનિ સર્વે તેમને શીશ નમાવે 
છે. ॥ગા 


તિન્હ નૃપસુતહિ કીન્હ પરનામા | કહિ સચ્ચિદાનંદ પરધામા ॥ 
ભઅં મગન છબિ તાસુ બિલોકી | અજહું પ્રીતિ ઉર રહતિ ન રોકી ।૪॥ 


તેઓઅં એક રાજપુત્રને સચ્ચિદાનંદ પરમધામ કહીને પ્રણામ કયા* અને તેમની શોભા જોઈને તેઓ એવા પ્રેમમગ્ર 
થઈ ગયા કે અત્યાર સુધી તેમના હૃદયમાં પ્રીતિ રોકવા છતાંય નથી રોકાતી. ॥૪॥ 


દો૦- બ્રહ્મ જો બ્યાપક બિરજ અજ અકલ અનીહ અભેદ ॥।| 
સો કિ દેહ ધરિ હોઈ નર જાહિ ન જાનત બેદ ॥।પબા 


જે બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક, માયારહિત, અજન્મા, અગોચર, ઇચ્છારહિત અને ભેદરહિત છે; અને જેને વેદ પણ નથી 
ઓળખતા, શું તે દેહધારણ કરીને મનુષ્ય બની શકે છે? ॥૫૦॥। 


ચૌ૦- બિષ્નુ જો સુર હિત નરતનુ ધારી | સોઉ સર્બંગ્ય જથા ત્રિપુરારી ॥ 
ખોજઈ સો કિ અગ્ય ઇવ નારી | ગ્યાનધામ શ્રીપતિ અસુરારી ॥૧॥ 


દેવતાઓના હિત માટે મનુષ્યશરીર ધારણ કરનાર જે વિષ્ણુ ભગવાન છે, તે પણ શિવજીની જેમ જ સર્વજ્ઞ છે. તેઓ 
જ્ઞાનના ભંડાર, લક્ષ્મીપતિ અને અસુરોના શત્રુ ભગવાન વિષ્ણુ શું અજ્ઞાનીની જેમ સ્ત્રીને શોધશે ? ॥૧॥ 


સંભુગિરા પુનિ મૃષા ન હોઈ | સિવ સર્બંગ્ય જાન સબુ કોઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-101 


અસ સંસય મન ભયઉ અપારા | હોઈ ન હૃદર્યાં પ્રબોધ પ્રચારા ॥ર॥ 


વળી, શિવજીનાં વચન પણ ખોટાં નથી થઈ શકતાં. સર્વ કોઈ જાણે છે કે શિવજી સર્વજ્ઞ છે. સતીના મનમાં આ રીતે 
અપાર સંશય ઊભો થયો. કોઈ પણ રીતે તેમના હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ નહોતો થતો. ॥૨॥ 
જઘપિ પ્રગટ ન કહેઉ ભવાની | હર અંતરજામી સબ જાની ।॥ 
સુનહિ સતી તવ નારિ સુભાઊ | સંસય અસ ન ધરિઅ ઉર કાઊ ॥ગા 
જોકે ભવાનીજીએ પ્રકટ કશું ન કહ્યું, પરંતુ અંતર્યામી શિવજી બધું જ જાણી ગયા. તેઓ બોલ્યા, હે સતી! સાંભળો, 
તમારો સ્રીસ્વભાવ છે. આવો સંશય મનમાં ક્યારેય ન રાખવો જોઈએ. ॥૩॥ 
જાસુ કથા કુંભજ રિષિ ગાઈ | ભગતિ જાસુ મૈ મુનિહિ સુનાઈ ॥ 
સોઈ મમ ઇષ્ટદેવ રઘુબીરા | સેવત જાહિ સદા મુનિ ધીરા ।૪॥ 
જેમની કથાનું ગાન અગસ્ત્ય ત્રકષિએ કર્યું અને જેમની ભક્તિ મેં મુનિને સંભળાવી, તેઓ જ મારા ઇષ્ટદેવ 
શ્રીરઘુવીરજી છે, જેમની સેવા જ્ઞાની મુનિઓ કાયમ કર્યા કરે છે. ॥૪॥ 
છં૦ મુનિ ધીર જોગી સિદ્ધ સંતત બિમલ મન જેહે ધ્યાવહીં | 
કહિ નેતિ નિગમ પુરાન આગમ જાસુ કીરતિ ગાવહીં ॥ 
સોઈ રામુ બ્યાપક બ્રહ્મ ભુવન નિકાય પતિ માયા ધની | 
અવતરેઉ અપને ભગત હિત નિજતંત્ર નિત રઘુકુલમની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-102 


જ્ઞાની મુનિ, યોગી અને સિદ્ધ નિરંતર નિર્મળ ચિત્તથી જેમનું ધ્યાન કરે છે તથા વેદ, પુરાણ અને શાસ્ત્ર નેતિ-નેતિ 
કહીને જેમની કીર્તિ ગાય છે, તે જ સર્વવ્યાપક, સમસ્ત બ્રહ્માંડોના સ્વામી માયાપતિ, નિત્ય પરમ સ્વતંત્ર બ્રહ્મરૂપ 
ભગવાન શ્રીરામજીએં પોતાના ભક્તોના હિત માટે [પોતાની ઇચ્છાથી] રઘુકુળના મણિરૂપે અવતાર લીધો છે. 


સો૦- લાગ ન ઉર ઉપદેસુ જદપિ કહેઉ સિરવીં બાર બહુ [| 
બોલે બિહસિ મહેસુ હરિમાયા બલુ જાનિ જિયૅ ।॥૫૧॥ 


જોકે શિવજીએ ઘણીવાર સમજાવ્યાં, છતાંય શ્રીસીતાજીના હૃદયમાં તેમનો ઉપદેશ ન ઊતર્યો, ત્યારે મહાદેવજી 
મનમાં ભગવાનની માયાનું બળ જાણીને મલકાતાં મલકાતાં બોલ્યા - ॥૫૧॥ 


ગુ 


ચૌ૦- જોં તુમ્હરે મન અતિ સંદઘદેહૂ | તૌ કિન જાઈ પરીછા લેહૂ ॥ 
તબ લગિ બૈઠ અહઉં બટછાહી | જબ લગિ તુમ્હ એહહુ મોહિ પાહીં ॥૧|॥ 


જ સક 


તમારા મનમાં જોકે મોટો સંશય હોય તો તમે ત્યાં જઈને પરીક્ષા કેમ લેતાં નથી ? જ્યાં સુધી તમે મારી પાસે પાછા 
ફરશો ત્યાં સુધી હું વડની છાયામાં બેઠેલો છું. ॥૧॥ 


જેસે જાઇ મોહ ભ્રમ ભારી । કરેહુ સો જતનુ બિબેક બિચારી ॥ 
ચલી સતી સિવ આયસુ પાઈ | કરહિ બિચારું કરૌ કા ભાઈ ।ર૨॥ 


જે રીતે તમારો આ અજ્ઞાનજનિત મોટો ભ્રમ દુર થાય, [સારી રીતે] વિવેક દ્વારા સમજી- વિચારી તમે એ રીતે કરજો. 
શિવજીની આજ્ઞા મેળવી સતી ચાલ્યાં અને મનમાં વિચારવા લાગ્યાં કે ભાઈ! શું કરું (કેવી રીતે પરીક્ષા લઉ)? ॥૨॥ 


ઇહાં સંભુ અસ મન અનુમાના | દચ્છસુતા કહું નહિં કલ્યાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-103 


મોરેહુ કહે ન સંસય જાહી | બિધિ બિપરીત ભલાઈ નાહી ।॥૩ગા 


આ બાજુ શિવજીએ મનમાં અંવું અનુમાન કર્યું કે દક્ષકન્યા સતીનું કલ્યાણ નથી. જ્યારે મારા સમજાવવાથી પણ 
સંશય દૂર નથી થતો ત્યારે [જણાય છે કે] વિધાતા જ પ્રતિકૂળ છે. હવે, સતીનું કુશળ નથી. ॥૩॥ 


ન્‌ 


હોઈહિ સોઈ જો રામ રચિ રાખા | કો કરિ તર્ક બઢાવે સાખા ॥ 
અસ કહિ લગે જપન હરિનામા | ગઈ સતી જહે પ્રભુ સુખધામા ।॥૪॥ 


જે કંઈ રામે રચી રાખ્યું છે, તે જ થશે. તર્ક કરી કોણ શાખા (વિસ્તાર) વધારે? [મનમાં] એમ કહીને શિવજી, ભગવાન 
શ્રીહરિનું નામ જપવા લાગ્યા અને સતીજી ત્યાં ગયાં, જ્યાં સુખના ધામ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી હતા. ॥૪॥ 
દો૦ પુનિ પુનિ હૃદર્ય બિચારું કરિ ધરિ સીતા કર રૂપ [| 
આગે હોઇં ચલિ પંથ તેહિં જોૉહેૅ આવત નરભૂપ [।પરા॥ 
સતી વારંવાર મનમાં વિચાર કરીને સીતાજીનું રૂપ ધારણ કરી તે જ માર્ગ તરફ આગળ થઈને ચાલ્યાં, જે માગેથી 
[સતીજીના વિચારાનુસાર] મનુષ્યોના રાજા રામચન્દ્રજી આવી રહૂ;યા હતા, ॥૫૨॥ 
ચૌ૦- લછિમન દીખ ઉમાકૃત બેષા | ચકિત ભએ ભ્રમ હદર્યેં બિસેષા ॥ 
કહિ ન સકત કછુ અતિ ગંભીરા | પ્રભુ પ્રભાઉ જાનત પતિધીરા 1॥૧॥ 


સતીજીના બનાવટી વેષને જોઈને લક્ષ્મણજી ચકિત થઈ ગયા અને તેમના હૃદયમાં મોટો ભ્રમ થઈ ગયો, તેઓ 
ઘણા ગંભીર થઈ ગયા. કંઈ કહી ન શક્યા. ધીરબુદ્ધિ લક્ષ્મણ પ્રભુ રઘુનાથજીના પ્રભાવને જાણતા હતા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-104 


સતી કપટુ જાનેઉ સુરસ્વામી | સબદરસી સબ અંતરજામી ॥ 
સુમિરત જાહિ મિટઈ અગ્યાના | સોઈ સરબગ્ય રામુ ભગવાના ।ર૨॥ 


બધું જ જોનારા અને સવેના હૃદયનું જાણનારા દેવતાઓના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજી સતીના કપટને જાણી ગયા; 
જેમના સ્મરણમાત્રથી અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે તે જ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી છે. ॥૨॥ 
સતી કીન્હ ચહ તહંહું દુરાઊ | દેખહુ નારિ સુભાવ પ્રભાઊ ॥ 
નિજ માયા બલુ હૃદર્ય બખાની | બોલે બિહસિ રામુ મૃદુ બાની ॥૩ગા 
સ્રી સ્વભાવનો પ્રભાવ તો જુઓ કે ત્યાં (તે સર્વજ્ઞ ભગવાનની સામે) પણ સતીજી છુપાવવા માગે છે. પોતાની 
માયાના બળની પ્રશંસા હૃદયમાં કરી શ્રીરામચન્દ્રજી હસીને કોમળ વાણીથી બોલ્યા, ॥૩॥ 
જોરિ પાનિ પ્રભુ કીન્હ પ્રનામૂ । પિતા સમેત લીન્હ નિજ નામૂ ॥ 
કહેઉ બહોરિ કર્હો બૃષકેતૂ | બિપિન અકેલિ ફિરહુ કેહિ હેતૂ ॥૪॥ 
પ્રથમ પ્રભુએ હાથ જોડીને સતીને પ્રણામ કયા* અને પિતાસહિત પોતાનું નામ કહ્યું. પછી પૂછ્યું કે વૃષકેતુ શિવજી 
ક્યાં છે? આપ અહીં વનમાં એકલાં શા માટે ફરી રહ્યાં છો? ॥૪॥ 
દો૦ રામ બચન મૃદુ ગૂઢ સુનિ ઉપજા અતિ સંકોચુ | 
સતી સભીત મહેસ પહિં ચલી હૃદર્ય બડ સોચુ ।॥પગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-105 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં કોમળ અને ગૂઢ વચન સાંભળી સતીજીને ઘણો જ સંકોચ થયો. તે ડરતાં ડરતાં (ચુપચાપ) શિવજી 
પાસે જવા માંડયા; તેમના હૃદયમાં મોટી ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ - ॥૫૩॥ 
ચૌ૦- મૈ સંકર કર કહા ન માના | નિજ અગ્યાનુ રામ પર આના ।॥ 
જાઈ ઉતર અબ દેહઉં કાહા | ઉર ઉપજા અતિ દારુન દાહા ॥૧॥ 
- કે મેં શંકરજીનું કહેવું ન માન્યું અને પોતાના અજ્ઞાનનો શ્રીરામચન્દ્રજી પર આરોપ મૂક્યો. હવે, જઈને હું શિવજીને 
શો ઉત્તર આપીશ ? [આમ વિચારતાં-વિચારતાં] સતીજીના હૃદયમાં અત્યંત ભયાનક બળતરા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. ॥૧॥ 
જાના રામ સતી દુખુ પાવા | નિજ પ્રભાઉ કછુ પ્રગટિ જનાવા ॥ 
સતી દીખ કૌતુકુ મગ જાતા | આગેં રામુ સહિત શ્રી ભ્રાતા ।ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ જાણી લીધું કે સતીજીને દુઃખ થયું; ત્યારે તેઓએ પોતાનો કંઈક પ્રભાવ પ્રકટ કરીને તેમને બતાવ્યો. 
સતીજીએ માર્ગમાં જતાં જતાં આ કૌતુક જોયું કે શ્રીરામચન્દ્રજી સીતાજી અને લક્ષ્મણજી સહિત આગળ જઈ રહ્યાં છે. 
[આ અવસરે સીતાજીને એટલા માટે દેખાડયાં કે સતીજી શ્રીરામના સચ્ચિદાનંદમય રૂપને જુઅં, વિયોગ અને દુઃખની 
કલ્પના જે તેમને થઈ હતી તે દૂર થઈ જાય તથા તેઓ પ્રકૃતિસ્થ બને.] ॥૨॥ 
ફિરિ ચિતવા પાછે પ્રભુ દેખા | સહિત બંધુ સિય સુંદર બેષા ॥ 
જહંં ચિતવર્હિ તર્હે પ્રભુ આસીના | સેવહિં સિદ્ધ મુનીસ પ્રબીના ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-106 


[ત્યારે તેમણે] પાછળ વળીને જોયું, તો ત્યાં પણ ભાઈ લક્ષ્મણજી અને સીતાજી સાથે શ્રીરામચન્દ્રજી સુંદર વેષમાં 
જોવામાં આવ્યાં. તેઓ જ્યાં જુએ છે ત્યાં જ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી વિરાજમાન છે અને ઉત્તમ ચતુર સિદ્ધ મુનીશ્વરો તેમની 
સેવા કરી રહ્યા છે. ॥ગા 


પ 


દેખે સિવ બિધિ બિષ્નુ અનેકા | અમિત પ્રભાઉ એક તેં એકા ॥ 
બંદત ચરન કરત પ્રભુ સેવા | બિબિધ બેષ દેખે સબ દેવા ।૪॥ 


સતીજીએ એંક અંકથી ચઢિયાતા અસીમ પ્રભાવવાળા અનેક શિવ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જોયા, જે શ્રીરામચન્દ્રજીની 
ચરણવંદના અને સેવા કરી રહ્યા છે. બધા દેવતાઓને વિવિધ વેષોમાં જોયાં. ॥૪॥ 


દો૦- સતી બિધાત્રી ઈંદિરા દેખી અમિત અનૂપ 
જેહિં જેહિં બેષ અજાદિ સુર તેહિ તેહિ તન અનુરૂપ ।॥પ૫૪॥ 


તેમણે અગણિત અનુપમ સતી, બ્રહ્માણી અને લક્ષ્મીને જોયાં. જે-જે રૂપે બ્રહ્મા આદિ દેવો હતા, તેના જ અનુકૂળ 
રૂપમાં [તેમની] આ સર્વે શક્તિઓ પણ હતી. ॥૫૪॥ 


ચૌ૦- દેખે જહે તહં રઘુપતિ જેતે | સક્તિન્ડ સહિત સકલ સુર તેતે ॥ 
જીવ ચરાચર જો સંસારા | દેખે સકલ અનેક પ્રકારા ॥૧॥ 


સતીજીએ ત્યાં ચારેકોર જેટલા રઘુનાથજી જોયા, શક્તિઓ સહિત ત્યાં તેટલા જ સર્વે દેવતાઓને પણ જોયા. 
સંસારમાં જેટલા ચરાચર જીવો છે, તે સર્વે પણ અનેક પ્રકારના સર્વે જોયા. ॥૧॥ 


પુજહિં પ્રભુહિ દેવ બહુ બેષા | રામ રૂપ દૂસર નહિં દેખા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-107 


અવલોકે રઘુપતિ બહુતેરે | સીતા સહિત ન બેષ ઘનેરે ।॥ર॥ 


જા ત 


[તેમણે જોયું કે] અનેકો વેષ ધારણ કરીને દેવતાઓ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનું પૂજન કરી રહ્યા છે. પરંતુ શ્રીરામચન્દ્રજીનું 
બીજું રૂપ ક્યાંય ન જોયું. સીતાસહિત શ્રીરઘુનાથજી ઘણા બધા જોયા, પરંતુ તેમના વેષ અનેક નહોતા. ॥૨॥ 
સોઈ રઘુબર સોઇ લછિમનુ સીતા | દેખિ સતી અતિ ભઈ સભીતા ॥ 
હૃદય કંપ તન સુધિ કછુ નાહીં | નયન મૂદિ બેઠી મગ માહી ॥૩ા 
[સર્વે સ્થળે] તે જ રઘુનાથજી, તે જ લક્ષ્મણ અને તે જ સીતાજી-સતી આમ જોઈને ઘણાં જ ભયભીત થઈ ગયા, 
તેમનું હૃદય કંપવા માંડયું અને દેહની સુધ-બુધ જતી રહી. તે આંખ મીંચીને માર્ગમાં બેસી ગયાં. ॥ગા 
બહુરિ બિલોકેઉ નયન ઉઘારી | કછુ ન દીખ તહં દ૬ચ્છકુમારી ॥ 
પુનિ પુનિ નાઈ રામ પદ સીસા | ચલી તહાં જહં રહે ગિરીસા ।૪॥ 
વળી, આંખો ખોલીને જોયું, તો ત્યાં દક્ષકૃમારી(સતીજી)ને કંઈ પણ ન જોવામાં આવ્યું. ત્યારે તેઓ વારંવાર 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં શીશ નમાવી જ્યાં શિવજી હતા તે તરફ ચાલ્યાં. ॥૪॥ 
દો૦- ગઈ સમીપ મહેસ તબ હ પૂછી કુસલાત 
લીન્હી પરીછા કવન બિધિ કહહુ સત્ય સબ બાત 1॥।[પ૫૫પ॥ 


જ્યારે પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે શ્રીશિવજીએ હસીને કુશળ પ્રશ્ન કરીને કહું કે તમે રામજીની પરીક્ષા કેવી રીતે લીધી, 
સઘળી વાત સાચેસાચી કહો. ॥૫૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-108 


માસપારાયણ બીજો વિશ્રામ 
માસપારાયણ ત્રીજો 
ચૌ૦- સતી સમુઝિ રઘુબીર પ્રભાઊ | ભય બસ સિવ સન કીન્હ દુરાઊ ॥ 
કછુ ન પરીછા લીન્હી ગોસાઈ | કીન્હ પ્રનામુ તુમ્હારિહિ નાઈ ॥૧॥ 


ક 


સતીજીએ શ્રીરઘુનાથજીના પ્રભાવને સમજીને ભયના કારણે શિવજીથી વાત છૂપાવીને કહુ, હે સ્વામી! મેં કંઈ પણ 
પરીક્ષા નથી લીધી, [ત્યાં જઈને] આપની જેમ જ પ્રણામ કયા* છે, ॥૧॥ 


જો તુમ્હ કહા સો મૃષા ન હોઈ | મોરે મન પ્રતીતિ અતિ સોઈ ॥ 

તબ સંકર દેખેઉ ધરિ ધ્યાના | સતી જો કીન્ડ ચરિત સબુ જાના ।ર૨॥ 

આપે જે કહું તે ખોટું ન હોઈ શકે, મારા મનમાં આ મોટો (પૂરો) વિશ્વાસ છે. ત્યારે શિવજીએ ધ્યાન કરીને જોયું અને 
સતીજીએ જે ચરિત્ર કર્યું હતું તે સર્વે જાણી લીધું. ॥ર॥ 

બહુરિ રામમાયહિ સિરુ નાવા | પ્રેરિ સતિહિ જેહિં ઝૂંઠ કહાવા ॥ 

હરિ ઇચ્છા ભાવી બલવાના | હૃદર્ય બિચારત સંભુ સુજાના ॥ગા 

વળી, શ્રીરામચન્દ્રજીની માયાને માથું નમાવ્યું, જેને પ્રેરણા કરી સતીના મુખેથી જૂઠું કહેવડાવી દીધું. સુન્ન શિવજીએ 


-૯ ક 


મનમાં વિચાર કયોં કે હરિની ઇંચ્છારૂપ ભાવિ પ્રબળ છે. ॥૩॥ 


સતી કીન્હ સીતા કર બેષા | સિવ ઉર ભયઉ બિષાદ બિસેષા ॥ 
જોં અબ કરઉં સતી સન પ્રીતી | મિટઈ ભગતિ પથુ હોઈ અનીતી 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-109 


સતીજીએ સીતાજીનો વેષ ધારણ ક્યોં, એમ જાણીને શિવજીના હૃદયમાં ઘણો વિષાદ (ખેદ) થયો. તેમણે વિચાર્યું કે 
જો હું હવે સતી સાથે પ્રીતિ કરું છું તો ભક્તિમાર્ગ લુપ્ત થઈ જાય છે અને મોટો અન્યાય થાય છે. ॥૪॥ 


શિવજી દ્વારા સતીનો ત્યાગ શિવજીની સમાધિ 
દો૦ પરમ પુનીત ન જાઇ તજિ કિર્એં પ્રેમ બડ. પાપુ | 
પ્રગટિ ન કહત મહેસુ કછુ હૃદર્યે અધિક સંતાપુ 1।૫૧॥ 
સતી પરમ પવિત્ર છે, એટલે અંને છોડી પણ શકાતાં નથી અને પ્રેમ કરવામાં મોટું પાપ છે. પ્રત્યક્ષ રીતે મહાદેવજી 
કંઈ પણ નથી કહેતા, પરંતુ તેમના હદયમાં ઘણો સંતાપ છે, ॥૫૬॥ 
ચૌ૦- તબ સંકર પ્રભુ પદ સિરુ નાવા | સુમિરત રામુ હૃદર્યે અસ આવા ॥ 
એહિં તન સતિહિ ભેટ મોહિ નાહી | સિવ સંકલ્પુ કીન્હ મન માહીં ॥૧॥ 
ત્યારે શિવજીએ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું અને શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરતાં જ તેમના 
મનમાં આ આવ્યું કે સતીના આ શરીર સાથે મારો [પતિ-પત્નીરૂપે] મેળાપ નથી થઈ શકતો અને શિવજીએ પોતાના 
મનમાં આવો સંકલ્પ કરી લીધો. ॥૧॥ 
અસ બિચારિ સંકરું મતિધીરા । ચલે ભવન સુમિરત રઘુબીરા ॥ 
ચલત ગગન ભે ગિરા સુહાઈ | જ્ય મહેસ ભલિ ભગતિ દઢાઈ ।ર૨॥ 


સ્થિરબુદ્ધિ શંકરજી આમ વિચાર કરીને શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ કરતાં કરતાં પોતાના ઘર કેલાસ તરફ ચાલ્યા. 
ચાલતા સમયે સુંદર આકાશવાણી થઈ કે હે મહેશ! આપનો જય થાઓ. આપે ભક્તિની શ્રેષ્ઠ ટઢતા કરી. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-110 


અસ પન તુમ્હ બિનુ કરઈ કો આના | રામભગત સમરથ ભગવાના ॥ 
સુનિ નભગિરા સતી ઉર સોચા | પૂછા સિવહિ સમેત સકોચા ॥૩ા 


આપ સિવાય બીજો કોણ આવી પ્રતિજ્ઞા કરી શકે છે ? આપ શ્રીરામચન્દ્રજીના ભક્ત છો, સમર્થ છો અને ભગવાન 
છો. આ આકાશવાણી સાંભળી સતીજીના મનમાં ચિંતા થઈ અને તેમણે સંકોચ સાથે શિવજીને પૂછ્યું - ॥૩॥ 


કીન્ડ કવન પન કહહુ કૃપાલા | સત્યધધામ પ્રભુ દીનદયાલા ॥ 
જદપિ સતી પૂછા બહુ ભાંતી | તદપિ ન કહેઉ ત્રિપુર આરાતી ॥૪॥ 
- હે કૃપાળુ! કહોને, આપે કઈ પ્રતિજ્ઞા કરી છે? હે પ્રભો! આપ સત્યના ધામ અને દીનદયાળુ છો. આમ સતીજીએ 
ઘણી રીતે પૂછયું, પરંતુ ત્રિપુરારિ શિવજીએ કંઈ ન કહું. ॥૪॥ 
દો૦; સતી હૃદર્યેં અનુમાન કિય સબુ જાનેઉ સર્બંગ્ય | 
કીન્ડ ક્પટુ મૈ સંભુ સન નારિ સહજ જડ. અગ્ય ।॥૫૭૭)॥ 
સતીજીએ હૃદયમાં અનુમાન કર્યું કે સર્વજ્ઞ શિવજી બધું જ જાણી ગયા છે. મેં શિવજી સાથે કપટ કર્યું, સ્રી સ્વભાવથી 
જ મૂર્ખ અને અણસમજુ હોય છે. ॥૫૭(ક)॥ 


સો૦- જ્લુ પય સરિસ બિકાઈ દેખહુ પ્રીતિ કિ રીતિ ભલિ | 


ન્‌ 


બિલગ હોઈ રસુ જાઈ કપટ ખટાઈ પરત પુનિ ॥।૫૭(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-111 


પ્રીતિની સુંદર રીત જુઓ કે જળ પણ [દૂધના સાથે મળી] દૂધના સમાન ભાવે વેચાય છે. પરતુ કપટરૂપી ખટાશ 
પડતાંની સાથે જ પાણી જુદું થઈ જાય છે (દૂધ ફાટી જાય છે) અને સ્વાદ (પ્રેમ) જતો રહે છે, ॥૫૭(ખ)॥ 
ચૌ૦- હદર્ય સોચુ સમુઝ્ત નિજ કરની | ચિંતા અમિત જાઇ નર્હિ બરની ॥ 
કૃપાસિંધુ સિવ પરમ અગાધા | પ્રગટ ન કહેઉ મોર અપરાધા ।૧|॥ 
પોતાની કરણીને યાદ કરીને સતીજીના હૃદયમાં એટલો શોક છે અને અપાર ચિંતા છે કે જેનું વર્ણન કરી શકાતું 


નથી. [તેમણે સમજી લીધું કે] શિવજી કૃપાના પરમ અગાધ સાગર છે. આથી પ્રત્યક્ષરુપે તેઓએ મારો અપરાધ નથી 
મે 
કહો. ॥૧॥ 


સંકર રુખ અવલોકિ ભવાની । પ્રભુ મોહિ તજેઉ હૃદર્યે અકુલાની ॥ 
(નિજ અઘ સમુઝિ ન કછુ કહિ જાઈ | તપઇ અર્વાં ઇવ ઉર અધિકાઈ ॥ર॥ 
શિવજીનું વલણ જોઈને સતીજીએ જાણી લીધું કે સ્વામીએ મારો ત્યાગ કરી દીધો છે અને હૃદયમાં વ્યાકુળ થઈ 


ગયાં. પોતાનું પાપ સમજીને કંઈ કહી નથી શકતાં, પરંતુ અંત્તર [અંદર અંદર] કુંભારના નિભાડાની જેમ અત્યંત બળવા 
લાગ્યું. ॥ર॥ 


સતિહિ સસોચ જાનિ બૃષકેતૂ | કહી કથા સુંદર સુખ હેતૂ ॥ 
બરનત પંથ બિબિધ ઈતિહાસા | બિસ્વનાથ પહુંચે કેલાસા ॥૩ા 


વૃષકેતુ શિવજીએ સતીને ચિંતાયુક્ત જાણીને તેમને સુખ આપવા માટે સુંદર કથાઓ કહી, આ રીતે માર્ગમાં વિવિધ 
પ્રકારના ઈતિહાસોને કહેતાં કહેતાં વિશ્વનાથ કૈલાસ જઈ પહોંચ્યા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-112 


તર્હે પુનિ સંભુ સમુઝિ પન આપન 1। બેઠે બટ તર કરિ કમલાસન ॥ 
સંકર સહજ સરૂપુ સમ્હારા | લાગિ સમાધિ અખંડ અપારા [।૪॥ 


ત્યાં ફરી શિવજી પોતાની પ્રતિજ્ઞાને યાદ કરીને વડના ઝાડ નીચે પદ્માસન લગાવીને બેસી ગયા. શિવજીએ પોતાનું 
સ્વાભાવિક રૂપ સંભાળ્યું. એમની અખંડ અને અપાર સમાધિ લાગી ગઈ. ॥૪॥ 


દો૦ સતી બસહિં કેલાસ તબ અધિક સોચુ મન માહિં | 
મરમુ ન કોઊ જાન કછુ જુગ સમ દિવસ સિરાહિ ।૫૮॥ 
ત્યારે સતીજી કેલાસ પર રહેવા લાગ્યાં, તેમના મનમાં મોટું દુઃખ હતું. આ રહસ્યને કોઈ પણ કંઈ જાણતું નહોતું, 
તેમનો અંક-એક દિવસ યુગ જેમ વીતી રહો હતો. ॥૫૮॥ 
ચૌ૦- નિત નવ સોચુ સતી ઉર ભારા | કબ જેહઉં દુખ સાગર પારા ॥ 
મૈ જો કીન્હ રઘુપતિ અપમાના | પુનિ પતિબચનુ મૃષા કરિ જાના ॥૧॥ 


દ ક 


સતીજીના હૃદયમાં નિત્ય નવો અને ભારે ખેદ થતો રહેતો હતો કે હું આ દુઃખ-સમુદ્રને ક્યારે પાર કરી શકીશ? મેં 
શ્રીરઘુનાથજીનું જે અપમાન કર્યું અને વળી, પતિનાં વચનોને ખોટાં માન્યાં - ॥૧॥ 
સો ફ્લુ મોહિ બિધાર્તાં દીન્હા | જો કછુ ઉચિત રહા સોઈ કીન્હા ॥ 
અબ બિધિ અસ બૂઝિઅ નહિં તોહી | સંકર બિમુખ જિઆવસિ મોહી ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-113 


- તેનું ફળ વિધાતાએ મને આપ્યું, જે ઉચિત હતું તે જ કર્યું; પણ હે વિધાતા! હવે આ તારા માટે ઉચિત નથી કે 
શંકરજીથી વિમુખ થયા પછી પણ તું મને જીવાડી રહો છે. ॥૨॥ 
કહિ ન જાઇ કછુ હૃદય ગલાની | મન મહું રામહિ સુમિર સયાની ॥ 


પી 


જોં પ્રભુ દીનદયાલુ કહાવા । આરતિ હરન બેદ જસુ ગાવા ।૩ા 
સતીજીના અંતરમાંની ગ્લાનિ કંઈક અએંવી છે કે કહી શકાતી નથી. બુદ્ધિમતી સતીજીએ મનમાં શ્રીરામચન્દ્રજીનું 


સ્મરણ કર્યું અને કહું - હે પ્રભો! જો આપ દીનદયાળુ કહેવાઓ છો અને વેદોએ આપનો આ યશ ગાયો છે કે આપ 
દુઃખને હરનારા છો, ॥૩॥ 
તૌ મૈ બિનય કરઉં કર જોરી | છૂટઉ બેગિ દેહ યહ મોરી ॥ 


પી 


જો મોરેં સિવ ચરન સનેહ્‌ | મન ક્રમ બચન સત્ય બ્રતુ એહ્‌ 1૪॥ 


તો હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે મારો આ દેહ જલદી છૂટી જાય. જો મારો શિવજીના ચરણોમાં પ્રેમ છે અને 
મારું આ પ્રિમનું] વ્રત મન, વચન અને કર્મ (આચરણ) થી સત્ય છે, ॥૪॥ 


દો૦; તૌ સબદરસી સુનિઅ પ્રભુ કરઉ સો બેગિ ઉપાઇ [| 
હોઈ મરનુ જેહિં બિનર્હિં શ્રમ દુસહ બિપત્તિ બિહાઈ ।પલ॥ 


- તો હે સર્વદર્શી પ્રભો! સાંભળો, અને શીઘ્ય એવો ઉપાય કરો જેથી મારું મરણ થાય અને વિના પરિશ્રમે જ આ 
[પતિ-પરિત્યાગરૂપી] અસહ વિપત્તિ દૂર થઈ જાય. ॥૫૯॥ 


ચૌ૦- એહિ બિધિ દુખિત પ્રજેસકુમારી | અકથનીય દારુન દુખુ ભારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-114 


બીતે સંબત સહસ સતાસી | તજી સમાધિ સંભુ અબિનાસી ।॥૧॥ 
દક્ષસુતા સતીજી આ રીતે ઘણાં જ દુખિત હતાં, તેમને એટલું દારુણ દુઃખ હતું કે જેનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. 
સત્યાસી હજાર વર્ષ વીતી ગયાં બાદ અવિનાશી શિવજીએ સમાધિ છોડી. ॥૧॥ 
રામ નામ સિવ સુમિરન લાગે | જાનેઉ સતી જગતપતિ જાગે ॥ 
જાઈ સંભુ પદ બંદનુ કીન્હા | સનમુખ સંકર આસનુ દીન્હા ॥।ર॥ 
શિવજી રામનામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા, ત્યારે સતીજીએ જાણ્યું કે હવે જગતના સ્વામી (શિવજી) જાગ્યા. તેઓએ 
જઈને શિવજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યાં. શિવજીએ તેમને બેસવા માટે સામે આસન આપ્યું. ॥ર॥ 
લગે કહન હરિ કથા રસાલા | ૬ચ્છ પ્રજેસ ભએ તેહિ કાલા ॥ 
દેખા બિધિ બિચારિ સબ લાયક | દચ્છહિ કીન્હ પ્રજાપતિ નાયક ॥ગા 
શિવજી ભગવાન હરિની રસમયી કથાઓ કહેવા લાગ્યા. તે સમયે દક્ષ પ્રજાપતિ બન્યા. બ્રહ્માજીએ સર્વે પ્રકારે 
યોગ્ય જોઈ-સમજીને દક્ષને પ્રજાપતિઓના નાયક બનાવી દીધા, ॥૩॥ 


બડ. અધિકાર દચ્છ જબ પાવા | અતિ અભિમાનુ હૃદર્યે તબ આવા ।॥ 
નહિં કોઉ અસ જનમા જગ માહીં | પ્રભુતા પાઇ જાહિ મદ નાહીં ।૪॥ 


જ્યારે દક્ષને આટલો મોટો અધિકાર મળ્યો ત્યારે તેમના હૃદયમાં અત્યંત અભિમાન આવી ગયું. જગતમાં એવો 
કોઈ પેદા નથી થયો જેને પ્રભુતા પ્રાપ્ત થયા બાદ મદ ન ચઢ્યો હોય. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-115 


દક્ષ યજ્ઞમાં જતી સતી 


દો૦: દચ્છ લિએ મુનિ બોલિ સબ કરન લગે બડ. જાગ [| 
નેવતે સાદર સકલ સુર જે પાવત મખ ભાગ 1[।૧બા 
દક્ષે સર્વે મુનિઓને બોલાવ્યા અને તેઓ મોટો યજ્ઞ કરવા લાગ્યા. જે દેવતા યજ્ઞનો ભાગ પામે છે, તે સર્વેને 
આદરસહિત નિમંત્રિત કર્યા. ॥૬૦॥ 
ચૌ૦- કિંનર નાગ સિદ્ધ ગંધર્બા | બધુન્હ સમેત ચલે સુર સર્બા ॥ 
બિષ્નુ બિરંચિ મહેસુ બિહાઈ | ચલે સકલ સુર જાન બનાઈ 1।૧॥ 
[દક્ષનું નિમંત્રણ પામીને] કિન્નર, નાગ, સિદ્ધ, ગંધર્વ અને સર્વે દેવતા પોતપોતાની સ્ત્રીઓ સહિત ચાલ્યા. વિષ્ણુ, 
બ્રહ્મા અને મહાદેવજી સિવાય સર્વે દેવો પોતપોતાના વિમાન સજાવીને નીકળી પડયા. ॥૧॥ 
સતી બિલોકે બ્યોમ બિમાના | જાત ચલે સુંદર બિધિ નાના ॥ 
સુર સુંદરી કરહિં ક્લ ગાના | સુનત શ્રવન છૂટહિં મુનિ ધ્યાના ।ર॥ 
સતીજીએ જોયું કે અનેક પ્રકારનાં સુંદર વિમાન આકાશમાં જઈ રહાં છે. દેવ-સુંદરીઓ મધુર ગાન કરી રહી છે, જેને 
સાંભળીને મુનિઓનું ધ્યાન છૂટી જાય છે. ॥ર॥ 
પૂછેઉ તબ સિર્વે કહેઉ બખાની | પિતા જગ્ય સુનિ કછુ હરષાની ॥ 
જોં મહેસુ મોહિ આયસુ દેહી | કછુ દિન જાઇ રહો મિસ એહી [ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-116 


સતીજીએ [વિમાનોમાંના દેવતાઓને જવાનું કારણ] પૂછ્યું, ત્યારે શિવજીએ સર્વે વાતો જણાવી. પિતાના યજ્ઞની 
વાત સાંભળીને સતી. કંઈક પ્રસન્‍ન થયાં અને વિચારવા લાગ્યાં કે જો મહાદેવજી મને આજ્ઞા આપે તો આ બહાને થોડાક 
દિવસ પિતાને ધેર જઇને રહું. ॥ગા 


પતિ પરિત્યાગ હૃદર્યીં દુખુ ભારી | કહઈ ન નિજ અપરાધ બિચારી ॥ 
બોલી સતી મનોહર બાની | ભય સંકોચ પ્રેમ રસ સાની ।૪॥ 
કેમકે તેમના હૃદયમાં પતિ દ્વારા ત્યાગી જવાનું ઘણું ભારે દુઃખ હતું, પરંતુ પોતાનો અપરાધ સમજીને તે કંઈ કહેતાં 
નહોતાં. છેવટે સતીજી ભય, સંકોચ અને પ્રેમરસમાં તરબોળ મનોહર વાણીમાં બોલ્યાં - ॥૪॥ 


દો૦- પિતા ભવન ઉત્સવ પરમ જો પ્રભુ આયસુ હોઈ [| 
તૌ મૈ જાઉં કુપાયતન સાદર દેખન ઈ ॥૬૧॥ 


હે પ્રભો! મારા પિતાના ઘેર ઘણો મોટો ઉત્સવ છે, જો આપની આજ્ઞા હોય તો હે કૃપાધામ! હું આદરસહિત તેને 
જોવા જાઉ? ॥૧૧॥ 


ચૌ૦- કહેઉ નીક મોરેહું મન ભાવા | યહ અનુચિત નર્હિ નેવત પઠાવા ॥ 
દચ્છ સકલ નિજ સુતા બોલાઈ | હમરેં બયર તુમ્હઉ બિસરાઈ ।॥૧|॥ 
શિવજીએ કહું - તમે વાત તો સારી કરી, તે મારા મનને પણ પસંદ પડી. પણ તેઓએ નોતરું નથી મોકલ્યું તે 


અનુચિત છે. દક્ષે પોતાની બધી દીકરીઓને બોલાવી છે; પરંતુ મારી ઉપરના વેરના લીધે તેઓએ તમને પણ વિસારી 
દીધાં છે. ॥ ૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-117 


બ્રહ્મસભાં હમ સન દુખુ માના | તેહિ તેં અજહું કરહિં અપમાના ॥ 
જોં બિનુ બોલે જાહુ ભવાની | રહઇ ન સીલુ સનેહુ ન કાની ।ર॥ 


એક વખત બ્રહ્માની સભામાં મારાથી અપ્રસન્ન બન્યા હતા, તેથી તે અત્યારે પણ અમારુ અપમાન ડરે છે. હે 
ભવાની! જો તમે વગર બોલાવે જશો તો શીલ-ર્નેહ પણ નહી રહે અને માન-મર્યાદા પણ નહીં રહેશે. ॥૨॥ 
જદપિ મિત્ર પ્રભુ પિતુ ગુર ગેહા | જાઈઅ બિનુ બોલેહું ન સંદેહા ॥ 
તદપિ બિરોધ માન જહં કોઈ | તહોં ગએં કલ્યાનુ ન હોઈ ।॥૩ા 
જોકે અંમાં એ સંશય નથી કે મિત્ર, સ્વામી, પિતા અને ગુરુના ધેર વગર બોલાવે પણ જવું જોઈએ, તો પણ જ્યાં 
કોઈ વિરોધ માનતું હોય, તેના ઘરે જવામાં કલ્યાણ થતું નથી. ॥૩॥ 
ભાંતિ અનેક સંભુ સમુઝાવા | ભાવી બસ ન ગ્યાનુ ઉર આવા | 
કહ પ્રભુ જાહુ જો બિનહિં બોલાઅં । નહિં ભલિ બાત હમારે ભાર્એં ॥૪॥ 
શિવજીએ અનેક પ્રકારે સમજાવ્યાં, પરંતુ ભાવિને વશ સતીના હૃદયમાં બોધ ન થયો. વળી,શિવજીએ કહું કે જો 
વગર બોલાવે જશો, તો અમારી સમજણ અનુસાર સારી વાત નહીં બને. ॥૪॥ 
દો૦ કહિ દેખા હર જતન બહુ રહઈ ન ઇઘચ્છકુમારિ | 
દિએ મુખ્ય ગન સંગ તબ બિદા કીન્ડ ત્રિપુરારિ ॥૧ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-118 


શિવજીએ અનેક પ્રકારે કહી જોયું, પણ જ્યારે સતી કોઈ પણ રીતે ન રોકાયાં, ત્યારે ત્રિપુરારિ મહાદેવજીએ પોતાના 
મુખ્ય ગણોનો સંગાથ આપીને તેમને વિદાય કર્યા, ॥૬૨॥ 


ચૌ૦- પિતા ભવન જબ ગઈ ભવાની | દચ્છ ત્રાસ કાહું ન સનમાની ॥ 
સાદર ભલેહિં મિલી એક માતા | ભગિની મિલી બહુત મુસુકાતા ॥૧॥ 


ભવાની જ્યારે પિતા(દક્ષ)ના ઘેર પહોંચ્યાં, ત્યારે દક્ષના ભયને કારણે તેમની કોઈએ આગતા-સ્વાગતા ન કરી. 
ભલે, માત્ર એક માતા આદરથી મળી. બહેનો ઘણી મલકાઈને મળી. ॥૧॥ 
દચ્છ ન કછુ પૂછી કુસલાતા | સતિહિ બિલોકિ જરે સબ ગાતા ॥ 
સતી જાઈ દેખેઉ તબ જાગા । કતહું ન દીખ સંભુ કર ભાગા [।ર॥ 
દક્ષે તો તેમની કંઈ કુશળસુદ્ધા ન પૂછી,- સતીજીને જોઈને ઊલટા તેનાં બધાં અંગો બળી ઊઠયાં, ત્યારે સતીએ 
આગળ જઈને યજ્ઞ જોયો તો ત્યાં ક્યાંય શિવજીનો ભાગ ન દેખાયો. ॥૨॥ 
તબ ચિત ચઢેઉ જો સંકર કહેઊ | પ્રભુ અપમાનુ સમુઝિ ઉર દહેઊ ॥ 
પાછિલ દુખુ ન હૃદર્ય અસ બ્યાપા | જસ યહ ભયઉ મહા પરિતાપા ॥ગા 


ત્યારે શિવજીએ જે કહું હતું તેની તેમને સમજણ પડી, સ્વામીના અપમાનને સમજીને સતીનું હૃદય બળી ઊઠયું. 
પાછલું (પતિ પરિત્યાગનું) દુઃખ તેમના હૃદયમાં એટલું નહોતું વ્યાપ્યું, જેટલું મહાન દુઃખ આ સમયે (પતિ અપમાનના 
કારણે) થયું. ॥૩॥ 


જદ્ય"પિ જગ દારુન દુખ નાના | સબ તેં કઠિન જાતિ અવમાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-119 


સમુઝિ સો સતિહિ ભયઉ અતિક્રોધા | બહુ બિધિ જનની કીન્હ પ્રબોધા ॥૪॥ 


જોકે જગતમાં અનેક પ્રકારનાં દારુણ દુઃખો છે તો પણ જાતિ-અપમાન સૌથી અધિક કઠિન છે, આમ સમજીને 
સતીજીને ઘણો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. માતાએ તેમને ઘણી રીતે સમજાવ્યાં. ॥૪॥ 


પતિના અપમાનથી દુઃખી સતી યોગાગ્રિથી બળી જાય છે દક્ષ યજ્ઞનો નાશ કરે છે 
દો૦ સિવ અપમાનુ ન જાઈ સહિ હૃદર્ય ન હોઈ પ્રબોધ | 
સકલ સભહિ હઠિ હટકિ તબ બોલી બચન સક્રોધ ।૧૩ા 
પરંતુ તેમનાથી શિવજીનું અપમાન ન સહેવાયું, આથી તેમના હૃદયમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રબોધ ન થયો. ત્યારે 
તેમણે આખી સભાને હઠપૂર્વક ધમકાવીને ક્રોધભર્યા વચનો કહા - ॥૬૩॥ 
ચૌ૦- સુનહુ સભાસદ સકલ મુનિંદા | કહી સુની જિન્ડ સંકર નિંદા ॥ 
સો ફ્લુ તુરત લહબ સબ કાહૂં | ભલી ભાંતિ પછિતાબ પિતાહૂં ॥૧॥ 
હે સભાસદો અને સર્વે મુનીશ્વરો! સાંભળો. જે લોકોએ અહીં શિવજીની નિંદા કરી કે સાંભળી છે તે સવેને તેનું ફળ 
તત્કાળ જ મળશે અને મારા પિતા દક્ષ પણ સારી પેઠે પસ્તાશે. ॥૧॥ 
સંત સંભુ શ્રીપતિ અપબાદા | સુનિઅ જહોં તહેં અસિ મરજાદા ॥ 
કાટિઅ તાસુ જીભ જો બસાઈ । શ્રવન મૂદિ ન ત ચલિઅ પરાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-120 


જ્યાં સંત, શિવજી અને લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ ભગવાનની નિંદા સાંભળવામાં આવે તો ત્યાં એવી મર્યાદા છે કે જો 
પોતાનો વશ ચાલે તો તે(નિંદા કરનાર)ની જીભ કાપી લેવી; અને વશ ન ચાલે તો કાન બંધ કરી ત્યાંથી નાસી જવું. ॥૨॥ 


જગદાતમા મહેસુ પુરારી | જગત જનક સબ કે હિતકારી ॥ 

પિતા મંદમતિ નિંદત તેહી | દ૬ચ્છ સુક્ર સંભવ યહ દેહી ।॥૩॥ 
ત્રિપુર દૈત્યને મારનાર ભગવાન મહેશ્વર સંપૂર્ણ જગતનો આત્મા છે, તેઓ જગતપિતા અને સર્વેનું હિત કરનારા 
છે. મારો મંદબુદ્ધિ પિતા તેમની નિંદા કરે છે; મારું આ શરીર દક્ષના જ વીર્યથી ઉત્પન્ન થયું છે. ॥૩॥ 

તજિહઉં તુરત દેહ તેહિ હેતૂ | ઉર ધરિ ચંદ્રમૌલિ બૃષકેતૂ ॥ 

અસ કહિ જોગ અગિનિ તનુ જારા | ભયઉ સકલ મખ હાહાકારા ॥૪॥ 


એટલે ચન્દ્રમાને લલાટ પર ધારણ કરનારા વૃષકેતુ શિવજીને હૃદયમાં ધારણ કરીને હું આ શરીરને તરત જ ત્યાગી 
દઈશ, આમ કહીને સતીજીએ યોગાગ્નિમાં પોતાનું શરીર ભસ્મ કરી નાખ્યું. આખીય યજ્ઞશાળામાં હાહાકાર થઈ ગયો. 
॥૪॥ 
દો૦ સતી મરનુ સુનિ સંભુ ગન લગે કરન મખ ખીસ 1।| 
જગ્ય બિધંસ બિલોકિ ભૃગુ રચ્છા કીન્ડહિ મુનીસ 1।૧૪॥ 
સતીનું મરણ સાંભળી શિવજીના ગણો યશનો વિધ્વંસ કરવા લાગ્યા. યજ્ઞનો નાશ થતો જોઈને મુનીશ્વર ભૃગુજીએ 
તેની રક્ષા કરી. ॥૬૪॥ 


ચૌ૦- સમાચાર સબ સંકર પાએ | બીરભઠટ્ટુ કરિ કોપ પઠાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-121 


જગ્ય બિધંસ જાઈ તિન્હ કીન્હા | સકલ સુરન્હ બિધિવત ફલુ દીન્હા ॥૧॥ 


આ બધા સમાચાર શિવજીને મળ્યા ત્યારે તેઓએ ક્રોધ કરીને વીરભદ્રને મોકલ્યો. તેમણે ત્યાં જઈને યજ્ઞનો વિધ્વંસ 
કરી નાખ્યો અને બધા દેવતાઓને યથોચિત ફળ (દંડ) આપ્યું. ॥૧॥ 


ભૈ જગબિદિત દચ્છ ગતિ સોઈ | જસિ કછુ સંભુ બિમુખ કે હોઈ ॥ 
યહ ઈતિહાસ સકલ જગ જાની | તાતે મૈ સંછેપ બખાની 1[।૨॥ 


દક્ષની। જગજાહેર તે જ ગતિ થઈ જે શિવદ્રોહીની થતી હોય છે. આ ઈતિહાસને આખોય સંસાર જાણે છે, તેથી મેં 
સંક્ષેપમાં વર્ણન કયું છે. ॥૨॥ 


પાર્વતીનો જન્મ અને તપસ્યા 
સતી મરત હરિ સન બરુ માગા | જનમ જનમ સિવ પદ અનુરાગા ॥ 
તેહિ કારન હિમગિરિ ગૃહ જાઈ | જનમી પારબતી તનુ પાઈ ।૩ા 


સતીએ મરતી વખતે ભગવાન હરિ પાસે એવું વરદાન માગ્યું કે જન્મોજન્મ મારો શિવજીના ચરણોમાં અનુરાગ 
રહે. આ જ કારણે તેમણે હિમાલયના ઘેર જઈને પાર્વતીરૂપે જન્મ લીધો. ॥૩॥ 
જબ તેં ઉમા સૈલ ગૃહ જાઈ | સકલ સિદ્ધિ સંપતિ તરહેં છાઈ ॥ 
જહેં તર્હેં મુનિન્ડ સુઆશ્રમ કીન્હે । ઉચિત બાસ હિમ ભૂધર દીન્હેં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-122 


જ્યારથી ઉમાજી હિમાલયના ધેર જન્મ્યાં ત્યારથી ત્યાં બધી સિદ્ધિઓ અને સંપત્તિઓ છવાઈ ગઈ. મુનિઓએ 
ચારેકોર સુંદર આશ્રમ બનાવી દીધા અને હિમાલયે તેમને ઉચિત સ્થાન આપ્યાં. ॥૪॥ 


દો૦: સદા સુમન ફલ સહિત સબ ડ્રમ નવ નાના જાતિ | 
પ્રગટી સુંદર સૈલ પર મનિ આકર બહુ ભાંતિ 1।4૧૫॥ 


તે સુંદર પર્વત ઉપર ઘણી જાતનાં બધાં નવાં નવાં વૃક્ષો કાયમી પુષ્પ-ફળયુક્ત થઈ ગયાં અને ત્યાં અનેક પ્રકારના 
મણિઓની ખાણો પ્રકટ થઈ ગઈ. ॥૬૫॥ 


ચૌ૦- સરિતા સબ પુનીત જલુ બહહીં | ખગ મૃગ મધુપ સુખી સબ રહહી ॥ 
સહજ બયરુ સબ જીવન્હ ત્યાગા | ગિરિ પર સકલ કરહિં અનુરાગા ॥૧॥ 


બધી નદીઓમાં પવિત્ર જળ વહે છે અને પક્ષી, પશુ, ભ્રમર બધાય સુખે રહે છે. સર્વે જીવોએ પોતાનાં સ્વાભાવિક 
વેરનો ત્યાગ કર્યો છે અને પર્વત પર બધાંય પરસ્પર સ્નેહ રાખે છે. ॥૧॥ 


સોહ સૈલ ગિરિજા ગૃહ આઅં | જિમિ જનુ રામભગતિ કે પાઅં ॥ 
નિત નૂતન મંગલ ગૃહ તાસૂ 1! બ્રહ્માદિક ગાવહિં જસુ જાસૂ ।ર॥ 


પાર્વતીજીના ઘેર આવવાથી પર્વત એવો શોભાયમાન થઈ રહો છે જેમ રામભક્તિને પામીને ભક્ત શોભાયમાન 
થાય છે. તે (પર્વતરાજ)ના ઘેર નિત્ય નવા નવા મંગલોત્સવ થાય છે, જેનો યશ બ્રહ્માદિ ગાય છે. ॥ર॥ 


નારદ સમાચાર સબ પાએ 1। કૌતુક્ડી ગિરિ ગેહ સિધાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-123 


સૈલરાજ બડ. આદર કીન્હા | પદ પખારિ બર આસનુ દીન્હા ॥૩ા 


જ્યારે નારદજીએ આ સર્વે સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તેઓ કૌતુકથી હિમાલયના ઘેર પધાર્યા. પર્વતરાજે તેમનો 
ઘણો સત્કાર કર્યો અને ચરણ ધોઈને તેમને શ્રેષ્ઠ આસન આપ્યું. ॥૩॥ 
નારિ સહિત મુનિ પદ સિરુ નાવા | ચરન સલિલ સબુ ભવનું સિંચાવા ॥ 
નિજ સૌભાગ્ય બહુત ગિરિ બરના | સુતા બોલિ મેલી મુનિ ચરના 1।૪॥ 
વળી, પોતાની સ્્રીસહિત મુનિના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું અને તેમના ચરણોદકને આખાય ઘરમાં છંટાવ્યું. હિમાલયે 
પોતાના સૌભાગ્યનાં ઘણાં વખાણ કયાર્‌ અને પુત્રીને બોલાવી મુનિના ચરણોમાં મૂકી. ॥૪॥ 
દો૦- ત્રિકાલગ્ય સર્બગ્ય તુમ્હ ગતિ સર્બત્ર તુમ્હારિ 
કહહુ સુતા કે દોષ ગુન મુનિબર હૃદર્ય બિચારિ 1।૧૧॥ 
[અને પર્વતરાજે કહું -] હે મુનિવર! આપ ત્રિકાળને જાણનારા અને સર્વજ્ઞ છો, આપની ગતિ સર્વત્ર છે. એટલે આપ 
હૃદયમાં વિચાર કરીને કન્યાના ગુણ-દોષ કહો. ॥૬૬॥ 
ચૌ૦- કહ મુનિ બિહસિ ગૂઢ. મૃદુ બાની | સુતા તુમ્હારિ સકલ ગુન ખાની ॥ 
સુંદદ સહજ સુસીલ સયાની | નામ ઉમા અંબિકા ભવાની ॥।॥૧॥ 


નારદ મુનિએ હસીને ગૂઢ કોમળ વાણીથી કહું - તમારી કન્યા સર્વે ગુણોની ખાણ છે. તે સ્વભાવથી જ સુંદર, સુશીલ 
અને સમજદાર છે, ઉમા, અંબિકા અને ભવાની તેનાં નામ છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-124 


સબ લચ્છન સંપન્ન કુમારી | હોઈહિ સંતત પિયહિ પિઆરી ॥ 
સદા અચલ એંહિ કર અહિવાતા | એહિ તેં જસુ પૈહહિં પિતુ માતા ॥ર૨॥ 


ર 


કન્યા સર્વે સુલક્ષણોથી સમ્પન્ન છે, તે પોતાના પતિને સદા પ્રિય રહેશે, તેનું સૌભાગ્ય સદા અચળ રહેશે અને 
તેનાથી એનાં માતા-પિતા કીર્તિ મેળવશે. ॥૨॥ 


હોઈહિ પૂજ્ય સકલ જગ માહીં | એહિ સેવત કછુ દુર્લભ નાહીં ॥ 
એહિ કર નામુ સુમિરિ સંસારા | ત્રિય ચઢિહર્હિં પતિબ્રત અસિધારા ॥૩ગા 


આ કન્યા આખાય જગતમાં પૂજ્ય થશે અને અંની સેવા કરવાથી કંઈ પણ દુર્લભ નહીં રહે. સંસારમાં સ્રીઓ એના 
નામનું સ્મરણ કરીને પતિવ્રતરૂપી તલવારની ધાર પર ચઢી જશે. ॥૩॥ 


સૈલ સુલચ્છન સુતા તુમ્હારી | સુનહુ જે અબ અવગુન દુઇ ચારી ॥ 
અગુન અમાન માતુ પિતુ હીના | ઉદાસીન સબ સંસય છીના ।૪॥ 


ન 


હે પર્વતરાજ! તમારી કન્યા સુલક્ષણા છે. હવે, એનામાં જે બે-ચાર અવગુણો છે, તેને પણ સાંભળી લો. ગુણહીન, 
માનહીન, માતાપિતાવિહીન, ઉદાસીન, સંશયહીન- ॥૪॥ 


દો૦- જોગી જટિલ અકામ મન નગન અમંગલ બેષ 
અસ સ્વામી એહિ કહૈ મિલિહિ પરી હસ્ત અસિ રેખ 1।૧૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-125 


યોગી, જટાધારી, નિષ્કામહૃદયી, નાગો અને અમંગળ વેષવાળો - એવો પતિ એને મળશે. આના હાથમાં આવી જ 
રેખાઓ પડી છે. ॥૧૬૭॥ 


ચૌ૦- સુનિ મુનિ ગિરા સત્ય જિર્યે જાની | દુખ દંપતિહિ ઉમા હરષાની ॥ 
નારદહૂં યહ ભેદુ ન જાના | દસા એક સમુઝબ બિલગાના ।૧॥ 
નારદમુનિની વાણી સાંભળીને અને તેને હદયમાં સત્ય જાણીને પતિ-પત્ની (હિમાલય અને મેના)ને દુઃખ થયું અને 
પાર્વતીજી પ્રસન્‍ન થયાં, નારદજીઅં પણ આ રહસ્યને ન જાણ્યું, કેમ કે બધાની બાહ દશા એકસરખી હોવા છતાં પણ 
અંતરની સમજણ જુદી જુદી હતી. ॥૧॥ 


સકલ સખીં ગિરિજા ગિરિ મૈના | પુલક સરીર ભરે જલ નેના ॥ 
હોઇ ન મૃષા દેવરિષિ ભાષા | ઉમા સો બચનુ હદર્યે ધરિ રાખા ।ર॥ 


બધી સખીઓ, પાર્વતી, પર્વતરાજ હિમાલય અને મેના - એ સર્વેનાં શરીર પુલકિત હતાં અને સર્વેનાં નેત્રોમાં જળ 
મ 


ભરાયું હતું. દેવર્ષિનાં વચન અસત્ય નથી થઈ શકતાં, [આમ વિચારી] પાર્વતીએ તે વચનોને હૃદયમાં ધારણ કરી લીધાં. 
॥ર॥ 


ઉપજેઉ સિવ પદ કમલ સનેહૂ | મિલન કઠિન મન ભા સંદેહ ॥ 
જાનિ કુંઅવસરુ પ્રીતિ દુરાઈ । સખી ઉછંગ બેઠી પુનિ જાઈ ।॥૩ા 
તેમને શિવજીનાં ચરણકમળોમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો, પરંતુ મનમાં આ સંદેહ થયો કે તેમનું મળવું અઘરું છે. 
અવસર યોગ્ય ન જાણીને ઉમાએ પોતાના પ્રેમને છુપાવી રાખ્યો અને તે પછી સખીના ખોળામાં જઈને બેસી ગયાં. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-126 


ઝૂઠિ ન હોઇ દેવરિષિ બાની | સોચહિં દંપતિ સખી સયાની ॥ 
ઉર ધરિ ધીર કહઈ ગિરિરાઊ | કહહુ નાથ કા કરિઅ ઉપાઊ 1।૪॥ 


દેવર્ષિની વાણી ખોટી નહિ થાય, આમ વિચારીને હિમાલય, મેના અને બધી ચતુર સખીઓ ચિંતા કરવા લાગી. 
વળી, હૃદયમાં ધીરજ રાખી પર્વતરાજે કહું - હે નાથ! કહો, હવે શું ઉપાય કરી શકાય? ॥૪॥ 


દો૦; કહ મુનીસ હિમવંત સુનુ જો બિધિ લિખા લિલાર | 
દેવ દનુજ નર નાગ મુનિ કોઉ ન મેટનિહાર 1૧૮॥ 


ક ક ક 


મુનીશ્વરે કહું - હે હિમાલય! સાંભળો, વિધાતાએ લલાટ પર જે કંઈ લખી દીધું છે; તેને દેવતા, દાનવ, મનુષ્ય, નાગ 
અને મુનિ કોઈ પણ ટાળી નથી શક્તું. ॥૬૮॥ 


ચૌ૦- તદપિ એક મૈ કહઉં ઉપાઈ | હોઈ કરે જોં દેૈઉ સહાઈ ॥ 
જસ બરુ મૈં બરનેઉં તુમ્હ પાહી | મિલિહિ ઉમહિ તસ સંસય નાહી ॥૧| 


તો પણ એક ઉપાય હું બતાવું છું. જો દૈવ મદદ કરે તો તે સિદ્ધ થઈ શકે છે. ઉમાને વર તો નિસંદેહ તેવો જ મળશે 
જેવો મેં તમારી સામે વર્ણવ્યો છે. ॥૧॥ 


જે જે બર કે દોષ બખાને | તે સબ સિવ પહિં મૈ અનુમાને ॥ 


પી 


જો બિબાહુ સંકર સન હોઈ | દોષઉ ગુન સમ કહ સબુ કોઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-127 


પરંતુ મેં વરના જે-જે દોષ બતાવ્યા છે, મારા અનુમાનથી તે બધા શિવજીમાં છે. જો શિવજી સાથે વિવાહ થઈ જાય 


તો દોષોને પણ બધા લોકો ગુણોના સમાન જ ગણશે. ॥૨॥ 


જોં અહિ સેજ સયન હરિ કરહી | બુધ કછુ તિન્ડ કર દોષુ ન ધરહી ॥ 
ભાનુ કૃસાનુ સર્બ રસ ખાહી । તિન્હ કહે મંદ કહત કોઉ નાહી ॥૩ગા 


જેમ વિષ્ણુ ભગવાન શેષનાગની શય્યા પર સૂવે છે, તો પણ પંડિત લોકો તેમને કોઈ દોષ લગાડતા નથી, સૂર્ય અને 
અગ્નિદેવ સારા-નરસા બધા જ રસોનું ભક્ષણ કરે છે, પરંતુ તેમને કોઈ ખરાબ નથી કહેતું, ॥૩॥ 


સુભ અરુ અસુભ સલિલ સબ બહઈ । સુરસરિ કોઉ અપુનીત ન કહઈ ॥ 
સમરથ કહું નહિં દોષુ ગોસાઈ | રબિ પાવક સુરસરિ કી નાઈ ।૪॥ 


ગંગાજીમાં શુભ અને અશુભ - બધાં જળ વહે છે, પણ કોઈ તેમને અપવિત્ર નથી કહેતું. ત્્કષિકેશ ભગવાન, સુર્ય, 
અગ્નિ અને ગંગાજીની જેમ સમર્થને કંઈ દોષ લાગતો નથી. ॥૪॥ 


સ 


દો૦ જો અસ હિસિષા કરહિં નર જડ. બિબેક અભિમાન [| 
પરહિં કલપ ભરિ નરક મહુ જીવ કિ ઈસ સમાન 1[।૧૯॥ 


ન્‌ 


જે કોઈ મૂર્ખ મનુષ્ય જ્ઞાનના અભિમાનના લીધે આ રીતે અંમની સ્પર્ધા કરે છે તો તે અંક કલ્પ સુધી નરકમાં પડે 
છે. ભલા, ક્યાંય જીવ પણ ઈશ્વરની જેમ (સર્વથા સ્વતંત્ર) હોઈ શકે છે ? ॥૬૯॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સુરસરિ જ્લ કૃત બારુંનિ જાના | કબહું ન સંત કરહિં તેહિ પાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-128 


સુરસરિ મિલે સો પાવન જેસે | ઈસ અનીસહિ અંતરું તેસે ।॥૧॥ 
ગંગાજળથી પણ બનાવેલી મદિરા હોવા છતાંય સંતજનો ક્યારેય તેનું પાન નથી કરતા. પણ તે જ ગંગાજીમાં મળી 
જવાથી જેમ પવિત્ર થઈ જાય છે, ઈશ્વર અને જીવમાં પણ તેવો જ ભેદ છે. ॥૧॥ 
સંભુ સહજ સમરથ ભગવાના | એહિ બિબાહેં સબ બિધિ કલ્યાના ॥ 
દુરારાધ્ધ પૈ અહહિં મહેસૂ | આસુતોષ પુનિ કિઅં કલેસૂ ।ર॥ 
શિવજી સ્વાભાવિક જ સમર્થ છે, કારણ કે તેઓ ભગવાન છે. એટલે આ વિવાહમાં સર્વે પ્રકારનું કલ્યાણ છે. પરંતુ 
મહાદેવજીની આરાધના ઘણી જ અઘરી છે. તેમ છતાં, ક્લેશ (તપ) કરવાથી તેઓ ઘણા જલદી સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. ॥ર॥ 
જોં તપુ કરૈ કુમારિ તુમ્હારી | ભાવિઉ મેટિ સકહિં ત્રિપુરારી ॥ 
જઘાપિ બર અનેક જગ માહીં | એહિ કરહે સિવ તજિ દૂસર નાહી ॥ગા 
જો તમારી પુત્રી તપ કરે તો ત્રિપુરારી મહાદેવજી ભાવિને ટાળી શકે છે. જોકે વિશ્વમાં વર અનેક છે, પરંતુ આના 
માટે શિવજીના સિવાય અન્ય વર નથી. ॥૩॥ 
બર દાયક પ્રનતારતિ ભંજન | ડકૃપાસિંધુ સેવક મન રંજન ।॥ 
ઇચ્છિત ફ્લ બિનુ સિવ અવરાધેં | લહિઅ ન કોટિ જોગ જપ સાધે ।૪॥ 


શિવજી વર આપનારા, શરણાગતોનાં દુઃખોનો નાશ કરનાર, કૃપાના સાગર અને સેવકોના મનને પ્રસન્ન કરનારા 
છે. શિવજીની આરાધના કર્યા વિના કરોડો યોગ અને જપ કરવા છતાં વાંછિત ફળ નથી મળતું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-129 


દો૦ અસ કહિ નારદ સુમિરિ હરિ ગિરિજહિ દીન્ડિ અસીસ 1।| 
હોઇહે યહ કલ્યાન અબ સંસય તજહુ ગિરીસ ॥૭૦॥ 
એમ કહી ભગવાનનું સ્મરણ કરીને નારદજીએ પાર્વતીને આશીર્વાદ આપ્યા. [અને કહું] હે પર્વતરાજ! તમે સંશયનો 
ત્યાગ કરી દો, હવે, આમાં કલ્યાણ જ થશે. ॥૭૦॥। 
ચૌ૦- કહિ અસ બ્રહ્મભવન મુનિ ગયઊ | આગિલ ચરિત સુનહુ જસ ભયઊ ॥ 
પતિહિ એકાંત પાઈ કહ મૈના | નાથ ન મૈં સમુઝે મુનિ બેના ॥૧|॥ 
આમ કહીને નારદ મુનિ બ્રહ્મલોકમાં ચાલ્યા ગયા. હવે આગળ જે ચરિત્ર થયું તેને સાંભળો. પતિને એકાંતમાં જોઈને 
મેનાએ કહું - હે નાથ! હું મુનિનાં વચનોનો અર્થ નથી સમજી. ॥૧॥ 
જોં ઘરુ બરુ કુલુ હોઈ અનૂપા | કરિઅ બિબાહુ સુતા અનુરૂપા ॥ 
ન ત કન્યા બરુ રહઉ કુઆરી | કંત ઉમા મમ પ્રાનપિઆરી ।॥ર૨॥ 


આપણી કન્યાને જો અનુકૂળ ઘર, વર અને કુળ ઉત્તમ હોય તો વિવાહ કરો. નહિ તો દીકરી ભલે કુંવારી જ રહે (હું 
અયોગ્ય વર સાથે તેનો વિવાહ કરવા માગતી નથી), કેમકે હે સ્વામિન્‌! પાર્વતી મને પ્રાણોસમાન પ્રિય છે. ॥૨॥ 
જોં ન મિલિહિ બરુ ગિરિજહિ જોગૂ | ગિરિ જડ. સહજ કહિહિ સબુ લોગૂ ॥ 
સોઈ બિચારિ પતિ કરેહુ બિબાહ્‌ | જેહિં ન બહોરિ હોઈ ઉર દાહૂ ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-130 


જો પાર્વતીને યોગ્ય વર ન મળે તો બધા લોકો કહેશે કે પર્વત સ્વભાવથી જ જડ (મૂર્ખ) હોય છે. હે સ્વામી! આ 
વાતનો વિચાર કરીને જ વિવાહ કરજો, જેથી પાછળથી હૃદયમાં સંતાપ ન થાય. ॥૩॥ 
અસ કહિ પરી ચરન ધરિ સીસા | બોલે સહિત સનેહ ગિરીસા ॥ 
બરુ પાવક પ્રગટે સસિ માહીં | નારદ બચનુ અન્યથા નાહી ।૪॥ 


આ પ્રમાણે કહીને મેના પતિના ચરણોમાં માથું મૂકીને નમી પડી. ત્યારે હિમાલયે પ્રેમથી કહું - કદાચ ચન્દ્રમામાંથી 
અગ્નિ પ્રગટ થઈ જાય, પણ નારદજીનાં વચન અસત્ય ન થઈ શકે. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રિયા સોચુ પરિહરહુ સબુ સુમિરહુ શ્રીભગવાન 
પારબતિહિ નિરમયઉ જેહિં ઈ કરિહિ કલ્યાન ॥૭૧॥ 


ન્‌ 


હે પ્રિયે ! સર્વે શોક ત્યજીને શ્રીભગવાનનું સ્મરણ કરો. જેણે પાર્વતીને રચ્યાં છે, તે જ કલ્યાણ કરશે. ॥૭૧॥ 


સ 


ચૌ૦- અબ જોં તુમ્હહિ સુતા પર નેહ્‌ | તૌ અસ જાઈ સિખાવનુ દેહૂ ॥ 
કરેં સો તપુ જેહિં મિલહિં મહેસૂ | આન ઉપાર્ય ન મિટિહિ કલેસૂ ॥૧॥ 


ક ક. 


હવે, જો તમને કન્યા પર સ્નેહ છે તો જઈને તેને અંવું શિક્ષણ આપો કે તે એવું તપ કરે, જેથી શિવજી તેને મળી 

જાય. અન્ય ઉપાયોથી આ ક્લેશ નહીં ટળે. ॥૧॥ 
નારદ બચન સમગર્ભ સહેતૂ | સુંદર સબ ગુન નિધિ બૃષકેતૂ ॥ 
અસ બિચારિ તુમ્હ તજહુ અસંકા | સબહિ ભાોંતિ સંકરું અકલંકા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-131 


નારદજીનાં વચન રહસ્યમય અને સકારણ છે અને શિવજી સુંદર છે અને સમસ્ત સુંદર ગુણોના ભંડાર છે. આમ 
વિચારી તમે [મિથ્યા] સંદેહ ત્યજી દો. શિવજી બધી રીતે નિષ્કલંક છે. ॥૨॥ 


સુનિ પતિ બચન હરષિ મન માહી | ગઈ તુરત ઉઠિ ગિરિજા પાહી ॥ 
ઉમહિ બિલોકિ નયન ભરે બારી | સહિત સનેહ ગોદ બેઠારી ॥૩ગા 
પતિનાં વચન સાંભળી મનમાં પ્રસન્‍ન થઈને મેના ઊઠીને તુરત જ પાર્વતી પાસે ગઈ. પાર્વતીને જોઈ તેની આંખમાં 
આંસુ ભરાઈ આવ્યાં, તેને સ્નેહ સાથે ખોળામાં બેસાડી દીધી. ॥૩॥ 
બારહિં બાર લેતિ ઉર લાઈ | ગદગદ કંઠ ન કછુ કહિ જાઈ ॥ 
જગત માતુ સર્બંગ્ય ભવાની | માતુ સુખદ બોલી મૃદુ બાની ।૪॥ 
વળી, વારંવાર તેને હૃદયથી લગાડવા લાગી. સ્નેહથી મેનાનું ગળું ભરાઈ આવ્યું, કંઈ કશું કહેવાતું નથી. જગતજનની 
ભવાની તો સર્વજ્ઞ હતાં. [માતાના મનની દશાને જાણીને] તે માતાને સુખ આપનારી કોમળ વાણી બોલ્યાં - ॥૪॥ 


દો૦ સુનહિ માતુ મૈ દીખ અસ સપન સુનાવર્ઉં તોહિ | 
સુંદર ગૌર સુબિપ્રબર અસ ઉપદેસેઉ મોહિ ॥૭૨॥ 


ક કે 


મા! સાંભળ, હું તને સંભળાવું છું; મેં એવું સ્વપ્ન જોયું છે કે મને એક સુંદર ગૌરવર્ણ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણે એવો ઉપદેશ 
આપ્યો છે - ॥૭૨॥ 


ચૌ૦- કરહિ જાઈ તપુ સૈલકુમારી । નારદ કહા સો સત્ય બિચારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-132 


માતુ પિતહિ પુનિ યહ મત ભાવા । તપુ સુખપ્રદ દુખ દોષ નસાવા ॥૧॥ 
હે પાર્વતી ! નારદજીએ જે કહું છે, તે સત્ય સમજીને તું જઈને તપ કર. વળી, આ વાત તારા માતા-પિતાને પણ સારી 
લાગી છે. તપ સુખ દેનાર અને દુઃખ-દોષનો નાશ કરનાર છે. ॥૧॥ 
તપબલ રચઈ પ્રપંચુ બિધાતા | તપબલ બિષ્નુ સકલ જગ ત્રાતા ॥ 
તપબલ સંભુ કરહિ સંઘારા | તપબલ સેષ્રુ ધરઈ મહિભારા ।ર॥ 
તપના બળે જ બ્રહ્મા સંસારને રચે છે અને તપના બળે જ વિષ્ણુ આખાય જગતનું પાલન કરે છે, તપના બળથી જ 
શંભુ [રુદ્રરૂપે જ જગતનો] સંહાર કરે છે અને તપના બળથી જ શેષજી પૃથ્વીનો ભાર ધારણ કરે છે. ॥૨॥ 
તપ અધાર સબ ગચૃષ્ટિ ભવાની | કરહિ જાઈ તપુ અસ જિયે જાની ॥ 
સુનત બચન બિસમિત મહતારી | સપન સુનાયઉ ગિરિહિ હંકારી ॥૩ા 
હે ભવાની! આખીય સૃષ્ટિ તપના જ આધાર પર છે. અંમ ચિત્તથી જાણીને તું જઈને તપ કર. આ વાત સાંભળીને 
માતાને ઘણું આર્ધિર્ય થયું અને તેમણે હિમાલયને બોલાવી તે સ્વપ્ન સંભળાવ્યું. ॥ગા 
માતુ પિતહિ બહુબિધિ સમુઝાઈ | ચલી ઉમા તપ હિત હરષાઈ ॥ 
પ્રિય પરિવાર પિતા અરુ માતા | ભએ બિકલ મુખ આવ ન બાતા 1૪॥ 


માતા-પિતાને અનેક પ્રકારે સમજાવી ઘણા હર્ષ સાથે પાર્વતીજી તપ કરવા ચાલ્યાં છે. વહાલાં કૂટુમ્બી, પિતા અને 
માતા સવે વ્યાકુળ થઈ ગયાં. કોઈના મોઢેથી કંઈ બોલી શકાતું નથી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-133 


દો૦- બેદસિરા મુનિ આઈ તબ સબહિ કહા સમુઝાઈ | 
પારબતી મહિમા સુનત ્હે પ્રબોધહિ પાઈ ॥૭૩॥ 


ત્યારે વેદશિરા મુનિએ આવીને સર્વેને સમજાવીને કહું. પાર્વતીજીના મહિમાને સાંભળી સર્વેના મનનું સમાધાન થઈ 
ગયું. ॥૭ગા 
ચૌ૦- ઉર ધરિ ઉમા પ્રાનપતિ ચરના | જાઈ બિપિન લાગી તપુ કરના ॥ 
અતિ સુકુમાર ન તનુ તપ જોગૂ | પતિ પદ સુમિરિ તજેઉ સબુ ભોગૂ ॥૧॥ 
પ્રાણપતિ(શિવજી)ના ચરણોને હૃદયમાં ધારણ કરીને પાર્વતીજી વનમાં જઈને તપ કરવા લાગ્યાં. પાર્વતીજીનું અત્યંત 
સુકુમાર શરીર તપના યોગ્ય નહોતું, તો પણ પતિના ચરણોનું સ્મરણ કરીને તેઓએ સર્વે ભોગોને ત્યજી દીધાં. ॥૧॥ 
નિત નવ ચરન ઉપજ અનુરાગા | બિસરી દેહ તપહિં મનુ લાગા ॥ 
સંબત સહસ મૂલ ફલ ખાએ [| સાગુ ખાઈ સત બરષ ગરવાંએ ।ર॥ 
સ્વામીના ચરણોમાં નિત્ય નવો અનુરાગ ઉત્પન્ન થવા માંડયો અને તપમાં એવું ચિત્ત ચોટ્યું કે શરીરનું સર્વે ભાન 
ભૂલી ગયાં. એક હજાર વર્ષ સુધી તેઓએ કેવળ મૂળ અને ફળ ખાધાં; વળી સો વર્ષ શાક ખાઈને વીતાવ્યાં ॥૨॥ 
કછુ દિન ભોજનુ બારિ બતાસા | કિએ કઠિન કછુ દિન ઉપબાસા ॥ 
બેલ પાતી મહિ પરઇ સુખાઈ | તીનિ સહસ સંબત સોઈ ખાઈ ।ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-134 


થોડાક દિવસ જળ અને વાયુનું ભોજન કર્યું અને વળી, થોડાક દિવસ કઠોર ઉપવાસ કર્યા, જે વેલ-પાંદડાં સુકાઈને 
પૃથ્વી પર પડતાં હતાં, તેને જ ત્રણ હજાર વર્ષ સુધી ખાધાં. ॥૩॥ 


પુનિ પરિહરે સુખાનેઉ પરના | ઉમહિ નામુ તબ ભયઉ અપરના ॥ 
દેખિ ઉમહિ તપ ખીન સરીરા | બ્રહ્મગિરા ભૈ ગગન ગભીરા ।૪॥ 
વળી, સૂકાં પર્ણ (પાંદડાં) પણ છોડી દીધાં, ત્યારે જ પાર્વતીનું નામ અપર્ણા થયું. તપથી ઉમાનું શરીર ક્ષીણ થયેલું 
જોઈને આકાશમાંથી ગંભીર બ્રહ્મવાણી થઈ - ॥૪॥ 
દો૦- ભયઉ મનોરથ સુફલ તવ સુનુ ગિરિરાજકુમારિ 
પરિહરું દુસહ કલેસ સબ અબ મિલિહહિં ત્રિપુરારિ ॥૭૪॥ 


હે પર્વતરાજની પુત્રી! સાંભળ, તારો મનોરથ સફળ થયો. તું હવે સઘળા અસહ ક્લેશો (અઘરાં તપોને) ત્યજી દે. 


હવે, તને શિવજી મળશે, ॥૭૪॥ 


સ્‌ 


ચૌ૦- અસ તપુ કાહું ન કીન્હ ભવાની | ભએ અનેક ધીર મુનિ ગ્યાની ॥ 
અબ ઉર ધરણહુ બ્રહ્મ બર બાની | સત્ય સદા સંતત સુચિ જાની ॥૧॥ 


હે ભવાની!ધીર, મુનિ અને જ્ઞાની ઘણા થયા છે, પણ આવું (કઠોર) તપ કોઈએ કર્યું નથી. હવે, તું આ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માની 
વાણીને સદા સત્ય અને નિરંતર પવિત્ર જાણીને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કર. ॥૧॥ 


આવે પિતા બોલાવન જબહીં | હઠ પરિહરિ ઘર જાએહુ તબહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-135 


મિલહિં તુમ્હહિ જબ સપ્ત રિષીસા | જાનેહુ તબ પ્રમાન બાગીસા ।॥ર૨॥ 


જ્યારે તારા પિતા બોલાવવા આવે, ત્યારે હઠ છોડીને ઘરે જતી રહેજે અને જ્યારે તને સપ્તર્ષિ મળે ત્યારે આ બ્રહ્મ 
વાણીને ખરી સમજજે. ॥૨॥ 
સુનત ગિરા બિધિ ગગન બખાની | પુલક ગાત ગિરિજા હરષાની ॥ 


ક 


ઉમા ચરિત સુંદર મે ગાવા | સુનહુ સંભુ કર ચરિત સુહાવા ॥ગા 


[આ રીતે] આકાશમાંથી થયેલી બ્રહ્માની વાણીને સાંભળતાં જ પાર્વતીજી પ્રસન્‍ન થઈ ગયાં અને [હર્ષથી] તેમનું 
શરીર પુલકિત થઈ ગયું. [યાજ્ઞવલ્ક્‌;યજીએ ભારદ્વાજજીને કહું કે] મેં પાર્વતીનું ઉત્તમ ચરિત્ર સંભળાવ્યું, હવે શિવજીનું 
સોહામણું ચરિત્ર સાંભળો. ॥૩॥ 


ન્ન 


જબ તેં સતીં જાઈ તનુ ત્યાગા | તબ તેં સિવ મન ભયઉ બિરાગા ॥ 
જપહિં સદા રઘુનાયક નામા | જહે તહેં સુનર્હિં રામ ગુન ગ્રામાં 1૪॥ 


જ્યારથી સતીએ શરીરત્યાગ કર્યો ત્યારથી શિવજીના મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. તેઓ સદા શ્રીરઘુનાથજીના 
નામનો જપ કરવા લાગ્યા અને બધેય જઈ જઈને શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોની કથાઓ સાંભળવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


દો૦- ચિદાનંદ સુખધામ સિવ બિગત મોહ મદ કામ [| 
બિચરહિં મહિ ધરિ હૃદર્ય હરિ સકલ લોક અભિરામ ॥।॥૭૫॥ 


દ ક 


ચિદાનંદ, સુખના ધામ, મોહ, મદ અને કામથી રહિત શિવજી સંપૂર્ણ લોકોને આનંદ આપનાર ભગવાન 
શ્રીહરિ(શ્રીરામચન્દ્રજી)ને હદયમાં ધારણ કરીને (ભગવાનના ધ્યાનમાં મસ્ત બનેલા) પૃથ્વી પર વિચરવા લાગ્યા, ॥૭૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-136 


ચૌ૦- કતહું મુનિન્ડ ઉપદેસર્હિં ગ્યાના | કતહું રામ ગુન કરહિં બખાના ॥ 
જદપિ અકામ તદપિ ભગવાના | ભગત બિરહ દુખ દુખિત સુજાના ॥૧॥ 


તે ક્યાંક મુનિઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતા અને ક્યાંક શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરતા હતા. જોકે સુજ્ઞ શિવજી 
નિષ્કામ છે, તો પણ તે ભગવાન પોતાના ભક્ત(સતી)ના વિયોગના દુઃખથી દુઃખી છે. ॥૧॥ 


એહિ બિધિ ગયઉ કાલુ બહુ બીતી | નિત ને હોઈ રામ પદ પ્રીતી ॥ 
નેમુ પ્રેમુ સંકર કર દેખા | અબિચલ હદર્યે ભગતિ કે રેખા ।ર॥ 


આ રીતે ઘણો સમય વીતી ગયો. શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં નિત નવી પ્રીતિ થઈ રહી છે. શિવજીના [કઠોર] નિયમ, 
[અનન્ય] પ્રેમ અને તેમના હૃદયમાં ભક્તિની દઢતાને [જ્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ જોઈ, ॥૨॥ 
પ્રગટે રામુ કૃતગ્ય કૃપાલા | રૂપ સીલ નિધિ તેજ બિસાલા ॥ 
બહુ પ્રકાર સંકરહિ સરાહા | તુમ્હ બિનુ અસ બ્રતુ કો નિરબાહા ગા 
ત્યારે કૃતજ્ઞ (ઉપકાર માનનાર), કૃપાળુ, રૂપ અને શીલના ભંડાર, મહાન તેજપુંજ ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રકટ 
થયા. તેમણે અનેક પ્રકારે શિવજીની પ્રશંસા કરી અને કહું કે તમારા સિવાય આવું (કઠિન) વ્રત કોણ પાળી શકે છે. ॥ગા 


બહુબિધિ રામ સિવહિ સમુઝાવા | પારબતી કર જન્મુ સુનાવા ॥ 
અતિ પુનીત ગિરિજા કે કરની | બિસ્તર સહિત કૃપાનિધિ બરની ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-137 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ અનેક રીતે શિવજીને સમજાવ્યા અને પાર્વતીજીનો જન્મ સંભળાવ્યો. કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
વિસ્તારપૂર્વક પાર્વતીજીની અત્યંત પવિત્ર કરણીનું વર્ણન કર્યું, ॥૪॥ 


શિવજી સાથે લગ્ન માટે શ્રીરામજીની વિનંતી. 


ન્‌ 


દો૦; અબ બિનતી મમ સુનહુ સિવ જો મો પર નિજ નેહુ | 
જાઇ બિબાહહુ સૈલજહે યહ મોહિ માગે દેહુ ॥૭૧॥ 
[વળી, તેઓએ શિવજીને કહું -] હે શિવજી! જો તમને મારા પર સ્નેહ હોય તો આપ મારી વિનંતી સાંભળો. મારી 
આ માગણીને આપ સ્વીકારી લો કે આપ જાઓ અને પાર્વતીના સાથે વિવાહ કરી લો. ॥૭૬॥ 
ચૌ૦- કહ સિવ જદપિ ઉચિત અસ નાહી | નાથ બચન પુનિ મેટિ ન જાહી ॥ 
સિર ધરિ આયસુ કરિઅ તુમ્હારા | પરમ ધરમુ યહ નાથ હમારા ॥૧॥ 
શિવજીએ કહું - જોકે આવું ઉચિત નથી, પરંતુ સ્વામીની વાત પણ ટાળી નથી શકાતી. હે નાથ! મારો એ જ પરમધર્મ 
છે કે હું આપની આજ્ઞાને સિરોધાર્ય કરી તેનું પાલન કરું. ॥૧॥ 
માતુ પિતા ગુર પ્રભુ કૈ બાની | બિનહિં બિચાર કરિઅ સુભ જાની ॥ 
તુમ્ઠ સબ ભાંતિ પરમ હિતકારી | અગ્યા સિર પર નાથ તુમ્હારી ।ર॥ 


માતા, પિતા, ગરુ અને સ્વામીની વાતને વગર વિચારે જ શુભ સમજીને પાળવી જોઈએ. વળી, આપ તો દરેક રીતે 
મારા પરમ હિતકારી છો. હે નાથ! આપની આજ્ઞા મારા સિરે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-138 


પ્રભુ તોષેઉ સુનિ સંકર બચના | ભક્તિ બિબેક ધરમ જુત રચના ॥ 

કહ પ્રભુ હર તુમ્હાર પન રહેઊ | અબ ઉર રાખેહુ જો હમ કહેઊ ॥ગા 

શિવજીની ભક્તિ, જ્ઞાન અને ધર્મથી યુક્ત વચનરચના સાંભળી પ્રભુ રામચન્દ્રજી સંતુષ્ટ થયા. પ્રભુએ કહું - હે હર! 
તમારી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે, અમે જે કહું છે તેને હૃદયમાં રાખજો. ॥૩॥ 

અંતરધાન ભએ અસ ભાષી | સંકર સોઇ મૂરતિ ઉર રાખી ॥ 

તબહિં સપ્તરિષિ સિવ પહિં આએ । બોલે પ્રભુ અતિ બચન સુહાએ ।૪॥ 


આ રીતે કહીને શ્રીરામચન્દ્રજી અંતર્ધાન થઈ ગયા. શિવજીએ તેમની તે મૂર્તિને પોતાના હૃદયમાં રાખી દીધી. તે 
સમયે સપ્તર્ષિ શિવજી પાસે આવ્યા. પ્રભુ મહાદેવજીએ તેમને અત્યંત સોહામણાં વચનો કહાં. ॥૪॥ 


દો૦- પારબતી પહિં જાઈ તુમ્હ પ્રેમ પરિચ્છા લેહુ 
ગિરિહિ પ્રેરિ પઠઅંહુ ભવન દૂંરિ કરેહુ સંદેહુ ॥9૭૭॥ 


તમે લોકો પાર્વતી પાસે જઈને તેમના પ્રેમની પરીક્ષા લો અને હિમાલયને કહીને [તેઓને પાર્વતીને તેડી લાવવા 
માટે મોકલો તથા] પાર્વતીને ધેર મોકલાવો અને તેમના સંશયોને દૂર કરો. ॥૭૪૭॥ 


સપ્તર્ષિઓની પરીક્ષામાં પાર્વતીજીનું મહત્વ 


ચૌ૦- રિષિન્ડ ગૌરિ દેખી તર્હે કૈસી | મૂરતિમંત તપસ્યા જેસી ॥ 
બોલે મુનિ સુનુ સૈલકુમારી । કરહુ કવન કારન તપુ ભારી ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-139 


ન્‌ 


ત્કષિઓએ. [ત્યાં જઈને] પાર્વતીને એવાં જોયાં કે જાણે મૂર્તિમાન તપસ્યા જ હોય. મુનિઓ બોલ્યા - હે શૈલકુમારી! 


સાંભળો, તમે શા માટે આટલું કઠોર તપ કરી રહાં છો? ॥૧॥ 


કેહિ અવરાધહુ કા તુમ્હ ચહહૂ | હમ સન સત્ય મરમુ કિન કહહૂ ॥ 
કહત બચન મનુ અતિ સકુચાઈ | હૅંસિહહુ સુનિ હમારિ જડતાઈ ।ર॥ 


તમે કોની આરાધના કરો છો અને શું ઇચ્છો છો? અમને પોતાનું સાચું રહસ્ય કેમ નથી કહેતાં ? [પાર્વતીએ કહું -] 
વાત કરતાં મન ઘણું સંકોચાય છે. તમે લોકો મારી મૂર્ખતાને સાંભળીને હસશો. ॥ર॥ 


મનુ હઠ પરા ન સુનઈઇ સિખાવા | ચહત બારિ પર ભીતિ ઉઠાવા ॥ 
નારદ કહા સત્ય સોઈ જાના | બિનુ પંખન્હડ હમ ચહહિં ઉડાના ગા 


[મારા] મને હઠ પકડી લીધી છે, તે શિખામણ નથી સાંભળતું અને જળ ઉપર દીવાલ ચણવા ઇચ્છે છે. નારદજીએ 
જે કહી દોધું તેને સત્ય જાણીને હું વગર પાંખોએ જ ઊડવા ઇચ્છું છું, ॥૩॥ 


દેખહુ મુનિ અબિબેકુ હમારા | ચાહિઅ સદા સિવહિ ભરતારા ।૪॥ 
હે મુનિઓ! આપ મારું અજ્ઞાન તો જુઓ કે હું સદા શિવજીને જ પતિ બનાવવા ઇચ્છું છું. ॥૪॥ 


દો૦ સુનત બચન બિહસે રિષય ગિરિસંભવત તવ દેહ [| 
નારદ કર ઉપદેસુ સુનિ કહહુ બસેઉ કિસુ ગેહ 1[।૭૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-140 


પાર્વતીજીની વાત સાંભળતાં જ ત્ર્કષિલોકો હસી પડયા અને કહું - તમારો દેહ પર્વતથી જ તો ઉત્પન્ન થયો છે! 
ભલા! કહો તો નારદનો ઉપદેશ સાંભળી આજ સુધી કોઈનું ઘર વસ્યું છે? ॥૭૮॥ 


ચૌ૦- દચ્છસુતન્ડ ઉપદેસેન્ડિ જાઈ | તિન્ડ ફિરિ ભવનુ ન દેખા આઈ ।॥ 

ચિત્રકેતુ કર ઘરું ઉન ઘાલા | ક્નકકસિપુ કર પુનિ અસ હાલા ।૧॥ 

તેમણે દક્ષ પુત્રો પાસે જઈને ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેથી તેઓએ પછી પાછા વળી ઘરનું મુખ પણ નથી જોયું. 
ચિત્રકેતુના ઘરને પણ નારદે જ ભાંગ્યું. વળી, આ જ હાલ હિરણ્યકશિપુનો થયો. ॥૧॥ 

નારદ સિખ જે સુનહિં નર નારી | અવસિ હોહિં તજિ ભવનુ ભિખારી ॥ 

મન કપટી તન સજ્જન ચીન્હા | આપુ સરિસ સબહી ચહ કીન્હા ।ર॥ 


જે સ્રી-પુરુષ નારદની શિખામણ સાંભળે છે, તે ઘર-બાર ત્યજીને અવશ્ય ભિખારી બની જાય છે. તેમનું મન તો 
કપટી છે, શરીર પર સજ્જનોનાં ચિહનો છે. તેઓ બધાને પોતાના જેવા બનાવવા ઈચ્છે છે. ॥૨॥ 


તેહિ કે બચન માનિ બિસ્વાસા | તુમ્હ ચાહહુ પતિ સહજ ઉદાસા ॥ 
નિર્ગુન નિલજ કુબેષ કપાલી | અકુલ અગેહ દિગંબર બ્યાલી ॥ગા 


તેમનાં વચનો પર વિશ્વાસ રાખીને તમે અંવો પતિ ઈચ્છો છો જે સ્વભાવથી જ ઉદાસીન, ગુણહીન, નિર્લજ્જ, ખરાબ 


વેષવાળો, નર-ખોપડીઓની માળા પહેરનારો, કુલહીન, ઘર-બાર વગરનો, નાગો તથા શરીર પર સર્પોને વીટી રાખનારો 
છે. ॥ગા 


ક્‌ 


કહહુ કવન સુખુ અસ બરુ પાઅં | ભલ ભૂલિહુ ઠગ કે બૌરાએં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-141 


પંચ કહે સિર્વી સતી બિબાહી | પુનિ અવડેરિ મરાએન્હિ તાહી ।૪॥ 
આવા વરને પામવાથી કહો, તમને શું સુખ મળશે? તમે તે ઠગ(નારદ)ના ભોળવાયા હોવાથી સારી રીતે ભૂલ્યાં. 


અ જ 


અગાઉ પંચોના કહેવાથી શિવે સતી સાથે વિવાહ ક્યોં હતો, પરંતુ પછી કંકાસ કરીને તેને મરાવી નાંખી. ॥૪॥ 


દો૦ અબ સુખ સોવત સોચુ નહિં ભીખ માગિ ભવ ખાહિં | 
સહજ એંકાકિન્ટ કે ભવન કંબહું કે નારિ ખટાર્હિ ॥૭૯॥ 
હવે, શિવને કોઈ ચિંતા નથી રહી. ભીખ માગીને ખાઈ લે છે અને સુખેથી સૂઈ જાય છે. આવા સ્વભાવથી જ એકલા 
રહેનારના ઘેર ભલા, શું ક્યારેય સ્રીઓ ટકી શકે છે? ॥૭૯॥ 
ચૌ૦- અજહૂં માનહુ કહા હમારા | હમ તુમ્હ કહું બરુ નીક બિચારા ॥ 
અતિ સુંદર સુચિ સુખદ સુસીલા | ગાવહિં બેદ જાસુ જસ લીલા 1।૧॥ 
હજી પણ તમે અમારું કહેવું માનો. અમે તમારા માટે સારો વર વિચારી રાખ્યો છે. તે ઘણો જ સુંદર, પવિત્ર, 
સુખદાયક અને સુશીલ છે, જેનો યશ અને લીલાઓ વેદો ગાય છે. ॥૧॥ 
દૂષન રહિત સકલ ગુન રાસી । શ્રીપતિ પુર બેકુંઠ નિવાસી ॥ 
અસ બરુ તુમ્હહિ મિલાઉબ આની | સુનત બિહસિ કહ બચન ભવાની ॥ર૨॥ 


તે દોષોથી રહિત, બધા સદ્ગુણોનો ભંડાર, લક્ષ્મીનો સ્વામી અને વૈક્‌ઠપુરીનો રહેનારો છે. અમે આવા વરને 
લાવીને તમારો મેળાપ કરાવી દઈશું. આ સાંભળતાં જ પાર્વતીજી હસીને બોલ્યાં -॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-142 


સત્ય કહેહુ ગિરિભવ તનુ એહા | હઠ ન છૂટ છૂટે બરુ દેહા ॥ 
કનકઉ પુનિ પષાન તેં હોઈ | જારેહું સહજુ ન પરિહર સોઈ ॥।૩ગા 
આપે એં સત્ય જ કહું કે મારું આ શરીર પર્વતથી ઉત્પન્ન થયું છે. માટે હઠ નહીં છૂટે, શરીર ભલેને છૂટી જાય. સોનું 
પણ પથ્થરમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેને બાળવા છતાં પોતાના સ્વભાવ(સુવર્ણત્વ)ને છોડતું નથી. ॥૩॥ 
નારદ બચન ન મૈં પરિહરઊં | બસઉ ભવનુ ઉજરઉ નહિં ડરઊં ॥ 
ગુર કૅ બચન પ્રતીતિ ન જેડી | સપનેહું સુગમ ન સુખ સિધિ તેહી ॥૪॥ 
આથી હું નારદજીનાં વચનોને નહીં છોડું, ભલેને ઘર વસે કે ઉજડે, હું આથી ડરતી નથી. જેને ગુરુનાં વચનોમાં 
વિશ્વાસ જ નથી, તેને સુખ અને સિદ્ધિ સ્વપ્નમાં પણ સુલભ થતાં નથી. ॥૪॥ 
દો૦ મહાદેવ અવગુન ભવન બિષ્નુ સક્લ ગુન ધામ [| 
જેહિ કર મનુ રમ જાહિ સન તેહિ તેહી સન કામ ॥।॥૮બા 
એમ માન્યું કે મહાદેવજી અવગુણોનું ધામ છે અને વિષ્ણુ સમસ્ત સદ્ગુણોના ધામ છે, પણ જેનું મન જેમાં રમી 
ગયું, તેને તો તેનાથી જ કામ હોય છે. ॥૮૦॥ 


ન્ડ ન્ડ 


ચૌ૦- જો તુમ્હ મિલતેહુ પ્રથમ મુનીસા | સુનતિઉં સિખ તુમ્હારિ ધરિ સીસા ॥ 
અબ મૈં જન્મુ સંભુ હિત હારા | કો ગુન દૂષન કરે બિચારા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-143 


હે મુનીશ્વરો! કદાચ આપ મને પહેલા મળ્યા હોત, તો હું તમારા ઉપદેશને સિર-માથા પર રાખી સાંભળત. પરંતુ 
અત્યારે તો હું પોતાનો જન્મ શિવજીને માટે હારી ચૂકી છું. પછી ગુણ-દોષોનો વિચાર કોણ કરે? ॥૧॥ 
જોં તુમ્હરે હઠ હદર્ય બિસેષી | રહિ ન જાઈ બિનુ કિર્એં બરેષી ॥ 
તો કૌતુકિઅન્ડ આલસુ નાહીં | બર કન્યા અનેક જગ માહીં ।ર॥ 
જો આપના હૃદયમાં ઘણી જ હઠ હોય અને વિવાહની વાતચીત (ભાંજગડ) કર્યા વગર આપથી રહી ન શકાતું હોય 
તો સંસારમાં વર-કન્યા ઘણાં છે. રમત રમનારાઓને આળસ તો હોય જ નહિ [અન્યત્ર જઈને ભાંજગડ કરો]. ॥ર। 
જન્મ કોટિ લગિ રગર હમારી | બરઉં સંભુ ન ત રહઉં કુઆરી ॥ 
તજઉં ન નારદ કર ઉપદેસૂ | આપુ કહહિં સત બાર મહેસુ ॥૩ા 
મારે તો કરોડો જન્મ સુધી આ જ હઠ રહેશે કે કાં તો શિવજીને વરીશ, નહીં તો કુંવારી જ રહીશ. સ્વયં શિવજી 
સેંકડો વાર કહે, તો પણ નારદજીના ઉપદેશને છોડીશ નહિ. ॥૩॥ 
મૈ પા પરઉં કહઇ જગદંબા | તુમ્હ ગૃહ ગવનહુ ભયઉ બિલંબા ॥ 
દેખિ પ્રેમુ બોલે મુનિ ગ્યાની | જ્ય જય જગદંબિકે ભવાની [।૪॥ 
જગતજનની પાર્વતીજીએ ફરી કહું કે હું તમારા પગે પડું છું. તમે પોતાના ઘેર જાઓ, ઘણી વાર થઈ ગઈ છે. 
[શિવજીમાં પાર્વતીજીના આવા] પ્રેમને જોઈ જ્ઞાની મુનિઓ બોલ્યા - હે જગતજનની! હે ભવાની! તમારો જય થાઓ, 
જય થાઓ. ॥૪॥ 


દો૦- તુમ્હ માયા ભગવાન સિવ સક્લ જગત પિતુ માતુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-144 


નાઇ ચરન સિર મુનિ ચલે પુનિ પુનિ હરષત ગાતુ ।॥૮૧॥ 


આપ માયા છો અને શિવજી ભગવાન છે. આપ બંને સમસ્ત જગતનાં માતા-પિતા છો. [આમ કહીને] મુનિઓ 
પાર્વતીજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને ચાલી નીકળ્યા, તેમનાં શરીર વારવાર પુલકિત થઈ રહાં હતાં. ॥૮૧॥ 
ચૌ૦- જાઈ મુનિન્ડ હિમવંતુ પઠાએ | કરિ બિનતી ગિરજહિં ગૃહ લ્યાએ ॥ 
બહુરિ સપ્તરિષિ સિવ પરહિં જાઈ | કથા ઉમા કે સકલ સુનાઈ ॥૧॥ 
મુનિઓઅં જઈને હિમાલયને પાર્વતીજી પાસે મોકલ્યા અને તેઓ વિનંતી કરીને તેમને ધેર લઈ આવ્યાં; પછી 
સપ્તર્ષિઓએ શિવજીની પાસે જઈને તેમને પાર્વતીજીની આખી કથા સંભળાવી. ॥૧॥ 
ભએં મગન સિવ સુનત સનેહા | હરષિ સપ્તરિષિ ગવને ગેહા ॥ 
મનુ થિર કરિ તબ સંભુ સુજાના | લગે કરન રઘુનાયક ધ્યાના ॥ર॥ 
પાર્વતીજીના પ્રેમને સાંભળતાવેંત શિવજી આનંદમગ્ન થઈ ગયા. સપ્તર્ષિઓ પ્રસન્‍ન થઇને પોતાના ઘેર (બ્રહ્મલોક) 
ગયા. સુજ્ઞ શિવજી ત્યારે મનને સ્થિર કરીને શ્રીરઘુનાથજીનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ॥૨॥ 
તારકુ અસુર ભયઉ તેહિ કાલા | ભુજ પ્રતાપ બલ તેજ બિસાલા ॥ 
તેહિં સબ લોક લોક્પતિ જીતે | ભએ દેવ સુખ સંપતિ રીતે ॥૩॥ 
એ સમયે તારક નામનો અસુર થયો, જેની ભુજાઓનું બળ, પ્રતાપ અને તેજ ઘણાં ભારે હતાં, તેણે સર્વે લોક અને 
લોકપાળોને જીતી લીધા, સર્વે દેવતા સુખ અને સમ્પત્તિરહિત થઈ ગયા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-145 


અજર અમર સો જીતિ ન જાઈ । હારે સુર કરિ બિબિધ લરાઈ ॥ 
તબ બિરંચિ સન જાઇ પુકારે 1 દેખે બિધિ સબ દેવ દુખારે ।૪॥ 


તે અજર-અમર હતો, તેથી કોઈથી પણ જીતાતો નહોતો, દેવતા તેની સાથે અનેક પ્રકારની લડાઈઓ લડીને હારી 
ગયા. ત્યારે તેઓએ બ્રહ્માજીની પાસે જઈ પોકાર કર્યો. બ્રહ્માજીએ સર્વે દેવતાઓને દુઃખી જોયા, ॥૪॥ 
દો૦ સબ સન કહા બુઝાઇ બિધિ દનુજ નિધન તબ હોઈ | 
સંભુ સુક સંભૂત સુત એહિ જીતઈ રન સોઈ ॥[।દ૮ર॥ 
બ્રહ્માજીએ બધાને સમજાવીને કહું - આ દૈત્યનું મૃત્યુ ત્યારે થાય કે જ્યારે શિવજીના વીર્યથી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય, 
આને યુદ્ધમાં એ જ જીતશે. ॥૮૨॥ 
ચૌ૦- મોર કહા સુનિ કરહુ ઉપાઈ | હોઈહિ ઈશ્વર કરિહિ સહાઈ ॥ 
સતી જો તજી ૬ચ્છ મખ દેહા | જનમી જાઇ હિમાચલ ગેહા ।૧|॥ 
મારી વાત સાંભળીને ઉપાય કરો. ઈશ્વર મદદ કરશે અને કામ થઈ જશે. સતીજીએ દક્ષના યજ્ઞમાં જે દેહત્યાગ કર્યો 
હતો, તેમણે હવે હિમાલયના ઘેર જઈ જન્મ ધારણ કર્યો છે. ॥૧॥ 
તેહિં તપુ કીન્હ સંભુ પતિ લાગી | સિવ સમાધિ બેઠે સબુ ત્યાગી ॥ 
જદપિ અહઇ અસમંજસ ભારી | તદપિ બાત એંક સુનહુ હમારી ॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-146 


તેઓએ શિવજીને પતિ બનાવવા માટે તપ કર્યું છે, આ બાજુ શિવજી સર્વે છોડી-ત્યાગીને સમાધિ લગાવી બેઠા છે. 
જોકે છે તો વાત ઘણી અટપટી, પણ મારી એક વાત સાંભળો. ॥ર॥ 
પઠવહુ કામુ જાઈ સિવ પાહી | કરૈ છોભુ સંકર મન માહી ॥ 
તબ હમ જાઈ સિવહિ સિર નાઈ | કરવાઉબ બિબાહુ બરિઆઈ ।॥ગા 
તમે જાઓ અને કામદેવને શિવજી પાસે મોકલો, તે શિવજીના મનમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે (તેમની સમાધિનો ભંગ 
કરે). ત્યારે અમે ત્યાં પહોંચી શિવજીના ચરણોમાં માથું નમાવીશું અને બળજબરી (તેમને રાજી કરી) વિવાહ કરાવી 
દઇશું. ॥૩ગા 
એહિ બિધિ ભલેહિં દેવહિત હોઈ | મત અતિ નીક કહઈ સબુ કોઈ ॥ 
અસ્તુતિ સુરન્ડ કીન્હિ અતિ હેતૂ | પ્રગટેઉ બિષમબાન ઝપષકેતૂ 1॥૪॥ 
ભલેને, આ રીતે જ દેવતાઓનું હિત થાય [બીજો તો કોઈ ઉપાય નથી]. બધાએ કહું - આ એકમત ઘણો સારો છે. 


પછી દેવતાઓએ ઘણા પ્રેમથી સ્તુતિ કરી, ત્યારે વિષમ (પાંચ) બાણ ધારણ કરનારા અને માછલીના ચિહનયુક્ત 
ધ્વજવાળા કામદેવ પ્રકટ થયા. ॥૪॥ 


કામદેવનું દેવકામે જવું અને ભસ્મ થઈ જવું 


દો૦- સુરન્ડ કહી નિજ બિપતિ સબ સુનિ મન કીન્હ બિચાર | 
સંભુ બિરોધ ન કુસલ મોહિ બિહસિ કહેઉ અસ માર 1।॥૮ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-147 


દેવતાઓએ કામદેવને પોતાની બધી વિપત્તિ કહી, સાંભળીને કામદેવે મનમાં વિચાર કર્યો અને હસીને દેવતાઓને 
આમ કહું કે શિવજીની સાથે વેર કરવામાં મારું કુશળ (હિત) નથી. ॥૮૩॥ 


ચૌ૦- તદપિ કરબ મૈં કાજુ તુમ્હારા | શ્રુતિ કહ પરમ ધરમ ઉપકારા ॥ 
પર હિત લાગિ તજઈ જો દેહી | સંતત સંત પ્રસંસહિં તેહી ॥૧॥ 


તો પણ હું તમારું કામ તો કરીશ, કારણ કે વેદ અન્યો પર કરેલા ઉપકારને પરમ ધર્મ કહે છે. જે બીજાઓના હિત 
માટે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે, સંત સદાય તેની પ્રશંસા કરે છે. ॥૧॥ 


અસ કહિ ચલેઉ સબહિ સિરુ નાઈ | સુમન ધનુષ કર સહિત સહાઈ ॥ 
ચલત માર અસ હદર્યેં બિચારા | સિવ બિરોધ ધૃવ મરનુ હમારા ।ર॥ 


આમ કહીને અને સર્વેને શીશ નમાવી કામદેવ પોતાના પુષ્પના ધનુષને હાથમાં લઈ [વસન્તાદિ] સહાયકો સાથે 
ચાલ્યો. ચાલતા સમયે કામદેવે અંતરમાં એવું વિચાર્યું કે શિવજીની સાથે વિરોધ કરવાથી મારું મૃત્યુ નિડિત છે. ॥૨॥ 


તબ આપન પ્રભાઉ બિસ્તારા | નિજ બસ કીન્હ સકલ સંસારા ॥ 
કોપેઉ જબહિં બારિચરકેતૂ । છન મહું મિટે સકલ શ્રુતિ સેતૂ ॥ગા 


ત્યારે તેણે પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તાર્યો અને સમસ્ત સંસારને પોતાના વશમાં કરી લીધું. જે સમયે મત્સ્યના ચિહનની 
ધજાવાળા કામદેવે કોપ ક્યોં તે સમયે ક્ષણવારમાં જ વેદોની બધીય મર્યાદા તૂટી ગઈ. ॥૩॥ 


બ્રહ્મચર્જ બ્રત સંજમ નાના | ધીરજ ધરમ ગ્યાન બિગ્યાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-148 


સદાચાર જપ જોગ બિરાગા । સભય બિબેક કટકુ સબુ ભાગા ।૪॥ 


બ્રહ્મચર્ય, નિયમ, અનેક પ્રકારના સંયમ, ધીરજ, ધર્મ, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, સદાચાર, જપ, યોગ, વૈરાગ્ય આદિ વિવેકનું 
આખું સૈન્ય ભય પામીને ભાગી ગયું. ॥૪॥ 
છં૦ ભાગેઉ બિબેકુ સહાય સહિત સો સુભટ સંજુગ મહિ મુરે | 
સદગ્રંથ પર્બંત કંદરન્ડહિ મહું જાઈ તેહિ અવસર દુરે ।॥ 
હોનિહાર કા કરતાર કો રખવાર જગ ખરભરુ પરા [| 
દુઈ માથ કેહિ રતિનાથ જેહિ કહું કોપિ કર ધનુ સરુ ધરા ॥ 
વિવેક પોતાના સહાયકો સહિત નાસી ગયો, તેના યોદ્ધા રણ-ભૂમિમાં પીઠ બતાવી ગયા. તે સમયે તેઓ સર્વે 
સદ્ગ્રંથરૂપી પર્વતની કંદરાઓમાં જઈ સંતાઈ ગયા (અર્થાત્‌ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સંયમ, નિયમ, સદાચારાદિ ગ્રંથોમાં જ લખેલાં 
રહી ગયા; તેમનું આચરણ છૂટી ગયું). આખા જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો, [અને બધા કહેવા લાગ્યા -] હે વિધાતા! 
હવે શું થવાનું છે? અમારી રક્ષા કોણ કરશે? આવો બે માથાવાળો કોણ છે, જેના માટે રતિના પતિ કામદેવે કોપ કરીને 
હાથમાં ધનુષ્ય-બાણ ઉઠાવ્યું છે? 


ન્‌ 


દો૦ જે સજીવ જગ અચર ચર નારિ પુરુષ અસ નામ 1।| 
તે નિજ નિજ મરજાદ તજિ ભએ સકલ બસ કામ 1।॥૮૪॥ 


જગતમાં સ્ત્રી-પુરુષ સંજ્ઞાવાળા જેટલા ચર-અચર પ્રાણી હતાં, તે સર્વે પોતપોતાની મર્યાદાઓ છોડીને કામને વશ 
થઇ ગયાં. ॥૮૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-149 


ચૌ૦- સબ કે હૃદર્ય મદન અભિલાષા | લતા નિહારિ નવર્હિ તરુ સાખા ॥ 
નદીં ઉમગિ અંબુધિ કહું ધાઈ | સંગમ કરહિં તલાવ તલાઈ ।૧॥ 
બધાયના હૃદયમાં કામની ઈચ્છા થઈ ગઈ, લતાઓ (વેલો)ને જોઈને વૃક્ષોની ડાળી નમવા લાગી. નદીઓ આવેશ- 
ઉમંગથી સમુદ્ર તરફ દોડી અને તળાવ-તળાવડીઓ પણ પરસ્પર સંગમ કરવા (હળવા-મળવા) લાગ્યાં. ॥૧॥ 
જહેં અસિ દસા જડન્ડ કે બરની | કો કહિ સકઇ સચેતન કરની ॥ 
પસુ પચ્છી નભ જલ થલ ચારી | ભએ કામ બસ સમય બિસારી ॥ર૨॥ 
જ્યારે જડ(વૃક્ષ, નદી. વગેરે)ની આ દશા થઈ ગઈ, તો ચેતન જીવોની કરણી કોણ કહી શકે છે? આકાશ, જળ અને 
પૃથ્વી પર વિચરનારાં બધાં પશુ-પક્ષી [પોતાના સંયોગનો] સમય ભુલાવી કામને વશ થઈ ગયાં, ॥૨॥ 
મદન અંધ બ્યાકુલ સબ લોકા | નિસિ દિનુ નહિં અવલોકહિં કોકા ॥ 
દેવ દનુજ નર કિંનર બ્યાલા | પ્રેત પિસાચ ભૂત બેતાલા ॥।૩ગા 
સર્વે લોકો કામાંધ બની વ્યાકૂળ થઈ ગયા. ચકલા-ચકલીએ રાત-દિવસ ન જોયાં. દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, કિન્નર, સર્પ, 
પ્રેત પિશાચ, ભૂત, વેતાલ - ॥૩॥ 
ઇન્ડ કૈ દસા ન કહેઉં બખાની | સદા કામ કે ચેરે જાની ॥ 
સિદ્ધ બિરક્ત મહામુનિ જોગી | તેપિ કામબસ ભએઅં બિયોગી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-150 


- એ તો સદાય કામના ગુલામ છે, એમ સમજીને મેં એમની દશાનું વર્ણન નથી કર્યું, સિદ્ધ, વિરક્ત, મહામુનિ અને 
મહાન યોગીઓ પણ કામવશ યોગ છોડી સ્ત્રીના વિરહી બની ગયા. ॥૪॥ 
છં? ભએ કામબસ જોગીસ તાપસ પાર્વરન્ડિ કી કો કહે | 
દેખહિં ચરાચર નારિમય જે બ્રહ્મમય દેખત રહે ।॥ 
અબલા બિલોકર્હિં પુરુષમય જગુ પુરુષ સબ અબલામયં | 
દુઇ દંડ ભરિ બ્રહ્માંડ ભીતર કામકૃત કૌતુક અયં ।॥ 
જ્યારે યોગેશ્વરો અને તપસ્વીઓ પણ કામને વશ થઈ ગયા તો. પામર મનુષ્યોનું પૂછવું જ શું? જે સમસ્ત ચરાચર 
જગતને બ્રહ્મમય જોતા હતા, તેઓ હવે તેને સ્્રીમય જોવા લાગ્યા. સ્રીઓ આખાય સંસારને પુરુષમય જોવા લાગી અને 
પુરુષો તેને સ્રીમય જોવા માંડયા, બે ઘડી સુધી સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં કામદેવે રચેલું આ કૌતુક રહું. 
સો૦- ધરી ન કાહું ધીર સબ કે મન મનસિજ હરે | 
જે રાખે રઘુબીર તે ઉબરે તેહિ કાલ મહું ।॥૮૫॥ 
કોઈએ પણ હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ ન કર્યું, કામદેવે સર્વેના મન હરી લીધાં. શ્રીરઘુનાથજીએ જેમની રક્ષા કરી, કેવળ 
તેઓ જ તે સમયે બચી શક્યા, ॥૮૫॥ 
ચૌ૦- ઉભય ઘરી અસ કૌતુક ભયઊ | જો લગિ કામુ સંભુ પહિં ગયઊ ॥ 
સિવહિ બિલોકિ સસંકેઉ મારૂ | ભયઉ જથાથિતિ સબુ સંસારૂ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-151 


બે ઘડી સુધી આવો તમાશો. થયો, ત્યાં સુધી કામદેવ શિવજીની પાસે પહોંચ્યા. શિવજીને જોઈ કામદેવ બી ગયા, 
ત્યારે આખુંય જગત ફરી જેમ હતું તેમ સ્થિર બની ગયું. ॥૧॥ 
ભએ તુરત સબ જીવ સુખારે | જિમિ મદ ઉતરિ ગઅં મતવારે ॥ 
રુદ્રડિ દેખિ મદન ભય માના | દુરાધરષ દુર્ગમ ભગવાના ।ર૨॥ 
તરત જ બધા જીવો એવા જ સુખી થઈ ગયા, જેવા ઉન્મત (નશાનું પાન કરેલા) લોકો મદ (નશો) ઊતરી જતાંની 
સાથે સુખી થાય છે. દુરાધર્ષ (જેમને પરાજિત કરવા અત્યંત જ અઘરા છે) અને દુર્ગમ (જેમનો પાર પામવો કઠિન છે) 
ભગવાન (સંપૂર્ણ એશ્ચર્ય, ધર્મ, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યરૂપી છ ઈશ્વરીય ગુણોથી યુક્ત) રુદ્ર "હાભયંકર) શિવજીને 
જોઈને કામદેવ ભયભીત થઈ ગયો. ॥ર॥ 
ફિરત લાજ કછુ કરિ નહિં જાઈ | મરનુ ઠાનિ મન રચેસિ ઉપાઈ ॥ 
પ્રગટેસિ તુરત રુંચેર રિતુરાજા | કુસુમિત નવ તરું રાજિ બિરાજા ॥ગા 
પાછા ફરવામાં શરમ દેખાય છે અને કરી કંઈ શકાતું નથી. અંતે મનમાં મરવાનો નિ ”િય કરીને તેમણે ઉપાય રચ્યો, 
તરત જ સુંદર ત્ર્ક્તુરાજ વસંતને પ્રકટ કર્યો, પુષ્પોથી યુક્ત થયેલાં નવાં નવાં વૃક્ષોની પંક્તિઓ સુશોભિત થઈ ગઈ, ॥૩॥ 
બન ઉપબન બાપિકા તડાગા | પરમ સુભગ સબ દિસા બિભાગા ॥ 
જહે તહેં જનુ ઉમગત અનુરાગા | દેખિ મુએહું મન મનસિજ જાગા ।૪॥ 


વન-ઉપવન, વાવડી, તળાવ અને સર્વે દિશાઓના વિભાગ પરમ સુંદર બની ગયા. ચારે બાજુ જાણે પ્રેમ ઊભરાઈ 


રહો છે, જેને જોઈને મરેલાં મનોમાં પણ કામદેવ જાગી ઊઠયો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-152 


છં૦ જાગઇ મનોભવ મુએહું મન બન સુભગતા ન પરૈ કહી | 
સીતલ સુગંધ સુમંદ મારુત મદન અનલ સખા સહી ॥।॥ 
બિક્સે સરન્હિ બહુ કંજ ગુંજ્ત પુંજ મંજુલ મધુકરા | 
ક્લહંસ પિક સુક સરસ રવ કરિ ગાન નાચહિં અપછરા ।॥ 

મરેલાના મનમાં પણ કામદેવ જાગવા લાગ્યો, વનની સુંદરતા કહી શકાતી નથી. કામરૂપી અગ્નિનો સાચો મિત્ર 

એવો શીતળ-મંદ સુગંધિત વાયુ વાવા લાગ્યો. સરોવરોમાં અનેક કમળો ખીલી ગયાં, જેના પર સુંદર ભમરાના સમૂહ 

ગુંજારવ કરવા લાગ્યા. રાજહંસ, કોયલ અને પોપટો રસીક કલરવ કરવા લાગ્યા અને અપ્સરાઓ ગાઈ-ગાઈને નાચવા 

લાગી. 

દો૦ સકલ ક્લા કરિ કોટિ બિધિ હારેઉ સેન સમેત 1।| 
ચલી ન અચલ સમાધિ સિવ કોપેઉ હૃદયનિકેત ।॥૮૧॥ 


કામદેવ પોતાની સેનાસહિત કરોડો પ્રકારની સર્વે કળાઓ (ઉપાય) કરીને હારી ગયો, પણ શિવજીની અચળ સમાધિ. 
ન ડગી. ત્યારે કામદેવ ક્રોધિત થઈ ગયો. ॥૮૧॥ 


ર 


ચૌ૦- દેખિ રસાલ બિટપ બર સાખા | તેહિ પર ચઢેઉ મદનુ મન માખા ॥ 


સુમન ચાપ નિજ સર સંધાને | અતિ રિસ તાકિ શ્રવન લગિ તાને ॥૧॥ 
આંબાના વૃક્ષની એક સુંદર ડાળીને જોઈને મનમાં કોપે ભરાયેલો કામદેવ તેના પર ચઢી ગયો. તેણે પુષ્પ-ધનુષ પર 


ધ જ જ 


પોતાનાં [પાંચેય] બાણ ચઢાવ્યાં અને અત્યંત ક્રોધથી [લક્ષ્ય તરફ] તાકીને તેને કાન સુધી ખેંચી લીધાં. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-153 


છાડે. બિષમ બિસિખ ઉર લાગે | છૂટિ સમાધિ સંભુ તબ જાગે ॥ 
ભયઉ ઈસ મન છોભુ બિસેષી । નયન ઉઘારિ સકલ દિસિ દેખી ।ર૨॥ 
કામદેવે તીક્ષ્ણ પાંચ બાણ છોડયાં, જે શિવજીના હૃદયમાં લાગ્યાં. ત્યારે તેમની સમાધિનો ભંગ થયો અને તેઓ 
જાગી ગયા. ઈશ્વર(શિવજી)ના મનમાં ઘણો જ ક્ષોભ થયો. તેઓએ આંખો ઉઘાડીને ચારે બાજુ જોયું. ॥૨॥ 
સૌરભ પલ્લવ મદનુ બિલોકા | ભયઉ કોપુ કંપેઉ ત્રેલોકા ॥ 
તબ સિવ તીસર નયન ઉઘારા | ચિતવત કામુ ભયઉ જરિ છારા ॥૩ગા 
જ્યારે આંબાનાં પાંદડામાં [સંતાયેલા] કામદેવને જોયા તો તેમને ઘણો ક્રોધ થયો, જેથી ત્રણેય લોક કંપી ઊઠયા. 
ત્યારે શિવજીએ ત્રીજું લોચન ખોલ્યું, તેમની દષ્ટિ પડતાંની સાથે જ કામદેવ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. ॥૩॥ 
હાહાકાર ભયઉ જગ ભારી | ડરપે સુર ભએ અસુર સુખારી ॥ 
સમુઝિ કામસુખ સોચહિં ભોગી | ભએ અકંટક સાધક જોગી ।૪॥ 
જગતમાં ભારે હાહાકાર મચી ગયો. દેવતાઓ ડરી ગયા, દૈત્ય સુખી બન્યા. ભોગી લોકો કામસુખને યાદ કરીને 
ચિંતા કરવા લાગ્યા અને સાધક યોગીઓ નિષ્કંટક થઈ ગયા. ॥૪॥ 
છં૦ જોગી અકંટક ભઅં પતિ ગતિ સુનત રતિ મુરુછિત ભઈ | 
રોદતિ બદતિ બહુ ભાંતિ કરુના કરતિ સંકર પહિં ગઈ ।॥ 
અતિ પ્રેમ કરિ બિનતી બિબિધ બિધિ જોરિ કર સન્મુખ રહી | 
પ્રભુ આસુતોષ કૃપાલ સિવ અબલા નિરખિ બોલે સહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-154 


યોગી નિષ્કંટક બન્યા, કામદેવની સ્ત્રી રતિ પોતાના પતિની આ દશા સાંભળતાં જ મુચિઈત થઈ ગઈ. રોતી-કકળતી 
અને જાતજાતની કરુણા કરતી તે શિવજી પાસે ગઈ. અત્યંત પ્રેમ સાથે અનેક રીતે વિનંતી, કરી, હાથ જોડીને સામે ઊભી 
રહી. શીઘ્ર પ્રસન્‍ન થનાર કૃપાળુ શિવજી અબળા (અસહાય સ્ત્રી)ને જોઈને સુંદર (તેને સાંત્વના આપનાર) વચન બોલ્યા 
તોખરા- 
રતિ માટે વરદાન 


દો૦ અબ તેં રતિ તવ નાથ કર હોઈહિ નામુ અનંગુ | 
બિનુ બપુ બ્યાપિહિ સબહિ પુનિ સુનુ નિજ મિલન પ્રસંગુ ॥૮%॥ 


હે રતિ! હવેથી તારા પતિનું નામ -અનંગ- થશે. તે વગર શરીરે જ સર્વેમાં વ્યાપશે. હવે, તું પોતાના પતિને મળવાની 
વાત સાંભળ. ॥૮૭॥ 


ચૌ૦- જબ જદુબંસ કૃષ્ન અવતારા | હોઈહિ હરન મહા મહિભારા ॥ 
કૃષ્ન તનય હોઈહિ પતિ તોરા | બચનુ અન્યથા હોઈ ન મોરા ।૧|॥ 


જ્યારે પૃથ્વીનો મહાભારે ભાર ઉતારવા માટે યદુવંશમાં શ્રીકૃષ્ણનો અવતાર થશે, ત્યારે તારો પતિ તેમના 
પુત્ર(પ્રદ્યુમ્ન)ના રૂપે ઉત્પન્ન થશે. મારું આ વચન અન્યથા (મિથ્યા) નહીં થાય. ॥૧॥ 
રતિ ગવની સુનિ સંકર બાની | કથા અપર અબ કહઉં બખાની ॥ 
દેવન્ડ સમાચાર સબ પાએ [। બ્રહ્માદિક બેકુંઠ સિધાએ 1।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-155 


શિવજીનાં વચન સાંભળી રતિ ચાલી ગઈ, હવે, બીજી કથા વખાણીને (વિસ્તારથી) કહું છું. બ્રહ્માદિ દેવતાઓએ આ 
બધા સમાચાર સાંભળ્યા તો તેઓ વેકુંઠમાં ગયા. ॥૨॥ 
સબ સુર બિષ્નુ બિરંચિ સમેતા | ગએ જહૉં સિવ ફકૃપાનિકેતા ॥ 
પૃથક પૃથક તિન્હ કીન્ડિ પ્રસંસા | ભએં પ્રસન્‍ન ચંદ્ર અવતંસા ॥૩ગા 
પછી ત્યાંથી વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા સહિત બધા દેવતા જ્યાં કૃપાના ધામ શિવજી હતા ત્યાં ગયા. તે સર્વેએ શિવજીની 
અલગ-અલગ સ્તુતિ કરી, ત્યારે શશિભૂષણ શિવજી પ્રસન્ન થઈ ગયા. ॥૩॥ 


દે 


બોલે કુપાસિંધુ બૃષકેતૂ | કહહુ અમર આએ કેહિ હેતૂ ॥ 
કહ બિધિ તુમ્હ પ્રભુ અંતરજામી | તદપિ ભગતિ બસ બિનવઉં સ્વામી ॥૪॥ 


કૃપાના સાગર શિવજી બોલ્યા - હે દેવતાઓ! કહો, આપ શા માટે આવ્યા છો? બ્રહ્માજીએ કહું - હે પ્રભો! આપ 
અંતર્યામી છો, તો પણ હે સ્વામી! ભક્તિવશ હું આપને વિનંતી કરું છું. ॥૪॥ 


ભગવાન શિવને લગ્ન માટે પ્રાર્થના કરે છે સપ્તર્ષિઓ પાર્વતી પાસે જાય છે 
દો૦: સકલ સુરન્ડ કે હૃદર્ય અસ સંકર પરમ ઉછાહુ | 
નિજ નયનન્હડિ દેખા ચહહિં નાથ તુમ્હાર બિબાહુ ।॥૮૮॥ 


હે શંકર! સર્વે દેવતાઓના મનમાં એવો પરમ ઉત્સાહ છે કે હે નાથ! તેઓ પોતાની આંખોથી આપનો વિવાહ 
નિહાળવા ઇચ્છે છે. ॥૮૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-156 


ચૌ૦- યહ ઉત્સવ દેખિઅ ભરિ લોચન | સોઇ કછુ કરહુ મદન મદ મોચન ॥ 
કામુ જારિ રતિ કહું બરુ દીન્હા | કૃપાસિંધુ યહ અતિ ભલ કીન્હા ॥૧॥ 


હે કામદેવના મદને ઉતારનારા! આપ એવું કંઈક કરો, જેથી બધા લોકો આ ઉત્સવને આંખો ભરીને નિહાળે. હે 
કૃપાના સાગર! કામદેવને બાળીને આપે રતિને જે વરદાન આપ્યું તે ઘણું જ સારું કર્યું. ॥૧॥ 


સાસતિ કરિ પુનિ કરહિં પસાઊ | નાથ પ્રભુન્હ કર સહજ સુભાઊ ॥ 
પારબતી તપુ કીન્હ અપારા | કરહુ તાસુ અબ અંગીકાર ।॥ર॥ 
તે 


ન્‌ 


હે નાથ! શ્રેષ્ઠ સ્વામીઓનો આ સહજ (સરળ) સ્વભાવ જ છે કે તેઓ પહેલા દંડ આપીને પછી કૃપા કરતાં રહે છે. 


પાર્વતીએ અપાર તપ કયું છે, હવે એમનો અંગીકાર કરો. ॥૨॥ 
સુનિ બિધિ બિનય સમુઝિ પ્રભુબાની । એસેઈ હોઉ કહા સુખુ માની ॥ 
તબ દેવન્હ દુંદુભી બજાઈં | બરષિ સુમન જય જ્ય સુર સાઈ ગા 
બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના સાંભળીને અને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં વચનોને યાદ કરીને શિવજીએ પ્રસન્નતાપૂર્વક કહું - અમ 
જ થાઓ. ત્યારે દેવતાઓએ દુદુભી-નગારાં વગાડયાં અને ફૂલોની વર્ષા કરીને જય હો! દેવતાઓના સ્વામીની જય હો! 
એમ કહેવા લાગ્યા. ॥૩॥ 
અવસરુ જાનિ સપ્તરિષિ આએ । તુરતર્હિં બિધિ ગિરિભવન પઠાએ ।॥ 
પ્રથમ ગએ જહૅં રહીં ભવાની | બોલે મધુર બચન છલ સાની ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-157 


ઉચિત અવસર જાણીને સપ્તર્ષિઓ આવ્યા અને બ્રહ્માજીએ તરત જ તેમને હિમાલયના ઘેર મોકલ્યા. તેઓ પહેલા 
ત્યાં ગયા જ્યાં પાર્વતીજી હતાં અને તેમને છળભર્યા મીઠાં (વિનોદયુક્ત, આનંદ પહોંચાડનારાં) વચન કહ્યા - ॥૪॥ 
દો૦ કહા હમાર ન સુનેહુ તબ નારદ કેં ઉપદેસ [| 
અબ ભા ઝૂઠ તુમ્ડાર પન જારેઉ કામુ મહેસ 1[।દ૮લા 


નારદજીના ઉપદેશના લીધે તમે તે વખતે અમારી વાત ન સાંભળી. હવે તો તમારું પ્રણ ખોટું થઈ ગયું, કેમ કે 
મહાદેવજીએ કામને જ ભસ્મ કરી નાખ્યો, ॥૮૯॥ 


માસપારાયણ , ત્રીજો વિશ્રામ 
માસપારાયણ ચોથો 
ચૌ૦- સુનિ બોલી મુસુકાઈ ભવાની | ઉચિત કહેહુ મુનિબર બિગ્યાની ॥ 
તુમ્હરૈ જાન કામુ અબ જારા | અબ લગિ સંભુ રહે સબિકારા ॥૧॥ 
આ સાંભળીને પાર્વતીજી મુસ્કરાઈને બોલ્યાં - હે વિજ્ઞાની મુનિવરો! આપે યોગ્ય જ કહ્યું. આપની સમજણમાં 
શિવજીએ કામદેવને અત્યારે બાળ્યો છે, અત્યાર સુધી તો તેઓ વિકારયુક્ત (કામી) જ રહા!॥૧॥ 


હમરેં જાન સદા સિવ જોગી | અજ અનવધ અકામ અભોગી ॥ 
ન્ડ 


જોં મૈં સિવ સેયે અસ જાની | પ્રીતિ સમેત કર્મ મન બાની 1[।ર॥ 


ક્‌ ક 


પરંતુ મારી સમજણમાં તો શિવજી સદાથી જ યોગી, અજન્મા, અનિંદ, કામરહિત અને ભોગહીન છે અને જો મેં 
શિવજીને આવા સમજીને જ મન, વચન અને કર્મથી પ્રેમસહિત તેમની સેવા કરી છે - ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-158 


તૌ હમાર પન સુનહુ મુનીસા | કરિહહિં સત્ય કૃપાનિધિ ઈસા ॥ 

તુમ્હ જો કહા હર જારેઉ મારા | સોઈ અતિ બડ. અબિબેકુ તુમ્હારા ॥ગા 

તો હે મુનીશ્વરો! સાંભળો, તે કુપાનિધાન ભગવાન મારી પ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરશે. આપે જે એમ કહ્યું કે શિવજીએ 
કામદેવને ભસ્મ કરી દીધા, એ જ આપનો ઘણો ભારે અવિવેક છે. ॥૩॥ 

તાત અનલ કર સહજ સુભાઊ | હિમ તેહિ નિકટ જાઈ નહિં કાઊ ॥ 

ગઅં સમીપ સો અવસિ નસાઈ | અસિ મનમથ મહેસ કી નાઈ ।૪॥ 


હે તાત ! અગ્નિનો તો આ સહજ સ્વભાવ જ છે કે હિમ તેની પાસે કદીય જઈ ન શકે અને જાય તો તે અવશ્ય નષ્ટ 
થઇ જશે. મહાદેવજી અને કામદેવના સંબંધમાં પણ આ જ ન્યાય સમજવો જોઈએ, ॥૪॥ 


દો૦- હિર્યે હરષે મુનિ બચન સુનિ દેખિ પ્રીતિ બિસ્વાસ | 
ચલે ભવાનિહિ નાઈ સિર ગએ હિમાચલ પાસ 1[૯બા 
પાર્વતીજીનાં વચન સાંભળીને અને તેમનો સ્નેહ તથા વિશ્વાસ જોઈને મુનિઓ અંતરથી ઘણા પ્રસન્ન થયા. તેઓ 
ભવાનીને શીશ નમાવી ચાલી નીકળ્યા અને હિમાલય પાસે પહોંચ્યા. ॥૯૦॥ 


ક 


ચોૌ૦- સબુ પ્રસંગુ ગિરિપતિહિ સુનાવા | મદન દહન સુનિ અતિ દુખુ પાવા ॥ 
બહુરિ કહેઉ રતિ કર બરદાના | સુનિ હિમવંત બહુત સુખુ માના ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-159 


તેમણે પર્વતરાજ હિમાલયને સર્વ વૃત્તાંત સંભળાવ્યો. કામદેવના ભસ્મ થવાનું સાંભળી હિમાલય ઘણો દુઃખી થયો. 
પછી મુનિઓએ રતિના વરદાનની વાત કહી, તે સાંભળીને હિમાલયે ધણું સુખ અનુભવ્યું. ॥૧॥ 
હૃદર્ય બિચારિ સંભુ પ્રભુતાઈ । સાદર મુનિબર લિએ બોલાઈ ।॥ 
સુદિનુ સુનખતુ સુઘરી સોચાઈ | બેગિ બેદબિધિ લગન ધરાઈ [।ર॥ 
શિવજીના પ્રભાવનો મનમાં વિચાર કરી હિમાલયે શ્રેષ્ઠ મુનિઓને આદરપૂર્વક બોલાવી લીધા અને તેમની પાસે 
શુભ દિન, શુભ નક્ષત્ર અને શુભ ઘડી જોવડાવી વેદની વિધિ અનુસાર તુરત જ લગ્ન નક્કી કરાવી લખાવી લીધું, ॥ર॥ 
પત્રી સપ્તરિષિન્ડ સોઈ દીન્ડી | ગહિ પદ બિનય હિમાચલ કીન્હી ॥ 
જાઇ બિધિહિ તિન્હ દીન્હિ સો પાતી | બાચત પ્રીતિ ન હદર્યં સમાતી ॥૩ા 
પછી હિમાલયે તે લગ્નપત્રિકા સપ્તરિષીઓને આપી અને ચરણ પકડી તેમને વિનંતી કરી. તેઓએ જઈને તે 
લગ્નપત્રિકા બ્રહ્માજીને આપી. તેને વાંચતી વખતે તેમના હૃદયમાં પ્રેમ સમાતો ન હતો. ॥૩॥ 
લગન બાચિ અજ સબહિ સુનાઈ | હરષે મુનિ સબ સુર સમુદાઈ ॥ 
સુમન બૃષ્ટિ નભ બાજન બાજે | મંગલ કલસ દસહું દિસિ સાજે ।૪॥ 
બ્રહ્માજીએ લગ્ન વાંચી સૌને સંભળાવ્યાં. જેને સાંભળીને સર્વે મુનિ અને દેવતાઓનો આખો સમાજ હર્ષિત થઈ 


ગયો. આકાશમાંથી ફૂલોનો વરસાદ થવા માંડયો, વાજા વાગવા લાગ્યાં અને દસેય દિશાઓમાં મંગળ-કળશ સજાવી 
દેવાયા. ॥૪॥ 


શિવજીની વિચિત્ર શોભાયાત્રા લગ્નની તેયારી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-160 


દો૦: લગે સંવારન સકલ સુર બાહન બિબિધ બિમાન [| 
હોહિં સગુન મંગલ સુભદ કરહિં અપછરા ગાન 1[।૯૧॥ 


બધા દેવતા પોતાનાં જાત-જાતનાં વાહનો અને વિમાનો શણગારવા લાગ્યા, કલ્યાણદાયક મંગળ શુકનો થવા લાગ્યાં 
અને અપ્સરાઓ ગાવા લાગી. ॥૯૧॥ 
ચૌ૦- સિવહિ સંભુ ગન કરહિં સિંગારા | જટા મુકુટ અહિ મૌરુ સંવારા ॥ 
કુંડલ કંકન પહિરે બ્યાલા | તન બિભૂતિ પટ કેહરિ છાલા ।૧|॥ 
શિવજીના ગણો શિવજીનો શ્રુંગાર કરવા લાગ્યા. જટાઓનો મુગટ બનાવી તેના પર સર્પોનો મોડ સજાવ્યો. શિવજીએ 
સર્પોનાં જ કુંડળ અને કંકણ પહેર્યાં, શરીર પર વિભૂતિ ચોળી અને વસ્ત્રના સ્થાને વાઘામ્બર વીટી લીધું. ॥૧॥ 
સસિ લલાટ સુંદર સિર ગંગા | નયન તીનિ ઉપબીત ભુજંગા ॥ 
ગરલ કંઠ ઉર નર સિર માલા | અસિવ બેષ સિવધામ કૃપાલા ।ર॥ 
શિવજીના સુંદર લલાટ પર ચન્દ્રમા, શીશ પર ગંગાજી, ત્રણ નેત્રો, સર્પોની જનોઈ, ગળામાં વિષ અને છાતી પર 
નર-ખોપરીઓની માળા હતી. આ રીતે તેમનો વેષ અશુભ હોવા છતાંય તેઓ કલ્યાણના ધામ અને કૃપાળુ છે. ॥૨॥ 
કર ત્રિસૂલ અરુ ડમરું બિરાજા | ચલે બસરહે ચઢિ બાજહિં બાજા ॥ 
દેખિ સિવહિ સુરત્રિય મુસુકાડી | બર લાયક દુલહિનિ જગ નાહી [॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-161 


એક હાથમાં ત્રિશૂળ અને બીજામાં ડમરુ સુશોભિત છે. શિવજી નંદી પર ચઢીને ચાલ્યા. વાજાં વાગી રહાં છે. 
શિવજીને જોઈ દેવાંગનાઓ મલકાઈ રહી છે [અને કહે છે કે] આ વરને લાયક વધૂ સંસારમાં મળશે નહી, ॥૩॥ 


બિષ્નુ બિરંચિ આદિ સુરબ્રાતા | ચઢિ ચઢિ બાહન ચલે બરાતા ॥ 
સુર સમાજ સબ ભાૉંતિ અનૂપા | નહિં બરાત દૂલહ અનુરૂપા ॥૪॥ 


વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓનો સમૂહ પોતપોતાનાં વાહનો પર ચઢીને જાનમાં ચાલ્યા. દેવતાઓનો સમાજ 
બધી રીતે અનુપમ (પરમ સુંદર) હતો, પણ વરને યોગ્ય જાન ન હતી. ॥૪॥ 


દો૦- બિષ્નુ કહા અસ બિહસિ તબ બોલિ સક્લ દિસિરાજ | 
બિલગ બિલગ હોઈ ચલહુ સબ નિજ નિજ સહિત સમાજ [।૯ર૨॥ 


ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને બધા દિક્પાળોને બોલાવીને હસીને આમ કહું - બધા લોકો પોતપોતાના દળસહિત જુદા જુદા 
થઇને ચાલો. ॥૯૨॥ 


ચૌ૦- બર અનુહારિ બરાત ન ભાઈ । હંસી કરૈહહુ પર પુર જાઈ ॥ 
બિષ્નુ બચન સુનિ સુર મુસુકાને | નિજ નિજ સેન સહિત બિલગાને ॥૧॥ 


હે ભાઈ! આપણા લોકોની આ જાન વરને યોગ્ય નથી. શું પારકા નગરમાં જઈને હાંસી કરાવશો? વિષ્ણુ ભગવાનની 
વાત સાંભળીને દેવતાઓ મલકાયા અને તેઓ પોતપોતાની સેનાસહિત જુદા થઈ ગયા. ॥૧॥ 


મનહીં મન મહેસુ મુસુકાહીં | હરિ કે બિંગ્ય બચન નહિં જાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-162 


અતિ પ્રિય બચન સુનત પ્રિય કેરે | ભુંગિહિ પ્રેરિ સક્લ ગન ટેરે ॥ર॥ 
મહાદેવજી [આ જોઈને] મનમાં ને મનમાં મલકાય છે કે વિષ્ણુ ભગવાનનાં વ્યંગ-વચન (વિનોદ) નથી છૂટતાં! 
પોતાના પ્રિય(વિષ્ણુ ભગવાન)નાં આ અતિપ્રય વચનોને સાંભળી શિવજીએ પણ ભુંગીને મોકલીને પોતાના બધા ગણોને 
બોલાવી લીધા. ॥ર૨॥ 
સિવ અનુસાસન સુનિ સબ આએ 1। પ્રભુ પદ જલજ સીસ તિન્હ નાએ ॥ 
નાના બાહન નાના બેષા | બિહસે સિવ સમાજ નિજ દેખા [॥।ગા 


શિવજીની આજ્ઞા સાંભળતાં જ સર્વે આવ્યા અને તેઓએ સ્વામીનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું. જાતજાતનાં 
વાહનો અને જાતજાતના વેષવાળા પોતાના સમાજને જોઈને શિવજી હસ્યા. ॥૩॥ 


કોઉ મુખ હીન બિપુલ મુખ કાહૂ | બિનુ પદ કર કોઉ બહુ પદ બાહૂ ॥ 
બિપુલ નયન કોઉ નયન બિહીના | રિષ્ટપુષ્ટ કોઉ અતિ તનખીના ।૪॥ 


ન્‌ 


કોઈ મુખ વિનાના છે, કોઈને ઘણાં જ મુખો છે, કોઈ હાથ-પગ વિનાના છે તો કોઈને ઘણા જ હાથ-પગ છે. કોઈને 
ઘણી આંખો છે તો કોઈને અંક પણ આંખ નથી. કોઈ ઘણો જાડો-પુષ્ટ છે તો કોઈ ઘણો જ દુબળો-પાતળો છે. ॥૪॥ 
છં૦ તન ખીન કોઉ અતિ પીન પાવન કોઉ અપાવન ગતિ ધરેં | 
ભૂષન કરાલ કપાલ કર સબ સઘ સોનિત તન ભરે ॥ 
ખર સ્વાન સુઅર સૃકાલ મુખ ગન બેષ અગનિત કો ગને | 
બહુ જિનસ પ્રેત પિસાચ જોગિ જમાત બરનત નહિં બને ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-163 


કોઈ ઘણો દૂબળો, કોઈ ઘણો જાડો, કોઈએ પવિત્ર અને કોઈએ અપવિત્ર વેષ ધારણ કરેલા છે. ભયંકર ઘરેણાં પહેરી 
હાથમાં ખોપરી લીધેલી છે અને સઘળા સર્વે શરીરે તાજા લોહીથી ખરડાયેલા છે. ગધેડાં, કૂતરાં, સૂવર અને શિયાળ 
જેવાં જ તેમનાં મુખો છે. ગણોના અગણિત વેષોને કોણ ગણે ? ઘણા પ્રકારની પ્રેત, પિશાચ અને યોગીનીઓની જમાતો 
છે. તેનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. 
સો૦- નાચહિ ગાવહિ ગીત પરમ તરંગી ભૂત સબ 
દેખત અતિ બિપરીત બોલહિં બચન બિચિત્ર બિધિ ॥।૯ગા 
ભૂત-પ્રેત નાચે છે અને ગીતો ગાય છે, તે સરવે ઘણાં તરંગી છે. દેખાવમાં ઘણા જ કઢંગા જણાય છે અને ઘણી જ 
વિચિત્ર રીતે બોલે છે. ॥૯ગા 
ચૌ૦- જસ દૂલહુ તસિ બની બરાતા | કૌતુક બિબિધ હોહિં મગ જાતા ॥ 
ઇહાં હિમાચલ રચેઉ બિતાના | અતિ બિચિત્ર નહિં જાઈ બખાના 1।૧॥ 
જેવો વર છે, હવે તેવી જ જાન બની ગઈ છે. માર્ગમાં ચાલતાં જાતજાતના કૌતુક થતાં જાય છે. આ બાજુ, હિમાલયે 
એવો વિચિત્ર મંડપ બનાવ્યો કે જેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. ॥૧॥ 
સૈલ સકલ જહં લગિ જગ માહીં | લઘુ બિસાલ નર્હિ બરનિ સિરાહી ॥ 
બન સાગર સબ નદી તલાવા | હિમગિરિ સબ કહું નેવત પઠાવા ।ર॥ 


જગતમાં જેટલા નાના-મોટા પર્વતો હતા, જેમનું વર્ણન કરીને પાર પમાતો નથી તથા જેટલા વન, સમુદ્ર, નદીઓ 
અને તળાવ હતાં, હિમાલયે તે સર્વેને નોતરાં મોકલ્યાં. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-164 


કામરૂપ સુંદર તન ધારી | સહિત સમાજ સહિત બર નારી ।॥ 
ગએ સકલ તુહિનાચલ ગેહા | ગાવહિં મંગલ સહિત સનેહા ।॥૩॥ 


તે બધા પોતાની ઇંચ્છાનુસાર રૂપ ધારણ કરનારા સુંદર શરીર ધારણ કરી, સુંદર સ્રીઓ અને સમાજોની સાથે 
હિમાલયના ઘેર ગયા. બધા સ્નેહસહિત મંગળગીતો ગાય છે. ॥૩॥ 


પ્રથમહિં ગિરિ બહુ ગૃહ સંવરાએ | જથાજોગુ તર્હે તહેં સબ છાએ ।॥ 
પુર સોભા અવલોકિ સુહાઈ | લાગઇ લઘુ બિરંચિ નિપુનાઈ ।૪॥ 
હિમાલયે અગાઉથી જ ઘણાં ઘર શણગારી રખાવ્યાં હતાં. યથાયોગ્ય તે તે સ્થાનોમાં સર્વે લોકો ઊતર્યાં. નગરની 
સુંદર શોભા જોઈને બ્રહ્માની રચના-ચાતુરી પણ તુચ્છ જણાતી હતી. ॥૪॥ 
છં લઘુ લાગ બિધિ કી નિપુનતા અવલોકિ પુર સોભા સહી | 
બન બાગ કૂપ તડાગ સરિતા સુભગ સબ સક કો કહી ॥ 
મંગલ બિપુલ તોરન પતાકા કેતુ ગૃહ ગૃહ સોહહી | 
બનિતા પુરુષ સુંદર ચતુર છબિ દેખિ મુનિ મન મોહહી ॥ 
નગરની શોભા જોઈને બ્રહ્માની નિપુણતા સાચેસાચ તુચ્છ જણાય છે. વન, બાગ, કૂવા, તળાવ, નદીઓ સર્વે સુંદર 
છે, તેમનું વર્ણન કોણ કરી શકે છે ? ઘેર ઘેર ઘણાં જ મંગળસૂચક તોરણ અને ધજા-પતાકાઓ સુશોભિત થઈ રહનાં છે. 
ત્યાંનાં સુંદર અને ચતુર સ્્રી-પુરુષોની છબિ (કાંતિ) જોઈને મુનિઓના મન પણ મોહિત થઈ જાય છે, 
દો૦; જગદંબા જહ અવતરી સો પુરું બરનિ કિ જાઈ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-165 


રિદ્ધિ સિદ્ધિ સંપત્તિ સુખ નિત નૂતન અધિકાઇ ॥૯૪॥ 
જે નગરમાં સ્વયં જગદંબાએ અવતાર લીધો, શું તેનું વર્ણન થઈ શકે છે? ત્યાં રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, સંપત્તિ અને સુખ નિત્ય- 
તવીન વધતાં જાય છે. ॥૯૪॥ 
ચૌ૦- નગર નિકટ બરાત સુનિ આઈ | પુર ખરભરું સોભા અધિકાઈ ॥ 
કરિ બનાવ સજિ બાહન નાના | ચલે લેન સાદર અગવાના 1।૧॥ 
જાનને નગરની સમીપ આવેલી સાંભળીને નગરમાં દોડ-ધામ થઈ ગઈ, જેથી તેની શોભા વધી ગઈ. આગેવાની 
લેનારાઓ બનીઠનીને તથા અનેક પ્રકારનાં વાહનોને શણગારીને આદરસહિત જાનને લેવા ચાલ્યા. ॥૧॥ 
હિર્યેં હરષે સુર સેન નિહારી | હરિહિ દેખિ અતિ ભએ સુખારી ॥ 
સિવ સમાજ જબ દેખન લાગે | બિડરિ ચલે બાહન સબ ભાગે ॥।ર॥ 


દેવતાઓના સમાજને જોઈને બધા મનમાં પ્રસન્‍ન થયા અને વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈને તો ઘણું જ સુખ પામ્યા. 

પરંતુ જ્યારે શિવજીના દળને જોવા લાગ્યા ત્યારે તો તેમનાં બધાં વાહનો (હાથી,ઘોડા,રથના બળદો આદિ) ડરીને ભાગી 
છૂટ્યા. ॥૨॥ 

ધરિ ધીરજુ તહેં રહે સયાને | બાલક સબ લૈ જીવ પરાને ॥ 

ગઅં ભવન પૂછહિં પિતુ માતા | કહહિં બચન ભય કંપિત ગાતા ॥૩॥ 


થોડાંક મોટી ઉમરના સમજદાર લોકો ધીરજ ધરીને ત્યાં ઊભા રહનાં. બાળકો તો સર્વે પોતાનો જીવ લઈને નાઠાં. 
ધેર પહોંચ્યા પછી જ્યારે માતા-પિતા પૂછે છે, ત્યારે તેઓ ભયથી કાંપતાં શરીરે આવાં વચનો કહે છે -૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-166 


કહિઅ કાહ કહિ જાઇ ન બાતા | જમ કર ધાર કિધૌ બરિઆતા ॥ 
બરુ બૌરાહ બસહે અસવારા | બ્યાલ કપાલ બિભૂષન છારા [।૪॥ 


શું કહીએ, કોઈ વાત કહી નથી શકાતી! આ જાન છે કે યમરાજની સેના? વર ગાંડો છે અને નંદી પર સવાર છે. 
સર્પ, ખોપડી અને રખિયા જ એનાં આભૂષણ છે. ॥૪॥ 


છં તન છાર બ્યાલ કપાલ ભૂષન નગન જટિલ ભયંકરા | 
સંગ ભૂત પ્રેત પિસાચ જોગિનિ બિક્ટ મુખ રજનીચરા ॥ 
જો જિઅત રહિહિ બરાત દેખત પુન્ય બડ તેહિ કર સહી | 
દેખિહિ સો ઉમા બિબાહુ ઘર ઘર બાત અસિ લરિકન્ડ કહી ॥ 

વરના શરીર પર રખિયા ચોપડેલી છે, સર્પ તથા ખોપરીઓનાં ઘરેણાં છે; તે નાગો, જટાધારી અને ભયંકર છે. તેની 

સાથે ભયાનક મુખોવાળાં ભૂત્ત, પ્રેત, પિશાચ, યોગિનીઓ અને રાક્ષસો છે.જાનને જે જોઈને જીવિત રહેશે, ખરેખર તેનાં 

ઘણાં જ પુણ્ય છે અને તે જ પાર્વતીનો વિવાહ જોશે.છોકરાંઓએ ઘેર-ઘેર આ જ વાત કરી. 

દો૦: સમુઝિ મહેસ સમાજ સબ જનનિ જનક મુસુકાહિ | 
બાલ બુઝાએ બિબિધ બિધિ નિડર હોહુ ડરું નાહિં ।॥૯૫॥ 


ઝદ કે 


મહેશ્વર(શિવજી)નો સમાજ જાણીને સર્વે છોકરાંઓનાં માતા-પિતા હસે છે. તેમણે ઘણી રીતે છોકરાંઓને સમજાવ્યા 
કે નીડર થઈ જાઓ, ડરની કોઈ વાત નથી. ॥૯૫॥ 


ચૌ૦- લૈ અગવાન બરાતહિ આએ 1 દિએ સબહિ જનવાસ સુહાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-167 


મૈનાં સુભ આરતી સંવારી | સંગ સુમંગલ ગાવહિં નારી ।॥૧| 
આગેવાન લોકો જાનને તેડી લાવ્યા.તેઓએ સર્વેને સુંદર જાનીવાસા ઊતરવા માટે આપ્યા.મેના(પાર્વતીજીની 
માતા)એ શુભ આરતી તેયાર કરી અને તેમના સાથેની સખીઓ શ્રેષ્ઠ લગ્નગીતો ગાવા લાગી. ॥૧॥ 
કંચન થાર સોહ બર પાની | પરિછન ચલી હરહિ હરષાની ॥ 
બિકટ બેષ રુદ્રહિ જબ દેખા | અબલન્હ ઉર ભય ભયઉ બિસેષા ।ર૨॥ 
સુંદર હાથોમાં સોનાનો થાળ શોભે છે;આ રીતે મેના હરખાતાં હરખાતાં શિવજીને પોંખવા ચાલ્યાં, જ્યારે 
મહાદેવજીને ભયાનક વેષમાં જોયા ત્યારે તો સ્રીઓના મનમાં ઘણો ભારે ભય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૨॥ 
ભાગિ ભવન પૈઠી અતિ ત્રાસા | ગએ મહેસુ જહાં જનવાસા ॥ 
મૈના હૃદર્ય ભયઉ દુખુ ભારી | લીન્હી બોલિ ગિરીસકૃમારી ॥૩ગા 
ઘણા જ ભયને કારણે દોડીને તે ઘરમાં પેસી ગઈ અને શિવજી જ્યાં જાનીવાસો હતો ત્યાં ચાલ્યા ગયા. મેનાના 
હૃદયમાં ઘણું દુઃખ થયું. તેમણે પાર્વતીજીને પોતાની પાસે બોલાવ્યાં, ॥૩॥ 
અધિક સનેહ ગોદ બેઠારી | સ્યામ સરોજ નયન ભરે બારી ॥ 
જેહિં બિધિ તુમ્હહિ રૂપુ અસ દીન્હા | તેહિં જડ બરુ બાઉર કસ કીન્હા ॥૪॥ 
અને અત્યંત સ્નેહથી પોતાના ખોળામાં બેસાડી પોતાનાં નીલકમળ સમાન નેત્રોમાં આંસુ છલકાવી કહ્યું - જે 
વિધાતાએ તને આવું સુંદર રૂપ આપ્યું, તે મૂર્ખ તારા વરને બાવરો કેમ બનાવ્યો? [૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-168 


છં૦ ક્સ કીન્ડ બરુ બૌરાહ બિધિ જેહિં તુમ્હહિ સુંદરતા દઈ ।| 
જો ફ્લુ ચહિઅ સુરતરુહે સો બરબસ બબૂરહિં લાગઈ ।॥ 
તુમ્ઠ સહિત ગિરિ તેં ગિરૌં પાવક જરૌ જ્લનિધિ મહું પ 
ઘરુ જાઉ અપજ્સુ હોઉ જગ જીવત બિબાહુ ન હૌં ક 
જે વિધાતાએ તને સુંદરતા આપી, તેણે તારા માટે વર બાવરો કેમ બનાવ્યો? જે ફળ કલ્પવૃક્ષમાં બેસવું જોઈએ, તે 
જબરદસ્તીથી બાવળમાં લાગી રહ્યું છે. હું તને લઈને પર્વત પરથી પડતું મૂકીશ,અગ્નિમાં બળી જઈશ કે દરિયામાં ફૂદી 
પડીશ. ઘર ભલે ઉજ્જડ થઈ જાય અને જગત આખાયમાં અપકીર્તિ પ્રસરી જાય, પણ મારા જીવતાજીવે હું આ બાવરા 
વર સાથે તારો વિવાહ કરીશ નહિ. 
દો૦ ભઈ બિકલ અબલા સકલ દુખિત દેખિ ગિરિનારી | 
કરિ બિલાપુ રોદતિ બદતિ સુતા સનેહુ સંભારિ ।૯૧॥ 


હિમાલયની સ્રી (મેના)ને દુઃખી જોઈને બધી સ્્રીઓ વ્યાકુળ થઈ ગઈ. મેના પોતાની પુત્રીના સ્નેહને યાદ કરીને 
વિલાપ કરી રોતી હતી અને કહેતી હતી - ॥૯૧॥ 


ઈ# “# 


કે 


ચૌ૦- નારદ કર મૈં કાહ બિગારા | ભવનુ મોર જિન્ડ બસત ઉજારા ॥ 
અસ ઉપદેસુ ઉમહિ જિન્હ દીન્હા | બૌરે બરહિ લાગિ તપુ કીન્હા ॥૧॥ 


મેં નારદનું શું બગાડ્યું હતું, જેણે મારા વસતા ઘરને ઊજાડી નાખ્યું અને જેણે પાર્વતીને એવો ઉપદેશ આપ્યો કે 
જેથી તેણે પાગલ વરના માટે તપ કર્યું, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-169 


સાચેહું ઉન્ડ કેં મોહ ન માયા | ઉદાસીન ધનુ ધામુ ન જાયા ॥ 
પર ઘર ઘાલક લાજ ન ભીરા | બાંઝ કિ જાન પ્રસવ કે પીરા ।ર॥ 
ખરેખર તેમને નથી કોઈનો મોહ, નથી માયા; નથી તેમની પાસે ધન, નથી ઘર અને સ્ત્રી પણ નથી; તેઓ સર્વેથી 
ઉદાસીન છે. આથી જ તેઓ બીજાના ઘરને ઉજાડનારા છે, તેમને નથી કોઈની લાજ, નથી કોઈનો ડર. ભલા, વાંઝણી 
પ્રસવની પીડાને શું જાણે.॥૨॥ 


જનનિહિ બિકલ બિલોકિ ભવાની | બોલી જુત બિબેક મૃદુ બાની ॥ 
અસ બિચારિ સોચહિ મતિ માતા । સો ન ટરઈ જો રચઇ બિધાતા ॥।૩ા 
માતાને વ્યાકુળ જોઈને પાર્વતીજી વિવેકયુક્ત કોમળ વાણી બોલ્યાં - હે માતા! વિધાતા જે રચી નાખે છે, તે ટળતું 
નથી; આવો વિચાર કરી તું શોક ના કર. ॥૩॥ 
કરમ લિખા જોં બાઉર નાહૂ | તૌ ક્ત દોસુ લગાઈઅ કાહૂ ॥ 
તુમ્હ સન મિટહિં કિ બિધિ કે અંકા | માતુ બ્યર્થ જનિ લેહુ કલંકા ॥૪॥ 
જો મારા ભાગ્યમાં બાવરો જ પતિ લખ્યો છે તો બીજાને શા માટે દોષ દેવાય ? હે માતા [શું વિધાતાના લેખ તારાથી 
મટી શકશે? વ્યર્થ કલંકનો ચાંલ્લો ના વહોરીશ. ॥૪॥ 
છ૦- જનિ લેહુ માતુ ક્લંકુ કરુના પરિહરહુ અવસર નહીં | 
દુખુ સુખુ જો લિખા લિલાર હમરેં જાબ જહે પાઉબ તહીં ॥ 
સુનિ ઉમા બચન બિનીત કોમલ સકલ અબલા સોચહીં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-170 


બહુ ભાંતિ બિધિહિ લગાઈ દૂષન નયન બારિ બિમોચહીં ॥ 


હે માતા! કલંક ન વહોરીશ, રોવું છોડી દે. આ અવસર વિષાદ કરવાનો નથી. મારા ભાગ્યમાં જે દુઃખ-સુખ લખ્યું 
છે, તે હું જ્યાં જઈશ ત્યાં મેળવીશ જ! પાર્વતીજીનાં આવાં વિનયયુક્ત કોમળ વચન સાંભળીને બધી સ્ત્રીઓ શોક કરવા 
લાગી અને જાતજાતના દોષ વિધાતાને આપીને આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવડાવા લાગી. 


દો૦- તેહિ અવસર નારદ સહિત અરુ રિષિ સપ્ત સમેત 1।| 


સમાચાર સૂનિ તુહિનગિરિ ગવને તુરત નિકેત ॥૯૭॥ 
આ સમાચારને સાંભળતાં જ હિમાલય તે સમયે નારદજી અને સપ્તર્ષિઓને સાથે લઈને પોતાના ઘેર ગયા. ॥૯૭॥ 
ચૌ૦- તબ નારદ સબહી સમુઝાવા | પુરુબ કથાપ્રસંગુ સુનાવા ॥ 


મયના સત્ય સુનહુ મમ બાની જગદંબા તવ સુતા ભવાની ।॥૧॥ 

ત્યારે નારદજીએ પૂર્વજન્મની કથા સંભળાવી સર્વેને સમજાવ્યા [અને કહ્યું] કે હે મૈના! તમે મારી સાચી વાત 
સાંભળો, તમારી આ પુત્રી સાક્ષાત્‌ જગતજનની ભવાની છે. ॥૧॥ 

અજા અનાદિ સક્તિ અબિનાસિનિ | સદા સંભુ અરધંગ નિવાસિનિ ॥ 

જગ સંભવ પાલન લય કારિનિ । નિજ ઇચ્છા લીલા બપુ ધારિનિ ॥ર૨॥ 


તે અજન્મા, અનાદિ અને અવિનાશિની શક્તિ છે. સદા શિવજીના અડધા અંગમાં રહે છે.એ જગતની. ઉત્પત્તિ, 
પાલન અને સંહાર કરનારી છે; અને પોતાની ઇચ્છાથી જ લીલા-શરીર ધારણ કરે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-171 


જનમી પ્રથમ દચ્છ ગૃહ જાઈ | નામુ સતી સુંદર તનુ પાઈ ।॥ 
તહેંહું સતી સંકરહિ બિબાહી | કથા પ્રસિદ્ધ સકલ જગ માહીં ।॥૩ા 
અગાઉ એ દક્ષના ઘેર જઈ જન્મ્યાં હતાં, ત્યારે એમનું નામ સતી હતું, ઘણું જ સુંદર શરીર પામ્યાં હતા.ત્યાં પણ 
સતીને શંકરજી સાથે જ પરણાવ્યાં હતાં. આ કથા આખા જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે.ગા 
એંક બાર આવત સિવ સંગા | દેખેઉ રઘુકુલ કમલ પતંગા ॥ 
ભયઉ મોહું સિવ કહા ન કીન્હા | ભ્રમ બસ બેષુ સીય કર લીન્હા ॥૪॥ 
એક વખત તેમણે શિવજીના સાથે આવતા [માર્ગમાં] રઘુકુળરૂપી કમળના સૂર્ય શ્રોરામચન્દ્રજીને જોયા, ત્યારે એમને 
મોહ થઈ ગયો અને અંમણે શિવજીનું કહ્યું ન માનીને ભ્રમવશ થઇ સીતાજીનો વેશ ધારણ કરી લીધો. ॥૪॥ 
છં૦ સિય બેષુ સતી જો કીન્હ તેહિં અપરાધ સંકર પારિહરી | 
હર બિરહેં જાઇ બહોરિ પિતુ કે જગ્ય જોગાનલ જરી ।॥ 
અબ જનમિ તુમ્હરે ભવન નિજ પતિ લાગિ દારુન તપુ કિયા | 
અસ જાનિ સંસય તજહું ગિરિજા સર્બંદા સંકરિપ્રયા ॥ 
સતીજીએ જે સીતાનો વેષ ધારણ કર્યોં, એ જ અપરાધના કારણે શંકરજીએ તેમને ત્યાગી દીધાં, પછી શંકરજીના 
વિયોગમાં પોતાના પિતાના યજ્ઞમાં જઈને ત્યાં જ તેઓ યોગાગ્નિથી ભસ્મ થઈ ગયાં. હવે, એમણે તમારા ઘરમાં જન્મ 
લઈને પોતાના પતિને માટે કઠિન તપ કર્યું છે અમ જાણીને સંશય ત્યજી દો. પાર્વતીજી તો સદાય શિવજીનાં પ્રિયા 
(અર્ધાગના) છે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-172 


દો૦ સુનિ નારઇઠ કે બચન તબ સબ કર મિટા બિષાદ | 
છન મહું બ્યાપેઉઇ સકલ પુર ઘર ઘર યહ સંબાદ [।૯૮॥ 


પીન * સ હક રે ૯ ક ક ઝે * મ 
ત્યારે નારદનાં વચનો સાંભળીને સવેનો વિષાદ દૂર થયો અને ક્ષણમાત્રમાં આ સમાચાર આખાય નગરમાં ઘેર - 
ઘેર વ્યાપી ગયા. ॥૯૮॥ 


ચૌ૦- તબ મયના હિમવંતુ અનંદે | પુનિ પુનિ પારબતી પદ બંદે ॥ 
નારિ પુરુષ સિસુ જુબા સયાને । નગર લોગ સબ અતિ હરપષાને ॥૧॥ 
તે સમયે મેના અને હિમાલય આનંદમાં મગ્ન થઈ ગયાં અને તેમણે વારવાર પાર્વતીના ચરણોની વંદના કરી. સ્તી, 
પુરૂષો, બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધો - નગરના સર્વે લોકો ઘણા પ્રસન્‍ન થયાં. ॥ ૧॥ 


ન્‌ 


લગે હોન પુર મંગલ ગાના | સજે સબહિ હાટક ઘટ નાના ।॥ 
ભાંતિ અનેક ભઈ જેવનારા | સૂપસાર્ર જસ કછુ બ્યવહારા ।॥ર૨॥ 


મ... 


નગરમાં મંગળગીતો ગવાવા લાગ્યાં અને સૌએ જાતજાતના સુવર્ણોના કળશ સજાવ્યા. પાકશાસ્્રમાં જે રીત છે તે 
પ્રમાણે અનેક જાતની રસોઈ બની (જમણવાર થયા). ॥૨॥ 
સો જેવનાર કિ જાઇ બખાની | બસરહિં ભવન જેહિ માતુ ભવાની ॥ 
સાદર બોલે સકલ બરાતી | બિષ્નુ બિરંચિ દેવ સબ જાતી ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-173 


જે ઘરમાં સ્વયં માતા ભવાની રહેતાં હોય, ત્યાંના જમણવારનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય? હિમાલયે આદરપૂર્વક 
સર્વે જાનેયાઓને - વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને સર્વે વર્ગના દેવતાઓને બોલાવ્યા. ॥૩॥ 


બિબિધ પાંતિ બેઠી જેવનારા | લાગે પરુસન નિપુન સુઆરા ॥ 
નારિબૃન્ઠ સુર જેવેંત જાની | લગી દેન ગારી મૃદુ બાની ।૪॥ 


જમનારાઓની ઘણી જ પંગતો બેસી,ચતુર રસોઈયા પીરસવા મંડ્યા,ત્રીઓની મંડળીઓ દેવતાઓને જમતા જાણીને 
કોમળ વાણીથી ફટાણાં ગાવા મંડી, ॥૪॥ 
છં૦ ગારી મધુર સ્વર દેહિં સુંદરિ બિંગ્ય બચન સુનાવહીં | 
ભોજનુ કરહિં સુર અતિ બિલંબુ બિનોદુ સુનિ સચુ પાવહીં ॥ 
જેવંત જો બદઢ્યો અનંદુ સો મુખ કોટિહૂું ન પરૈ કહ્યો | 


ષ્ટ કુ 


અચવાંઈ દીન્ડે પાન ગવને બાસ જહે જાકો રહ્યો ।॥ 
સર્વે સુંદર સ્રીઓ મીઠા સ્વરે ફટાણાં ગાવા લાગી.અને વ્યંગ ભરેલાં વચનો સંભળાવવા માંડી. દેવગણ વિનોદ 
સાંભળીને ઘણું સુખ અનુભવે છે;એટલે જ જમવામાં ઘણી વાર લગાડી રહના છે.જમતી વેળાએ જે આનંદ વધ્યો,તે 
કરોડો મુખોથી પણ કહી નથી શકાતો.ભોજન કરી લીધા પછી બધાનાં હાથ-મુખ ધોવડાવીને પાન અપાયાં. પછી સર્વે 
લોકો જે જ્યાં ઊતર્યા હતા, તે જાનીવાસે તેઓ ગયા. 
દો૦- બહુરિ મુનિન્ડ હિમવંત કહું લગન સુનાઈ આઇ 
સમય બિલોકિ બિબાહ કર પઠઅં દેવ બોલાઇ [લ૯લા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-174 


પછી મુનિઓએ આવીને હિમાલયને લગન વેળા (લગનપત્રિકા) કહી સંભળાવી અને વિવાહનો સમય જોઈ 
દેવતાઓને તેડાવ્યા. ॥૯૯॥ 
ચૌ૦- બોલિ સક્લ સુર સાદર લીન્હે | સબહિ જથોચિત આસન દીન્હે ॥ 
બેદી બેદ બિધાન સંવારી | સુભગ સુમંગલ ગાવર્હિં નારી ॥૧॥ 
સર્વે દેવતાઓને આદરસહિત બોલાવી લીધા અને સર્વેને યથાયોગ્ય આસન આપ્યાં. વેદની વિધિ પ્રમાણે 
વેદી(ચોકી)શણગારવામાં આવી અને સ્્રીઓ સુન્દર શ્રેષ્ઠ મંગળ ગીત ગાવા લાગી.॥૧॥ 
સિંઘાસનુ અતિ દિબ્ય સુહાવા | જાઇ ન બરનિ બિરંચિ બનાવા ॥ 
બૈઠે સિવ બિપ્રન્ડ સિરુ નાઈ | હદર્યે સુમિરિ નિજ પ્રભુ રઘુરાઈ ।ર॥ 
વેદિકા પર એક અત્યંત સુંદર દિવ્ય સિંહાસન હતું, જેનું [જેની સુંદરતાનું] વર્ણન નથી કરી શકાતું; કેમ કે તે સ્વયં 
બ્રહ્માજીનું બનાવેલું હતું. બ્રાહ્મણોને શીશ નમાવી અને હૃદયમાં પોતાના સ્વામી શ્રીરઘૂનાથજીનું સ્મરણ કરીને શિવજી 
તે સિહાસન પર બેસી ગયા. ॥૨॥ 
બહુરિ મુનીસન્ટ ઉમા બોલાઈ | કરિ સિંગારુ સખી લૈ આઈ ।॥ 
દેખત રૂપું સકલ સુર મોહે । બરને છબિ અસ જગ કબિ કો હે ॥૩ગા 
પછી મુનીશ્વરોએ પાર્વતીજીને તેડાવ્યા. સખીઓ શુંગાર કરી તેમને લઈ આવી. પાર્વતીજીના રૂપને જોતાં જ સર્વે 
દેવો મોહિત થઈ ગયા. સંસારમાં એવો ક્યો કવિ છે જે તે સુંદરતાનું વર્ણન કરી શકે! ॥ગા 


જગદંબિકા જાનિ ભવ ભામા । સુરન્હં મનહિં મન કીન્હ પ્રનામા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-175 


સુંદરતા મરજાદ ભવાની | જાઈ ન કોટિહું બદન બખાની [૪॥ 


પાર્વતીજીને જગદંબા અને શિવજીનાં પત્ની જાણીને દેવોએ મનમાં તે મનમાં પ્રણામ કર્યા. ભવાની સુંદરતાની સીમા 
છે. કરોડો મુખોથી પણ તેમની શોભા કહી નથી શકાતો. ॥૪॥ 


છં૦ કોટિહું બદન નહિં બને બરનત જગ જનનિ સોભા મહા | 
સકુચહિં કહત શ્રુતિ સેષ સારદ મંદમતિ તુલસી કહા ।॥ 
છબિખાનિ માતુ ભવાનિ ગવનીં મધ્ય મંડપ સિવ જહો ।| 
અવલોકિ સક્હિં ન સકુચ પતિ પદ કમલ મનુ મધુકરું તર્હોં ॥ 

જગતજનની પાર્વતીજીની મહાન શોભાનું વર્ણન કરોડો મુખોથી પણ થઈ શકે તેમ નથી. વેદ, શેષજી અને 

સરસ્વતીજી પણ તે કહેતા સંકોચ પામે છે, તો મંદબુદ્ધિ તુલસી તેમની પાસે કઈ ગણતરીમાં છે ? સુંદરતા અને શોભાની 

ખાણ માતા ભવાની મંડપ વચ્ચે જ્યાં શિવજી હતા, ત્યાં ગયાં. સંકોચને લીધે તેઓ પતિ (શિવજી)નાં ચરણકમળોને જોઈ 

શકતા ન હતાં, પરંતુ તેમનો મનરૂપી ભમરો તો ત્યાં [રસ-પાન કરરી રહના] હતો. 

શિવજીના લગ્ન 


દોબ- મુનિ અનુસાસન ગનપતિહિ પૂજેઉ સંભુ ભવાનિ 
કોઉ સુનિ સંસય કરે જનિ સુર અનાદિ જિયો જાનિ ।૧૦૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-176 


મુનિઓની આશ્ઞાથી શિવજી અને પાર્વતીજીએ ગણેશજીનું પૂજન કર્યું. મનમાં દેવતાઓને અનાદિ સમજીને કોઈ આ 
વાતને સાંભળીને શંકા ન કરે કે ગણેશજી તો શિવ-પાર્વતીનું સંતાન છે, અત્યારે વિવાહપર્વે તે ક્યાંથી આવી ગયા? 
॥૧૦૦॥ 
ચૌ૦- જસિ બિબાહ કે બિધિ શ્રુતિ ગાઈ | મહામુનિન્ડ સો સબ કરવાઈ ॥ 

ગહિ ગિરીસ કુંસ કન્યા પાની | ભવહિ સમરપી જાનિ ભવાની ।॥૧॥ 


વેદોમાં વિવાહની જેવી વિધિ કહેવામાં આવી છે, મહામુનિઓએ તે સઘળી કરાવી. પર્વતરાજ હિમાલયે હાથમાં દર્ભ 


લઈને તથા પુત્રીનો હાથ પકડીને તેને ભવાની (શિવપત્ની) જાણીને શિવજીને સમર્પિત કર્યા, ॥૧॥ 
પાનિગ્રહન જબ કીન્હ મહેસા | હિર્ય હરષે તબ સકલ સુરેસા ॥ 
બેદમંત્ર મુનિબર ઉચ્ચરહી | જ્ય જ્ય જ્ય સંકર સુર કરહી ।ર૨॥ 


જ્યારે મહેશ્વરે (શેવજીએ) પાર્વતીનું પાણિગ્રહણ કર્યું, ત્યારે [ઇન્દ્રાદિ] સર્વે દેવતાઓ હૃદયમાં ઘણા જ હર્ષિત થયા. 
શ્રેષ્ઠ મુનિગણ વેદમંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યા અને દેવગણો શિવજીનો જય-જયકાર કરવા લાગ્યા, ॥૨॥ 


બાજર્હિં બાજન બિબિધ બિધાના | સુમનબૃષ્ટિ નભ ભે બિધિ નાના ॥ 
હર ગિરિજા કર ભયઉ બિબાહૂ | સકલ ભુવન ભરિ રહા ઉછાહૂ ॥ગા 


અનેકો પ્રકારનાં વાજાં વાગવા લાગ્યાં. આકાશમાંથી અનેક જાતનાં ફૂલોની વર્ષા થઈ. શિવ-પાર્વતીનો વિવાહ થઈ 
ગયો. આખા બ્રહ્માંડમાં આનંદ છવાઈ ગયો. ॥૩॥ 


દાસી દાસ તુરગ રથ નાગા | ધેનુ બસન મનિ બસ્તુ બિભાગા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-177 


અન્ન ક્નકભાજન ભરિ જાના | દાઈજ દીન્હ ન જાઇ બખાના 1॥૪॥ 


દાસી, દાસ, રથ, ઘોડા, હાથી, ગાયો, વસ્્ર અને મણિ વગેરે અનેક પ્રકારની ચીજો, અન્ન અને સોનાનાં વાસણો 
ગાડીઓમાં ભરીને દહેજમાં આપ્યાં, જેનાં વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. ॥૪॥ 
છં૦ દાઈજ દિયો બહુ ભાંતિ પુનિ કર જોરિ હિમભૂધર કહ્યો | 
કા દેઉં પૂરનકામ સંકર ચરન પંકજ ગહિ રહ્યો ॥ 
સિવે કૃપાસાગર સસુર કર સંતોષુ સબ ભાંતિહિં કિયો | 
પુનિ ગહે પદ પાથોજ મયનાૉં પ્રેમ પરિપૂરન હિયો ।॥ 
અનેક પ્રકારે દદેજ આપીને, હાથ જોડી હિમાલયે કહ્યું - હે શંકર! આપ પૂર્ણકામ છો, હું આપને શું આપી શકવાનો 
હતો? [આમ કહીને] તે શિવજીનાં ચરણકમળ. પકડીને બેસી ગયા, ત્યારે કૃપાના સાગર શિવજીએ પોતાના સસરાનું 
સર્વે રીતે સમાધાન કર્યું, પછી પ્રેમથી પરિપૂર્ણ હદયે મેનાજીઅ શિવજીનાં ચરણકમળ પકડ્યાં [અને કહ્યું -] 


દો૦- નાથ ઉમા મમ પ્રાન સમ ગૃહકિંકરી કરેહુ 


છમેહુ સકલ અપરાધ અબ હોઈ પ્રસન્ન બરું દેહુ ॥।૧૦૧॥ 


હે નાથ! આ ઉમા મને મારા પ્રાણસમાન [પ્રિય] છે. આપ એને આપના ઘરની દાસી બનાવજો અને એના દરેક 
અપરાધને ક્ષમા કરતા રહેજો. હવે, આપ પ્રસન્ન થઈને મને આ વર આપો. ॥૧૦૧॥ 
ચૌ૦- બહુ બિધિ સંભુ સાસુ સમુઝાઈ । ગવની ભવન ચરન સિરુ નાઈ ॥ 
જનની ઉમા બોલિ તબ લીન્હી | લૈ ઉછંગ સુંદર સિખ દીન્હી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-178 


શિવજીએ ઘણી રીતે પોતાનાં સાસુને સમજાવ્યાં, ત્યારે તે શિવજીના ચરણોમાં શીશ નમાવી ઘેર ગયાં. પછી માતાએ 
પાર્વતીને બોલાવી લીધાં અને ખોળામાં બેસાડી સુંદર શિખામણ આપી - ॥૧॥ 


કરેહું સદા સંકર પદ પૂજા | નારિધરમુ પતિ દેઉ ન દૂજા ॥ 
બચન કહત ભરે લોચન બારી | બહુરિ લાઈ ઉર લીન્હિ કુમારી ।ર॥ 
હે પાર્વતી ! તું સદા શિવજીના! ચરણોની પૂજા કરજે. નારીઓનો આ જ ધર્મ છે. તેમના માટે પતિ જ દેવતા છે, અન્ય 
કોઈ દેવતા નથી. આવા પ્રકારની વાતો કહેતાં કહેતાં તેમની આંખોમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યાં અને તેમણે પુત્રીને છાતી 
સરસી ચાંપી દોધી. ॥૨॥ 


ક્ત બિધિ સૃજી નારિ જગ માહી | પરાધીન સપનેહું સુખુ નાહીં ॥ 


ભૈ અતિ પ્રેમ બિકલ મહતારી | ધીરજુ કીન્ડ કુસમય બિચારી ॥ગા 


[વળી, કહ્યું કે] વિધાતાએ જગતમાં સ્ત્રીજાતિને કેમ ઉત્પન્ન કરી? પરાધીનને સપનામાં પણ સુખ નથી મળતું, એમ 
કહેતાં માતા સ્નેહના લીધે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયાં, પરંતુ દુઃખી થવાનો આ સમય તથી અંમ જાણીને તેમણે ધીરજ 
ધરી. ગા 

પુનિ પુનિ મિલતિ પરતિ ગહિ ચરના | પરમ પ્રેમુ કછુ જાઇ ન બરના ॥ 
સબ નારિન્ડ મિલિ ભેટિ ભવાની | જાઈ જનનિ ઉર પુનિ લપટાની ॥૪॥ 


મેના વારંવાર ભેટે છે અને [પાર્વતીના] ચરણો પકડીને પડી જાય છે. ઘણો જ પ્રેમ છે, કંઈ વર્ણન નથી કરી શકાતું. 
ભવાની સર્વે સ્રીઓને મળી-ભેટીને પાછા પોતાની માતાના હૃદયને વીટળાઈ ગયાં. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-179 


છં૦: જનનિહિ બહુરિ મિલિ ચલી ઉચિત અસીસ સબ કાહૂું દઈ | 
ફિરિ ફિરિ બિલોક્તિ માતુ તન તબ સખી લૈ સિવ પહિં ગઈ ॥ 
જાચક સકલ સંતોષિ સંકરું ઉમા સહિત ભવન ચલે ।| 
સબ અમર હરષે સુમન બરષિ નિસાન નભ બાજે ભલે ।॥ 
પાર્વતીજી માતાને ફરી ભેટીને ચાલ્યાં, સર્વ કોઈએ તેમને યોગ્ય આશીર્વાદ આપ્યા. પાર્વતીજી વળી-વળીને માતાના 
તરફ જોતાં જતાં હતાં. ત્યારે સખીઓ તેમને શિવજીના પાસે લઈ ગઈ, મહાદેવજી સર્વે યાચકોને સંતુષ્ટ કરી પાર્વતીજીની 
સાથે ઘર ઉઊલાસ) તરફ ચાલ્યા. સર્વે દેવતા પ્રસન્‍ન થઈને ફૂલોની વર્ષા કરવા લાગ્યા અને આકાશમાં સુંદર નગારાં 
વાગવા મંડયા. 


દો૦ ચલે સંગ હિમવંતુ તબ પહુેંચાવન અતિ હેતુ [| 
બિબિધ ભાંતિ પરિતોષુ કરિ બિદા કીન્હ બૃષકેતુ 1।૧૦ર૨॥ 


દુ જ 


ત્યારે હિમાલય અત્યંત પ્રેમથી શિવજીને વળાવવા સાથે ચાલ્યા. વૃષકેતુ(શિવજી)અં અનેક રીતે તેમને સંતોષીને 
વિદાય કર્યા. ॥૧૦૨॥ 
ચૌ૦- તુરત ભવન આએ ગિરિરાઈ | સકલ સૈલ સર લિએ બોલાઈ ॥ 
આદર દાન બિનય બહુમાના | સબ કર બિદા કીન્હ હિમવાના ॥૧॥ 


પર્વતરાજ હિમાલય તુરંત ધેર આવ્યા અને તેમણે બધાં પર્વતો અને સરોવરોને બોલાવ્યાં, [હિમાલયે આદર, દાન, 
વિનય અને ઘણા સન્માનપૂર્વક સર્વેને વિદાય આપી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-180 


જબહહિં સંભુ કેલાસહિં આએ | સુર સબ નિજ નિજ લોક સિધાએ ॥ 
જગત માતુ પિતુ સંભુ ભવાની । તેહિં સિંગારુ ન કહઉં બખાની ।ર॥ 
જ્યારે શિવજી કેલાસ પર્વત પર પહોંચ્યા, ત્યાંરે સર્વે દેવતા પોતપોતાના લોકોમાં ચાલ્યા ગયા. [તુલસીદાસજી કહે 

છે કે] પાર્વતીજી અને શિવજી જગતનાં માતા-પિતા છે, એટલે હું એમના શ્રુંગારનું વર્ણન કરતો નથી, ॥ર॥ 
કરહિં બિબિધ બિધિ ભોગ બિલાસા | ગનન્હ સમેત બસહિં કૈલાસા ॥ 
હર ગિરિજા બિહાર નિત નયઊ | એહિ બિધિ બિપુલ કાલ ચલિ ગયઊ ।॥૩ા 


શેવ-પાર્વતી. વિવિધ પ્રકારના ભોગ-વિલાસ કરતાં કરતાં પોતાના ગણોસહિત કેલાસપર રહેવા માંડ્યાં. તેઓ નિત્ય 
નવા વિહાર કરતાં હતાં. આમ ઘણો સમય વીતી ગયો. ॥૩॥ 


તબ જનમેઉ ષટબદન કુમારા | તારકુ અસુરું સમર જેહિં મારા ॥ 
આગમ નિગમ પ્રસિદ્ધ પુરાના | ષન્મુખ જન્મુ સકલ જગ જાના [।૪॥ 


પછી છ મુખવાળા પુત્ર(સ્વામિકાર્તિક)નો જન્મ થયો, જેણે [મોટા થયા પછી] યુદ્ધમાં તારકાસુરને માયો, વેદ, શાસ્ત્ર 
અને પુરાણોમાં સ્વામીકાર્તિકના જન્મની કથા પ્રસિદ્ધ છે અને આખું જગત તેને જાણે છે. ॥૪॥ 
છં જગુ જાન પષન્મુખ જન્મુ કર્મું પ્રતાપુ પુરુષારથુ મહા | 
તેહિ હેતુ મૈ બૃષકેતુ સુત કર ચરિત સંછેપહિં કહા ॥ 
યહ ઉમા સંભુ બિબાહુ જે નર નારિ કહહિં જે ગાવહીં | 
કલ્યાન કાજ બિબાહ મંગલ સર્બદા સુખુ પાવહીં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-181 


ષડાનન(સ્વામીકાર્તિક)ના જન્મ, કર્મ, પ્રતાપ અને મહાન પુરૃષાર્થને આખું જગત જાણે છે. તેથી મેં 
વૃષકેતુ(શિવજી)ના પુત્રનું ચરિત્ર સંક્ષેપમાં જ કહ્યું છે. શિવ-પાર્વતીના વિવાહની આ કથાને જે સ્્રી-પુરુષ ક ને 
ગાશે, તે કલ્યાણનાં કાર્યો અને વિવાહાદિ મંગળોમાં સદા સુખ મેળવશે. 
દો૦; ચરિત સિંધુ ગિરિજા રમન બેદ ન પાવહિં પારુ | 

બરને તુલસીદાસુ કિમિ અતિ મતિમંદ ગવાંરુ ॥૧૦૩॥ 
ગિરિજાપતિ મહાદેવજીનું ચરિત્ર સમુદ્ર સમાન (અપાર) છે, તેનો પાર વેદો પણ નથી પામતા તો અત્યંત મંદબુદ્ધિ 
અને ગમાર તુલસીદાસ તેનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકે? ॥૧૦૩ા 


ન્ડ હે 
ચા૦- સ 


ભુ ચરિત સુનિ સરસ સુહાવા | ભરદ્દાજ મુનિ અતિ સુખુ પાવા ॥ 
બહું લાલસા કથા પર બાઢી | 


નયનન્ડિ નીરુ રોમાવલિ ઠાઢી 1॥1૧॥ 


શિવજીનું રસપ્રદ અને સોહામણું ચરિત્ર સાંભળીને મુનિ ભરદ્વાજજીને ઘણું જ સુખ મળ્યું, કથા સાંભળવાની તેમની 
લાલસા ઘણી વધી ગઈ. નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં અને રૂવાડાં ઊભા થઈ ગયાં, ॥૧॥ 


પ્રેમ બિબસ મુખ આવ ન બાની | દસા દેખિ હરષે મુનિ ગ્યાની ॥ 
અહો ધન્ય તવ જન્મુ મુનીસા । તુમ્હહિ ॥૨॥ 


તે પ્રેમમાં મુગ્ધ થઈ ગયા, મુખમાંથી વાણી નથી નીકળતી. તેમની આ દશા જોઈને જ્ઞાની મુનિ યાજ્ઞવલ્ય ઘણા 
પ્રસન્‍ન થયા [અને બોલ્યા -], હે મુનિશ ! અહો હો... ! તમારો જન્મ ધન્ય, તમને ગૌરીપતિ શિવજી પ્રાણોસમાન પ્રિય છે. 
॥૨॥ 


પ્રાન સમ પ્રિય ગોરીસા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-182 


સિવ પદ કમલ જિન્હહિ રતિ નાહીં । રામહિ તે સપનેહૂ ન સોહાહી ॥ 
બિનુ છલ બિસ્વનાથ પદ નેહૂ | રામ ભગત કર લચ્છન એહ્‌ ગા 


શેવજીનાં ચરણકમળોમાં જેમની પ્રીતિ નથી, તે શ્રીરામચન્દ્રજીને સ્વપ્નમાં પણ પ્રિય લાગતા નથી. વિશ્વનાથ 
શ્રીશિવજીના ચરણોમાં નિષ્કપટ (વિશુદ્ધ) પ્રેમ થવો - એ જ રામભક્તનું લક્ષણ છે. ॥૩॥ 


સિવ સમ કો રઘુપતિ બ્રતધારી | બિનુ અઘ તજી સતી અસિ નારી ॥ 
પનુ કરિ રઘુપતિ ભગતિ દેખાઈ | કો સિવ સમ રામહિ પ્રિય ભાઈ ।૪॥ 
શિવજીની જેમ રઘુનાથજી(ની ભક્તિનું વ્રત ધારણ કરનાર કોણ છે ? જેમણે વગર પાપે સતી જેવી સ્ત્રીને ત્યાગી 


દીધી અને પ્રતિજ્ઞા કરીને શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિને બતાવી, હે ભાઇ! શ્રીરામચન્દ્રજીને શિવજી સમાન બીજું કોણ પ્રિય 
છે? ॥૪॥ 


દો૦- પ્રથમહિં મૈ કહિ સિવ ચરિત બૂઝા મરમુ તુમ્હાર | 
સુચિ સેવક તુમ્હ રામ કે રહિત સમસ્ત બિકાર 1।૧૦૪॥ 
મેં પહેલાં તો શિવજીનું ચરિત્ર કહીને તમારો ભેદ સમજી લીધો. તમે શ્રીરામચન્દ્રજીના પવિત્ર સેવક છો અને સમસ્ત 
દોષોથી રહિત છો. ॥૧૦૪॥ 


૫ 


ચૌ૦- મૈ જાના તુમ્હાર ગુન સીલા | કહઉં સુનહું અબ રઘુપતિ લીલા ॥ 
સુનુ મુનિ આજુ સમાગમ તોરે । કહિ ન જાઈ જસ સુખુ મન મોરે ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-183 


મે તમારા ગુણ અને શીલ જાણી લીધાં. હવે, હું શ્રીરઘુનાથજીની લીલા કહું છું, સાંભળો. હે મુનિ આજે તમને 
મળવાથી મારા મનમાં જે આનંદ થયો છે, તે કહીં શકાતો નથી. ॥૧॥ 
રામ ચરિત અતિ અમિત મુનીસા । કહિ ન સકહિ સત કોટિ અહીસા ॥ 
તદપિ જથાશ્રુત કહઉં બખાની | સુમિરિ ગિરાપતિ પ્રભુ ધનુપાની ॥ર૨॥ 
હે મુનીશ્વર! રામચરિત્ર અત્યંત અપાર છે. સો કરોડ શેષજી પણ તે કહી નથી શકતા. તો પણ જેવું મેં સાંભળ્યું છે 
તેવું, વાણીના સ્વામી (પ્રેરક) અને હાથમાં ધનુષ ધારણ કરેલા પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને કહું છું. ॥૨॥ 
સારદ દારુનારિ સમ સ્વામી | રામુ સૂત્રધર અંતરજામી ।॥ 
જેહિ પર કૃપા કરહિં જનુ જાની | કબિ ઉર અજિર નચાવહિં બાની ॥૩ગા 


સરસ્વતીજી કઠપૂતળી સમાન છે અને અતંરયામી સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજી કઠપૂતળીને નચાવનાર સૂત્રધાર છે. 


પોતાનો ભક્ત જાણીને જે કવિ ઉપર તેઓ કૃપા કરે છે, તેના હૃદયરૂપી આંગણામાં સરસ્વતીને તેઓ નચાવ્યા કરે છે. 
॥૩ા 


પ્રનવઉ સોઈ કૃપાલ રઘુનાથા । બરનઉં બિસદ તાસુ ગુન ગાથા ॥ 
પરમ રમ્ય ગિરિબરું કેલાસૂ સદા જહોં સિવ ઉમા નિવાસૂ 1૪॥ 


તે કૃપાળુ શ્રીરઘુનાથજીને હું પ્રણામ કરું છું અને તેમના નિર્મળ ગુણોની કથા કહું છું. કેલાસ પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ અને 
પરમ રમણીય છે, જ્યાં શિવ-પાર્વતીજી સદાય તિવાસ કરે છે. ॥૪॥ 


દો૦- સિદ્ધ તપોધન જોગિજન સુર કિન્નર મુનિબૃંદ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-184 


બસહિં તર્હો સુકૃતી સકલ સેવહિં સિવ સુખકંદ 1।૧૦૫॥ 
સિદ્ધ, તપસ્વી, યોગીગણ, દેવતા, કિન્નર અને મુનિઓનો સમૂહ એ જ પર્વત પર રહે છે. તે બધા મોટા પુણ્યાત્માઓ 
છે અને આનંદકંદ શ્રીમહાદેવજીની સેવા કરે છે. ॥1૧૦૫॥ 
ચૌ૦- હરિ હર બિમુખ ધર્મ રતિ નાહીં | તે નર તહ સપનેહું નહિં જાહીં ॥ 
તેહિ ગિરિ પર બટ બિટપ બિસાલા | નિત નૂતન સુંદર સબ કાલા ॥૧॥ 
જે ભગવાન વિષ્ણુ અને મહાદેવજીથી વિમુખ છે અને જેમની ધર્મમાં પ્રીતિ નથી, તેવા લોકો સ્વપ્નમાં પણ ત્યાં જઈ 
શકતા નથી, એ પર્વત ઉપર એંક વિશાળ વડનું ઝાડ છે, જે નિત્ય નવીન અને સવ કાળ(છએ ક્ક્તુઓ)માં સુંદર રહે છે. 
॥૧॥ 
ત્રિબિધ સમીર સુસીતલિ છાયા | સિવ બિશ્રામ બિટપ શ્રુતિ ગાયા ॥ 
એક બાર તેહિ તર પ્રભુ ગયઊ | તરુ બિલોકિ ઉર અતિ સુખુ ભયઊ ।ર॥ 


ત્યાં ત્રણે પ્રકારનો (શીતળ, મંદ અને સુગંધી) વાયુ વાતો રહે છે અને તેની છાયા અતિ શીતળ રહે છે. તે શિવજીને 


વિશ્રામ કરવા માટેનું વૃક્ષ છે, જેને વેદો ગાયું છે. અક વખત પ્રભુ શ્રીશિવજી તે વૃક્ષની નીચે ગયા અને તેને જોઈને 
તેમના હૃદયમાં ઘણો જ આનંદ થયો, ॥ર॥ 


નિજ કર ડાસિ નાગરિપુ છાલા | બેઠે સહજહિં સંભુ કૃપાલા ॥ 
કુંદ ઇંદુ દર ગૌર સરીરા | ભુજ પ્રલંબ પરિધન મુનિચીરા ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-185 


પોતાના હાથે વાઘામ્બર પાથરી કૃપાળુ શિવજી સહજ સ્વભાવે જ (વિના કોઈ ખાસ પ્રયોજને) ત્યાં બેસી ગયા. 
મોગરાનાં પુષ્પ, ચન્દ્રમા અને શંખની જેમ એમનું શરીર ગૌર હતું, ઘણી લાંબી ભુજાઓ હતી અને મુનિઓનાં (વલ્કલ) 
વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતાં. ॥૩॥ 
તરુન અરુન અંબુજ સમ ચરના | નખ દુતિ ભગત હૃદય તમ હરના ॥ 
ભુજ્ગ ભૂતિ ભૂષન ત્રિપુરારી | આનનુ સરદ ચંદ છબિ હારી ।૪॥ 
તેમના ચરણ તાજા (પૂર્ણરૂપે ખીલેલાં) લાલ કમળ સમાન હતા, નખોની જ્યોતિ ભક્તોના હૃદયનો અંધકાર હરનારી 
હતી. સાપ અને ભસ્મ એમનાં આભૂષણ હતાં અને તે ત્રિપુરાસુરના શત્રુ શિવજીનું મુખ શરદપૂર્ણિમાના ચન્દ્રમાની 
શોભાને પણ હરનારું (ઝાંખું પાડનાર) હતું. ॥૪॥ 
શિવ પાર્વતી સંવાદ 


દો૦ જ્ટા મુકુટ સુરસરિત સિર લોચન નલિન બિસાલ | 
નીલકંઠ લાવન્યનિધિ સોહ બાલબિધુ ભાલ ॥૧૦૧॥ 
તેમના મસ્તક પર જટાઓનો મુગટ અને ગંગાજી [શોભાયમાન] હતાં. કમળ સમાન મોટાં મોટાં નેત્રો હતાં. તેમનો 
કંઠ શ્યામ (નીલકંઠ) હતો અને તેઓ સુંદરતાના ભંડાર હતા. તેમના મસ્તક પર બીજનો ચન્દ્રમા શોભિત હતો. ॥૧૦૬૧॥ 
ચૌ૦- બૈઠે સોહ કામરિપુ કેસે । ધરે સરીરું સાંતરસુ જેસે ॥ 
પારબતી ભલ અવસરું જાની | ગઈ સંભુ પહિં માતુ ભવાની ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-186 


કામદેવત્તા શત્રુ શિવજી ત્યાં બેઠેલા એવા શોભિત થઈ રહના હતા, જાણે શાંતરસ જ શરીર ધારણ કરીને બેઠો 
હોય. સારી તક જોઈને શિવપત્ની માતા પાર્વતીજી તેમની પાસે ગયાં. ॥૧॥ 


જાનિ પ્રિયા આદરું અતિ કીન્હા | બામ ભાગ આસનુ હર દીન્હા ॥ 
બેઠી સિવ સમીપ હરષાઈ | પૂરુબ જન્મ કથા ચિત આઈ 1[।ર॥ 


પોતાનાં પ્રિય પત્ની આવ્યાં જાણી શિવજીએ તેમનો ઘણો આદર-સત્કાર કર્યો અને પોતાની ડાબી બાજુ બેસવાનું 
આસન આપ્યું, પાર્વતીજી પ્રસન્‍ન થઈને શિવજી પાસે બેસી ગયાં. તેમને ગત જન્મની કથાનું સ્મરણ થયું. ॥૨॥ 


પતિ હિર્ય હેતુ અધિક અનુમાની | બિહસિ ઉમા બોલી પ્રિય બાની ॥ 
કથા જો સકલ લોક હિતકારી | સોઈ પૂછન ચહ સૈલકુમારી ॥૩ા 


સ્વામીના હદયમાં [પોતાના ઉપર અગાઉની અપેક્ષાએ] વધુ પ્રેમ સમજી પાર્વતીજી હસીને પ્રિય વચન બોલ્યાં. 
[વાજ્ઞવહયજી કહે છે કે] જે કથા સર્વે લોકોનું હિત કરનારી છે, તેને જ પાર્વતીજી પૂછવા ઇચ્છે છે. ॥૩॥ 


બિસ્વનાથ મમ નાથ પુરારી | ત્રિભુવન મહિમા બિદિત તુમ્હારી ॥ 
ચર અરુ અચર નાગ નર દેવા | સકલ કરહિં પદ પંકજ સેવા ।॥૪॥ 


[પાર્વતીજીએ કહ્યું -] હે સંસારના સ્વામી! હે મારા નાથ! હે ત્રિપુરાસુરનો વધ કરનારા! આપનો મહિમા ત્રણેય 
લોકોમાં વિખ્યાત છે. ચર, અચર, નાગ, મનુષ્ય અને દેવતા - સર્વે આપનાં ચરણકમળોની સેવા કરે છે, ॥૪॥ 


દો૦- પ્રભુ સમરથ સર્બંગ્ય સિવ સકલ કલા ગુન ધામ ।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-187 


જોગ ગ્યાન બૈરાગ્ય નિધિ પ્રનત ક્લપતરું નામ 1૧૦૭॥ 
હે પ્રભો આપ સમર્થ, સર્વજ્ઞ અને કલ્યાણસ્વરૂપ છો. સર્વે કળાઓ અને ગુણોના ધામ છો અને યોગ, જ્ઞાન તથા 
વૈરાગ્યના ભંડાર છો. આપનું નામ શરણાગતોના માટે કલ્પવૃક્ષ છે. ॥1૧૦૭॥ 
ચૌ૦- જોં મો પર પ્રસન્‍ન સુખરાસી | જાનિઅ સત્ય મોહિ નિજ દાસી ॥ 
તો પ્રભુ હરહુ મોર અગ્યાના | કહિ રઘુનાથ કથા બિધિ નાના ॥૧॥ 


હે સુખના ભંડાર! જો આપ મારા પર પ્રસન્ન હોવ અને ખરેખર મને પોતાની દાસી માનતા હો, તો હે પ્રભો! આપ 
શ્રીરઘુનાથજીની અનેક પ્રકારની કથાઓ કહી મારું અજ્ઞાન દૂર કરો. ॥૧॥ 
જાસુ ભવનું સુરતરું તર હોઈ | સહિ કિ દરિદ્ર જનિત દુખુ સોઈ ॥ 
સસિભૂષન અસ હૃદર્યેં બિચારી | હરહુ નાથ મમ મતિ ભ્રમ ભારી ॥ર॥ 
જેમનું ઘર કલ્પવૃક્ષની નીચે હોય, તે ભલા! દરિદ્રતાથી ઉત્પન્ન દુઃખને શા માટે સહે? હે શશિભૂષણ | હે નાથ! 
હૃદયમાં આવો વિચાર કરી મારી બુદ્ધિના ભારે ભ્રમને દૂર કરો. ॥૨॥ 
પ્રભુ જે મુનિ પરમારથબાદી | કહહિં રામ કહું બ્રહ્મ અનાદી ॥ 
સેસ સારદા બેદ પુરાના । સકલ કરહિં રઘુપતિ ગુન ગાના ।॥ગા 


હે પ્રભો જે પરમાર્થતત્વ(બ્રહા)ના જ્ઞાતા અને વક્તા મુનિઓ છે, તેઓ શ્રીરામચન્દ્રજીને અનાદિ બ્રહ્મ કહે છે; તેમજ 
શેષ, સરસ્વતી, વેદ અને પુરાણ સર્વે શ્રીરઘુનાથજીના ગૃણ ગાય છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-188 


તુમ્હ પુનિ રામ રામ દિન રાતી | સાદર જપહુ અનંગ આરાતી ॥ 
રામુ સો અવધ નૃપતિ સુત સોઈ | કી અજ અગુન અલખગતિ કોઈ ॥૪॥ 
અને હે કામદેવના શત્રુ! આપ પણ દિવસ-રાત આદરપૂર્વક રામ રામ જપ્યા કરો છો. એ રામ તે જ અયોધ્યાના 
રાજાના પુત્ર છે ? કે અજન્મા, નિર્ગુણ અને અલક્ષ્ય (અકળ) કોઈ બીજા રામ છે ? ॥૪॥ 
દો૦ જોં નૃપ તનય ત બ્રહ્મ ક્રિમિ નારિ બિરહ મતિ ભોરિ | 
દેખિ ચરિત મહિમા સુનત ભ્રમતિ બુદ્ધિ અતિ મોરિ ।૧૦૮॥ 
જો તેઓ રાજપુત્ર છે તો બ્રહ્મ કેવી રીતે? [અને જો બ્રહ્મ છે તો] સ્રીના વિરહમાં તેમની મતિ બાવરી કેવી રીતે થઈ 
ગઈ ? એક બાજુ એમનાં એવાં ચરિત્ર જોઈને અને બીજી બાજુ એમનો મહિમા સાંભળીને મારી બુદ્ધે અત્યંત ભમી રહી 
છે. ॥1૧૦૮॥ 


સઃ 


ચૌ૦- જોં અનીહ બ્યાપક બિભુ કોઊ | કહહું બુઝાઈ નાથ મોહિ સોઊ ।॥ 
અગ્ય જાનિ રિસ ઉર જનિ ધરહ્‌ૂ | જેહિ બિધિ મોહ મિટે સોઈ કરહ્‌ ॥૧॥ 
જો ઇંચ્છારહિત, વ્યાપક, સમર્થ બ્રહ્મ કોઈ અન્ય છે, તો હે નાથ! મને તે સમજાવીને કહો, મને નાદાન સમજીને 
મનમાં કોધ ન લાવો, જે રીતે મારો મોહ દુર થાય, તે જ કરો, ॥૧॥ 


કઃ 


મૈ બન દોખિ રામ પ્રભુતાઈ | અતિ ભય બિકલ ન તુમ્હહિ સુનાઈ ॥ 
તદપિ મલિન મન બોધુ ન આવા | સો ફલુ ભલી ભાંતિ હમ પાવા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-189 


મેં [ગત જન્મમાં વનમાં શ્રોરામચન્દ્રજીની પ્રભૃતા જોઈ હતી, પરંતુ અત્યંત ભયથી વ્યાકુળ થવાના કારણે મેં તે 
વાત આપને ન સંભળાવી. તો પણ મારા મલિન મનને બોધ ન થયો. તેનું ફળ પણ મેં સારી રીતે મેળવી લીધું. ॥૨॥ 


અજહું કછું સંસઉ મન મોરે | કરહુ કૃપા બિનવઉં કર જોરે ॥ 
પ્રભુ તબ મોહિ બહુ ભાંતિ પ્રબોધા | નાથ સો સમુઝિ કરહુ જનિ ક્રોધા ॥૩॥ 


અત્યારે પણ મારા મનમાં કંઈક સંશય છે. આપ કૃપા કરો, હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. હે પ્રભો! આપે તે વખતે 
મને ઘણી રીતે સમજાવી હતી [તો પણ મારો સંદેહ ન ગયો], હે નાથ! આવું વિચારીને મારા પર ક્રોધ ન કરો. ॥૩॥ 


તબ કર અસ બિમોહ અબ નાહી | રામકથા પર રુચિ મન માહીં ॥ 
કહહુ પુનીત રામ ગુન ગાથા | ભુજગરાજ ભૂષન સુરનાથા ॥૪॥ 


મને હવે પહેલા જેવો મોહ નથી, હવે તો મારા મનમાં રામકથા સાંભળવાની રુચિ છે. હે શેષનાગને અલંકારરૂપમાં 
ધારણ કરનારા દેવતાઓના નાથ! આપ શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોની પવિત્ર કથા કહો. ॥૪॥ 


દો૦- બંદ પદ ધરિ ધરનિ સિરુ બિનય કરઉં કર જોરિ | 
બરનહું રઘુબર બિસદ જસુ શ્રુતિ સિદ્ધાંત નિચોરિ 1।૧૦૯॥ 


હું પૃથ્વી પર માથું ટેકવીને આપના ચરણોની વંદના કરું છું અને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. આપ વેદોના સિદ્ધાંતને 
તારવીને શ્રીરઘુનાથજીના નિર્મળ યશનું વર્ણન કરો. ॥૧૦૯॥ 


ચૌ૦- જદપિ જોષપિતા નર્હિં અધિકારી | દાસી મન ક્રમ બચન તુમ્હારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-190 


ગુઢઉ તત્વ ન સાધુ દુરાવહિ | આરત અધિકારી જહે પાવહિ ।॥૧॥ 


જોકે સ્રી હોવાના કારણે હું તે સાંભળવાની અધિકારિણી નથી, તો પણ હું મન, વચન અને કર્મથી આપની દાસી 
છું. સંત લોકો જ્યાં આરત અધિકારી પામે છે, ત્યાં ગૂઢ તત્ત્ત પણ તેનાથી નથી છુપાવતા. ॥૧॥ 


અતિ આરતિ પૂછઉં સુરરાયા । રઘુપતિ કથા કહહુ કરિ દાયા ॥ 
પ્રથમ સો કારન કહહુ બિચારી | નિર્ગુન બ્રહ્મ સગુન બપુ ધારી ॥।ર॥ 
હે દેવતાઓના સ્વામી ! હું ઘણા જ આર્તભાવ (દીનતા)થી પૂછું છું, આપ મારા પર દયા કરીને શ્રીરઘુનાથજીની કથા 
કહો. પહેલા તો તે કારણ વિચારીને બતાવો કે જેથી નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ રૂપ ધારણ કરે છે. ॥૨ર॥ 
પુનિ પ્રભુ કહહુ રામ અવતારા | બાલચરિત પુનિ કહહુ ઉદારા ॥ 
કહહુ જથા જાનકી બિબાહીં | રાજ તજા સો દૂષન કાહી ।॥ગા 
વળી, હે પ્રભુ! શ્રીરામચન્દ્રજીના અવતાર (જન્મ)ની કથા કહો તથા તેમનું ઉદાર બાળચરિત્ર કહો, વળી, જે રીતે 
તેમણે જાનકીજી સાથે વિવાહ કર્યો, તે કથા કડો અને પછી એ બતાવો કે તેમણે જે રાજ્યને છોડ્યું તો કયા દોષથી? ॥૩ગા 
બન બસિ કીન્હે ચરિત અપારા | કહહુ નાથ જિમિ રાવન મારા ॥ 
રાજ બૈઠિ કીન્ડી બહુ લીલા | સકલ કહહુ સંકર સુખસીલા ।૪॥ 


શે 


હે નાથ!પછી તેમણે વનમાં રહીને જે અપાર ચરિત્રો કર્યા તથા જે રીતે રાવણને માર્યો તે કહો. હે સુખસ્વરૂપ શંકર! 
વળી, આપ તે બધી લીલાઓને કહો જે તેમણે રાજ્ય [સિંહાસન] પર આરૂઢ થઈને કરી હતી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-191 


દો૦: બહુરિ કહહુ ડકરુનાયતન કીન્ડ જો અચરજ રામ [| 
પ્રજા સહિત રઘુબંસમનેિ કિમિ ગવને નિજ ધામ 1૧૧૦ 
હે કુપાધામ! પછી તે અદ્બુત ચરિત્ર કહો જે શ્રીરામચન્દ્રજીએ કયું - તે રધુકુળશિરોમણિ પ્રજાસહિત કેવી રીતે 
પોતાના ધામમાં ગયા? ॥૧૧૦॥ 
ચૌ૦- પુનિ પ્રભુ કહહુ સો તત્ત્વ બખાની | જેહિં બિગ્યાન મગન મુનિ ગ્યાની ॥ 
ભગતિ ગ્યાન બિગ્યાન બિરાગા | પુનિ સબ બરનહું સહિત બિભાગા ॥૧॥ 
હે પ્રભ્‌! પછી આપ તે તત્વને સમજાવીને કહો, જેની અનુભૂતિમાં જ્ઞાની મુનિગણ સદાય મગ્ર રહે છે, અને પછી 
ભક્તિ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું વિભાગસહિત વર્ણન કરો. ॥૧॥ 


ઔરઉ રામ રહસ્ય અનેકા | કહહુ નાથ અતિ બિમલ બિબેકા ॥ 
જો પ્રભુ મૈં પૂછા નહિં હોઈ | સોઉ દયાલ રાખહુ જનિ ગોઈ ।ર૨॥ 


[આ સિવાય] શ્રીરામચન્દ્રજીનાં બીજાં પણ જે અનેક રહસ્ય (ગૃપ્ત ભાવો અથવા ચરિત્રો) છે, તે કહો. હે નાથ! 


આપનું જ્ઞાન અત્યંત નિર્મળ છે. હે પ્રભો! જે વાત મેં ના પણ પૂછી હોય; હે દયાળુ! તેને પણ આપ છુપાવી ન રાખશો. 
॥૨॥ 


તુમ્હ ત્રિભુવન ગુર બેદ બખાના | આન જીવ પૉંવર કા જાના ॥ 
પ્રસન ઉમા કે સહજ સુહાઈ | છલ બિહીન સુનિ સિવ મન ભાઈ ॥।૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-192 


વેદોએ આપને ત્રણેય લોકોના ગુરુ કહના છે. બીજા પામર જીવો આ રહસ્યને શું જાણે ? પાર્વતીજીના સહજ સુંદર 
અને કપટરહિત (સરળ) પ્રશ્નો સાંભળીને શિવજીના મનને ખૂબ ગમી ગયા. ॥૩॥ 
હર હિર્યં રામચરિત સબ આએ 1। પ્રેમ પુલક લોચન જ્લ છાએ ।॥ 
શ્રીરઘુનાથ રૂપ ઉર આવા | પરમાનંદ અમિત સુખ પાવા 1।૪॥ 
શ્રીમહાદેવજીના હૃદયમાં બધાં રામચરિત્ર આવી ગયાં. પ્રેમના કારણે તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં 
જળ ભરાઈ આવ્યાં. શ્રીરઘુનાથજીનું રૂપ તેમના હૃદયમાં આવી ગયું, જેથી સ્વયં પરમાનંદસ્વરૂપ શિવજીએ પણ અપાર 
સુખ મેળવ્યું, ॥૪।॥ 
દો૦ મગન ધ્યાન રસ દંડ જુગ પુનિ મન બાહેર કીન્હ | 
રઘુપતિ ચરિત મહેસ તબ હરષિત બરને લીન્ડ 1।૧૧૧॥ 
શિવજી બે ઘડી ધ્યાનરસ(આનંદ)માં ડૂબી ગયા, પછી તેમણે મનને બહાર કાઢ્યું અને તે વખતે પ્રસન્‍ન થઈને 
શ્રીરઘુનાથજીનું ચરિત્ર વર્ણવવા લાગ્યા. ॥૧૧૧॥ 


ચૌ૦- ઝૂઠેઉ સત્ય જાહિ બિનુ જાને | જિમિ ભુજંગ બિનુ રજુ પહિચાને ॥ 


જેહિ જાને જ્ગ જાઇ હેરાઈ | જાગેં જથા સપન ભ્રમ જાઈ ।॥૧॥ 


જેને જાણ્યા વિના જૂઠું પણ સત્ય જણાય છે, જેમ વગર ઓળખ્યે દોરડામાં સર્પનો ભ્રમ થઈ જાય છે, અને જેને 
જાણી લીધા પછી જગતનો એવી રીતે લોપ થઈ જાય છે, જેમ જાગ્યા પછી સ્વપ્નનો ભ્રમ જતો રહે છે. ॥૧॥ 


બંદઉં બાલરૂપ સોઇ રામૂ | સબ સિધિ સુલભ જપત જિસુ નામૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-193 


મંગલ ભવન અમંગલ હારી | દ્રવઉ સો દસરથ અજિર બિહારી ।॥ર॥ 


હું એ જ શ્રીરામચન્દ્રજીના બાળરૂપની વંદના કરું છું, જેમનું નામ જપવાથી બધી સિદ્ધિઓ સહજ (સરળતાથી) 
પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. મંગળના ધામ, અમંગળને હરનારા અને શ્રીદશરથજીના આંગણામાં રમનારા તે (બાળરૂપ) 
શ્રીરામચન્દ્રજી મારા પર કૃપા કરો. ॥૨॥ 


કરિ પ્રનામ રામહિ ત્રિપુરારી | હરષિ સુધા સમ ગિરા ઉચારી ॥ 
ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજકુમારી | તુમ્હ સમાન નહિં કોઉ ઉપકારી ॥ગા 


ત્રિપુરાસુરનો વધ કરનારા શિવજી શ્રીરામચન્દ્રજીને પ્રણામ કરીને આનંદથી ભરપૂર અમૃત સમાન વાણી બોલ્યા - 
હે ગિરિરાજકુમારી પાર્વતી ! તમે ધન્ય છો! ધન્ય છો! તમારા જેવું કોઈ ઉપકારી નથી. ॥૩॥ 


પૂછેહુ રઘુપતિ કથા પ્રસંગા | સકલ લોક જગ પાવનિ ગંગા ॥ 
તુમ્હ રઘુબીર ચરન અનુરાગી | કીન્હિહુ પ્રરન જગત હિત લાગી ।૪॥ 


હ કે. 


[કારણ કે] તમે જે શ્રીરઘુનાથજીની કથાનો પ્રસંગ પૂછ્યો છે, જે કથા સમસ્ત લોકોને માટે જગતને પવિત્ર કરનાર 
ગંગાજી સમાન છે. તમે જગતના કલ્યાણને માટે જ પ્રશ્ચ પૂછયા છે. તમે શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં સ્નેહ રાખનારાં છો. 
॥૪॥ 


ન ગ 


દો૦ રામ કૃપા તેં પારબતિ સપનેહું તવ મન માહિ | 
સોક મોહ સંદેહ ભ્રમ મમ બિચાર કછુ નાહિં ।૧૧ર૨॥ 


ષ્ગ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-194 


હે પાર્વતી ! મારા વિચારથી તો શ્રીરામજીની કુપાથી તમારા અંતરમાં સ્વપ્નમાં પણ શોક, મોહ, સંદેહ અને બ્રમ કશું 

જ નથી. ॥૧૧૨॥ 
ચૌ૦- તદપિ અસંકા કીન્હિહુ સોઈ | કહત સુનત સબ કર હિત હોઈ ।॥ 
જિન્હ હરિ કથા સુની નહિ કાના | શ્રવન રંધ્ર અહિભવન સમાના ।॥૧॥ 


વળી, તમે આથી જ તે (જૂની) જ શંકા કરી છે કે આ પ્રસંગ કહેવા-સાંભળવાથી સવેનું કલ્યાણ થશે. જેમણે પોતાના 
કાનોથી ભગવાનની કથા સાંભળી નથી, તેમના કાનનાં છિદ્રો સાપના દર સમાન છે. ॥૧॥ 


નયનન્હિ સંત દરસ નહિં દેખા । લોચન મોરપંખ કર લેખા ।॥ 
તે સિર કટુ તુંબરિ સમતૂલા । જે ન નમત હરિ ગુર પદ મૂલા ।ર॥ 
જેમણે પોતાનાં નેત્રોથી સંતોના દર્શન કર્યા નથી, તેમનાં તે નેત્રોની ગણતરી મોરના પીછાં પર દેખાતી નકલી 
આંખો જેવી થાય છે. તેમનાં શીશ કડવી તુંબડી સમાન છે, જે શ્રીહરિ અને ગુરુનાં ચરણકમળોમાં નમતાં નથી. ॥ર॥ 
જિન્હ હરિભગતિ હૃદર્ય નહિં આની | જીવત સવ સમાન તેઈ પ્રાની ॥ 
જો નહિં કરઈ રામ ગુન ગાના | જીહ સો દાદુર જીહ સમાના ।૩ા 
જેમણે ભગવાનતી. ભક્તિને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન નથી આપ્યું, તે પ્રાણી જીવતા હોવા છતાં મડદા સમાન છે. જે 
જીભ શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોનું ગાન નથી કરતી, તે દેડકાની જીભ સમાન છે. ॥૩॥ 


કુલિસ કઠોર નિઠઠુર સોઈ છાતી | સુનિ હરિચરિત ન જો હરષાતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-195 


ગિરિજા સુનહુ રામ કે લીલા | સુર હિત દનુજ બિમોહનસીલા ।॥૪॥ 
એ હ્દય વજના જેવું કઠોર અને નિષ્ઠુર છે જે ભગવાનનાં ચરિત્ર સાંભળીને હર્ષિત થતું નથી. હે પાર્વતી! 
શ્રીરામચન્દ્રજીની લીલા સાંભળો, તે દેવતાઓનું કલ્યાણ કરનારી અને દૈત્યોને વિશિષ્ટપણે મોહિત કરનારી છે. ।૪॥ 
દો૦- રામકથા સુરધેનુ સમ સેવત સબ સુખ દાનિ [| 
સત સમાજ સુરલોક સબ કો ન સુને અસ જાનિ 1।૧૧૩॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની કથા કામધેનુ સમાન, સેવા કરવાથી સર્વે સુખો આપનારી છે અને સત્પુરૃષોનો સમાજ જ સર્વ 
દેવતાઓનો લોક છે, અંમ જાણીને આને કોણ નહીં સાંભળે! ॥૧૧૩॥ 
ચૌ૦- રામકથા સુંદર કર તારી | સંસય બિહગ ઉડાવાનિહારી ॥ 
રામકથા કલિ બિટપ કુઠારી | સાદર સુનુ ગિરિરાજકુમારી ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની કથા હાથની સુંદર તાળી છે, જે શંકારૂપી પક્ષીઓને ઉડાડી દે છે. વળી, રામકથા કળિયુગરૂપી 
વૃક્ષને કાપવા માટેની કુહાડી છે. હે ગિરિરાજકુમારી ! તમે એને આદરપૂર્વક સાંભળો. ॥૧॥ 
રામ નામ ગુન ચરિત સુહાએ | જનમ કરમ અગતનિત શ્રુતિ ગાએ ॥ 
જથા અનંત રામ ભગવાના | તથા કથા કીરતિ ગુન નાના [।ર॥ 


સે 


વેદોએ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સુંદર નામ, ગુણ, ચરિત્ર, જન્મ અને કર્મ સર્વે અગણિત્ત કહનાં છે. જે રીતે ભગવાન 
શ્રીરામચન્દ્રજી અનંત છે, તે રીતે તેમની કથા, કીર્તિ અને ગુણ પણ અનંત છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-196 


તદપિ જથા શ્રુત જસિ મતિ મોરી | કહિહઉં દેખિ પ્રીતિ અતિ તોરી ॥ 
ઉમા પ્રનત તવ સહજ સુહાઈ | સુખદ સંતસંમત મોહિ ભાઈ ।ગા 
તો પણ તમારી અત્યંત પ્રીતિ જોઈને, મેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે અને જેવી મારી બુદ્ધે છે, તે મુજબ હું કહીશ, હે પાર્વતી! 
તમારો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક જ સુંદર, સુખદાયક અને સંતસમ્મત છે અને મને તો ઘણો જ ગમ્યો છે. ॥૩॥ 
એંક બાત નહિં મોહિ સોહાની | જદપિ મોહ બસ ડકહેહું ભવાની ॥ 
તુમ્હ જો કહા રામ કોઉ આના ।| જેહે શ્રુતિ ગાવ ધરહિ મુનિ ધ્યાના ॥૪॥ 
પરંતુ હે પાર્વતી! એક વાત મને ગમી નથી, જોકે તે તમે મોહ વશ થઈને જ કહી છે. તમે જે એમ કહ્યું, કે તે રામ 
કોઈ બીજા છે, જેમને વેદો ગાય છે અને મુનિજનો જેમનું ધ્યાન ધરે છે - ॥૪॥ 
દો૦- કહહિં સુનહિં અસ અધમ નર ગ્રસે જે મોહ પિસાચ | 
પાષંડી હરિ પદ બિમુખ જાનહિ ઝૂઠ ન સાચ 1૧૧૪ 
- જે લોકો મોહરૂપી પિશાચ દ્વારા ગ્રસ્ત છે, પાખંડી છે, ભગવાનના ચરણોથી વિમુખ છે અને જે સાચું-જૂઠું કંઈ પણ 
જાણતા નથી, એવા અધમ મનુષ્યો જ આવી રીતે કહેતા-સાંભળતા હોય છે. ॥૧૧૪॥ 


ક 


ચૌ૦- અગ્ય અકોબિદ અંધ અભાગી । કાઈ બિષય મુકુર મન લાગી ॥ 
લંપટ કપટી કુટિલ બિસેષી | સપનેહું સંતસભા નહિં દેખી ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-197 


જેઓ અજ્ઞાની, મૂર્ખ, આંધળા અને ભાગ્યહીન છે અને જેમના મનરૂપી દર્પણ પર વિષયરૂપી મેલ જામેલો છે; જેઓ 
વ્યભિચારી, કપટી અને ઘણા જ કુટિલ છે અને જેમણે ક્યારેય સ્વપ્નમાં પણ સંતસમાજનાં દર્શન નથી કર્યા; ॥૧॥ 
કહહિં તે બેદ અસંમત બાની | જિન્હ કૅ સૂઝ લાભુ નહિં હાની ॥ 
મુકુર મલિન અરુ નયન બિહીના | રામ રૂપ દેખહિં કિમિ દીના ॥ર॥ 
અને જેમને પોતાના નફા-નુકસાનની સુધ જ નથી, તેઓ જ આવી વેદવિરુદ્ધ વાતો કહના કરે છે. જેમનું હદયરૂપી 
દર્પણ મેલું હોય અને જેઓ નેત્રોથી રહિત છે, તે બિચારા શ્રીરામચન્દ્રજીનું રૂપ કેવી રીતે જુએ! ।ર॥ 
જિન્હ કે અગુન ન સગુન બિબેકા | જલ્પહિં કલ્પિત બચન અનેકા ॥ 
હરિમાયા બસ જગત ભ્રમાહી | તિન્હહિ કહત કછુ અઘટિત નાહી ॥ગા 
જેમને નિર્ગુણ-સગુણનો કંઈ પણ વિવેક નથી, જેઓ અનેક કપોળકલ્પિત વાતો બક્યા કરે છે, જેઓ શ્રીહરિની 
માયાને વશ થઈને, જગતમાં (જન્મ-મૃત્યુના ચક્રમાં) ભટકતા ફરે છે, તેઓ માટે કંઈ પણ કહી નાખવું અસંભવ નથી. 
॥૩॥ 


બાતુલ ભૂત બિબસ મતવારે | તે નહિં બોલહિં બચન બિચારે ॥ 
જિન્હ કૃત મહામોહ મદ પાના | તિન્હ કર કહા કરિઅ નહિં કાના ॥૪॥ 
જેમને વાયુનો રોગ (સંનિપાત, ઉન્માદ આદિ) થઈ ગયો હોય, જેઓ ભૂતને વશ થઈ ગયા છે અને જેઓ નશામાં 


ચૂર છે, તેવા લોકો વિચારીને વચન નથી બોલતા. જેમણે મહામોહરૂપી મદિરા પીધેલી હોય છે, તેમના કહના પર કાન 
આપવા ન જોઈએ. [ધ્યાન ન આપવું જોઈએ]. 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-198 


સો૦- અસ નિજ હદર્યં બિચારિ તજુ સંસય ભજુ રામ પદ | 
સુનુ ગિરિરાજ કુમારિ ભ્રમ તમ રબિ કર બચન મમ 1।૧૧૫॥ 
પોતાના હૃદયમાં આમ વિચારીને સંશયને છોડી દો અને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોને ભજો. હે પાર્વતી! ભ્રમરૂપી 
અંધકારનો નાશ કરવા માટે સૂર્યનાં કિરણો જેવાં મારા વચનોને સાંભળો. ॥૧૧૫॥ 
ચૌ૦- સગુનહિ અગુનહિ નર્હિ કછુ ભેદા | ગાવહિં મુનિ પુરાન બુધ બેદા ॥ 
અગુન અરૂપ અલખ અજ જોઈ | ભગત પ્રેમ બસ સગુન સો હોઈ ॥૧॥ 
સગુણ અને નિગુણમાં કંઈ પણ ભેદ નથી - મુનિ, પુરાણ, પંડિત અને વેદ સર્વે એવું કહે છે. જે નિર્ગુણ, અરૂપ 
(નિરાકાર), અલખ (અવ્યક્ત) અને અજન્મા છે, તે જ ભક્તોના પ્રેમવશ સગુણ થઈ જાય છે. ॥૧॥ 
જો ગુન રહિત સગુન સોઈ કૈસે | જ્લુ હિમ ઉપલ બિલગ નહિ જેસેં ॥ 
જાસુ નામ ભ્રમ તિમિર પતંગા | તેહિ કિમિ કહિઅ બિમોહ પ્રસંગા ॥ર૨॥ 
જે નિર્ગુણ છે તે જ સગુણ કેવી રીતે છે ? જેમ જળ અને કરામાં ભેદ નથી. (બંને જળ, તેવા જ નિર્ગુણ અને સગુણ 
એક જ છે.) જેમનું નામ ભ્રમરૂપી અંધકારને ટાળવા માટે સૂર્ય તેમના માટે મોહનો પ્રસંગ પણ કેમ કહી શકાય (તેમને 
મોહ કેવી રીતે ધઈ શકે)? ॥ર॥ 
રામ સચ્ચિદાનંદ દિનેસા | નહિં તર્હે મોહ નિસા લવલેસા ॥ 


ષ્ટ 


સહજ પ્રકાસરૂપ ભગવાના | નહિં તહ પુનિ બિગ્યાન બિહાના ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-199 


શ્રીરામચન્દ્રજી સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ સૂર્ય છે. ત્યાં મોહરૂપી રાત્રિનો લવલેશ પણ નથી. તે સ્વભાવથી જ પ્રકાશરૂપ 
અને [ષેડેશ્વર્યયુક્ત] ભગવાન છે. ત્યાં તો વિજ્ઞાનરૂપી પ્રાતઃકાળ પણ નથી થતું (અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિ હોય ત્યારે જ 
વિજ્ઞાનરૂપી પ્રાતઃકાળ થાય, ભગવાન તો. નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.) ॥૩ા 
હરષ બિષાદ ગ્યાન અગ્યાના | જીવ ધર્મ અહમિતિ અભિમાના ।॥ 
રામ બ્રહ્મ બ્યાપક જગ જાના | પરમાનંદ પરેસ પુરાના ।૪॥ 
હર્ષ, શોક, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, અહંતા અને અભિમાન - આ સર્વે જીવના ધર્મ છે. શ્રીરામચન્દ્રજી તો વ્યાપક બ્રહ્મ, 
પરમાનંદસ્વરૂપ, પરાત્પર પ્રભુ અને પુરાણપુરૃષ છે. આ વાતને આખુંય જગત જાણે છે, ॥૪॥ 
દો૦- પુરુષ પ્રસિદ્ધ પ્રકાસ નિધિ પ્રગટ પરાવર નાથ [| 
રઘુકુલમનિ મમ સ્વામિ સોઈ કહિ સિવ નાયઉ માથ 1।૧૧૬]॥ 
જે [પુરાણ] પુરુષ છે, પ્રસિદ્ધ છે, પ્રકાશના ભંડાર છે, સર્વે રૂપોમાં પ્રકટ છે; જીવ, માયા અને જગત - સર્વના સ્વામી 
છે; તે જ રઘુકુળમણિ શ્રીરામચન્દ્રજી મારા સ્વામી છે એમ કહીને શિવજીએ અંમને શીશ નમાવ્યું. ॥૧૧૬॥ 


સ્‌ 


ચૌ૦- નિજ ભ્રમ નહિં સમુઝહિં અગ્યાની | પ્રભુ પર મોહ ધરહિં જડ પ્રાની ॥ 
જથા ગગન ઘન પટલ નિહારી | ઝાંપેઉ ભાનુ કહહિં કુબિચારી ॥૧॥ 


અજ્ઞાની મનુષ્ય પોતાના ભ્રમને તો સમજતા નથી અને તે મૂર્ખા, પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી પર તેનો આરોપ મૂકે છે; 
જેમ આકાશમાં વાદળાંનો પરદો જોઈને કુવિચારી (અજ્ઞાની) લોકો કહે છે કે વાદળાંએ સૂયને ઢાંકી દીધો, ॥૧॥ 


ચિતવ જો લોચન અંગુલિ લાઅં | પ્રગટ જુગલ સસિ તેહિ કે ભાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-200 


ઉમા રામ બિષઈક અસ મોહા | નભ તમ ધૂમ ધૂરિ જિમિ સોહા ।ર॥ 


જે મનુષ્ય આંખે આંગળી અડકાડીને જુએ તો તેને માટે તો બે ચન્દ્રમા પ્રકટ (પ્રત્યક્ષ) ભાસે છે. હે પાર્વતી! 
શ્રીરામચન્દ્રજીના વિષે આ રીતે મોહની કલ્પના કરવી એવું જ છે કે જેમ આકાશમાં અંધકાર, ધુમાડો અને ધૂળનું 


દેખાવું.આકાશ જેમ નિર્મળ અને નિર્લેપ છે, તેને કોઈ મલિન કે સ્પર્શ નથી કરી શકતું,તે જ રીતે ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી 
નિત્ય નિર્મળ અને નિલેપ છે. ॥૨॥ 


બિષય કરન સુર જીવ સમેતા | સકલ એક તેં અંક સચેતા ॥ 
સબ કર પરમ પ્રકાસક જોઈ | રામ અનાદિ અવધપતિ સોઈ ॥।॥૩ા 


વિષય, ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના દેવતા અને જીવાત્મા - એ બધા એક-એકની મદદથી ચેતન થાય છે (અર્થાત્‌ વિષયો 
ઇન્દ્રિયોથી, ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓથી અને ઈન્દ્રિયદેવો ચેતન જીવાત્માથી પ્રકાશે છે). એ સૌના જે પરમ પ્રકાશક 
છે (અર્થાત્‌ જેનાથી આ બધાને પ્રકાશ થાય છે), એ જ અનાદિબ્રહ્મ અયોધ્યાનરેશ શ્રીરામચન્દ્રજી છે. ॥૩॥ 


જગત પ્રકાસ્ય પ્રકાસક રામૂ | માયાધીસ ગ્યાન ગુન ધામૂ ॥ 
જાસુ સત્યતા તેં જડ માયા | ભાસ સત્ય ઇવ મોહ સહાયા ।૪॥ 
આ જગત પ્રકાશ્ય છે અને શ્રીરામચન્દ્રજી એના પ્રકાશક છે. તે માયાના સ્વામી અને જ્ઞાન તથા ગુણોના ધામ છે. 
જેમની સત્તાથી, મોહની મદદ પ્રાપ્ત કરી જડ માયા પણ સત્ય જેવી ભાસિત થાય છે - ॥૪॥ 
દો૦: રજત સીપ મહું ભાસ જિમિ જથા ભાનુ કર બારિ | 
જદપિ મૃષા તિહું કાલ સોઈ ભ્રમ ન સકઈ કોઉ ટારિ ॥૧૧૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-201 


- જેમ છીપમાં ચાંદીના અને સૂર્યનાં કિરણોમાં જળની પ્રતીતિ થાય છે. જોકે આ પ્રતીતિ ત્રણેય કાળમાં ખોટી છે તો 
પણ આ ભ્રમને કોઈ દૂર નથી કરી શકતું, ॥૧૧૭]॥ 


ચૌ૦- એહિ બિધિ જગ હરિ આશ્રિત રહઈ | જદપિ અસત્ય દેત દુખ અહઈ ॥ 
જોં સપને સિર કાટે કોઈ | બિનુ જાગેં ન દૂરિ દુખ હોઈ ।૧॥ 


આ રીતે આ સંસાર ભગવાનને આશ્રિત રહે છે. જોકે એ અસત્ય છે, તો પણ દુઃખ તો આપે જ છે, જે રીતે સ્વપ્નમાં 
કોઈ માથું કાપી લે તો જાગ્યા વિના તે દુઃખ દૂર નથી થતું. ॥૧॥ 
જાસુ કુર્પાં અસ ભ્રમ મિટિ જાઈ | ગિરિજા સોઇ કૃપાલ રઘુરાઈ ॥ 
આદિ અંત કોઉ જાસુ ન પાવા | મતિ અનુમાનિ નિગમ અસ ગાવા [।ર૨॥ 
હે પાર્વતી! જેની કૃપાથી આ પ્રકારનો ભ્રમ મટી જાય છે, તે જ કૃપાળુ શ્રીરઘુનાથજી છે. જેમનો આદિ અને અંત 


ક, 


કોઈ પામી શક્યું નથી. વેદોએ પોતાની બુદ્ધિથી અનુમાન કરીને આ રીતે (નીચે લખ્યા પ્રમાણે) ગાયું છે -॥૨॥ 


બિનુ પદ ચલઇ સુનઈ બિનુ કાના | કર બિનુ કરમ કરઇ બિધિ નાના ॥ 
આનન રહિત સક્લ રસ ભોગી | બિનુ બાની બકતા બડ જોગી ગા 


તે (બ્રહ્મ પગ વિના જ ચાલે છે, વગર કાને સાંભળે છે, વગર હાથેય અનેક પ્રકારનાં કામ કરે છે, વગર મુખે (જિલ્લા) 
બધા (છએ) રસોનો આનંદ લે છે અને વગર વાણીએ બહુ યોગ્ય વક્તા પણ છે. ॥૩॥ 


તન બિનુ પરસ નયન બિનુ દેખા | ગ્રહઈ ઘ્રાન બિનુ બાસ અસેષા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-202 


અસિ સબ ભાંતિ અલૌકિક કરની | મહિમા જાસુ જાઈ નહિં બરની 1।૪॥ 
તે શરીર (ત્વચા) વિનાય સ્પર્શ કરે છે, આંખો વિનાય જુએ છે અને નાક વિનાય બધી ગંધને ગ્રહણ કરે છે (સૂંધે 
છે). તે બ્રહ્મની કરણી બધી રીતે એવી અર્લૌકેક છે જેનો મહિમા કદી નથી કહી શકાતો. ॥૪॥ 
દો૦ જોહે ઇમિ ગાવહિં બેદ બુધ જાહિ ધરહિ મુનિ ધ્યાન | 
સોઈ દસરથ સુત ભગત હિત કોસલપતિ ભગવાન 1।૧૧૮॥ 
જેમનું વેદો અને પંડિતો આ રીતે વર્ણન કરે છે અને મુનિઓ જેમનું ધ્યાન ધરે છે, અ જ ભગવાને ભક્તોના હિત 
માટે દશરથનંદન, અયોધ્યાના સ્વામી [શ્રીરામજી]રૂપે અવાતર લીધો છે. ॥ ૧૧૮॥ 
ચૌ૦- કાસીં મરત જંતુ અવલોકી | જાસુ નામ બલ કરઉં બિસોકી ॥ 
સોઇ પ્રભુ મોર ચરાચર સ્વામી | રઘુબર સબ ઉર અંતરજામી ।૧॥ 
[હે પાર્વતી || જેમના નામના બળથી કાશીમાં મરતાં પ્રાણીઓને જોઈને હું તેને [રામમંત્ર આપીને] શોકરહિત કરી 
દઉં છું. (મુક્ત કરી દઉં છું), એ જ મારા પ્રભુ રઘુશ્રેષ્ઠ રામચન્દ્રજી જડ-ચેતનના સ્વામી અને બધાંયના હૃદયનું [અંતરનું] 
જાણનાર [અંતર્યામી] છે. ॥૧॥ 
બિબસહું જાસુ નામ નર કહહીં | જનમ અનેક રચિત અઘ દહહીં ॥ 
સાદર સુમિરન જે નર કરહીં | ભવ બારિધિ ગોપદ ઈવ તરહી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-203 


વિવશ થઈને (વિના ઇચ્છાએ) પણ જેમનું નામ લેવાથી મનુષ્યોના અનેક જન્મોમાં કરેલાં પાપ બળી જાય છે. વળી, 
જે મનુષ્ય આદરપૂર્વક તેમનું સ્મરણ કરે છે, તે તો સંસારરૂપી [દુસ્તર] સમુદ્રને, ગાયની ખરીથી બનેલા ખાડાને તરે તેમ 
(અર્થાત્‌ વિના કોઈ પરિશ્રમે) પાર કરી જાય છે. ॥૨॥ 
રામ સો પરમાતમાં ભવાની | તહેં ભ્રમ અતિ અબિહિત તવ બાની ॥ 
અસ સંસય આનત ઉર માહી | ગ્યાન બિરાગ સકલ ગુન જાહી ॥૩ા 
હે પાર્વતી! એ જ પરમાત્મા શ્રીરામચન્દ્રજી છે. તેમનામાં ભ્રમ [જોવામાં આવે] છે, તમારું આવું કહેવું અત્યંત જ 
અનુચિત છે. આ પ્રકારનો સંશય મનમાં લાવતાં જ મનુષ્યના જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરે બધાય સદગુણોનો નાશ થઈ જાય 
છે..ગા 


સુનિ સિવ કે ભ્રમ ભંજન બચના । મિટિ ગૈ સબ કુંતરક કે રચના ॥ 
ભઇ રઘુપતિ પદ પ્રીતિ પ્રતીતી | દારુન અસંભાવના બીતી 1।૪॥ 
શિવજીનાં ભ્રમનાશક વચનોને સાંભળીને પાર્વતીજીના સર્વે કુતર્કોની રચના ટળી ગઈ.શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં 
તેમનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ થઈ ગયો અને કઠિન અશક્યતાઓ (જેનું થવું સંભવ ન હોય તેવી મિથ્યા કલ્પના) જતી રહી. 
॥૪॥ 
દો૦- પુનિ પુનિ પ્રભુ પદ કમલ ગહિ જોરિ પંકરુહ પાનિ | 
બોલી ગિરિજા બચન બર મનહું પ્રેમ રસ સાનિ 1।1૧૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-204 


વારંવાર સ્વામી(શેવજી)ના ચરણકમળોને પકડીને અને પોતાના કમળ જેવા હાથ જોડીને પાર્વતીજી જાણે પ્રેમરસમાં 
ઝબોળીને સુંદર વચન બોલ્યાં. ॥1૧૧૯॥ 


ચૌ૦- સસિ કર સમ સુનિ ગિરા તુમ્હારી | મિટા મોહ સરદાતપ ભારી ॥ 

તુમ્હ કૃપાલ સબુ સંસઉ હરેઊ | રામ સ્વરૂપ જાનિ મોહિ પરેઊ 1૧] 

આપની ચન્દ્રમાનાં કિરણો સમાન શીતળ વાણી સાંભળીને મારો અજ્ઞાનરૂપી શરદ્દ-ત્રક્તુના તડકાનો ભારે તાપ મટી 

ગયો. [મોહ મટી ગયો]. આપે મારો સર્વ સંશય હરી લીધો, હવે,શ્રીરામચન્દ્રજીનું યથાર્થ સ્વરૂપ મારી સમજમાં આવી 
ગયું. ॥ ૧॥ 

નાથ કુપાં અબ ગયઉ બિષાદા | સુખી ભયઉં પ્રભુ ચરન પ્રસાદા ॥ 

અબ મોહિ આપનિ કિંકરિ જાની | જદપિ સહજ જડ નારિ અયાની ।ર॥ 


હે નાથ! આપની કૃપાથી હવે મારો વિષાદ જતો રહના અને આપના ચરણોના અનુગ્રહથી હું સુખી થઈ ગઈ. જોકે 
સ્રી હોવાના કારણે હું સ્વભાવથી જ મૂર્ખ અને જ્ઞાનહીન છું, તો પણ હવે આપ મને પોતાની દાસી જાણીને ॥૨॥ 


પ્રથમ જો મૈં પૂછા સોઈ કહહૂ | જોં મો પર પ્રસન્ન પ્રભુ અહહ્‌ૂ ॥ 
રામ બ્રહ્મ ચિનમય અબિનાસી । સર્બ રહિત સબ ઉર પુર બાસી ॥૩ા 
હે પ્રભો! જો આપ મારા પર પ્રસન્ન છો તો જે વાત મેં અગાઉ આપને પૂછી હતી, તે જ કહો, [આ સત્ય છે કે] 


શ્રીરામચન્દ્રજી બ્રહ્મ છે, ચિન્મય (જ્ઞાનસ્વરૂપ) છે, અવિનાશી છે, સર્વેથી રહિત અતે સર્વેની હૃદયરૂપી નગરીમાં નિવાસ 
કરનારા છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-205 


નાથ ધરેઉ નર તનુ કેહિ હેતૂ | મોહિ સમુઝાઈ કહહું બૃષકેતૂ ॥ 
ઉમા બચન સુનિ પરમ બિનીતા | રામકથા પર પ્રીતિ પુનીતા ।૪॥ 
વળી, હે નાથ! તેમણે મનુષ્ય શરીર કયા કારણે ધારણ કર્યું? હે ધર્મની ધજા ધારણ કરનારા પ્રભો! એ મને 


ક જુ 


સમજાવીને કહો, પાર્વતીનાં અત્યંત નમ્ર વચન સાંભળીને અને શ્રીરામચન્દ્રજીની કથામાં અંમનો વિશુદ્ધ સ્નેહ જોઈને - 
॥૪॥ 


દો૦- હિર્ય હરષે કામારિ તબ સંકર સહજ સુજાન [| 
બહુ બિધિ ઉમહિ પ્રસંસિ પુનિ બોલે કુપાનિધાન ।૧૨૦૭)॥| 


કામદેવના શત્રુ, સ્વભાવિક રૂપે જ સુજ્ઞ, કૃપાનિધાન શિવજી ત્યારે મનમાં ઘણા જ હર્ષિત થયા અને અનેક પ્રકારે 
પાર્વતીની પ્રશંસા કર્યા પછી બોલ્યા - ॥૧૨૦ (૩)॥ 


માસપારાયણ ચોથો વિશ્રામ 
નવાહ્‌ન પારાયણ પહેલો વિશ્રામ 
માસપારાયણ પાંચમો 
અવતાર માટે 
સો૦- સુનુ સુભ કથા ભવાનિ રામચરિતમાનસ બિમલ 
કહા ભુસુંડિ બખાનિ સુના બિહગ નાયક ગરુડ ।૧૨૦(૦)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-206 


ન્‌ 


હે પાર્વતી ! નિર્મળ રામચરિતમાનસની તે મંગળમય કથા સાંભળો; જે કાકભુશુંડિઅ વિસ્તારથી કહી અને 
પક્ષીઓના રાજા ગરુડજીએ સાંભળી હતી. ॥૧૨૦(ખ])॥ 


સો સંબાદ ઉદાર જૅૉહે બિધિ ભા આગે કહબ [| 
સુનહુ રામ અવતાર ચરિત પરમ સુંદર અનઘ 1।૧૨૦(૩)॥ 
તે શ્રેષ્ઠ સંવાદ જે રીતે થયો, તે હું આગળ કહીશ. અત્યારે તમે શ્રીરામચન્દ્રજીના અવતારનું પરમ સુંદર અત્તે પવિત્ર 
(પાપનાશક) ચરિત્ર સાંભળો. ॥ ૧૨૦ (ગ) 
હરિ ગુન નામ અપાર કથા રૂપ અગનિત અમિત [| 
મૈ નિજ મતિ અનુસાર કહઉં ઉમા સાદર સુનહુ ।૧૨૦(ઘ]॥| 
શ્રીહરિના ગુણ, નામ, કથા અને રૂપપ્રસર્વે અપાર, અગણિત અને અસીમ છે. હે પાર્વતી ! હું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર 
કહું છું, તમે આદરપૂર્વક સાંભળો. ॥૧૨૦ (ઘ)॥ 
ચૌ૦- સુનુ ગિરિજા હરિચરિત સુહાએ | બિપુલ બિસદ નિગમાગમ ગાએ ।॥ 
હરિ અવતાર હેતુ જોહે હોઈ | ઈદમિત્થં કહિ જાઈ ન સોઈ ॥।૧॥ 


હે પાર્વતી ! સાંભળો. વેદપ્રશાસ્રોએ શ્રીહરિનાં સુંદર, અગણિત અને નિર્મળ ચરિત્રોનું ગાન કર્યું છે. હરિનો અવતાર 
જે કારણથી થાય છે; તે કારણ બસ આ જ છે એમ નથી કહી શકાતું (અનેકો કારણ હોઈ શકે છે અને એવાં પણ હોઈ 


ક. 


શકે છે કે જેને કોઈ જાણી જ નથી શકતું). ॥૧॥ 
રામ અતકર્ય બુદ્ધિ મન બાની | મત હમાર અસ સુનહિ સયાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-207 


તદપિ સંત મુનિ બેદ પુરાના | જ્સ કછુ કહહિ સ્વમતિ અનુમાના ।॥૨॥ 
હે બુદ્ધિમતી! સાંભળો, અમારો મત તો એ છે કે બુદ્ધિ, મન અને વાણીથી [અતકર્ય] શ્રીરામચન્દ્રજીના વિષયમાં 
તર્ક નથી કરી શકાતો, તો પણ સંત, મુનિ, વેદ અને પુરાણ પ્ર પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર જે કંઈ કહે છે, ॥૨॥ 
તસ મૈ સુમુખિ સુનાવઉં તોહી | સમુઝિ પરઈ જસ કારન મોહી ॥ 
જબ જબ હોઈ ધરમ કે હાની | બાઢહિં અસુર અધમ અભિમાની ॥૩॥ 
અને જે કંઈ મારી સમજણમાં આવે છે; હે સુમુખી ! એ જ કારણ હું તમતે સંભળાવું છું. જ્યારે જ્યારે ધર્મનો હ્લાસ 
થાય છે અને નીચ અભિમાની રાક્ષસો વધી જાય છે, ॥૩॥ 
કરહિં અનીતિ જાઈ નહિ બરની | સીદહિ બિપ્ર ધેનુ સુર ધરની ॥ 
તબ તબ પ્રભુ ધરિ બિબિધ સરીરા | હરરહિં કુપાનિધિ સજ્જન પીરા ॥૪॥ 
અને તેઓ અન્યાય એવો કરે છે કે જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું તથા બ્રાહ્મણ, ગાય, દેવતા અને પૃથ્વી કષ્ટ પામે છે, 
ત્યારે ત્યારે તે કૃપાનિધાન પ્રભુ જાતજાતનાં [દિવ્ય] શરીર ધારણ કરીને સજ્જનોની પીડા હરે છે. ॥૪॥ 
દો૦ અસુર મારિ થાપહિં સુરન્હ રાખહિં નિજ શ્રુતિ સેતુ | 


ન્‌ 


જગ બિસ્તારહિ બિસદ જસ રમ જન્મ કર હે |૧૨૧॥ 


તે અસુરોને મારીને દેવતાઓને સ્થાપિત કરે છે, પોતાના [શ્વાસરૂપ] વેદોની મર્યાદાનું રક્ષણ કરે છે અને જગતમાં 
પોતાનો નિર્મળ યશ પ્રસરાવે છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના અવતારનું આ કારણ છે. ॥૧૨૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-208 


ચૌ૦- સોઈ જસ ગાઈ ભગત ભવ તરહી | કૃપાસિંધુ જન હિત તનુ ધરહીં ॥ 


રામ જનમ કે હેતુ અનેકા | પરમ બિચિત્ર એક તેં એકા ॥૧॥ 


એ જ યશને ગાઈપ્રગાઈને ભક્તજનો ભવસાગરને તરી જાય છે. કુપાસાગર ભગવાન ભક્તોના હિત માટે શરીર 
ધારણ કરે છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના જન્મ લેવાનાં અનેક કારણ છે; જે એક અંકથી ચઢિયાતાં અને વિચિત્ર છે. ॥૧॥ 
જનમ એક દુઈ ક્હઉં બખાની | સાવધાન સુનુ સુમતિ ભવાની ॥ 
દ્વારપાલ હરિ કે પ્રિય દોઊ | જય અરુ બિજ્ય જાન સબ કોઊ 1ર૨॥ 
હે સુંદર બુ[દ્વેવાળાં ભવાની ! હું તેમના બેપ્રઅક જન્મોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરું છું, તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. 
શ્રીહરિના જય અને વિજય બે પ્રિય દ્વારપાળ છે, જેમને સર્વ કોઈ જાણે છે. ॥૨॥ 


બિપ્ર શ્રાપ તેં દૂનઉ ભાઈ | તામસ અસુર દેહ તિન્ડ પાઈ ॥ 
કનકકસિપુ અરુ હાટક્લોચન | જગત બિદિત સુરપતિ મદ મોચન ।॥ગા 


તે બંને ભાઈઓએ બ્રાહ્મણ (સનકાદિ)ના શાપથી અસુરોનું તામસી શરીર પ્રા ક્યુ*, એકનું નામ હતું હિરણ્યકશિપુ 
અને બીજાનું હિરણ્યાક્ષ, તેઓ દેવરાજ ઇન્દ્રના ગર્વને ઉતારનાર આખાય જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા. ॥૩॥ 


બિજઈ સમર બીર બિખ્યાતા | ધરિ બરાહ બપુ અંક નિપાતા ॥ 
હોઈ નરહરિ દૂસર પુનિ મારા | જન પ્રહલાદ સુજ્સ બિસ્તારા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-209 


તેઓ યુદ્ધમાં વિજય મેળવનારા વિખ્યાત વીર હતા, તેમનામાંથી એક (હિરણ્યાક્ષ)ને ભગવાને વરાહનો દેહ ધારણ 
કરીને માર્યો; પછી બીજા (હિરણ્યકશિપુ)નો નૃસિંહરૂપ ધારણ કરીને વધ કર્યો અને પોતાના ભક્ત પ્રહૂલાદનો ઉત્તમ યશ 
પ્રસરાવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- ભએ નિસાચર જાઇ તેઇ મહાબીર બલવાન 
કુંભકરન રાવન સુભટ સુર બિજઈ જગ જાન ॥૧૨ર॥ 


તે જ [બંને] પછીથી દેવતાઓને જીતનારા તથા મોટા યોદ્ધા, રાવણ અને કુંભકર્ણ નામના ઘણા બળવાન અને 
મહાવીર રાક્ષસ થયા, જેમને આખું જગત જાણે છે. ॥૧૨૨॥ 


ચૌ૦- મુકુત ન ભએ હતે ભગવાના | તીનિ જનમ દ્વિજ બચન પ્રવાના ॥ 
એક બાર તિન્હ કે હિત લાગી | ધરેઉ સરીર ભગત અનુરાગી ॥૧॥ 


ભગવાનના થકી મરાયા હોવા છતાં તેઓ (હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ) અંટલા માટે મુક્ત ન થયા કે બ્રાહ્મણના 
વચન(શાપ)નું પ્રમાણ ત્રણ જન્મ માટેનું હતું. એટલે ફરી એક વખત તેમના કલ્યાણ માટે ભક્તપ્રેમી ભગવાને ફરીથી 
અવતાર લીધો. ॥૧॥ 
કસ્યપ અદિતિ તર્હો પિતુ માતા | દસરથ કૌસલ્યા બિખ્યાતા ॥ 
એંક કલપ એહિ બિધિ અવતારા | ચરિત પવિત્ર કિએ સંસારા [।ર॥ 


ત્યારે (તે અવતારમાં) કશ્યપ અને અદિતિ તેમનાં માતા-પિતા થયાં, જે દશરથ અને કૌશલ્યાના નામથી પ્રસિદ્ધ 
થયાં. એક કલ્પમાં આ રીતે અવતાર લઈને તેમણે સંસારમાં પવિત્ર લીલાઓ કરી. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-210 


એક કલપ સુર દેખિ દુખારે | સમર જલંધર સન સબ હારે ॥ 
સંભુ કીન્હ સંગ્રામ અપારા | દનુજ મહાબલ મરઇ ન મારા ॥ગા 


એક કલ્પમાં જલંધર દૈત્યથી યુદ્ધમાં હારી જવાના લીધે સર્વે દેવતાઓને દુઃખી થયેલા જોઈને શિવજીએ તેની સાથે 
મોટું ઘોર યુદ્ધ કર્યું; પણ તે મહાબલી દૈત્ય માર્યો મરાતો ન હતો. ॥ગા 


પરમ સતી અસુરાધિપ નારી | તેહિં બલ તાહિ ન જિતહિં પુરારી ॥૪॥ 


તે દૈત્યરાજની સ્રી પરમ સતી (ઘણી જ પતિવ્રતા) હતી. તેના પ્રતાપથી ત્રિપુરાસુરાજેવા અજેયશત્રુ]”નો વિનાશ 
કરનારા શિવજી પણ તે દૈત્યને જીતી ન શક્યા. ॥૪॥ 
દો૦; છલ કરિ ટારેઉ તાસુ બ્રત પ્રભુ સુર કારજ કીન્હ | 
જબ તેહિં જાનેઉ મરમ તબ શ્રાપ કોપ કરિ દીન્ડ ।૧૨૩ા 
પ્રભુએ છળથી એં સ્રીના વ્રતનો ભંગ કરી દેવતાઓનું કાર્ય કર્યું, જ્યારે તે સ્રીએ આ રહસ્ય જાણ્યું ત્યારે તેણીએ 
ક્રોધ કરીને ભગવાનને શાપ આપ્યો. ॥૧૨૩॥ 
ચૌ૦- તાસુ શ્રાપ હરિ દીન્હ પ્રમાના | કૌતુકનિધિ કૃપાલ ભગવાના ॥ 
તર્હોં જલંધર રાવન ભયઊ | રન હતિ રામ પરમ પદ દયઊ 1।૧॥| 


લીલાઓના ભંડાર કૃપાળુ હરિએ તે સ્ત્રીના શાપને પ્રામાણ્ય આપ્યું (શાપ સ્વીકાર્યો). તે જ જલંધર તે કલ્પમાં રાવણ 
થયો, જેને શ્રીરામચન્દ્રજીએ યુદ્ધમાં મારીને પરમપદ આપ્યુ. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-211 


એક જનમ કર કારન એહા | જેહિ લગિ રામ ધરી નરદેહા ॥ 
પ્રતિ અવતાર કથા પ્રભુ કેરી । સુનુ મુનિ બરની કબિન્ડ ઘનેરી ।ર૨॥ 
એક જન્મનું કારણ એ હતું, જેથી શ્રીરામચન્દ્રજીઅ મનુષ્યદેહ ધારણ ક્યોં, હે ભરદ્વાજ મુનિ! સાંભળો, પ્રભુના 
પ્રત્યેક અવતારની કથાનું કવિઓએ અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે. ॥ર॥ 
નારદ શ્રાપ દીન્ડ એક બારા | કલપ એક તેહિ લગિ અવતારા ॥ 
ગિરિજા ચકિત ભઈ સુનિ બાની | નારદ બિષ્ુભગત પુનિ ગ્યાની ॥ગા 
એક વખત નારદજીએ શાપ આપ્યો, તેથી એંક કલ્પમાં તેમના માટે અવતાર થયો, આ વાત સાંભળી પાર્વતીજી 
ઘણા ચકિત થયાં [અને બોલ્યાં કે] નારદજી તો વિષ્ણુભક્ત અને જ્ઞાની છે. ॥૩॥ 
કારન કવન શ્રાપ મુનિ દીન્હા | કા અપરાધ રમાપતિ કીન્હા ॥ 
યહ પ્રસંગ મોહિ કહહુ પુરારી | મુનિ મન મોહ આચરજ ભારી ॥।૪॥ 
મુનિએ ભગવાનને શાપ કયા કારણથી આપ્યો? લક્ષ્મીપતિ ભગવાને અંમનો કયો અપરાધ કર્યો હતો? હે પુરારિ 
(શંકરજી)! તે કથા મને કહો. મુનિ નારદના મનમાં મોહ થવો ઘણા આરશિયની વાત છે. ॥૪॥ 
દો૦; બોલે બિહસિ મહેસ તબ ગ્યાની મૂઢ ન કોઇ ।| 
જેહિ જસ રઘુપતિ કરહિં જબ સો તસ તેહિ છન હોઇ 1।૧૨૪ઉ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-212 


જુ ક. ડા 


ત્યારે મહાદેવજીઅં હસીને કહું - ન કોઈ જ્ઞાની છે, ન મૂર્ખ. શ્રીરઘુનાથજી જ્યારે જેને જેવો કરે છે, તે જ ક્ષણે તે 
તેવો જ થઈ જાય છે. ॥૧૨૪(ડ)॥ 
સો૦- કહઉં રામ ગુન ગાથ ભરદ્દરાજ સાદર સુનહુ | 
ભવ ભંજન રઘુનાથ ભજુ તુલસી તજિ માન મદ 11૧૨૪(ખ)॥ 


[વાજ્ઞ્યવલ્ક્યજી કહે છે -] હે ભરદ્ધાજ! હું શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોની કથા કહું છું. તમે આદરથી સાંભળો. 


તુલસીદાસજી કહે છે - માન અને મદને છોડીને આવાગમનનો (ભવફેરાનો) નાશ કરનારા રઘુનાથજીને ભજો. 
॥૧૨૪(ખ])॥ 
ચૌ૦- હિમગિરિ ગુહા એક અતિ પાવનિ | બહ સમીપ સુરસરી સુહાવનિ ॥ 
આશ્રમ પરમ પુનીત સુહાવા | દેખિ દેવરિષિ મન અતિ ભાવા 1।૧॥ 
હિમાલય પર્વતમાં એક મોટી પવિત્ર ગુફા હતી. તેના સમીપે જ સુંદર ગંગાજી વહેતી હતી. તે પરમ પવિત્ર સુંદર 
આશ્રમ જોવામાં નારદજીના મનને ઘણો જ રમણીય લાગ્યો, ॥૧॥ 
નિરખિ સૈલ સરિ બિપિન બિભાગા | ભયઉ રમાપતિ પદ અનુરાગા ॥ 
સુમિરત હરિહિ શ્રાપ ગતિ બાધી | સહજ બિમલ મન લાગિ સમાધી ।॥ર૨॥ 


પર્વત, નદી અને વનના [સુંદર] વિભાગોને જોઈને નારદજીને લક્ષ્મીકાન્ત ભગવાનના ચરણોમાં સ્નેહ થઈ ગયો. 
ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં જ તેઓ (નારદ મુનિ)ના શાપ(જે શાપ તેમને દક્ષ પ્રજાપતિએ આપ્યો હતો અને જેના કારણે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-213 


તેઓ એક સ્થળે રોકાઈ શક્તા ન હતા)ની ગતિ રોકાઈ ગઈ અને સ્વાભાવિક રૂપે જ મન નિર્મળ હોવાથી તેમને સમાધિ 
લાગી ગઈ. ॥૨॥ 


મુનિ ગતિ દેખિ સુરેસ ડેરાના | કામહિ બોલિ કીન્હ સનમાના ॥ 
સહિત સહાય જાહુ મમ હેતૂ | ચલેઉ હરષિ હિર્યં જ્લચરકેતૂ ॥ગા 


નારદ મુનિની [આ તપોમયી] સ્થિતિ જોઈને દેવરાજ ઇન્દ્ર ડરી ગયો. તેણે કામદેવને બોલાવીને તેનો આદર-સત્કાર 
કર્યો [અને કહું કે] મારા [હિત] માટે તમે પોતાના સહાયકોસહિત [નારદની સમાધિ ભંગ કરવા માટે] જાઓ. [આ 
સાંભળીને] મીનધ્વજ કામદેવ મનમાં હર્ષ પામીને ચાલ્યો. ॥૩॥ 


સુનાસીર મન મહું અસિ ત્રાસા | ચહત દેવરિષિ મમ પુર બાસા ॥ 
જે કામી લોલુપ જગ માહીં | કુટિલ કાક ઈવ સબહિ ડેરાહી ।॥૪॥ 


ઈન્દ્રના મનમાં એવો ભય ઉત્પન્ન થયો હતો કે દેવર્ષિ નારદ મારી પુરી(અમરાવતી)નું નિવાસ (રાજ્ય) ઇચ્છે છે. 
જગતમાં જે કામી અને લોભી હોય છે, તે કુટિલ કાગડાની જેમ બધાથી બીવે છે. ॥૪॥ 


દો૦ સૂખ હાડ લૈ ભાગ સઠ સ્વાન નિરખિ મૃગરાજ | 
છીનિ લેઈ જનિ જાન જડ. તિમિ સુરપતિહિ ન લાજ 1।૧૨૫॥ 
જેમ મૂર્ખ કુતરો સિંહને જોઈને સૂકું હાડકું લઈને નાસે અને તે મૂર્ખ અંમ સમજે કે ક્યાંક તે હાડકાને સિંહ ઝૂંટવી 
ન લે, તેવી જ રીતે ઇન્દ્રને [નારદજી મારું રાજ્ય ઝૂંટવી લેશે, એમ વિચારતાં] લાજ ન આવી. ॥૧૨૫॥ 
ચૌ૦- તેહિ આશ્રમહિં મદન જબ ગયઊ. 1।| નિજ માયાં બસંત નિરમયઊ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-214 


કુસુમિત બિબિધ બિટપ બહુરંગા | કૂજહિં કોકિલ ગુંજહે ભુંગા ॥૧॥ 


જ્યારે કામદેવ તે આશ્રમમાં ગયો, ત્યારે તેણે પોતાની માયાથી ત્યાં વસંતત્રક્તુને ઉત્પન્ન કરી, જાતજાતનાં વૃક્ષો 
પર રંગબેરંગી ફૂલ ખીલી ગયાં, તેમના પર કોયલો ટહુકવા લાગી અને ભમરા ગુંજન કરવા લાગ્યા, ॥૧॥ 
ચલી સુહાવનિ ત્રિબિધ બયારી | કામ કુસાનુ બઢાવનિહારી ॥ 
રંભાદિક સુર નારિ નબીના | સકલ અસમસર કલા પ્રબીના ।ર॥ 


કામાગ્રિને ભડકાવનાર ત્રણ પ્રકારનો (શીતળ, મંદ અને સુગંધી) રમણીય વાયુ વાવા લાગ્યો. રંભા આદિ નવયૌવના 
બધીય દેવાંગનાઓ જે સર્વે કામકળાઓમાં પ્રવીણ હતી, ॥૨॥ 


કરહિં ગાન બહું તાન તરંગા | બહુબિધિ ક્રીડહિં પાનિ પતંગા ॥ 
દેખિ સહાય મદન હરષાના | કીન્હેસિ પુનિ પ્રપંચ બિધિ નાના ॥૩ગા 


તેઓ અનેક પ્રકારે તાનોના તરંગો સાથે ગાવા લાગી અને હાથમાં દડા લઈ અનેક પ્રકારની રમતો રમવા લાગી, 
પહ થી.” 


કામદેવ પોતાના આ સહાયકોને જોઈને ઘણો પ્રસન્‍ન થયો અને પછી તેણે અનેક પ્રકારના માયાજાળ કર્યા. ॥૩॥ 


કામ કલા કછુ મુનિહિ ન બ્યાપી | નિજ ભર્યે ડરેઉ મનોભવ પાપી ॥ 
સીમ કિ ચાપિ સકઈ કોઉ તાસૂ | બડ. રખવાર રમાપતિ જાસુ ।૪॥ 


પરંતુ કામદેવની કોઈ પણ કળા નારદમુનિ પર અસર ન કરી શકી. ત્યારે તે પાપી કામદેવ પોતાના જ [નાશન।] 
ભયથી ડરી ગયો. લક્ષ્મીપતિ ભગવાન જેના મોટા રક્ષક હોય, ભલા! એની સીમા-(મર્યાદા)ને કોણ દબાવી શકે છે ? ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-215 


દો૦ સહિત સહાય સભીત અતિ માનિ હારિ મન મૈન [| 
ગહેસિ જાઈ મુનિ ચરન તબ કહિ સુઠિ આરત બેન 1।૧૨૧॥ 


ત્યારે પોતાના સહાયકોસહિત કામદેવે ઘણા ડરીને અને પોતાના મનમાં હાર સ્વીકારીને ઘણા જ આર્ત (દીન) વચન 
કહેતાં મુનિના ચરણોને પકડી, લીધા. ॥૧૨૬॥ 


ચૌ૦- ભયઉ ન નારદ મન કછુ રોષા | કહિ પ્રિય બચન કામ પરિતોષા ॥ 
નાઈ ચરન સિરુ આયસુ પાઈ | ગયઉ મદન તબ સહિત સહાઈ ।॥૧॥ 


નારદજીના મનમાં સહેજ પણ ક્રોધ ન આવ્યો. તેમણે પ્રિય વચન કહીને કામદેવને સંતુષ્ટ કર્યા. ત્યારે મુનિનાં 
ચરણોમાં શીશ નમાવીને અને એમની આજ્ઞા મેળવી, કામદેવ પોતાના સહાયકો-સહિત પાછો ફર્યો. ॥૧॥ 


મુનિ સુસીલતા આપનિ કરની | સુરપતિ સર્ભા જાઈ સબ બરની ।॥ 
સુનિ સબ કે મન અચરજુ આવા 1। મુનિહિ પ્રસંસિ હરિહિ સિરુ નાવા ॥ર૨॥ 


જ જ કા 


દેવરાજ ઇન્દ્રની સભામાં જઈને તેણે મુનિની સુશીલતા અને પોતાના કરતૂત સર્વે કહાં, જે સાંભળીને સર્વેના મનમાં 
આર્ય થયું અને તેઓએ મુનિની પ્રશંસા કરીને શ્રીહરિને શીશ નમાવ્યું. ॥૨॥ 


તબ નારદ ગવને સિવ પાહી | જિતા કામ અહમિતિ મન માહી ॥ 
માર ચરિત સંકરહિ સુનાએ | અતિપ્રય જાનિ મહેસ સિખાએ [ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-216 


પછી નારદજી શિવજીની પાસે ગયા. તેમના મનમાં એ વાતનો અહંકાર થયો કે મેં કામદેવને જીતી લીધો. તેમણે 
કામદેવનાં ચરિત્ર શિવજીને સંભળાવ્યાં અને મહાદેવજીએ નારદજીને અત્યંત પ્રિય જાણીને [આ પ્રમાણે] શિખામણ આપી 
-॥ગા 
બાર બાર બિનવઉં મુનિ તોહી | જિમિ યહ કથા સુનાયહુ મોહી ॥ 
તિમિ જનિ હરિહિ સુનાવહુ કબહૂં | ચલેહું પ્રસંગ દુરાએહુ તબહું ॥૪॥ 
હે મુનિ! હું તમને વારંવાર વિનંતી કરું છું કે જે રીતે આ કથા તમે મને સંભળાવી છે તે પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિને 
કદીય સંભળાવશો નહિ, ચર્ચા પણ થાય, તોય એને છૂપાવી રાખજો. ॥૪॥ 
નારદનું અભિમાન અને માયાનો પ્રભાવ 
દો૦: સંભુ દીન્ડ ઉપદેસ હિત નહિં નારદહિ સોહાન [| 
ભરદ્દાજ કૌતુક સુનહુ હરિ ઇચ્છા બલવાન ॥૧૨૭॥ 


જોકે શિવજીએ આ હિતની શિખામણ આપી પણ નારદજીને તે ઠીક ન લાગી. હે ભરદ્ઘાજ! હરિની, ઈચ્છા બળવાન 
છે. એનું કૌતુક સાંભળો, ॥૧૨૭॥ 


ચૌ૦- રામ કીન્ડ ચાહહિં સોઈ હોઈ | કરૈ અન્યથા અસ નહિં કોઈ ॥ 


ન્‌ 


સંભુ બચન મુનિ મન નહિં ભાએ | તબ બિરંચિ કે લોક સિધાએ ।॥૧॥ 


પ. કે 


શ્રીરામચન્દ્રજી જે કરવા ઇચ્છે છે, તે જ થાય છે, એવો કોઈ નથી જે તેમતા વિરુદ્ધ કરી શકે. શ્રીશિવજીનાં વચન 
નારદજીના મનને ઠીક ન લાગ્યાં, ત્યારે તેઓ ત્યાંથી બ્રહ્મલોક જવા ઊપડયા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-217 


એક બાર કરતલ બર બીના | ગાવત હરિ ગુન ગાન પ્રબીના ॥ 
છીરસિંધુ ગવને મુનિનાથા | જહે બસ શ્રીનિવાસ શ્રુતિમાથા ।ર૨॥ 


એક વખત ગાનવિઘયામાં નિપુણ મુનિનાથ નારદજી હાથમાં સુંદર વીણા લઈ, હરિગુણ ગાતાં ગાતાં ક્ષીરસાગરે ગયા, 
જ્યાં વેદોના મસ્તક-સ્વરૂપ (મૂર્તિમાન વેદાંતતત્ત્વ) લક્ષ્મીનિવાસ ભગવાન નારાયણ રહે છે. ॥૨॥ 


હરષિ મિલે ઉઠિ રમાનિકેતા | બેઠે આસન રિષિહિ સમેતા ॥ 
બોલે બિહસિ ચરાચર રાયા | બહુતે દિનન કીન્ડિ મુનિ દાયા ॥૩ા 


રમાનિવાસ ભગવાન ઊઠીને ઘણા આનંદથી તેમને મળ્યા અને ત્રકષિ(નારદજી)ના સાથે આસન પર બેસી ગયા. 
ચરાચરના સ્વામી ભગવાન હસીને બોલ્યા - હે મુનિ! આજે આપે ઘણા દિવસે દયા કરી. ॥૩॥ 


કામ ચરિત નારદ સબ ભાષે | જઘપિ પ્રથમ બરજિ સિવ રાખે ॥ 

અતિ પ્રચંડ રઘુપતિ કૈ માયા | જેહે ન મોહ અસ કો જગ જાયા ।૪॥ 

જોકે શ્રીશિવજીએ તેમને અગાઉથી જ ના પાડી હતી છતાંય, નારદજીએ કામદેવનું આખું ચરિત્ર ભગવાનને કહી 
સંભળાવ્યું. શ્રીરઘુનાથજીની માયા ઘણી જ પ્રબળ છે. જગતમાં એવું કોણ જન્મ્યું છે જેને તે મોહિત ન કરી દે. ॥૪॥ 
દો૦ રૂખ બદન કરિ બચન મૃદુ બોલે શ્રીભગવાન | 

તુમ્હરે સુમિરન તેં મિટહિં મોહ માર મદ માન 1૧૨૮ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-218 


ભગવાન સ્ક્ષ મોં કરીને [ઉદાસીનતાથી । કોમળ વચન બોલ્યા - હે મુનિરાજ! આપનું સ્મરણ કરવાથી બીજાના 
મોહ, કામ, મદ અને અભિમાન મટી જાય છે [તો પછી આપના માટે તો કહેવું જ શું]. ॥૧૨૮॥ 


ચૌ૦- સુનુ મુનિ મોહ હોઇ મન તાકે | ગ્યાન બિરાગ હૃદય નહિં જાકે ॥ 
બ્રહ્મચચરજ બ્રત રત પમતિધીરા | તુમ્હહિ કિ કરઈ મનોભવ પીરા ।૧|॥ 


હે મૃનિ! સાંભળો, મોહ તો એના મનમાં હોય છે જેના હૃદયમાં જ્ઞાન-વૈરાગ્ય નથી. આપ તો બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં તત્પર 
અને ઘણા ધીરબુદ્ધિ છો. ભલા! શું આપને પણ કામદેવ સતાવી શકે છે? ॥૧॥ 


નારદ કહેઉ સહિત અભિમાના | કૃપા તુમ્હારિ સકલ ભગવાના ।॥ 
કરુનાનિધિ મન દીખ બિચારી | ઉર એઅંકુરેઉ ગરબ તરુ ભારી ॥।ર॥ 


નારદજીએ અભિમાન સાથે કહું - હે ભગવાન! આ બધી આપની કૃપા છે. કરુણાનિધાન ભગવાને મનમાં વિચારી 
જોયું કે આમના મનમાં ગર્વના ભારે વૃક્ષનું અંકુર ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે. ॥ર॥ 


બેગિ સો મૈં ડારિહઉં ઉખારી | પન હમાર સેવક હિતકારી ॥ 
મુનિ કર હિત મમ કૌતુક હોઈ | અવસિ ઉપાય કરબિે મૈં સોઈ ॥૩ગા 


હું એને તુરત જ ઉખાડી નાખીશ, કેમકે સેવકોનું હિત કરવું એ અમારું પ્રણ છે. હું અવશ્ય તે ઉપાય કરીશ, જેનાથી 
મુંનિનું કલ્યાણ અને મારો ખેલ થાય. ॥૩॥ 


તબ નારદ હરિ પદ સિર નાઈ | ચલે હૃદર્યીં અહમિતિ અધિકાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-219 


શ્રીપતિ નિજ માયા તબ પ્રેરી । સુનહુ કઠિન કરની તેહિ કેરી ।૪॥ 
ત્યાર પછી. નારદજી ભગવાનના ચરણોમાં માથું નમાવી ચાલ્યા. તેમના હદયમાં અભિમાન વધુ વધી ગયું. ત્યારે 
લક્ષ્મીપતિ ભગવાને પોતાની માયાને પ્રેરિત કરી. હવે તેની કઠણ કરણી સાંભળો. ॥૪॥ 
દો૦- બિરચેઉ મગ મહું નગર તેહિં સત જોજન બિસ્તાર | 
શ્રીનિવાસપુર તે અધિક રચના બિબિધ પ્રકાર ॥૧૨૯॥ 


તેણે (હરિમાયાએ) માર્ગમાં સો યોજન (ચારસો ગાઉ)નું એક નગર રચ્યું. તે નગરની જાતજાતની રચનાઓ 
લક્ષ્મીનિવાસ ભગવાન વિષ્ણુના નગર(વેકુંઠથી પણ અધિક સુંદર હતી. ॥૧૨૯॥ 


ચૌ૦- બસહિં નગર સુંદર નર નારી | જનુ બહુ મનસિજ રતિ તનુધારી ॥ 
તેહિં પુર બસઈ સીલનિધિ રાજા | અગનિત હય ગય સેન સમાજા ॥૧|॥ 

તે નગરમાં એવાં સુંદર નર-નારી વસતાં હતાં જાણે ઘણા બધા કામદેવ અને [તેની સ્ત્રી] રતિએ જ મનુષ્યદેહ ધારણ 
કર્યો હોય. તે નગરમાં શીલનિધિ નામે રાજા રહેતો હતો, જેને ત્યાં અસંખ્ય ઘોડા, હાથી અને સેનાના સમૂહ હતા. ॥૧॥ 
સત સુરેસ સમ બિભવ બિલાસા | રૂપ તેજ બલ નીતિ નિવાસા ॥ 
બિસ્વમોહની તાસુ કુમારી | શ્રી બિમોહ જિસુ રૂપુ નિહારી [।ર૨॥ 


તેનો વૈભવ અને વિલાસ સો ઈન્દ્રો સમાન હતો, તે રૂપ, તેજ, બળ ને નીતિનો ધામ હતો.તેને વિશ્વમોહિની નામે 
એક [એવી રૂપમતી] કન્યા હતી, જેના રૂપને જોઈને લક્ષ્મીજી પણ મોહિત થઈ જાય. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-220 


સોઈ હરિમાયા સબ ગુન ખાની | સોભા તાસુ કિ જાઈ બખાની ॥ 
કરઈ સ્વયંબર સો નૃપબાલા | આએ તહં અગનિત મહિપાલા ।૩ા 


આ બધા ગુણોની ખાણ ભગવાનની માયા જ હતી. તેની શોભાનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય? તે રાજકુમારી 
સ્વયંવર કરી રહી હતી, તેથી ત્યાં અગણિત રાજા આવેલા હતા, ॥૩॥ 


મુનિ કૌતુકી નગર તેહિં ગયઊ । પુરબાસિન્હ સબ પૂછત ભયઊ 1।॥ 
સુનિ સબ ચરિત ભૂપગુર્હે આએ । કરિ પૂજા નૃપ મુનિ બેઠાએ ।૪॥ 


કૌતુકી મુનિ નારદજી તે નગરમાં ગયા અને તેમણે નગરવાસીઓને સર્વે હાલ પૂછ્યો. બધા સમાચાર સાંભળીને 
તેઓ રાજાના મહેલમાં આવ્યા, રાજાએ પૂજા કરીને મુનિને [આસન ઉપર] બેસાડ્યા. ॥૪॥ 


વિશ્વમોહિનીનો સ્વયંવર નારદનો મોહભંગ 
દો૦- આનિ દેખાઈ નારદહિ ભૂપતિ રાજકુમારિ 
કહહુ નાથ ગુન દોષ સબ એહિ કે હદર્ય બિચારિ ॥૧૩૦॥ 
[પછી] રાજાએ રાજકુમારીને લાવી નારદજીને દેખાડી [અને પૂછ્યું કે -] હે નાથ! આપ આપના અંતરમાં [વિચારી 
આના સર્વે ગુણ-દોષ કહો. ॥૧૩૦॥ 
ચૌ૦- દેખિ રૂપ મુનિ બિરતિ બિસારી । બડી બાર લગિ રહે નિહારી ॥ 
લચ્છન તાસુ બિલોકિ ભુલાને | હૃદર્યં હરષ નહિં પ્રગટ બખાને 1।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-221 


એના રૂપને જોઈ મુનિ વેરાગ્ય ભૂલી ગયા અને ઘણીવાર સુધી તેની તરફ જોતા જ રહા. તેનાં લક્ષણો જોઈને મુનિ 
સ્વયં પોતાને પણ ભૂલી ગયા અને હૃદયમાં હર્ષિત થયા, પણ પ્રકટરૂપે તે લક્ષણોને ન કહાં, ॥૧॥ 


જો એહિ બરઈ અમર સોઈ હોઈ | સમરભૂમિ તેહિ જીત ન કોઈ ॥ 
સેવર્હિં સકલ ચરાચર તાહી | બરઇ સીલનિધિ કન્યા જાહી [।ર॥ 


[લક્ષણોને વિચારી તે મનોમન કહેવા લાગ્યા કે] જે આને વરશે, તે અમર થઇ જશે અને રણભૂમિમાં કોઈ તેને જીતી 
નહે શકે. આ શીલાનિધિની કન્યા જેને વરશે, સર્વે ચર-અચર જીવો તેની સેવા કરશે. ॥ર॥ 


લચ્છન સબ બિચારિ ઉર રાખે | કછુક બનાઈ ભૂપ સન ભાષે ॥ 
સુતા સુલચ્છન કહિ નૃપ પાહીં | નારદ ચલે સોચ મન માહીં ॥ગા 


બધાં લક્ષણોનો વિચાર કરી મુનિએ પોતાના હૃદયમાં છૂપાવી રાખ્યાં અને રાજાને પોતાના તરફથી બનાવી કહી 
દીધાં. રાજાને કન્યાનાં સુલક્ષણો કહી નારદજી ચાલી નીકળ્યા. પરંતુ તેમના મનમાં આ એક ચિંતા હતી કે - ॥૩॥ 


કરૌં જાઈ સોઈ જતન બિચારી | જેહિ પ્રકાર મોહિ બરૈ કુમારી ॥ 
જપ તપ કછુ ન હોઇ તેહિ કાલા | હે બિધિ મિલઈ કવન બિધિ બાલા ॥૪॥ 


હું જઈને વિચારીને હવે અંવો ઉપાય કરું, જેથી આ કન્યા મને જ વરે. આ સમયે જપ-તપથી કંઈ થઈ શકશે નહીં. 
હે વિધાતા મને આ કન્યા કેવી રીતે મળશે? ॥૪॥ 
દ 


દો૦; એહિ અવસર ચાહિઅ પરમ સોભા રૂપ બિસાલ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-222 


જો બિલોકિ રીઝે કુઅંરિ તબ મેલૈ જ્યમાલ 1।૧૩૧॥ 


૦. જ 


આવા સમયે તો પરમ શોભા અને વિશાળ (સુંદર) રૂપ જોઈએ, જેને જોઈ રાજકુમારી મારા પર રીઝી જાય અને 
જ્યમાળા [મારા ગળામાં] પહેરાવે. ॥1૧૩૧॥ 


ચૌ૦- હરિ સન માગૌ સુંદરતાઈ | હોઈહિ જાત ગહરુ અતિ ભાઈ ।॥ 

મોરે હિત હરિ સમ નહિં કોઊ | એહિ અવસર સહાય સોઇ હોઊ 1૧॥ 

[એક કામ કરું કે] ભગવાન પાસેથી સુંદરતા માગું; પણ ભાઈ! અંમની પાસે જવામાં તો ઘણું મોડું થઈ જાય. પરંતુ 
શ્રીહરિના જેવું મારું હિત ચાહનારું કોઈ નથી, તેથી આ સમયે તે જ મારા સહાયક થાઓ, ॥૧॥ 

બહુબિધિ બિનય કીન્હડિ તેહિ કાલા | પ્રગટેઉ પ્રભુ કૌતુકી કૃપાલા ॥ 

પ્રભુ બિલોકિ મુનિ નયન જુડાને | હોઈહિ કાજુ હિઅં હરષાને ॥।ર॥ 

તે વખતે નારદજીએ ભગવાનને ઘણી રીતે વિનંતી કરી, ત્યારે લીલામય કૃપાળુ પ્રભુ [ત્યાં જ] પ્રકટ થઈ ગયા. 


સ્વામીને જોઈને નારદજીનાં નેત્ર શીતળ થઈ ગયાં અને તેઓ મનમાં ઘણા જ પ્રસન્‍ન થયા કે હવે તે કામ બની. જ જશે, 
॥ર॥ 


અતિ આરતિ કહિ કથા સુનાઈ | કરહુ કૃપા કરિ હોહુ સહાઈ ॥ 
આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી | આન ભાંતિ નહિં પાવો ઓહી ॥૩ા 


નારદજીએ બહુ જ આર્ત (દીન) થઈને આખી કથા કહી સંભળાવી. [અને પ્રાર્થના કરી કે] કુપા કરો અને મારા 
સહાયક બનો. હે પ્રભો! આપ આપનું રૂપ મને આપો. બીજી કોઈ રીતે હું તે(રાજકન્યા)ને નહીં મેળવી શકું. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-223 


જેહિ બિધિ નાથ હોઈ હિત મોરા | કરહુ સો બેગિ દાસ મૈં તોરા ॥ 
નિજ માયા બલ દેખિ બિસાલા । હિય હૈંસે બોલે દીનદયાલા ।૪॥ 
હે નાથ! જે રીતે મારું હિત થાય, આપ તે શીઘ્ય કરો. હું આપનો દાસ છું. પોતાની માયાનું વિશાળ બળ જોઈ 
દીનદયાળુ ભગવાન મનમાં ને મનમાં હસીને બોલ્યા - ॥૪॥ 
દો૦- જોહે બિધિ હોઈહિ પરમ હિત નારદ સુનહુ તુમ્હાર | 
સોઈ હમ કરબ ન આન કછુ બચન ન મૃષા હમાર ।૧૩ર૨॥ 
હે નારદજી! સાંભળો, જે રીતે તમારું પરમ હિત થશે, અમે તે જ કરીશું, અન્ય કશું નહીં. અમારું વચન અસત્ય 
નથી હોતું. 1૧૩૨॥ 
ચૌ૦- કુંપથ માગ રુજ બ્યાકુલ રોગી | બેદ ન દેઈ સુનહુ મુનિ જોગી ॥ 
એહિ બિધિ હિત તુમ્હાર મૈ ઠયઊ | કહિ અસ અંતરહિત પ્રભુ ભયઊ, 1॥૧॥ 
હે યોગી મુનિ! સાંભળો, રોગથી વ્યાકુળ રોગી કુપથ્ય માગે તો વૈદ્ય એને આપતો નથી. તે રીતે મેં પણ તમારું હિત 
કરવાનું નક્કી કરી લીધું છે. અમ કહીને ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ॥૧॥ 
માયા બિબસ ભએ મુનિ મૂઢા | સમુઝી નહિં હરિ ગિરા નિગૂઢા ॥ 
ગવને તુરત તહાં રિષિરાઈ | જહોં સ્વયંબર ભૂમિ બનાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-224 


[ભગવાનની] માયાને વશીભૂત થયેલા મુનિ એવા મૂઢ થઈ ગયા હતા કે તે ભગવાનની અગૂઢ (સ્પષ્ટ) વાણીને પણ 
ન સમજી શક્યા, ત્રકષિરાજ નારદજી તરત જ જ્યાં સ્વયંવરની ભૂમિ બનાવવામાં આવી હતી ત્યાં પહોચ્યા. ॥૨॥ 


નનિજ નિજ આસન બેઠે રાજા | બહુ બનાવ કરિ સહિત સમાજા ॥ 
મુનિ મન હરષ રૂપ અતિ મોરે | મોહિ તજિ આનહિ બરિહિ ન ભોરેં ॥ગા 


રાજાઓ ખૂબ બની-ઠનીને સમાજસહિત પોતપોતાના આસનો પર બેઠા હતા. મુનિ (નારદ) મનમાં ને મનમાં 
પ્રસન્‍ન થઈ રહા હતા કે મારું રૂપ ઘણું સુંદર છે, મને છોડી કન્યા ભૂલથી પણ બીજાને નહીં વરે. ॥૩॥ 


મુનિ હિત કારન કૃપાનિધાના | દીન્હ કુરૂપ ન જાઈ બખાના ।॥ 
સો ચરિત્ર લખિ કાહું ન પાવા | નારદ જાનિ સબહિં સિર નાવા ॥૪॥ 


કુપાનિધાન ભગવાને મુનિના કલ્યાણને માટે તેમને એવા કુરૂપ બનાવી દીધા કે જેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, પણ 
આ ચરિત્ર કોઈ પણ ન જાણી શક્યું. બધાએ અંમને નારદ જ જાણીને પ્રણામ ક્યાં. ॥૪॥ 


દો૦ રહે તહોં દુઇ રુદ્ર ગન તે જાનહિં સબ ભેઉ [| 
બિપ્રબેષ દેખત ફિરહિં પરમ કૌતુકી તેઉ ॥૧૩૩॥ 


ત્યાં શિવજીના ગણ પણ હતા. તેઓ બધો ભેદ જાણતા હતા અને બ્રાહ્મણનો વેષ બનાવી બધી લીલા નિહાળતા- 
ફરતા હતા. તેઓ પણ ઘણા આનંદી હતા. ॥૧૩૩॥ 


ચૌ૦- જેહિં સમાજ બેઠે મુનિ જાઈ | હૃદર્ય રૂપ અહમિતિ અધિકાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-225 


તહેં બેઠે મહેસ ગન દોઊ 1 બિપ્રબેષ ગતિ લખઇ ન કોઊ 1૧॥ 


નારદજી પોતાના હૃદયમાં રૂપનું મોટું અભિમાન લઈને જે સમાજ(પંક્તિ)માં જઈને બેઠા હતા, શિવજીના આ બંને 
ગણો પણ ત્યાં બેસી ગયા. બ્રાહ્મણના વેષમાં હોવાના લીધે તેમની આ ચાલને કોઈ ન જાણી શક્યું ॥૧॥ 


કરહિં કૂટિ નારદહિ સુનાઈ | નીકિ દીન્હિ હરિ સુંદરતાઈ ॥ 
રીઝિહિ રાજકુર્અરિ છબિ દેખી | ઈન્હહિ બરિહિ હરિ જાનિ બિસેષી ॥ર॥ 


તેઓ નારદજીને સંભળાવી - સંભળાવીને વ્યંગ્ય વચન કહેતા હતા - ભગવાને આમને શ્રેષ્ઠ સુંદરતા આપી છે. 
તેમની શોભા જોઈને રાજકુમારી રીઝી જ જશે અને હરિ (વાનર) જાણીને અંમને વિશ્ષ્ટ્િપણે વરશે. ॥૨॥ 


મુનિહિ મોહ મન હાથ પરાર્એં | હૈંસહિં સંભુ ગન અતિ સચુ પાઅએં ॥ 
જદપિ સુનહિં મુનિ અટપટિ બાની | સમુઝિ ન પરઈ બુદ્ધિ ભ્રમ સાની ॥ગા 


નારદ મુનિને મોહ થઈ રહો હતો, કેમકે એમનું મન અન્યના હાથ(માયાને વશ)માં હતું. શિવજીના ગણો ઘણા 
પ્રસન્ન થઈ હસી રહા હતા, મુનિ જોકે તેમની અટપટી વાતો સાંભળી રહા હતા, પરંતુ બુદ્ધે ભ્રમમાં તરબોળ થયેલી 
હોવાને લીધે તે વાતો એમની સમજણમાં આવતી. ન હતી, (તેમની વાતોને તેઓ પોતાની પ્રશંસા સમજી રહા હતા). 
॥૩॥ 


કાહું ન લખા સો ચરિત બિસેષા । સો સરૂપ નૃપકર્ન્યાં દેખા ॥ 


મર્કટ બદન ભયંકર દેહી | દેખત હદર્યં ક્રોધ ભા તેહી ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-226 


આ વિશેષ ચરિત્રને અન્ય કોઈએ ન જાણ્યું, કેવળ રાજકન્યાએ [નારદજીનું] તે રૂપ જોયું. તેમનું વાંદરા જેવું મોં અને 
ભયંકર શરીર જોતાં જ કન્યાના હૃદયમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૪॥ 
દો૦| સખી સંગ લૈ કૂુઅરિ તબ ચલિ જનુ રાજમરાલ | 
દેખત ફિરઇ મહીંપ સબ કર સરોજ જ્યમાલ 1૧૩૪॥ 
પછી રાજકુમારી સખીઓને સાથે લઈને એ રીતે ચાલી કે જાણે રાજહંસીની ચાલી રહી હોય. તે પોતાના કંમળ જેવા 
હાથોમાં જયમાળા લઈને બધા રાજાઓને નિહાળતી ફરવા લાગી. ॥૧૩૪॥ 
ચૌ૦- જેહિ દિસિ બેઠે નારદ ફૂલી । સો દિસિ તેર્હિ ન બિલોકી ભૂલી ॥ 
પુનિ પુનિ મુનિ ઉકસહિં અકુલાહી | દેખિ દસા હર ગન મુસુકાહી ॥૧॥ 
જે બાજુ નારદજી [રૂપના ગર્વમાં] ફુલાઈને બેઠા હતા, તે બાજુ એણે ભૂલથી પણ ન જોયું. નારદ મુનિ વારંવાર 
ઉશ્કેરાય છે અને બેચેન બને છે. તેમની દશા જોઈને શિવજીના ગણ મલકાય છે. ॥૧॥ 


ધરિ નૃપતનુ તર્હેં ગયઉ કૃપાલા | કુરઅંરિ હરષિ મેલેઉ જયમાલા ॥ 
ર 


દુલહિનિ લૈ ગૈ લચ્છિનિવાસા | નૃપસમાજ સબ ભયઉ નિરાસા ।ર૨॥ 


કૃપાળુ ભગવાન પણ રાજાનું શરીર ધારણ કરીને ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. રાજકુમારીએ હર્ષિત થઈને એમના ગળામાં 
જયમાળા પહેરાવી દીધી. લક્ષ્મીનિવાસ ભગવાન દુલ્હન [રાજકુમારી)ને લઈ ગયા. બધી રાજમંડળી નિરાશ થઈ ગઈ, 
॥ર॥ 


મુનિ અતિ બિક્લ મોહે મતિ નાઠી | મનિ ગિરિ ગઈ છૂટિ જનુ ગાંઠી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-227 


તબ હર ગન બોલે મુસુકાઈ । નિજ મુખ મુકુર બિલોકહુ જાઈ ગા 


મોહના લીધે મુનિની બુદ્ધિ નાશ પામી હતી, તેથી તેઓ [રાજકુમારીને ગયેલી જાણી] ઘણા જ વાકુળ થઈ ગયા, 
જાણે કે ગાંઠમાંથી છૂટીને મણિ ક્યાંક પડી ગયો હોય. ત્યારે શિવજીના ગણોએ હસીને કહું - જઈને દર્પણમાં પોતાનું મોંઢું 


ન્‌ 


તો જુઓ!॥૩॥ 
અસ કહિ દોઉ ભાગે ભર્ય ભારી | બદન દીખ મુનિ બારિ નિહારી ॥ 
બેષુ બિલોકિ ક્રોધ અતિ બાઢા | તિન્હહિ સરાપ દીન્ડ અતિ ગાઢા ।૪॥| 
આમ કહીને તે બંને અત્યંત ભયભીત થઈને નાઠા, મુનિએ જળમાં નિરખીને પોતાનું મુખ જોયું. પોતાનું રૂપ જોઈને 
તેમનો કોધ ઘણો વધી ગયો. તેમણે શિવજીના તે ગણોને અત્યંત કઠોર શાપ આપ્યો - ॥૪॥ 


દો૦- હોહું નિસાચર જાઇ તુમ્હ કપટી પાપી દોઉ 


હેંસેડુ હમહિ સો લેહુ ફ્લ બહુરિ હૅંસેહુ મુનિ કોઉ 1।૧૩૫॥ 
તમે બંને કપટી અને પાપી રાક્ષસ બની જાઓ. તમે અમારી મશ્કરી કરી, તેનું ફળ ચાખો. વળી, હવે કોઈ મુનિની 
મશ્કરી કરી જોજો. ॥૧૩૫॥ 
ચૌ૦- પુનિ જ્લ દીખ રૂપ નિજ પાવા | તદપિ હદર્યે સંતોષ ન આવા ॥ 
ફરક્ત અધર કોપ મન માહીં | સપદિ ચલે કમલાપતિ પાહી 1।૧॥ 
મુનિએ ફરીથી જળમાં જોયું તો તેમને પોતાનું (અસલ) રૂપ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું. તો પણ નેમને સંતોષ ન થયો. 
તેમના હોઠ ફડકી રહા હતા અને મનમાં કોધ [ભરેલો] હતો. તસ્ત જ તેઓ ભગવાન કમળાપતે પાસે ચાલ્યા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-228 


દેહઉં શ્રાપ કિ મરિહઉં જાઈ | જગત મોરિ ઉપહાસ કરાઈ ।॥ 
બીચર્હિં પંથ મિલે દનુજારી | સંગ રમા સોઈ રાજકુમારી ।ર૨॥ 


[મત્તમાં વિચારતા જતા હતા પ્ર] જઈને કાં તો શાપ આપીશ કાં તો પ્રાણ આપી દઈશ. તેમણે જગતમાં મારી હાંસી 

કરાવી! દૈત્યોના શત્રુ ભગવાન હરિ તેમને માર્ગમાં વચ્ચે જ મળી ગયા. સાથે લક્ષ્મીજી અને તે જ રાજકુમારી હતાં. ॥૨॥ 
બોલે મધુર બચન સુરસાઈ | મુનિ કહે ચલે બિકલ કી નાઈ ।॥ 

સુનત બચન ઉપજા અતિ ક્રોધા | માયા બસ ન રહા મન બોધા ।॥ગા 


દેવતાઓના સ્વામી ભગવાને મધુર વાણીમાં કહું - હે મુનિ! વ્યાકુળની જેમ ક્યાં ચાલ્યા? આ શબ્દો સાંભળતાં જ 
નારદને ઘણો ક્રોધ આવ્યો; માયાથી વશીભૂત થયેલા હોવાને લીધે મનમાં ભાન ન રહું, ॥૩॥ 


પર સંપદા સક્હું નહિં દેખી | તુમ્હરે ઇરિષા કપટ બિસેષી ॥ 
મથત સિંધુ રુદ્રહિ બૌરાયહુ | સુરન્ડ પ્રેરિ બિષ પાન કરાયહુ ।૪॥ 


[મુનિએ કહું -] તમે અન્યોની સંપદા નથી જોઈ શકતા, તમને ઇર્ષ્યા અને કપટ ઘણું છે. સમુદ્ર મથતી વખતે તમે 
શિવજીને બાવરા બનાવી દીધા અને દેવતાઓને પ્રેરણા કરી તેમને વિષપાન કરાવડાવ્યું, ॥૪॥ 
દો૦: અસુર સુરા બિષ સંંકરહિ આપુ રમા મનિ ચારુ | 
સ્વારથ સાધક કુટિલ તુમ્ઠ સદા કપટ બ્યવહારુ ।૧૩૧]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-229 


અસુરોને મદિરા અને શિવજીને વિષ આપીને તમે સ્વયં સુંદર લક્ષ્મી અને [કૌસ્તુભ] મણિ લઈ લીધાં. તમે ઘણા 
દગાબાજ અને સ્વાર્થી છો. સદાય કપટનો વહેવાર કરો છો. ॥૧૩૬૧॥ 


ચૌ૦- પરમ સ્વતંત્ર ન સિર પર કોઈ | ભાવઈ મનહિ કરહુ તુમ્હ સોઈ ॥ 
ભલેહિ મંદ મંદેહિ ભલ કરહૂ | બિસમય હરષ ન હિર્ય કછુ ધરહૂ ॥૧॥ 
તમે પરમ સ્વતંત્ર છો, માથે તો કોઈ છે જ નહીં; એથી જ્યારે જે મનને ગમે છે, [સ્વચ્છંદતાથી] તે જ કરો છો. 
સારાને ખોટું અને ખોટાને સારું કરી નાખો છો. હૃદયમાં હર્ષ-વિષાદ કશું જ નથી લાવતા. ॥૧॥ 
ડહકિ ડહકિ પરિચેહુ સબ કાહૂ | અતિ અસંક મન સદા ઉછાહૂ ॥ 
કરમ સુભાસુભ તુમ્હહિ ન બાધા | અબ લગિ તુમ્હહિ ન કાહૂં સાધા ।ર॥ 
બધાને છેતરી-છેતરીને પારખી લીધા છે અને અત્યંત નીડર થઈ ગયા છો; એટલે [છેતરવાના કાર્યમાં] મનમાં 
સદાય ઉત્સાહ રહે છે. શુભ-અશુભ કર્મો તમને વિઘ્ન નથી કરતા. અત્યાર સુધી તમને કોઈએ સીધા દોર કર્યા નથી. 
॥૨॥ 
ભલે ભવન અબ બાયન દીન્હા | પાવહુગે ફલ આપન કીન્હા ॥ 
બંચેહુ મોહિ જવનિ ધરિ દેહા | સોઈ તનુ ધરણહું શ્રાપ મમ એહા ।॥૩ા॥ 
આ વખતે તમે મોટા ઘરે ભેટ મોકલી છે (મારા જેવા જોરાવર માણસને છંછેડયો છે) તેથી પોતાની કરણીનું ફળ 
અવશ્ય પામશો. જે શરીરને ધારણ કરી તમે મને ઠગ્યો છે, તમે પણ અં જ શરીર ધારણ કરો, આ મારો શાપ છે. ॥૩॥ 
કપિ આકૃતિ તુમ્હ કીન્હિ હમારી | કરિહહિ કીસ સહાય તુમ્હારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-230 


મમ અપકાર કીન્હ તુમ્હ ભારી | નારિ બિરહ તુમ્હ હોબ દુખારી ।૪॥ 
તમે અમારું રૂપ વાંદરા જેવું બનાવી દીધું હતું, તેથી વાંદરા જ તમારી સહાય કરશે. [હું જે સ્રીને ઇચ્છતો હતો, 
તેનાથી મારો વિયોગ કરાવી] તમે મારું મોટું અહિત ક્યું છે, તેથી તમે પણ સ્ત્રીના વિયોગથી દુઃખી થશો. ॥૪॥ 
દો૦- શ્રાપ સીસ ધરિ હરષિ હિર્યં પ્રભુ બહુ બિનતી કીન્હિ | 
નનિજ માયા કે પ્રબલતા કરષિ ફકૃપાનિધિ લીન્ડિ ।૧૩૭॥ 
શાપને માથા પર ચઢાવી, હૃદયથી પ્રસન્‍ન થતાં પ્રભુએ નારદજીને ઘણી વિનંતી કરી; અને પછી કુપાનિધાન ભગવાને 
પોતાની માયાની પ્રબળતાને ખેંચી લીધી. ॥૧૩૭॥ 
ચૌ૦- જબ હરિ માયા દૂરિ નિવારી | નહિં તર્હે રમાં ન રાજકુમારી ॥ 
તબ મુનિ અતિ સભીત હરિ ચરના | ગહે પાહિ પ્રનતારતિ હરના ॥૧॥ 


જ્યારે ભગવાને પોતાની માયાને હટાવી લીધી, ત્યારે ત્યાં ન લક્ષ્મી રહાં કે ન રાજકુમારી. ત્યારે મુનિએ અત્યંત 
ભયભીત થઇને શ્રીહરિના ચરણ પકડી લીધા અને કહું - હે શરણાગતનાં દુઃખોને હરનારા! મારી રક્ષા કરો, ॥૧॥ 


મૃષા હોઉ મમ શ્રાપ કૃપાલા | મમ ઈચ્છા કહ દીનદયાલા ॥ 
મૈં દુર્બચન કહે બહુતેરે | કહ મુનિ પાપ મિટિહિ કિમિ મેરે ॥ર૨॥ 


હે કૃપાળુ! મારો શાપ મિથ્યા થઈ જાય. ત્યારે દીનજનો પર દયા કરનારા ભગવાને કહું કે આ બધું મારી જ ઇચ્છા 
[થી થયું] છે. મુનિએ કહું - મેં આપને અનેક અયોગ્ય વચનો કહાં છે. મારાં પાપ કેમ મટશે? ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-231 


મોહ મુક્ત નારદ 
જપહું જાઇ સંકર સત નામા | હોઈહિ હદર્યે તુરત બિશ્રામાં ॥ 
કોઉ નહિં સિવ સમાન પ્રિય મોરેં | અસિ પરતીતિ તજહુ જનિ ભોરેં ॥ગા 


[ભગવાને કહું -] જઈને શંકર શતનામ (શંકર શતક)નો તમે જપ કરો, તેથી અંતરમાં તુરત જ શાંતિ થશે. શિવજીના 
સમાન મને કોઈ પ્રિય નથી, આ વિશ્વાસને ભૂલથી પણ છોડશો નહિ. ॥૩॥ 


જેહિ પર કુપા ન કરહિં પુરારી । સો ન પાવ મુનિ ભગતિ હમારી ॥ 
અસ ઉર ધરિ મહિ બિચરહુ જાઈ | અબ ન તુમ્હહિ માયા નિઅરાઈ ।૪॥ 


હે મુનિ! પુરારિ (શિવજી) જેના પર કુપા નથી કરતા, તે મારી ભક્તિ નથી પામતા. હૃદયમાં આવો નિડિય કરી, 
જઈને પૃથ્વી પર વિચરો. હવે, મારી માયા તમારા સમીપ આવશે નહી. ॥૪॥ 
દો૦- બહુબિધિ મુનિહિ પ્રબોધિ પ્રભુ તબ ભએઅએં અંતરધાન [| 
સત્યલોક નારદ ચલે કરત રામ ગુન ગાન ॥૧૩૮॥ 
અનેક રીતે મુનિને સમજાવી-પટાવી (સાંત્વના આપીને) પ્રભુ અંતર્ધાન થઈ ગયા અને નારદજી શ્રીરામચન્દ્રજીના 
ગુણોનું ગાન કરતાં સત્યલોક (બ્રહ્મલોક) તરફ ચાલ્યા. ॥૧૩૮॥ 
ચૌ૦- હર ગન મુનિહિ જાત પથ દેખી | બિગત મોહ મન હરષ બિસેષી ॥ 
અતિ સભીત નારદ પહિં આઅએં | ગહિ પદ આરત બચન સુનાએ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-232 


શિવજીના ગણોએ જ્યારે મુનિને મોહરહિત અને ઘણા પ્રસન્ન થઈને માર્ગમાં જતા જોયા ત્યારે તેઓ અત્યંત 
ભયભીત. થઇને નારદજી પાસે આવ્યા અને તેમના ચરણો પકડી દીન વચન બોલ્યા-॥૧॥ 


હર ગન હમ ન બિપ્ર મુનિરાયા | બડ અપરાધ કીન્હ ફલ પાયા ॥ 
શ્રાપ અનુગ્રહ કરહુ કૃપાલા | બોલે નારદ દીનદયાલા [।૨॥ 


હે મુનિરાજ ! અમે બ્રાહ્મણો નથી, શિવજીના ગણ છીએ. અમે મોટો અપરાધ કર્યોં, જેનું ફળ અમને મળી ગયું. હે 
કૃપાળુ! હવે શાપ દૂર કરવાની કૃપા કરો. દીનો પર દયા કરનારા નારદજીએ કહું - ॥૨॥ 


નિસિચર જાઈ હોહુ તુમ્હ દોઊ | બૈભવ બિપુલ તેજ બલ હોઊ ॥ 
ભુજબલ બિસ્વ જિતબ તુમ્હ જહેઆ | ધરિહહિં બિષ્નુ મનુજ તનુ તહિઆ ।॥ગા 


તમે બંને જઈને રાક્ષસ થઈ જાઓ; તમને મહાન એશ્ચર્ય, તેજ અને બળની પ્રા થાય. તમે પોતાની ભુજાઓના 
બળથી જ્યારે આખા વિશ્વને જીતી લેશો ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરશે, ॥૩॥ 


સમર મરત હરિ હાથ તુમ્હારા | હોઈહહુ મુકુત ન પુનિ સંસારા ॥ 
ચલે જુગલ મુનિ પદ સિર નાઈ | ભએ નિસાચર કાલહિ પાઈ ।૪॥ 


યુદ્ધમાં શ્રીહરિના હાથે તમારું મૃત્યુ થશે, જેથી તમે મુક્ત થઈ જશો અને ફરી સંસારમાં જન્મ નહીં થાય. તે બંને 
મુનિના ચરણોમાં શીશ નમાવી ચાલ્યા અને કાળક્રમે રાક્ષસ બન્યા. ॥૪॥ 


દો૦ એક ક્લપ એહિ હેતુ પ્રભુ લીન્ડ મનુજ અવતાર | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-233 


સુર રજન સજ્જન સુખદ હરિ ભંજન ભુબિ ભાર 1।૧૩૯॥ 
દેવતાઓને પ્રસન્ન કરનારા, સજ્જનોને સુખ આપનારા અને પૃથ્વીનો ભાર હરણ કરનારા ભગવાને અંક કલ્પમાં 
આ જ કારણે મનુષ્યનો અવતાર લીધો હતો. ॥૧૩૯॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ જનમ કરમ હરિ કેરે 1 સુંદર સુખદ બિચિત્ર ઘનેરે ॥ 
કલપ કલપ પ્રતિ પ્રભુ અવતરહી | ચારુ ચરિત નાનાબિધિ કરહી ॥૧॥ 


આ રીતે ભગવાનનાં અનેક સુંદર, સુખદાયક અને અલૌકિક જન્મ અને કર્મ છે. પ્રત્યેક કલ્પમાં જ્યારે જ્યારે 
ભગવાન અવતાર લે છે અને અનેક પ્રકારની સુંદર લીલાઓ કરે છે; ॥૧॥ 


તબ તબ કથા મુનીસન્હડ ગાઈ | પરમ પુનીત પ્રબંધ બનાઈ ।॥ 
બિબિધ પ્રસંગ અનૂપ બખાને | કરહિં ન સુનિ આચરજુ સયાને ।ર॥ 
ત્યારે ત્યારે મુનીશ્વરોએ પરમ પવિત્ર કાવ્યરચના કરીને તેમની કથાઓનું ગાન કર્યું છે અને જાતજાતત્તા અનુપમ 
પ્રસંગોનું વર્ણન કર્યું છે, જેને સાંભળીને સમજદાર (વિવેકી) લોકો આર્ધ્ય નથી પામતા. ॥૨॥ 
હરિ અનંત હરિકથા અનંતા | કહહિં સુનહિં બહુબિધિ સબ સંતા ॥ 
રામચંદ્ર કે ચરિત સુહાએ | કલપ કોટિ લગિ જાર્હિ ન ગાએ ।૩ા 


શ્રીહરે અનંત છે (તેમનો કોઈ પાર નથી પામી શકતા) અને એમની કથા પણ અનંત છે, બધા સંતજનો તેને ઘણી 
રીતે કહે પ્ર સાંભળે છે. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સુંદર ચરિત્ર કરોડ કલ્પોમાં પણ ગાઈ નથી શકાતાં. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-234 


યહ પ્રસંગ મૈ કહા ભવાની | હરિમાર્યાં મોહહિં મુનિ ગ્યાની ॥ 
પ્રભુ કૌતુકી પ્રનત હિતકારી | સેવત સુલભ સકલ દુખહારી ।૪॥ 


ક્‌ € 


[શિવજી કહે છે કે] હે પાર્વતી! મેં એ સમજાવવા માટે આ પ્રસંગ કહો કે જ્ઞાની મુનિ પણ ભગવાનની માયાથી 
મોહિત થઈ જાય છે. પ્રભુ કૌતુકી (લીલામય) છે અને શરણાગતનું [હિત કરનારા છે. તેઓ સેવવામાં બહુ સરળ અને 
સર્વ દુઃખોને હરનારા છે. ॥૪॥ 
સો૦- સુર નર મુનિ કોઉ નાહિં જોહે ન મોહ માયા પ્રબલ | 

અસ બિચારિ મન માર્હિ ભજિઅ મહામાયા પતિહિ ।૧૪૦ા 


દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિઓમાં કોઈ એવા નથી જેને ભગવાનની મહાન બળવતી માયા મોહિત ન કરી દે, મનમાં 
એવો વિચાર કરીને તે મહામાયાના સ્વામી (પ્રેરક) શ્રીભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ. ॥૧૪૦॥ 


ચૌ૦- અપર હેતુ સુનુ સૈલકુમારી | કહઉં બિચિત્ર કથા બિસ્તારી ॥ 
જેહિ કારન અજ અગુન અરૂપા | બ્રહ્મ ભયઉ કોસલપુર ભૂપા ॥૧॥ 


હે ગિરિરાજકુમારી! હવે, ભગવાનના અવતારનું તે બીજું કારણ સાંભળો - હું તેની વિચિત્ર કથા વિસ્તારીને કહું છું 
- જે કારણથી જન્મરહિત, નિર્ગુણ અને રૂપરહિત (અવ્યક્ત સચ્ચિદાનન્દઘન) બ્રહ્મ અયોધ્યાપુરીના રાજા થયા., ॥૧॥ 
જો પ્રભુ બિપિન ફિરત તુમ્હ દેખા | બંધુ સમેત ધરે મુનિબેષા ॥ 

જાસુ ચરિત અવલોકિ ભવાની | સતી સરીર રહિહુ બૌરાની ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-235 


જે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને તમે ભાઈ લક્ષ્મણજી સાથે મુનિઓના જેવો વેષ ધારણ કરી વનમાં ફરતાં જોયા હતા અને 
હે ભવાની! જેમનાં ચરિત્ર જોઈને સતીના દેહે તમે એવા બાવરા થઈ ગયાં હતાં કે -॥રર॥ 


અજહું ન છાયા મિટતિ તુમ્હારી | તાસુ ચરિત સુનુ ભ્રમ રુજ હારી ॥ 
લીલા કીન્ડિ જો તેહિં અવતારા । સો સબ કહિહઉં મતિ અનુસારા ॥૩ગા 


ફ્કઅત્યારે પણ તમારા તે બાવરાપણાની છાયા ટળતી તથી, ભ્રમરૂપી રોગને હરણ કરનારાં તેમનાં જ ચરિત્ર 
સાંભળો. એ અવતારમાં ભગવાને જે જે લીલા કરી તે બધી હું પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તમને કહીશ. ॥૩॥ 


ભરદ્રાજ સુનિ સંકર બાની | સકુચિ સપ્રેમ ઉમા મુસુકાની ॥ 
લગે બહુરિ બરને બૃષકેતૂ | સો અવતાર ભયઉ જૈૅહિ હેતૂ 1।૪॥ 


[વાજ્ઞ્ષવલ્ક્યજીએ કહું -] હે ભરદ્વાજ! શંકરજીનાં વચન સાંભળીને પાર્વતીજી સંકોચાઈને પ્રેમસહિત મલકાયાં. પછી 
વૃષકેતુ શિવજી જે કારણથી ભગવાનનો તે અવતાર થયો હતો, તેનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


મનુ શતરૂપા તપ અને વરદાન 
દો૦ સો મૈં તુમ્હ સન કહઉં સબુ સુનુ મુનીસ મન લાઇ | 
રામ કથા કલિ મલ હરનિ મંગલ કરનિ સુહાઇ ।૧૪૧॥ 


હે મુનીશ્વર ભરદ્વાજ! હું તે બધું તમને કહું છું, મન લગાવીને સાંભળો. શ્રીરામચન્દ્રજીની કથા કળિયુગનાં પાપોને 
હરનારી, કલ્યાણ કરનારી અને ઘણી સુંદર છે. ॥૧૪૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-236 


ચૌ૦- સ્વાયંભૂ મનુ અરુ સતરૂપા | જિન્ડ તેં ભૈ નરસૃષ્ટિ અનૂપા ॥ 
દંપતિ ધરમ આચરન નીકા | અજહું ગાવ શ્રુતિ જિન્ડ કે લીકા ॥૧॥ 
સ્વાયમ્ભુવ મનુ અને [એમનાં પત્ની] શતરૂપા, જેમનાથી મનુષ્યોની આ અનુપમ સૃષ્ટિ થઈ; તે બંને પતિ-પત્નીનાં 

ધર્મ અને આચરણ ઘણાં સારાં હતાં, આજે પણ વેદ જેમની મર્યાદાનું ગાન કરે છે.1૧॥ 
નૃપ ઉત્તાનપાદ સુત તાસૂ | ધ્રુવ હરિભગત ભયઉ સુત જાસૂ ॥ 
લઘુ સુત નામ પ્રિયબ્રત તાહી | બેદ પુરાન પ્રસંસહિં જાહી ॥ર૨॥ 


રાજા ઉત્તાનપાદ તેમના પુત્ર હતા, જેમના પુત્ર [પ્રસિદ્ર હરિભક્ત ધુવજી થયા. તે (મનુજી)ના નાના પુત્રનું નામ 
પ્રિયવ્રત હતું, જેની પ્રશંસા વેદ અને પુરાણ કરે છે. ।ર॥ 


દેવહૂતિ પુનિ તાસુ કુમારી | જો મુનિ કર્દમ કે પ્રિય નારી ॥ 

આદિદેવ પ્રભુ દીનદયાલા | જઠર ધરેઉ જેહિં કપિલ કૃપાલા ॥૩ગા 

પુનઃ દેવહૂતિ તેમની પુત્રી હતી, જે કર્દમ મુનિનાં પ્રિય પત્ની થયાં અને જેમણે આદિદેવ, દોનો પર દયા કરનારા 
સમર્થ તથા કૃપાળુ ભગવાન કપિલને ગર્ભમાં ધારણ કર્યા. ॥૩॥ 

સાંખ્ય સાસ્્ર જિન્હ પ્રગટ બખાના | તત્ત્વ બિચાર નિપુન ભગવાના ॥ 

તેહિ મનુ રાજ કીન્હ બહુ કાલા | પ્રભુ આયસુ સબ બિધિ પ્રતિપાલા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-237 


તત્ત્વોનો વિચાર કરવામાં અત્યંત નિપુણ જે (કપિલ) ભગવાને સાંખ્યશાસ્ત્રનું પ્રકટરૂપમાં વર્ણન કર્યું, તે (સ્વાયમ્ભુવ) 
મનુજીએ લાંબા સમય સુધી રાજ્ય કર્યું અને સર્વ પ્રકારે ભગવાનની આસજ્ઞા- [રૂપ શાસ્ત્રોની મર્યાદા]નું પાલન કર્યું. ॥૪॥ 


સો૦- હોઇ ન બિષય બિરાગ ભવન બસત ભા ચૌથપન | 
હૃદર્યેં બહુત દુખ લાગ જનમ ગયઉ હરિ-ભગતિ બિનુ 1।૧૪૨॥ 


ઘરમાં રહી ઘડપણ આવી ગયું, પરંતુ વિષયો પર વૈરાગ્ય નથી થતો; [આ વાત વિચારીને] એમના મનમાં મોટું 
દુઃખ થયું કે શ્રીહરિની ભક્તિ વિના જન્મ આમ જ વીતી ગયો. ॥૧૪૨॥ 


ચૌ૦- બરબસ રાજ સુતહિ તબ દીન્હા | નારિ સમેત ગવન બન કીન્હા ॥ 
તીરથ બર નેમિષ બિખ્યાતા | અતિ પુનીત સાધક સિધિ દાતા ॥૧॥ 


ત્યારે મનુજીએ પોતાના પુત્રને પરાણે રાજ્ય આપીને સ્વયં સ્રીસહિત વનમાં ગમન કર્યું. અત્યંત પવિત્ર અને 
સાધકોને સિદ્ધિ આપનારા તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ નેમિષારણ્ય પ્રસિદ્ધ છે. ॥૧॥ 


બસહિં તહાં મુનિ સિદ્ધ સમાજા | તહેં હિર્યેં હરષિ ચલેઉ મનુ રાજા ॥ 
પંથ જાત સોહહિં મતિધીરા | ગ્યાન ભગતિ જનુ ધરે સરીરા ॥રા॥ 


ત્યાં મુનિઓ અને સિદ્ધોનો સમૂહ વસે છે. રાજા મનુ હદયમાં હર્ષિત થઈને ત્યાં ચાલ્યા. તે ધીર બુદ્ધિવાળા રાજા- 
રાણી માર્ગમાં જતાં એવાં સુશોભિત થઈ રહાં હતાં કે જાણે જ્ઞાન અને ભક્તિ જ શરીર ધારણ કરી જઈ રહાં હોય. ॥૨॥ 


પહુંચે જાઇ ધેનુમતિ તીરા | હરષિ નહાને નિરમલ નીરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-238 


આએ મિલન સિદ્ધ મુનિ ગ્યાની | ધરમ ધુરંધર નૃપરિષિ જાની ॥૩ા 
[ચાલતાં ચાલતાં ] તેઓ ગોમતીના કિનારે જઈ પહોંચ્યા. પ્રસન્‍ન થઈને તેમણે નિર્મળ જળમાં સ્નાન કર્યું. તેમને 
ધર્મધુરંધર રાજર્ષિ જાણીને સિદ્ધ અને જ્ઞાની મુનિ મળવા આવ્યા. ॥ગા 
જહે જહેં તીરથ રહે સુહાએ । મુનિન્ડ સકલ સાદર કરવાએ ।॥ 
કસ સરીર મુનિપટ પરિધાના | સત સમાજ નિત સુનહિં પુરાના 1૪॥ 
જ્યાં જ્યાં સુંદર તીર્થ હતાં, મુનિઓએ આદરપૂર્વક બધાનાં દર્શન કરાવી (બધાં તીર્થો કરાવી) દીધાં. તેમનું શરીર 
દુર્બળ થઈ ગયું હતું તેઓ મુનિઓ જેવાં (વલ્કલ) વસ્ત્રો ધારણ કરતા હતાં અને સંતોના સમાજમાં નિત્ય પુરાણ સાંભળતા 
હતાં. ॥૪॥ 
દો૦- દ્વાદસ અચ્છર મંત્ર પુનિ જપહિં સહિત અનુરાગ | 
બાસુદેવ પદ પંકરુહ દંપતિ મન અતિ લાગ ॥૧૪ગા 
અને ઠ્વાદશાક્ષર મન્ત્ર(ઝંઠ નમો ભગવતે વાસુદેવાય)નો પ્રેમસહિત જપ કરતા હતાં, ભગવાન વાસુદેવનાં 
ચરણકમળોમાં તે રાજા-રાણીનાં મન અત્યંત મગ્ન થઈ ગયાં. ॥1૧૪૩॥ 
ચૌ૦- કરહિં અહાર સાક ફલ કંદા | સુમિરહિં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદા ॥ 
પુનિ હરિ હેતુ કરન તપ લાગે | બારિ અધાર મૂલ ફલ ત્યાગે ॥૧॥ 


તેઓ શાક, ફળ અને કંદનો આહાર કરતા હતા અને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મનું સ્મરણ કરતા હતા. ત્યાર પછી તેઓ 
શ્રીહરિને માટે તપ કરવા લાગ્યા અને મૂળ-ફળનો ત્યાગ કરીને કેવળ જળના આધારે રહેવા લાગ્યા, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-239 


ઉર અભિલાષ નિરંતર હોઈ | દેખિઅ નયન પરમ પ્રભુ સોઈ ॥ 
અગુન અખંડ અનંત અનાદી | જેહિ ચિંતહિં પરમારથબાદી ।ર૨॥ 


હૃદયમાં નિરંતર અ જ અભિલાષા રહેતી કે અમે [કેવી રીતે] તે પરમ પ્રભુને આંખોથી નિહાળીએ જે નિર્ગુણ, અખંડ, 
અનંત અને અનાદિ છે અને પરમાર્થવાદી (બ્રહ્મજ્ઞાની, તત્ત્વવેત્તા) લોકો જેમનું ચિંતન કર્યા કરે છે. ॥૨॥ 


નેતિ નેતિ જેહિ બેદ નિરૂપા | નિજાનંદ નિરુપાધિ અનૃપા ॥ 
સંભુ બિરંચિ બિષ્નુ ભગવાના | ઉપજરહિં જાસુ અંસ તેં નાના ।॥૩ા 


જેમને વેદફ્કનેતિ-નેર્તિ (આ પણ નહિ, આ પણ નહિ) કહીને નિરૂપણ કરે છે. જે આનંદસ્વરૂપ, ઉપાધિરાહિત અને 
અનુપમ છે, તથા જેમના અંશોથી અનેક શિવ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાન પ્રકટ થાય છે. ॥૩ા 
એસેઉ પ્રભુ સેવક બસ અહઈ | ભગત હેતુ લીલાતનુ ગહઈ ।॥ 
જોં યહ બચન સત્ય શ્રુતિ ભાષા | તૌ હમાર પૂજિહે અભિલાષા ।૪॥ 
આવા [મહાન] પ્રભુ પણ સેવકના વશમાં છે અને ભક્તોને માટે [દિવ્ય] લીલાવિગ્રહ ધારણ કરે છે. જો વેદોમાં આ 
વચન સત્ય કહું છે તો અમારી અભિલાષા પણ અવશ્ય પૂર્ણ થશે. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ બિધિ બીતે બરષ ષટ સહસ બારિ આહાર [| 


સંબત સપ્ત સહસ્ર પુનિ રહે સમીર અધાર 1૧૪૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-240 


આમ, જળનો આહાર કરીને તપ કરતાં છ હજાર વર્ષ વીતી ગયાં. પછી સાત હજાર વર્ષ સુધી તેઓ વાયુના આધારે 
રહા. ॥1૧૪૪॥ 


ચૌ૦: બરષ સહસ દસ ત્યાગેઉ સોઊ | ઠાઢે. રહે એક પદ દોઊ ।॥ 

બિધિ હરિ હર તપ દેખિ અપારા | મનુ સમીપ આએ બહુ બારા ॥૧॥ 

પછી દસ હજાર વર્ષ સુધી તેમણે વાયુનો આધાર પણ છોડી દીધો, બંને અંક પગે ઊભાં રહાં. તેમનું અપાર તપ 
જોઈ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવજી ઘણી વાર મનુજી પાસે આવ્યા. ॥૧॥ 

માગહુ બર બહુ ભાંતિ લોભાએ | પરમ ધીર નહિં ચલહિં ચલાએ ॥ 

અસ્થિમાત્ર હોઈ રહે સરીરા | તદપિ મનાગ મનહિં નહિં પીરા ॥ર॥ 

તેમણે આમને અનેક પ્રકારે લલચાવ્યાં અને કહું કે કોઈ વર માગો. પરંતુ આ પરમ ધૈર્યવાન રાજા-રાણી પોતાના 


તપમાં કોઈના ડગાવ્યાં ન ડગ્યાં, જોકે એમનાં શરીર હાડકાંનાં માળખાં માત્ર બની ગયાં હતાં, તો પણ તેમના મનમાં 
જરા પણ પીડા ન હતી. ॥૨॥ 


પ્રભુ સર્બગ્ય દાસ નિજ જાની | ગતિ અનન્ય તાપસ નૃપ રની ॥ 
ન્ડ 


માગુ માગુ બરુ ભૈ નભ બાની | પરમ ગભીર કુૃપામૃત સાની ॥ગા 


સર્વજ્ઞ પ્રભુઅ અનન્ય ગતિ(આશ્રય)વાળા તપસ્વી રાજા-રાણીને ફકનિજ દાર્સ જાણ્યાં. ત્યારે પરમ ગંભીર અને 
કૃપારૂપી અમૃતથી તરબોળ આકાશવાણી થઈ કેડ્કવર માગો.2 ॥ગા 


મૃતક જિઆવનિ ગિરા સુહાઈ | શ્રવન રંધ્ર હોઇ ઉર જબ આઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-241 


હૃષ્ટ પુષ્ટ તન ભએ સુહાએ | માનહું અબહિં ભવન તે આએં ।૪॥ 
મરેલાને પણ જીવાડનારી આ સુંદર વાણી કાનોનાં છિદ્રોમાં થઈને જ્યારે હદયમાં આવી ત્યારે રાજા-રાણીનાં શરીર 
એવાં સુંદર અને હૃષ્ટ-પુષ્ટ થઈ ગયાં, જાણે હમણાં જ ઘેરથી આવ્યાં હોય. ॥૪॥ 
દો૦- શ્રવન સુધા સમ બચન સુનિ પુલક પ્રફુલ્લિત ગાત | 
બોલે મનુ કરિ દંડવત પ્રેમ ન હૃદર્યે સમાત 1।૧૪૫॥ 
કાનોને અમૃત સમાન લાગતાં વચન સાંભળતાં જ એમનાં શરીર પુલકિત અને પ્રકૃલ્લિત બની ગયાં. ત્યારે મનુજી 
દંડવત કરીને બોલ્યા, પ્રેમ હૃદયમાં સમાતો ન હતો - ॥૧૪૫॥ 
ચૌ૦- સુનુ સેવક સુરતરું સુરધેનુ | બિધિ હરિ હર બંદિત પદ રેનૂ ॥ 
સેવત સુલભ સક્લ સુખદાયક । પ્રનતપાલ સચરાચર નાયક 1।૧॥ 
હે પ્રભો! સાંભળો, આપ સેવકોને માટે કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુ છો. આપની ચરણરજની બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવજી 
પણ વંદના કરે છે. આપની સેવા કરનાર માટે આપ સુલભ છો તથા સર્વ સુખોને આપનારા છો. આપ શરણાગતના 
રક્ષક અને જડ-ચેતનના સ્વામી છો. ॥૧॥ 
જોં અનાથ હિત હમ પર નેહૂ | તૌ પ્રસન્ન હોઈ યહ બર દેહૂ ॥ 
જો સરૂપ બસ સિવ મન માહી | જેહિ કારન મુનિ જતન કરાહી ॥ર૨॥ 
હે અનાથોનું કલ્યાણ કરનારા! જો અમ લોકો પર આપનો સ્નેહ છે, તો પ્રસન્ન થઈને આ વર આપો કે આપનું જે 
સ્વરૂપ શિવજીના મનમાં વસે છે અને જે [ની પ્રા ] માટે મુનિ લોકો યત્ન કરે છે, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-242 


જો ભુસુંડિ મન માનસ હંસા | સગુન અગુન જેહિ નિગમ પ્રસંસા ॥ 
દેખહિં હમ સો રૂપ ભરિ લોચન | કૃપા કરહુ પ્રનતારતિ મોચન ॥૩ગા 
જે કાકભુશુંડિના મનરૂપી માનસરોવરમાં વિહાર કરનારા હંસ છે, તથા સગુણ અને નિર્ગુણ કહીને વેદ જેમની 
પ્રશંસા કરે છે, હે શરણાગતના દુઃખ મટાડનારા પ્રભો! એવી કૃપા કરો કે અમે આપના તે સ્વરૂપને નેત્રો ભરીને જોઈએ. 
॥૩॥ 
દંપતિ બચન પરમ પ્રિય લાગે | મૃદુલ બિનીત પ્રેમ રસ પાગે ॥ 
ભગત બછલ પ્રભુ કૃપાનિધાના | બિસ્વબાસ પ્રગટે ભગવાના ।૪॥ 
રાજા-રાણીના કોમળ, [વિનયયુક્ત અને પ્રેમરસમાં તરબોળ થયેલાં વચન ભગવાનને ઘણાં જ પ્રિય લાગ્યાં. 


ભક્તવત્સલ, કૃપાનિધાન, સંપૂર્ણ વિશ્વના ધામ (અર્થાત સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપક), સર્વસમર્થ ભગવાન પ્રકટ થઈ ગયા. 
॥૪॥ 


દો૦- નીલ સરોરુહં નીલ મનિ નીલ નીરધર સ્યામ 
લાજહે તન સોભા નિરખિ કોટિ કોટિ સત કામ 1।૧૪૧॥ 


ભગવાનના નીલકમળ, નીલમણિ અને નીલ (જળયુક્ત) મેઘના જેવા [કોમળ, પ્રકાશમય અને સરસ] શ્યામવર્ણ 
[ચિન્મય] શરીરની શોભા જોઈને કરોડો કામદેવ પણ લજિજત થઈ જાય છે. ॥૧૪૧॥ 
ચૌ૦- સરદ મયંક બદન છબિ સીવા | ચારુ કપોલ ચિબુક દર ગ્રીવા ॥ 
અધર અરુન રદ સુંદર નાસા | બિધુ કર નિકર બિનિંદક હાસા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-243 


તેમનું મુખ શરદપૂર્ણિમાના ચન્દ્રમાની જેમ શોભાની સીમાસ્વરૂપ હતું. ગાલ અને હડપચી ઘણા સુંદર હતાં, ગળું 
શંખના જેવું (ત્રિરેખાયુક્ત, ચઢ-ઊતરવાળું) હતું. લાલ હોઠ, દાંત અને નાક અત્યંત સુંદર હતાં. તેમનું હાસ્ય ચન્દ્રમાની 
કિરણાવલીને ઝાંખું પાડનારું હતું. ॥૧॥ 
નવ અંબુજ અંબક છબિ નીકી | ચિતવનિ લલિત ભાવેતી જી કી ॥ 
ભૃકુટિ મનોજ ચાપ છબિ હારી | તિલક લલાટ પટલ દુતિકારી ॥ર॥ 
નેત્રોની શોભા નવા [ખીલેલા] કમળ જેવી ઘણી સુંદર હતી. મનોહર દષ્ટિ અંતરને બહુ પ્રિય લાગતી હતી. વાંકી 
ભ્રમરો કામદેવના ધનુષ્યની શૌભાને હરનારી હતી. લલાટ પટલ પર પ્રકાશમય તિલક હતુ. ॥૨॥ 
કુંડલ મકર મુકુટ સિર ભ્રાજા | કુટિલ કેસ જનુ મધુપ સમાજા ॥ 
ઉર શ્રીબત્સ સરુંચિર બનમાલા | પદિક હાર ભૂષન મનિ જાલા ।॥ગા 
કાનોમાં મકરાકૃત (માછલાના આકારના) કુંડળ અને સિર પર મુગટ સુશોભિત હતો, વાંકા (વાંકડિયા) કાળા વાળ 
એવા ગીચ હતા જાણે ભમરાઓનો સમૂહ હોય. હૃદય પર શ્રીવત્સ, સુંદર વનમાળા, રત્નજડિત હાર અને મણિઓનાં 
આભૂષણ સુશોભિત હતાં. ॥૩॥ 
કેહરિ કંધર ચારુ જનેઊ | બાહુ બિભૂષન સુંદર તેઊ ॥ 
કરિ કર સરિસ સુભગ ભુજદંડા । કટિ નિષંગ કર સર કોદંડા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-244 


સિંહના જેવા ખભા હતા જેની ઉપર સુંદર જનોઈ હતી. ભજાઓમાં જે આભૃષણ હતાં, તે પણ સુંદર હતાં. હાથીની 
સૂંઢ જેવા (ઉતારપ્રચઢાણવાળા) સુંદર ભૂજદંડ હતા. કેડમાં ભાથો અને હાથમાં બાણ અને ધનુષ [શોભા પામી રહા] 
હતાં. ॥૪॥ 
દો૦: તડિત બિનિંદક પીત પટ ઉદર રેખ બર તીનિ | 
નાભિ મનોહર લેતિ જનુ જમુન ભર્વેર છબિ છીનિ 1।૧૪૭॥ 
[સ્વર્ણ-વર્ણનું પ્રકાશમય] પીતામ્બર વીજળીનેય શરમાવનારું હતું. પેટ પર ત્રણ રેખાઓ (ત્રિવલી) હતી. નાભિ 
એવી મનોહર હતી, જાણે યમુનાજીની ભમરીઓની સુંદરતાને ઝૂંટવી લેતી હોય. ॥૧૪૭॥ 


સ 


ચૌ૦- પદ રાજીવ બરનિ ર્નહિં જાહીં | મુનિ મન મધુપ બસહિં જેન્ડ માહીં ॥ 
બામ ભાગ સોભતિ અનુફૂલા | આદિસક્તિ છબિનિધિ જગમૂલા ।૧॥ 
જેમાં મુનિઓના મનરૂપી ભમરાઓ વસે છે, ભગવાનનાં એ ચરણકમળોનું તો વર્ણન કરી જ નથી શકાતું, 
ભગવાનના ડાબા ભાગમાં સદા અનુકૂળ રહેનારાં, શોભાના ભંડાર, જગતના મૂળકારણરૂપા આદિશક્તિ શ્રીજાનકીજી 
સુશોભિત છે; ॥૧॥ 


જાસુ અંસ ઉપજહિ ગુનખાની | અગનિત લચ્છિ ઉમા બ્રહ્માની ॥ 
ભૃકુટિ બિલાસ જાસુ જગ હોઈ | રામ બામ દિસિ સીતા સોઈ ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-245 


જેમના અંશથી ગુણોની ખાણ રૂપ અગણિત લક્ષ્મી, પાર્વતી અને બ્રહ્માણી (ત્રિદેવોની શક્તિઓ) ઉત્પન્ન થાય છે 
તથા જેમની ભ્રમરના સંકેતથી જ જગતની રચના થઈ જાય છે, તે જ [ભગવાનની સ્વરૂપા-શક્તિ] શ્રીસીતાજી 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ડાબી બાજુએ સ્થિત છે. ॥૨॥ 


છબિસમુદ્ર હરિ રૂપ બિલોકી | એક્ટક રહે નયન પટ રોકી ॥ 
ચિતવહિં સાદર રૂપ અનૂપા | તૃપ્તિ ન માનહિ મનુ સતરૂપા ॥૩ા 


શોભાના સમુદ્ર શ્રીહરિના રૂપને જોઈને મનુ-શતરૂપા નેત્રપટલ (પોપચાં) રોકીને એકીટશે જોઈ રહાં. તે અનુપમરૂપને 
તેઓ આદરસિંહત જોઈ રહાં હતાં અને જોતાં જોતાં ધરાતાં જ ત હતાં, ॥૩॥ 
હરષ બિબસ તન દસા ભુલાની | પરે દંડ ઈવ ગહિ પદ પાની ॥ 
સિર પરસે પ્રભુ નિજ કર કંજા | તુરત ઉઠાએ ડરુનાપુંજા ॥૪॥ 
આનંદને વધુ વશ થઈ જવાને લીધે તેઓ પોતાના દેહનું ભાન ભૂલી ગયાં. તેઓ હાથોથી ભગવાનના ચરણ પકડીને 
દંડની જેમ (સીધા) ભૂમિ પર પડી ગયા. કૃપાના ભંડાર પ્રભુએ પોતાના કરકમળોથી એમના મસ્તકોનો સ્પર્શ કર્યો અને 
તેમને તુરંત જ ઊભા કર્યા. ॥૪॥ 
દો૦ બોલે કૃપાનિધાન પુનિ અતિ પ્રસન્ન મોહિ જાનિ | 
માગહુ બર જોઈ ભાવ મન મહાદાનિ અનુમાનિ ।૧૪૮॥ 


પછી કૃપાનિધાન ભગવાન બોલ્યા - મને અત્યંત પ્રસન્ન જાણીને અને ભારે દાની સમજીને. મનને ગમે તે જ વર 
માગી લો. ॥1૧૪૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-246 


ચૌ૦- સુનિ પ્રભુ બચન જોરિ જુગ પાની | ધરિ ધીરજુ બોલી મૃદુ બાની ॥ 

નાથ દેખિ પદ કમલ તુમ્હારે | અબ પૂરે સબ કામ હમારે ॥૧| 

પ્રભુના વચન સાંભળીને, બંને હાથ જોડી, ધીરજ રાખી રાજાએ કોમળ વાણી કહી - હે નાથ! આપનાં ચરણકમળોને 
જોઈને હવે અમારી સર્વે મનોકામનાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ. ॥૧॥ 

એક લાલસા બઠડિ ઉર માહીં । સુગમ અગમ કહિ જાતિ સો તાહી ॥ 

તુમ્હહિ દેત અતિ સુગમ ગોસાઈ | અગમ લાગ મોહિ નિજ કૃપનાઈ ॥ર॥ 

તો પણ મનમાં એક મોટી લાલસા છે. તે પૂરી થવી સરળ પણ છે અને અત્યંત કઠણ પણ, તેથી જ તે કહી નથી 


શકાતી. હે સ્વામી! આપના માટે તો તે પૂર્ણ કરવી ઘણી સરળ છે, પરંતુ મને પોતાની કૃપણતા (દીનતા)ના કારણે તે 
અત્યંત કઠિન જણાય છે. ॥૨॥ 


જથા દરિદ્ર બિબુધતરુ પાઈ | બહુ સંપતિ માગત સકુચાઈ ॥ 
તાસુ પ્રભાઉ જાન નહિં સોઈ | તથા હૃદર્ય મમ સંસય હોઈ ।ગા 


જેમ કોઈ દરિદ્ર કલ્પવૃક્ષને પામીને પણ અધિક દ્રવ્ય માગવામાં સંકોચ કરે છે; કેમકે તેના પ્રભાવને તે નથી જાણતો, 
તેવી જ રીતે મારા હૃદયમાં સંશય થઈ રહો છે. ॥૩॥ 
સો તુમ્હ જાનહુ અંતરજામી | પુરવહુ મોર મનોરથ સ્વામી ॥ 
સકુચ બિહાઈ માગુ નૃપ મોહી | મોરે નહિં અદેય કછુ તોહી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-247 


હે સ્વામી! આપ અંતર્યામી છો, એથી તે જાણો પણ છો. મારા તે મનોરથને પુર્ણ કરો. [ભગવાને ક્યું -] હે રાજન! 
સંકોચ છોડી મારી પાસે માગો. તમને ન આપી શકું અંવું મારા માટે કંઈ પણ નથી. ॥૪॥ 
દો૦- દાનિ સિરોમનિ કુપાનિધિ નાથ કહઉં સાતિભાઉ 
ચાહઉં તુમ્હહિ સમાન સુત પ્રભુ સન ક્વન દુરાઉ ।૧૪૯॥ 
[રાજાએ કહું -] હે દાનીઓના શિરોમણિ! હે કૃપાનિધાન! હે નાથ! હું પોતાના મનના સાચા ભાવે કહું છું કે હું 
આપના જેવો પુત્ર ઈચ્છું છું. પ્રભુથી ભલા શું છુપાવવું! ।1૧૪૯॥ 
ચૌ૦- દેખિ પ્રીતિ સુનિ બચન અમોલે | એંવમસ્તુ કરુનાનિધિ બોલે ॥ 
આપુ સરિસ ખોજોં કરહે જાઈ | નૃપ તવ તનય હોબ મૈ આઈ ।૧॥ 
રાજાની પ્રીતિ જોઈને અને એમનાં અમૂલ્ય વચન સાંભળી કરણાનિધાન ભગવાન બોલ્યા - એમ જ થાઓ. હે 
રાજન! હું મારા જેવો [બીજો] ક્યાં જઈને ખોળું ? માટે પોતે જ આવીને તમારો પુત્ર બનીશ. ॥૧॥ 
સતરૂપહિ બિલોકિ કર જોરે । દેબિ માગુ બરુ જો રુચિ તોરે ॥ 
જો બરુ નાથ ચતુર નૃપ માગા | સોઈ કૃપાલ મોહિ અતિ પ્રિય લાગા ॥ર૨॥ 
શતરૂપાજીને હાથ જોડેલાં જોઈને ભગવાને કહું - હે દેવી! તમારી જે ઇચ્છા હોય, તે વર માગી લો. [શતરૂપાએ કહું 
-] હે નાથ! ચતુર રાજાએ જે વર માગ્યો, હે કૃપાળુ! તે મને ઘણો જ પ્રિય લાગ્યો. ॥ર॥ 


પ્રભુ પરંતુ સુઠિ હોતિ ઢિઠાઈ | જદપિ ભગત હિત તુમ્હહિ સોહાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-248 


સ્વામી | બ્રહ્મ સકલ ઉર અંતરજામી ॥૩॥ 


તુમ્હ બ્રહ્માદિ જનક જગ 
પરંતુ હે પ્રભુ! ઘણી ધૃષ્ટતા થઈ રહી છે, જોકે હે ભક્તોના હિત કરનારા! તે ધૃષ્ટતા પણ આપને સારી જ લાગે છે. 


આપ બ્રહ્મા આદિના પણ પિતા જગતના સ્વામી અને સર્વેના હદયના અંદરનું જાણનારા બ્રહ્મ છો, ॥ગા 

અસ સમુઝત મન સંસય હોઈ | કહા જો પ્રભુ પ્રવાન પુનિ સોઈ ॥ 

જે નિજ ભગત નાથ તવ અહહીં | જો સુખ પાવહિં જો ગતિ લહહીં ॥૪॥ 
આમ સમજીને પણ મનમાં સંશય થાય છે, તો પણ પ્રભૂએ જે કહું તે પ્રમાણ (સત્ય) છે. [હું તો આ માગું છું કે] હે 

નાથ! આપના જે નિજ જનો છે તે જે (અલૌકિક, અખંડ), સુખ પામે છે અને જે પરમ ગતિને પામે છે, ।૪॥ 

સોઈ સુખ સોઈ ગતિ સોઈ ભગતિ સોઈ નિજ ચરન સનેહું | 

સોઈ બિબેક સોઈ રહનિ પ્રભુ હમહિ કૃપા કરિ દેહુ ।૧૫૦ા 


દો૦- 
જ જ જ ન ક ક * ક કિ ક જા ક છ! 
હે પ્રભો એ જ સુખ, એ જ ગતિ, એ જ ભક્તિ, આપના ચરણોમાં એ જ પ્રેમ, એ જ જ્ઞાન અને એ જ રહેણીકરણી 


કૃપા કરીને અમને આપો. ॥૧૫૦॥ 
ચૌ૦- સુનિ મૃદુ ગૂઢ. રુચિર બર રચના | કૃપાસિંધુ બોલે મૃદુ બચના ॥ 


જો કછુ રુચિ તુમ્હરે મન માહીં | મૈ સો દીન્હ સબ સંસય નાહીં ॥૧| 
[સણીની । કોમળ, ગૂઢ અને મનોહર શ્રેષ્ઠ વાક્યરચના સાંભળીને કૃપાના સાગર ભગવાન કોમળ વચન બોલ્યા પ્ર 
તમારા મનમાં જે કંઈ ઇચ્છા છે, તે સર્વ મેં તમને આપ્યું, એમાં કોઈ સંશય ન રાખશો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-249 


માતુ બિબેક અલૌકિક તોરે | કબહું ન મિટિહિ અનુગ્રહ મોરે ॥ 
બંદિ ચરન મનુ કહેઉ બહોરી | અવર એક બિનતી પ્રભુ મોરી ।॥ર॥ 
હે માતા! મારી કૃપાથી તમારું અલૌકિક જ્ઞાન કદી નષ્ટ નહીં થાય. ત્યારે મનુએ ભગવાનના ચરણોની વંદના કરીને 
ફરી કહું - હે પ્રભુ! મારી એક વિનંતી બીજી છે - ॥૨॥ 
સુત બિષઈક તવ પદ રતિ હોઊ 1 મોહિ બડું મૂઢ કહે કિન કોઊ ॥ 
મનિ બિનુ ફનિ જિમિ જલ બિનુ મીના | મમ જીવન તિમિ તુમ્હહિ અધીના ॥ગા 
આપના ચરણોમાં મારી તેવી જ પ્રીતિ થાય કે જેવી પુત્ર ઉપર પિતાની હોય છે, ભલે ને મને કોઈ મહામૂર્ખ જ કેમ 


ન કહે, જેમ મણિના વિના સાપ અને જળ વિના માછલી [નથી રહી શકતી] એ જ રીતે મારું જીવત આપને આધીન રહે 
(આપના વિના રહી ન શકે.) ॥૩॥ 


અસ બરુ માગિ ચરન ગહિ રહેઊ | એવમસ્તુ કરુનાનિધિ કહેઊ ॥ 
અબ તુમ્હ મમ અનુસાસન માની | બસહુ જાઈ સુરપતિ રજધાની ।૪॥ 
એવો વર માગીને રાજાએ ભગવાનના ચરણ પકડી રાખ્યા, ત્યારે દયાના નિધાન ભગવાને કહું - આમ જ થાઓ. 
હવે, તમે મારી આજ્ઞા માનીને દેવરાજ ઇન્દ્રની રાજધાની (અમરાવતી)માં જઈને વાસ કરો. ॥૪॥ 
સો૦- તહીં કરિ ભોગ બિસાલ તાત ગએ કછુ કાલ પુનિ | 
હોઈહહુ અવધ ભુઆલ તબ મૈં હોબ તુમ્હાર સુત 11૧૫૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-250 


હે તાત! ત્યાં [સ્વર્ગના] ઘણા બધા ભોગ ભોગવી, થોડોક કાળ વીત્યા બાદ તમે અવધના રાજા થશો, ત્યારે હું 
તમારો પુત્ર થઈશ, ॥૧૫૧॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- ઇંચ્છામય નરબેષ સંવારેં | હોઇહઉં પ્રગટ નિકેત તુમ્હારે ॥ 
અંસન્ડ સહિત દેહ ધરિ તાતા | કરિહઉં ચરિંત ભગત સુખદાતા ॥૧॥ 


ઈંચ્છામય મનુષ્યરૂપ ધારણ કરી હું તમારા ઘેર પ્રકટ થઈશ. હે તાત! હું પોતાના અંશોસહિત દેહ ધારણ કરીને 
ભક્તોને સુખ આપનારાં ચરિત્રો કરીશ. ॥૧॥ 


જે સુનિ સાદર નર બડભાગી | ભવ તરિહરહિં મમતા મદ ત્યાગી ॥ 
આદિસક્તિ જોૉહેં જગ ઉપજાયા | સોઉ અવતરિહિ મોરિ યહ માયા ।ર૨॥ 


જે (ચરિત્રો)ને ખૂબ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય આદરસહિત સાંભળીને, મમતા અને મદ ત્યાગીને ભવસાગરને તરી જશે. 
આદિશક્તિ આ મારી (સ્વરૂપભૂતા) માયા પણ, જેણે જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે, અવતાર લેશે. ॥૨॥ 


પુરઉબ મૈ અભિલાષ તુમ્હારા | સત્ય સત્ય પન સત્ય હમારા ॥ 
પુનિ પુનિ અસ કહિ કૃપાનિધાના | અંતરધાન ભએ ભગવાના ।॥૩ગા 


આ રીતે હું તમારી અભિલાષા પૂરી કરીશ. મારું પ્રણ સત્ય છે, સત્ય છે, સત્ય છે. વારંવાર આમ કહીને કૃપાનિધાન 
ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ॥ગા 


દંપતિ ઉર ધરિ ભગત કુૃપાલા | તેહિં આશ્રમ નિવસે કછુ કાલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-251 


સમય પાઈ તનુ તજિ અનયાસા | જાઈ કીન્ડ અમરાવતિ બાસા 1।૪॥ 
તે સ્રી-પુરુષ (રાજા-રાણી) ભક્તો પર કૃપા કરનારા ભગવાનને હૃદયમાં ધારણ કરીને કેટલાક કાળ સુધી તે 
આશ્રમમાં રહા. પછી તેમણે સમય જોઈને, સહજ જ (વગર કોઈ કષ્ટ) શરીર છોડીને અમરાવતી (ઈન્દ્રની પુરી)માં જઈને 
વાસ કર્યો. ॥૪॥ 
દો૦ યહ ઇતિહાસ પુનીત અતિ ઉમહિ કહી બુૃષકેતુ | 
ભરદ્વાજ સુનુ અપર પુનિ રામ જનમ કર હેતુ 1।૧૫૨॥ 


થ જા. 


[વાશ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે -] હે ભરદ્વાજ! આ અત્યંત પવિત્ર ઈતિહાસ શિવજીએ પાર્વતીને કહ્યો હતો. હવે શ્રીરામના 
અવતાર લેવાનાં બીજાં કારણને સાંભળો. ॥૧૫૨॥ 
માસપારાયણ, પાંચમો વિશ્રામ 


માસપારાયણ, છડ્ડો 
પ્રતાપભાનુની વાર્તા 


ચૌ૦- સુનુ મુનિ કથા પુનીત પુરાની | જો ગીરિજા પ્રતિ સંભુ બખાની ॥ 
બિસ્વ બિદિત એક કેક્ય દેસૂ | સત્યકેતુ તહે બસઈ નરેસૂ ॥૧॥ 


હે મુનિ! તે પવિત્ર અને પ્રાચીન કથા સાંભળો, જે શિવજીએ પાર્વતીને કહી હતી. સંસારમાં પ્રસિદ્ધ એક કેકય દેશ 
છે. ત્યાં સત્યકેતુ નામે રાજા રહેતો (રાજ્ય કરતો) હતો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-252 


ધરમ ધુરંધર નીતિ નિધાના | તેજ પ્રતાપ સીલ બલવાના ।॥ 
તેહિ કે ભએ જુગલ સુત બીરા | સબ ગુન ધામ મહા રનધીરા ।ર૨॥ 


ન્‌ 


તે ધર્મની ધુરીને ધારણ કરનારો, નીતિની ખાણ, તેજસવી, પ્રતાપી, સુશીલ અને બળવાન હતો, તેને બે વીર પુત્ર 
થયા, જે સર્વે ગુણોના ભંડાર અને ખૂબ જ રણધીર હતા. ॥૨॥ 
રાજ ધની જો જેઠ સુત આહી | નામ પ્રતાપભાનુ અસ તાહી ॥ 
અપર સુતહિ અરિમર્દન નામા | ભુજ્બલ અતુલ અચલ સંગ્રામાં ગા 
રાજ્યનો ઉત્તરાધિકારી જે મોટો પુત્ર હતો, તેનું નામ પ્રતાપભાનુ હતું. બીજા પુત્રનું નામ અરિમદન હતું. જેની 
ભુજાઓમાં અપાર બળ હતું અને જે યુદ્ધમાં [પર્વત સમાન] અચળ રહેતો હતો, ॥૩॥ 
ભાઈહિ ભાઈહિ પરમ સમીતી | સકલ દોષ છલ બરજિત પ્રીતી ॥ 
જેઠે સુતહિ રાજ નૃપ દીન્હા | હરિ હિત આપુ ગવન બન કીન્હા |૪॥ 
ભાઈ-ભાઈમાં ઘણો મેળ અને સર્વ દોષ તથા પ્રપંચરહિત [સાચો] સ્નેહ હતો. રાજાએ જ્યેષ્ઠ પુત્રને રાજ આપ્યું 
અને પોતે ભગવાન [ના ભજન] માટે વનમાં જવા નીકળી પડ્યો. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ જબ પ્રતાપરબિ ભયઉ નૃપ ફિરી દોહાઈ દેસ [| 
પ્રજા પાલ અતિ બેદબિધિ ક્તહું નહીં અઘ લેસ 1।૧૫૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-253 


જ્યારે પ્રતાપભાનુ રાજા થયો, તેના દેશમાં તેની આણ ફરી વળી. તે વેદોમાં બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે ઉત્તમ રીતે 
પ્રજાનું પાલન કરવા લાગ્યો, તેના રાજ્યમાં પાપનું ક્યાંય નામ-નિશાન ન રહ્યું. ॥ ૧૫૩॥ 


ચૌ૦- નૃપ હિતકારક સચિવ સયાના | નામ ધરમરસુચે સુક સમાના ॥ 
સચિવ સયાન બંધુ બલબીરા | આપુ પ્રતાપપુંજ રનધીરા ।॥૧॥ 


€ 


રાજાનું હિત કરનાર અને શુક્રાચાર્ય જેવો બુદ્ધિમાન ધર્મરુંચે નામે તેનો મંત્રી હતો. આ પ્રમાણે બુદ્ધિમાન મંત્રી અને 
બળવાન તથા વીર ભાઈ સાથે રાજા પોતે પણ ઘણો પ્રતાપી અને રણધીર હતો. ॥ ૧॥ 


સેન સંગ ચતુરંગ અપારા | અમિત સુભટ સબ સમર જુઝારા ॥ 
સેન બિલોકિ રાઉ હરષાના | અરુ બાજે ગહગહે નિસાના ।ર૨॥ 


નજ ક આ જ. જિ ર” જમ છે દ 
સાથે અપાર ચતુરંગીણી સેના હતી, જેમાં અસંખ્ય યોદ્ધા હતા; તે બધા જ રણમાં ઝૂઝી મરનારા હતા. પોતાની 
સેનાને જોઈ રાજા ઘણો પ્રસન્‍ન થયો અને ઘમાઘમ નગારાં વાગવાં લાગ્યાં. ॥૨॥ 


બિજય હેતુ ક્ટકઈ બનાઈ । સુદિન સાધિ નૃપ ચલેઉ બજાઈ ।॥ 
જહે તર્હે પરીં અનેક લરાઈ | જીતે સકલ ભૂપ બરિઆઈ ।૩ા 


દિગ્વિજયને માટે સેના તૈયાર કરી તે રાજા શુભ દિન (મુહૂર્ત) જોઈને ડંકો વગડાવી ચાલ્યો. ચારેકોર ઘણાં જ યુદ્ધ 
થયાં. તેણે બધા જ રાજાઓને બળપૂર્વક જીતી લીધા. ॥૩॥ 


સપ્ત દીપ ભુજબલ બસ કીન્હે | લૈ લૈ દંડ છાડિ નૃપ દીન્હે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-254 


સકલ અવનિ મંડલ તેહિ કાલા | એક પ્રતાપભાનુ મહિપાલા [।૪॥ 
પોતાની ભુજાઓના બળથી તેણે સાતેય દ્વીપ(ભૂમિખંડો)તે વશ કરી લીધા અને રાજાઓ પાસેથી દંડ (કર) લઈ - 
લઈને તેમને છોડી દીધા. સંપૂર્ણ પૃથ્વીમંડળનો તે સમયે પ્રતાપભાનુ જ એકમાત્ર (ચક્રવર્ત) રાજા હતો. ॥૪॥ 
દો૦- સ્વબસ બિસ્વ કરિ બાહુબલ નિજ પુર કીન્હ પ્રબેસુ | 
અરથ ધરમ કામાદિ સુખ સેવઈ સમર્યેં નરેસુ 1।૧૫૪॥ 
સંસાર આખાયને પોતાની ભુજાઓના બળે વશમાં કરીને રાજાએ પોતાના નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. રાજા અર્થ, ધર્મ 
અને કામ આદિનાં સુખોનું સમયાનુસાર સેવન કરતો હતો. ॥૧૫૪॥ 
ચૌ૦- ભૂપ પ્રતાપભાનુ બલ પાઈ । કામધેનુ ભૈ ભૂમિ સુહાઈ ॥ 
સબ દુખ બરજિત પ્રજા સુખારી | ધરમસીલ સુંદર નર નારી ।॥૧॥ 
રાજા પ્રતાપભાનુનું બળ પામીને ભૂમિ સુંદર કામધેનુ (મનવાંછિત વસ્તુ આપનાર) બની ગઈ. [તેમના રાજ્યમાં] 
પ્રજા સર્વે પ્રિકારનાં] દુઃખોથી રહિત અને સુખી હતી. બધાં સ્ત્રી-પુરુષો સુંદર અને ધર્માત્મા હતાં. ॥૧॥ 
સચિવ ધરમરુચે હરિ પદ પ્રીતી | નૃપ હિત હેતુ સિખવ નિત નીતી ॥ 
ગુર સુર સંત પિતર મહિદેવા | કરઇ સદા નૃપ સબ કે સેવા ।॥ર॥ 


ધર્મરુચિ મંત્રીનો શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રેમ હતો. તે રાજાના હિત માટે સદાય તેને નીતિ શીખવતો હતો. રાજા ગુરુ, 
દેવતા, સંત, પિતૃ અને બ્રાહ્મણ - એ સર્વેની સદા સેવા કર્યા કરતો હતો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-255 


ભૂપ ધરમ જે બેદ બખાને | સકલ કરઇ સાદર સુખ માને ॥ 

દિન પ્રતિ દેઇ બિબિધ બિધિ દાના | સુનઈ સાસ્ત્ર બર બેદ પુરાના ॥૩ા 

વેદોમાં રાજાઓના જે ધર્મ બતાવવામાં આવ્યા છે, તે સવેનું રાજા સદા આદરપૂર્વક અને સુખ માનીને પાલન કરતો 
હતો. પ્રતિદિન અનેક પ્રકારનાં દાન આપતો અને ઉત્તમ શાસ્ત્ર, વેદ અને પુરાણ સાંભળતો હતો. ॥૩॥ 

નાના બાપી કૂપ તડાગા | સુમન બાટિકા સુંદર બાગા ।॥ 

બિપ્રભવન સુરભવન સુહાએ | સબ તીરથન્હ બિચિત્ર બનાએ 1।૪| 


તેણે ઘણી જ વાવડીઓ, કૂવા, તળાવ, ફૂલવાડીઓ, સુંદર બગીચા, બ્રાહ્મણો માટે ઘર અને દેવતાઓનાં સુંદર વિચિત્ર 
મંદિર સર્વે તીર્થોમાં બનાવડાવ્યાં, ॥૪॥ 


દો૦: જહે લગિ કહે પુરાન શ્રુતિ એક એક સબ જાગ [| 
બાર સહસ્ર સહસ્ર નૃપ કિએ સહિત અનુરાગ 1।૧૫૫॥ 
વેદ અને પુરાણોમાં જેટલા પ્રકારના યજ્ઞો કહેવાયા છે, રાજાએ એક-એક કરીને તે સર્વે યજ્ઞોને પ્રેમસહિત હજાર- 
હજાર વાર કર્યા, ॥1૧૫૫॥ 


ક 


ચૌ૦- હદર્યે ન કછુ ફલ અનુસંધાના | ભૂપ બિબેકી પરમ સુજાના ॥ 
કરઇ જે ધરમ કરમ મન બાની | બાસુદેવ અર્પિત નૃપ ગ્યાની ॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-256 


[રાજાના] હૃદયમાં કોઈ ફળની કામના ન હતી. રાજા ઘણો જ બુદ્ધિમાન અને જ્ઞાની હતો. તે જ્ઞાની રાજા કર્મ, મન 
અને વાણીથી, જે કંઈ પણ ધર્મ કરતો હતો, તે સર્વે ભગવાન વાસુદેવને અર્પણ કરીને કરતો હતો. ॥૧॥ 


ચઢિ બર બાજિ બાર એક રાજા | મૃગયા કર સબ સાજિ સમાજા ॥ 
બિંધ્ધાઅલ ગભીર બન ગયઊ 1।| મૃગ પુનીત બહુ મારત ભયઊ 1॥।ર॥ 
એક વખત તે રાજા એક સુંદર ધોડા પર સવાર થઈને, શિકાર કરવાનો સર્વ સામાન લઈને વિન્ધ્યાચલના ગાઢ 
જંગલમાં ગયો અને ત્યાં તેણે ઘણા જ શ્રેષ્ઠ-શ્રેષ્ઠ હરણો માર્યા. ॥૨॥ 
ફિરત બિપિન નૃપ દીખ બરાહૂ | જનુ બન દુરેઉ સસિહિ ગ્રસિ રાહૂ ॥ 
બડ બિધુ નહિં સમાત મુખ માહીં | મનહું કોધ બસ ઉગિલત નાહીં ॥ગા 
રાજાએ વનમાં ફરતાં એક સૂવર જોયું, [દાંતોના કારણે એ એવું દેખાતું હતું ] જાણે ચન્દ્રમાને ગ્રસીને (મોમાં પકડીને) 
રાહુ વનમાં આવી છુપાયો હોય, ચન્દ્રમા મોટો હોવાથી તેના મોંમાં સમાતો નથી અને જાણે તે પણ ક્રોધવશ તેને ઓકતો 
પણ નથી. ॥ગા 
કોલ કરાલ દસન છબિ ગાઈ | તનુ બિસાલ પીવર અધિકાઈ ॥ 
ઘુરુઘુરાત હય આરો પાર્એં | ચકિત બિલોક્ત કાન ઉઠાએં ।૪॥ 
આ તો સૂવરના ભયાનક દાંતોની શોભા કહેવામાં આવી. [અહીં] તેનું શરીર પણ ઘણું વિશાળ અને જાડું હતું. 
ઘોડાનો અણસાર પામી તે ઘૂરકતું ઘૂરકતું કાન ઉઠાવી સાવધાન બનીને જોઈ રહ્યું હતું. ॥1૪॥ 


દો૦- નીલ મહીધર સિખર સમ દેખિ બિસાલ બરાહું 


શ્રીરામચરિતમાનસ-257 


ચપરિ ચલેઉ હય સુટુકિ નૃપ હોંકિ ન હોઈ નિબાહુ ॥।૧૫૧॥ 


નીલ પવતના શિખરની જેવા વિશાળ [શરીરવાળા] તે સૂવરને જોઈને રાજા ઘોડાને ચાબુક લગાવી ઝડપથી ચાલ્યો 
અને સૂવરને લલકા્યું કે હવે તારો બચાવ નહિ થઈ શકે, ॥૧૫૬]॥ 


ચૌ૦- આવત દેખિ અધિક રવ બાજી | ચલેઉ બરાહ મરુત ગતિ ભાજી ॥ 
તુર્ત કીન્હ નૃપ સર સંધાના | મહિ મિલિ ગયઉ બિલોક્ત બાના ।૧॥ 


ક ક. કે સ. 


ઘોડાને પોતાની તરફ અધિક વેગથી ધસી આવતો જોઈને સૂવર પવનવેગે દોડ્યું. રાજાએ તરત જ બાણને ધનુષ 
પર ચઢાવ્યું. સૂવર બાણને જોતાં જ પૃથ્વીસરસુ થઈ ગયું (લપાઈ ગયું). ॥૧॥ 
તકિ તકિ તીર મહીસ ચલાવા | કરિ છલ સુઅર સરીર બચાવા ॥ 
પ્રગટત દુરત જાઈ મૃગ ભાગા | રિસ બસ ભૂપ ચલેઉ સંગ લાગા ।ર૨॥ 
રાજા તાકી-તાકીને તીર ચલાવે છે, પરંતુ સૂવર છળ કરીને શરીરને બચાવતું જાય છે. તે પશુ ક્યારેક પ્રકટ થતું હતું 
અને ક્યારેક સંતાતુ નાસતું જતું હતું. રાજા પણ ક્રોધવશ તેની પાછળ ચાલ્યો જતો હતો. ॥૨॥ 
ગયઉ દૂરિ ઘન ગહન બરાહૂ | જહે નાહિન ગજ બાજિ નિબાહૂ ॥ 
અતિ અકેલ બન બિપુલ ક્લેસૂ | તદપિ ન મૃગ મગ તજઇ નરેસૂ ॥ગા 


સૂવર ઘણે દૂર એવા ગાઢ જંગલમાં જતું રહ્યું, જ્યાં હાથી ઘોડા પાર પામી શકતા ન હતા. રાજા બિલકુલ એકલો 
હતો અને વનમાં વ્યથા પણ ઘણી હતી, તો પણ રાજાએ તે પશુનો પીછો ન છોડ્યો. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-258 


કોલ બિલોકિ ભૂપ બડ ધીરા | ભાગિ પૈઠ ગિરિગુઢાં ગભીરા ॥ 
અગમ દેખિ નૃપ અતિ પછિતાઈ | ફેરેઉ મહાબન પરેઉ ભુલાઈ ।૪॥ 
રાજાને ઘણો ધૈર્યવાન જોઈને સૂવર નાસીને પર્વતની એક ઊંડી ગૂફામાં પૈસી ગયું. તેમાં જવું કઠિન જોઈને રાજાને 
ઘણા પસ્તાઈને પાછા ફરવું પડ્યું; પણ તે ગાઢ જંગલમાં તે રસ્તો ભૂલી ગયો. ॥૪॥ 
દો૦ ખેદ ખિન્ન છુદ્ધિત તૃષિત રાજા બાજિ સમેત 1।| 
ખોજત બ્યાકુલ સરિત સર જલ બિનુ ભયઉ અચેત 1૧૫૭॥ 
ઘણો પરિશ્રમ કરવાથી થાકેલો અને ઘોડા સહિત ભૂખ-તરસથી વ્યાકુળ રાજા નદી-તળાવ શોધતાં-શોધતાં પાણી 
વગર વ્યાકુળ થઈ ગયો. ॥ ૧૫૭॥ 
ચૌ૦- ફિરત બિપિન આશ્રમ એક દેખા | તરહે બસ નૃપતિ કપટ મુનિબેષા ॥ 
જાસુ દેસ નૃપ લીન્હ છડાઈ | સમર સેન તજિ ગયઉ પરાઈ ।॥૧॥ 
વનમાં ફરતાં ફરતાં તેણે એક આશ્રમ જોયો; ત્યાં કપટપૂર્વક મુનિનો વેષ ધરીને એક રાજા રહેતો હતો, જેનો દેશ 
રાજા પ્રતાપભાનુએ. પડાવી લીધો હતો અને જે સેનાને છોડીને યુદ્ધમાંથી ભાગી ગયો હતો. ॥૧॥ 
સમય પ્રતાપભાનુ કર જાની | આપન અતિ અસમય અનુમાની ॥ 
ગયઉ ન ગૃહ મન બહુત ગલાની | મિલા ન રાજહિ નૃપ અભિમાની [॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-259 


પ્રતાપભાનુનો સમય (સારા દિવસો) જાણીને અને પોતાના કુસમય(ખરાબ દિવસો)નું અનુમાન કરી તેના મનમાં 
મોટી ગ્લાનિ થઈ હતી, એથી તે ન તો ઘેર ગયો અને અભિમાની હોવાને કારણે ન તો રાજા પ્રતાપભાનુને મળ્યો (અર્થાત્‌ 
પ્રતાપભાનુ સાથે સંધિ ન કરી). ॥ર॥ 


રિસ ઉર મારિ રંક જિમિ રાજા | બિપિન બસઈ તાપસ કે સાજા ॥ 
તાસુ સમીપ ગવન નૃપ કીન્હા | યહ પ્રતાપરબિ તેહિં તબ ચીન્હા ॥૩ગા 


દરિદ્રની જેમ મનમાં જ ક્રોધને મારીને તે રાજા તપસ્વીના વેશમાં વનમાં રહેતો હતો. રાજા (પ્રતાપભાનું) તેના પાસે 
ગયો. તેણે તરત જ ઓળખી લીધો કે આ પ્રતાપભાનુ છે. ॥૩॥ 


રાઉ તૃષિત નર્હિં સો પહિચાના | દેખિ સુબેષ મહામુનિ જાના ॥ 
ઉતરિ તુરગ તેં કીન્હ પ્રનામા | પરમ ચતુર ન કહેઉ નિજ નામા ।૪॥ 


રાજા તરસ્યો હોવાને કારણે [વ્યાકુળતાથી। તેને ઓળખી ન શક્યો. સુંદર વેષ જોઈને રાજાએ તેને મહામુનિ જાણીને 
ઘોડા ઉપરથી ઊતરીને એને પ્રણામ કર્યા, પરંતુ ખૂબ ચતુર હોવાને કારણે રાજાએ તેને પોતાનું નામ ન બતાવ્યું, ॥૪॥ 


દો૦ ભૂપતિ તૃષિત બિલોકિ તેહિ સરબરું દીન્હ દેખાઈ | 
મજ્જન પાન સમેત હય કીન્હ નૃપતિ હરષાઇ 1।૧૫૮॥ 


રાજાને તરસ્યો જોઈને તેણે સરોવર બતાવી દીધું. પ્રસન્ન થઈને રાજાએ ઘોડાસહિત તેમાં સ્નાન કર્યું અને જળપાન 
ક્યું, ॥1૧૫૮॥ 


ચૌ૦- ગૈ શ્રમ સકલ સુખી નૃપ ભયઊ | નિજ આશ્રમ તાપસ લૈ ગયઊ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-260 


આસન દીન્હ અસ્ત રબિ જાની | પુનિ તાપસ બોલેઉ મૃદુ બાની ॥૧|॥ 


બધો થાક ઊતરી ગયો, રાજા સુખી થઈ ગયો, ત્યારે તપસ્વી તેને પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયો અને સૂર્યાસ્તનો 
સમય જાણીને રાજાને બેસવા માટે આસન આપ્યું, પછી તે તપસ્વી કોમળ વાણીથી બોલ્યો - ॥૧॥ 


કો તુમ્હ કસ બન ફિરહુ અકેલે | સુંદર જુબા જીવ પરહેલેં ॥ 
ચક્રબર્તી કે લચ્છન તોરે । દેખત દયા લાગિ અતિ મોરેં ॥ર૨॥ 


તમે કોણ છો? સુંદર યુવક થઈતે, જીવનની પરવા ન કરીને, વનમાં એકલા કેમ ફરી રહ્યા છો? તમારા ચક્રવર્તી 
રાજા જેવાં લક્ષણો જોઈને મને ઘણી દયા આવે છે. ॥૨॥ 


નામ પ્રતાપભાનુ અવનીસા | તાસુ સચિવ મૈં સુનહુ મુનીસા ॥ 
ફિરત અહેરેં પરેઉં ભુલાઈ | બડે ભાગ દેખેઉં પદ આઈ ॥।ગા 


[રાજાએ કહ્યું -] હે મુનીશ્વર! સાંભળો, પ્રતાપભાનુ નામે એક રાજા છે, હું એમનો મંત્રી છું. શિકાર માટે ફરતાં હું 
રસ્તો ભૂલી ગયો છું. મોટા ભાગ્યને લીધે અહીં આવી હું આપના ચરણોનાં દર્શન પામ્યો છું. ॥૩॥ 
હમ કહં દુર્લભ દરસ તુમ્હારા | જાનત હોં કછુ ભલ હોનિહારા ॥ 
કહ મુનિ તાત ભયઉ એંધિઆરા | જોજન સત્તરિ નગરું તુમ્હારા ॥૪॥ 
અમને આપનું દર્શન દુર્લભ હતું, એટલે એમ જણાય છે કે કંઈક ભલું થવાનું છે. મુનિએ કહ્યું - હે તાત! અંધારું 
થઈ ગયું. તમારું નગર અહીંથી સિત્તેર યોજન દૂર છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-261 


દો૦; નિસા ઘોર ગંભીર બન પંથ ન સુનહુ સુજાન | 
બસહુ આજુ અસ જાનિ તુમ્હ જાએહુ હોત બિહાન 1।૧૫૯૯(૭)॥ 
હે સુજ્ન! સાંભળો, ઘોર અંધારી રાત છે, ગાઢ જંગલ છે, રસ્તો નથી એમ સમજી તમે આજે અહીં જ રોકાઈ જાઓ, 
સવાર થતાં જ ચાલ્યા જજો, ॥૧૫૯(5)॥ 
તુલસી જસિ ભવતબ્યતા તેસી મિલઈ સહાઈ 
આપુનુ આવઇ તાહિ પહિં તાહિ તહાં લે જાઈ 1।૧૫૯(])॥| 
તુલસીદાસજી કહે છે - જેવી ભવિતવ્યતા (ભાવિ) હોય છે, તેવી જ સહાયતા મળી જાય છે. કાં તો તે પોતે જ તેમની 
પાસે આવે છે, કાં તો એને ત્યાં લઈ જાય છે. ॥૧૫૯(ખ)॥ 
ચૌ૦- ભલેહિં નાથ આયસુ ધરિ સીસા | બાંધિ તુરગ તરુ બૈઠ મહીસા ॥ 
નૃપ બહુ ભાંતિ પ્રસંસેઉ તાહી | ચરન બંદિ નિજ ભાગ્ય સરાહી ॥૧॥ 
હે નાથ! બહુ સારું, એમ કહીને અને એમની આજ્ઞા માથે ચઢાવીને, ઘોડાને વૃક્ષ સાથે બાંધીને રાજા બેસી ગયો. 
રાજાએ તેની અનેક પ્રકારે પ્રશંસા કરી અને તેના ચરણોની વંદના કરીને પોતાના ભાગ્યનાં વખાણ કર્યા. ॥૧॥ 
પુનિ બોલેઉ મૃદુ ગિરા સુહાઈ | જાનિ પિતા પ્રભુ કરઉં ઢિઠાઈ ॥ 
મોહિ મુનીસ સુત સેવક જાની | નાથ નામ નિજ કહહુ બખાની ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-262 


પછી સુંદર કોમળ વાણીમાં કહ્યું - હે પ્રભો! આપને પિતા જાણી હું ધૃષ્ટતા કરું છું. હે મુનીશ્વર! મને પોતાનો પુત્ર 
અને સેવક જાણીને પૌતાનું નામ [ધામ] વિસ્તારથી બતાવો. ॥૨॥ 
તેહિ ન જાન નૃપ નૃપહિ સો જાના | ભૂપ સુહૃદ સો કપટ સયાના ॥ 
બેરી પુનિ છત્રી પુનિ રાજા | છલ બલ કીન્ડ ચહઈ નિજ કાજા ।॥૩॥ 
રાજાએ તેને ઓળખ્યો ન હતો, પણ રાજાને તે ઓળખી ગયો હતો. રાજા તો શુદ્ધહૃદયી હતો અને પેલો કપટ 
કરવામાં ચતુર હતો. એક તો વેરી, વળી જાતિનો ક્ષત્રિય, વળી રાજા. પેલો છળબળથી પોતાનું કામ બનાવવા ઇચ્છતો 
હતો. ગા 


સમુઝિ રાજસુખ દુખિત અરાતી | અરવાં અનલ ઇવ સુલગઇ છાતી ॥ 
સરલ બચન નૃપ કે સુનિ કાના | બયર સંભારિ હદર્ય હરષાના ॥૪॥ 
તે શત્રુ પોતાના રાજ્ય-સુખને જાણીને (સ્મરણ કરીને) દુઃખી હતો. તેની છાતી (કુંભારના) નિભાડાના અગ્નિ પેઠે 
(અંદર જ અંદર) સળગી રહી હતી. રાજાનાં સરળ વચન કાનથી સાંભળી, પોતાના વેરને યાદ કરી તે અંતરમાં હર્ષ 
પામ્યો. ॥૪॥ 
દો૦: કપટ બોરિ બાની મૃદુલ બોલેઉ જુગુતિ સમેત [| 
નામ હમાર ભિખારિ અબ નિર્ધન રહિત નિકેત 1।૧૧૦॥ 
તે કપટથી તરબોળ ઘણી યુક્તિ સાથે કોમળ વાણી બોલ્યો - હવે, અમારું નામ ભિખારી છે. કારણ કે અમે નિર્ધન 
અને અનિકેત (ઘર-દ્વારહીન) છીએ. ॥૧૧૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-263 


ચૌ૦- કહ નૃપ જે બિગ્યાન નિધાના | તુમ્હ સારિખે ગલિત અભિમાના ॥ 
સદા રહહિં અપનપૌ દુરાર્બએે | સબ બિધિ કુંસલ કુબેષ બનાર્એ ॥૧॥ 
રાજાએ કહ્યું - જે આપના જેવા વિજ્ઞાનના ભંડાર અને સર્વથા અભિમાનરહિત હોય છે, તે પોતાના સ્વરૂપને સદા 
સંતાડી રાખે છે. કેમકે કુવેશ બનાવી રહેવામાં જ બધી રીતે કલ્યાણ છે (પ્રકટ સંતવેશમાં માન મળવાની અને માનથી 
પતનની સંભાવના છે). ॥૧॥ 
તેહિ તેં ક્હહિં સંત શ્રુતિ ટેરેં | પરમ અકિંચન પ્રિય હરિ કેરે ॥ 
તુમ્હ સમ અધન ભિખારિ અગેહા | હોત બિરંચિ સિવહિ સંદેહા ॥ર॥ 
એટલે જ સંતો અને વેદો પોકારીને કહે છે કે પરમ અકિંચન (સર્વથા અહંકાર, મમતા અને માનરહિત) જ ભગવાનને 
પ્રિય હોય છે. આપ જેવા નિર્ધન, ભિખારી અને ગૃહહીનોને જોઈને બ્રહ્મા અને શિવજીને પણ સંશય થઈ જાય છે [કે 
તેઓ વાસ્તવિક સંત છે કે ભિખારી]. ॥૨॥ 


જોસિ સોસિ તવ ચરન નમામી | મો પર કૃપા કરિઅ અબ સ્વામી ॥ 
સહજ પ્રીતિ ભૂપતિ કે દેખી | આપુ બિષય બિસ્વાસ બિસેષી ॥૩॥ 
આપ જે હોવ તે (અર્થાત્‌ જે કોઈ પણ હોવ), હું આપના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. હે સ્વામી ! હવે મારા પર કૃપા 
કરો. પોતાના ઉપર રાજાની સ્વાભાવિક પ્રીતિ અને પોતાને વિષે તેનો અધિક વિશ્વાસ જોઈને - ॥૩॥ 


સબ પ્રકાર રાજહિ અપનાઈ | બોલેઉ અધિક સનેહ જનાઈ ।॥ 
સુનુ સતિભાઉ કહઉં મહિપાલા | ઇહાં બસત બીતે બહુ કાલા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-264 


સર્વે પ્રકારથી રાજાને પોતાના વશમાં કરીને, અધિક સ્નેહ બતાવતાં તે (કપટ-તપસ્વી) બોલ્યો - હે રાજન્‌! સાંભળો, 
હું તમને સત્ય કહું છું. મને અહીં રહેતાં ઘણો કાળ વીતી ગયો. ॥૪॥ 
દો૦ અબ લગિ મોહિ ન મિલેઉ કોઉ મૈ ન જનાવઉં કાહુ | 
લોકમાન્યતતા અનલ સમ કર તપ કાનન દાહુ ।૧૧૬૧(૭)॥ 
આજ સુધી ન તો કોઈ મને મળ્યું અને ન હું પોતાને કોઈની પાસે પ્રકટ કરું છું; કેમ કે લોકમાં પ્રતિષ્ઠા અગ્નિ સમાન 
છે જે તપરૂપી વનને ભસ્મ કરી નાખે છે. ॥૧૬૧(ક)॥ 
સો૦- તુલસી દેખિ સુબેષુ ભૂલહિં મૂઢ ન ચતુર નર [| 
સુંદદ કેકિહિ પેખુ બચન સુધા સમ અસન અહિ 1।૧૧૬૧(]॥ 
તુલસીદાસજી કહે છે - સુંદર વેશ જોઇત્તે મૂઢ જ નહીં, ચતુર મનુષ્ય પણ છેતરાઈ જાય છે. સુંદર મોરને જુઓ, તેનાં 


પ 


વચન તો અમૃત જેવાં છે અને આહાર સર્પનો છે. ॥૧૬૧(ખ)॥ 


ચૌ૦- તાતે ગુપુત રહઉ જગ માહીં | હરિ તજિ કિમપિ પ્રયોજન નાહીં ॥ 
પ્રભુ જાનત સબ બિનહિં જનાર્એે | કહહુ કવનિ સિધિ લોક રિઝાએ ॥૧॥ 


[કંપટ-તપસ્વીએ કહ્યું -] એટલે જ હું જગતમાં સંતાઈને રહું છું. શ્રીહરિના સિવાય કોઈથી કંઈ પણ પ્રયોજન રાખતો 
નથી, પ્રભુ તો વિના જણાવ્યે જ સર્વ જાણે છે. તો કહો, સંસારને રીઝવવાથી શું સિદ્ધિ મળશે? ॥૧॥ 


તુમ્હ સુચિ સુમતિ પરમ પ્રિય મોરે | પ્રીતિ પ્રતીતિ મોહિ પર તોરેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-265 


અબ જો તાત દુરાવઉ તોહી | દારુન દોષ ઘટઈ અતિ મોહી ।ર૨॥ 
તમે પવિત્ર અને સુંદર બુદ્ધિવાળા છો, એટલે મને ઘણા જ પ્રિય છો અને તમારી પણ મારા પર પ્રીતિ અને વિશ્વાસ 


ક 


છે. હે તાત! હવે જો હું તમારાથી કંઈ છુપાવું તો મને ઘણો જ ભયાનક દોષ લાગશે. ॥૨॥ 
જિમિ જિમિ તાપસુ કથઈ ઉદાસા | તિમિ તિમિ નૃપહિ ઉપજ બિસ્વાસા ॥ 
દેખા સ્વબસ કરમ મન બાની | તબ બોલા તાપસ બગધ્યાની ॥ગા 
જેમ જેમ તે તપસ્વી ઉદાસીનતાની વાતો કહેતો હતો, તેમ તેમ રાજાને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થતો જતો હતો, જ્યારે તે 
બગલાની જેમ ધ્યાન કરનારા (કપટી) મુનિએ રાજાને કર્મ, મન અને વચનથી પોતાના વશમાં જાણ્યો, ત્યારે તે બોલ્યો 
-॥ગા 
નામ હમાર એકતનુ ભાઈ । સુનિ નૃપ બોલેઉ પુનિ સિરુ નાઈ ॥ 
કહહું નામ કર અરથ બખાની | મોહિ સેવક અતિ આપન જાની ।૪॥ 
હે ભાઈ! અમારું નામ એકતનુ છે. એ સાંભળીને રાજાએ ફરી શીશ નમાવી કહ્યું - મને પોતાનો અત્યંત [અનુરાગી] 
સેવક જાણીને પોતાના નામનો અર્થ સમજાવીને કહો. ॥૪॥ 
દો૦; આદિસૃષ્ટિ ઉપજી જબહિં તબ ઉતપતિ ભૈ મોરિ । 
નામ એક્તનુ હેતુ તેહિ દેહ ન ધરી બહોરિ 1।૧૬૨॥ 


[કપટી મુનિએ કહ્યું -] જ્યારે સર્વપ્રથમ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ હતી, ત્યારે મારી ઉત્પત્તિ થઈ હતી. ત્યારથી મેં ફરી 
બીજો દેહ ધારણ કર્યો નથી, એટલે મારું નામ એકતનુ છે. ॥૧૬૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-266 


ચૌ૦- જનિ આચરજુ કરહુ મન માહીં | સુત તપ તેં દુર્લભ કછુ નાહીં ॥ 
તપબલ તે જગ સૃજઈ બિધાતા | તપબલ બિષ્નુ ભએ પરિત્રાતા ॥૧॥ 


હે પૃત્ર! મનમાં આશ્ચર્ય ન પામીશ, તપથી કંઈ પણ દુર્લભ નથી, તપના બળથી બ્રહ્મા જગતને રચે છે. તપના જ 
બળે વિષ્ણુ સંસારનું પાલન કરનારા બન્યા છે. ॥૧॥ 
તપબલ સંભુ કરહિં સંઘારા | તપ તેં અગમ ન કછુ સંસારા ॥ 
ભયઉ નૃપહિ સુનિ અતિ અનુરાગા | કથા પુરાતન કહે સો લાગા ॥।ર॥ 


તપના બળથી રુદ્ર સંહાર કરે છે. સંસારમાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી જે તપથી ન મળી શકે. આ સાંભળીને રાજાને 
તપસ્વી પ્રત્યે ઘણો અનુરાગ થયો, ત્યારે તે (તપસ્વી) જૂની કથાઓ કહેવા લાગ્યો. ॥ર॥ 


કરમ ધરમ ઇતિહાસ અનેકા | કરઈ નિરૂપન બિરતિ બિબેકા ॥ 
ઉદભવ પાલન પ્રલય કહાની | કહેસિ અમિત આચરજ બખાની ॥ગા 


કર્મ, ધર્મ અને અનેક પ્રકારના ઈતિહાસ કહીને તે વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવા લાગ્યો, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, 
પાલન (સ્થિતિ) અત્તે સંહાર(પ્રલય)ની. અપાર આશ્ચર્ય ભરેલી કથાઓ તેણે વિસ્તારથી કહી. ॥ગા 


સુનિ મહીપ તાપસ બસ ભયઊ | આપન નામ કહન તબ લયઊ ।॥ 
કહં તાપસ નૃપ જાનઉં તોહી | કીન્હેહુ કપટ લાગ ભલ મોહી 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-267 


રાજા આ સાંભળીને તે તપસ્વીના વશમાં થઈ ગયો અને ત્યારે તે તેને પોતાનું નામ બતાવવા લાગ્યો. તપસ્વીએ 
કહ્યું - રાજન્‌! હું તમને ઓળખું છું, તમે કપટ કર્યું, તે મને ઠીક લાગ્યું છે. ॥૪॥ 


સો૦- સુનુ મહીસ અસિ નીતિ જહે તર્હેં નામ ન કહહિં નૃપ | 
મોહિ તોહિ પર અતિ પ્રીતિ સોઈ ચતુરતા બિચારિ તવ 11૧૧૩॥ 


હે રાજન્‌! સાંભળો, એવી નીતિ છે કે રાજા લોકો. જ્યાં-ત્યાં પોતાનું નામ નથી કહેતા, તમારી એ જ ચતુરાઈને 
સમજીને તમારા પર મારો ઘણો સ્નેહ થઈ ગયો છે. ॥૧૬૩॥ 


ચૌ૦- નામ તુમ્હાર પ્રતાપ દિનેસા | સત્યકેતુ તવ પિતા નરેસા ॥ 
ગુર પ્રસાદ સબ જાનિઅ રાજા | કંહિઅ ન આપન જાનિ અકાજા ॥૧॥ 


તમારું નામ પ્રતાપભાનુ છે, મહારાજ સત્યકેતુ તમારા પિતા હતા. હે રાજન્‌! ગુરુની કૃપાથી હું બધું જાણું છું પણ 
પોતાત્તું અકાર્ય [પોતાની હાર] માનીને કહેતો તથી. ॥૧॥ 


દેખિ તાત તવ સહજ સુધાઈ । પ્રીતિ પ્રતીતિ નીતિ નિપુનાઈ ॥ 
ઉપજિ પરી મમતા મન મોરે । ક્હઉં કથા નિજ પૂછે તોરે [।ર॥ 


હે તાત! તમારી સ્વાભાવિક સરળતા, પ્રેમ, વિશ્વાસ અને નીતિમાં નિપુણતા જોઈને મારા મનમાં તમારા ઉપર ઘણી 
મમતા ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે હું તમારા પૂછવાથી પોતાની કથા કહું છું. ॥૨॥ 


અબ પ્રસન્ન મૈ સંસય નાહીં | માગુ જો ભૂપ ભાવ મન માહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-268 


સુનિ સુબચન ભૂપતિ હરષાના | ગહિ પદ બિનય કીન્હિ બિધિ નાના ॥ગા 
હવે હું પ્રસન્‍ન છું, એમાં સંશય ન કરશો. હે રાજન્‌! જે મનને ગમે તે જ માગી લો. સુંદર (પ્રિય) વચન સાંભળીને 


છૂ છુ છું. 


રાજા હર્ષિત થઈ ગયો અને [મુનિના] પગ પકડીને તેણે અનેક પ્રકારે વિનંતી કરી. ॥૩ા 


કુપાસિંધુ મુનિ દરસન તોરે | ચારિ પદારથ કરતલ મોરે ।॥ 
પ્રભુહિ તથાપિ પ્રસન્ન બિલોકી | માગિ અગમ બર હોઉં અસોકી ।૪॥ 
હે દયાસાગર મુનિ! આપનાં દર્શનથી જ ચારેય પદાર્થ (અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષ) મારી મુડ્ડીમાં આવી ગયા. તો 
પણ સ્વામીને પ્રસન્ન જોઈને હું આ દુર્લભ વર માગીને શોકરહિત [કેમ ન] થઈ જાઉં. ॥૪॥ 
દો૦: જરા મરન દુખ રહિત તનુ સમર જિતે જનિ કોઉ | 
એક્છત્ર રિપુહડીન મહિ રાજ કલપ સત હોઉ ॥૧૧૪॥ 


મારું શરીર વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુના દુઃખથી રહિત થઈ જાય; મને યુદ્ધમાં કોઈ જીતી ન શકે અને પૃથ્વી પર મારું 
સો કલ્પ સુધી એકછત્ર અકંટક રાજ્ય થાય. ॥૧૬૪॥ 


ચૌ૦- કહ તાપસ નૃપ એસેઈ હોઊ | કારન એક કઠિન સુનુ સોઊ ॥ 
કાલઉ તુઅ પદ નાઈહિ સીસા | એક બિપ્રકુલ છાડિ મહીસા ।॥૧॥ 


તપસ્વીએ કહ્યું - હે રાજન્‌! એમ જ થાવ, પણ તેમાં એક કારણ (વિઘ્ન) છે અને તે ઘણું કઠિન છે, તે પણ સાંભળી 
લો. હે પૃથ્વીના સ્વામી! કેવળ બ્રાહ્મણકુળને છોડી કાળ પણ તમારા ચરણોમાં માથું તમાવશે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-269 


તપબલ બિપ્ર સદા બરિઆરા | તિન્ડ કે કોપ ન કોઉ રખવારા ॥ 
જોં બિપ્રન્ડ બસ કરહુ નરેસા । તૌ તુઅ બસ બિધિ બિષ્નુ મહેસા ।ર॥ 


તપના બળે બ્રાહ્મણ સદા બળવાન રહે છે. તેના ક્રોધથી રક્ષા કરનાર કોઈ નથી. હે નરપતિ! જો તમે બ્રાહ્મણોને 
વશમાં કરી લો, તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પણ તમારા આધીન થઈ જશે. ॥૨॥ 
ચલ ન બ્રહ્મકુલ સન બરિઆઈ | સત્ય કહઉં દોઉ ભુજા ઉઠાઈ ॥ 
બિપ્ર શ્રાપ બિનુ સુનુ મહિપાલા | તોર નાસ નહિં કવનેહું કાલા ગા 
બ્રાહ્મણકુળ પર જોર-જબરજસ્તી ચાલી નથી શકતી, હું બંને ભુજાઓ ઉઠાવી સત્ય કહું છું. હે રાજન્‌! સાંભળો, 
બ્રાહ્મણોના શાપ સિવાય તમારો નાશ કોઈ કાળમાં નહિ થાય. ॥૩॥ 
હરષેઉ રાઉ બચન સુનિ તાસૂ । નાથ ન હોઇ મોર અબ નાસૂ ॥ 
તવ પ્રસાદ પ્રભુ કૃપાનિધાના । મો કહું સર્બ કાલ કલ્યાના ।૪॥ 
રાજા તેનાં વચન સાંભળી ઘણો પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો - હે સ્વામી! મારો નાશ હવે નહીં થાય. હે 
કૃપાનિધાન પ્રભુ! આપની કૃપાથી મારું સર્વ કાળે કલ્યાણ થશે. ॥૪॥ 
દો૦: એવમસ્તુ કહિ કપટ મુનિ બોલા કુટિલ બહોરિ 1।| 
મિલબ હમાર ભુલાબ નિજ કહહુ ત હમહિ ન ખોરિ 1।॥૧૧૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-270 


'એવમસ્તુ' (એમ જ થાઓ) કહીને તે કુટિલ કપટી મુનિ પછી બોલ્યો - [પરંતુ] તમે મારા મળવા તથા પોતાના 
માર્ગ ભૂલી જવાની વાત કોઈને [કહેશો નહિ, જો] કહી દેશો, તો અમારો દોષ નથી. ॥૧૬૫॥ 
ચૌ૦- તાતે મૈ તોહિ બરજઉં રાજા | ક્હેં કથા તવ પરમ અકાજા ॥ 
છઠે શ્રવન યહ પરત કહાની | નાસ તુમ્હાર સત્ય મમ બાની ॥।૧॥ 
હે રાજન્‌! હું તમને એટલા માટે ના પાડું છું કે આ પ્રસંગને કહેવાથી તમને મોટી હાનિ થશે. છઠ્ઠા કાનમાં આ વાત 
પડતાં જ તમારો નાશ થઈ જશે, મારું આ વચન સત્ય માનજો, ॥૧॥ 
યહ પ્રગટે અથવા દ્વિજશ્રાપા | નાસ તોર સુનુ ભાતુપ્રતાપા ॥ 
આન ઉપાય નિધન તવ નાહીં | જોં હરિ હર કોપહિં મન માહીં ॥ર॥ 
હે પ્રતાપભાનુ! સાંભળો, આ વાતને પ્રકટ કરવાથી અથવા બ્રાહ્મણોના શાપથી તમારો નાશ થશે અને બીજા કોઈ 
કારણે, ભલેને બ્રહ્મા અને શંકર પણ મનમાં ક્રોધ કરે તો. પણ તમારું મૃત્યુ નહીં થાય. ॥૨॥ 


સત્ય નાથ પદ ગહિ નૃપ ભાષા | દ્વિજ ગુર કોપ કહહુ કો રાખા ॥ 
રાખઈ ગુર જોં કોપ બિધાતા | ગુર બિરોધ નહિં કોઉ જગ ત્રાતા ॥૩ગા 


રાજાએ મુનિના ચરણ પકડીને કહ્યું - ઠે સ્વામી! સત્ય જ છે. બ્રાહ્મણ અને ગુરૂના ક્રોધથી કહો કોણ રક્ષા કરી શકે 
છે? જો બ્રહ્મા પણ ક્રોધ કરે તો ગુરુ બચાવી લે છે; પણ ગુરુ સાથે વિરોધ કરવાથી જગતમાં કોઈ પણ બચાવનાર નથી, 
॥૩॥ 


જોં ન ચલબ હમ કહે તુમ્હારે | હોઉ નાસ નહિ સોચ હમારે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-271 


એકહિં ડર ડરપત મન મોરા | પ્રભુ મહિદેવ શ્રાપ અતિ ઘોરા ।૪॥ 


જો હું આપના કહ્યા પ્રમાણે નહીં ચાલું તો [ભલે] મારો નાશ થઈ જાય. મને એની ચિંતા નથી. મારુ મન તો હે પ્રભુ! 
[કેવળ] એક જ ભયથી ડરી રહ્યું છે કે બ્રાહ્મણોનો શાપ ધણો ભયાનક હોય છે. ॥૪॥ 


દો૦- હોહિં બિપ્ર બસ કવન બિધિ કહહુ કૃપા કરિ સોઉ | 
તુમ્હ તજિ દીનદયાલ નિજ હિતૂ ન દેખઉં કોઉ 1।૧૬૬]॥ 


તે બ્રાહ્મણ કઈ રીતે વશમાં થઈ શકે છે, કૃપા કરીને તે પણ બતાવો. હે દીનદયાળુ! આપના સિવાય અન્ય કોઈને 
હું પોતાનો હિતેચ્છુ જોતો નથી. ॥૧૬૬॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સુનુ નૃપ બિબિધ જતન જગ માહીં | કષ્ટસાધ્ય પુનિ હોહિં કિ નાહી ॥ 
અહઇં એક અતિ સુગમ ઉપાઈ | તહોં પરંતુ એક કઠિનાઈ ॥૧॥ 
[તપસ્વીએ કહ્યું -] હે રાજન્‌! સાંભળો, સંસારમાં ઉપાય તો ઘણા છે; પરંતુ તે કષ્ટસાધ્ય છે (ઘણી મુશ્કેલીઓથી 
સાધ્ય થાય છે) અને આમ છતાંય, સિદ્ધ થાય કે ન પણ થાય (તેમની સફળતા નિશ્ચિત નથી). હા, એક ઉપાય ઘણો જ 
સરળ છે; પરંતુ તેમાં પણ એક મુશ્કેલી તો છે જ. ॥૧॥ 
મમ આધીન જુગુતિ નૃપ સોઈ | મોર જાબ તવ નગર ન હોઈ ॥ 


દે 


આજુ લગેં અરુ જબ તેં ભયઊં | કાહૂ કે ગૃહ ગ્રામ ન ગયઊં ।॥ર॥ 


હે રાજન્‌! તે યુક્તિ તો મારા હાથમાં છે, પણ મારું તમારા નગરમાં જવાનું થઈ નથી શકતું. જ્યારથી જન્મ્યો છું, 
ત્યારથી આજ સુધી હું કોઈના ઘેર અથવા ગામમાં ગયો નથી. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-272 


જોં ન જાઉં તવ હોઇ અકાજૂ | બના આઈ અસમંજસ આજૂ ॥ 

સુનિ મહીસ બોલેઊ મૃદુ બાની | નાથ નિગમ અસિ નીતિ બખાની ।॥ગા 

પરંતુ જો જતો નથી, તો તમારું કામ બગડે છે, આજે આ મોટી અવઢવ આવી પડી છે, આસાંભળીને રાજા કોમળ 
વાણીમાં બોલ્યા, હે નાથ! વેદોમાં આવી નીતિ કહી છે કે ॥૩॥ 

બડે સનેહ લઘુન્ડ પર કરહી | ગિરિ નિજ સિરનિ સદા તૃન ધરહી ॥ 

જલધિ અગાધ મૌલિ બહ ફેનૂ | સંતત ધરનિ ધરત સિર રેનૂ 1૪॥ 


મોટા લોકો નાનાઓ ઉપર સ્નેહ કરે જ છે. પર્વત પોતાના માથા પર સદા તૃણ (ઘાસ)ને ધારણ કરતા હોય છે. 
અગાધ સમુદ્ર પોતાના શીશ પર ફેણને ધારણ કરે છે અને ધરતી પોતાના માથા પર સદા ધૂળને ધારણ કરે છે. ॥૪॥ 


દો: અસ કહિ ગહે નરેસ પદ સ્વામી હોહુ કૃપાલ | 
મોહિ લાગિ દુખ સહિઅ પ્રભુ સજ્જન દીનદયાલ 1।૧૬૭॥ 
આમ કહીને રાજાએ. મુનિના ચરણ પકડી લીધા, [અને કહ્યું -] હે સ્વામી! કૃપા કરો, આપ સંત છો. દીનદયાળ છો. 


છ” ક 


[માટે] હે પ્રભો! મારા માટે એટલું કષ્ટ [અવશ્ય] સહો. ॥૧૬૭]॥ 


ચૌ૦- જાનિ નૃપડિ આપન આધીના | બોલા તાપસ કંપટ પ્રબીના ॥ 
સત્ય કહઉં ભૂપતિ સુનુ તોહી | જગ નાહિન દુર્લભ કછુ મોહી ।૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-273 


રાજાને પોતાના આધીન જાણીને કપટમાં પ્રવીણ તપસ્વી બોલ્યો - હે રાજન્‌! સાંભળો હું તમને સત્ય કહું છું, 
જગતમાં મને કંઈ પણ દુર્લભ નથી. ॥૧॥ 


અવસિ કાજ મૈં કરિહઉં તોરા | મન તન બચન ભગત તેં મોરા ॥ 
જોગ જુગુતિ તપ મંત્ર પ્રભાઊ | ફ્લઇ તબહિં જબ કરિઅ દુરાઊ ॥ર૨॥ 


હું તમારું કામ અવશ્ય કરીશ; [કેમકે] તમે મન, વાણી અને શરીર [ત્રણેયથી મારા ભક્ત છો. પણ યોગ, યુક્તિ, 
તપ અને મંત્રનો પ્રભાવ ત્યારે જ ફળીભૂત થાય છે જ્યારે તે છુપાવીને કરવામાં આવે, ॥ ર॥ 


જોં નરેસ મૈ કરૌ રસોઈ | તુમ્હ પરુસહુ મોહિ જાન ન કોઈ ।॥ 

અન્ન સો જોઈ જોઇ ભોજન કરઈ | સોઈ સોઇ તવ આયસુ અનુસરઈ ॥ગા 

હે નરપતિ! હું જો રસોઈ બનાવું અને તમે એને પીરસો અને મને કોઈ જાણી ન શકે, તો તે અન્નને જે-જે ખાશે, તે- 
તે તમારો આજ્ઞાંકિત થઈ જશે, ॥૩॥ 

પુનિ તિન્હ કે ગૃહ જેવેંઈ જોઊ | તવ બસ હોઇ ભૂપ સુનુ સોઊ ॥ 

જાઈ ઉપાય રચહુ નૃપ એહૂ | સુંંબત ભરિ સંકલપ ડરેહૂ ।૪॥ 


એટલું જ નહિ, તેના (ભોજન કરનારના) ઘેર પણ જે કોઈ ભોજન કરશે, હે રાજન્‌! સાંભળો, તે પણ તમારા આધીન 
થઈ જશે. હે રાજન્‌! જઈને આ ઉપાય કરો અને આખાય વર્ષ દરમિયાન (ભૌજન કરાવવા]નો સંકલ્પ કરી લેજો. ॥૪॥ 


દો૦: નિત નૂતન કડ્વરિજ સહસ સત બરેહુ સહિત પરિવાર | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-274 


મેં તુમ્હરે સંકલપ લગિ દિનહિં કરબિ જેવનાર 1।૧૧૮॥ 
નિત્ય નવા એક લાખ બ્રાહ્મણોને કુટુંબસહિત નિમંત્રિત કરજો. હું તમારા સંકલ્પ [ના કાળ અર્થાત્‌ એક વર્ષ] સુધી 
પ્રતિદિન ભોજન બનાવી આપીશ. ॥૧૬૮॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ ભૂપ કષ્ટ અતિ થોરેં | હોઇહહિં સકલ બિપ્ર બસ તોરે ॥ 
કરિહહિં બિપ્ર હોમ મખ સેવા । તેહિ પ્રસંગ સહજેહિં બસ દેવા ॥૧॥ 
હે રાજન્‌! આ રીતે ઘણા જ ઓછા પરિશ્રમથી બધા બ્રાહ્મણો તમારા વશમાં થઈ જશે. બ્રાહ્મણ હવન, યજ્ઞ અને 
સેવા-પૂજા કરશે, તો તે પ્રસંગથી દેવતા પણ સહજ જ વશમાં થઈ જશે. ॥૧॥ 
ઔર એક તોહિ કહઉં લખાઊ | મૈં એહિં બેષ ન આઉબ કાઊ ॥ 
તુમ્હરે ઉપરોહિત કહું રાયા | હરિ આનબ મૈં કરિ નિજ માયા ।ર॥ 
હું એક બીજી ઓળખ તમને બતાવી દઉં છું કે હું આ રૂપમાં ક્યારેય નહીં આવું. હે રાજન! હું પોતાની માયાથી 
તમારા પુરોહિતને હરી લાવીશ. ॥૨॥ 
તપબલ તેહિ કરિ આપુ સમાના | રખિહઉં ઇહાં બરષ પરવાના ॥ 
મૈ ધરિ તાસુ બેષુ સુનુ રાજા | સબ બિધિ તોર સંવારબ કાજા ॥૩ગા 


તપના બળથી તેને પોતાના જેવો બનાવી એક વર્ષ સુધી અહીં રાખીશ અને હે રાજન્‌! સાંભળો, હું તેનું રૂપ બનાવી 
બધી રીતે તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરીશ. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-275 


ગૈ નિસિ બહુત સયન અબ કીજે | મોહિ તોહિ ભૂપ ભેંટ દિન તીજે ॥ 
મૈ તપબલ તોહિ તુરગ સમેતા | પહુંચેહઈં સોવતહિ નિકેતા 1૪॥ 


હે રાજન્‌! રાત ઘણી વીતી ગઈ, હવે સૂઈ જાઓ. આજથી ત્રીજા દિવસે મારો તમને ભેટો થશે. તપના બળથી હું 
ઘોડાસહિત તમને ઊંઘમાં જ ઘેર પહોંચાડી દઈશ. ॥૪॥ 
દો૦ મૈ આઉબ સોઇ બેષુ ધરિ પહિચાનેહુ તબ મોહિ | 
જ્બ એકાંત બોલાઈ સબ ક્થા સુનાવોં તોહિ 1।૧૧૯॥ 
હું તે જ (પુરોહિતનો) વેષ ધરીને આવીશ. જ્યારે એકાંતમાં તમને બોલાવીને સર્વે કથા સંભળાવીશ, ત્યારે તમે મને 
ઓળખી લેજો. ॥૧૬૯॥ 
ચૌ૦- સયન કીન્ડ નૃપ આયસુ માની | આસન જાઈ બેઠ છલગ્યાની ॥ 
શ્રમિત ભૂપ નિદ્રા અતિ આઈ | સો કિમિ સોવ સોચ અધિકાઈ ॥૧॥ 
રાજાએ આજ્ઞા માનીને શયન કર્યું અને તે કપટ-જ્ઞાની આસન પર જઈ બેઠો. રાજા થાકેલો હતો. [તેને] ખૂબ 
(ઘસઘસાટ) ઊંઘ આવી ગઈ. પણ તે કપટી કેમ ઊંઘે ? એને તો ઘણી જ ચિંતા થતી હતી, ॥ ૧॥ 
કાલકેતુ નિસિચર તર્હેં આવા | જેહિં સૂકર હોઈ નૃપહિ ભુલાવા ॥ 
પરમ મિત્ર તાપસ નૃપ કેરા | જાનઇ સો અતિ કપટ ઘનેરા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-276 


[તે સમયે] ત્યાં કાળકેતુ રાક્ષસ આવ્યો, જેણે સૂવર બનીને રાજાને ભટકાવ્યો હતો. તે તપસ્વી રાજાનો મોટો મિત્ર 
હતો અને ઘણા છળ-પ્રપંચ જાણતો હતો. ॥ ૨॥ 


તેહિ કે સત સુત અરુ દસ ભાઈ | ખલ અતિ અજય દેવ દુખદાઈ ॥ 
પ્રથમહિં ભૂપ સમર સબ મારે | બિપ્ર સંત સુર દેખિ દુખારે ॥ગા 


એના સો પુત્ર અને દસ ભાઈ હતા, જે ઘણા જ દુષ્ટ, કોઈથી ન જીતી શકાનાર અને દેવતાઓને દુઃખ આપનારા 
હતા. બ્રાહ્મણો, સંતો અને દેવતાઓને દુઃખી જોઈને રાજાએ તે સવેને અગાઉ યુદ્ધમાં મારી નાખ્યા હતા. ॥૩॥ 


તેહિં ખલ પાછિલ બયરું સંભારા । તાપસ નૃપ મિલિ મંત્ર બિચારા 
જેહિં રિપુ છય સોઈ રચેન્હિ ઉપાઊ | ભાવી બસ ન જાન કછુ રાઊ ॥૪॥ 


તે દુષ્ટે પાછલું વેર યાદ કરીને તપસ્વી રાજાને મળી મસલત કરી (કાવતરું રચ્યું) અને જે રીતે શત્રુનો નાશ થાય 
તે રીતે ઉપાય રચ્યો. ભાવિવશ રાજા (પ્રતાપભાનુ) કંઈ પણ સમજી ન શક્યો. ॥૪॥ 


દો૦- રિપુ તેજ્સી અકેલ અપિ લઘુ કરિ ગનિઅ ન તાઢહુ | 
અજહું દેત દુખ રબિ સસિહિ સિર અવસેષિત રાહુ 1।૧૭૦॥ 


તેજસ્વી શત્રુ એકલો હોય તો પણ તેને નાનો ન ગણવો જોઈએ. જેનું શીશમાત્ર બચ્યું હતું તે રાહુ આજ સુધી સૂર્ય- 
ચન્દ્રમાને દુઃખ આપે છે. ॥૧૭૦॥ 


ચૌ૦- તાપસ નૃપ નિજ સખહિ નિહારી | હરષિ મિલેઉ ઉઠિ ભયઉ સુખારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-277 


મિત્રહિ કહિ સબ કથા સુનાઈ | જાતુધાન બોલા સુખ પાઈ 1।૧॥ 
તપસ્વી રાજા પોતાના મિત્રને જોઈને પ્રસન્‍ન થઈ ઊઠ્યો અને ભેટ્યો અને ખુશ થયો. તેણે મિત્રને આખી કથા કહી 
સંભળાવી, ત્યારે રાક્ષસ આનંદિત થઈને બોલ્યો; ॥ ૧॥ 
અબ સાધેઉં રિપુ સુનહુ નરેસા । જોં તુમ્હ કીન્હ મોર ઉપદેસા ॥ 
પરિહરિ સોચ રહહુ તુમ્હ સોઈ | બિનુ ઔષધ બિઆધિ બિધિ ખોઈ ।॥ર૨॥ 
હે રાજન્‌! સાંભળો, જ્યારે તમે મારા કહ્યા પ્રમાણે [આટલું] કામ કરી દીધું, તો હવે મેં શત્રુને કાબૂમાં કરી જ લીધો 
સમજો. તમે હવે ચિંતા ત્યાગી સૂઈ જાઓ. વિધાતાએ વગર દવાએ જ રોગ દૂર કરી દીધો. ॥ ૨॥ 
કુલ સમેત રિપુ મૂલ બહાઈ | ચૌથેં દિવસ મિલબ મૈ આઈ ।॥ 
તાપસ નૃપહિ બહુત પરિતોષી | ચલા મહાકપટી અતિરોષી ॥ગા 
કુળસહિત શત્રુને જડ-મૂળથી ઉખાડી-વહેવડાવી, [આજથી] ચોથા દિવસે હું તમને આવી મળીશ. [આ રીતે] તપસ્વી 
રાજાને ઘણો દિલાસો આપીને તે મહામાયાવી અને અત્યંત ક્રોધી રાક્ષસ ચાલતો થયો. ॥ ૩॥ 
ભાનુપ્રતાપહિ બાજિ સમેતા | પહુેંચાએસિ છન માઝ નિકેતા ॥ 
નૃપહિ નારિ પહિં સયન કરાઈ | હય ગૃહે બાંધેસિ બાજિ બનાઈ ।૪॥ 


સ. ક્‌ ર જ % ક ના દ” ક મ છ 
તેણે પ્રતાપભાનુ રાજાને ઘોડાસહિત ક્ષણમાત્રમાં ઘેર પહોંચાડી દીધો. રાજાને રાણી પાસે સુવડાવી ઘોડાને સારી 
રીતે ઘોડારમાં બાંધી દીધો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-278 


દો૦ રાજા કે ઉપરોહિતહે હરિ લૈ ગયઉ બહોરિ 
લૈ રાખેસિ ગિરિ ખોહ મહું માર્યાં કરિ મતિ ભોરિ 1॥૧૭૧॥ 
પછી તે રાજાના પુરોહિતને ઊઠાવી (હરીને) લઈ ગયો અને માયાથી તેની બુદ્ધિને ભ્રમમાં નાખીને પર્વતની ગૂફામાં 
લાવીને રાખ્યો. ॥૧૭૧॥ 
ચૌ૦- આપુ બિરચિ ઉપરોહિત રૂપા | પરેઉ જાઈ તેહિ સેજ અનૂપા ॥ 
જાગેઉ નૃપ અનભર્અએં બિહાના | દેખિ ભવન અતિ અચરજુ માના ।॥૧॥ 
તે પોતે પુરોહિતનું રૂપ બનાવી તેની સુંદર શય્યા પર જઈને સૂઈ ગયો. રાજા સવાર થયા પહેલાં જ જાગ્યો અને 
પોતાનું ઘર જોઈને ઘણું જ આશ્ચર્ય પામ્યો. ॥૧॥ 
મુનિ મહિમા મન મહું અનુમાની | ઉઠેઉ ગર્વંહિં જેહિં જાન ન રાની ॥ 
કાનન ગયઉ બાજિ ચઢિ તેહીં । પુર નર નારિં ન જાનેઉં કેહી ॥ર॥ 
મનમાં મુનિના મહિમાનું અનુમાન કરીને તે ધીરેથી ઊઠયો, જેથી રાણી ન જાણી શકે, પછી તે જ ઘોડા પર ચઢીને 
વનમાં ચાલ્યો ગયો. નગરનાં કોઈ પણ સ્ત્રી-પુરુષે (તે) જાણ્યું નહિ. ॥ર॥ 
ગઅં જામ જુગ ભૂપતિ આવા | ઘર ઘર ઉત્સવ બાજ બધાવા ॥ 
ઉપરોહિતહિ દેખ જબ રાજા | ચકિત બિલોક સુમિરિ સોઇ કાજા ॥।૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-279 


ન કે કે * ન્મ સિ જિ ર જ 
બે પહોર વીતી ગયા પછી રાજા આવ્યો, ઘેર-ઘેર ઉત્સવ થવા માંડ્યા અને વધામણાં વાગવા લાગ્યાં. જ્યારે રાજાએ 
ફે શે કે 


પુરોહિતને જોયા, ત્યારે તે (પોતાના) તે જ કાર્યનું સ્મરણ કરીને તેને આશ્ચર્યથી જોવા લાગ્યો, ॥૩॥ 


જુગ સમ નૃપહિ ગએ દિન તીની | કપટી મુનિ પદ રહ મતિ લીની ॥ 
સમય જાનિ ઉપરોહિત આવા | નૃપહિ મતે સબ કહિ સમુઝાવા ।૪॥ 
રાજાના ત્રણ દિવસ યુગ સમાન વીત્યા. તેની બુદ્ધે કપટી મુનિના ચરણોમાં લીન રહી. નિશ્ચિત સમય જાણીને 
પુરોહિત [બનેલો રાક્ષસ] આવ્યો અને રાજાની સાથે કરેલ ગુપ્ત સલાહ પ્રમાણે [તેણે પોતાના] સવે વિચાર તેને સમજાવી 
કહી દીધા. ॥૪॥ 
દો૦: નૃપ હરપેઉ પહિચાનિ ગુરુ ભ્રમ બસ રહા ન ચેત 1।| 
બરે તુરત સત સહસ બર બિપ્ર કુટુંબ સમેત 11૧૭ર૨॥ 
[સંકેત મુજબ] ગુરુને [તે રૂપમાં] ઓળખીને રાજા પ્રસન્‍ન થયો. ભ્રમવશ તેને ભાન ન રહ્યું [કે આ તાપસ મુનિ છે 
કે કાળકેતુ રાક્ષસ] પ્રતાપભાનુએ તરત જ એક લાખ ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને કુટુંબસહિત નિમંત્રણ આપી દીધું. ॥1૧૭૨॥ 
ચૌ૦- ઉપરોહિત જેવનાર બનાઈ | છરસ ચારિ બિધિ જસિ શ્રુતિ ગાઈ ॥ 
માયામય તેહિં કીન્હિ રસોઈ | બિંજન બહુ ગનિ સકઈ ન કોઈ ।॥૧॥ 


પુરોહિતે છ રસ અને ચાર પ્રકારનાં ભોજન, જેવા કે વેદોમાં વર્ણન છે, તેવાં બનાવ્યાં, તેણે માયામયી રસોઈ તેયાર 
હ જુ 


કરી અને એટલા વ્યંજન બનાવ્યાં જેને કોઈ ગણી શકે નહિ. ॥૧॥ 
બિબિધ મૃગન્ડ કર આમિષ રૉંધા | તેહિ મહું બિપ્ર મોંસુ ખલ સાંધા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-280 


ભોજન કહું સબ બિપ્ર બોલાએ | પદ પખારિ સાદર બેઠાએ ।ર॥ 
અનેક પ્રકારનાં પશુઓનું માંસ રાંધ્યું અને તેમાં તે દૃષ્ટે બ્રાહ્મણોનું માંસ મેળવી દીધું. સર્વે બ્રાહ્મણોને ભોજન માટે 
બોલાવ્યા અને ચરણ ધોઈને આદરસહિત બેસાડ્યા, ॥૨॥ 
પરુસન જબર્હિં લાગ મહિપાલા | ભૈ અકાસબાની તેહિ કાલા ॥ 
બિપ્રબુંદ ઉઠિ ઉઠિ ગૃહ જાહૂ | હે બડિ હાનિ અન્ન જનિ ખાહૂ ॥ગા 
જ્યારે રાજા પીરસવા માંડ્યા, તે જ કાળે [કાળકેતુકૃત] આકાશવાણી થઈ - હે બ્રાહ્મણો! ઊઠી-ઊઠીને પોતાના ઘેર 
જાઓ; આ અન્ન ખાશો નહિ. તેને ખાવાથી મોટી હાનિ છે, ॥૩॥ 
ભયઉ રસોઈ ભૂસુર મોંસૂ | સબ દ્વિજ ઉઠે માનિ બિસ્વાસૂ ॥ 
ભૂપ બિકલ મતિ મોહં ભુલાની | ભાવી બસ ન આવ મુખ બાની ।૪॥ 
રસોઈમાં બ્રાહ્મણોનું માંસ રંધાયું છે. આકાશવાણીનો વિશ્વાસ રાખીને સર્વે બ્રાહ્મણો ઊભા થઈ ગયા. રાજા વ્યાકુળ 
થઈ ગયો. [પરંતુ] તેની બુદ્ધિ મોહમાં ભૂલી પડી હતી, ભાવિવશ તેના મુખેથી એક વાત પણ ન નીકળી. ॥૪॥ 
દો૦ બોલે બિપ્ર સકોપ તબ નહિં કછુ કીન્હ બિચાર ।| 


જાઈ નિસાચર હોહુ નૃપ મૂઢ સહિત પરિવાર ॥૧૭૩ઝા 


ત્યારે બ્રાહ્મણો ક્રોધસહિત બોલી ઊઠ્યા - તેમણે કંઈ પણ વિચાર ન કર્યા - અરે મૂર્ખ રાજા! તું જઈને પરિવારસહિત 
રાક્ષસ થઈ જા. ॥૧૭૩]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-281 


ચૌ૦- છત્રબંધુ તેં બિપ્ર બોલાઈ | ઘાલૈ લિએ સહિત સમુદાઈ ॥ 
ઈસ્વર રાખા ધરમ હમારા | જેહસિ તેં સમેત પરિવારા ।॥૧॥ 


અરે નીચ ક્ષત્રિય ! તે તો પરિવારસહિત બ્રાહ્મણોને બોલાવી તેમનો નાશ કરવાનું ઇંચ્છયું હતું, ઈશ્વરે અમારા ધર્મની 
રક્ષા કરી, હવે તું પરિવારસહિત નાશ પામીશ. ॥૧॥ 
સંબત મધ્ય નાસ તવ હોઊ | જલદાતા ન રહિહિ કૂલ કોઊ ॥ 
નૃપ સુનિ શ્રાપ બિકલ અતિ ત્રાસા । ભૈ બહોરિ બર ગિરા અકાસા ।ર॥ 
એક વર્ષમાં જ તારો નાશ થઈ જાય, તારા કુળમાં કોઈ પાણી આપનાર પણ (તર્પણ કરનાર) નહીં રહે. શાપ 
સાંભળીને રાજા ભયથી ત્રાસ પામી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયો. પછી શ્રેષ્ઠ આકાશવાણી થઈ -॥૨॥ 
બિપ્રહુ શ્રાપ બિચારિ ન દીન્હા | નહિં અપરાધ ભૂપ કછુ કીન્હા ॥ 
ચકિત બિપ્ર સબ સુનિ નભબાની | ભૂપ ગયઉ જહે ભોજન ખાની ॥।ગા 
હે બ્રાહ્મણો! તમે વિચારીને શાપ આપ્યો નથી. રાજાએ કંઈ પણ અપરાધ કર્યો નથી. આકાશવાણી સાંભળીને 
બ્રાહ્મણો ચકિત થઈ ગયા. પછી રાજા જ્યાં ભોજન બન્યું હતું ત્યાં ગયો. ॥૩॥ 
તહીં ન અસન નહિં બિપ્ર સુઆરા | ફિરેઉ રાઉ મન સોચ અપારા ॥ 
સબ પ્રસંગ મહિસુરન્ડ સુનાઈ | ત્રસિત પરેઉ અવની અકુલાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-282 


[જોયું તો] ત્યાં ન ભોજન હતું, અને રસોઈઓ બ્રાહ્મણ પણ ન હતો. ત્યારે રાજા મનમાં અપાર ચિંતા કરતાં પાછો 
ફર્યો. તેણે બ્રાહ્મણોને સર્વ વૃત્તાન્ત સંભળાવ્યો અને [ઘણો જ] ભયભીત અને વ્યાકુળ થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- ભૂપતિ ભાવી મિટઈ નહિં જદપિ ન દૂષન તોર ॥।| 

કિએ અન્યથા હોઈ નહિં બિપ્રશ્રાપ અતિ ઘોર 1૧૭૪॥ 
હે રાજન્‌! જોકે તમારો દોષ નથી, પણ ભાવિ ટાળ્યું ટળતું નથી. બ્રાહ્મણોનો શાપ ઘણો જ ભયાનક હોય છે. તે કોઈ 
પણ રીતે ટાળ્યો ટળી શકતો નથી - ॥૧૭૪॥ 
ચૌ૦; અસ કહિ સબ પમહિદેવ સિધાએ | સમાચાર પુરલોગન્ડ પાએ ।॥ 
સોચર્હિં દૂષન દેવહિ દેહીં | બિરચત હંસ કાગ કિય જેહી ।॥૧॥ 
આમ કહીને સર્વે બ્રાહ્મણો જતા રહ્યા, નગરવાર્સીઓને [જ્યારે] અ સમાચાર મળ્યા, તો તેઓ ચિંતા કરવા અને 
વિધાતાને દોષ દેવા માંડ્યા, જેને હંસ બનાવતાં-બનાંવતાં કાગડો બનાવી દીધો (આવા પુણ્યાત્મા રાજાને દેવતા બનાવવો 
જોઈએ, પણ રક્ષસ બનાવી દીધો). ॥૧॥ 
ઉપરોહિતહિ ભવન પહુંચાઈ | અસુર તાપસહિ ખબરિ જનાઈ ।॥ 
તેહિ ખલ જહે તર્હેં પત્ર પઠાએ | સજિ સજિ સેન ભૂપ સબ ધાએ ।ર॥ 
પુરોહિતને તેના ઘેર પહોંચાડી અસુર કાળકેતુએ [કપટી] તપસ્વીને સમાચાર આપ્યા. તે દુષ્ટે ચારેકોર પત્ર મોકલ્યા, 
જેથી સર્વે [વેરી] રાજાઓએ. સેના સજાવી-સજાવીને ચઢાઈ કરી. ॥ર॥ 


ઘેરેન્ડિ નગર નિસાન બજાઈ | બિબિધ ભાંતિ નિત હોઈ લરાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-283 


જૂઝે સકલ સુભટ કરિ કરની | બંધુ સમેત પરેઉ નૃપ ધરની ।॥૩ગા 
તેઓએ ડંકો વગાડીને નગરને ઘેરી લીધું. નિત્ય અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધો થવા લાગ્યાં. [પ્રતાપભાનુના] સર્વે યોદ્ધા 
[શૂરવીરોની] કરણી કરીને રણમાં ઝૂઝી મર્યા. રાજા પણ ભાઈસહિત રણભૂ(મિમાં ઢળી પડ્યો. ॥૩॥ 
સત્યકેતુ કુલ કોઉ નહિં બાૉંચા | બિપ્રશ્રાપ કિમિ હોઈ અસાંચા ॥ 
રિપુ જિતિ સબ નૃપ નગર બસાઈ | નિજ પુર ગવને જય જસુ પાઈ ।॥૪॥ 
સત્યકેતુના કુળમાં કોઈ ન બચ્ચું. બ્રાહ્મણોનો શાપ ખોટો કેમ થઈ શકે? શત્રુને જીતીને, નગરને [ફરીથી] વસાવી 
બધા રાજા વિજય અને યશ પામીને પોતપોતાના નગર તરફ ચાલ્યા. ॥૪॥ 
રાવણનો જન્મ તપસ્યા ને એશ્ચર્ય ને અત્યાચાર 
દો૦- ભરદ્દાજ સુનુ જાહિ જ્બ હોઈ બિધાતા બામ 
ધૂરિ મેરુસસ જનક જમ તાહિ બ્યાલસમ દામ 1૧૭૫॥ 
[વાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે -] હે ભરદ્વાજ! સાંભળો, વિધાતા જ્યારે જેનાથી વિપરીત હોય છે, ત્યારે તેને માટે ધૂળ મેરુ 
પર્વત સમાન (ભારે અને ચગદી નાખનાર), પિતા યમ સમાન (કાળરૂપ) અને દોરડું સાપ સમાન (કરડી ખાનાર) થઈ 
જાય છે. ॥૧૭૫॥ 
ચૌ૦- કાલ પાઈ મુનિ સુનુ સોઈ રાજા | ભયઉ નિસાચર સહિત સમાજા ॥ 
દસ સિર તાહિ બીસ ભુજદંડા | રાવન નામ બીર બરિબંડા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-284 


હે મુનિ! સાંભળો, કાળક્રમે તે જ રાજા પરિવારસહિત રાવણ નામે રાક્ષસ થયો. એને દસ માથાં અને વીસ ભુજાઓ 
હતી અતે તે ઘણો જ પ્રચંડ શૂરવીર હતો. ॥૧॥ 


ભૂપ અનુજ અરિમર્દન નામા | ભયઉ સો ડકુંભકરન બલધામા ॥ 
સચિવ જો રહા ધરમરુચિ જાસૂ | ભયઉ બિમાત્ર બંધુ લઘુ તાસૂ ॥ર૨॥ 


અરિમર્દન નામે જે રાજાનો નાનો ભાઈ હતો, તે બળનું ધામ કુંભકર્ણ થયો. તેનો જે મંત્રી હતો, જેનું નામ ધર્મરુચિ 
હતું, તે રાવણનો સાવકો નાનો ભાઈ થયો. ॥૨॥ 


નામ બિભીષન જેહે જગ જાના | બિષ્નુભગત બિગ્યાન નિધાના ॥ 
રહે જે સુત સેવક નૃપ કેરે । ભએ નિસાચર ઘોર ઘનેરે ॥૩ા 


તેનું નામ વિભીષણ હતું, જેને આખું જગત ઓળખે છે. તે વિષ્ણુભક્ત અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો ભંડાર હતો. અને 
જેઓ રાજાના પુત્ર અને સેવક હતા, તે બધા અતિ ભયાનક રાક્ષસ થયા. ॥૩॥ 


કામરૂપ ખલ જિનસ અનેકા | કુટિલ ભયંકર બિગત બિબેકા ॥ 
કૃપા રહિત હિંસક સબ પાપી | બરનિ ન જાહિં બિસ્વ પરિતાપી ॥૪॥ 


તે સર્વે અનેક જાતિના, મનવાંછિત્‌ રૂપ ધારણ કરનારા, દુષ્ટ, કુટિલ, ભયંકર, વિવેકરહિત, નિર્દયી, હિંસક, પાપી 
અને સંસાર આખાને દુઃખ દેનારા થયા, તેમનું વર્ણન થઈ નથી શકતું. ॥૪॥ 


દો૦- ઉપજે જદપિ. પુલસ્ત્યકુલ પાવન અમલ અનૂપ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-285 


તદપિ મહીસુર શ્રાપ બસ ભએ સકલ અઘરૂપ 1।૧૭૬॥ 


જોકે તે પુલસ્ત્ય ત્ર્કષિના પવિત્ર, નિર્મળ અને અનુપમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા, તો પણ બ્રાહ્મણોના શાપને કારણે તે 
બધા પાપરૂપ થયા, ॥૧૭૬]॥ 


ચૌ૦- કીન્ડ બિબિધ તપ તીનિહું ભાઈ । પરમ ઉગ્ર નહિં બરનિ સો જાઈ ॥ 

ગયઉ નિક્ટ તપ દેખિ બિધાતા | માગહુ બર પ્રસન્ન મૈં તાતા ॥૧| 

ત્રણે ભાઈઓએ અનેક પ્રકારે ઘણી જ કઠિન તપશ્ચર્યા કરી, જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. [તેમનું ઉગ્ર] તપ જોઈને 
બ્રહ્માજી તેમની પાસે ગયા અને બોલ્યા - હે તાત! હું પ્રસન્‍ન છું, વર માગો. ॥૧॥ 

કરિ બિનતી પદ ગહિ દસસીસા | બોલેઉ બચન સુનહું જગદીસા ॥ 

હમ કાહૂ કે મરહિં ન મારે | બાનર મનુજ જાતિ દુઈ બારે ॥ર૨॥ 


ર ક 


રાવણે વિનય કરીને અને ચરણ પકડીને કહ્યું - હે જગદીશ્વર! સાંભળો, વાનર અને મનુષ્ય આ બે જાતિઓને છોડીને 
હું બીજા કોઈનો માર્યો ન મરું [આ વર આપો]. ॥૨॥ 


એવમસ્તુ તુમ્હ બડ તપ કીન્હા | મૈં બ્રહ્માં મિલિ તેહિ બર દીન્હા ॥ 
પુનિ પ્રભુ કુંભકરન પહિં ગયઊ 1 તેહિ બિલોકિ મન બિસમય ભયઊ ।॥૩ા 


[શિવજી કહે છે કે -] મેં અને બ્રહ્માએ મળીને એને વર આપ્યો કે આમ જ થાઓ, તમે મોટું તપ કર્યું છે. પછી બ્રહ્માજી 


અ. જ.. દ 


કુંભકર્ણની સમીપ ગયા. તેને જોઈ એમના મનમાં મોટું આશ્ચર્ય થયં. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-286 


જોં એહિ ખલ નિત કરબ અહારૂ | હોઇહિ સબ ઉજારિ સંસારૂ ॥ 
સારદ પ્રેરિ તાસુ મતિ ફેરી | માગેસિ નીદ માસ ષટ કેરી ।૪॥ 


જો આ દુષ્ટ નિત્ય આહાર કરશે તો આખોય સંસાર ઉજ્જડ થઈ જશે [આમ વિચારીને] બ્રહ્માજીએ સરસ્વતીને 
પ્રેરણા કરીને તેની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી. [જેથી] તેણે છ મહિનાની ઊંઘ માગી. ॥૪॥ 
દો૦ ગએ બિભીષન પાસ પુનિ કહેઉ પુત્ર બર માગુ | 
તેહિ માગેઉ ભગવંત પદ કમલ અમલ અનુરાગુ ॥૧૭૭॥ 
પછી બ્રહ્માજી વિભીષણની પાસે ગયા અને બોલ્યા - હે પુત્ર! વર માગો, તેણે ભગવાનના ચરણોમાં નિર્મળ (નિષ્કામ 
અને અનન્ય) પ્રેમ માગ્યો, ॥૧૭૭॥ 
ચૌ૦- તિન્હહિ દેઈ બર બ્રહ્મ સિધાએ | હરષિત તે અપને ગૃહ આએ ।॥ 
મય તનુજા મંદોદરિ નામા | પરમ સુંદરી નારિ લલામા ।૧॥ 
તે લોકોને વર આપીને બ્રહ્માજી જતા રહ્યા અને તે (ત્રણેય ભાઈઓ) હર્ષિત થઈને પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા, 
મયદાનવની મંદોદરી નામે કન્યા પરમ સુંદરી અને સ્ત્રીઓમાં શિરોમણિ હતી. ॥૧॥ 
સોઈ મર્ય દીન્ડિ રાવનહિ આની | હોઇહિ જાતુધાનપતિ જાની ॥ 
હરષિત ભયઉ નારિ ભલિ પાઈ । પુનિ દોઉ બંધુ બિઆહેસિ જાઈ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-287 


મયે તેને લાવીને રાવણને આપી, તેણે જાણી લીધું હતું કે આ રાક્ષસોનો રાજા થશે. ઉત્તમ સ્ત્રી પામી રાવણ પ્રસન્ન 
થયો અને પછી તેણે જઈને બંને ભાઈઓનો વિવાહ કરાવી દોધો. ॥૨॥ 


ગિરિ ત્રિફૂટ એક સિંધુ મઝારી | બિધિ નિર્મિત દુર્ગમ અતિ ભારી ॥ 

સોઈ મય દાનર્વીં બહુરિ સૈવારા | કનક રચિત મનિભવન અપારા ॥ગા 

સમુદ્રના વચ્ચે ત્રિફૂટ નામે પર્વત પર બ્રહ્માનો બનાવેલો એક મોટો ભારે કિલ્લો હતો. મહાન માયાવી અને [નિપુણ 
કારીગર] મય દાનવે તેને નવેસરથી શણગાર્યો હતો. તેમાં મણિઓથી જડેલા સોનાના અગણિત મહેલો હતા. ॥૩॥ 
ભોગાવતિ જસિ અહિકુલ બાસા | અમરવતિ જસિ સક્રનિવાસા ॥ 

તિન્હ તેં અધિક રમ્ય અતિ બંકા | જગ બિખ્યાત નામ તેહિ લંકા ॥૪॥ 


જેવી નાગકુળને રહેવાની [પાતાળલોકમાં] ભોગાવતી પુરી છે અને ઇન્દ્રને રહેવાની [સ્વર્ગલોકમાં] અમરાવતી પુરી 


છે, તેનાથી પણ અધિક સુંદર અને અજોડ દુર્ગ હતો, જગતમાં તેનું નામ લંકા પ્રસિદ્ધ થયુ. ॥૪॥ 


દો૦ ખાઈ સિંધુ ગભીર અતિ ચારિહું દિસિ ફિરિ આવ 1।| 
કનક કોટ મનિ ખચિત દઢ બરનિ ન જાઈ બનાવ 1।૧૭૮૭૩)॥ 
તેને ચારે તરફથી સમુદ્રની અત્યંત ઊંડી ખાઈ ઘેરે છે. તે [દુર્ગ]ને મણિઓથી જડેલો સોનાનો મજબૂત કોટ છે, જેની 
કારીંગરીનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. ॥૧૭૭૮(ક)॥ 


ન્‌ 


હરિ પ્રેરિત જોૉહે કલપ જોઈ જાત્‌ુધાનપતિ હોઈ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-288 


સૂર પ્રતાપી અતુલબલ દલ સમેત બસ સોઈ 1[।૧૭૮(0)॥ 


ભગવાનની પ્રેરણાથી જે કલ્પમાં જે રાક્ષસોનો રાજા (રાવણ) હોય છે, તે શૂર, પ્રતાપી, અતુલ્ય બળવાન અને 
પોતાની સેનાસહિત તે પુરીમાં વસે છે. ॥1૧૭૮(ખ)॥ 


ચૌ૦- રહે તહાં નિસિચર ભટ ભારે 1 તે સબ સુરન્ડ સમર સંઘારે ॥ 
અબ તહં રહહિં સક્ર કે પ્રેરે | રચ્છક કોટિ જચ્છપતિ કેરે ॥૧॥ 


સ. ક 


[અગાઉ] ત્યાં મોટા-મોટા યોદ્ધા રાક્ષસ રહેતા હતા. દેવતાઓએ તે બધાને યુદ્ધમાં મારી નાંખ્યા. હવે ઇન્દ્રની પ્રેરણાથી 
ત્યાં કુબેરના એક કરોડ રક્ષક (યક્ષ લોકો) રહે છે- ॥૧॥ 
દસમુખ ક્તહું ખબર અસિ પાઈ | સેન સાજિ ગઢ ઘેરેસિ જાઈ ॥ 
દેખિ બિકટ ભટ બડ કટકાઈ | જચ્છ જીવ લૈ ગએ પરાઈ ।ર॥ 
રાવણને ક્યાંકથી એવી ખબર મળી, ત્યારે તેણે સેના તેયાર કરી કિલ્લાને ઘેરી લીધો. તે મોટા વિકટ યોદ્ધા અને 
મોટી સેનાને જોઈને યક્ષો પોતાના જીવ લઇ નાસી ગયા. ॥ર॥ 
ફિરિ સબ નગર દસાનન દેખા | ગયઉ સોચ સુખ ભયઉ બિસેષા ॥ 
સુંદર સહજ અગમ અનુમાની | કીન્હિ તહાં રાવન રજધાની ।॥૩ા 
ત્યારે રાવણે હરીફરીને આખું નગર જોયું. તેની [સ્થાન સંબંધી] ચિંતા ટળી ગઈ અને તેને ઘણુ જ સુખ થયું. તે 
પુરીને સ્વાભાવિક જ સુંદર અને [બહારવાળાઓ માટે] દુર્ગમ અનુમાનીને રાવણે ત્યાં પોતાની રાજધાની સ્થાપિત કરી. 
॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-289 


જેહિ જસ જોગ બાંટિ ગૃહ દીન્હે | સુખી સકલ રજનીચર કીન્હે ॥ 
એક બાર કુબેર પર ધાવા [| પુષ્પક જાન જીતિ લૈ આવા 1।૪॥ 


સ્‌ જ” 


યોગ્યતાને અનુસાર ઘરોને વહેંચી રાવણે સર્વે રાક્ષસોને સુખી કર્યા. એકવાર તેણે કુબેર પર ચઢાઇ કરી અને તેની 
પાસેથી પુષ્પક વિમાન જીતીને લઈ આવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- કૌતુકહીં કેલાસ પુનિ લીન્હેસિ જાઇ ઉઠાઇ 
મનહું તૌલિ નિજ બાહુબલ ચલા બહુત સુખ પાઇ [।૧૭૯॥ 
પછી તેણે જઈને [એક વાર] રમતમાં જ કેલાસ પર્વતને ઊંચકી લીધો અને જાણે પોતાની ભુજાઓનું બળ માપીને, 
ઘણું સુખ પામી તે ત્યાંથી ચાલી આવ્યો. ॥૧૭૯॥ 
ન્ડ નપ 
ચૌ૦- સુખ સંપતિ સુત સેન સહાઈ | જય પ્રતાપ બલ બુદ્ધિ બડાઈ ॥ 
નિત નૂતન સબ બાઢત જાઈ | જિમિ પ્રતિલાભ લોભ અધિકાઈ ।૧॥ 
સુખ, સંપત્તિ, પુત્ર, સેના, સહાયક, જય, પ્રતાપ, બળ, બુદ્ધિ અને મોટપ - આ બધા તેનાં નિત્ય [એમ જ] વધતાં 
જતાં હતાં જેમ પ્રત્યેક લાભ પર લોભ વધતો જાય. ॥૧॥ 


અતિબલ કુંભકરન અસ ભ્રાતા | જેહિ કહું નહિં પ્રતિભટ જગ જાતા ॥ 
કરઇ પાન સોવઈ ષટ માસા | જાગત હોઇ તિહૂં પુર ત્રાસા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-290 


અત્યંત બળવાન કુંભકર્ણ જેવો તેનો ભાઈ હતો, જેની બરાબરીનો યોદ્ધા જગતમાં પેદા જ નથી થયો. તે મદિરા 
પીને છ મહિના ઊંઘતો રહેતો હતો. તેના જાગતાંની સાથે જ ત્રણેય લોકમાં ખળભળાટ મચી જતો, ॥૨॥ 


જોં દિન પ્રતિ અહાર કર સોઈ । બિસ્વ બેગિ સબ ચોપટ હોઈ ॥ 
સમર ધીર નહિં જાઈ બખાના | તેહિ સમ અમિત બીર બલવાના ॥ગા 


જો તે પ્રતિદિન ભોજન કરત, તો સંપૂર્ણ વિશ્વ શીઘ્ય જ ચોપટ થઈ જાત. રણધીર એવો હતો કે જેનું વર્ણન કરી 
શકાય નહિ. લંકામાં તેના જેવા અસંખ્ય બળવાન વીર હતા. ॥૩ા 


બારિદનાદ જેઠ સુત તાસૂ | ભટ મહું પ્રથમ લીક જગ જાસૂ ॥ 
જેહિ ન હોઈ રન સનમુખ કોઈ | સુરપુર નિતહિં પરાવન હોઈ ।॥૪॥ 


ક ન કે સ. હે ન સ ડડ બઈ અ કે જ ન 
મેઘનાદ રાવણનો મોટો પુત્ર હતો, જેનો જગતના યોદ્દાઓમાં પહેલો નંબર હતો. રણમાં કોઈ પણ તેનો સામનો 
કરી શકતો ન હતો. સ્વર્ગમાં તો તેના ભયથી કાયમ નાસભાગ મચેલી રહેતી હતી. ॥૪॥ 


દોબ૦- કુંમુખ અકંપન કુલિસરદ ધૂમકેતુ અતિકાય 
એક એક જગ જીતે સક એસે સુભટ નિકાય 1૧૮૦ 


[આ સિવાય] દુર્મુખ, અકમ્પન, વજદન્ત, ધૂમકેતુ અને અતિકાય આદિ જેવા અનેક યોદ્ધા હતા, જે એકલા જ આખા 
જગતને જીતી શકતા હતા. ॥૧૮૦॥ 


ચૌ૦- કામરૂપ જાનહિં સબ માયા | સપનેહું જિન્હ કેં ધરમ ન દાયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-291 


દસમુખ બેઠ સભાં એક બારા | દેખિ અમિત આપન પરિવાર ॥૧॥ 


બધા રાક્ષસ મનવાંછિત રૂપ બનાવી શકતા હતા અને [આસુરી માયા જાણતા હતા. તેમનામાં દયા-ધર્મ સ્વપ્નોમાં 
પણ ન હતાં. એક વખત સભામાં બેઠેલા રાવણે પોતાના અગણિત પરિવારને જોયો - ॥૧॥ 


સુત સમૂહ જન પરિજન નાતી | ગને કો પાર નિસાચર જાતી ॥ 
સેન બિલોકિ સહજ અભિમાની | બોલા બચન ક્રોધ મદ સાની [।ર॥ 


પુત્ર-પૌત્ર, કુટુંબી અને સેવક ઢગલેઢગલા હતા; [બધી] રાક્ષસોની જાતિઓ તો ગણી જ કોણ શકત? પોતાની સેનાને 
જોઈને સ્વભાવથી જ અભિમાની રાવણ ક્રોધ અને ગર્વથી તરબોળ થયેલ વાણી બોલ્યો -॥૨॥ 
સુનહુ સકલ રજનીચર જૂથા | હમરે બેરી બિબુધ બરૂથા ॥ 
તે સનમુખ નહિં કરહિં લરાઈ | દેખિ સબલ રિપુ જાહિં પરાઈ ॥૩ા 
હે સમસ્ત રાક્ષસનાં દળો! સાંભળો, દેવતાઓના સમૂહ આપણા શત્રુ છે. તે સામે આવીને યુદ્ધ નથી કરતા. બળવાન 
શત્રુને જોઈને નાસી જાય છે. ॥૩॥ 
તેન્ડ કર મરન એક બિધિ હોઈ | ક્હઉં બુઝાઇ સુનહુ અબ સોઈ ।॥ 
દ્રિજભોજન મખ હોમ સરાધા | સબ કે જાઈ કરહુ તુમ્હ બાધા ।૪॥ 
તેમનું મૃત્યુ એક જ ઉપાયથી થઈ શકે છે, હું સમજાવીને કહું છું. હવે તેને સાંભળો. [તેમના બળને વધારનાર] 
બ્રાહ્મણભોજન, યજ, હવન અને શ્રાદ્ધ - આ સર્વેમાં જઈને તમે વિઘ્ન નાખો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-292 


દો૦ છુધા છીન બલહીન સુર સહજેહે મિલિહહિં આઈ [| 
તબ મારિહઉં કિ છાડિહઉં ભલી ભાંતિ અપનાઈ ॥૧૮૧॥ 


ન્‌ 


ભૂખથી દુર્બળ અને બળહીન થઈને દેવતા સહજમાં જ [સરળતાથી । આવી મળશે. ત્યારે તેમને હું મારી નાખીશ 
અથવા સારી રીતે પોતાને આધીન કરી [સર્વથા પરાધીન કરી] છોડી મૂકીશ. ॥૧૮૧॥ 


ચૌ૦- મેઘનાદ કહું પુનિ હૅંકરાવા | દીન્ડીં સિખ બલુ બયરુ બઢાવા ॥ 

જે સુર સમર ધીર બલવાના | જિન્હ કે લરિબે કર અભિમાના ।॥૧॥ 

પછી તેણે મેઘનાદને બોલાવડાવ્યો અને શિખવાડી-ભણાવી તેના બળ અને [દેવતાઓના પ્રત્યે] વેરભાવને ઉત્તેજન 
આપ્યું. [પછી કહ્યું -] હે પુત્ર! જે દેવતા રણમાં ધીર અને બળવાન છે અને જેને લડવાનું અભિમાન છે; ॥ ૧॥ 

તિન્હહિ જીતિ રન આનેસુ બાંધી | ઉઠિ સુત પિતુ અનુસાસન કોૉંધી ॥ 

એહિ બિધિ સબહી અગ્યા દીન્હી | આપુનુ ચલેઉ ગદા કર લીન્હી ॥ર૨॥ 


છુ 


તેને યુદ્ધમાં જીતીને બાંધી લાવ. બેટાએ ઊઠીને પિતાની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી. આ રીતે તેણે બધાને આજ્ઞા આપી 
અને પોતે પણ ગદા લઈને ચાલી નીકળ્યો. ॥ર॥ 


ચલત દસાનન ડોલતિ અવની । ગર્જત ગર્ભ સ્રરવર્હિં સુર રવની ॥ 
રાવન આવત સુનેઉ સકોહા | દેવન્ડ તકે મેરુ ગિરિ ખોહા ॥।ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-293 


રાવણના ચાલવાથી પૃથ્વી ડગમગવા લાગી અને તેની ગર્જનાથી દેવરમણીઓના ગર્ભ પડવા લાગ્યા. રાવણને 
ક્રોધસહિત આવતો સાંભળી દેવતાઓએ મેરુ પર્વતની ગુફાઓનો આશ્રય લીધો.(નાસીને મેરુની ગુફાઓમાં સંતાયા). 
॥૩ા 
દિગપાલન્ડ કે લોક સુહાએ | સૂને સકલ દસાનન પાએ ॥।॥ 
પુનિ પુનિ સિંઘનાદ કરિ ભારી | દેઇ દેવતન્ડ ગારિ પચારી [।૪॥ 
દિક્પાળોના બધા સુંદર લોકોને રાવણે સૂના જોયા. તે વારંવાર ભારે સિંહગર્જના કરીને દેવતાઓને લલકારી - 
લલકારીને ગાળો આપતો હતો. ॥૪॥ 
રન મદ મત્ત ફિરઈ જગ ધાવા । પ્રતિભટ ખોજત કતહું ન પાવા ॥ 
રબિ સસિ પવન બરુન ધનધારી | અગિનિ કાલ જમ સબ અધિકારી ॥૫॥ 
રણના મદમાં મસ્ત બનીને તે પોતાની બરાબરીનો યોદ્ધા શોધતો તે જગત આખામાં દોડતો ફરતો, પરંતુ તેને એવો 
યોદ્ધા ક્યાંય ન મળ્યો. સૂર્ય, ચન્દ્ર, વાયુ, વરુણ, કુબેર, અગ્નિ, કાળ અને યમ આદિ સર્વે અધિકારી; ॥૫॥ 
કેંનર સિદ્ધ મનુજ સુર નાગા | હઠિ સબહી કે પંથહિં લાગા ॥ 
બ્રહ્મસૃષ્ટિ જ્હીં લગિ તનુધારી | દસમુખ બસબર્તી નર નારી ।1॥ 
કિન્નર, સિદ્ધ, મનુષ્ય, દેવતા અતે નાગ - સર્વેની પાછળ તે હઠપૂર્વક પડી ગયો. (કોઈને પણ તેણે શાંતિપૂર્વક ન 
બેસવા દીધા). બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિમાં જેટલા શરીરધારી સ્ત્રી-પુરુષ હતાં, તે બધાં જ રાવણના આધીન થઈ ગયાં. ॥॥ 


આયસુ કરહિ સકલ ભયભીતા | નવહિં આઈ નિત ચરન બિનીતા ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-294 


ભયભીત થઈને બધા તેની આજ્ઞાનું પાલન કરતા હતા અને નિત્ય આવીને નમ્રતાપૂર્વક તેના ચરણોમાં માથું 
નમાવતાં હતાં. ॥૭॥ 
દો૦: ભુજબલ બિસ્વ બસ્ય કરિ રાખેસિ કોઉ ન સુપતંત્ર | 
મંડલીક મનિ રાવન રાજ કરઇ નિજ મંત્ર ॥૧૮૨(૭)॥ 
તેણે ભુજાઓના બળથી સમસ્ત [વિશ્વને વશમાં કરી લીધું હતું, કોઈને સ્વતંત્ર ન રહેવા દીધા.આ રીતે] મંડલીક 
રાજાઓનો શિરોમણિ (સાર્વભોમ સમ્રાટ) રાવણ પોતાની ઈચ્છાનુસાર રાજ્ય કરવા માંડ્યો. ॥1૧૮૨(5)॥ 
દેવ જ્ચ્છ ગંધર્બ નર કિંનર નાગ ડકુમારિ 
જીતિ બરી નિજ બાહુ બલ બહુ સુંદર બર નારિ ॥૧૮૨(ખ])॥ 
દેવતા, યક્ષ, ગંધર્વ, મનુષ્ય, કિન્નર અને નાગોની કન્યાઓ તથા ઘણીબધી અન્ય સુંદરી અને ઉત્તમ સ્ત્રીઓને તે 
પોતાની ભુજાઓના બળે જીતીને પરણ્યો. ॥1૧૮૨(ખ)॥ 
ચૌ૦- ઇંદ્રજીત સન જો કછુ કહેઊ | સો સબ જનુ પહિલેહિં કરિ રહેઊ ॥ 
પ્રથમહિં જિન્હ કહું આયસુ દીન્હા | તિન્હ કર ચરિત સુનહુ જો કીન્હા ॥૧॥ 
મેઘનાદને તેણે જે કંઈ કહ્યું, તે તેણે (મેઘનાદે) જાણે અગાઉથી જ કરી રાખ્યું હતું જેમને અગાઉથી જ તેણે આજ્ઞા 


જ 


આપી રાખી હતી, તેમણે જે કરતૂતો કર્યા તેને સાંભળો. ॥૧॥ 
દેખત ભીમરૂપ સબ પાપી | નિસિચર નિકર દેવ પરિતાપી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-295 


કરહિં ઉપદ્રવ અસુર નિકાયા | નાના રૂપ ધરહિ કરિ માયા [।ર॥ 


સર્વે રાક્ષસોના સમૂહ જોવામાં ઘણા ભયાનક, પાપી અને દેવતાઓને દુઃખ આપનાર હતા. તે અસરોના સમૂહ 
ઉપદ્રવ કરતા હતા અને માયાથી અનેક પ્રકારનાં રૂપ ધરતા હતા. ॥ ર॥ 


જેહિ બિધિ હોઈ ધર્મ નિર્મલા | સો સબ કરહિં બેદ પ્રતિફૂલા ॥ 
જેહિં જોહેં દેસ ધેનુ દ્વિજ પાવહિં | નગર ગાઉ પુર આગિ લગાવહિ ॥૩ગા 
જે રીતે ધર્મનાં મૂળ કપાય, તે સર્વે વેદવિરુદ્ધ કાર્યો તેઓ કરતા હતા. જે જે સ્થળે તેઓ ગાય અને બ્રાહ્મણોને જોતા, 
તે નગર, ગામ અને પરામાં આગ લગાડી દેતા હતા. ॥૩॥ 
સુભ આચરન કતહું નહિં હોઈ | દેવ બિપ્ર ગુરુ માન ન કોઈ ॥ 
નહિં હરિભગતિ જગ્ય તપ ગ્યાના | સપનેહું સુનિઅ ન બેદ પુરાના ॥૪॥ 
[તેમના ડરથી] ક્યાંય પણ શુભ આચરણ (બ્રાહ્મણભોજન, યશ, શ્રાદ્ધ આદિ) થતાં ન હતાં. દેવતા બ્રાહ્મણ અને 
ગુરૃને કોઈ માનતા ન હતા, ન હરિભક્તિ હતી અને ન તો યજ્ઞ, તપ અને જ્ઞાન હતું. વેદ અને પુરાણ તો સ્વપ્નમાં પણ 
સાભળવા મળતા. ન હતા. ॥૪॥ 
છં જપ જોગ બિરાગા તપ મખ ભાગા શ્રવન સુનઈ દસસીસા | 
આપુનુ ઉઠિ ધાવઇ રહે ન પાવઈ ધરિ સબ ઘાલઈ ખીસા ।॥ 
અસ ભ્રષ્ટ અચારા ભા સંસારા ધર્મ સુનિઅ નહિં કાના | 
તેહિ બહુબિધિ ત્રાસઈં દેસ નિકાસઈ જો કહ બેદ પુરાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-296 


જપ, યોગ, વૈરાગ્ય, તપ તથા યજ્ઞમાં [દેવતાઓના] ભાગ પામવાની વાત રાવણ ક્યાંક કાને સાંભળતો, તો [તે જ 
સમયે] સ્વયં ઊઠી દોડતો. કંઈ પણ રહેવા ન પામતું, તે બધાને પકડીને વિધ્વંસ કરી નાખતો હતો. સંસારમાં એવું ભ્રષ્ટ 
આચરણ ફેલાયું કે ધર્મ તો કાનોમાં સાંભળવામાં આવતો ન હતો; જે કોઈ વેદ અને પુરાણ કહેતું તેને ઘણી રીતે ત્રાસ 
આપતો અને દેશમાંથી કાઢી મૂકતો હતો - ॥૫॥ 
સો૦- બરનિ ન જાઈ અનીતિ ઘોર નિસાચર જો ડરહિં | 

હિંસા પર અતિ પ્રીતિ તિન્ડ કે પાપહિ ક્વનિ મિતિ 1।॥૧૮ગા 


રાક્ષસ લોકો જે ઘોર અત્યાચાર કરતા હતા, તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. હિંસા પર જ જેમની પ્રીતિ છે, તેમનાં 
પાપોનું શું ઠેકાણું? ॥1૧૮૩॥ 
માસપારાયણ, છઠ્ઠો વિશ્રામ 


માસપારાયણ, સાતમો 
પૃથ્વી અને દેવતાઓની કરુણ પોકાર 


ચૌ૦- બાઢહે ખલ બહુ ચોર જુઆરા | જે લંપટ પરધન પરદારા ॥ 
માનહિં માતુ પિતા નહિં દેવા | સાધુન્હડ સન ડરવાવર્હિં સેવા ॥૧॥ 


પારકું ધન અને પારકી સ્ત્રી પર મન રાખનારા દુષ્ટ, ચોર અને જુગારીઓ ઘણા વધી ગયા. લોકો માતા-પિતા અને 
દેવતાઓને માનતા ન હતા અને સાધુઓ ની સેવા કરવાનું તો દૂર, ઊલટા તેમનાથી સેવા કરાવતા હતા. ॥૧॥ 


ન્‌ 


જિન્હ કે યહ આચરન ભવાની | તે જાનેહું નિસિચર સબ પ્રાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-297 


અતિસય દેખિ ધર્મ કે ગ્લાની | પરમ સભીત ધરા અકુલાની ।॥ર૨॥ 
[શ્રીશિવજી કહે છે કે -] હે ભવાની! જેમનાં આવાં આચરણ છે, તે બધાં પ્રાણીઓને રાક્ષસ જ જાણજો, આ રીતે 
ધર્મ પ્રત્યે [લોકોની] અતિશય ગ્લાનિ (અરુચિ, અનાસ્થા) જોઈને પૃથ્વી અત્યંત ભયભીત અને વ્યાકુળ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 
ગિરી સરિ સિંધુ ભાર નહિં મોહી | જસ મોહિ ગરુઅ એક પરદ્રોહી ॥ 
સકલ ધર્મ દેખઈ બિપરીતા | કહિ ન સકઇ રાવન ભય ભીતા ।॥ગા 
[તે વિચારવા લાગી કે] પર્વતો, નદીઓ અને સમુદ્રોનો ભાર મને એટલો ભારે નથી જણાતો, જેટલો ભાર મને એક 
પરદ્રોહીનો (બીજાનું અનિષ્ટ કરનારનો) લાગે છે. પૃથ્વી બધા ધર્મોને વિપરીત જોઈ રહી છે પણ રાવણથી ભયભીત 
થયેલી તે કંઈ બોલી શકતી નથી. ॥૩॥ 


ધેનુ રૂપ ધરિ હદર્ય બિચારી | ગઈ તહાં જહે સુર મુનિ ઝારી ॥ 
નિજ સંતાપ સુનાએસિ રોઈ | કાહૂ તેં કછુ કાજ ન હોઈ 1।૪॥ 
[છેવટે] હૃદયમાં વિચાર કરીને, ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને પૃથ્વી ત્યાં ગઈ, જ્યાં સર્વે દેવતા અને મુનિ [છુપાયેલા] 
હતા, પૃથ્વીએ રોઈને તેમને પોતાનું દુઃખ સંભળાવ્યું, પણ કોઈથી કંઈ કામ ન બન્યું. ॥૪॥ 
છં૦ સુર મુનિ ગંધર્બા મિલિ કરિ સર્બા ગે બિરંચિ કે લોકા | 
સંગ ગોતનુધારી ભૂમિ બિચારી પરમ બિકલ ભય સોકા ।॥ 
બ્રહ્મા સબ જાના મન અનુમાના મોર કછુ ન બસાઈ | 
જા કરિ તેં દાસી સો અબિનાસી હમરેઉ તોર સહાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-298 


ત્યારે દેવતા, મુનિ અને ગંધર્વ બધા મળીને બ્રહ્માજીના લોક(સત્યલોક)માં ગયા. ભય અને શોકથી અત્યંત વ્યાકુળ 
બિચારી પૃથ્વી પણ ગાયનું શરીર ધારણ કરીને તેમની સાથે ગઈ. બ્રહ્માજી સર્વે જાણી ગયા. તેમણે મનમાં અનુમાન કર્યું 
કે આમાં મારા વશ કંઈ પણ ચાલવાનું નથી. [ત્યારે તેમણે પૃથ્વીને કહ્યું કે-] જેની તું દાસી છે, તે જ અવિનાશી અમારો 
અને તમારો, બંનેનો સહાયક છે. 
સો૦- ધરનિ ધરહિ મન ધીર કહ બિરચિ હરિપદ સુમિરું | 
જાનત જન કી પીર પ્રભુ ભંજિહે દારુન બિપતિ 1।૧૮૪॥ 


બ્રહ્માજીએ કહ્યું - હે પૃથ્વીદેવી! મનમાં ધીરજ ધારણ કરી શ્રીહરિના ચરણોનું સ્મરણ કરો. પ્રભુ પોતાના દાસોની 
પીડાને જાણે છે, તે તમારી કઠિન વિપત્તિનો નાશ કરશે. ॥૧૮૪॥ 


ચૌ૦- બૈઠે સુર સબ કરહિ બિચારા | કહે પાઇઅ પ્રભુ કરિઅ પુકારા ॥ 
પુર બેૈકુંઠ જાન કહ કોઈ | કોઉ કહ પયનિધિ બસ પ્રભુ સોઈ ।॥૧॥ 
સર્વે દેવતાઓ બેસીને વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુને ક્યાં પામીએ જેથી તેમની સામે પોકાર (ફરિયાદ) કરીએ. કોઈ 
વૈકુંઠપુરી જવા કહેતું હતું અને કોઈ કહેતું હતું કે તે પ્રભુ ક્ષીરસમુદ્રમાં નિવાસ કરે છે. ॥૧॥ 
જાકે હૃદર્ય ભગતિ જસિ પ્રીતી | પ્રભુ તહેં પ્રગટ સદા તેહિ રીતી ॥ 
તેહિં સમાજ ગિરિજા મૈં રહેઊીં | અવસર પાઈ બચન એક કહેઊં ॥।ર॥ 
જેના હૃદયમાં જેવી ભક્તિ અને પ્રૉતિ હોય છે, પ્રભુ ત્યાં (તેના માટે) સદા તે જ પ્રમાણે પ્રકટ થાય છે. હે પાર્વતી! 
તે સમાજમાં હું પણ હતો. અવસર પામીને મેં એક વાત કહી - ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-299 


હરિ બ્યાપક સબંત્ર સમાના । પ્રેમ તેં પ્રગટ હોહિ મૈ જાના ॥ 
દેસ કાલ દિસિ બિદિસિહુ માહીં | કહહુ શ કહો જહાં પ્રભુ નાહી ॥૩ા 
હું તો આ જાણું છું કે ભગવાન સર્વે સ્થળે સમાનરૂપે વ્યાપક છે, પ્રેમથી તે પ્રકટ થઈ જાય છે. દેશ, કાળ, દિશા, 
વિદિશામાં બતાવો, એવી જગ્યા ક્યાં છે જ્યાં પ્રભ ન હોય? ॥૩॥ 


દે 


અગ જગમય સબ રહિત બિરાગી । પ્રેમ તેં પ્રભુ પ્રગટઈ જિમિ આગી ॥ 
મોર બચન સબ કે મન માના | સાધુ સાધુ કરિ બ્રહ્મ બખાના ।૪॥ 
તે ચરાચરમય રહીને પણ સરવેંથી રહિત છે અને વિરક્ત છે (તેમની ક્યાંય આસક્તિ નથી); તે પ્રેમથી પ્રકટ થાય 
છે, જેમ અગ્નિ. (અગ્નિ અવ્યક્તરૂપથી સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, પરંતુ જ્યાં તેના માટે અરણિમંથનાદિ સાધન કરવામાં આવે છે 
ત્યાં તે પ્રકટ થાય છે. તે જ રીતે સર્વત્ર વ્યાપ્ત ભગવાન પણ પ્રેમથી પ્રકટ થાય છે.) મારી વાત બધાને ગમી. બ્રહ્માજીએ 
'સાધુ-સાધુ' કહીને પ્રશંસા કરી. ॥૪॥ 


દો૦- સુનિ બિરંચી મન હરષ તન પુલક નયન બહ નીર 1।| 
અસ્તુતિ કરત જોરિ કર સાવધાન મતિધીર ॥૧૮૫॥ 


મારી વાત સાંભળીને બ્રહ્માજીના મનમાં ઘણો હર્ષ થયો, તેમનું તત પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાંથી [પ્રેમનાં] 
આંસુ વહેવા લાગ્યાં. ત્યારે તે ધીરબુદ્ધિ બ્રહ્માજી સાવધાન થઈને હાથ જોડી સ્તુતિ કરવા માંડ્યા -॥૧૮૫॥ 
છં૦ જ્ય જ્ય સુરનાયક જન સુખદાયક પ્રનતપાલ ભગવંતા ।| 
ગો દ્વિજ હિતકારી જ્ય અસુરારી સિંધુસૃતા પ્રિય કંતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-300 


પાલન સુર ધરની અદહ્ટુત કરતી મરમ ન જાનઇ કોઈ | 
જો સહજ ડકુપાલા દીનદયાલા કરઉ અનુગ્રહ સોઈ ॥।॥ 
હે દેવતાઓના સ્વામી ! સેવકોને સુખ આપનાર, શરણાગતની.રક્ષા કરનાર, ભગવાન! આપનો જય હો! જ્ય હો! 
હે ગો-બ્રાહ્મણોનું હિત કરનાર, અસુરોનો વિનાશ કરનાર, સમુદ્રની કન્યા[શ્રીલક્ષ્મીજી)ના પ્રિય સ્વામી! આપનો જય હો! 
હે દેવતા અને પૃથ્વીનું પાલન કરનાર! આપની લીલા અદ્ધુત છે, એનો ભેદ કોઈ નથી જાણતો. એવા જે સ્વભાવથી જ 
કૃપાળુ અને દીનદયાળુ છે તે જ અમારા પર કૃપા કરો. ॥૧॥ 


જ્ય જ્ય અબિનાસી સબ ઘટ બાસી બ્યાપક પરમાનંદા | 
અબિંગત ગોતીતં ચરિત પુનીતં માયારહિત મુકુંદા | 
જેહિ લાગિ બિરાગી અતિ અનુરાગી બિગત મોહ મુનિબુંદા | 
નિસિ બાસર ધ્યાવહિં ગુન ગન ગાવહિં જયતિ સચ્ચિદાનંદા ॥ 
હે અવિનાશી, બધાના હૃદયમાં નિવાસ કરનાર (અંતર્યામી), સર્વવ્યાપક પરમ આનંદસ્વરૂપ, અજ્ઞેય, ઇત્દ્રિયોથી 
પર, પવિત્ર-ચરિત્ર, માયાથી રહિત મુકુન્દ (મોક્ષદાતા)! આપનો જય હો! જય હો! [આ લોક અને પરલોકના સર્વે 
ભોગોથી] વિરક્ત તથા મોહથી સર્વથા છૂટેલા (જ્ઞાની) મુનિવૃન્દ પણ અત્યંત અનુરાગી (પ્રેમી) બનીને જેમનું રાત-દિવસ 
ધ્યાન કરે છે અને જેમના ગુણોના સમૂહનું ગાન કરે છે, તે સચ્ચિદાનંદનો જય હો. ॥૨॥ 
જેહિં સૃષ્ટિ ઉપાઈ ત્રિબિધ બનાઈ સંગ સહાય ન દૂજા | 
સો કરઉ અઘારી ચિંત હમારી જાનિઅ ભગતિ ન પૂજા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-301 


જો ભવ ભય ભંજન મુનિ મન રંજન ગંજન બિપતિ બરૂથા | 
મન બચ ક્રમ બાની છાડિ સયાની સરન સકલ સુરજૂથા ॥ 


જેમને કોઈ બીજાના સાથ અથવા સહાય વગર એકલા જ [અથવા સ્વયં પોતાને જ ત્રિગુણરૂપ - બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, 
શિવરૂપ - બનાવીને અથવા વિના કોઈ ઉપાદાન-કારણે અર્થાત્‌ સ્વયં જ સૃષ્ટિના અભિન્નનિમિત્તોપાદાન કારણ બની] 
ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, તે પાપોનો નાશ કરનાર ભગવાન અમારી સંભાળ લો. અમે નથી ભક્તિ જાણતા અને 
નથી પુજા જાણતા. જે સંસારના એટલે જન્મ-મૃત્યુના ભયનો નાશ કરનાર મુનિઓના મનને આનંદ આપનાર અને 
વિપત્તિઓના સમૂહને નષ્ટ કરનાર છે. અમે બધા દેવતાઓના સમૂહ મન, વચન અને કર્મથી ચતુરાઈ કરવાની ટેવ 
છોડીને તે ભગવાનને શરણ આવ્યા છીએ. ॥૩॥ 


સારદ શ્રુતિ સેષા રિષય અસેષા જા કહું કોઉ નહિં જાના | 
જેહિ દીન પિઆરે બેદ પુકારે દ્રવઉ સો શ્રીભગવાના ।॥ 
ભવ બારિધિ મંદર સબ બિધિ સુંદર ગુનમંદિર સુખપુંજા | 
મુનિ સિદ્ધ સકલ સુર પરમ ભયાતુર નમત નાથ પદ કંજા ॥ 
સરસ્વતી, વેદ, શેષજી અને સંપૂર્ણ ત્કષિ કોઈ પણ જેમને નથી જાણતા; જેમને દીનો પ્રિય છે એવું વેદ પોકારીને 
કહે છે, તે જ શ્રીભગવાન અમારા પર દયા કરો. હે સંસારરૂપી સમુદ્રને ['મથવા ] માટે મંદરાચળરૂપ, સર્વે પ્રકારથી સુંદર, 
ગુણોના ધામ અને સુખોના ભંડારી નાથ! આપનાં ચરણકમળોમાં મુનિ, સિદ્ધ અને સવે દેવતા ભયથી અત્યંત વ્યાકુળ 
થઈને નમસ્કાર કરે છે. ॥૪॥ 


ભગવાનનુ વરદાન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-302 


દો૦ જાનિ સભય સુર ભૂમિ સુનિ બચન સમેત સનેહ [| 
ગગનગિરા ગંભીર ભઈ હરનિ. સોક સંદેહ ॥૧૮૧॥ 
દેવતા અને પૃથ્વીને ભયભીત જાણીને અને એમનાં સ્નેહયુક્ત વચન સાંભળી શોક અને સંશયને હરનારી ગંભીર 
આકાશવાણી થઈ - ॥૧૮૧॥ 
ચૌ૦- જનિ ડરપહુ મુનિ સિદ્ધ સુરેસા | તુમ્હહિ લાગિ ધરિહઉં નર બેસા ॥ 
અંસન્ડ સહિત મનુજ અવતારા | લેહઉં દિનકર બંસ ઉદારા ॥૧॥ 


હે મુનિ, સિદ્ધ અને દેવતાઓના સ્વામીઓ ! ડરો નહિ. તમારા માટે હું મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીશ અને ઉદાર (પવિત્ર) 
સૂર્યવંશમાં અંશોસહિત મનુષ્યનો અવતાર લઈશ. ॥૧॥ 
કસ્યપ અદિતિ મહાતપ કીન્હા | તિન્હ કહું મૈ પૂરબ બર દીન્હા ॥ 
તે દસરથ કૌસલ્યા રૂપા | કોસલપુરીં પ્રગટ નર ભૂપા [।ર॥ 
કશ્યપ અને અદિતતિએ ઘણું ભારે તપ કર્યું હતું. હું અગાઉ જ એમને વર આપી ચૂક્યો છું. તેઓ જ દશરથ અને 
કૌશલ્યાના રૂપમાં મનુષ્યોના રાજા થઈને અયોધ્યાપુરીમાં પ્રકટ થયાં છે. ॥૨॥ 
તિન્હ કૅ ગૃહ અવતરિહઉં જાઈ | રઘુકુલ તિલક સો ચારિઉ ભાઈ ॥ 
નારદ બચન સત્ય સબ કરિહઉં । પરમ સક્તિ સમેત અવતરિહઉં ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-303 


તેમના ધેર જઈને હું રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ ચાર ભાઈઓના રૂપે અવતાર લઈશ, નારદનાં સર્વે વચનોને હું સત્ય કરીશ 
અને પોતાની પરાશક્તિ સહિત અવતાર લઈશ. ॥૩॥ 


હરિહઈઉં સક્લ ભૂપિ ગુરુઆઈ । નિર્ભય હોહુ દેવ સમુદાઈ ॥ 
ગગન બ્રહ્મબાની સુનિ કાના | તુરત ફિરે સુર હૃદય જુડાના ॥૪॥ 


હું પૃથ્વીનો બધો ભાર હરી લઈશ. હે દેવવૃંદ! તમે નિર્ભય ઘઈ જાઓ. આકાશમાં બ્રહ્મ (ભગવાનની) વાણીને 
કાનથી સાંભળી દેવતા તરત પાછા ફર્યા. તેમનું દદય શીતળ થઈ ગયું. ॥૪॥ 


તબ બ્રહ્મમાં ધરનિહિ સમુઝાવા | અભય ભઈ ભરોસ જિયં આવા ।॥૫॥ 
ત્યારે બ્રહ્માજીએ પૃથ્વીને સમજાવી, તે પણ નિર્ભય થઈ અને એના અંતરમાં વિશ્વાસ બેસી ગયો, ॥૫॥ 
દો૦ નિજ લોકહિ બિરંચિ ગે દેવન્ડટ ઈહઇ સિખાઇ [| 
બાનર તનુ ધરિ ધરિ મહિ હરિ પદ સેવહુ જાઈ 1।૧૮૭॥ 


બ્રહ્માજીએ દેવતાઓને આ જ શિખામણ આપી કે વાનરોનું શરીર ધરી-ધરીને તમે લોકો પૃથ્વી પર જઈને ભગવાનના 
ચરણોની સેવા કરો, તેમ કહી બ્રહ્માજી પોતાના લોકમાં જતા રહ્યા. ॥1૧૮૭॥ 


ચૌ૦- ગએ દેવ સબ નિજ નિજ ધામા | ભૂમિ સહિત મન કહું બિશ્રામાં ॥ 
જો કછું આયસુ બ્રહ્મા દીન્હા | હરષે દેવ બિલંબ ન કીન્હા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-304 


બધા દેવતાઓ પોતપોતાના લોકમાં ગયા. પૃથ્વીસહિત સર્વેના મનને શાંતિ મળી. બ્રહ્માજીએ જે કઈ આજ્ઞા આપી, 
તેથી દેવતા ઘણા પ્રસન્ન થયા અને તેમણે [એમ કરવામાં] વાર ન કરી. ॥૧॥ 


બનચર દેહ ધરી છિતિ માહીં | અતુલિત બલ પ્રતાપ તિન્હ પાહીં ॥ 
ગિરિ તરુ નખ આયુધ સબ બીરા | હરિ મારગ ચિતવરહિં મતિધીરા ॥ર૨॥ 
પૃથ્વી પર તેઓએ વાનર દેહ ધારણ કર્યા. તેમનામાં અપાર બળ અને પ્રતાપ હતો. બધા શૂરવીર હતા; પર્વત વૃક્ષ 
અને નખ જ એમનાં શસ્ત્રો હતાં. તે ધીર બુદ્ધિવાળા [વાનરરૂપ દેવતા] ભગવાનના આવવાની રાહ જોવા માંડ્યા. ॥૨॥ 
રાજા દશરથનો પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ રાણીઓ ગર્ભવતી 
ગિરિ કાનન જહે તહેં ભરિ પૂરી | રહે નિજ નિજ અનીક રચિ રુરી ॥ 
યહ સબ સચેર ચરિત મૈ ભાષા | અબ સો સુનહુ જો બીચહિં રાખા ॥ગા 
તે વાનરો પર્વતો અને જંગલોમાં ચારે બાજુ પોતપોતાની સુંદર સેનાઓ બનાવી ભરપૂર સઘળે છવાઈ ગયા. એ 


આ કુ 


બધું સુંદર ચરિત્ર મેં કહ્યું. હવે, તે ચરિત્ર સાંભળો જેને વચમાં જ છોડી દીધું હતું. ॥૩॥ 
અવધપુરી રઘુકુલમનિ રાઊ | બેદ બિદિત તેહિ દસરથ નાઊ ॥ 
ધરમ ધુરંધર ગુનનિધિ ગ્યાની | હૃદર્યે ભગતિ મતિ સારૈંગપાની ॥૪॥ 


અવધપુરીમાં રઘુકુળાશિરોમાણિ દશરથ નામે રાજા થયા, જેમનું નામ વેદોમાં વિખ્યાત છે. તેઓ ધર્મધુરંધર, ગુણોના 
ભંડાર અને જ્ઞાની હતા, તેમના હૃદયમાં શારંગનુષ ધારણ કરનારા ભગવાનની ભક્તિ હતી અને તેમની બુદ્ધિ પણ તેમાં 
જ લીન રહેતી હતી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-305 


દોબ૦- કૌસલ્યાદિ નારિ પ્રિય સબ આચરન પુનીત 
પતિ અનુકૂલ પ્રેમ દઢ હરિ પદ કમલ બિનીત 1।૧૮૮॥ 
તેમતે કૌશલ્યા આદિ પ્રિય રાણીઓ સર્વે પવિત્ર આચરણવાળી હતી. તે [ઘણી] વિનયી અને પતિને અનુકૂળ 
[ચાલનારી] હતી, અને શ્રીહરિનાં ચરણકમળોમાં એમને દઢ પ્રેમ હતો. ॥૧૮૮॥ 


દ 


ચૌ૦- એક બાર ભૂપતિ મન માહીં । ભૈ ગલાનિ મોરે સુત નાહીં ॥ 
ગુર ગૃહ ગયઉ તુરત મહિપાલા | ચરન લાગિ કરિ બિનય બિસાલા ॥૧॥ 
એક વખત રાજાના મનમાં ઘણી ગ્લાનિ થઈ કે મારે પુત્ર નથી. રાજા તુરત જ ગુરુના ઘેર ગયા અને ચરણોમાં 
પ્રણામ કરી ઘણી વિનંતી કરી. ॥૧॥ 
નિજ દુખ સુખ સબ ગુરહિ સુનાયઉ | કહિ બસિષ્ઠ બહુબિધિ સમુઝાયઉ ॥ 
ધરહુ ધીર હોઈહહિં સુત ચારી | ત્રિભુવન બિદિત ભગત ભય હારી ।॥ર॥ 
રાજાએ પોતાના સર્વે દુઃખ-સુખ ગુરૃને કહી સંભળાવ્યાં. ગુરુ વાસિષ્ઠજીએ તેમને ઘણી રીતે સમજાવ્યા [અને કહ્યું 
-] ધીરજ ધરો, તમારા ચાર પુત્રો થશે, જે ત્રણેય લોકોમાં પ્રસિદ્ધ અને ભક્તોના ભયને હરનારા થશે, ॥ર॥ 
સંગી રિષિહિ બસિષ્ઠ બોલાવા | પુત્રકામ સુભ જગ્ય કરાવા ॥ 
ભગતિ સહિત મુનિ આહુતિ દીન્હે | પ્રગટે અગિનિ ચરૂ કર લીન્હેં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-306 


વાસિષ્ઠજીએ શ્રૂ&ગી ત્ર્કષિને બોલાવડાવ્યા અને તેમના થકી શુભ પુત્રકામેષ્ટિ યજ્ઞ કરાવ્યો. મુનિ દ્વારા ભક્તિસહિત 
આહુતિઓ અપાવાથી અગ્નિદેવ હાથમાં ચરુ (હવિષ્યાન્ન ખીર) લઈને પ્રકટ થયા. ॥૩॥ 


જો બસિષ્ઠ કછુ હૃદર્ય બિચારા | સકલ કાજુ ભા સિદ્ધ તુમ્હારા ॥ 
યહ હબિ બાંટિ દેહુ નૃપ જાઈ | જથા જોગ જેહિ ભાગ બનાઈ ।૪॥ 


અને દશરથજીને કહ્યું - વસિષ્ઠજીએ. હૃદયમાં જે કંઈ વિચાર્યું હતું, તમારું તે સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું. હે રાજન્‌ ! 
હવે તમે જઈને આ હવિષ્યાન્ન(પાયસ)ને જેને જેટલો ઉચિત જણાય તેટલો ભાગ પાડીને વહેંચી દો. ॥૪॥ 
ભુ 


દો૦ તબ અદ્રસ્ય ભએ પાવક સકલ સભહિ સમુઝાઇ | 
પરમાનંદ મગન નૃપ હરષ ન હૃદર્ય સમાઇ ॥૧૮૯॥ 


તત્પશ્ચાત્‌ અગ્નિદેવ આખી સભાને સમજાવીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. રાજા પરમાનંદમાં લીનથઈ ગયા, તેના હૃદયમાં 
હર્ષ સમાતો ન હતો. ॥૧૮૯॥ 


ચૌ૦- તબહિં રાર્યે પ્રિય નારિ બોલાઈ | કૌસલ્યાદિ તહોં ચલિ આઈ ॥ 
અર્ધ ભાગ કૌસલ્યહિ દીન્હા | ઉભય ભાગ આધે કર કીન્હા ॥૧॥ 


તે વખતે રાજાએ પોતાની પ્રિય પત્નીઓને બોલાવી. કૌશલ્યા આદિ સર્વે (રાણીઓ) ત્યાં ચાલીઆવી. રાજાએ. 
(પાયસનો) અડધો ભાગ કૌશલ્યાને આપ્યો, (અને શેષ) અડધાના બે ભાગ કર્યા. ॥૧॥ 


કેકેઈ કરહે નૃપ સો દયઊ । રહ્યો સો ઉભય ભાગ પુનિ ભયઊ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-307 


કૌસલ્યા કેકેઈ હાથ ધરિ । દીન્હ સુમિત્રહિ મન પ્રસન્‍ન કરિ ।ર॥ 


તેમાંથી એક ભાગ રાજાએ કૈકેયીને આપ્યો. શેષ જે વધ્યો તેના ફરી બે ભાગ પડ્યા, અને રાજાએ તેમને કૌશલ્યા 
અને કેકેયીના હાથમાં મૂકી અર્થાત્‌ એમની સંમતિ મેળવી અને આ રીતે તેમનું મન રાજી કરી સૂમિત્રાને આપ્યા. ॥૨॥ 


એહિ બિધિ ગર્ભસહિત સબ નારી | ભઈ હૃદર્યં હરષિત સુખ ભારી ॥ 
જા દિન તેં હરિ ગર્ભહિં આએ | સકલ લોક સુખ સંપતિ છાએ ।॥૩ા 


આ પ્રમાણે બધી સ્ત્રીઓ ગભવતી થઈ, તે હૃદયમાં ઘણી પ્રસન્ન થઈ. તેમને મોટું સુખ મળ્યું. જે દિવસથી શ્રીહરિ 
[લીલાથી જ] ગર્ભમાં આવ્યા, ત્યારથી સર્વ લોકોમાં સુખ અને સંપત્તિ છવાઈ ગયાં. ॥૩॥ 


મંદિર મર્હીં સબ રાજહિં રાનીં | સોભા સીલ તેજ કી ખાની ।॥ 
સુખ જુત કછુક કાલ ચલિ ગયઊ । જેહિ પ્રભુ પ્રગટ સો અવસર ભયઊ. 1।૪॥ 


શોભા, શીલ અને તેજની ખાણ [બનેલી] બધી રાણીઓ મહેલમાં સુશોભિત થઈ. આમ,થોડોક સમય સુખપૂવક 
વીત્યો અને એ અવસર આવી ગયો, જ્યારે પ્રભુએ પ્રકટ થવાનું હતું. ॥૪॥ 


શ્રીભગવાન દેખાવ ને બાળલીલાનો આનંદ 


દો૦ જોગ લગન ગ્રહ બાર તિથિ સકલ ભએ અનુકૂલ | 
ચર અરુ અચર હર્ષજુત રામ જનમ સુખમૂલ 1।૧૯૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-308 


યોગ, લગ્ન, ગ્રહ, વાર અને તિથિ સવે અનુકૂળ થઈ ગયાં, જડ અને ચેતન સર્વે આનંદથી ભરાઈ ગયાં. [કેમકે] 
શ્રીરામનો જન્મ સુખનું મૂળ છે. ॥1૧૯૦॥ 
ચૌ૦- નૌમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા | સુક્લ પચ્છ અભિજિત હરિપ્રીતા ॥ 
મધ્યદિવસ અતિ સીત ન ઘામા | પાવન કાલ લોક બિશ્રામાં ॥૧॥ 


પવિત્ર ચૈત્રનો માહિનો હતો, નવમી તિથિ હતી. શુક્લ પક્ષ અને ભગવાનને પ્રિય અભિજિત મુહુર્ત હતું. બપોરનો 


સમય હતો, નહોતી બહુ ઠંડી, ન ગરમી હતી. તે પવિત્ર સમય સર્વે લોકોને શાંતિ આપતાર હતો. ॥૧॥ 
સીતલ મંદ સુરભિ બહ બાઊ 1।| હરષિત સુર સંતન મન ચાઊ ।॥ 
બન કુસુમિત ગિરિગન મનિઆરા | સ્્રવહિં સકલ સરિતાડમૃતધારા ॥ર૨॥ 


શીતળ, મંદ અને સુગંધિત વાયુ વાતો હતો. દેવતા આનંદિત હતા અને સંતોના મનમાં [મોટો] ઉત્સાહ હતો. પર્વતો 
પર વનરાજી ફળફૂલોથી છવાયેલી હતી. તે પર્વતોના સમૂહ મણિઓની ખાણોથી ઝગમગી રહ્યા હતા અને સર્વે નદીઓ 


જ 


અમૃતની ધારા વહેવડાવતી હતી.. આ પ્રમાણે પર્વતો શોભાયમાન થઈ રહ્યા હતા. ॥૨॥ 
સો અવસર બિરંચિ જબ જાના | ચલે સકલ સુર સાજિ બિમાના ॥ 
ગગન બિમલ સંકુલ સુર જૂથા | ગાવહિં ગુન ગંધર્બ બરૂથા ગા 


જ્યારે બ્રહ્માજીએ તે (ભગવાનનો પ્રકટ થવાનો) અવસર જાણ્યો ત્યારે [તેમના સહિત] સર્વે દેવતા વિમાન સજાવી- 
સજાવીને ચાલ્યા. નિર્મળ આકાશ દેવતાઓના સમૂહોથી ભરાઈ ગયું. ગંધર્વોના સમૂહ ગૂણોનું ગાન કરવા લાગ્યા -॥૩॥ 


બરષહિં સુમન સુઅંજુલિ સાજી | ગહગહિ ગગન દુંદુભી બાજી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-309 


અસ્તુતિ કરહિં નાગ મુનિ દેવા | બહુબિધિ લાવર્હિ નિજ નિજ સેવા ॥૪॥ 


અને સુંદર અંજલિઓમાં સજાવી સજાવીને પુષ્પ વરસાવવા માંડ્યા. આકાશમાં ઘમાઘમ નગારાં વાગવા લાગ્યાં. 
દં” ઇં. જ ન ક જ પિ 
નાગ, મુનિ અને દેવતા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને અનેક પ્રકારથી પોત-પોતાની સેવા સમર્પણ કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


દો૦ સુર સમૂહ બિનતી કરિ પહુંચે નિજ નિજ ધામ 1।| 
જગનિવાસ પ્રભુ પ્રગટે અખિલ લોક બિશ્રામ ॥૧૯૧॥ 


પ ક 


દેવતાઓના સમૂહ પ્રાર્થના કરીને પોતપોતાના લોકમાં જઈ પહોંચ્યા. સમસ્ત લોકોને શાંતિ આપનારા, જગદાધાર 
પ્રભુ પ્રકટ થયા. ॥1૧૯૧॥ 


છં ભએ પ્રગટ કૃપાલા દીનદયાલા કૌસલ્યા હિતકારી 
હર્ષિત મહતારી સુનિ મન હારી અદ્દભુત રૂપ બિચારી ॥ 
લોચન અભિરામાં તનુ ઘનસ્યામાં નિજ આયુધ ભુજ ચારી | 
ભૂષન બનમાલા નયન બિસાલા સોભાસિંધુ ખરારી | 
દીનો પર દયા કરનારા, કૌશલ્યાજીના હિતકારી કૃપાળુ પ્રભુ પ્રગટ થયા. મુનિઓના મનને હરનારા તેમના અદભૂત 
રૂપનો વિચાર કરી માતા આનંદથી છલકાઈ ગયાં. નેત્રોને આનંદ આપનાર મેઘ સમાન શ્યામ શરીર હતું. ચારેય 
ભુજાઓમાં પોતાના (ખાસ) આયુધ [ધારણ કય] હતાં; [દિવ્]આભૂષણ અને વનમાળા પહેરી હતી; મોટાં મોટાં નેત્રો 
હતાં. આમ, શોભાના સમુદ્ર તથા ખર રાક્ષસને મારનારા ભગવાન પ્રગટ થયા. ॥૧॥ 


કહ દુઈ કર જોરી અસ્તુતિ તોરી કેહિ બિધિ કરૌ અનંતા | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-310 


માયા ગુન ગ્યાનાતીત અમાના બેદ પુરાન ભનંતા ॥ 
કરુના સુખ સાગર સબ ગુન આગર જેહિ ગાવહિં શ્રુતિ સંતા | 
સો મમ હિત લાગી જન અનુરાગી ભયઉ પ્રગટ શ્રીકંતા ॥ 
બંને હાથ જોડીને માતા કહેવા લાગ્યાં - હે અનંત ! હું કઈ રીતે તમારી સ્તુતિ કરું ? વેદ અને પુરાણ તમને માયા, 
ગુણ અને જ્ઞાનથી પર અને પરિમાણ રહિત કહે છે. શ્રુતિઓ અને સંતજન દયા અને સુખના સાગર, સર્વે ગુણોના ધામ 
કહીને જેમનું ગાન કરે છે, તે જ ભક્તો ઉપર પ્રેમ કરનારા લક્ષ્મીપતિ ભગવાન મારા કલ્યાણ માટે પ્રકટ થયા છે. ॥૨॥ 


બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિ બેદ કહે | 
મમ ઉર સો બાસી યહ ઉપહાસી સુનત ધીર મતિ થિર ન રહે ॥ 
ઉપજા જબ ગ્યાના પ્રભુ મુસુકાના ચરિત બહુત બિધિ કીન્હ ચહે | 
કહિ કથા સુહાઈ માતુ બુઝાઈ જેહિ પ્રકાર સુત પ્રેમ લહે ॥ 


વેદ કહે છે કે તમારા પ્રત્યેક રુંવાડામાં માયાથી રચેલા અનેક બ્રહ્માંડોના સમૂહ [ભરેલા] છે. એવા આપ મારા 
ગર્ભમાં રહ્યા - આ હાંસીની વાત સાંભળતાં જ ધીર (વિવેકી) પુરુષોની બુદ્ધિ પણ સ્થિર નથી રહેતી (વિચલિત થઈ જાય 
છે). જ્યારે માતાને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે પ્રભુએ મંદહાસ્ય કર્યું. તે ઘણી જાતનાં ચરિત્ર કરવા ઇચ્છે છે. એટલે તેમણે 
[પૂર્વજન્મની] સુંદર કથા કહીને માતાને સમજાવ્યાં જેથી તેમને પુત્રનો (વાત્સલ્ય) પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય (ભગવાનના પ્રતિ 
પુત્રભાવ થઇ જાય). ॥ગા 


ન્‌ 


માતા પુનિ બોલી સો મતિ ડોલી તજહુ તાત યહ રૂપા | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-311 


કીજે સિસુલીલા અતિ પ્રિયસીલા યહ સુખ પરમ અનૂપા ।॥ 
સુનિ બચન સુજાના રોદન ઠાના હોઈ બાલક સુરભૂપા | 
યહ ચરિત જે ગાવહિં હરિપદ પાવહિં તે ન પરહિં ભવકૃપા ॥ 
માતાની તે બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ ત્યારે તે ફરીથી બોલ્યાં - હે તાત! આ રૂપ છોડીને અત્યંત પ્રિય બાળલીલા કરો, 
[મારા માટે] એ સુખ પરમ અનુપમ હશે.[માતાનું] આવચન સાંભળીને દેવતાઓના સ્વામી સુજ્ઞ ભગવાને બાળક [રૂપ] 
થઈ રોવાનું શરૂ કરી દીધું. [તુલસીદાસજી કહેછે -] જે આ ચરિત્રનું ગાન કરે છે, તે શ્રીહરિનું પદ પામે છે અને [પછી] 
સંસારરૂપી કુવામાં પડતા નથી. ॥૪॥ 
દો૦ - બિપ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લીન્ડ મનુજ અવતાર 1।| 
નિજ ઇચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુન ગો પાર 1।૧૯૨॥ 
બ્રાહ્મણ, ગૌ, દેવતા અને સંતોને માટે ભગવાને મનુષ્યનો અવતાર લીધો. તેઓ [અજ્ઞાનમયી,મલિન] માયા ને તેના 
ગુણ (સત્‌, ૨%, તમ) અને [બાહ્ય તથા અંદરની] ઇન્દ્રિયોથી પર છે. તેમનું [દિવ્ય] શરીર પોતાની ઈચ્છાથી જ બન્યું છે 
[કોઈ કર્મબંધનથી પરવશ થઇને ત્રિગુણાત્મક ભૌતિક પદાર્થો દ્વારા નહીં]. ।૧૯૨॥ 
ચૌ૦- સુનિ સિસુ રુદન પરમ પ્રિય બાની | સંભ્રમ ચલિ આઈ સબ રાની ॥ 
હરષિત જહે તહે ધાઈ દાસી | આનંદ મગન સકલ પુરબાસી ॥૧॥ 


બાળકના રોવાનો ઘણો જ પ્રિય ધ્વનિ સાંભળીને બધી રાણીઓ ઉતાવળી થઈને દોડીને આવી. દાસીઓ આનંદિત 
થઈ ચારે બાજુ દોડી, સર્વ પુરવાસી આનંદમાં ગરકાવ થઈ ગયા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-312 


દસરથ પુત્રજન્મ સુનિ કાના | માનહું બ્રહ્માનંદ સમાના ।॥ 
પરમ પ્રેમ મન પુલક સરીરા | ચાહત ઉઠન કરત મતિ ધીરા ॥૨॥ 
રાજા દશરથજી પુત્રનો જન્મ કાનોથી સાંભળીને જાણે બ્રહ્માનંદમાં સમાઈ ગયા. મનમાં અતિશય પ્રેમ છે, શરીર 
પુલકિત થઈ ગયું. [આનંદમાં અધીર બનેલી] બુદ્ધિને ધીરજ આપીને [અને પ્રેમમાં શિથિલ બનેલા શરીરને સંભાળીને] 
તેઓ ઊભા થવા ઇચ્છે છે. ।૨॥ 


કે દ 


જાકર નામ સુનત સુભ હોઈ | મોરે ગૃહ આવા પ્રભુ સોઈ ॥ 
પરમાનંદ પૂરિ મન રાજા | કહા બોલાઈ બજાવહુ બાજા [॥।ગા 
જેમનું નામ સાંભળતાં જ કલ્યાણ થાય છે, તે જ પ્રભ્‌ મારા ધેર આવ્યા છે [આમ વિચારી] રાજાનું મન પરમ 
આનંદથી પૂર્ણ થઈ ગયું. તેમણે વાજાંવાળાઓને બોલાવીને કહ્યું કે વાજાં વગાડો. ॥૩॥ 
ગુર બસિષ્ઠ કહીં ગયઉ હંકારા | આએ દ્વિજન સહિત નૃપઠ્ઠારા ॥ 
અનુપમ બાલક દેખેન્હિ જાઈ | રૂપ રાસિ ગુન કહિ ન સિરાઈ ।॥૪॥ 


જ ફે 


ગુરુ વસિષ્ઠજી પાસે તેડું ગયું, તેઓ બ્રાહ્મણોને સાથે લઈ રાજઠ્દારે આવ્યા, તેમણે જઈને અનુપમ બાળકને જોયો, 
જે રૂપનો ભંડાર છે અને જેના ગુણ કહેવામાં સમાપ્ત નથી થતા. ॥૪॥ 
દો૦ - નંદીમુખ સરાધ કરિ જાતકરમ સબ કીન્હ 
હાટક ધેનુ બસન મનિ નૃપ બિપ્રન્હડ કરહે દીન્ડ ।૧૯ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-313 


પછી રાજાએ. નન્દીમુખ શ્રાદ્ધ કરીને સર્વે જાતકર્મ-સંસ્કાર આદિ કર્યા અને બ્રાહ્મણોને સોનું, ગૌ, વસ્્ર અને 
મણિઓનાં દાન આપ્યાં, 1૧૯૩॥ 
ચૌ૦- ધ્વજ પતાક તોરન પુર છાવા | કહિ ન જાઇ જેહિ ભાંતિ બનાવા ॥ 
સુમનબૃષ્ટિ અકાસ તેં હોઈ ।| બ્રહ્માનંદ મગન સબ લોઈ 1।૧॥ 
ધ્વજા, પતાકા અને તોરણોથી નગર છવાઈ ગયું. જે રીતે તે શણગારાયું હતું, તેનું તો વર્ણન જ નથી કરી શકાતું. 
આકાશમાંથી ફૂલોની વર્ષા થઈ રહી છે, સર્વે લોકો બ્રહ્માનંદમાં લીન છે. ॥ ૧॥ 
બૃન્દ બૃન્દ મિલિ ચલી લોગાઈ | સહજ સિંગાર કિએ ઉઠિ ધાઈ ॥ 
કનક ક્લસ મંગલ ભરિ થારા | ગાવત પૈઠહિં ભૂપ દુઆરા [।ર૨॥ 


દે 


સ્રીઓ ટોળેટોળાં બનાવી ચાલી, સ્વાભાવિક શ્રુંગાર કરેલી જ તે દોડી પડી, સોનાનો કળશ લઈને અને થાળીમાં 
મંગળદ્રવ્યો ભરીને ગાતાં ગાતાં તેઓ રાજદ્વારમાં પ્રવેશ કરે છે. ॥૨॥ 


કરિ આરતિ નેવછાવરિ કરહીં । બાર બાર સિસુ ચરનન્હિ પરહીં ॥ 
માગધ સૂત બંદિગન ગાયક | પાવન ગુન ગાવહિં રઘુનાયક ॥૩ગા 


તેઓ આરતી કરીને ન્યોછાવર કરે છે અને વારંવાર બાળકના ચરણોમાં નમે છે. માગધ, સૂત, બંદીજનો અને ગવૈયા 
રઘુકુળના સ્વામીના પવિત્ર ગુણોનું ગાન કરે છે, ॥૩॥ 


સર્બસ દાન દીન્ડ સબ કાહૂ | જેહિં પાવા રાખા નહિં તાહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-314 


મૃગમદ ચંદન કુંકુમપ કીચા | મચી સકલ બીથિન્હ બિચ બીચા 1।૪॥ 
સર્વ કોઈએ સર્વસ્વ દાન આપી દીધું. જેને મેળવ્યું તેણે પણ ન રાખ્યું (લુંટાવી દીધુ). [શહેરની] બધી ગલીઓમાં 
વચ્ચે-વચ્ચે કસ્તૂરી, ચંદન અને કેસરની રેલમછેલ થઈ ગઈ. ॥૪॥ 
દો૦ ગૃહ ગૃહ બાજ બધાવ સુભ પ્રગટે સુષમા કંદ | 
હરષવંત સબ જહૅ તહે નગર નારિ નર બંદ 1।૧૯૪॥ 
ઘેર ઘેર મંગળમય વધામણાં વાગવા માંડ્યા, કેમ કે શોભાના મુળ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. નગરનાં સ્ત્રી-પુરુષોનાં 
ટોળેટોળાં ચારેકોર આનંદમગ્ર થઈ રહ્યાં છે, ।૧૯૪॥ 
ચૌ૦- કેક્યસુતા સુમિત્રા દોઊ | સુંદર સુત જનમત ભૈ ઓઊ ॥।॥ 
વહ સુખ સંપતિ સમય સમાજા | કહિ ન સકઈ સારદ અહિરાજા ॥૧॥ 
કેકેયી અને સુમિત્રા - એ બંનેએ પણ સુંદર પુત્રોને જન્મ આપ્યો, તે સુખ, સંપત્તિ, સમય અને સમાજનું વર્ણન 
સરસ્વતી અને સર્પોના રાજા શેષજી પણ નથી કરી શકતાં. ॥૧॥ 
અવધપુરી સોહઈ એહિ ભાંતી | પ્રભુહિ મિલન આઈ જનુ રાતી ॥ 
દેખિ ભાનુ જનુ મન સકુચાની | તદપિ બની સંધ્યા અનુમાની ।॥૨॥ 


કક 


અવધપુરી એ પ્રમાણે સુશોભિત થઈ રહી છે, જાણે રાત્રિ પ્રભુને મળવા આવી હોય અને સૂર્યને જોઈને જણી મનમાં 
લજાઈ ગઇ હોય, છતાંય તે પાછી મનમાં વિચાર કરીને જાણે સંધ્યા બની સ્થિર થઈ ગઈ હોય. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-315 


અગર ધૂપ બહુ જનુ અંધિઆરી | ઉડંઈ અબીર મનહું અરુનારી ॥ 
મંદિર મનિ સમૂહ જનુ તારા | નૃપ ગૃહ કલસ સો ઇંદુ ઉદારા ॥ગા 
અગરના ધૃપનો ઘણો જ ધુમાડો જાણે [સંધ્યાનો] અંધકાર છે અને જે અબીલ ઊડી રહ્યો છે તે તેની લાલિમા છે. 
મહેલોમાં જે મણિઓના સમૂહ છે, તે જાણે તારાગણ છે. રાજમહેલનો જે કળશ છે, તે જ જાણે શ્રેષ્ઠ ચન્દ્રમા છે. ॥૩॥ 
ભવન બેદધુનિ અતિ મૃદુ બાની | જનુ ખગ મુખર સમર્યં જનુ સાની ॥ 
કૌતુક દેખિ પતંગ ભુલાના | એક માસ તેઈ જાત ન જાના ।૪॥ 
રાજભવનમાં જે અતિ કોમળ વાણીમાં વેદધ્વનિ થઈ રહ્યો છે, તે જ જાણો કે સમયાનુકૂળ તરબોળ બનેલ પક્ષીઓનો 
કલરવ છે. આ કૌતુક જોઈને સૂર્ય પણ પોતાની ગતિ ભૂલી ગયા. એક મહિનો વીતતો તેમણે જણાયો નહિ (અર્થાત્‌ તેમને 
એક મહિનો ત્યાં વીતી ગયો.) ॥૪॥ 
દો૦; માસ દિવસ કર દિવસ ભા મરમુ ન જાનઈ કોઈ ।| 
રથ સમેત રબિ થાકેઉ નિસા કવન બિધિ હોઈ 1।૧૯૫॥ 
મહિના જેટલા સમયનો એક દિવસ થઈ ગયો. આ રહસ્યને કોઈ નથી જાણતું. સૂર્યદેવ પોતાના રથસહિત ત્યાં જ 
રોકાઈ ગયા, તો રાત કઈ રીતે થાય!॥૧૯૫॥ 
ચૌ૦- યહ રહસ્ય કાહૂ નહિં જાના | દિનમનિ ચલે કરત ગુનગાના ॥ 
દેખિ મહોત્સવ સુર મુનિ નાગા | ચલે ભવન બરનત નિજ ભાગા ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-316 


આ રહસ્ય કોઈએ. ન જાણ્યું. સૂયદેવ [ભગવાન શ્રીરામજીના] ગુણગાન કરતાં ચાલ્યા. આ મહોત્સવ જોઈને દેવતા, 
મુનિ અને નાગ પોતાના ભાગ્યનાં વખાણ કરીને પોતપોતાના ધેર ચાલ્યા, ॥૧॥ 


ઔરઉ એક ક્હઉં નિજ ચોરી | સુનુ ગિરિજા અતિ દઢ મતિ તોરી ॥ 
કાકભુસુંડિ સંગ હમ દોઊ | મનુજ રૂપ જાનઈ નરહિં કોઊ 1।॥ર॥ 


જ € 


હે પાર્વતી ! તમારી બુદ્ધિ શશ્રરામજીના ચરણોમાં] ઘણી જ દઢ છે, તેથી હું પણ પોતાની અન્ય એક છુપાવેલી વાત 
કહું છું, સાંભળો. કાકભુશુંડી અને હું - બંને ત્યાં સાથે સાથે હતા, પરતુ મનૃષ્યરૂપમાં હોવાને કારણે અમને કોઈ ઓળખી 
ન શક્યું. ॥૨॥ 


પરમાનંદ પ્રેમ સુખ ફૂલે | બીથિન્ડ ફિરહિં મગન મન ભૂલે ॥ 
યહ સુભ ચરિત જાન પૈ સોઈ | કૃપા રામ કે જાપર હોઈ ।૩ા 


પરમ આનંદ અને પ્રેમના સુખમાં ફલાયેલા અમે બંને લીન મને (મસ્ત બની) ગલીઓમાં તન-મનનું ભાન ભૂલીને 
ફરતા હતા. પરંતુ આ શુભ ચરિત્ર તે જ જાણી શકે છે, જેના પર શ્રોરામજીની કૃપા હોય. ॥૩॥ 


તેહિ અવસર જો જેહિ બિધિ આવા | દીન્હ ભૂપ જો જેહિ મન ભાવા ॥ 
ગજ રથ તુરગ હેમ ગો હીરા | દીન્હે નૃપ નાનાબિધિ ચીરા ।૪॥ 


જ અ. 


એ અવસરે જે જેવી રીતે આવ્યા અને જેના મનને જે ગમ્યું, રાજાએ તેને તે આપ્યું. હાથી, રથ, ઘોડા, સોનું, ગાયો, 
હીરા અને જાતજાતનાં વસો રાજાએ. આપ્યાં. ॥૪॥ 


ષ્ટ 


દો૦” મન સંતોષે સબન્ડિ કે જહે તર્હીં દેહિં અસીસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-317 


સકલ તનય ચિર જીવહું તુલસિદાસ કે ઈસ 1।૧૯૧॥ 
રાજાએ સર્વેના મનને સંતૃષ્ટ કર્યા, [એથી] સર્વે લોકો ચારે બાજુથી આશીર્વાદ આપી રહ્યા હતા કે તુલસીદાસના 
સ્વામી - સર્વ પુત્રો (ચારેય રાજકુમાર) ચિરંજીવી (દીર્ઘાયુ) થાઓ. ॥૧૯૧]॥ 
ચૌ૦- કછુક દિવસ બીતે એહિ ભાંતી | જાત ન જાનિઅ દિન અરુ રાતી ॥ 
નામકરન કર અવસરું જાની | ભૂપ બોલિ પઠએ મુનિ ગ્યાની ॥૧|॥ 
આ રીતે કેટલાક દિવસ વીતી ગયા. દિવસ અને રાત ક્યારે પસાર થઈ જાય છે તે જણાતું નથી. પછી નામકરણ- 
સંસ્કારનો સમય જાણીને રાજાએ જ્ઞાની મુનિ શ્રીવસિષ્ઠજીને તેડાવી લીધા. ॥૧॥ 
કરિ પૂજા ભૂપતિ અસ ભાષા | ધરિઅ નામ જો મુનિ ગુનિ રાખા ॥ 
ઇન્ડ કે નામ અનેક અનૂપા | મૈં નૃપ કહબ સ્વમતિ અનુરૂપા ।ર॥ 
મુનિની પૂજા કરીને રાજાએ કહ્યું - હે મુનિ! આપે મનમાં જે વિચારી રાખ્યાં હોય તે નામ રાખો. મુનિએ કહ્યું - હે 
રાજન્‌! આમનાં અનેક અનુપમ નામ છે. તેમ છતાં, હું પોતાની બુદ્ધ અનુસાર કહીશ. ॥ર॥ 
જો આનંદ સિંધુ સુખરાસી | સીકર તેં ત્રેલોક સુપાસી ॥ 
સો સુખ ધામ રામ અસ નામા | અખિલ લોક દાયક બિશ્રામા ॥ગા 


આ જે આનંદના સાગર અને સુખના ભંડાર છે, જે આનંદસિંધુના એક કણથી ત્રણેય લોક સુખી થઈ જાય છે, તેમનું 


(આપના સૌથી મોટા પુત્રનું) નામ 'રામ' છે; જે સુખનું ધામ અને સર્વે લોકોને શાંતિ આપનાર છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-318 


બિસ્વ ભરન પોષન કર જોઈ | તાકર નામ ભરત અસ હોઈ ॥ 
જાકે સુમિરન તેં રિપુ નાસા | નામ સત્રુહન બેદ પ્રકાસા ।૪॥ 


જે સંસારનું ભરણ-પોષણ કરે છે, તેમનું (આપના બીજા પુત્રનું) નામ ભરત. થશે. જેમના સ્મરણમાત્રથી શત્રુનો 
નાશ થાય છે, તેમનું વેદોમાં પ્રસિદ્ધ શત્રુઘ્ન નામ છે. ॥૪॥ 
દો૦: લચ્છન ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર 
ગુરુ બસિષ્ટ તેહિ રાખા લછિમન નામ ઉદાર 1।૧૯૭॥ 
જે શુભ લક્ષણોના ધામ, શ્રીરામજીના પ્રિય અને આખાય જગતના આધાર છે; ગુરુ વસિષ્ઠજીએ તેમનું લક્ષ્મણ' 
એવું શ્રેષ્ઠ નામ રાખ્યું. !॥૧૯૭॥ 
ચૌ૦- ધરે નામ ગુર હદર્યાં બેચારી | બેદ તત્વ નૃપ તવ સુત ચારી ॥ 
મુનિ ધન જન સરબસ સિવ પ્રાના | બાલ કેલિ રસ તેહિં સુખ માના ॥૧॥ 
ગુરુજીએ હૃદયમાં વિચારીને આ નામો રાખ્યાં [અને કહ્યું -] હે રાજન્‌! તમારા ચારેય પુત્ર વેદોનું તત્ત્વ (સાક્ષાત 
પરાત્પર ભગવાન) છે. જે મુનિઓના ધન, ભક્તોના સર્વસ્વ અને શિવજીના પ્રાણ છે, તેમણે [આ સમયે આપ લોકોના 
પ્રેમવશ] બાળલીલાના રસમાં સુખ માન્યું છે. ॥૧॥ 
બારેહિ તે નિજ હિત પતિ જાની | લછિમન રામ ચરન રતિ માની ॥ 
ભરત સત્રુહન દૂનઉ ભાઈ । પ્રભુ સેવક જસિ પ્રીતિ બડાઈ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-319 


બાળપણથી જ શ્રીરામચન્દ્રજીને પોતાના પરમ હિતેષી સ્વામી જાણીને લક્ષ્મણજીએ તેમના ચરણોમાં પ્રીતિ જોડી 
દીધી. ભરત અને શત્રુઘ્ન બંને ભાઈઓમાં સ્વામી અને સેવકની જે પ્રીતિની પ્રશંસા છે તેવી પ્રીતિ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 


સ્યામ ગૌર સુંદર દોઉ જોરી | નિરખરહિ છબિ જનની તૃન તોરી ॥ 
ચારિઉ સીલ રૂપ ગુન ધામા | તદપિ અધિક સુખસાગર રામા ।॥ગા 
શ્યામ અને ગૌર શરીરવાળી બંને સુંદર જોડીઓની શોભાને જોઈ માતાઓ તૃણ-તણખલું તોડે છે [જેથી નજર ન 
લાગી જાય]. આમ તો ચારેય પુત્ર શીલ, રૂપ અને ગુણના ધામ છે, તો પણ સુખના સાગર શ્રીરામચન્દ્રજી સર્વેથી 
ચઢિયાતા છે. ॥ગા 


હૃદર્ય અનુગ્રહ ઇંદુ પ્રકાસા | સૂચત કિરન મનોહર હાસા ।॥ 
કબહું ઉછંગ કબહું બર પલના | માતુ દુલારઇ કહિ પ્રિય લલના ।૪॥| 
તેમના હૃદયમાં કૃપારૂપી ચન્દ્રમા પ્રકાશિત છે. મનને હરનારું તેમનું હાસ્ય તે (કૃપારૂપી ચન્દ્રમા)ની કિરણોને સૂચિત 
કરે છે. ક્યારેક ખોળામાં [લઈને] અને ક્યારેક ઉત્તમ પારણામાં [સુવડાવી] માતા “પ્રિય લાલ! કહીને વહાલ વરસાવે 


ન્‌ 


છ. ॥૪॥ 


દો૦- બ્યાપક બ્રહ્મ નિરંજન નિર્ગુન બિગત બિનોદ 
સો અજ પ્રેમ ભગતિ બસ કૌસલ્યા કે ગોદ 1।૧૯૮॥ 


જે સર્વ વ્યાપક, નિરંજન (માયારહિત), નિર્ગુણ, વિનોદરહિત અને અજન્મા બ્રહ્મ છે, તે જ પ્રેમ અને ભક્તિને વશ 
કૌશલ્યાજીના ખોળામાં ખેલી રહ્યા છે. 1૧૯૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-320 


ચૌ૦- કામ કોટિ છબિ સ્યામ સરીરા | નીલ કંજ બારિદ ગંભીરા ॥ 
અરુન ચરન પંકજ નખ જોતી | કમલ દલન્હિ બેઠે જનુ મોતી ।॥૧॥ 
તેમના નીલ કમળ અને ગંભીર જળથી ભરેલા મેઘ સમાન શ્યામ શરીરમાં કરોડો કામદેવોની શોભા છે. લાલ-લાલ 


ચરણકમળોના નખોની શુભ્ર જ્યોતિ એવી જણાય છે કે જાણે લાલ કમળનાં પાંદડાઓ પર મોતી સ્થિર થઈ ગયાં હોય. 
॥૧॥ 


રેખ કુલિસ ધ્વજ અંકુસ સોહે | નૂપુર ધુનિ સુનિ મુનિ મન મોહે ॥ 

કટિ કિકિની ઉદર ત્રય રેખા | નાભિ ગભીર જાન જેહિં દેખા ।ર॥ 

[ચરણતળોમાં] વજ, ધ્વજા અને અંકુૂશના ચિહન શોભે છે. નપુર (ઝાંઝરી)નો ધ્વનિ સાભળી મુંનિઓનું પણ મન 

મોહિત થઈ જાય છે. કમરમાં કંદોરો છે, પેટ પર ત્રણ રેખાઓ (ત્રિવલી) છે નાભિની ગંભીરતાને તો એ જ જાણે જેણે તે 
જોઈ છે. ॥ર॥ 

ભુજ બિસાલ ભૂષન જુત ભૂરી | હિર્યીં હરિ નખ અતિ સોભા રૂરી ॥ 

ઉર મનિહાર પદિક કી સોભા | બિપ્ર ચરન દેખત મન લોભા ।॥।ગા 

ઘણાં જ આભૂષણોથી સુશોભિત વિશાળ ભુજાઓ છે. હૃદય પર વાઘના નખની ઘણી જ નિરાળી શોભા છે. છાતી 


ઉપર રત્નોથી યુક્ત મણિઓના હારની શોભા અને બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ (ભૃગુઝના ચરણચિન્હને જોઈને મન લોભાઈ જાય છે. 
॥ગા 


કંબુ કંઠ અતિ ચિબુક સુહાઈ | આનન અમિત મદન છબિ છાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-321 


દુઈ દુઈ દસન અધર અરુનારે | નાસા તિલક કો બરને પારે ।॥૪॥ 
કઠ શંખના જેવો (ઢળતો-ઊંચો, ત્રણ રેખાઓથી સુશોભિત) છે અને હડપચી ઘણી જ સુંદર છે, મુખ પર અસંખ્ય 
કામદેવોની આભા છવાયેલી છે. બે બે સુંદર દંતુળિયો. છે, લાલ-લાલ હોઠ છે. નાસિકા અને તિલક[ના સૌંદર્ય]નું તો 
વર્ણન જ કોણ કરી શકે છે? ॥૪॥ 
સુંદર શ્રવન સુચારુ કપોલા | અતિ પ્રિય મધુર તોતરે બોલા ॥ 
ચિડ્કન કચ ડકુંચિત ગભુઆરે | બહુ પ્રકાર રચિ માતુ સંવારે ॥૫॥ 
સુંદર કાન અને ઘણા જ સુંદર ગાલ છે. મધુર તોતડા શબ્દ ઘણા જ પ્રિય લાગે છે. જન્મના સમયથી જ રાખેલા 
સુંવાળા અને વાંકડિયા વાળ છે, જેને માતાએ અનેક રીતે ઓળીને સજાવી દીધા છે. ॥૫॥ 
પીત ઝગુલિઆ તનુ પહિરાઈ | જાનુ પાનિ બિચરનિ મોહિ ભાઈ ।॥ 
રૂપ સકહિં નહિં કહિ શ્રુતિ સેષા | સો જાનઈ સપનેહું જેહિં દેખા ॥॥ 
શરીર પર પીળું ઝભલું પહેરાવ્યું છે. તેમનું ઢીચણે અને હાથના ટેકાએ ચાલવું મને ઘણું જ પ્રિય લાગે છે. તેમના 
રૂપનું વર્ણન વેદ અને શેષજી પણ નથી કરી શકતા. તેને તે જ જાણે છે, જેણે ક્યારેક સ્વપ્નમાં પણ જોયા હોય, ॥૧॥ 
દો૦- સુખ સંદોહ મોહપર ગ્યાન ગિરા ગોતીત 
દંપતિ પરમ પ્રેમ બસ કર સિસુચરિત પુનીત 1।૧૯૯॥ 


જે સુખોના પુંજ, મોહથી પર તથા જ્ઞાન, વાણી અને ઈન્દ્રિયોથી અતીત છે તે ભગવાન, દશરથ-કૌશલ્યાના અત્યંત 
પ્રેમને વશ થઈને પવિત્ર બાળલીલા કરે છે. ॥1૧૯૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-322 


ચૌ૦- એહિ બિધિ રામ જગત પિતુ માતા | કોસલપુર બાસિન્ડ સુખદાતા ॥ 
જિન્હ રઘુનાથ ચરન રતિ માની | તિન્ડ કી યહ ગતિ પ્રગટ ભવાની ।॥૧॥ 
આમ, [સંપૂણ] જગતનાં માતા-પિતા શ્રીરામજી અવધપુરના નિવાસીઓને સુખ આપે છે.જેમણે શ્રીરામચન્દ્રજીના 
ચરણોમાં પ્રીતિ જોડી છે; હે ભવાની ! તેમની આ પ્રત્યક્ષ ગતિ છે [કે ભગવાન તેમના પ્રેમવશ બાળલીલા કરી તેમને 
આનંદ આપી રહ્યા છે]. ॥૧॥ 
રઘુપતિ બિમુખ જતન કર કોરી | કવન સકઈ ભવ બંધન છોરી ॥ 
જીવ ચરાચર બસ કે રાખે । સો માયા પ્રભુ સો ભય ભાખે ।ર૨॥ 
શ્રીરઘુનાથજીથી વિમુખ રહીને મનુષ્ય ભલેને કરોડો ઉપાય કરે, પરંતુ એના સંસારબંધન કોણ છોડાવી શકે છે. 
જેણે બધા ચરાચર જીવોને પોતાના વશમાં કરી રાખ્યા છે, તે માયા પણ પ્રભુથી ભયભીત રહે છે. 
ભૃકુટિ બિલાસ નચાવઈ તાહી | અસ પ્રભુ છાડિ ભજિઅ કહુ કાહી ॥ 
મન ક્રમ બચન છાડિ ચતુરાઈ | ભજત કૃપા કરિહહિં રઘુરાઈ ॥ગા 


ભગવાન તે માયાને ભૃકુટિના ઈશારાથી નચાવે છે. આવા પ્રભને છોડીને કહો [બીજા] કોનું ભજન કરાય ! મન, 
વચન અને કર્મથી ચતુરાઈ છોડીને ભજતાં જ શ્રીરઘુનાથજી કુપા કરશે. ॥૩॥ 


એહિ બિધિ સિસુબિનોદ પ્રભુ કીન્ડા | સકલ નગરબાસિન્ડ સુખ દીન્હા ॥ 
લૈ ઉછંગ કબહુંક હલરાવે | કબહું પાલને ઘાલિ ઝુલાવે ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-323 


આ રીતે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ બાળક્રીડા કરી અને સમસ્ત નગરવાસીઓને સુખ આપ્યું. કૌશલ્યાજી ક્યારેક તેમને 
ખોળામાં લઈને (હેરવતાં-ફેરવતાં) રમાડતાં અને ક્યારેક પારણામાં સુવડાવી ઝુલાવતાં હતાં. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રેમ મગન કૌસલ્યા નિસિ દિન જાત ન જાન [| 
સુત સનેહ બસ માતા બાલચરિત કર ગાન 1[।ર૨૦બા 


પ્રેમમાં મગ્ન કૌશલ્યાજી રાત અને દિવસનું વીતવું જાણતા ન હતાં. પુત્રના ર્નેહવશ માતા તેમનાં બાળચ રિત્રોનું 
ગાન કર્યા કરતાં. ॥ ૨૦૦॥ 


ચૌ૦-; એક બાર જનની અન્હવાએ | કરિ સિંગાર પલર્નાં પૌઢાએ ॥ 
નિજ કુલ ઇધષ્દેવ ભગવાના | પૂજા હેતુ કીન્હ અસ્નાના ।॥૧॥ 


એક વેળા માતાએ શ્રીરામચન્દ્રજીને સ્નાન કરાવ્યું અને શ્રુંગાર કરીને પારણામાં પોઢાડી દીધા.પછી પોતાના કુળના 
ઇષ્ટદેવ ભગવાનની પૂજા માટે સ્નાન કર્યું, ॥૧॥ 


કરિ પૂજા નેબેધ ચઢાવા | આપુ ગઈ જહે પાક બનાવા ।॥ 
બહુરિ માતુ તહવાં ચલિ આઈ | ભોજન કરત દેખ સુત જાઈ [।ર૨॥ 
પૂજા કરીને નેવેદ્ય ચઢાવ્યું અને સ્વયં ત્યાં ગયાં કે જ્યાં રસોઈ બનાવવામાં આવતી હતી.પછી માતા ત્યાં (પૂજાસ્થાને) 
પાછા ફર્યા, અને ત્યાં આવીને પુત્રને [ઇષ્ટદેવ ભગવાનને ધરાવેલા નેવેદ્ય]નું ભોજન કરતાં જોયો. ॥ ર॥ 


યઃ 


ગૈ જનની સિસુ પહિં ભયભીતા | દેખા બાલ તહાં પુનિ સૂતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-324 


બહુરિ આઇ દેખા સુત સોઈ | હૃદર્યં કંપ મન ધીર ન હોઈ ।ગા 
[પારણામાં પુત્ર પોથ્યો હતો, અહીં કોણે લાવીને બેસાડી દીધો, એ વાતથી બીને] માતા ભયભીત થઈને પુત્રના 
પારણા પાસે ગઈ તો ત્યાં બાળકને ઊંઘેલો જોયો. પછી [પૂજાસ્થાનમાં પાછા ફરીને] જોયું કે એ જ પુત્ર ત્યાં (ભોજન કરી 
રહ્યો] છે. તેથી તેમના હૃદયમાં કંપન થવા લાગ્યું અને મનને ધીરજ ન રહી. ॥૩॥ 
ઇહાં ઉર્હો દુઈ બાલક દેખા | મતિભ્રમ મોર કિ આન બિસેષા ॥ 
દેખિ રામ જનની અકુૂલાની | પ્રભુ હૅંસિ દીન્હ મધુર મુસુકાની ॥૪॥ 
[તે વિચારવા માંડ્યાં કે] અહીં અને ત્યાં મે બે બાળકો જોયાં. આ મારી બુદ્ધિનો ભ્રમ છે કે અન્ય કોઈ વિશેષ કારણ 
છે ? પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી માતાને ગભરાયેલાં જોઈને મધુર મલકાઈને હસી પડ્યા. ॥૪॥ 
દો૦- દેખરાવા માતહિ નિજ અદભુત રૂપ અખંડ 
રોમ રોમ પ્રતિ લાગે કોટિ કોટિ બ્રહ્મંડ ॥૨૦૧॥ 
પછી તેમણે માતાને પોતાનું અખંડ અદ્ભૂત રૂપ બતાવ્યું, જેના એક-એક રુવાડામાં કરોડો બ્રહ્માંડો સમાયેલાં હતાં. 
॥૨૦૧॥ 
ચૌ૦- અગનિત રબિ સસિ સિવ ચતુરાનન | બહુ ગિરિ સરિત સિંધુ મહિ કાનન ॥ 
કાલ કર્મ ગુન ગ્યાન સુભાઊ | સોઉ દેખા જો સુના ન કાઊ 1૧] 


અગણિત સૂર્ય, ચન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા, ઘણા બધા પર્વતો, નદીઓ, સમુદ્ર, પૃથ્વી, વન, કાળ,કર્મ, ગુણ, જ્ઞાન અને સ્વભાવ 
જોયા અને એ પદાર્થો પણ જોયા જે ક્યારેય સાંભળ્યા પણ ન હતા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-325 


દેખી માયા સબ બિધિ ગાઢી | અતિ સભીત જોરેં કર ઠાઢી ॥ 
દેખા જીવ નચાવઇ જાહી | દેખી ભગતિ જો છોરઇ તાહી ।॥ર॥ 


ન્‌ 


સર્વે પ્રકારે બળવતી માયાને જોઈ કે જે [ભગવાનની સામે] અત્યંત ભયભીત હાથ જોડીને ઊભી છે. જીવને જોયો 
- જેને તે માયા નચાવે છે અને [પછી] ભક્તિને જોઈ જે આ જીવને [માયાથી] છોડાવી દે છે. ॥૨॥ 


તન પુલકિત મુખ બચન ન આવા | નયન મૂદિ ચરનનિ સિરુ નાવા ॥ 
બિસમયવંત દેખિ મહતારી | ભએ બહુરિ સિસુરૂપ ખરારી [ગા 


[માતાનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું, મુખથી વચન નથી નીકળતું. ત્યારે આંખો મીંચીને તેમણે શ્રારામચન્દ્રજીના 
ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. માતાને આશ્ચર્યચકિત થયેલાં જોઈ ખરના શત્રુ શ્રીરામજી પાછા બાળસ્વરૂપે થઈ ગયા. ॥૩॥ 


અસ્તુતિ કરિ ન જાઈ ભય માના | જગત પિતા મૈં સુત કરિ જાના ॥ 
હરિ જનની બહુબિધિ સમુઝાઈ । યહ જનિ કતહું કહસિ સુનુ માઈ ।૪॥ 


[માતાથી સ્તુતિ પણ નથી કરી શકાતી. તે ભય પામ્યાં કે મેં જગતપિતા પરમાત્માને પુત્રરૂપે જાણ્યાં. શ્રીહરિએ 
માતાને અનેક રીતે સમજાવ્યાં [અને કહ્યું -] હે માતા ! સાંભળો આ વાત ક્યાંય પણ કહેશો નહિ. ॥૪॥ 


દો૦- બાર બાર કૌસલ્યા બિનય ક્ર્ઇ કર્‌ જોરિ 
ન્ડ 


અબ જનિ કબહું બ્યા પ્રભુ મોહિ માયા તોરિ ॥।॥ર૨૦ર॥ 
કૌશલ્યાજી વારંવાર હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભો ! મને આપની માયા હવે ક્યારેય ન વ્યાપે, ॥૨૦૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-326 


ચૌ૦- બાલચરિત હરિ બહુબિધિ કીન્ડા | અતિ અનંદ દાસન્હ કરહે દીન્હા ॥ 
કછુક કાલ બીતેં સબ ભાઈ | બડે ભએ પરિજન સુખદાઈ ।૧| 


ભગવાને અનેક પ્રકારની બાળલીલાઓ કરી અને પોતાના સેવકોને અત્યંત આનંદ આપ્યો. થોડોક સમય વીત્યા 
બાદ ચારેય ભાઈ મોટા થઈ ફૂટુંબીઓને સુખ આપનાર થયા. ॥૧॥ 
ચૂડાકરન કીન્હ ગુરુ જાઈ | બિપ્રન્હ પુનિ દછિના બહુ પાઈ ।॥ 
પરમ મનોહર ચરિત અપારા | કરત ફિરત ચારિઉ સુકુમારા ।ર૨॥ 
ત્યારે ગુરુજીએ જઈને મુંડન-સંસ્કાર કર્યા. (બાબરી ઉતરાવી.) બ્રાહ્મણોએ પછી ઘણી બધી દક્ષિણા મેળવી. ચારેય 
સુંદર રાજકુમાર ઘણા જ મનોહર અપાર ચરિત્રો કરતાં ફરે છે. ॥૨॥ 
મન ક્રમ બચન અગોચર જોઈ | દસરથ અજિર બિચર પ્રભુ સોઈ ॥ 
ભોજન કરત બોલ જબ રાજા | નહિં આવત તજિ બાલ સમાજા ગા 
જે મન, વચન અને કર્મથી અગોચર છે તે જ પ્રભુ, દશરથજીના પ્રાંગણમાં વિચરી રહ્યા છે. ભોજન કરવાના સમયે 
જ્યારે તેમને રાજા બોલાવે છે, ત્યારે તેઓ પોતાના બાળસખાઓના સમાજને છોડીને આવતા નથી. ॥૩॥ 
કૌસલ્યા જબ બોલન જાઈ । ઠુમુકું ઠુમુકુ પ્રભુ ચલહિં પરાઈ ।॥ 
નિગમ નેતિ સિવ અંત ન પાવા | તાહિ ધરે જનની હઠિ ધાવા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-327 


કૌશલ્યાજી જ્યારે બોલાવા જાય છે, ત્યારે પ્રભુ ઠુમક-ઠુમક દોડી જાય છે. જેમને વેદ “નેતિ” “નેતિ” કહીને 
નિરૂપણ કરે છે અને શિવજી જેમનો પાર નથી પામ્યા, તેમને માતા હઠપૂર્વક પકડવા માટે દોડે છે. ॥૪॥ 
ધૂસર ધૂરિ ભરેં તનુ આએ [| ભૂપતિ બિહસિ ગોદ બેઠાએ ।॥પ૫॥ 
તે શરીરે ધૂળભર્યા આવ્યા અને રાજાએ હસીને તેમને ખોળામાં બેસાડી દોધા. ॥૫॥ 
દો૦ ભોજન કરત ચપલ ચિત ઈત ઉત અવસર પાઈ [| 
ભાજિ ચલે કિલક્ત મુખ દધિ ઓદન લપટાઈ ।૨૦૩॥ 


ભોજન કરે છે, પણ ચિત્ત ચંચળ છે. અવસર પામીને દહીં-ભાતથી ખરડાયેલ મોંએ કિલકારી કરતાં આમ-તેમ 
નાસી ગયા. ॥૨૦૩॥ 


ચૌ૦- બાલચરિત અતિ સરલ સુહાએ | સારદ સેષ સંભુ શ્રુતિ ગાએ ॥ 
જિન્હ કર મન ઇન્ડ સન નર્હિ રાતા | તે જન બંચિત કિએ બિધાતા ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની ઘણી જ સરળ (ભોળી) અને સુંદર (મનને લોભાવનારી) બાળલીલાઓનું સરસ્વતીજી, શેષજી, 
શિવજી અને વેદોએ ગાન કર્યું છે. જેમનું મન આ લીલાઓમાં અનુરક્ત નથી થયું, વિધાતાએ તે મનુષ્યોને વંચિત કરી 
દીધા (નિતાંત ભાગ્યહીન બનાવ્યા). ॥ ૧॥ 
ભએ. કુમાર જબર્હિ સબ ભ્રાતા | દીન્હ જનેઊ ગુરુ પિતુ માતા ॥ 
ગુરગૃઢુ ગએ પઢન રઘુરાઈ | અલપ કાલ બિદ્યા સબ આઈ 1[।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-328 


જ્યારે બધા ભાઈ કુમારાવસ્થાએ પહોંચ્યા ત્યારે ગુરુ પિતા અને માતાએ તેમના યજ્ઞોપવીત- સંસ્કાર કરી દીધા. 
શ્રીરઘુનાથજી [ભાઈઓ સહિત] ગુરૂના ઘેર વિદ્યા અધ્યયન કરવા ગયા અને અલ્પ સમયમાં જ તેમને સર્વ વિદાઓ 
આવડી ગઈ. ॥૨॥ 


ન્‌ 


જાકી સહજ સ્વાસ શ્રુતિ ચારી । સો હરિ પઢ યહ કૌતુક ભારી ॥ 
બિઘા બિનય નિપુન ગુન સીલા | ખેલહિં ખેલ સકલ નૃપ લીલા ગા 
ચારેય વેદ જેમના સ્વાભાવિક શ્વાસ છે, તે ભગવાન ભણે એ મોટું કૌતુક છે. ચારેયભાઇ વિદ્યા, વિનય, ગુણ અને 
શીલમાં ઘણા નિપુણ છે અને સર્વે રાજાઓની લીલાઓના જ ખેલ ખેલે છે. ॥૩॥ 
કરતલ બાન ધનુષ અતિ સોહા | દેખત રૂપ ચરાચર મોહા ॥ 
જિન્હ બીથિન્ડ બિહરહિં સબ ભાઈ | થકિત હોહિં સબ લોગ લુગાઈ ।॥૪॥ 
હાથોમાં બાણ અને ધનુષ ઘણી જ શોભા આપે છે. રૂપ જોતાં જ ચરાચર મોહિત થઈ જાય છે. તે બધા ભાઈઓ જે 
શેરીઓમાં રમતાં રમતાં નીકળે છે, તે શેરીઓમાં બધાં સ્ત્રી-પુરુષ તેમને જોઈને સ્નેહથી શિથિલ થઈ જાય છે, અથવા 
ખચકાઈને ઊભા રહી જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦- કોસલપુર બાસી નર નારિ બૃદ્ધ અરુ બાલ 
પ્રાનહ્ુ તે પ્રિય લાગત સબ કહું રામ કૃપાલ [।૨૦૪॥ 


કૌશલપુરમાં રહેનારાં સ્રી, પુરૃષ, વૃદ્ધ અને બાળક - બધાને કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રાણોથી પણ અધિક પ્રિય લાગે 
છે. ॥૨૦૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-329 


ચૌ૦- બંધુ સખા સંગ લેહિં બોલાઈ । બન મૃગયા નિત ખેલહિં જાઈ ॥ 
પાવન મૃગ મારહિં જિર્યે જાની | દિન પ્રતિ નૃપહિ દેખાવહિં આની ।૧॥ 


શ્રારામચન્દ્રજી ભાઈઓ અને ઈષ્ટ મિત્રોને બોલાવીને સાથે લઈ જાય છે અને નિત્ય વનમાં જઈ શિકાર ખેલે છે. 
મનમાં પવિત્ર જાણીને મૃગોને મારે છે અને પ્રતિદિન લાવીને રાજા(દશરથજી)ને બતાવે છે. ॥ ૧॥ 
જે મૃગ રામ બાન કે મારે । તે તનુ તજિ સુરલોક સિધારે ॥ 
અનુજ સખા સંગ ભોજન કરહીં | માતુ પિતા અગ્યા અનુસરહી ॥।ર॥ 


જે મૃગો શ્રીરામજીનાં બાણથી મરતાં હતાં, તે દેહ છોડીને દેવલોકમાં ચાલ્યાં જતાં હતાં. શ્રીરામચન્દ્રજી પોતાના 
નાના ભાઈઓ અને સખાઓની સાથે ભોજન કરે છે અને માતાપિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. ॥ર॥ 


જેહિ બિધિ સુખી હોહિં પુર લોગા | કરહિં કૃપાનિધિ સોઈ સંજોગા ॥ 

બેદ પુરાન સુનહિં મન લાઈ | આપુ કહહિં અનુજન્ડ સમુઝાઈ ॥।ગા 

જે રીતે નગરના લોકો સુખી થાય, કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજી તેવો જ સંજોગ (લીલા) કરેછે. તે ધ્યાનપૂર્વક વેદ- 
પુરાણ સાંભળે છે અને પછી પોતે નાના ભાઈઓને સમજાવીને કહે છે. ॥ગા 

પ્રાતકાલ ઉઠિ કે રઘુનાથા | માતુ પિતા ગુરુ નાવહિં માથા ॥ 

આયસુ માગિ કરહિં પુર કાજા | દેખિ ચરિત હરષઈ મન રાજા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-330 


શ્રીરઘુનાથજી પ્રાતઃકાળે ઊઠીને માતા-પિતા અને ગુરુને શીશ નમાવે છે અને આજ્ઞા લઈને નગરનું કામ કરે છે. 
તેમનાં ચરિત્ર જોઈ-જોઈને રાજા મનમાં ઘણા હર્ષિત થાય છે. ॥૪॥ 


વિશ્વામિત્ર દશરથ રામ-લક્ષ્મણની માંગણી 
દો૦- બ્યાપક અકલ અનીહ અજ નિર્ગુન નામ ન રૂપ [| 
ભગત હેતુ નાના બિધિ કરત ચરિત્ર અનૂપ ॥૨૦૫॥ 


જે વ્યાપક, અકળ (નિરવયવ - કળી ન શકાય તેવા), ઈચ્છારહિત અજન્મા અને નિર્ગુણ છે; તથા જેમનું નથી નામ 
અને નથી રૂપ, તે જ ભગવાન ભક્તોને માટે અનેક પ્રકારનાં અનુપમ(અલૌકિક) ચરિત્ર કરે છે. ॥૨૦૫॥ 
ચૌ૦; યહ સબ ચરિત કહા મૈં ગાઈ | આગિલિ કથા સુનહુ મન લાઈ ॥ 
બિસ્વામિત્ર મહામુનિ ગ્યાની | બસર્હિ બિપિન સુભ આશ્રમ જાની ।॥૧॥ 
આ બધાં ચરિત્રો મેં ગાઈને (વખાણીને) કહ્યાં. હવે, આગળની કથા મન દઈને સાંભળો. જ્ઞાની મહામુનિ વિશ્વામિત્રજી 
વનમાં શુભ આશ્રમ (પવિત્ર સ્થાન) જાણીને રહેતા હતા. ॥૧॥ 


જહે જપ જગ્ય જોગ મુનિ કરહી | અતિ મારીચ સુબાહુહિ ડરહી ॥ 
દેખત જગ્ય નિસાચર ધાવહિં । કરહિં ઉપદ્રવ મુનિ દુખ પાવહિં ।ર૨॥ 


જ્યાં તે મુનિ જપ, યજ્ઞ અને યોગ કરતા હતા, પરંતુ મારીચ અને સુબાહુથી ઘણા ડરતા હતા. યજ્ઞ જોતાં જ રાક્ષસ 
દોડી આવતા હતા અને ઉપદ્રવો કરતા હતા, જેથી મુનિ [ઘણું] દુઃખ પામતા હતા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-331 


ગાધિતનય મન ચિંતા બ્યાપી । હરિ બિનુ મરહિં ન નિસિચર પાપી ॥ 
તબ મુનિબર મન કીન્હ બિચારા | પ્રભુ અવતરેઉ હરન મહિ ભારા ॥।૩ા 


ગાધિના પુત્ર - વિશ્વામિત્રજીના મનમાં ચિંતા છવાઈ ગઈ કે આ પાપી રાક્ષસો ભગવાનના [માર્યા] વિના નહીં મરે. 
ત્યારે શ્રેષ્ઠ મુનિએ મનમાં વિચાર ક્યોં કે પ્રભુએ પૃથ્વીનો ભાર હરવા માટે અવતાર લીધો છે. ॥૩॥ 


એહૂં મિસ દેખૌ પદ જાઈ | કરિ બિનતી આનૌ દોઉ ભાઈ ।॥ 
ગ્યાન બિરાગ સકલ ગુન અયના । સો પ્રભુ મૈં દેખબ ભરિ નયના 1।૪॥ 
આ બહાને જઈને હું એમના ચરણોનાં દર્શન કરું અને પ્રાર્થના કરીને બંને ભાઈઓને લઈ આવું. [અહો!] જે જ્ઞાન, 
વૈરાગ્ય અને સર્વે ગુણોના ધામ છે, તે પ્રભુને હું નેત્રો ભરીને જોઈશ, ॥૪॥ 
દો૦- બહુબિધિ કરત મનોરથ જાત લાગિ નરહિં બાર [| 
કરિ મજ્જન સરઊ જ્લ ગએ ભૂપ દરબાર ॥૨૦૧॥ 


અનેક પ્રકારના મનોરથ કરી (અયોધ્યા) જતાં તેમને વાર ન લાગી, સરયૂજીના જળમાં સ્નાનકરી તેઓ રાજાના દ્વારે 
પહોંચ્યા. ॥૨૦૧॥ 


ક્ય 


ચૌ૦- મુનિ આગમન સુના જબ રાજા | મિલન ગયઉ લૈ બિપ્ર સમાજા ॥ 
કરિ દંડવત મુનિહિ સનમાની | નિજ આસન બેઠારેન્ડિ આની 1।૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-332 


રાજાએ જ્યારે મુનિનું આગમન સાંભળ્યું, ત્યારે તે બ્રાહ્મણોના સમાજને સાથે લઇને મળવા ગયા અને દંડવત્‌ કરીને 
મુનિનું સન્માન કરી, તેમને લાવીને પોતાના આસને બેસાડ્યા. ॥૧॥ 
ચરન પખારિ કીન્હિ અતિ પૂજા | મો સમ આજુ ધન્ય નહિં દૂજા ॥ 
બિબિધ ભાૉંતિ ભોજન કરવાવા | મુનિબર હૃદર્યીં હરષ અતિ પાવા ।ર૨ર॥ 


મ જ. 


ચરણોને ધોઈને ઘણી પૂજા કરી અને કહ્યું - મારા જેવો ધન્ય આજે બીજો કોઈ નથી, પછી અનેક પ્રકારનું ભોજન 
કરાવ્યું, જેથી શ્રેષ્ઠ મુનિએ પોતાના હૃદયમાં ઘણો જ હર્ષ પ્રાપ્ત કર્યો. ॥ર॥ 
પુનિ ચરનનિ મેલે સુત ચારી | રામ દેખિ મુનિ દેહ બિસારી ॥ 
ભએ મગન દેખત મુખ સોભા | જનુ ચકોર પૂરન સસિ લોભા ।॥૩॥ 
પછી રાજાએ ચારેય પુત્રોને મુનિના ચરણોમાં મૂકી દીધા (તેમને પ્રણામ કરાવડાવ્યાં). શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને મુનિ 
પોતાના દેહનું ભાન ભૂલી ગયા. તે શ્રીરામજીના મુખની શોભા જોતાં જ એવા લીન થઈ ગયા, જાણે ચકોર પૂર્ણ ચન્દ્રમાને 
જોઈને લોભાઈ ગયું હોય. ॥૩॥ 
તબ મન હરષિ બચન કહ રાઊ | મુનિ અસ કૃપા ન કીન્હિહું કાઊ ॥ 
કેહિ કારન આગમન તુમ્હારા | કહહુ સો કરત ન લાવઉં બારા ।૪॥ 
ત્યારે રાજાએ મનમાં હર્ષિત થઈને આ વચનો કહ્યાં - હે મુનિ ! આ રીતે કૃપા તો આપે કદીય કરી નથી. આજે કયા 
કારણથી આપનું શુભ આગમન થયું ? કહો, હું તેને પૂરું કરવામાં વાર લગાડીશ નહિ. ॥૪॥ 


અસુર સમૂહ સતાવર્હિં મોહી | મૈ જાચન આયઉં નૃપ તોહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-333 


અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા । નિસિચર બધ મૈ હોબ સનાથા ।॥૫॥ 


[મુનિએ કહ્યું -] હે રાજન્‌ ! રાક્ષસોનો સમૂહ મને બહુ સતાવે છે. એટલે હું તમારા પાસે કંઈક માગવા આવ્યો છું. 
નાના ભાઈ સહિત શ્રીરઘુનાથજીને તમે મને આપો. રાક્ષસોનો વધ થયા બાદ હું સનાથ (સુરક્ષિત) થઈ જઈશ. ॥૫॥ 


ન્‌ 


દો૦- દેહુ ભૂપ મન હરષિત તજહુ મોહ અગ્યાન 
ધર્મ સુજ્સ પ્રભુ તુમ્હ કૌં ઇન્ડ કર્હે અતિ કલ્યાન ।ર૨૦%॥ 
હે રાજન્‌ ! મને પ્રસન્ન મનથી તેમને આપી દો, મોહ અને અજ્ઞાનને છોડી દો. હે સ્વામી ! એનાથી તમને ધર્મ અને 
સુયશની પ્રાપ્તિ થશે અને આમનું પરમ કલ્યાણ થશે. ॥૨૦૭॥ 
ચૌ૦- સુનિ રાજા અતિ અપ્રિય બાની | હદય કંપ મુખ દુતિ કુમુલાની ॥ 
ચૌથેંપન પાયઉં સુત ચારી | બિપ્ર બચન નહિં કહેહુ બિચારી ॥૧॥ 
આ અત્યંત અપ્રિય વાણી સાંભળીને ચજાનું હૃદય કંપી ઊઠ્યું અને તેમના મુખની કાંતિ ઝાંખી પડી ગઈ. [તેમણે 
કહ્યું -] હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ! મેં ચોથાપણામાં એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ચાર પુત્રો પ્રાપ્ત કર્યા છે, આપે વિચારીને વાત કરી 
નથી. ॥૧॥ 


માગહુ ભૂમિ ધેનુ ધન કોસા | સર્બંસ દેઉં આજુ સહરોસા ॥ 
દેહ પ્રાન તેં પ્રિય કછુ નાહીં । સોઉ મુનિ દેઉં નિમિષ એક માહીં ।ર૨॥ 


હે મુનિ! આપ પૃથ્વી, ગાય, ધન અને ખજાનો માંગી લો, હૂં આજે ઘણા આનંદ સાથે સર્વસ્વ આપી દઈશ. દેહ અને 
પ્રાણથી અધિક પ્રિય કંઈ પણ હોતું નથી, હું તે પણ એક પળમાં આપી દઈશ. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-334 


સબ સુત પ્રિય મોહિ પ્રાન કિ નાઈ | રામ દેત નહિં બનઇ ગોસાઈ ॥ 
કર્હ નિસિચર અતિ ઘોર કઠોરા | કહે સુંદર સુત પરમ કિસોરા ॥૩ગા 


બધા પુત્રો મને પ્રાણોસમાન પ્રિય છે; તેમાં પણ હે પ્રભો! રામને તો [કોઈ પણ રીતે] આપવા બની શકે તેમ નથી. 
ક્યાં અતિ બિહામણા અને ક્રૂર રાક્ષસો અને ક્યાં પરમ કિશોર અવસ્થાના મારા સુંદર પુત્ર! ॥૩॥ 
સુનિ નૃપ ગિરા પ્રેમ રસ સાની | હદર્યે હરષ માના મુનિ ગ્યાની ॥ 
તબ બસિષ્ટ બહુબિધિ સમુઝાવા | નૃપ સંદેહ નાસ કહે પાવા 1।૪॥ 
પ્રેમરસમાં તરબોળ. થયેલ રાજાની વાણી સાંભળી જ્ઞાની મુનિ વિશ્વામિત્રજીએ હૃદયમાં ઘણો હર્ષ અનુભવ્યો. ત્યારે 
વસિષ્ઠજીએ રાજાને અનેક રીતે સમજાવ્યા, જેથી રાજાનો સંશય નાશ પામ્યો. ॥૪॥ 
અતિ આદર દોઉ તનય બોલાએ | હૃદર્યેં લાઈ બહુ ભોંતિ સિખાએ ॥ 
મેરે પ્રાન નાથ સુત દોઊ 1 તુમ્હ મુનિ પિતા આન નહિં કોઊ ॥૫॥ 
રાજાએ ઘણા જ આદરથી બંને પુત્રોને બોલાવ્યા અને હૃદય સાથે ચાંપી ઘણી જાતની શિખામણો આપી અને [પછી 
કહ્યું -] હે નાથ! આ બંને પુત્રો મારા પ્રાણ છે. હે મૂનિ! [હવે] આપ જ એમના પિતા છો, અન્ય કોઈ નથી. ॥૫। 
દો૦ સૌપે ભૂપ રિષિહિ સુત બહુબિધિ દેઈ અસીસ 1।| 
જનની ભવન ગએ પ્રભુ ચલે નાઇ પદ સીસ 1।૨૦૮6)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-335 


રાજાએ ઘણી રીતે આશીર્વાદ આપી પુત્રોને ત્રકષિને સોંપી દીધા. પછી પ્રભુ માતાના મહેલમાં ગયા અને તેમના 
ચરણોમાં શીશ નમાવી ચાલ્યા. ॥૨૦૮ઉક)॥ 
સો૦- પુરુષસિંહ દોઉ બીર હરષિ ચલે મુનિ ભય હરન 1।| 
કૃપાસિંધુ મતિધીર અખિલ બિસ્વ કારન કરન ॥૨૦૮(ખ)॥ 
પુરુષોમાં સિંહ સમાન બંને ભાઈ (રામ- લક્ષ્મણ) મુનિનો ભય હરવા પ્રસન્‍ન થઈને ચાલ્યા. તે કૃપાના સાગર, 
ધીરબુદ્ધિ અને સંપૂર્ણ વિશ્વના કારણોના પણ કારણ છે. ॥૨૦૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- અરુન નયન ઉર બાહુ બિસાલા । નીલ જલજ તનુ સ્યામ તમાલા ॥ 
કટિ પટ પીત કસે બર ભાથા | રુચિર ચાપ સાયક દુહું હાથા ॥૧| 


ભગવાનનાં લાલ નેત્રો છે, પહોળી છાતી અને વિશાળ ભુજાઓ છે. નીલકમળ અને તમાલ વૃક્ષ જેવું શ્યામ શરીર 
છે. કમરમાં પીતામ્બર [પહેરેલ] અને સુંદર ભાથો બાંધેલો છે. બંને હાથોમાં [ક્રમશઃ] સુંદર ધનુષ અને બાણ છે. ॥૧॥ 


સ્યામ ગૌર સુંદર દોઉ ભાઈ | બિસ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઇ ।॥ 
પ્રભુ બ્રહ્મન્યદેવ મૈ જાના | મોહિ નિતિ પિતા તજેઉ ભગવાના 1।ર॥ 


શ્યામ અને ગૌર વર્ણના બંને ભાઈ પરમ સુંદર છે. વિશ્વામિત્રજીને મહાન ખજાનો પ્રાપ્ત થઈ ગયો. [તે વિચારવા 
લાગ્યા -] હું જાણી ગયો કે પ્રભુ બ્રહ્મણ્યદેવ (બ્રાહ્મણના)ના ભક્ત છે. મારા માટે ભગવાને પોતાના પિતાને પણ છોડી 
દોધા. ।૨॥ 


ચલે જાત મુનિ દીન્હ દેખાઈ | સુનિ તાડકા ક્રોધ કરિ ધાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-336 


એકર્હિં બાન પ્રાન હરિ લીન્હા | દીન જાનિ તેહિ નિજ પદ દીન્હા ॥૩॥ 
માર્ગમાં ચાલ્યા જતાં મુનિએ તાડકાને બતાવી. અવાજ સાંભળતાં જ તે ક્રોધ કરીને દોડી. શ્રીરામજીએ એક જ 


જ 


બાણથી તેના પ્રાણ હરી લીધા અને દીન જાણીને તેને નિજપદ આપ્યું. ॥૩॥ 
તબ રિષિ નિજ નાથહિ જિર્યે ચીન્હી | બિદ્યાનિધિ કહું બિદ્યા દીન્હી ॥ 
જાતે લાગ ન છુૃધા પિપાસા | અતુલિત બલ તનુ તેજ પ્રકાસા ।૪॥ 


ત્યારે ત્રકષિ વિશ્વામિત્રજીએ ચિત્તમાં, પોતાના સ્વામીને ઓળખી લીધા હોવા છતાંય લીલાને પૂર્ણ કરવા માટે એવી 
વિધ્યા આપી, જેથી ભૂખ-તરસ ન લાગે અને શરીરમાં અતુલિત બળ અને તેજનો પ્રકાશ રહે. ॥૪॥ 


વિશ્વામિત્ર યશ્નનું રક્ષણ 
દો૦ આયુધ સર્બ સમર્પિ કે પ્રભુ નિજ આશ્રમ આનિ | 
કંદ મૂલ ફલ ભોજન દીન્ડ ભગતિ હિત જાનિ 1[।૨૦૯॥ 
બધાંય અસ્ર-શસ્ત્ર સમર્પણ કરીને મુનિ પ્રભુ શ્રીરમજીને પોતાના આશ્રમમાં લઇ આવ્યા, અને એમને પરમ હિતકારી 
જાણીને ભક્તિપર્વક કંદ, મૂળ અને ફળનું ભોજન કરાવ્યુ. ॥૨૦૯॥ 
ચૌ૦- પ્રાત કહા મુનિ સન રઘુરાઈ | નિર્ભય જગ્ય કરહુ તુમ્હ જાઈ ॥ 
હોમ કરન લાગે મુનિ ઝારી | આપુ રહે મખ કીં રખવારી ૧] 


શ્રીરામચરિતમાનસ-337 


સવારે શ્રીરઘુનાથજીએ મુનિને કહ્યું - આપ જઈને નીડર બની યજ્ઞ કરો. આ સાંભળીને બધા મુનિ હવન કરવા 
લાગ્યા. આપ (શ્રીરામજી) યશની ચોકી કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


સુનિ મારીચ નિસાચર ક્રોહી । લૈ સહાય ધાવા મુનિદ્રોહી ॥ 
બિનુ ફર બાન રામ તેહિ મારા | સત જોજન ગા સાગર પારા ।૨॥ 


આ સમાચાર સાંભળી મુનિઓનો શત્રુ કોધી રાક્ષસ મારીચ પોતાના સહાયકોને લઈને દોડ્યો. શ્રારામજીએ ફણા 
વગરનું બાણ તેને માર્યું, જેનાથી તે સો યોજનના વિસ્તારવાળા સમુદ્રની પાર જઈને પડ્યો. ॥ર॥ 


પાવક સર સુબાહું પુનિ મારા | અનુજ નિસાચર કટકું સંઘારા ॥ 
મારિ અસુર દ્વિજ નિર્ભયકારી | અસ્તુતિ કરહિં દેવ મુનિ ઝારી ગા 


પછી સુબાહુને અગ્રિબાણ માર્યું. આ બાજુ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીએ રાક્ષસોની સેનાનો સંહાર કરી દીધો. આ રીતે 
શ્રીરામજીએ રાક્ષસોને મારીને બ્રાહ્મણોને નિર્ભય કરી દીધા. ત્યારે સર્વે દેવતા અને મુનિ સ્તુતિ કરવા મંડ્યા. ॥૩॥ 


તર્હેં પુનિ કછુક દિવસ રઘુરાયા | રહે કીન્હી બિપ્રન્હ પર દાયા ॥ 
ભગતિ હેતુ બહું કથા પુરાના | કહે બિપ્ર જઘપિ પ્રભુ જાના ।૪॥ 


શ્રીરઘુનાથજીએ ત્યાં કેટલાક દિવસ વધુ રહીને બ્રાહ્મણો પર દયા કરી. ભક્તિના કારણે વિશ્વામિત્રજીએ તેમને 
પુરાણોની ઘણી બધી કથાઓ કહી, જોકે પ્રભુ સર્વે જાણતા જ હતા. ॥૪॥ 


તબ મુનિ સાદર કહા બુઝાઈ । ચરિત એક પ્રભુ દેખિઅ જાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-338 


ધનુષજગ્ય સુનિ રઘુકુલ નાથા | હરષિ ચલે મુનિબર કે સાથા ।॥૫॥ 
તે પછી મુનિએ આદરપૂર્વક સમજાવીને કહ્યું - હે પ્રભો! ચાલીને એક ચરિત્ર જુઓ, રઘુકુળના સ્વામી શ્રારામચન્દ્રજી 
ધનુષયજ્ઞ [ની વાત] સાંભળીને મુનિશ્રેષ્ઠ વિશ્વામિત્રજી સાથે પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા. ॥૫॥ 
અહલ્યા ઉદ્ધાર 
આશ્રમ એક દીખ મગ માહીં | ખગ મૃગ જીવ જંતુ તહેં નાહી ॥ 
પૂછા મુનિહિ સિલા પ્રભુ દેખી । સકલ કથા મુનિ કહા બિસેષી ॥1॥ 
માર્ગમાં એક આશ્રમ દેખાયો. ત્યાં પશુ-પક્ષી, કોઈ પણ જીવ-જંતુ હતાં નહીં, પથ્થરની એક શિલાને જોઈને પ્રભુએ 
પૂછયું, ત્યારે મુઃનિએ. વિસ્તારપૂર્વક સર્વે કથા કહી, ॥૬॥ 
દો૦ ગૌતમ નારિ શ્રાપ બસ ઉપલ દેહ ધરિ ધીર । 
ચરન કમલ ર્જ ચાહતિ. કૃપા કરહુ રઘુબીર ॥૨૧૦॥। 
ગૌતમ મુનિની સ્ત્રી અહલ્યા શાપવશ પથ્થરનો દેહ ધારણ કરી ઘણી ધીરજ સાથે આપનાં ચરણકમળોની રજ ઇચ્છે 
છે. હે રઘુવીર! આની ઉપર કૃપા કરો. ॥૨૧૦॥ 
છં૦: પરસત પદ પાવન સોક નસાવત પ્રગટ ભઈ તપપુંજ સહી | 
દેખત રઘુનાયક જન સુખદાયક સનમુખ હોઈ કર જોરિ રહી ॥ 
અતિ પ્રેમ અધીરા પુલક સરીરા મુખ નર્હિં આવઈ બચન કહી | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-339 


અતિસય બડભાગી ચરનન્ડિ લાગી જુગલ નયન જલધાર બહી ।॥ 


શ્રીરામજીના પવિત્ર અને શોકનો નાશ કરનારા ચરણોનો સ્પર્શ મળતાં જ સાચેસાચ તે તપોમૂર્તિ અહલ્યા પ્રકટ થઈ 
ગયાં. ભક્તોને સુખ આપનારા શ્રીરઘુનાથજીને જોઈને તે હાથ જોડીનેસામે ઊભાં રહ્યાં. અત્યંત પ્રેમને લીધે તે અધીર 
બની ગયાં. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું; મુખથીવચન કહી શકતાં ન હતાં. તે અત્યંત મોટા ભાગ્યવાળાં અહલ્યા 
પ્રભુના ચરણોમાં નમી પડ્યાં અને તેમનાં બંને નેત્રોમાં જળ(પ્રેમ અને આનંદના આંસુઓ)ની ધારા વહેવા લાગી. ॥૧॥ 
ધીરજૂ મન કીન્હા પ્રભુ કહું ચીન્હા રઘુપતિ કુપા ભગતિ પાઈ | 
અતિ નિર્મલ બાની અસ્તુતિ ઠાની ગ્યાનગમ્ય જ્ય રઘુરાઈ ॥ 
મૈ નારિ અપાવન પ્રભુ જગ પાવન રાવન રિપુ જન સુખદાઈ | 
રાજીવ બિલોચન ભવ ભય મોચન પાહિ પાહિ સરનહિ આઈ ।॥ 
વળી, તેણે મનમાં ધીરજ ધરીને પ્રભુને ઓળખ્યા અને શ્રીરઘુનાથજીની કૃપા વડે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી. ત્યારે અત્યંત 
નિર્મળ વાણીથી તેણે [આ રીતે] સ્તૃતિનો આરંભ કર્યો - હે જ્ઞાનથી જાણવા યોગ્ય શ્રીરઘુનાથજી! આપનો જય થાઓ! 
હું [સહજ જ] અપવિત્ર સ્રી છું; અને હે પ્રભો! આપ જગતનેપવિત્ર કરનારા, ભક્તોને સુખ આપનારા અને રાવણના 
શત્રુ છો. હે કમળનયન! હે સંસાર (જન્મ-મૃત્યુ।ના ભયથી છોડાવનાર! હું આપની શરણમાં આવી છું, [મારી રક્ષા કરો, 
રક્ષા કરો. ॥૨॥ 


મુનિ શ્રાપ જો દીન્હા અતિ ભલ કીન્હા પરમ અનુગ્રહ મૈં માના | 
દેખેઉઈ ભરિ લોચન હરિ ભવ મોચન ઇંહઈ લાભ સંકર જાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-340 


બિનતી પ્રભુ મોરી મૈ મતિ ભોરી નાથ ન માગઉ બર આના | 
પદ કંમલ પરાગા રસ અનુરાગા મમ મન મધુપ કરે પાના | 
મુનિએ મને જે શાપ આપ્યો, તે ઘણું જ સારું કર્યું. હું તેને અત્યંત અનુગ્રહ [કરી] માનું છું, કે જેના કારણે મે 
સંસારથી છોડાવનારા શ્રીહરિ(આપ)ને નેત્ર ભરીને જોયા. આને (આપનાં દર્શનને) જ શંકરજી સૌથી મોટો લાભ સમજે 
છે. હે પ્રભો! હું બુદ્ધિમાં ઘણી ભોળી છું. મારી એક વિનંતી છે. હે નાથ! હું બીજું કોઈ વર દાન નથી માગતી, કેવળ એ 
જ ઇચ્છું છું કે મારો મનરૂપી ભમરો આપનાં ચરણકમળની રજના પ્રેમરૂપી રસનું સદા પાન કરતો રહે. ॥૩॥ 
જેહિં પદ સુરસરિતા પરમ પુનીતા પ્રગટ ભઈ સિવ સીસ ધરી | 
સોઈ પદ પંકજ જૉહે પૂજ્ત અજ મમ સિર ધરેઉ કૃપાલ હરી ॥ 
એહિ ભોંતિ સિધારી ગૌતમ નારી બાર બાર હરિ ચરન પરી | 
જો અતિ મન ભાવા સો બરુ પાવા ગૈ પતિ લોક અનંદ ભરી ॥ 
જે ચરણોથી પરમપવિત્ર દેવનદી ગંગાજી પ્રકટ થયાં, જેને શિવજીએ શીશ પર ધારણ કર્યા અને જે ચરણકમળોને 
બ્રહ્માજી પૂજે છે, તે જ કૃપાળુ હરિ(આપે) મારા સિરે મૂક્યાં. આ રીતે [સ્તુતિ કરતાં કરતાં] વારંવાર ભગવાનના ચરણોમાં 
પડીને ચાલી નીકળી. મનને જે ઘણો જ સારો લાગ્યો તે વરને પામીને ગૌતમની સ્ત્રી અહલ્યા આનંદમાં ગરકાવ થઈ 
પતિલોકમાં જતી રહી. ॥૪॥ 


દો૦) અસ પ્રભુ દીનબંધુ હરિ કારન રહિત દયાલ 
તુલસિદાસ સઠ તેહિ ભજુ છાડિ કપટ જૅજાલ ॥।ર૨૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-341 


પ્રભુ શ્રીસમચન્દ્રજી એવા દીનબંધુ અને વિનાકારણે ય દયા કરનારા છે. તુલસીદાસજી કહે છે, હે શઠ [મન]! તું 
કપટ-જાળ છોડીને એમનું જ ભજન કર. ॥૨૧૧॥ 


માસપારાયણ, સાતમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ, આઠમો 
નવાહનપારાયણ બીજો 
શ્રીરામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર-જનકપુર પ્રવેશ 


ચૌ૦- ચલે રામ લછિમન મુનિ સંગા | ગએ જહોં જગ પાવનિ ગંગા ॥ 
ગાધિસૂનુ સબ કથા સુનાઈ | જેૉહે પ્રકાર સુરસરિ મહિ આઈ 1।૧॥ 


શ્રીરામજી અને લક્ષ્મણજી મુનિની સાથે ચાલ્યા. તેઓ ત્યાં ગયા કે જ્યાં જગતને પવિત્ર કરનારાં ગંગાજી હતાં. 
મહારાજ ગાધિના પુત્ર વિશ્વામિત્રજીએ તે આખીય કથા કહી સંભળાવી, કે કઈ રીતે દેવનદી ગંગાજી પૃથ્વી પર આવ્યાં 
હતાં. ॥ ૧॥ 
તબ પ્રભુ રિષિન્ડ સમેત નહાએ | બિબિધ દાન મહિદેવન્હિ પાએ ॥ 
હરષિ ચલે મુનિ બૂંદ સહાયા | બેગિ બિદેહ નગર નિઅરાયા ।॥ર॥ 
ત્યારે પ્રભુએ ત્કષિઓ સહિત [ગંગાજીમાં] સ્નાન કર્યું. બ્રાહ્મણોએ જાતજાતનાં દાન પ્રાપ્ત કર્યા. પછી મુનિવૃંદ સાથે 
તે પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા અને શીઘ્ય જનકપુરની સમીપે પહોંચી ગયા. ॥૨॥ 


પુર રમ્યતા રામ જબ દેખી | હરષે અનુજ સમેત બિસેષી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-342 


બાપી કૃપ સરિત સર નાના | સલિલ સુધાસમ મનિ સોપાના ગા 
શ્રીરામજીએ જયારે જનકપુરની શોભા જોઈ, ત્યારે નાના ભાઈ લક્ષ્મણસહિત અત્યંત હર્ષિત થયા. ત્યાં અનેક 
વાવડીઓ, કૂવા, નદી અને તળાવ છે, તેમાં અમૃત સમાન જળ છે અને મણિઓનાં પગથિયાં [બનેલાં] છે. ॥ ગા 
ગુંજન મંજુ મત્ત રસ ભુંગા | કૂજત ક્લ બહુબરન બિહંગા ॥ 
બરન બરન બિક્સે બનજાતા | ત્રિબિધ સમીર સદા સુખદાતા ।૪॥ 
મકરદ-રસથી મદોન્મત થયેલા ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા છે. રંગબેરંગી [ઘણા બધા] પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે. 
રંગરંગનાં કમળો ખીલ્યાં છે. સદા (દરેક ત્રક્તુઓમાં) સુખ આપનારો શીતળ, મંદ, સુગંધી પવન વાઈ રહ્યો છે. ॥૪॥ 
દો૦: સુમન બાટિકા બાગ બન બિપુલ બિહંગ નિવાસ 1।| 
ફૂલત ફ્લત સુપલ્લવત સોહત પુર ચહું પાસ 1।ર૨૧૨॥ 
પુષ્પવાટિકા (ફૂલવાડી), બાગ અને વન, જેમાં ઘણાંય પક્ષીઓના નિવાસ છે; તે ફુલતા-ફળતાં તેમજ સુંદર 
પાંદડાંઓથી લદાઈને (સુપલ્લવિત બનીને) નગરના ચારેય તરફ સુશોભિત છે. ॥૨૧૨॥ 
ચૌ૦; બનઈ ન બરનત નગર નિકાઈ । જરહોં જાઇ મન તહંઈ લોભાઈ ।॥ 
ચારુ બજારુ બિચિત્ર અંબારી | મનિમય બિધિ જનુ સ્વકર સવારી ॥૧॥ 
નગરની સુંદરતાનું વર્ણન કરી શકાતું જ નથી. મન જ્યાં જાય છે ત્યાં લોભાઈ જાય છે. સુંદર બજાર છે, મણિઓથી 
બનેલા વિચિત્ર છજ્જાં છે, જાણે કે બ્રહ્માએ તેમને પોતાના હાથોથી બનાવ્યા હોય. ॥૧॥ 


6૯ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-343 


ધનિક બનિક બર ધનદ સમાના | બેઠે સક્લ બસ્તુ લૈ નાના ॥ 
ચૌહટ સુંદર ગલી સુહાઈ | સંતત રહહિં સુગંધ સિંચાઈ ।ર॥ 


કુબેર સમાન શ્રેષ્ઠ ધનિક વહેપારી દરેક જાતની અનેક વસ્તુઓ લઇને [દુકાનોમાં] બેઠા છે. સુંદર ચૌટા અને 
રમણીય શેરીઓ સદાય સુગંધીથી સિંચાયેલ રહે છે. ॥૨ર॥ 


મંગલમય મંદિર સબ કેરેં | ચિત્રિત જનુ રતિનાથ ચિતેરે ॥ 
પુર નર નારિ સુભગ સુચિ સંતા | ધરમસીલ ગ્યાની ગુનવંતા ॥૩ા 


બધાનાં ઘર મંગળમય છે અને તેમના ઉપર ચિત્રો કંડારેલાં છે, જાણે કામદેવરૂપી ચિત્રકારે અંકિત કર્યા હોય. 
નગરનાં સ્્રી-પુરષ સુંદર, પવિત્ર, સાધુ-સ્વભાવવાળા, ધર્માત્મા, જ્ઞાની અને ગુણવાન છે. ॥૩॥ 
અતિ અનૂપ જહે જનક નિવાસૂ | બિથકહિં બિબુધ બિલોકિ બિલાસૂ ॥ 
હોત ચકિત ચિત કોટ બિલોકી | સક્લ ભુવન સોભા જનુ રોકી ॥૪॥ 
જ્યાં જનકજીનો અત્યંત અનુપમ (સુંદર) નિવાસ (મહેલ) છે, ત્યાંના વિલાસ(એશ્ચર્ય)ને જોઈને દેવતા પણ થાકી 
[સ્તંભિત થઈ] જાય છે. [મનુષ્યોની તો વાત જ શું ?] કિલ્લા(રાજમહેલના કોટ)ને જોઈને [ચિત્ત ચકિત થઈ જાય છે, [એમ 
માલૂમ થાય છે] જાણે તેણે સમસ્ત લોકોની શોભાને રોકી (ધેરી) રાખી છે. ॥૪॥ 
દો૦ ધવલ ધામ મનિ પુરટ પટ સુઘટિત નાના ભાંતિ | 
સિય નિવાસ સુંદર સદન સોભા કિમિ કહિ જાતિ ।॥૨૧૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-344 


સ્વચ્છ ઉજ્જ્વળ મહેલોમાં અનેક પ્રકારના સુંદર રીતે બનેલાં [બારીઓ અને ઝરોખામાં] મણિજડિત સોનાના 
બારણાં લાગેલાં છે. સીતાજીના રહેવાના સુંદર મહેલની શોભાનું વર્ણન કરી જ કેવી રીતે શકાય! ॥૨૧૩]॥ 


ચૌ૦- સુભગ દ્વાર સબ કુલિસ કપાટા | ભૂપ ભીર નટ માગધ ભાટા ॥ 
બની બિસાલ બાજિ ગજ સાલા | હય ગય રથ સંકુલ સબ કાલા ।॥૧॥ 
રાજમહેલના બધા દરવાજા (ફાટક) સુંદર છે, જેનામાં વજના (મજબૂત અથવા હીરાના ચમકતાં) બારણાં લાગેલાં 
છે. જ્યાં [અધીન] રાજાઓ, તટો, માગધો અને ભાટોની ભીડ લાગેલી રહે છે. ઘોડા અને હાથીઓને માટે મોટીમોટી 
ઘોડારો અને ગજશાળાઓ (હાથીખાઈ) બનેલી છે. જે સર્વકાળે, ઘોડા, હાથી અને રથોથી ભરેલી રહે છે. ॥૧॥ 
સૂર સચિવ સેનપ બહુતેરે | નૃપગૃહ સરિસ સદન સબ કેરે ॥ 
પુર બાહેર સર સરિત સમીપા | ઉતરે જહં તહં બિપુલ મહીપા ॥।ર॥ 
ઘણા બધા શૂરવીરો, મંત્રીઓ અને સેનાપતિઓ છે. તે સર્વેના ઘર પણ રાજમહેલ જેવા જ છે. નગરની બહાર 


આ 


તળાવ અને નદીની પાસે ચારે બાજુ ઘણા બધા રાજાલોકોએ. ઉતારો કર્યો (તંબુ તાણ્યાં) છે. ।ર॥ 


દેખિ અનૂપ એક અંવરાઈ | સબ સુપાસ સબ ભાંતિ સુહાઈ ॥ 
કૌસિક કહેઉ મોર મનુ માના | ઇરહોં રહિઅ રઘુબીર સુજાના ગા 


ત્યાં એક અનુપમ આંબાવાડિયું સર્વે પ્રકારે સુસજ્જ તથા દરેક રીતે રમણીય હતું તે જોઈને વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું - 
હે સુજ્ઞ રઘુવીર! મારું મન કહે છે કે અહીં જ રહી જઈએ. ॥૩॥ 


ભલેહિં નાથ કહિ કુૃપાનિકેતા । ઉતરે તરહેં મુનિ બૃન્દ સમેતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-345 


બિસ્વામિત્ર મહામુનિ આએ | સમાચાર મિથિલાપતિ પાએ ॥।૪॥ 


કૃપાના ધામ શ્રીરામચન્દ્રજી “બહુ સારું સ્વામિન્‌| કહીને મુનિઓના સમૂહ સાથે ત્યાં જ રોકાઈ ગયા. મિથિલાપતિ 
જનક્જીને જ્યારે આ સમાચાર મળ્યા કે મહામુનિ વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે - ॥૪॥ 


દો૦ સંગ સચિવ સુચિ ભૂરિ ભટ ભૂસુર બર ગુર ગ્યાતિ | 
ચલે મિલન મુનિનાયકહિ મુદિત રાઉ એહિ ભાંતિ 1।૨૧૪॥ 
ત્યારે તેમણે પવિત્ર હૃદયવાળા (ઈમાનદાર, સ્વામીભક્ત) મંત્રી, ઘણાબધા યોદ્ધા, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, ગુરુ (શતાનંદજી) 


0” મ 


અને પોતાની જ્ઞાતિના શ્રેષ્ઠ લોકોને સાથે લીધા અને આમ પ્રસન્નતા સાથે રાજા જનકજી મુનિઓના સ્વામી 
વિશ્વામિત્રજીને મળવા ચાલ્યા, ॥૨૧૪॥ 


ચૌ૦- કીન્હ પ્રનામુ ચરન ધરિ માથા | દીન્ડિ અસીસ મુદિત મુનિનાથા ॥ 
બિપ્રબૃન્ટ સબ સાદર બંદે | જાનિ ભાગ્ય બડ રાઉ અનંદે ॥૧॥ 


રાજાએ મુનિના ચરણોમાં સિર નમાવી પ્રણામ કર્યા. મુનિઓના સ્વામી વિશ્વામિત્રજીએ પ્રસન્‍ન થઈને આશીર્વાદ 
આપ્યા. પછી રાજાએ આખીય બ્રાહ્મણમંડળીને આદરસહિત પ્રણામ કર્યા અને પોતાનું મોટું ભાગ્ય જાણીને આનંદિત 
થયા, ॥૧॥ 


કુસલ પ્રસ્‍ન કહિ બારહિં બારા | બિસ્વામિત્ર નૃપહિ બેઠારા ॥ 
તેહિ અવસર આએ દોઉ ભાઈ | ગએ. રહે દેખન ફેૂલવાઈ ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-346 


વારવાર કુશળપ્રશ્નો કરીને વિશ્વામિત્રજીએ રાજાને બેસાડ્યા. એ જ વખતે બંને ભાઈ આવી પહોંચ્યા જે ફૂલવાડી 
જોવા ગયા હતા. ॥૨॥ 


સ્યામ ગૌર મૃદુ બયસ કિસોરા । લોચન સુખદ બિસ્વ ચિત ચોરા ॥ 
ઉઠે સકલ જબ રઘુપતિ આએ 1। બિસ્વામિત્ર નિકટ બેઠાએ ।૩ા 


સુકુમાર કિશોરાવસ્થાવાળા, શ્યામ અને ગૌર વર્ણના બંને કુમાર નેત્રોને સુખ આપનારા અને આખાય વિશ્વના 
ચિત્તને ચોરનારા છે. જ્યારે રઘુનાથજી આવ્યા ત્યારે બધા [તેમના રૂપ અને તેજથી પ્રભાવિત થઈને] ઊઠીને ઊભા થઈ 
ગયા. વિશ્વામિત્રજીએ તેમને પોતાની પાસે બેસાડી દીધા. ॥૩॥ 


ભએ સબ સુખી દેખિ દોઉ ભ્રાતા | બારિ બિલોચન પુલકિત ગાતા ॥ 
મૂરતિ મધુર મનોહર દેખી | ભયઉ બિદેહુ બિદેહુ બિસેષી ॥।૪॥ 


બંને ભાઈઓને જોઈને બધા સુખી થયા, બધાનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં (આનંદ અને પ્રેમનાં આંસુ ઊભરાયાં) 
અને શરીર રોમાંચિત થઈ ગયાં. રામજીની મધુર મનોહર મૂર્તિને જોઈને વિદેહ (જનક) વિશેષરૂપે વિદેહ હના સાન- 
ભાનથી રહિત) થઈ ગયા. ॥૪॥ 


શ્રી રામ-લક્ષ્મણના દર્શન કર્યા પછી જનકનો પ્રેમ 


દો૦- પ્રેમ મગન મનુ જાનિ નૃપુ કરિ બિબેકુ ધરિ ધીર 1।| 
બોલેઉ મુનિ પદ નાઈ સિરુ ગદગદ ગિરા ગભીર 1।ર૨૧૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-347 


મનને પ્રેમમાં લીન જાણીને રાજા જનકે વિવેકનો આશ્રય લઈને ધીરજ ધારણ કર્યું અને મુનિના ચરણોમાં શીશ 
નમાવી ગદગદ (પ્રેમભરી) ગંભીર વાણીમાં કહ્યું -॥૨૧૫॥ 
ચૌ૦- કહહુ નાથ સુંદર દોઉ બાલક | મુનિકુલ તિલક કિ નૃપકુલ પાલક ॥ 
બ્રહ્મ જો નિગમ નેતિ કહિ ગાવા | ઉભય બેષ ધરિ કી સોઈ આવા ।॥૧॥ 


હે નાથ! કહો, આ બંને સુંદર બાળક મુનિકુળનાં આભૂષણ છે કે કોઈ રાજવંશના રક્ષક ? અથવા જેનું વેદોએ 'નેતિ' 
'નેતિ' કહીને ગાન કર્યું છે, શું તે જ બ્રહ્મ તો યુગલરૂપ ધારણ કરીને નથી આવ્યું? ॥૧॥ 


સહજ બિરાગરૂપ મનુ મોરા | થકિત હોત જિમિ ચંદ ચકોરા ॥ 
તાતે પ્રભુ પૂછઉં સતિભાઊ | કહહુ નાથ જનિ કરહુ દુરાઊ 1।ર૨॥ 


મારું મન જે સ્વાભાવિક રૂપે જ વેરાગ્યરૂપ [બનેલું] છે, [આમને જોઈને] એ રીતે મુગ્ધ થઈ રહ્યું છે જેમ ચન્દ્રમાને 
જોઈને ચકોર. હે પ્રભો! એટલે જ હું આપને સત્ય (નિશ્છલ) ભાવે પૂછું છું. હે નાથ! બતાવો, છૂપું ન રાખશો. ॥ર॥ 
ઇન્હહિ બિલોક્ત અતિ અનુરાગા | બરબસ બ્રહ્મસુખહિ મન ત્યાગા ॥ 
કહ મુનિ બિહસિ કહેહુ નૃપ નીકા | બચન તુમ્હાર ન હોઈ અલીકા ॥ગા 
એમને જોતાં જ અત્યંત પ્રેમને વશ થઈને મારા મને જબરજસ્તીથી બ્રહ્મસુખને ત્યાગી દીધું છે. મુનિએ હસીને કહ્યું 
- હે રાજન્‌! આપે ઠીક (યથાર્થ જ) કહ્યું. આપનું વચન મિથ્યા હોઈ ન શકે. ॥૩॥ 


એ પ્રિય સબહિ જહોં લગિ પ્રાની | મન મુસુકાહિ રામુ સુનિ બાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-348 


રઘુકુૂલ મનિ દસરથ કે જાએ | મમ હિત લાગિ નરેસ પઠાએ 1।૪॥ 
જગતમાં જ્યાં સુધી (જેટલા પણ) પ્રાણી છે, સર્વેને એ પ્રિય છે. મુનિની (રહસ્યમય) વાણી સાંભળીને મનમાં ને 
મનમાં શ્રીરામજી મલકાય છે (હસીને જાણે સંકેત કરે છે કે રહસ્ય ખોલશો નહિ). [ત્યારે મુનિએ કહ્યું -] એ રઘુકુળમણિ 
મહારાજ દશરથના પુત્ર છે. મારા ભલાને માટે રાજાએ એમને મારી સાથે મોકલ્યા છે, ॥૪॥ 
દો૦; રામુ લખનુ દોઉ બંધુબર રૂપ સીલ બલ ધામ [| 
મખ રાખેઉ સબુ સાખિ જગુ જિતે અસુર સંગ્રામ 1॥ર૨૧૧]॥ 
આ રામ અને લક્ષ્મણ બંને શ્રેષ્ઠ ભાઈઓ રૂપ, શીલ તથા બળના ધામ છે. આખું જગત [આ વાતનું] સાક્ષી છે કે 
તેમણે યુદ્ધમાં અસુરોને જીતીને મારા યજ્ઞની રક્ષા કરી છે. ॥૨૧૬॥ 
ચૌ૦- મુનિ તવ ચરન દેખિ કહ રાઊ | કહિ ન સકઉં નિજ પુન્ય પ્રભાઊ ॥ 
સુંદર સ્યામ ગૌર દોઉ ભ્રાતા | આનંદહૂ કે આનંદ દાતા ।॥૧॥ 
રાજા જનકે કહ્યું - હે મુનિ! આપના ચરણોનાં દર્શન કરી હું પોતાના પુણ્ય-પ્રભાવ કહી નથી શકતો. આ સુંદર શ્યામ 
અને ગૌર વર્ણના બંને ભાઈઓ આનંદને પણ આનંદ આપનાસ છે. ॥૧॥ 
ઇન્ડ કે પ્રીતિ પરસપર પાવનિ | કહિ ન જાઈ મન ભાવ સુહાવનિ ॥ 
સુનહુ નાથ કહ મુદિત બિદેહૂ | બ્રહ્મ જીવ ઈવ સહજ સનેહૂ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-349 


એમની પરસ્પરની પ્રીતિ ઘણી પવિત્ર અને સોહામણી છે, તે મનને ઘણી ગમે છે, પરંતુ [વાણીથી] કહી શકાતી જ 
નથી. વિદેહ (જનકજી) આનંદિત થઈને ફરી કહે છે - હે નાથ! સાંભળો, બ્રહ્મ અને જીવની જેમ એમનામાં સ્વાભાવિક 
પ્રેમ છે. ॥૨॥ 

પુનિ પુનિ પ્રભુહિ ચિતવ નરનાહૂ | પુલક ગાત ઉર અધિક ઉછાહૂ ॥ 
મુનિહિ પ્રસંસિ નાઇ પદ સીસૂ | ચલેઉ લવાઈ નગર અવનીસૂ ॥।ગા 
રાજા વારંવાર પ્રભુને જુએ છે. (દષ્ટિ ત્યાંથી ખસવા જ નથી માગતી). [પ્રેમથી શરીર પુલકિત થઈ રહ્યું છે અને 
હૃદયમાં ઘણો ઉત્સાહ છે. [પછી] મુનિની પ્રશંસા કરીને એમના ચરણોમાં શીશ નમાવીને રાજા તેમને નગરમાં લઈ 
ચાલ્યા. ॥૩॥ 
સુંદર સદનુ સુખદ સબ કાલા | તહાં બાસુ લે દીન્ડ ભુઆલા ।॥ 
કરિ પૂજા સબ બિધિ સેવકાઈ । ગયઉ રાઉ ગૃહ બિદા કરાઈ ।॥૪॥ 
એક સુંદર મહેલ જે સર્વ કાળે (બધી ત્રક્તુઓમાં) સુખદાયક હતો, ત્યાં રાજાએ તેમને લઈ જઈને ઉતારો આપ્યો. 
તત્પશ્ચાત્‌ સર્વે પ્રકારે પૂજા અને સેવા કરીને રાજા વિદાય માગીને પોતાના ધેર ગયા. ॥૪॥ 
દો૦- રિષયષ સંગ રઘુબંસ મનિ કરિ ભોજનુ બિશ્રામુ | 
બેઠે પ્રભુ ભ્રાતા સહિત દિવસુ રહા ભરિ જામુ ।૨૧૭॥ 


રઘુકુળના શિરોમણિ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી ત્ર્ક્ષિઓની સાથે ભોજન અને વિશ્રામ કરીને ભાઈ લક્ષ્મણમસહિત બેઠા. 
તે સમયે પ્રહરમાત્ર જેટલો દિવસ બાકી રહ્યો હતો. ॥૨૧૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-350 


ચૌ૦- લખન હૃદર્યં લાલસા બિસેષી | જાઇ જનકપુર આઈઅ દેખી ।॥ 
પ્રભુ ભય બહુરિ મુનિહિ સકુચાહી | પ્રગટ ન કહહિં મનહિં મુસુકાહી ॥૧॥ 
લક્ષ્મણજીના હૃદયમાં વિશેષ લાલસા છે કે જઈને જનકપુર જોઈ આવીએ. પરંતુ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનો ડર છે અને 
વળી, મુનિથી પણ શરમાય છે. એટલે પ્રકટમાં કશું કહેતા નથી. મનમાં ને મનમાં મલકાય છે. ॥૧॥ 
રામ અનુજ મન કી ગતિ જાની | ભગત બઇછલતા હિર્યે હુલસાની ॥ 
પરમ બિનીત સકુચિ મુસુકાઈ | બોલે ગુર અનુસાસન પાઈ ॥।ર॥ 
[અંતર્યામી] શ્રીરામચન્દ્રજીએ નાના ભાઈના મનની દશા જાણી લીધી, [ત્યારે] એમના હૃદયમાં ભક્તવત્સલતા 
ઊમટી પડી. તેઓ ગુરુની આજ્ઞા મેળવી ઘણા જ વિનયની સાથે સંકોચાતાં, અને મલકાતાં બોલ્યા -॥૨॥ 
નાથ લખનુ પુરુ દેખન ચહહીં | પ્રભુ સકોચ ડર પ્રગટ ન ક્હહી ॥ 
જોં રાઉર આયસુ મૈં પાવૌં | નગર દેખાઇ તુરત લૈ આવૌ ।॥૩ા 
હે નાથ! લક્ષ્મણ નગર જોવા ઇચ્છે છે, પરંતુ પ્રભ(આપ)ના ડર અને સંકોચના લીધે સ્પષ્ટ નથી કહેતા. જો આપની 
આજ્ઞા પામું, તો હું એમને નગર જોવડાવીને તુરત જ [પાછા] લઈ આવું. ॥૩॥ 
સુનિ મુનીસુ કહ બચન સપ્રીતી | કંસ ન રમ તુમ્હ રાખહું નીતી ॥ 
ધરમ સેતુ પાલક તુમ્હ તાતા । પ્રેમ બિબસ સેવક સુખદાતા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-351 


આ સાંભળીને મુનીશ્વર વિશ્વામિત્રજીએ પ્રેમસહિત વચનો કહ્યાં - હે રામ! તમે નીતિની રક્ષા કેમ નહીં કરો; હે 
તાત! તમે ધર્મની મર્યાદાનું પાલન કરનારા અને પ્રેમને વશીભૂત થઈને સેવકોને સુખ આપનારા છો. ॥૪॥ 
શ્રી રામ-લક્ષ્મણનું જનકપુર નિરીક્ષણ 
દો૦: જાઇ દેખિ આવહું નગરું સુખ નિધાન દોઉ ભાઈ [| 
કરહુ સુફ્લ સબ કે નયન સુંદર બદન દેખાઈ ।૨૧૮॥ 
સુખના [નિધાન બંને ભાઈ જઈને નગર જોઈ આવો. પોતાનાં સુંદર મુખ દેખાડીને સર્વે [નગરવાસીઓ]નાં નેત્રોને 
સફળ કરો. ॥૨૧૮॥ 
ચૌ૦- મુનિ પદ કમલ બંદિ દોઉ ભ્રાતા | ચલે લોક લોચન સુખ દાતા ॥ 
બાલક બૃન્દ દેખિ અતિ સોભા | લગે સંગ લોચન મનુ લોભા ।૧॥ 
બધાય લોકોનાં નેત્રોને સુખ આપનારા બંને ભાઈઓ મુનિનાં ચરણકમળોની વંદના કરીને ચાલ્યા. બાળકોનાં ટોળાં 
તેમના [સૌંદર્યની] અત્યંત શોભા જોઈને સાથે જોડાઈ ગયાં. તેમનાં નેત્ર અને મન [આમના માધુર્ય પર] લોભાઈ ગયાં. 
॥૧॥ 


પીત બસન પરિકર કટિ ભાથા | ચારુ ચાપ સર સોહત હાથા ॥ 
તન અનુહરત સુચંદન ખોરી | સ્યામલ ગૌર મનોહર જોરી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-352 


[બંને ભાઈઓનાં] પીળાં રંગનાં વસ્ત્રો છે, કમરમાં [પીળાં] દુપટ્ટાથી ભાથાં બાંધેલાં છે. હાથોમાં સુંદર ધનુષ-બાણ 
સુશોભિત છે. [શ્યામ અને ગૌર વર્ણનાં ] શરીરોને અનુકૂળ (અર્થાત્‌ જેમના પર જે રંગનું ચંદન વધુ શોભે તેમની ઉપર 
તે જ રંગના) સુંદર ચંદનનો લેપ કર્યો છે. શ્યામ અને ગૌરા-[રંગ]ની મનોહર જોડી છે. ॥૨॥ 

કેહરિ કંધર બાહુ બિસાલા | ઉર અતિ સ્ચેર નાગમનિ માલા ॥ 
સુભગ સોન સરસીરુહ લોચન | બદન મયંક તાપત્રય મોચન ।૩ા 
સિંહના જેવી (પુષ્ટ) ગર્દન (ગળાનો પાછળનો ભાગ) છે; વિશાળ ભુજાઓ છે. [પહોળી છાતી ઉપર અત્યંત સુંદર 
ગજમુક્તાની માળા છે. સુંદર લાલકમળના જેવાં નેત્રો છે. ત્રણેય તાપથી છોડાવનારા ચન્દ્રમાના જેવું મુખ છે. ॥૩॥ 
કાનન્ડિ કનક ફૂલ છબિ દેહી | ચિતવત ચિતહિ ચોરિ જનુ લેહી ॥ 
ચિતવનિ ચારુ ભૃકુટિ બર બાંકી | તિલક રેખ સોભા જનુ ચાંકી 1૪॥ 
કાનોમાં સોનાનાં કર્ણફૂલ [અત્યંત] શોભા આપી રહ્યાં છે અને જોતાં જ [જોનારાના] ચિત્તને જાણે ચોરી લે છે. 
તેમની દષ્ટિ (ચિતવન) ઘણી મનોહર છે અને ભ્રમરો વાંકી અને સુંદર છે. [લલાટ ઉપર] તિલકની રેખાઓ એવી સુંદર 
છે જાણે [મૂર્તિમંત] શોભા ઉપર છાપ લગાવી દીધી હોય. ॥૪॥ 
દો૦- રુચિર ચૌતની સુભગ સિર મેચક ડુંચિત કેસ 1॥।| 
નખ સિખ સુંદર બંધુ દોઉ સોભા સકલ સુદેસ 1।॥૨૧૯॥ 


શીશ ઉપર ચૌખૂણી ઉત્તમ ટોપીઓ છે, કાળા અને વાંકડિયા વાળ છે. બંને ભાઈ નખથી લઈને શિખા સુધી 
(નખશિખ) સુંદર છે અને સર્વે શોભા જ્યાં જેવી જોઈએ તેવી જ છે. ॥૨૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-353 


ચૌ૦- દેખન નગર ભૂપસુત આએ 1।| સમાચાર પુરબાસિન્ડ પાએ ।॥ 
ધાએ ધામ કામ સબ ત્યાગી | મનહું રંક નિધિ લૂટન લાગી ।॥૧॥ 


જ્યારે પુરવાસીઓને આ સમાચાર મળ્યા કે બંને રાજકુમાર નગર જોવાને માટે આવ્યા છે, ત્યારે તે સવે ઘરબાર 
અને સવે કામ-કાજ છોડીને એવા દોડ્યા જાણે દરિદ્રી [ધનનો] ખજાનો લૂંટવા દોડી પડ્યા હોય. ॥૧॥ 
નિરખિ સહજ સુંદર દોઉ ભાઈ | હોહિં સુખી લોચન ફલ પાઈ ।॥ 
જુબતી ભવન ઝરોખન્હિ લાર્ગી । નિરખહિં રામ રૂપ અનુરાગી ।ર॥ 
સ્વભાવથી જ સુંદર બંને ભાઈઓને જોઈને તે લોકો નેત્રોનું ફળ પામીને સુખી થઈ રહ્યાં છે. જુવાન સ્રીઓ ઘરના 
ઝરૂખાઓમાં ઊભી રહી પ્રેમસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીના રૂપને જોઈ રહી છે. ॥૨॥ 
કહહિ પરસપર બચન સપ્રીતી । સખિ ઇન્ડ કોટિ કામ છબિ જીતી ॥ 
સુર નર અસુર નાગ મુનિ માહીં | સોભા અસિ કહિ સુનિઅતિ નાહી ॥ગા 


તેઓ પરસ્પર ઘણા પ્રેમથી વાતો કરી રહી છે - હે સખી! આમણે કરોડો કામદેવોની શોભાને જીતી લીધી છે. દેવતા, 
મનુષ્ય, અસુર, નાગ અને મુનિઓમાં આવી શોભા તો ક્યાંય સાંભળવામાં પણ આવતી નથી. ॥૩॥ 
બિષ્નુ ચારિ ભુજ બિધિ મુખ ચારી | બિકટ બેષ મુખ પંચ પુરારી ॥ 
અપર દેઉ અસ કોઉ ન આહી | યહ છબિ સખી પટતરિઅ જાહી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-354 


ભગવાન વિષ્ણુને ચાર ભુજાઓ છે, બ્રહ્માજીને ચાર મુખ છે, શિવજીનો વિકટ (ભયાનક) વેશ છે અને એમનાં પાંચ 
મુખ છે. હે સખી ! બીજો કોઈ પણ દેવ એવો નથી કે જેની સાથે આ શોભાને ઉપમા આપી શકાય. ॥૪॥ 
દો૦) બય કિસોર સુષમા સદન સ્યામ ગૌર સુખ ધામ [| 
અંગ અંગ પર વારિઅહિં કોટિ કોટિ સત કામ 1॥[રર૦ા 


શ ક ટ નો શિ જ. ગિ 
એમની કિશોર અવસ્થા છે, એ સુંદરતાના ધામ, શ્યામ અને ગોરા રંગના તથા સુખના ધામ છે. એમના અંગેઅંગ 
ઉપર કરોડો-અરબો કામદેવોને ન્યોછાવર કરી દેવા જોઈએ, ॥૨૨૦॥ 


ચૌ૦- કહહુ સખી અસ કો તનુ ધારી | જો ન મોહ યહ રૂપ નિહારી ॥ 
ન્ડ 


કોઉ સપ્રેમ બોલી મૃદુ બાની । જો મૈ સુના સો સુનહુ સયાની ॥૧| 
હે સખી! [ભલા] કહો તો એવો કોણ દેહધારી હશે જે આ રૂપને જોઈને મોહિત ન થઈ જાય (અર્થાત્‌ આ રૂપ જડ- 


ચેતન સર્વેને મોહિત કરનારું છે). [ત્યારે] કોઈ બીજી સખી પ્રેમસહિત કોમળ વાણીમાં બોલી - હે સમજુ! મે જે સાંભળ્યું 
છે તેને સાંભળો - ॥૧॥ 
એ દોઊ દસરથ કે ઢોટા | બાલ મરાલન્ડિ કે કલ જોટા ॥ 


મુનિ કૌસિક મખ કે રખવારે 1 જિન્હ રન અજિર નિસાચર મારે ॥ર॥ 


આ બંને [રાજકુમાર] મહારાજ દશરથજીના પુત્રો છે. બાળરાજહંસોના જેવું સુંદર જોડું છે. તેઓ મુનિ વિશ્વામિત્રના 
યજ્ઞની રક્ષા કરનારા છે, તેમણે યુદ્ધના મેદાનમાં રાક્ષસોને માર્યા છે. ॥૨॥ 


સ્યામ ગાત ક્લ કંજ બિલોચન | જો મારીચ સુભુજ મદુ મોચન ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-355 


કૌસલ્યા સુત સો સુખ ખાની | નામુ રામુ ધનુ સાયક પાની ગા 
જેમનું શ્યામ શરીર અને નેત્ર સુંદર કમળ જેવાં છે, જેમ મારીચ અને સુબાહુના મદને ચૂર કરનારા અને સુખોની 
ખાણ છે અને જેમણે હાથમાં ધનુષ-બાણ ધરી રાખ્યાં છે, તે કૌશલ્યાજીના પુત્ર છે, તેમનું નામ રામ છે. ॥૩॥ 
ગૌર કિસોર બેષુ બર કાછે | કર સર ચાપ રામ કે પાછે ॥ 
લછિમનુ નામુ રામ લઘુ ભ્રાતા । સુનુ સખિ તાસુ સુમિત્રા માતા ।૪॥ 
જેમનો રંગ ગૌર છે અને કિશોર અવસ્થા છે અને જેઓ સુંદર વેશ બનાવી અને હાથમાં ધનુષ-બાણ લઈને 
શ્રીરામજીની પાછળ-પાછળ ચાલી રહ્યા છે, તે એમના નાના ભાઈ છે; તેમનું નામ લક્ષ્મણ છે. હે સખી ! સાંભળો, તેમની 
માતા સુમિત્રા છે. ॥૪॥ 
દો૦- બિપ્રકાજુ કરિ બંધુ દોઉ મગ મુનિબધૂ ઉધારિ | 
આએ દેખન ચાપમખ સુનિ હરષી સબ નારિ 1[।ર૨ર૨૧॥ 
બંને ભાઈ બ્રાહ્મણ વિશ્વામિત્રનું કાર્ય કરીને અને માર્ગમાં મુનિ ગૌતમની સ્રી અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કરીને અહીં 
ધનુષયજ્ઞ જોવા આવ્યા છે. આ સાંભળીને સર્વે સ્રીઓ પ્રસન્ન થઈ. ॥૨૨૧॥ 
ચૌ૦- દેખિ રામ છબિ કોઉ એક કહઈ | જોગુ જાનકિહિ યહ બરુ અહઈ ।॥ 
જો સખિ ઇન્હહિ દેખ નરનાહૂં | પન પરિહરિ હઠિ કરઈ બિબાહૂ ॥૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીની કાંતિ જોઈને કોઈ એક (બીજી સખી) કહેવા લાગી - આ વર જાનકીને યોગ્ય છે. હે સખી! જો 
ક્યાંક રાજા એમને જોઈ લે તો પ્રતિજ્ઞા છોડીને હઠપૂર્વક એમની સાથે જ વિવાહ કરાવી દેશે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-356 


કોઉ કહ એ. ભૂપતિ પહિચાને | મુનિ સમેત સાદર સનમાને ॥ 
સખિ પરંતુ પનુ રાઉ ન તજઈ | બિધિ બસ હઠિ અબિબેકહિ ભજઈ ।॥ર૨॥ 
કોઈકે કહ્યું - રાજાએ એમને ઓળખી લીધા છે અને મુનિની સાથે આમનું આદરપૂર્વક સન્‍માન કર્યું છે. પરંતુ હે 
સખી । રાજા પોતાનું પ્રણ નથી છોડતો. તે ભાવિને વશીભૂત થઈને હઠપૂર્વક અવિવેકનો જ આશ્રય લઈ રહ્યો છે (પ્રણને 
વળગી રહેવાની મૂર્ખતા નથી છોડતો). ॥૨॥ 
કોઉ કહ જોં ભલ અહઈ બિધાતા | સબ કરહે સુનિઅ ઉચિત ફલ દાતા ॥ 
તૌ જાનકિહિ મિલિહિ બરુ એહૂ | નાહિન આલિ ઇહોં સંદેહૂ્‌ [ગા 
કોઈ કહે છે - જો વિધાતા સારો હોય તો સાંભળવામાં આવ્યું છે કે તે સર્વેને ઉચિત ફળ આપે છે, તો જાનકીજીને 
આ જ વર મળશે, હે સખી! આમાં સંદેહ નથી. ॥૩॥ 
જોં બિધિ બસ અસ બને સંજોગૂ | તૌ કૃતકૃત્ય હોઇ સબ લોગૂ ॥ 
સખિ હંમરેં આરતિ અતિ તાતે | ક્બહુંક એ આવહિં એહિ નાતે ॥૪॥ 
કદાચ દૈવયોગથી આવો સંજોગ બની જાય તો આપણે સૌ લોકો કૃતાર્થ થઈ જઈએ. હે સખી! મને તો આથી જ 
એટલી વધુ આતુરતા થઈ રહી છે કે આ સંબંધે ક્યારેક તેઓ અહીંયાં આવશે. ॥૪॥ 
દો૦: નાહિ ત હમ કહું સુનહુ સખિ ઇન્ડ કર દરસનુ દૂરિ | 
યહ સંઘટુ તબ હોઈ જબ પુન્ય પુરાકૃત ભૂરિ 1।રરરા॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-357 


નહીં તો (વિવાહ ન થયો તો) હે સખી ! સાંભળો, અમને એમનાં દર્શન દુર્લભ છે. આ સંયોગ ત્યારે જ થઈ શકે છે 
કે જ્યારે આપણા પૂર્વજન્મોનાં ઘણાં પુણ્ય હોય. ॥૨૨૨॥ 


ચૌ૦- બોલી અપર કહેહું સખિ નીકા | એહિં બિઆહ અતિ હિત સબહી કા ॥ 
કોઉ કહ સંકર ચાપ કઠોરા | એ સ્યામલ મૃદુ ગાત કિસોરા ॥૧॥ 
બીજીએ કહ્યું - હે સખી! તેં ઘણું સારું કહ્યું. આ વિવાહથી બધાયનું પરમ હિત છે. કોઈકે કહ્યું - શંકરજીનું ધનુષ 
કઠોર છે અને આ શામળા રાજકુમાર કોમળ શરીરના બાળક છે. ॥૧॥ 
સબુ અસમંજસ અહઈ સયાની | યહ સુનિ અપર કહઇ મૃદુ બાની ॥ 
સખિ ઇન્ડ કહ કોઉ કોઉ અસ કહહી | બડ પ્રભાઉ દેખત લઘુ અહહીં ॥ર૨॥ 
હે સમજુ! બધી અવઢવ જ છે. આ સાંભળીને બીજી સખી કોમળ વાણીમાં કહેવા લાગી - હે સખી! એમના સંબંધમાં 
કોઈ કોઈ એવું કહે છે કે તેઓ દેખાવમાં તો નાના છે પણ એમનો પ્રભાવ ઘણો મોટો છે. ॥૨॥ 
પરસિ જાસુ પદ પંકજ ધૂરી | તરી અહલ્યા કૃત અઘ ભૂરી ॥ 
સો કિ રહિહિ બિનુ સિવ ધનુ તોરે | યહ પ્રતીતિ પરિહરિઅ ન ભોરેં ॥ગા 
જેમનાં ચરણકમળોની રજનો સ્પર્શ પામીને અહલ્યા તરી ગઈ જેણે મોટું ભારે પાપ કર્યું હતું. તેઓ શું શિવજીના 
ધનુષને તોડ્યા વિના રહેશે! આ વિશ્વાસને ભૂલથી પણ ન છોડવો જોઈએ. ॥૩॥ 
જેહિં બિરંચિ રચિ સીય સંવારી | તેહિં સ્યામલ બરુ રચેઉ બિચારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-358 


તાસુ બચન સુનિ સબ હરષાની | એસેઇ હોઉ કહહિં મૃદુ બાની ।૪॥ 
જે બ્રહ્માએ સીતાને સજાવીને (ઘણી ચતુરાઈથી) રચ્યાં છે, તેમણે વિચાર કરીને શામળો વર પણ રચી રાખ્યો છે. 
તેનાં આ વચન સાંભળીને બધી હર્ષિત થઈ અને કોમળ વાણીમાં કહેવા લાગી - એમ જ થાઓ. ॥૪॥ 


દો૦- હિર્યેં હરષહિં બરષહિં સુમન સુમુખિ સુલોચાનિ બુંદ | 


જાહિં જહાં જહે બંધુ દોઉ તહં તહં પરમાનંદ ।રર૩ા 
સુંદર મુખ અને સુંદર નેત્રોવાળી સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં હૃદયમાં હર્ષિત થઈને ફૂલ વરસાવી રહ્યાં છે. જ્યાં જ્યાં બંને 
ભાઈ જાય છે, ત્યાં ત્યાં પરમ આનંદ છવાઈ જાય છે. ॥૨૨ગા 
ચૌ૦- પુર પૂરબ દિસિ ગે દોઉ ભાઈ | જહં ધનુમખ હિત ભૂમિ બનાઈ ॥ 
અતિ બિસ્તાર ચારુ ગચ ઢારી | બિમલ બેદિકા રુચિર સંવારી ॥૧॥ 
બંનેય ભાઈ નગરની પુર્વ દિશામાં ગયા, જ્યાં ધનુષયજ્ઞ માટે [રંગ] ભૂમિ બનાવવામાં આવી હતી. ઘણું લાંબું- 
પહોળું સુંદર ઢાળેલું પાકું પ્રાંગણ હતું, જેના ઉપર સુંદર અને નિર્મળ વેદી સજાવવામાં આવી હતી. ॥૧॥ 


ચહું દિસિ કંચન મંચ બિસાલા | રચે જરહોં બેઠહિં મહિપાલા ॥ 
તેહિ પાછે સમીપ ચહું પાસા | અપર મંચ મંડલી બિલાસા ।ર૨॥ 


ચારેય બાજુ સોનાના મોટા મોટા મંચ બનાવેલા હતા, જેમના પર રાજાઓ બેસશે. તેમની પાછળ સમીપમાં જ 
ચારેય બાજુ બીજા મંચોનો મંડલાકાર ઘેરાવો શોભતો હતો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-359 


કછુક ઊંચિ સબ ભાંતિ સુહાઈ | બેઠહિં નગર લોગ જહૅં જાઇ ।॥ 
તિન્હ કે નિકટ બિસાલ સુહાએ | ધવલ ધામ બહુબરન બનાએ ।॥૩ા 


ન્‌ 


તે કંઈક ઊંચો હતો અને સર્વ પ્રકારે સુંદર હતો, જ્યાં જઈને નગરના લોકો બેસશે. તેમની પાસે વિશાળ અને સુંદર 
સફેદ મકાન અનેક પ્રકારના રંગોનાં બનાવવામાં આવ્યાં છે. ॥૩॥ 
જહેં બેઠે દેખર્હિં સબ નારી | જથાજોગુ નિજ કુલ અનુહારી ॥ 
પુર બાલક કહિ કહિ મૃદુ બચના | સાદર પ્રભુહિ દેખાવહિં રચના ॥૪॥ 
જ્યાં પોતપોતાના કુળ મુજબ બધી સ્ત્રીઓ યથાયોગ્ય (જેને જ્યાં બેસવું ઉચિત છે) બેસીને જોશે. નગરનાં બાળકો 
કોમળ વચન કહી-કહીને આદરપૂર્વક પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને યજ્ઞશાળાની રચના બતાવી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
દો૦ સબ સિસુ એહિ મિસ પ્રેમબસ પરસિ મનોહર ગાત [| 
તન પુલકર્હિં અતિ હરષુ હિર્યે દેખિ દેખિ દોઉ ભ્રાત [।રર૪॥ 
બધાં બાળકો આ બહાને પ્રેમને વશ થઈ શ્રીરામજીનાં મનોહર અંગોને અડીને શરીરથી પુલાકિત થઈ રહ્યાં છે અને 
બંને ભાઈઓને જોઈ-જોઈને તેમના હૃદયમાં અત્યંત હર્ષ થઈ સહ્યો છે. ॥૨૨૪॥ 


ક્ય 


ચૌ૦- સિસુ સબ રમ પ્રેમબસ જાને | પ્રીતિ સમેત નિકેત બખાને ॥ 
નિજ નિજ રુચિ સબ લેહિં બોલાઈ | સહિત સનેહ જાહિં દોઉ ભાઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-360 


ફા ય, 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ. બધાં બાળકોને પ્રેમને વશ જાણીને [યજ્ઞભૂમિનાં] સ્થળોની પ્રેમપૂર્વક પ્રશંસા કરી, [તેથી બાળકોનો 
ઉત્સાહ, આનંદ અને પ્રેમ પણ વધુ વધી ગયા, જેથી] તે સર્વે પોતપોતાની રૃચિ અનુસાર તેમને બોલાવી લે છે અને 
પ્રત્યેકના બોલાવવાથી] બંનેય ભાઈ પ્રેમસહિત તેમની પાસે ચાલ્યા જાય છે. ॥૧॥ 
રામ દેખાવર્હિ અનુજહે રચના | કહિ મૃદુ મધુર મનોહર બચના ।॥ 
લવ નિમેષ મહું ભુવન નિકાયા | રચઈ જાસુ અનુસાસન માયા ॥।॥ર૨॥ 
કોમળ, મધુર અને મનોહર વચન કહીને શ્રીરામજી પોતાના નાના ભાઈ લક્ષ્મણને (યજ્ઞભૂમિની) રચના બતાવે છે, 
જેમની આજ્ઞા પામીને માયા લવ નિમેશ (પાંપણ ઢળવાના એક ચતુર્થાશ સમય) માત્રમાં બ્રહ્માંડોનો સમૂહ રચી નાખે 
છે, ॥૨॥ 


ભગતિ હેતુ સોઈ દીનદયાલા | ચિતવત ચકિત ધનુષ મખસાલા ।॥ 
કૌતુક દેખિ ચલે ગુરુ પાહી | જાનિ બિલંબુ ત્રાસ મન માહી ।૩ા॥ 


એ જ દીનો પર દયા કરનાર શ્રીરામજી ભક્તિને કારણે ધનુષયજ્ઞશાળાને ચકિત થઈને આશ્ચર્યસહિત જોઈ રહ્યા 
છે. આ રીતે બધું કૌતુક જોઈને તેઓ ગુરુ પાસે ચાલ્યા. વાર લાગી જાણીને એમના મનમાં ભય છે. ॥૩॥ 


જાસુ ત્રાસ ડર કહું ડર હોઈ | ભજન પ્રભાઉ દેખાવત સોઈ ।॥ 
કહિ બાતેં મૃદુ મધુર સુહાઈ | કિએ બિદા બાલક બરિઆઈ 1।૪॥ 


જેમના ભયથી ડરને પણ ડર લાગે છે, એ જ પ્રભુ ભજનનો પ્રભાવ બતાવી રહ્યા છે. [મહાન્‌ પ્રભુ પણ ભયનું નાટક 
કરે છે.] તેમણે કોમળ, મધુર અને સુંદર વાતો કહીને બાળકોને બળજબરીથી વિદાય કયાં. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-361 


દો૦ સભય સપ્રેમ બિનીત અતિ સકુચ સહિત દોઉ ભાઇ [| 
ગુર પદ પંકજ નાઇ સિર બેઠે આયસુ પાઇ 1॥રરપ॥ 
પછી ભય, પ્રેમ, વિનય અને ઘણા સંકોચની સાથે બંને ભાઈ ગુરુનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવી, આજ્ઞા મેળવીને 
બેઠા, ॥૨૨૫॥ 


ચૌ૦- નિસિ પ્રબેસ મુનિ આયસુ દીન્હા | સબહી સંધ્યાબંદનુ કીન્હા ॥ 
કહત કથા ઇતિહાસ પુરાની | રુચિર રજનિ જુગ જામ સિરાની 1॥૧॥ 


રાત્રિનો પ્રવેશ થતાં જ (સંધ્યાના સમયે) મુનિએ આજ્ઞા આપી, ત્યારે સૌએ સંધ્યાવંદન કર્યું. પછી પ્રાચીન કથાઓ 
તથા ઈતિહાસ કહેતાં કહેતાં સુંદર રાત્રિના બે પ્રહર વીતી. ગયા. ॥૧॥ 


મુનિબર સયન કીન્ડિ તબ જાઈ | લગે ચરન ચાપન દોઉ ભાઈ ॥ 
જિન્હ કે ચરન સરોરુહ લાગી | કરત બિબિધ જપ જોગ બિરાગી ॥।ર॥ 


ત્યારે શ્રેષ્ઠ મુનિએ જઈને શયન કર્યું, બંને ભાઈ તેમના ચરણ દબાવવા લાગ્યા, જેમનાં ચરણકમળોનાં [દર્શન અને 
સ્પર્શને] માટે વેરાગ્યવાન પુરુષ પણ જાતજાતના જપ અને યોગ કરે છે, ।ર॥ 
તેઈ દોઉ બંધુ પ્રેમ જનુ જીતે | ગુર પદ કમલ પલોટત પ્રીતે ॥ 
બાર બાર મુનિ અગ્યા દીન્હી | રઘુબર જાઈ સયન તબ કીન્હી ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-362 


તે બંને ભાઈ જાણે પ્રેમથી જિતાયા હોય તેમ પ્રેમપૂર્વક ગુરુજીનાં ચરણકમળોને દબાવી રહ્યા છે. મુનિએ વારંવાર 
આજ્ઞા આપી ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ જઈને શયન કર્યું, ॥૩॥ 
ચાપત ચરન લખનુ ઉર લાર્એં | સભય સપ્રેમ પરમ સચુ પાર્એં ॥ 
પુનિ પુનિ પ્રભુ કંઠ સોવહુ તાતા | પૌઢે ધરિ ઉર પદ જલજાતા ।૪॥ 
શ્રીરામજીના ચરણોને હૃદય સાથે ચાંપીને ભય અને પ્રેમસહિત પરમ સુખનો [સચુ એટલે અનિર્વચનીય આનંદ] 
અનુભવ કરતાં લક્ષ્મણજી તેમને દબાવી રહ્યા છે. પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ વારવાર કહ્યું - હે તાત! [હવે] સૂઈ જાઓ. ત્યારે 
તેઓ તે ચરણકમળોને હૃદયમાં ધરીને સૂઈ રહ્યા. ॥૪॥ 
ફલ બગીચા-નિરીક્ષણ, શ્રી સીતા-રામજીના દર્શન 
દો૦: ઉઠે લખનુ નિસિ બિગત સુનિ અરુનસિખા ધુનિ કાન | 
ગુરુ તેં પહિલેહિ જગતપતિ જાગે રામુ સુજાન ॥૨૨૬॥ 
રાત વીત્યે ફૂકડાના શબ્દોને સાંભળીને લક્ષ્મણજી ઊઠચા. જગતના સ્વામી સુજ્ઞ શ્રીરામચન્દ્રજી પણ ગુરુથી પહેલાં 
જ જાગી ગયા. ॥૨૨૬૧॥ 
ચૌ૦- સક્લ સૌચ કરિ જાઈ નહાએ । નિત્ય નિબાહિ મુનિહિ સિર નાએ ॥ 
સમય જાનિ ગુર આયસુ પાઈ । લેન પ્રસૂન ચલે દોઉ ભાઈ ।૧|॥ 


સર્વે શૌચક્રિયા કરીને તે જઈને નાહ્યા. પછી [સંધ્યા-અગ્રિહોત્રાદિ નિત્યકર્મ સમાપ્ત કરીને તેમણે મુનિને મસ્તક 
નમાવ્યાં. [પૂજાનો] સમય જાણીને, ગુરુની આજ્ઞા પામી બંનેય ભાઈ ફૂલ લેવા ચાલ્યા, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-363 


ભૂપ બાગુ બર દેખેઉ જાઈ | જહે બસંત રિતુ રહી લોભાઈ ॥ 
લાગે બિટપ મનોહર નાના | બરન બરન બર બેલિ બિતાના ।॥ર॥ 
તેમણે જઈને રાજાનો સુંદર બાગ જોયો, જ્યાં વસંત ત્રક્તુ લોભાઈને રહી ગઈ છે. મનને લોભાવનાર અનેક વૃક્ષ 
લાગ્યાં છે. રંગબેરંગી ઉત્તમ લતાઓના મંડપ છવાયેલા છે. ॥૨॥ 
નવ પલ્લવ ફલ સુમન સુહાએ | નિજ સંપતિ સુર રૂખ લજાએ ।॥ 
ચાતક કોકિલ કીર ચકોરા | કૂજ્ત બિહગ નટત કલ મોરા ।॥ગા 
નવાં પાંદડાં, ફળો અને ફૂલોથી યુક્ત સુંદર વૃક્ષ પોતાની સંપત્તિથી કલ્પવૃક્ષને પણ લજાવી રહ્યાં છે. બપૈયા, કોયલ, 
પોપટ, ચકોર આદિ પક્ષી મીઠી વાણી બોલી રહ્યાં છે અને મોર સુંદર નૃત્ય કરી રહ્યાં છે. ॥૩॥ 
મધ્ય બાગ સરું સોહ સુહાવા | મનિ સોપાન બિચિત્ર બનાવા ॥ 
બિમલ સલિલુ સરસિજ બહુરંગા | જલખગ ફકૂજત ગુંજ્ત ભૂંગા ।॥૪॥ 
બાગના વચોવચ રમણીય સરોવર સૃશોભિત છે, જેમાં મણિઓનાં પગથિયાં વિચિત્ર રીતે બનેલાં છે. તેનું જળ 
નિર્મળ છે, જેમાં અનેક રંગનાં કમળો ખીલેલાં છે, જળનાં પક્ષી કલરવ કરી રહ્યાં છે અને ભ્રમર ગુંજારવ કરી રહ્યા છે. 
॥૪॥ 
દો૦: બાગુ તડાગુ બિલોકિ પ્રભુ હરષે બંધુ સમેત [| 
પરમ રમ્ય આરામુ યહુ જો રામહિ સુખ દેત 1॥[રર?॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-364 


બાગ અને સરોવરને જોઈને પ્રભ્‌ શ્રીરામચન્દ્રજી ભાઈ લક્ષ્મણસહિત હર્ષિત થયા. આ બાગ [વાસ્તવમાં] પરમ 
રમણીય છે, જે [જગતને સુખ આપનાર] શ્રીરામચન્દ્રજીને સુખ આપી રહ્યો છે. ॥૨૨૭॥ 


ચૌ૦- ચહું દિસિ ચિતઈ પૂંછિ માલીગન | લગે લેન દલ ફૂલ મુદિત મન ॥ 
તેહિ અવસર સીતા તહ આઈ । ગિરિજા પૂજન જનનિ પઠાઈ ।॥૧॥ 


ચારેય તરફ દષ્ટિ ફેરવીને અને માળીઓને પૂછીને તેઓ પ્રસન્ન મને પત્ર-પુષ્પ લેવા મંડ્યા. તે જ સમયે સીતાજી 
ત્યાં આવ્યાં. માતાએ એમને [ગિરિજા (પાર્વતી)જીની પૂજા કરવા માટે મોકલ્યા હતાં. ॥૧॥ 


સંગ સખી સબ સુભગ સયાની | ગાવહિં ગીત મનોહર બાની ।॥ 
સર સમીપ ગિરિજા ગૃહ સોહા | બરનિ ન જાઈ દેખિ મન મોહા [।ર॥ 


સાથે સર્વ સુંદરી અને સમજુ સખીઓ છે, જે મનોહર વાણીથી ગીત ગાઈ રહી છે. સરોવરની પાસે [ગિરિજાજીનું 
મંદિર સશોભિત છે, જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી; તે જોઈને મન મોહિત થઈ જાય છે. ॥૨॥ 


મજ્જનુ કરિ સર સખિન્ડ સમેતા | ગઈ મુદિત મન ગૌરિ નિકેતા ॥ 
પૂજા કીન્હિ અધિક અનુરાગા | નિજ અનુરૂપ સુભગ બરુ માગા ।॥૩ગા 


સખીઓસહિત સરોવરમાં સ્નાન કરીને સીતાજી પ્રસન્‍ન મનથી ગિરિજાજીના મંદિરમાં ગયાં. ત્યાં ઘણા પ્રેમથી 
તેમણે પૂજા કરી અને પોતાને યોગ્ય સુંદર વર માગ્યો, ॥૩॥ 


એક સખી સિય સંગુ બિહાઈ | ગઈ રહી દેખન ફૂલવાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-365 


તેહિં દોઉ બંધુ બિલોકે જાઈ | પ્રેમ બિબસ સીતા પહિં આઈ ।૪॥ 


એક સખી સીતાજીનો સાથ છોડીને ફૂલવાડી જોવા ચાલી નીકળી હતી. તેણીએ જઈને બંનેય ભાઈઓને જોયા અને 
પ્રેમમાં વિહ્મળ બનીને તે સીતાજી પાસે આવી. ॥૪॥ 
દો૦ તાસુ દસા દેખી સખિન્ડ પુલક ગાત જલુ નેન [| 
કહું કારનું નિજ હરષ કર પૂછહી સબ મૃદુ બેન 1।રર૮॥ 


પ અ. 


સખીઓએ એની દશા જોઈ કે તેનું શરીર પુલકિત છે અને નેત્રોમાં જળ ભર્યું છે. બધીય કોમળ વાણીમાં પૂછવા 
માંડી કે પોતાની પ્રસન્‍્નતાનું કારણ જણાવ. ॥૨૨૮॥ 
ચૌ૦- દેખન બાગુ કુરએંર દુઇ આએ | બય કિસોર સબ ભોંતિ સુહાએ ॥ 
સ્યામ ગૌર કિમિ કહોં બખાની | ગિરા અનયન નયન બિનુ બાની ॥૧॥ 
[તેણે કહ્યું -] બે રાજકુમાર બાગ જોવા આવ્યા છે. કિશોર અવરથાના છે અને બધી રીતે સુંદર છે. તેઓ શામળા 
અને ગૌરા [રંગના] છે; તેમના સૌંદર્યને હું કેમ વખાણીને કહું, વાણી નેત્ર વિનાની છે અને નેત્રોને વાણી નથી. [અર્થાત્‌ 
જોનારાં નેત્રો પાસે વર્ણન કરવા માટેની વાણી નથી. અને વર્ણન કરનારી વાણી પાસે નેત્રો નથી. જે વાસ્તવિક દશ્યનું 
વર્ણન કરી શકે]. ॥૧॥ 


સુનિ હરષી સબ સખી સયાની | સિય હિર્યેં અતિ ઉતકંઠા જાની ॥ 
એક કહઇ નૃપસુત તેઈ આલી । સુને જે મુનિ સંગ આએ કાલી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-366 


આ સાંભળીને અને સીતાજીના હૃદયમાં મોટી ઉત્કંઠા જાણીને બધી સમજુ સખીઓ પ્રસન્‍ન થઇ. ત્યારે એક સખી 
કહેવા લાગી - હે સખી! આ એ જ રાજકુમારો છે, જે સાંભળ્યું છે કે કાલે વિશ્વામિત્ર મુનિની સાથે આવ્યા છે. ॥૨॥ 


જિન્હ નિજ રૂપ મોહની ડારી | કીન્હે સ્વબસ નગર નર નારી ॥ 
બરનત છબિ જહૅં તહ સબ લોગૂ | અવસિ દેખિઅર્હિ દેખન જોગુ ગા 


અને જેમણે પોતાના રૂપની મોહિની નાખીને નગરનાં સ્્રી-પુરુષોને પોતાના વશમાં કરી લીધાં છે. ચારેબાજુ બધા 
લોકો તેમની જ છબીનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અવશ્ય (જઈને) એમને જોવા જોઈએ, તે જોવા યોગ્ય જ છે. ॥૩॥ 


તાસુ બચન અતિ સિયહિ સોહાને । દરસ લાગિ લોચન અકુલાને ॥ 
ચલી અગ્ર કરિ પ્રિય સખિ સોઈ । પ્રીતિ પુરાતન લખઈ ન કોઈ ।૪॥ 


તેમના વચન સીતાજીને અત્યંત પ્રિય જ લાગ્યાં અને દર્શનને માટે એમનાં નેત્ર અકળાઈ ઊઠ્યાં. તે જ પ્રિય સખીને 
આગળ કરી સીતાજી ચાલ્યાં, જૂની પ્રીતિને કોઈ જાણી શકતું નથી. ॥૪॥ 


દો૦ સુમિરિ સીય નારદ બચન ઉપજી પ્રીતિ પુનીત 1।| 
ચકિત બિલોક્તિ સક્લ દિસિ જનુ સિસુ મૃગી સભીત 1[।રરલ॥ 


નારદજીનાં વચનોનું સ્મરણ કરીને સીતાજીના મનમાં પવિત્ર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ. તે ચકિત થઈને બધીય બાજુ એવી 
રીતે જોઈ રહી છે જાણે ડરી ગયેલ મૃગબાળા આમ-તેમ જોઈ રહી હોય. ॥ર૨૯॥ 


ચૌ૦- કંકન કિંકિનિ નૂપુર ધુનિ સુનિ । કહત લખન સન રામુ હદર્યે ગુનિ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-367 


માનહું મદન દુંદુભી દીન્ડી | મનસા બિસ્વ બિજ્ય કહૈ કીન્હી ॥૧|॥ 


કંકણ (હાથના કડાં), કંદોરો અને ઝાંઝરનો અવાજ સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજી હૃદયમાં વિચાર કરીને લક્ષ્મણને કહે 
છે - [અ ધ્વનિ એવો આવી રહ્યો છે] જાણે કામદેવે [વિશ્વને જીતવાનો સંકલ્પ કરીને ડંકો વગાડ્યો છે, ॥૧॥ 
અસ કહિ ફિરિ ચિતએ તેહિ ઓરા | સિય મુખ સસિ ભએ નયન ચકોરા ॥ 
ભએ બિલોચન ચારુ અચંચલ | મનહું સકુચિ નિમિ તજે દિગંચલ ।ર૨॥ 
એમ કહીને શ્રીરામજીએ ફરીને તે બાજું જોયું. શ્રીસીતાજીના મુખરૂપી ચન્દ્રમા [ને નિહાળવા] માટે તેમનાં નેત્ર 
ચકોર બની ગયાં. સુંદર નેત્રો સ્થિર થઈ ગયાં. (એકીટશે જોવા મંડ્યાં) જાણે નિમિ (જનકજીના પૂર્વજ)એ [જેમનો સૌની 
પલકોમાં નિવાસ માનવામાં આવ્યો છે, કન્યા-જમાઇના મિલન પ્રસંગને જોવો ઉચિત નથી, એ ભાવથી] સંકોચવશ 
પલકોનો ત્યાગ કરી દીધો (પલકોમાં રહેવાનું છોડી દીધું, જેથી પલકોનું પડવું રોકાઈ ગયું). ॥૨॥ 
દેખિ સીય સોભા સુખુ પાવા | હદર્યં સરાહત બચનુ ન આવા ।॥ 
જનુ બિરંચિ સબ નિજ નિપુનાઈ | બિરચિ બિસ્વ કહૈ પ્રગટી દેખાઈ ॥ગા 
સીતાજીની શોભા જોઈને શ્રીરામજીએ ઘણું સુખ મેળવ્યું. હૃદયમાં તે શોભાની પ્રશંસા કરે છે પરંતુ મુખથી વચન 
નથી નીકળતાં. [તે શોભા એવી અનુપમ છે] જાણે બ્રહ્માએ પોતાની સર્વ નિપુણતાને મૂર્તિમાન કરીને સંસારને પ્રકટ 
કરીને દેખાડી દોધી હોય. ॥૩॥ 
સુંદરતા કહું સુંદર કરઈ | ઇછબિગૃહેં દીપસિખા જનુ બરઈ ।॥ 
સબ ઉપમા કબિ રહે જુઠારી | કેહિં પટતરોં બિદેહકુમારી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-368 


તે (સીતાજીની શોભા) સુંદરતાને પણ સુંદર કરનારી છે. [તે એવી માલૂમ પડે છે] જાણે સુંદરતારૂપી ઘરમાં દીપકની 
શિખા (જ્યોત) જલી રહી હોય. (આજ સુધી સુંદરતારૂપી। ભવનમાં અંધારુ હતું, તે ભવન જાણે સીતાજીની સુંદરતારૂપી 
દીપશિખાને પામીને ઝગમગી ઊઠ્યું છે, અગાઉથી પણ અધિક સુંદર થઈ ગયું છે). સવે ઉપમાઓને તો કવિઓએ. એઠી 
કરી મૂકી છે. હું જનકનંદિની શ્રીસીતાજીને કોની ઉપમા આપું ? ॥૪॥ 


દો૦ સિય સોભા હિર્યં બરનિ પ્રભુ આપનિ દસા બિચારિ | 
બોલે સુચિ મન અનુજ સન બચન સમય અનુહરિ ।॥૨૩૦॥ 


[આ રીતે] હૃદયમાં સીતાજીની શોભાનું વર્ણન કરીને અને પોતાની દશાનો વિચાર કરીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
પવિત્ર મને પોતાના નાના ભાઈ લક્ષ્મણને સમયાનુકૂળ વચન કહ્યાં - ॥૨૩૦॥ 


ચૌ૦- તાત જનકતનયા યહ સોઈ । ધનુષજગ્ય જેહિ કારન હોઈ ।॥ 
પૂજન ગૌરિ સખી લૈ આઈ | કરત પ્રકાસુ ફિરઈ ફ્લવાઇ ।૧॥ 


દુ 


હે તાત! આ એ જ જનક્જીની કન્યા છે, જેના માટે ધનુષયજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. સખીઓ એને ગૌરીપૂજનને માટે લઈ 
આવી છે. તેઓ ફૂલવાડીમાં પ્રકાશ રેલાવતી ફરી રહી છે. ॥૧॥ 
જાસુ બિલોકિ અલૌકિક સોભા | સહજ પુનીત મોર મનુ છોભા ॥ 
સો સબુ કારન જાન બિધાતા | ફરકહિ સુભદ અંગ સુનુ ભ્રાતા ॥ર૨॥ 
જેની અલૌકિક સુંદરતા જોઈને સ્વભાવથી જ પવિત્ર મારું મન ક્ષુબ્ધ થઈ ગયું છે. તે સર્વે કારણ (અથવા તેનું સઘળું 
કારણ) તો વિધાતા જાણે. પરંતુ હે ભાઈ! સાંભળો, મારાં મગળદાયક (જમણા) અંગો ફરકી રહ્યાં છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-369 


રઘુબંસિન્ડ કર સહજ સુભાઊ | મનુ કુપંથ પગુ ધરઇ ન કાઊ ॥ 

મોહિ અતિસય પ્રતીતિ મન કેરી | જેહિં સપનેહું પરનારિ ન હેરી ॥૩ા 

રઘુવંશીઓનો આ સહજ (જન્મગત) સ્વભાવ છે કે એમનું મન ક્યારેય કુમાર્ગ ઉપર પગ નથી મૂકતું. મને તો 
પોતાના મનનો અત્યંત વિશ્વાસ છે જ કે જેણે સ્વપ્નમાં પણ પરાઈ સ્ત્રી પર દષ્ટિ નાખી નથી. ॥૩॥ 

જિન્હ કે લહહિં ન રિપુ રન પીઠી | નહિં પાવહિં પરતિય મનુ ડીઠી ॥ 

મંગન લહહિં ન જિન્હ કે નાહીં | તે નરબર થોરે જગ માહીં ।૪॥ 

રણમાં શત્રુ જેમની પીઠ નથી જોઈ શકતા (અર્થાત્‌) જે લડાઈના મેદાનમાંથી ભાગતા નથી), પરાઈ સ્્રીઓ જેમનાં 


મન અને દૃષ્ટિને નથી ખેંચી શકંતી અને ભિખારી જેમના ત્યાંથી નકારો નથી પામતા (ખાલી હાથે પાછા નથી ફરતા), 
એવા શ્રેષ્ઠ પુરૃષ સંસારમાં થોડાક જ છે. ॥૪॥ 


દો૦: કરત બતકહી અનુજ સન મન સિય રૂપ લોભાન [| 
મુખ સરોજ મકરંદ છબિ કરઈ મધુપ ઇવ પાન 1।૨૩૧॥ 
આમ, શ્રીરામજી નાના ભાઈ સાથે વાતો કરી રહ્યા છે, પણ મન સીતાજીના રૂપમાં લોભાઈને એમના મુખરૂપી 
કમળની શોભારૂપ મકરંદરસને ભમરાની જેમ પી રહ્યું છે. ॥૨૩૧॥ 
ચૌ૦- ચિતવતિ ચકિત ચર્હૂં દિસિ સીતા | કહે ગએ નૃપકિસોર મનુ ચિંતા ॥ 
જહે બિલોક મૃગ સાવક નેની | જનુ તહેં બરિસ કમલ સિત શ્રેની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-370 


સીતાજી ચકિત થઈને ચારેય બાજુ જોઈ રહ્યાં છે, મન એ વાતની ચિંતા કરી રહ્યાં છે કે રાજકુમાર ક્યા ચાલ્યા ગયા. 
બાલમૃગનયની સીતાજી જ્યાં દષ્ટિ નાખે છે ત્યાં જાણે શ્વેત કમળોની પંક્તિ વરસી જાય છે. ॥૧॥ 


લતા ઓટ તબ સખિન્ડ લખાએ । સ્યામલ ગૌર કિસોર સુહાએ | 
દેખિ રૂપ લોચન લલચાને | હરષે જનુ નિજ નિધિ પહિચાને ।ર૨॥ 


ત્યારે સખીઓએ. લતાઓની આડમાં સુંદર શ્યામ અને ગૌર કુમારોને દેખાડ્યા, તેમના રુપને જોઈને નેત્ર લલચાઈ 
ઊઠ્યાં; તે એવાં પ્રસન્ન થયાં કે જાણે તેમણે પોતાના ખજાનાને ઓળખી લીધો. ॥ર॥ 
થકે નયન રઘુપતિ છબિ દેખે | પલકન્હિહૂં પરિહરીં નિમેષેં ॥ 
અધિક સનેહી દેહ ભૈ ભોરી | સરદ સસિહિ જનુ ચિતવ ચકોરી ॥૩॥ 
શ્રીરઘુનાથજીની શોભા જોઈને નેત્રો સ્તબ્ધ (નિશ્ચલ) થઈ ગયાં. પાંપણોએ પણ પડવાનું છોડી દોધું, અધિક સ્નેહને 
કારણે શરીર વિદ્ધળ (બેકાબૂ) થઈ ગયું. જાણે શરદત્રક્તુના ચન્દ્રમાને ચકોરી [બેભાન બની. જોઈ રહી હોય. ॥૩॥ 


લોચન મગ રામહિ ઉર આની । દીન્હે પલક કપાટ સયાની ।॥ 
જબ સિય સખિન્હ પ્રેમબસ જાની | કહિ ન સકહિં કછુ મન સકુચાની ॥૪॥ 


નેત્રોના માર્ગે શ્રીરામજીને હૃદયમાં લાવીને ચતુરશિરોમણિ જાનકીજીએ પાંપણોનાં બારણાં બંધ કરી દીધાં (અર્થાત્‌ 
નેત્રો મીચી તેમનું ધ્યાન કરવા લાગ્યાં). જ્યારે સખીઓએ સીતાજીને પ્રેમને વશ જાણ્યાં ત્યારે તે મનમાં શરમાઈ ગઈ; 
કંઈ કહી શકતી નહોતી. ॥૪॥ 


દો૦- લતાભવન તેં પ્રગટ ભે તેહિ અવસર દોઉ ભાઈ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-371 


નિકસે જનુ જુગ બિમલ બિધુ જલદ પટલ બિલગાઈ [।રડ૩રા॥ 


હ 


તે સમયે બંને ભાઈ લતામંડપ(કુંજીમાંથી એમ પ્રગટ થયા, જાણે બે નિર્મળ ચન્દ્રમા વાદળોના પરદા હટાવીને 
નીકળ્યા હોય. ॥૨૩૨॥ 
ચૌ૦- સોભા સીવં સુભગ દોઉ બીરા | નીલ પીત જલજાભ સરીરા ॥ 
મોરપંખ સિર સોહત નીકે | ગુચ્છ બીચ બિચ કુસુમ કલી કે ॥૧॥ 
બંને સુંદર ભાઈ શોભાની સીમા છે. તેમના શરીરની આભા નીલા અને પીળા કમળના જેવી છે. સિર પર સુંદર 
મયૂરપંખ સુશોભિત છે. તેમની વચ્ચે વચ્ચે ફૂલોની કળીઓના ગુચ્છા લાગેલા છે. ॥૧॥ 
ભાલ તિલક શ્રમબિંદુ સુહાએ | શ્રવન સુભગ ભૂષન છબિ છાએ ।॥ 
બિક્ટ ભકુટિ કચ ઘૂઘરવારે । નવ સરોજ લોચન રતનારે ।॥ર॥ 
લલાટ પર તિલક અને પરસેવાનાં બિંદુ શોભાયમાન છે. કાનોમાં સુંદર ભૂષણોની શોભા છવાઈ છે. વાંકી ભ્રમરો 
અને વાંકડીયા વાળ છે. નવા લાલ કમળના જેવા રતનારા (લાલ) નેત્રો છે. ॥ર॥ 
ચારુ ચિબુક નાસિકા કપોલા | હાસ બિલાસ લેત મનુ મોલા ॥ 
મુખછબિ કહિ ન જાઇ મોહિ પાહીં | જો બિલોકિ બહુ કામ લજાહી ગા 


હડપચી, નાક અને ગાલ ઘણા સુંદર છે, અને હાસ્યની શોભા મનને હરી લે છે. મુખની શોભા તો મારાથી કહી જ 
નથી શકાતી, જેને જોઈને ઘણાય કામદેવો લજાઈ જાય છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-372 


ઉર મનિ માલ કંબુ ક્લ ગીવા | કામ ક્લભ કર ભુજ બલસીવા ॥ 
સુમન સમેત બામ કર દોના | સાર્વંર કુર્અર સખી સુઠિ લોના ।॥૪॥ 
વક્ષઃસ્થળે મણિઓની માળા છે. શંખ સમાન સુંદર ગળું છે. કામદેવરૂપી હાથીના મદાનિયાની સૂંઢના જેવી (ઉતાર- 
ચઢાવવાળી અને કોમળ) ભુજાઓ છે; જે બળની સીમા છે. જેના ડાબા હાથમાં ફૂલો સાથેનો પડિયો છે, હે સખી! તે 
શામળા કુંવર તો ઘણા જ સલૂણા છે. ॥૪॥ 
દો૦- કેહરિ કટી પટ પીત ધર સુષમા સીલ નિધાન [| 
દેખિ ભાનુકુલભૂષનહિ બિસરા સખિન્હ અપાન ॥૨૩૩ગા 


સિંહના જેવી (પાતળી, લચીલી) કમરવાળા, પીતામ્બર ધારણ કરેલા, શોભા અને શીલના ભંડાર, સર્યકુળના ભૂષણ 


શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને સખીઓ પોતે જ પોતાને ભૂલી ગઈ. ॥૨૩૩ા 


્્ 


ચૌ૦- ધરિ ધીરજુ એક આલિ સયાની | સીતા સન બોલી ગહિ પાની ॥ 
બહુરિ ગૌરિ કર ધ્યાન કરેહૂ | ભૂપકિસોર દેખિ કિન લેહૂ ॥૧॥ 


એક ચતુર સખીએ ધીરજ ધરીને, હાથ પકડીને સીતાજીને કહ્યું - ગિરિજાજીનું ધ્યાન પછી કરી લેજો, આ સમયે 
રાજકુમારને કેમ જોઈ લેતાં નથી? ॥૧॥ 
સકુચિ સીર્યં તબ નયન ઉઘારે । સનમુખ દોઉ રઘુસિંઘ નિહારે ॥ 
નખ સિખ દેખિ રામ કે સોભા | સુમિરિ પિતા પનુ મનુ અતિ છોભા ।॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-373 


ત્યારે સીતાજીએ લજાઈને નેત્રો ખોલ્યાં અને રઘુકુળના બંને સિંહોને પોતાની સામે [ઊભા] જોયા. નખથી શિખા 
સુધી શ્રીરામજીની શોભા જોઈને અને પછી પિતાનું પ્રણ યાદ કરીને તેમનું મન ઘણું ક્ષુબ્ધ થઈ ગયું. ॥ર॥ 
પરબસ સખિન્હ લખી જબ સીતા | ભયઉ ગહરું સબ કહહિં સભીતા ॥ 
પુનિ આઉબ એહિ બેરિઆં કાલી | અસ કહિ મન બિહસી એક આલી ।૩ગા 
જ્યારે સખીઓએ સીતાજીને પરવશ (પ્રેમને વશ) જોયાં ત્યારે બધી ભયભીત થઈને કહેવા લાગી - ઘણું મોડું થઈ 
ગયું [હવે જવું જોઈએ]. કાલે આ સમયે ફરી આવીશું, એમ કહીને એક સખી મનમાં હસી. ॥૩॥ 
ગૂઢ ગિરા સુનિ સિય સકુચાની | ભયઉ બિલંબુ માતુ ભય માની ॥ 
ધરિ બડ ધીર રામુ ઉર આનિ | ફિરી અપનપઉ પિતુબસ જાનિ ॥૪॥ 
સખીની આવી રહસ્યમય વાણી સાંભળીને સીતાજી શરમાઈ ગયાં. વાર થઈ જાણી તેમને માતાનો ભય લાગ્યો, 


ઘણી ધીરજ ધરીને તેઓ શ્રીરામચંદ્રજીને હૃદયમાં લઈ આવ્યાં અને [તેમનું ધ્યાન કરતાં] પોતાને પિતાને અધીન જાણીને 
પાછા ફર્યા, ॥૪॥ 


શ્રી સીતાજીની પાર્વતી પૂજા અને વરદાન મેળવવું અને રામ-લક્ષ્મણ સંવાદ 


દો૦ દેખન મિસ મૃગ બિહગ તરુ ફિરઇ બહોરિ બહોરિ | 
નિરખિ નિરખિ રઘુબીર છબિ બાઢઇ પ્રીતિ ન થોરિ ।૨૩૪॥ 


ના દક કે સ 


મૃગ, પક્ષી અને વૃક્ષોને જોવાના બહાને સીતાજી વારંવાર વળે છે અને શ્રીરામજીની શોભા જોઈ-જોઈને તેમનો પ્રે 
ઓછો નથી વધી રહ્યો (અર્થાત્‌ ઘણો જ વધતો જાય છે)! ॥૨૩૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-374 


ચૌ૦- જાનિ કઠિન સિવચાપ બિસૂરતિ । ચલી રાખિ ઉર સ્યામલ મૂરતિ ॥ 
પ્રભુ જબ જાત જાનકી જાની | સુખ સનેહ સોભા ગુન ખાની ।॥૧॥ 
શિવજીના ધનુષને કઠોર જાણીને, તે ભૂલવા (મનમાં વિલાપ કરતાં) હૃદયમાં શ્રીરામજીની શામળી મૂર્તિને ધારણ 
કરીને ચાલ્યાં. (શિવજીના ધનુષની કઠોરતાનું સ્મરણ થવાથી તેમને ચિંતા થતી હતી કે આ સુકુમાર રઘુનાથજી તેને કેવી 
રીતે તોડશે? પિતાના પ્રણની સ્મૃતિથી એમના હૃદયમાં ક્ષોભ હતો જ, એટલે મનમાં વિલાપ કરવા લાગ્યાં, પ્રેમવશ 
એશ્વર્યની વિસ્મૃતિ થઈ જવાથી આમ થયુ; પછી ભગવાનના બળનું સ્મરણ થઈ આવતાં જ તે હર્ષિત થઈ ગયાં અને 
શ્યામ છબિને હૃદયમાં ધારણ કરીને ચાલ્યાં.) પ્રભ્‌ શ્રીરામજીએ જ્યારે સુખ, સ્નેહ, શોભા અને ગુણોની ખાણ 
શ્રીજાનકીજીને જતા જાણ્યાં - ॥૧॥ 
પરમ પ્રેમમય મૃદુ મસિ કીન્ડી | ચારુ ચિત્ત ભીતી લિખિ લીન્હી ॥ 
ગઈ ભવાની ભવન બહોરી | બંદિ ચરન બોલી કર જોરી [।ર॥ 
ત્યારે પરમપ્રેમની કોમળ શાહી બનાવીને તેમના સ્વરૂપને પોતાની સુંદર ચિત્તરૂપી ભીત ઉપર ચિત્રિત કરી લીધા. 
પુનઃ સીતાજી ભવાનીજીના મંદિરમાં ગયાં અને એમના ચરણોની વંદના કરીને હાથ જોડીને બોલ્યા - ॥૨॥ 
જ્ય જય ગિરિબરરાજ કિસોરી | જય મહેસ મુખ ચંદ ચકોરી ॥ 
જ્ય ગજબદન પષડાનન માતા | જગત જનતિ દામિનિ દુતિ ગાતા ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-375 


હે શ્રેષ્ઠ પર્વતોના રાજા હિમાલયનાં પુત્રી પાર્વતીજી! આપનો જય હો. જય હો, હે મહાદેવજીના મુખરૂપી ચન્દ્રમાની 
[તરફ એકીટશે જોનારાં] ચકોરીજી! આપનો જય હો; હે હાથીના મુખવાળા ગણેશજી અને છ મુખવાળા સ્વામી કાર્તિકજીનાં 
માતા! હે જગતજનની! હે વીજળીના જેવી કાન્તિયુક્ત શરીરવાળાં! આપનો જય હો! ॥૩॥ 
નહિં તવ આદિ મધ્ય અવસાના | અમિત પ્રભાઉ બેદુ નહિં જાના ॥ 
ભવ ભવ બિભવ પરાભવ કારિનિ | બિસ્વ બિમોહનિ સ્વબસ બિહારિનિ ॥૪॥ 


કુ ન ન રેન પ. કે કક નિ સ 
આપનો ન આંદિ છે, ન મધ્ય છે અને ન અંત છે. આપના અસીમ પ્રભાવને વેદ પણ નથી જાણતા. આપ સંસારને 
ઉત્પન્ન, પાલન અને નાશ કરનારાં છો. વિશ્વને મોહિત કરનારાં અને સ્વતંત્રરૂપથી વિહાર કરનારાં છો. ॥૪॥ 


દો૦- પતિદેવતા સુતીય મહું માતુ પ્રથમ તવ રેખ 
મહિમા અમિત ન સકહિં કહિ સહસ સારદા સેષ 1।૨૩૫॥ 
હે માતા! પતિને ઈષ્ટદેવ માનનારાં શ્રેષ્ઠ નારીઓમાં આપની ગણના પ્રથમ છે, આપના અપાર મહિમાને હજારો 
સરસ્વતી અને શેષજી પણ નથી કહી શકતા. ॥૨૩૫॥ 
ચૌ૦- સેવત તોંહિ સુલભ ફ્લ ચારી | બરદાયની પુરારિ પિઆરી ॥ 
દેબિ પૂજિ પદ કમલ તુમ્હારે । સુર નર મુનિ સબ હોહિ સુખારે ॥૧|॥ 
હે [ભક્તોને મનમાગ્યો] વર આપનારી! હે ત્રિપુરાસુરના શત્રુ શિવજીનાં પ્રિય પત્ની આપની સેવા કરવાથી ચારેય 


ફળ સુલભ થઈ જાય છે. હે દેવી! આપનાં ચરણકમળોની પૂજા કરીને દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિ બધા સુખી થઈ જાય 
છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-376 


મોર મનોરથુ જાનહુ નીકેં 1 બસહુ સદા ઉર પુર સબહી કે ॥ 
કીન્હેઉં પ્રગટ ન કારન તેહીં | અસ કહિ ચરન ગહે બૈદેહી ॥ર॥ 


મારા મનોરથને આપ સારી રીતે જાણો છો; કેમકે આપ સદા બધાયની હૃદયરૂપી નગરીમાં નિવાસ કરો છો. આ 
કારણે મેં તેને પ્રકટ કર્યો નથી. એમ કહીને જાનકીજીએ તેમના ચરણ પકડી લીધા. ॥૨॥ 


બિનય પ્રેમ બસ ભઈ ભવાની | ખસી માલ મૂરતિ મુસુકાની ॥ 
સાદર સિર્યં પ્રસાદુ સિર ધરેઊ | બોલી ગૌરિ હરષુ હિર્ય ભરેઊ ॥ગા 
સીતાજીના વિનય અને પ્રેમને વશ પાર્વતીજી થઈ ગયાં. તેમની [ગળાની] માળા સરકી પડી અને મૂર્તિ મલકાઈ. 
સીતાજીએ આદરપૂર્વક તે પ્રસાદ(માળા)ને સિર પર ધારણ કર્યો. ગૌરીજીનું હૃદય હર્ષથી ઉભરાઈ ગયું અને તે બોલ્યાં - 
॥૩॥ 
સુનુ સિય સત્ય અસીસ હમારી | પૂજિહે મન કામના તુમ્હારી ॥ 
નારદ બચન સદા સુચિ સાચા | સો બરુ મિલિહિ જાહિં મનુ રાચા ।૪॥ 
હે સીતા! અમારી સત્ય આશિષ સાંભળો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે, નારદજીનું વચન સદા પવિત્ર (સંશય, 
ભ્રમ આદિ દોષોથી રહિત) અને સત્ય છે. જેમાં તમારું મન અનુરક્ત થયું છે એ જ વર તમને મળશે. ॥૪॥ 
છં મનુ જાર્હિં રાચેઉ મિલિહિ સો બરુ સહજ સુંદર સાંવરો | 
કરુના નિધાન સુજાન સીલુ સનેહુ જાનત રાવરો ।॥ 
એહિ ભાંતિ ગૌરિ અસીસ સુનિ સિય સહિત હિય હરષીં અલી | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-377 


તુલસી ભવાનિહિ પૂજિ પુનિ પુનિ મુદ્તિ મન મંદિર ચલી ।॥ 


જેમાં તમારું મન અનુરક્ત થઈ ગયું છે, એ જ સહજ સુંદર શ્યામ વર (શ્રીરામચન્દ્રજી) તમને મળશે. તે દયાના 
ભંડાર અને સુજ્ઞ છે, તમારા શીલ અને સ્નેહને જાણે છે. આ રીતે શ્રીગૌરીજીનો આશીર્વાદ સાંભળી જાનકીસહિત બધી 
સખીઓ હદયમાં હર્ષિત થઈ. તુલસીદાસજી કહે છે - ભવાનીજીને વારંવાર પૂજીને સીતાજી પ્રસન્ન મને રાજમહેલમાં 
પાછા ફર્યા. ॥૫॥ 


સો૦- જાનિ ગૌરિ અનુકૂલ સિય હિય હરષુ ન જાઇ કહિ | 
મંજુલ મંગલ મૂલ બામ અંગ ફરક્ન લગે ॥૨૩૧॥ 


જ જું હ 


ગૌરીજીને અનુકૂળ જાણીને સીતાજીના હૃદયને જે હર્ષ થયો તે કહી શકાતો નથી. સુંદર મંગળોના મૂળ તેમનાં ડાબાં 
અંગો ફરકવા લાગ્યાં. ॥૨૩૬॥ 
ચૌ૦- હૃદર્યાોં સરાહત સીય લોનાઈ | ગુર સમીપ ગવને દોઉ ભાઈ ।॥ 
રામ કહા સબુ કૌસિક પાહી | સરલ સુભાઉ છુઅત છલ નાહીં ॥૧॥ 


શ્રીરામજી હૃદયમાં સીતાજીના સૌંદર્યની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. બંને ભાઈ ગુરુજી પાસે ગયા. શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
વિશ્વામિત્રજીને સઘળું જ કહી દીધું. કેમકે એમનો સરળ સ્વભાવ છે, કપટ તો એમને સ્પર્શતું પણ નથી. ॥૧॥ 


સુમન પાઈ મુનિ પૂજા કીન્હી | પુનિ અસીસ દુહું ભાઈન્ડ દીન્હી ॥ 


સુફ્લ મનોરથ હોહું તુમ્હારે | રામુ લખનુ સુનિ ભએ સુખારે ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-378 


ફૂલ પામીને મુનિએ પૂજા કરી. પછી બંને ભાઈઓને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમારો મનોરથ સફળ થાઓ. આ 
સાંભળીને શ્રીરામ-લક્ષ્મણ સુખી (પ્રસન્ન) થયા. ॥ર॥ 


કરિ ભોજનુ મુનિબર બિગ્યાની | લગે કહન કછુ કથા પુરાની ॥ 
બિગત દિવસુ ગુરુ આયસુ પાઈ । સંધ્યા કરન ચલે દોઉ ભાઈ ।૩ા 


શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાની મુનિ વિશ્વામિત્રજી ભોજન કરીને કેટલીક પૌસણિક કથાઓ કહેવા લાગ્યા, [એટલામાં] દિવસ વીતી 
ગયો અને ગુરુની આજ્ઞા પામી બંને ભાઈ સંધ્યા કરવા ચાલ્યા. ॥૩॥ 


પ્રાચી દિસિ સસિ ઉયઉ સુહાવા | સિય મુખ સરિસ દેખિ સુખુ પાવા ॥ 
બહુરિ બિચારું કીન્હ મન માહી | સીય બદન સમ હિમકર નાહી ॥।૪॥ 


6 


[ત્યાં] પૂર્વ દિશામાં સુંદર ચન્દ્રમાનો ઉદય થયો. શ્રીરામચન્દ્રજીએ તેને સીતાના મુખના જેવો જોઈને સુખ મેળવ્યું. 
પછી મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ ચંદ્રમા તો સીતાજીના મુખ સમાન નથી. ॥૪॥ 
દો૦: જનમુ સિંધુ પુનિ બંધુ બિષુ દિન મલીન સકલંક | 
સિય મુખ સમતા પાવ કિમિ ચંદુ બાપુરો રંક [।૨૩થ॥ 
ખારા સમુદ્રમાં એનો જન્મ; વળી [એ જ સમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થવાને કારણે] વિષ એનો ભાઈ; દિવસે તો એ મલિન 
(નિસ્તેજ) રહે છે, અને કલંકી (કાળા ડાઘથી યુક્ત) છે. [બિચારો શોભાનો દરિદ્રી ચન્દ્રમા સીતાજીના મુખની બરાબરી 
કેમ પામી શકે? ॥૨૩૭॥ 


ચૌ૦- ઘટઇ બઢઇ બિરહિનિ દુખદાઈ | ગ્રસઈ રાહુ નિજ સંધિહિં પાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-379 


કોક સોકપ્રદ પંકજ દ્રોહી | અવગુન બહુત ચંદ્રમા તોહી ।॥૧॥ 


ક છે. 


વળી, એ ઘટે-વધે છે, અને વિરહિણી સ્્રીઓને દુઃખ આપનારો છે; રાહુ પોતાની સંધિમાં પામીને એને ગ્રસી લે છે. 
ચક્રવાકને શોક [ચકવીના વિયોગનો] આપનારો અને કમળનો વેરી [એને કરમાવનાર] છે. હે ચન્દ્રમા! તારામાં ઘણાય 
અવગુણ છે [જે સીતાજીમાં નથી]. ॥૧॥ 
બેદેડી મુખ પટતર દીન્હે | હોઇ દોષુ બડ અનુચિત કીન્હે ॥ 
સિય મુખ છબિ બિધુ બ્યાજ બખાની | ગુર પહિ ચલે નિસા બડ જાની ।ર૨॥ 
આથી જાનકીજીના મુખની તને ઉપમા આપવાથી ઘણું અનુચિત કર્મ કર્યાનો દોષ લાગશે. આ રીતે ચન્દ્રમાના 
બહાને સીતાજીના મુખની શોભાનું વર્ણન કરીને રાત ઘણી થયેલી જાણી તેઓ ગુરૂજી પાસે ગયા. ॥ર॥ 
કરિ મુનિ ચરન સરોજ પ્રનામા | આયસુ પાઈ કીન્હ બિશ્રામા ॥ 
બિગત નિસા રઘુનાયક જાગે | બંધુ બિલોકિ કહન અસ લાગે ।॥૩ા 
મુનિનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરીને, આજ્ઞા મેળવી વિશ્રામ ક્યોં, રાત વીત્યા પછી શ્રીરઘુનાથજી જાગ્યા અને 
ભાઈને જોઈને એમ કહેવા લાગ્યા - ॥૩॥ 
ઉયઉ અરુન અવલોકહું તાતા | પંકજ કોક લોક સુખદાતા ॥ 
બોલે લખનુ જોરિ જુગ પાની । પ્રભુ પ્રભાઉ સૂચક મૃદુ બાની ।૪॥ 


હે તાત! જુઓ; કમળ, ચક્રવાક અને સમસ્ત સંસારને સુખ આપનાર અરુણોદય થયો છે. લક્ષ્મણજી બંને હાથ 
જોડીને પ્રભુના પ્રભાવને સૂચિત કરનારી કોમળ વાણી બોલ્યા - ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-380 


દો૦- અરુનોદય સકુચે કુમુદ ઉડગન જોતિ મલીન 
જિમિ તુમ્હાર આગમન સુનિ ભએ નૃપતિ બલહીન ॥।૨૩૮॥ 


અરુણોદય થવાથી કુમુદિની સંકોચાઈ ગઈ અને તારાગણોનો પ્રકાશ ફીકો પડી ગયો; જે રીતે આપના આવવાનું 
સાંભળીને સર્વે રાજા બળહીન થઈ ગયા છે. ॥૨૩૮॥ 
ચૌ૦- નૃપ સબ નખત કરહિં ઉજિઆરી | ટારિ ન સકર્હિં ચાપ તમ ભારી ॥ 
કમલ કોક મધુકર ખગ નાના | હરષે સકલ નિસા અવસાના ।॥૧॥ 
બધા રાજારૂપી તારા અજવાળું (મંદ પ્રકાશ) કરે છે, પણ તે ધનુષરૂપી મહાન અંધકારને હટાવી નથી શકતા, 
રાત્રિનો અંત થવાથી જેમ કમળ, ચક્રવાક, ભમરા અને અનેક પ્રકારનાં પક્ષીઓ હર્ષિત થઈ રહ્યાં છે. ॥૧॥ 
એસેર્હિ પ્રભુ સબ ભગત તુમ્હારે । હોઈહહિં ટૂટે ધનુષ સુખારે ॥ 
ઉયઉ ભાનુ બિનુ શ્રમ તમ નાસા । દુરે નખત જગ તેજુ પ્રકાસા ॥ર૨॥ 
એવી જ રીતે હે પ્રભો! આપના સર્વે ભક્તો ધનુષ તૂટતાં સુખી થશે. સૂર્ય ઉદય થયો, વગર પરિશ્રમે અંધકાર નષ્ટ 
થઈ ગયો. તારા સંતાઈ ગયા, સંસારમાં તેજનો પ્રકાશ થઈ ગયો. ॥ર॥ 
રબિ નિજ ઉદય બ્યાજ રઘુરાયા | પ્રભુ પ્રતાપુ સબ નૃપન્હ દિખાયા ॥ 
તવ ભુજ બલ મહિમા ઉદઘાટી | પ્રગટી ધનુ બિઘટન પરિપાટી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-381 


હે રઘુનાથજી ! સૂર્યએ પોતાના ઉદયના બહાને બધા રાજાઓને પ્રભુ (આપ)નો પ્રતાપ દેખાડ્યો છે. આપની 
ભુજાઓના બળની મહિમાને ઉદ્ઘાટિત કરવા (ખોલીને બતાવવાને) માટે જ ધનુષ તોડવાની આ પદ્ધતિ પ્રકટ થઇ છે. 
॥૩॥ 


બંધુ બચન સુનિ પ્રભુ મુસુકાને | હોઈ સુચિ સહજ પુનીત નહાને ॥ 
નિત્યક્રિયા કરિ ગુરુ પહિં આએ | ચરન સરોજ સુભગ સિર નાએ ।૪॥ 
ભાઈનાં વચન સાંભળીને પ્રભુ મલકાયા. વળી, સ્વભાવથી જ પવિત્ર શ્રીરામજીએ શૌચથી નિવૃત્ત થઈને સ્નાન કર્યું 
અને નિત્યકર્મ કરીને તેઓ ગુરુજીની પાસે આવ્યા. આવીને તેમણે ગુરુજીનાં સુંદર ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥૪॥ 
સતાનંદુ તબ જનક બોલાએ । કૌસિક મુનિ પરહિં તુરત પઠાએ ॥ 
જનક બિનય તિન્ડ આઈ સુનાઈ | હરષે બોલિ લિએ દોઉ ભાઈ ।॥૫॥ 
ત્યારે જનકજીએ શતાનંદજીને બોલાવ્યા અને તેમને તરત જ વિશ્વામિત્ર મૃનિની પાસે મોકલ્યા. તેમણે 
વિશ્વામિત્રજીની પાસે આવીને જનકજીની વિનંતી સંભળાવી, વિશ્વામિત્રજીએ હર્ષિત થઈને બંને ભાઈઓને બોલાવ્યા. 
॥૫॥ 
દો૦: સતાનંદ પદ બંદિ પ્રભુ બેઠે ગુર પહિં જાઈ [| 
ચલહુ તાત મુનિ કહેઉ તબ પઠવા જનક બોલાઇ ॥।૨૩૯॥ 


શતાનંદજીના ચરણોની વંદના કરીને પ્રભ્‌ શ્રીરામચન્દ્રજી ગરુજીની સમીપ જઈ બેઠા. ત્યારે મૂંનિએ કહ્યું - હે તાત! 
ચાલો, જનકજીએ, બોલાવવા મોકલ્યા છે. ॥૨૩૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-382 


માસપારાયણ, આઠમો વિશ્રામ 
નવાહ પારાયણ બીજો વિશ્રામ 
માસપારાયણ, નવમો 
શ્રી રામ-લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞશાળા પ્રવેશ 


ચૌ૦- સીય સ્વયંબરુ દેખિઅ જાઈ | ઇસુ કાહિ ધોં દેઇ બડાઈ ॥ 
લખન કહા જસ ભાજનુ સોઈ | નાથ કૃપા તવ જાપર હોઈ ।૧॥ 


જઈને સીતાજીનો સ્વયંવર જોવો જોઈએ. જોઈએ ઈશ્વર કોને મોટાઈ આપે છે ? લક્ષ્મણજીએ કહ્યું - હે નાથ! જેના 
પર આપની કૃપા હશે, તે જ મોટાઈનું પાત્ર થશે (ધનુષ તોડવાનું શ્રેય એને જ પ્રાપ્ત થશે). ॥૧॥ 
હરષે મુનિ સબ સુનિ બર બાની | દીન્હિ અસીસ સબહિ સુખુ માની ॥ 
પુનિ મુનિબુંદ સમેત કૃપાલા | દેખન ચલે ધનુષમખ સાલા 1।ર૨॥ 
આ શ્રેષ્ઠ વાણીને સાંભળીને સર્વે મુનિ પ્રસન્‍ન થયા. બધાએ સુખ માનીને આશીવાદ આપ્યા. પછી મુનિઓના 
સમૂહસહિત કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી ધનુષ યજ્ઞશાળા જોવા ચાલ્યા. ॥૨॥ 
રંગભૂમિ આએ દોઉ ભાઈ | અસિ સુધિ સબ પુરબાસિન્ડ પાઈ ।॥ 
ચલે સક્લ ગૃહ કાજ બિસારી | બાલ જુબાન જરઠ નર નારી ॥।૩ા 


બંને ભાઈ રંગભૂમિમાં આવ્યા છે, આવી ખબર જ્યારે બધા નગરવાસીઓને પડી; ત્યારે બાળક, જવાન, વૃદ્ધ, સ્રી, 
પુરૂષ બધાય ઘર અને કામકાજને ભુલાવીને ચાલી નીકળ્યાં. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-383 


દેખી જનક ભીર ભૌ ભારી | સુચિ સેવક સબ લિએ હંકારી ॥ 
તુર્ત સકલ લોગન્હ પહિં જાહૂ | આસન ઉચિત દેહુ સબ કાહૂ ॥૪॥ 
જ્યારે જનકજીએ જોયું કે ભારે ભીડ થઈ ગઈ છે, ત્યારે તેમણે સર્વે વિશ્વાસપાત્ર સેવકોને બોલાવી લીધા અને કહ્યું 
- તમે લોકો તરત બધા લોકોની પાસે જાઓ અને હર કોઈને યથાયોગ્ય આસન આપો. ॥૪॥ 
દો૦; કહિ મૃદુ બચન બિનીત તિન્હ બૈઠારે નર નારિ ।| 
ઉત્તમ મધ્યમ નીચ લઘુ નિજ નિજ થલ અનુહારિ ।॥ર૨૪બા 


ને સેવકોએ કોમળ અને નમ્ર વચન કહીને ઉત્તમ, મધ્યમ, નીચ અને લઘુ (સર્વે શ્રેણીનાં) સ્્રી-પુરૃષોને પે પોતપોતાના 
યોગ્ય સ્થાન પર બેસાડ્યા. ॥૨૪૦॥ 


ચૌ૦- રાજકુઅંર તેહિ અવસર આએ 1।| મનહ્‌ં મનોહરતા તન છાએ ।॥ 
ગુન સાગર નાગર બર બીરા | સુંદર સ્યામલ ગૌર સરીરા ॥૧॥ 


તે જ સમયે રાજકુમાર (રામ અને લક્ષ્મણ) ત્યાં આવ્યા, [એ એવા સુંદર છે] જાણે સાક્ષાત્‌ મનોહરતા જ તેમનાં 

શરીરો પર છવાઈ રહી હોય. સુંદર શ્યામ અને ગૌર એમનું શરીર છે. તે ગુણોના સમુદ્ર, ચતુર અને ઉત્તમ વીર છે. ॥૧॥ 
રાજ સમાજ બિરાજત રૂરે । ઉડગન મહું જનુ જુગ બિધુ પૂરે ॥ 

જિન્ડ કેં રહી ભાવના જૈસી | પ્રભુ મૂરતિ તિન્ડ દેખી તેસી ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-384 


તે બંનેય સુંદર ભાઈ રાજાઓના સમાજમાં એવા સુશોભિત થઈ રહ્યા છે; જાણે તારાગણોની વચ્ચે બે પૂર્ણ ચન્દ્રમા 
હોય. જેમની જેવી ભાવના હતી, પ્રભુની મૂર્તિ તેમણે તેવી જ જોઈ. ॥ર॥ 


દેખહિં રૂપ મહા રનધીરા | મનહું બીર રસુ ધરે સરીરા ॥ 
ડરે કુટિલ નૃપ પ્રભુહિ નિહારી | મનહું ભયાનક મૂરતિ ભારી ॥૩ગા 


મહાન્‌ રણધીર [રાજાલોક] શ્રીરામચન્દ્રજીના રૂપને એમ જોઈ રહ્યા છે, જાણે સ્વયં વીર-રસે દેહ ધારણ કરેલો હોય. 
કુટિલ રાજા પ્રભુને જોઈને ડરી ગયા, જાણે મોટી ભયાનક મૂર્તિ હોય. ॥૩॥ 


રહે અસુર છલ છોનિપ બેષા | તિન્હ પ્રભુ પ્રગટ કાલ સમ દેખા ॥ 
પુરબાસિન્ડ દેખે દોઉ ભાઈ | નર ભૂષન લોચન સુખદાઈ [૪॥ 
છળથી જે રાક્ષસ ત્યાં રાજાઓના વેષમાં [બેઠા] હતા, તેમણે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કાળના જેવા જોયા. નતગરનિવાસીઓએ 
બંને ભાઈઓને મનુષ્યોના ભૂષણરૂપે અને નેત્રોને સુખ આપનાર જોયા. ॥૪॥ 
દો૦- નારિ બિલોકર્હિં હરષિ હિર્ય નિજ નિજ સ્્રચે અનુરૂપ | 
જનુ સોહત સિંગાર ધરિ મૂરતિ પરમ અનૂપ 1।૨૪૧॥ 


સ્રીઓ હૃદયમાં હર્ષ પામીને પોતપોતાની રુંચિના અનુસાર એમને જોઈ રહી છે. જાણે શંગાર-રસ જ પરમ અનુપમ 
મૂર્તિ ધારણ કરીને સુશોભિત થઈ રહ્યો હોય. ॥૨૪૧॥ 


ચૌ૦- બિદુષન્ડ પ્રભુ બિરાટમય દીસા | બહું મુખ કર પગ લોચન સીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-385 


જનક જાતિ અવલોકહિં કેસે | સજન સગે પ્રિય લાગહિં જેસે ॥૧॥ 
વિદ્દાનોને પ્રભુ વિરાટરૂપે દેખાયા, જેમનાં ઘણાં જ મુખ, હાથ, પગ, નેત્ર અને સિર છે. જનકજીના સજાતીય (કુટુંબી) 
પ્રભૂને એવી રીતે (એવા પ્રિય રૂપમાં) જોઈ રહ્યા છે, જેમ સગા-સંબંધી પ્રિય લાગે છે. ॥૧॥ 
સહિત બિદેહ બિલોકર્હિં રાની | સિસુ સમ પ્રીતિ ન જાતિ બખાની ॥ 
જોગિન્હ પરમ તત્વમય ભાસા । સાંત સુદ્ઠધ સમ સહજ પ્રકાસા ॥ર॥ 
જનક્સહિત રાણીઓ તેમને પોતાના બાળક સમાન જુએ છે. તેમની પ્રીતિનું વર્ણન નથી કરી શકાતું, યોગીઓને તે 
શાંત, શુદ્ધ, સમ અને સ્વતઃપ્રકાશ (સહજ પ્રકાશરૂપ) પરમ તત્ત્વરૂપે દેખાયા. ॥ર॥ 
હરિભગતન્ડ દેખે દોઉ ભ્રાતા | ઇષ્ટદેવ ઈવ સબ સુખ દાતા ॥ 
રામહિ ચિતવ ભાર્ય જેહિ સીયા | સો સનેહું સુખુ નહિં કથનીયા ॥૩ા 
હરિભક્તોએ. બંને ભાઈઓને સર્વ સુખ આપનારા ઇષ્ટદેવ સમાન જોયા. સીતાજી જે ભાવથી શ્રીરામચન્દ્રજીને 
જોઈ રહ્યાં છે, તે રનેહ અને સુખ તો કહેવાતું જ નથી. ॥૩॥ 
ઉર અનુભવતિ ન કહિ સક સોઊ | કવન પ્રકાર કહે કબિ કોઊ ॥ 
એહિ બિધિ રહા જાહિ જ્સ ભાઊ । તેહિં તસ દેખેઉ કોસલરાઊ 1।૪॥ 
તેનો (સ્નેહ અને સુખનો) હૃદયમાં અનુભવ તેઓ કરી રહ્યાં છે, પરંતુ તેઓ પણ તેને કહી શકતાં નથી, તો કોઈ 


જ જ" જ 


કવિ તેને કઈ રીતે કહી શકે ? આ રીતે જેમને જેવો ભાવ હતો, તેણે કૌશલાધીશ શ્રીરામસન્દ્રજીને તેવા જ જોયા. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-386 


દો૦- રાજત રાજ સમાજ મહું કોસલરાજ કિસોર 
સુંદર સ્યામલ ગૌર તન બિસ્વ બિલોચન ચોર 1ર૪ર॥ 


સુંદર શ્યામ અને ગૌર શરીરવાળા તથા વિશ્વભરનાં નેત્રોને ચોરનારા કોશલાધીશના કુમાર રાજસભામાં [આ રીતે] 
સૃશોભિત થઈ રહ્યા છે. ॥૨૪૨॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- સહજ મનોહર મૂરતિ દોઊ | કોટિ કામ ઉપમા લઘુ સોઊ ॥ 
સરદ ચંદ નિંદક મુખ નીકે | નીરજ નયન ભાવતે જી કે ।॥૧॥ 
બંને મૂર્તિઓ સ્વભાવથી જ (વિના કોઈ શ્રુંગાર-સજાવટે) મનને હરનારી છે. કરોડો કામદેવોની ઉપમા પણ તેમને 
માટે તુચ્છ છે, તેમનાં સુંદર મુખ શરદ પૂર્ણિમાના ચન્દ્રમાની પણ નિંદા કરનારાં [તેને ઝાંખું પાડનારા] છે અને કમળનાં 
જેવાં નેત્રો મનને બહુ જ ગમે છે. ॥૧॥ 
ચિતવનિ ચારુ માર મનુ હરની | ભાવતિ હૃદય જાતિ નહિં બરની ॥ 
ક્લ કપોલ શ્રુતિ કુંડલ લોલા | ચિબુક અધર સુંદર મૃદુ બોલા ।॥ર॥ 
સુંદર ચિતવન [આખાય સંસારના મનને હરનારી] કામદેવનાય મનને પણ હરનારી છે, તે હૃદયને ઘણી જ પ્રિય 
લાગે છે, પરંતુ તેનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. સુંદર ગાલ છે, કાનોમાં ચંચળ (ઝુમતાં) કુંડળ છે. હડપચી અને અધર (હોઠ) 
સુંદર છે, કોમળ વાણી છે. ॥૨॥ 
કુમુદબંધુ કર નિંદક હાંસા | ભૃકુટી બિકટ મનોહર નાસા ।॥ 
ભાલ બિસાલ તિલક ઝલકાહીં | કચ બિલોકિ અલિ અવલિ લજાહી ।॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-387 


હાસ્ય ચન્દ્રમાનાં કિરણોનો તિરસ્કાર કરનારું છે. વાંકી ભ્રમરો અને નાસિકા મનોહર છે. ઊંચા પહોળા લલાટ ઉપર 
તિલક ઝળકી રહ્યું છે (દપ્તિમાન થઈ રહ્યું છે). [કાળા વાંકડિયા ] વાળોને જોઈને ભમરાઓની પંક્તિઓ પણ લજાઈ 
જાય છે. ॥ગા 
પીત ચૌતની સિરન્હિ સુહાઈ | કુસુમ ક્લીં બિચ બીચ બનાઈ ।॥ 
રેખેં રુચિર કંબુ કલ ગીવાં | જનુ ત્રિભુવન સુષમા કી સીવાં 1૪॥ 
પીળી ચૌખૂણી ટોપીઓ સિરો પર સુશોભિત છે, જેની વચ્ચે વચ્ચે ફૂલોની કળીઓ બનાવેલી (ભરતગૃંથણ) છે. 
શંખના સમાન સુંદર (ગોળ) ગળામાં મનોહર ત્રણ રેખાઓ છે, જે જાણે કે ત્રણેય લોકોની સુંદરતાની સીમા [ને બતાવી 
રહી। છે. ॥૪॥ 
દો૦- કુંજર મનિ કંઠા ક્લિત ઉરન્ડિ તુલસિકા માલ [| 
બૃષભ કંધ કેહરિ ઠવનિ બલ નિધિ બાહુ બિસાલ 1[।ર૪ગા 


હૃદયો પર ગજમુક્તાઓના સુંદર કંઠા અને તુલસીની માળાઓ સુશોભિત છે. તેમના ખભા બળદોના ખભાની જેમ 
[ઊંચા તથા પુષ્ટ] છે. છટા (ઉભા થવાની શેલી) સિંહના જેવી છે અને ભુજાઓ વિશાળ અને બળનો ભંડાર છે. ॥૨૪૩॥ 


ચૌ૦- કટિ તૂનીર પીત પટ બાંધે । કર સર ધનુષ બામ બર કાંધે ॥ 
પીત જગ્ય ઉપબીત સુહાએ | નખ સિખ મંજુ મહાછબિ છાએ 1।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-388 


કમરમાં ભાથો અને પીતામ્બર બાંધેલાં છે. [જમણા] હાથોમાં બાણ અને ડાબા સુંદર ખભાઓ પર ધનુષ તથા 
પીળી યજ્ઞોપવીત (જનોઈ) સુશોભિત છે. નખથી લઈને શિખા સુધી સર્વે અંગ સુંદર છે, તેની પર મહાન શોભા છવાયેલી 
છે. ॥૧॥ 
દેખિ લોગ સબ ભએ સુખારે | એકટક લોચન ચલત ન તારે ॥ 
હરષે જનકુ દેખિ દોઉ ભાઈ | મુનિ પદ કમલ ગહે તબ જાઈ ।ર॥ 
તેમને જોઈને સર્વે લોકો સુખી થયા. નેત્રો એકીટશે (નિમેશશૂન્ય) છે અને કીકીઓ પણ ફરતી નથી. જનકજી બંને 
ભાઈઓને જોઈને હરખાયા. ત્યારે તેમણે જઈને મુનિનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં. ॥ર॥ 
કરિ બિનતી નિજ કથા સુનાઈ | રંગ અવનિ સબ મુનિહિ દેખાઈ ॥ 
જહે જહે જાહિં કુઅર બર દોઊ | તહેં તહેં ચકિત ચિતવ સબુ કોઊ ॥ગ॥ 
વિનતી કરીને પોતાની કથા સંભળાવી અને મુનિને આખી રંગભૂમિ (યજ્ઞશાળા) બતાવી. [મુનિની સાથે] બંને શ્રેષ્ઠ 
રાજકુમાર જ્યાં-જ્યાં જાય છે, ત્યાં-ત્યાં હર કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ જોવા લાગે છે. ॥૩॥ 
નિજ નિજ રૂખ રામહિ સબુ દેખા | કોઉ ન જાન કછુ મરમુ બિસેષા ॥ 
ભલી રચના મુનિ નૃપ સન કહેઊ 1 રાર્જા મુદિત મહાસુખ લહેઊ 1૪॥ 
બધાએ. રામજીને પોતપોતાની બાજુ જ મુખ કરેલા જોયા; પરંતુ તેનું કંઈ પણ વિશેષ રહસ્ય કોઈ ન જાણી શક્યું, 
મુનિએ રાજાને કહ્યું - રંગભૂમિની રચના ઘણી સુંદર છે [વિશ્વામિત્ર જેવા નેઃસ્પૃહ, વિરક્ત અને જ્ઞાની મુનિ થકી રચનાની 
પ્રશંસા સાંભળીને] રાજા પ્રસન્ન થયા અને એમને મોટું સુખ મળ્યું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-389 


દો૦ સબ મંચનન્‍્ડ તે મંચુ એક સુંદર બિસદ બિસાલ | 
મુનિ સમેત દોઉ બંધુ તહ બેઠારે મહિપાલ ॥ર૪૪॥ 
સર્વે મંચોમાં એક મંચ અધિક સુંદર, ઉજ્જ્વળ અને વિશાળ હતો. [સ્વયં] રાજાએ મુનિસહિત બંને ભાઈઓને તેની 
પર બેસાડ્યા. ॥૨૪૪॥ 
ચૌ૦- પ્રભુહિ દેખિ સબ નૃપ હિર્યં હારે | જનુ રાકેસ ઉદય ભએ તારે ॥ 
અસિ પ્રતીતિ સબ કે મન માહીં | રામ ચાપ તોરબ સક નાહી |૧| 
પ્રભુને જોઈને સર્વે રાજા હૃદયથી એવી રીતે હારી ગયા (નિરાશ અને ઉત્સાહહીન થઈ ગયા) જેમ પૂર્ણ ચન્દ્રમાનો 
ઉદય થવાથી તારા પ્રકાશહીન થઈ જાય છે. [એમના તેજને જોઈને] બધાના મનમાં એવો વિશ્વાસ થઈ ગયો કે રામચન્દ્રજી 
જ ધનુષને તોડશે, 'એમાં કોઈ સંશય નથી. ॥૧॥ 
બિનુ ભંજેહું ભવ ધનુષુ બિસાલા | મેલિહિ સીય રામ ઉર માલા ॥ 
અસ બિચારિ ગવનહુ ઘર ભાઈ । જસુ પ્રતાપુ બલુ તેજુ ગવાંઈ ॥ર૨॥ 
[અહીં એમના રૂપને જોઈને બધાના મનમાં એવો નિશ્ચય થઈ ગયો કે] શિવજીના વિશાળ ધનુષને [શક્ય છે કે ન 
તૂટી શકે] વગર તોડે પણ સીતાજી શ્રીરામચન્દ્રજીના ગળામાં જ જયમાળા પહેરાવશે (અર્થાત્‌ બંને રીતે તો અમારી હાર 
થશે અને વિજય રામચન્દ્રજીના હાથમાં રહેશે). [આમ વિચારીને તે કહેવા લાગ્યા -] હે ભાઈઓ! આવો વિચાર કરી યશ, 
પ્રતાપ, બળ અને તેજ ખોઈને પોતપોતાના ઘરે ચાલો. ॥૨॥ 


બિહસે અપર ભૂપ સુનિ બાની | જે અબિબેક અંધ અભિમાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-390 


તોરેહું ધનુષ્ુ બ્યાહું અવગાહા | બિનુ તોરે કો કુઅરિ બિઆહા ।॥ગા 
બીજા રાજાઓ, જેઓ અવિવેકથી આંધળા થઈ રહ્યા હતા અને અભિમાની હતા, તેઓ આ વાત સાંભળીને બહુ 
હસ્યા [તેમણે કહ્યું -] ધનુષ તોડવા છતાંય વિવાહ થવો કઠિન છે (અર્થાત્‌ સરળતાથી અમે જાનકીને હાથમાંથી જવા 
નહીં દઈએ); તો તોડ્યા વિના તો રાજકુંમારીને પરણી જ કોણ શકે છે? ॥૩॥ 
એક બાર કાલઉ કિન હોઊ | સિય હિત સમર જિતબ હમ સોઊ ॥ 
યહ સુનિ અવર મહિપ મુસુકાને | ધરમસીલ હરિભગત સયાને ।૪॥ 
કાળ જ કેમ ન હોય, એક વાર તો સીતાને માટે તેને પણ અમે યુદ્ધમાં જીતી લઈશું. આ ઘમંડની વાત સાંભળી 
બીજા રાજા, જે ધર્માત્મા, હરિભક્ત અને સમજુ હતા, તે મલકાયા. ॥૪॥ 


સો૦- સીય બિઆહબિ રામ ગરબ દૂરિ કરિ નૃપન્હ કે [| 


જીતિ કો સક સંગ્રામ દસરથ કે રન બાંકુરે ।ર૪૫॥ 


જ. જા દે 


[તેમણે કહ્યું -] રાજાઓના ગર્વને હરીને (જે ધનુષ કોઈથી નહીં તૂટી શકે તેને તોડીને) શ્રીરામચન્દ્રજી સીતાજીને 
પરણશે. [રહી યદ્ધની વાત, તો] મહારાજ દશરથના રણબંકા પુત્રોને યુદ્ધમાં તો જીતી જ કોણ શકે છે? ॥૨૪૫॥ 
ચૌ૦- બ્યર્થ મરહુ જનિ ગાલ બજાઈ | મન મોદકન્ડિ કિ ભૂખ બુતાઇ ॥ 
સિખ હમારિ સુનિ પરમ પુનીતા | જગદંબા જાનહું જિર્યે સીતા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-391 


ગાલ વગાડી વ્યર્થ જ ન મરો. મનના લાડવાઓથી પણ ક્યાંય ભૂખ મટે છે! અમારી પરમ પવિત્ર (નિષ્કપટ) 
શિખામણ સાંભળીને સીતાજીને પોતાના અંતરમાં સાક્ષાત્‌ જગતજનની સમજો (તેમને પત્નીરૂપમાં પામવાની આશા 
અને લાલસા છોડી દો). ॥૧॥ 
જગત પિતા રઘુપતિહિ બિચારી । ભરિ લોચન છબિ લેહુ નિહારી ॥ 
સુંદર સુખદ સકલ ગુન રાસી | એ. દોઉ બંધુ સંભુ ઉર બાસી ॥।ર૨॥ 
અને શ્રીરઘુનાથજીને જગતના પિતા (પરમેશ્વર) સમજીને નેત્રો ભરીને એમની શોભા જોઈ લો [આવો અવસર 
વારંવાર નહીં મળે]. સુંદર સુખ આપનારા અને સમસ્ત ગુણોનો ભંડાર - એ બંને ભાઈ શિવજીના હૃદયમાં વસનારા છે 
(સ્વયં શિવજી પણ જેમને સદા હૃદયમાં છુપાવી રાખે છે, તે તમારાં નેત્રોની સામે આવી ગયા છે). ॥૨॥ 
સુધા સમુદ્ર સમીપ બિહાઈ | મૃગજલુ નિરખિ મરહું કત ધાઈ ।॥ 
કરહુ જાઈ જા કહું જોઈ ભાવા | હમ તૌ આજુ જનમ ફલુ પાવા ।૩॥ 
સમીપ આવેલા [ભગવદ્‌ દર્શનરૂપ] અમૃતના સમુદ્રને છોડીને તમે [જગતજનની જાનકીને પત્નીરૂપમાં પામવાની 
દુરાશારૂપ મિથ્યા] મૃગજળને જોઈને દોડીને કેમ મરો છો? તો [ભાઈ!] જેતે જે સારું લાગે તે જ કરો. અમે તો 
[શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શન કરીને] આજે જન્મ લેવાનું ફળ પામી લીધું છે (જીવન અને જન્મને સફળ કરી લીધો છે). ॥૩॥ 
અસ કહિ ભલે ભૂપ અનુરાગે | રૂપ અનૂપ બિલોકન લાગે ॥ 
દેખહિં સુર નભ ચઢે બિમાના | બરષહિં સુમન કરહિ કલ ગાના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-392 


આમ કહીને ભલા રાજા પ્રેમમગ્ર થઈને શ્રીરામજીનું અનુપમ રૂપ જોવા લાગ્યા. [મનુષ્યોની તો વાત જ શું] દેવતા 
લોકો પણ આકાશમાં વિમાનો પર ચઢીને દર્શન કરી રહ્યા છે અને સુંદર ગાન કરતાં ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે. ॥૪॥ 


શ્રી સીતાનો યજ્ઞ શાળા પ્રવેશ 


દો૦: જાનિ સુઅવસરૂં સીય તબ પઠઈ જનક બોલાઈ [| 
ચતુર સખી સુંદર સકલ સાદર ચલી લવાઈ ॥ર૪૧॥ 
ત્યારે સુઅવસર જાણીને જનકજીએ સીતાજીને બોલાવડાવ્યાં, બધી ચતુર અને સુંદર સખીઓ આદરપૂર્વક એમને 
લેવા ચાલી. ॥૨૪૧॥ 
ચૌ૦- સિય સોભા નર્હિ જાઈ બખાની | જગદંબિકા રૂપ ગુન ખાની ॥ 
ઉપમા સકલ મોહિ લઘુ લાગી । પ્રાકૃત નારિ અંગ અનુરાગી ।૧॥ 
રૂપ અને ગુણોની ખાણ જગતજનની જાનકીજીની શોભાનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. તેમના માટે મને [કાવ્યની] 
બધી ઉપમાઓ તુચ્છ લાગે છે, કેમકે તે લૌકિક સ્રીઓનાં અંગો સાથે અનુરાગ રાખનારી છે (અર્થાત્‌ તે જગતની 
સ્રીઓના અંગોને આપવામાં આવે છે.) [કાવ્યની ઉપમાઓ બધી ત્રિગુણાત્મક, માયિક જગતમાંથી લેવામાં આવી છે, 
તેમને ભગવાનની સ્વરૂપાશક્તિ શ્રીજાનકીજીના અપ્રાકૃત, ચિન્મય અંગો માટે પ્રયુક્ત કરવી એટલે તેમનું અપમાન કરવું 
અને પોતાને ઉપહાસાસ્પદ બનાવવો.] ॥૧॥ 


સિય બરનિઅ તેઇ ઉપમા દેઈ | કુકબિ કહાઈ અજ્સુ કો લેઈ ॥ 
જોં પટતરિઅ તીય સમ સીયા | જગ અસિ જુબતિ કહાં કમનીયા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-393 


સીતાજીના વર્ણનમાં એ જ ઉપમાઓને આપીને કોણ કુકવિ કહેવડાવે અને અપયશનો ભાગી બને (અર્થાત્‌ 
સીતાજીને માટે તે ઉપમાઓનો પ્રયોગ કરવો અને સુકવિના પદથી ચ્યુત થવું અને અપકીર્તિ વહોરી લેવી; કોઈ પણ 
સુકવિ આવી નાદાની અને અનુચિત કાર્ય નહીં કરે). જો કોઈ સ્ત્રી સાથે સીતાજીની સરખામણી કરવામાં આવે તો 
જગતમાં આવી સુંદર યુવતી છે જ ક્યાં [જેની ઉપમા એમને માટે આપી શકાય ?]॥ર॥ 


ગિરા મુખર તન અરધ ભવાની | રતિ અતિ દુખિત અતનુ પતિ જાની ॥ 
બિષ બારુની બંધુ પ્રિય જેઠી | કહિઅ રમાસમ કિમિ બેદેહી ॥૩ગા 


[પૃથ્વીની સ્રીઓની તો વાત જ શું, દેવતાઓની સ્ત્રીઓને પણ જો જોવામાં આવે તો અમારી અપેક્ષાએ તે કંઈક 
અધિક દિવ્ય અને સુંદર છે, તો એમનામાં] સરસ્વતી તો બહુ બોલનારાં છે; પાર્વતી અર્ધાગના છે (અર્થાત્‌ અર્ધ-નારી 
નટેશ્વરના રૂપે તેમનું અડધું જ અંગ જ સ્ર્રીનું છે, શેષ અડધું અંગ પુરુષ-શિવજીનું છે), કામદેવની સ્ત્રી રતિ પતિને શરીર 
વિનાના (અનંગ) જાણીને ઘણી દુઃખી રહે છે; અને જેમના વિષ અને મઘ્ય જેવા [સમુદ્રથી ઉત્પન્ન થવાને સંબંધે] પ્રિય 
ભાઈ છે તેવાં લક્ષ્મી સમાન તો જાનકીજીને કહી જ કેમ શકાય? ॥૩॥ 

જોં છબિ સુધા પયોનિધિ હોઈ | પરમ રૂપમય કચ્છપુ સોઈ ।॥ 
સોભા રજુ મંદરું સિંગારૂ | મથે પાનિ પંકજ નિજ મારૂ 1।૪॥ 

[જે લક્ષ્મીજીની વાત ઉપર કહેવાઈ છે તે નીકળ્યાં હતાં ખારા સમુદ્રમાંથી, જેને મથવા માટે ભગવાને અતિ કર્કશ 
પીઠવાળા કાચબાનું રૂપ ધારણ કર્યું, દોરડું બનાવ્યું મહાન વિષધર વાસુકિ નાગનું; રવૈયાનું કાર્ય કર્યું અતિશય કઠોર 
મંદરાચળ પર્વતે અને એને વલોવ્યો બધા દેવતાઓ અને દૈત્યોએ મળીને. જે લક્ષ્મીને અતિશય શોભાની ખાણ અને 
અનુપમ સુંદરી કહેવામાં આવે છે, તેને પ્રકટ કરવામાં હેતુ બન્યાં આ બધાં અસુંદર અને સ્વાભાવિકરૂપે જ કઠોર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-394 


ઉપકરણો. આવાં ઉપકરણોથી પ્રકટ થયેલ લક્ષ્મી જાનકીજીની સમાનતા કેમ મેળવી શકે? હા... એના વિપરીત] જો 
શોભારૂપી અમૃતનો સમુદ્ર હોય, પરમ રૂપમય એ જ કચ્છપ ભગવાન હોય, શોભારૂપ દોરડું હોય, શ્રુંગાર [રસ] પર્વત 
હોય અને [તે શોભાના સમુદ્રને] સ્વયં કામદેવ પોતાના જ કરકમળોથી મથે; ॥૪॥ 


દો૦ એહિ બિધિ ઉપજે લચ્છિ જબ સુંદરતા સુખ મૂલ | 
તદપિ સકોચ સમેત કબિ કહહિં સીય સમતુલ 1[૨૪૭॥ 


જા જ જ છુ 


એવી રીતે [સંયોગ થવાથી] જ્યારે સુંદરતા અને સુખનાં મૂળ લક્ષ્મી ઉત્પન્ન થાય, તો પણ કવિ લોકો તેને [ઘણા] 
સંકોચની સાથે સીતાજીના સમાન કહેશે. ॥૨૪૭॥ 


[જે સુંદરતાના સમુદ્રને કામદેવ મથશે તે સુંદરતા પણ પ્રાકૃત, લૌકિક સુંદરતા જ હશે, કારણ કે કામદેવ સ્વયં પણ 
ત્રિગુણમયી પ્રકૃતિનો જ વિકાર છે. માટે તે સુંદરતાને મથીને પ્રકટ કરેલી લક્ષ્મી પણ ઉપર્યુક્ત લક્ષ્મીની અપેક્ષાએ કંઈક 
અધિક સુંદર અને દિવ્ય હોવા છતાંય હશે તો પ્રાકૃત જ; માટે એની સાથે પણ જાનકીજીતી સરખામણી કરવી કવિને 
માટે ઘણા સંકોચની વાત હશે. જે સુંદરતાથી જાનકીજીનો દિવ્યાતિદિવ્ય પરમ દિવ્ય વિગ્રહ બન્યો છે તે સુંદરતા ઉપયુક્ત 
સુંદરતાથી અલગ અપ્રાકૃત છે - વસ્તુતઃ લક્ષ્મીજીનું અપ્રાકૃત રુપ પણ એ જ છે. તે કામદેવના મથવાથી ન આવી શકે 
અને તે જાનકીજીનું સ્વરૂપ જ છે; માટે તેમનાથી ભિન્ન નહીં; અને ઉપમા આપી છે ભિન્ન વસ્તુની સાથે. આ સિવાય 
જાનકીજી પ્રકટ થયાં છે સ્વયં પોતાના મહિમાથી; તેમને પ્રકટ કરવા માટે કોઈ ભિન્ન ઉપકરણની અપેક્ષા નથી. અર્થાત્‌ 
શક્તિ શક્તિમાનથી અભિન્ન અહ્ેત-તત્ત્વ છે. એટલે અનુપમેય (જેને ઉપમા ન આપી શકાય) છે; આ ગૂઢ દાર્શનિક 
તત્ત્વ ભક્તશિરોમણિ કવિએ આ અભૂતોપમાલંકાર થકી ઘણી જ સુંદરતાથી વ્યક્ત કર્યું છે.] 


ચૌ૦- ચલીં સંગ લૈ સખીં સયાની | ગાવત ગીત મનોહર બાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-395 


સોહ નવલ તનુ સુંદર સારી । જગત જનનિ અતુલિત છબિ ભારી ।॥૧|॥ 
સમજુ સખીઓ સીતાજીને સાથે લઈને મનોહર વાણીથી ગીત ગાતાં ચાલી. સીતાજીના નવલ શરીર પર સુંદર 
સાડી સુશોભિત છે. જગતજનનીની મહાન શોભા અતુલનીય છે, ॥૧॥ 
ભૂષન સકલ સુદેસ સુહાએ | અંગ અંગ રચિ સખિન્હ બનાએ ।॥ 
રંગભૂમિ જબ સિય પગુ ધારી | દેખિ રૂપ મોહે નર નારી ।ર૨॥ 
સર્વે આભૂષણ પોતપોતાની જગ્યાએ શોભિત છે, જેને સખીઓએ અંગેઅંગમાં સારી રીતે સજાવીને પહેરાવ્યાં છે. 
જ્યારે સીતાજીએ. રંગભૂમિમાં પગ મૂક્યો, ત્યારે તેમનું [દિવ્ય] રૂપ જોઈને સ્્રી-પુરૃષ સર્વે મોહિત થઈ ગયાં. ॥ર॥ 
હરષિ સુરન્હ દુંદુભી બજાઈ | બરષિ પ્રસૂન અપછરા ગાઈ ।॥ 
પાનિ સરોજ સોહ જ્યમાલા | અવચટ ચિતએ સકલ ભુઆલા [ગા 
દેવતાઓએ હરખાઈને નગારાં વગાડ્યાં અને પુષ્પો વરસાવી અપ્સરાઓ ગાવા લાગી. સીતાજીના કરકમળોમાં 
જયમાળા સુશોભિત છે. તેમણે સર્વે રાજાઓ પર અચાનક એક ઊડતી નજર નાખી. ॥૩॥ 
સીય ચકિત ચિત રામહિ ચાહા | ભએ મોહબસ સબ નરનાહા ॥ 
મુનિ સમીપ દેખે દોઉ ભાઈ | લગે લલકિ લોચન નિધિ પાઈ ।૪॥ 


સીતાજી ચકિત મનથી કેવળ શ્રીરામજીને ખોળવા લાગ્યાં, ત્યારે સવૈ રાજાઓ મોહને વશ થઈ ગયા. સીતાજીએ 
મુનિની પાસે [બેઠેલા] બંને ભાઈઓને જોયા તો એમનાં નેત્ર પોતાનો ખજાનો પામીને લલચાઈને ત્યાં જ (શ્રીરામજીમાં) 
લાગી ગયાં (સ્થિર થઈ ગયા); ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-396 


દો૦: ગુરજન લાજ સમાજુ બડ દેખિ સીય સડકૂચાનિ | 
લાગિ બિલોકન સખિન્ડ તન રઘુબીરહિ ઉર આનિ 1॥।૨૪૮॥ 


પરંતુ ગુરુજનોની લાજથી તથા બહુ મોટા સમાજને જોઈને સીતાજી લજાઈ ગયાં. તે શ્રીરામચન્દ્રજીને હૃદયમાં 
લાવીને સખીઓની તરફ જોવા લાગ્યાં. ॥૨૪૮॥ 


ચૌ૦- રામ રૂપુ અરુ સિય છબિ દેખે | નર નારિન્હ પરિહરી નિમેષે ॥ 
સોચહિં સકલ કહત સડકુચાહીં | બિધિ સન બિનય કરહિં મન માહી ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું રૂપ અને સીતાજીની શોભા જોઈને સ્્રી-પુરૃષોએ પલકારા ત્યાગી દીધા (સર્વે એકીટશે તેમને જ 


જોવા લાગ્યા). બધા પોતાના મનમાં વિચારી રહ્યા છે, પણ કહેતાં સંકોચાય છે. મનમાં ને મનમાં તેઓ વિધાતાને પ્રાર્થના 
કરે છે - ॥૧॥ 


હરુ બિધિ બેગિ જનક જડતાઈ | મતિ હમારિ અસિ દેહિ સુહાઈ ॥ 

બિનુ બિચાર પનુ તજિ નરનાહૂ | સીય રામ કર કરે બિબાહૂ ॥ર૨॥ 

હે વિધાતા! જનકની મૂઢતાને શીદ્દ હરી લો અને અમારા જેવી જ એવી સુંદર બુદ્ધિ એમને આપો કે જેથી વિચાર 
કર્યા વગર રાજા પોતાનું પ્રણ છોડીને સીતાજીનો વિવાહ રામજી સાથે કરી દે. ॥૨॥ 

જગુ ભલ કહિહિ ભાવ સબ કાહૂ | હઠ કીન્હેં અંતહું ઉર દાહૂ ॥ 

એહિં લાલસાં મગન સબ લોગૂ | બરું સાંવરો જાનકી જોગુ ।॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-397 


સંસાર તેમને ભલો જ કહેશે, કેમકે આ વાત હર કોઈને સારી લાગે છે. હઠ કરવાથી અંતેય હૃદય બળશે. સર્વે લોકો 
એ જ લાલસામાં લીન થઈ રહ્યા છે કે જાનકીજીને યોગ્ય વર તો આ જ શામળો, જ છે. ॥૩॥ 


બંદીઓ દ્વારા જનકની પ્રતિજ્ઞા ધનુષ ન ઉપડ્યું 


તબ બંદીજન જનક બોલાએ ।| બિરિદાવલી કહત ચલિ આએ. ॥।॥ 
કહ નૃપુ જાઈ કહહુ પન મોરા | ચલે ભાટ હિય હરષુ ન થોરા ।૪॥ 
પછી રાજા જનકે બંદોજનો (ભાટો,)ને બોલાવ્યા, તેઓ બિરદાવલી (વંશની કીર્તિ) ગાતાં ચાલ્યા આવ્યા. રાજાએ 
કહ્યું - જઈને મારું પ્રણ સર્વેને કહો. ભાટ ચાલ્યા, તેમના હૃદયમાં આનંદ ઓછો ન હતો. ॥૪॥ 
દો૦; બોલે બંદી બચન બર સુનહું સકલ મહિપાલ [| 
પન બિદેહ કર ક્હહિં હમ ભુજા ઉઠાઈ બિસાલ 1।ર૨૪૯॥ 
ભાટોએ શ્રોષ્ઠ વચનો કહ્યાં - હે પૃથ્વીનું પાલન કરનારા સર્વે રાજાગણો ! સાંભળો ! અમે પોતાની ભુજાઓ ઉઠાવીને 
જનક્જીનું વિશાળ પ્રણ કહીએ છીએ - ॥૨૪૯॥ 
ચૌ૦- નૃપ ભુજબલુ બિધુ સિવધનુ રાહૂ | ગરુઅ કઠોર બિદિત સબ કાહૂ ॥ 
રાવનું બાનુ મહાભટ ભારે | દેખિ સરાસન ગવર્હિં સિધારે ॥૧|॥ 
રાજાઓની ભુજાઓનું બળ ચન્દ્રમાં છે, શિવજીનું ધનુષ રાહુ છે, તે ભારે છે, કઠોર છે એ સવેને વિદિત છે. મોટા 
ભારે યોદ્ધા રાવણ અને બાણાસુર પણ આ ધનૃષને જોઈને ચુપચાપ ચાલતા થયા છે (તેને ઉઠાવવાથી દુર રહ્યા સ્પર્શ 
કરવાની પણ હિંમત ન કરી). ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-398 


સોઈ પુરારિ કોદંડું કઠોરા | રાજ સમાજ આજુ જોઇ તોરા ॥ 
ત્રિભુવન જય સમેત બેદેહી | બિનહિં બિચાર બરઈ હઠિ તેહી ।॥ર૨॥ 


એ જ શિવજીના કઠોર ધનુષને આજે આ રાજસભામાં જે પણ તોડશે, ત્રણે લોકોના વિજયની સાથે જ જાનકીજી 
કોઈ પણ વિચાર કર્યા વગર હઠપૂવક તેનું વરણ કરશે. ॥૨॥ 


સુનિ પન સકલ ભૂપ અભિલાષે | ભટમાની અતિસય મન માખે ॥ 
પરિકર બાંધિ ઉઠે અકૂલાઈ | ચલે ઇધષ્ટદેવન્હ સિર નાઈ ।॥ગા 
પ્રણ સાંભળીને સર્વે રાજા લલચાઈ ઊઠ્યા, જે વીરતાના અભિમાની હતા, તે મનમાં ઘણા જ તમતમાયા. કમર 
કસીને અકળાઇને ઊઠ્યા અને પોતાના ઇષ્દેવોને શીશ નમાવીને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


તમકિ તાકિ તકિ સિવધનુ ધરહી | ઉઠઈ ન કોટિ ભાંતિ બલુ કરહી ॥ 
જિન્હ કે કછુ બિચારું મન માહીં | ચાપ સમીપ મહીપ ન જાહી ।૪॥| 
તેઓ રોષથી શિવજીના ધનુષ તરફ તાકીને જુએ છે અને પછી લક્ષ્ય પર દૃષ્ટિ જમાવીને તેને પકડે છે, કરોડો રીતે 
જોર લગાવે છે, પણ તે તેમનાથી ઊંચકાતું જ તથી. જે રાજાઓના મનમાં કંઈક વિવેક છે, તે ધનુષની પાસે જતા જ 
નથી. ॥૪॥ 
દો૦ તમકિ ધરહિં ધનુ મૂઢ નૃપ ઉઠઈ ન ચલહિ લજાઈ [| 
મનહું પાઈ ભટ બાહુૅંબલુ અધિકુ અધિકુ ગરુઆઈ 1[।રપબા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-399 


તે મૂર્ખ રાજા કોધથી આવેશપૂર્વક (કચકચાવીને) ધનુષને પકડે છે, પરંતુ જ્યારે નથી ઊંચકાતું તો લજાઈને ચાલ્યા 
જાય છે, જાણે વીરોની ભુજાઓનું બળ પામીને તે ધનુષ વધુ તે વધુ ભારે થતું જાય છે. ॥૨૫૦॥। 


ચૌ૦- ભૂપ સહસ દસ એકહિ બારા | લગે ઉઠાવન ટરઇ ન ટારા ॥ 
ડગઇ ન સંભુ સરાસનુ કેસે | કામી બચન સતી મનુ જેસેં ॥૧॥ 


પછી દસ હજાર રાજા એક સાથે જ ધનુષને ઉપાડવા લાગ્યા; તો પણ તે તેમના ટાળે નથી ટળતું. શિવજીનું તે ધનુષ 
એવું ડંગતું નહોતું, જેવું કામી પુરુષનાં વચનોથી સતીનું મન કંદીય ચલાયમાન નથી થતુ. ॥૧॥ 


સબ નૃપ ભએ જોગુ ઉપહાસી | જેસેં બિનુ બિરાગ સંન્યાસી ॥ 
કીરતિ બિજ્ય બીરતા ભારી | ચલે ચાપ કર બરબસ હારી [॥ર॥ 


સર્વે રાજા ઉપહાસને યોગ્ય થઈ ગયા, જેમ વેરાગ્ય વિના સંન્યાસી ઉપહાસને યોગ્ય થઈ જાય છે. કીર્તિ, વિજય, 
મોટી વીરતા - આ સર્વે તે ધનુષના હાથે પરાણે હારીને ચાલ્યાં ગયાં. ॥૨॥ 


શ્રીહત ભએ. હારિ હિર્યં રાજા | બૈઠે નિજ નિજ જાઈ સમાજા ।॥ 
નૃપન્ડ બિલોકિ જનકુ અકુલાને | બોલે બચન રોષ જનુ સાને ॥૩ગા 


રાજાઓ હૃદયથી હારીને શ્રીહીન (હતપ્રભ) થઈ ગયા અને પોતપોતાના સમાજમાં જઈ બેઠા. રાજાઓને [અસફળ] 
જોઈને જનક અકળાઈ ગયા અને એવાં વચન બોલ્યા જે જાણે ક્રોધમાં તરબોળ થયેલાં હતાં. ॥ગા 


દીપ દીપ કે ભૂપતિ નાના । આએ સુનિ હમ જો પનુ ઠાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-400 


દેવ દનુજ ધરિ મનુજ સરીરા | બિપુલ બીર આએ રનધીરા ।૪॥ 
મેં જે પ્રણ લીધું હતું, તે સાંભળી ઠ્દીપ ઠ્વીપના અનેક રાજાઓ આવ્યા. દેવતા અને દેત્ય પણ મનુષ્યનું શરીર ધારણ 
કરીને આવ્યા તથા બીજા પણ ઘણા જ રણધીર વીરો આવ્યા - ॥૪॥ 
દો૦: કુઅરિ મનોહર બિજ્ય બડિ કીરતિ અતિ કંમનીય [| 
પાવનિહાર બિરંચિ જનુ રચેઉ ન ધનુ દમનીય 1।[૨૫૧॥ 
પરંતુ મનોહર કન્યા, મહાન વિજય અને અત્યંત સુંદર કીર્તિને પામનારો બ્રહ્માએ કોઈને રચ્યો જ નથી; માટે તૂટનારું 
ધનુષ જાણે બનાવ્યું જ નથી (અર્થાત્‌ બ્રહ્માની સૃષ્ટિની કોઈ વ્યક્તિ આ ધનુષને ન તો તોડી શકે અને મનોહર કન્યા, 
વિજય અને કીર્તિ મેળવી શકે - સ્વયં પરમેશ્વર જ આ કાર્ય કરી શકે છે). ॥૨૫૧॥ 
ચૌ૦- કહહુ કાહિ યહુ લાભુ ન ભાવા । કાહું ન સંકર ચાપ ચઢાવા ॥ 
રહઉ ચઢાઉબ તોરબ ભાઈ | તિલુ ભરિ ભૂમિ ન સકે છડાઈ ।॥૧|॥ 
કહો, આ લાભ કોને સારો નથી લાગતો? પરંતુ કોઈએ પણ શંકરજીનું ધનુષ ન ચંઢાવ્યું. અરે ભાઈ! ચઢાવવું અને 
તોડવું તો દૂર રહ્યું, કોઈ તલભાર ભૂમિથી પણ છોડાવી ન શક્યું!॥૧॥ 
અબ જનિ કોઉ માખે ભટ માની | બીર બિહીન મહી મૈં જાની ॥ 
તજહું આસ નિજ નિજ ગૃહ જાહૂ | લિખા ન બિધિ બેદેહિ બિબાહૂ ॥ર૨॥ 


હવે, કોઈ વીરતાનો અભિમાની નારાજ ન થાય. મેં જાણી લીધું, પૃથ્વી વીરોથી ખાલી થઈ ગઈ. હવે, આશા છોડી 
પોતપોતાના ઘેર જાઓ; બ્રહ્માએ સીતાનો વિવાહ લખ્યો જ નથી. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-401 


સુકૃત જાઈ જોં પનુ પરિહરઊં | કુઅરિ કુઆરિ રહઉ કા કરઊં ॥ 
જો જનતેઉં બિનુ ભટ ભુબિ ભાઈ | તૌ પનુ કરિ હોતેઉં ન હેંસાઈ ।૩ા 


ષ્ટ 


જો પ્રણ છોડું તો પુણ્ય જાય છે, એટલે શું કરું, કન્યા કુંવારી જ રહે. જો હું જાણતો હોત કે પૃથ્વી વીરોથી શૂન્ય છે, 
તો પ્રણ કરીને ઉપહાસનું પાત્ર ન બનત. ॥૩॥ 


શ્રી લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ 
જનક બચન સુનિ સબ નર નારી | દેખિ જાનકિહિ ભએ દુખારી ॥ 
માખે લખનુ કુટિલ ભઈ ભૌંહેં | રદપટ ફરક્ત નયન રિસૌહેં 1૪॥ 


જતકના વચન સાંભળી બધાં સ્ત્રી-પુરૂષ જાનકીજીની તરફ જોઈને દુઃખી થયાં, પરંતુ લક્ષ્મણજી રોષે ભરાઈ ઊઠ્યા. 
તેમની ભ્રમરો વાંકો થઈ ગઈ, હોઠ ફરકવા લાગ્યા અને નેત્ર ક્રોધથી લાલ થઈ ગયાં. ॥૪॥ 


દો૦ કહિ ન સકત રઘુબીર ડર લગે બચન જનુ બાન [| 
નાઈ રામ પદ કમલ સિરુ બોલે ગિરા પ્રમાન [।રપરા॥ 


શ્રીરઘુવીરજીના ડરથી કંઈ કહી તો શકતા નથી, પણ જનકનાં વચન તેમને બાણ જેવાં લાગ્યાં. [જ્યારે ન રહી 
શક્યા ત્યારે] શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોમાં માથું નમાવી તેઓ યથાર્થ વચન બોલ્યા - ॥રપર॥ 
ચૌ૦- રઘુબંસિન્ડ મહું જહં કોઉ હોઈ | તેર્હિ સમાજ અસ કહઈ ન કોઈ ।॥ 
કહી જનક જસિ અનુચિત બાની | વિદ્યમાન રઘુકુલમનિ જાની 1।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-402 


રઘુવંશીઓમાંથી કોઈ પણ જ્યાં હોય છે, તે સમાજમાં આવાં વચન કોઈ નથી કહેતું, જેવાં અનુચિત વચન 
રઘુકુળશિરોમણિ શ્રીરામજીની ઉપસ્થિતિ જાણવા છતાં પણ જનકજીએ કહ્યાં છે. ॥૧॥ 
સુનહુ ભાનુકુલ પંકજ ભાનૂ | કહઉં સુભાઉ ન કછુ અભિમાનૂ ॥ 
જો તુમ્હારિ અનુસાસન પાવોૌં | કંદુક ઈવ બ્રહ્માંડ ઉઠાવો ।ર॥ 
હે સૂર્યકુળરૂપી। કમળના સૂર્ય! સાંભળો, હું સ્વભાવથી જ કહું છું, કંઈ અભિમાન કરીને નહીં. જો આપની આજ્ઞા 
પામું તો હું બ્રહ્માંડને દડાની જેમ ઊંચકી લઉં. ॥૨॥ 
કાચે ઘટ જિમિ ડારોં ફોરી | સકઉં મેરુ મૂલક જિમિ તોરી ॥ 
તવ પ્રતાપ મહિમા ભગવાના | કો બાપુરો પિનાક પુરાના ॥ગા 
અને એને કાચા ઘડાની જેમ ફોડી નાંખું. હું સુમેરુ પર્વતને મૂળાની જેમ તોડી શકું છું, હે ભગવાન ! આપના પ્રતાપના 
મહિમા સામે આ બિચારું જૂનું ધનૃષ તો કઈ ચીજ છે? ॥૩॥ 


નાથ જાનિ અસ આયસુ હોઊ 1 કૌતુક કરૌ બિલોકિઅ સોઊ ॥ 
કમલ નાલ જિમિ ચાપ ચઢાવો | જોજન સત પ્રમાન લૈ ધાવો 1॥૪॥ 


એમ જાણીને હે નાથ! આગ્યા હોય તો કંઈક ખેલ કરું, તેને પણ જુઓ, ધનુષને કમળની ડાંડીની જેમ ચઢાવી તેને 
લઈને સો યોજન સુધી દોડ્યો જાઉં. ॥૪॥ 


દો૦- તોરૌં છત્રક દંડ જિમિ તવ પ્રતાપ બલ નાથ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-403 


જોં ન કરૌ પ્રભુ પદ સપથ કર ન ધરૌ ધનુ ભાથ [।રપગા 
હે નાથ! આપના પ્રતાપના બળથી ધનુષને બીલાડીના ટોપની પેઠે તોડી નાંખું, જો આમ ન કરું તો પ્રભુના ચરણોનાં 


ષ્ટ 


સોગંદ છે કે ફરી હું ધનુષ અને ભાથાને કદીય હાથમાં લઈશ નહીં. ॥૨૫૩॥ 
ચૌ૦; લખન સકોપ બચન જે બોલે | ડગમગાનિ મહિ દિગ્ગજ ડોલે ॥ 
સકલ લોગ સબ ભૂપ ડેરાને | સિય હિર્યેં હરષુ જનકું સકચાને ॥૧॥ 
લક્ષ્મણજી કોધભર્યા વચન બોલ્યા કે તરત જ પૃથ્વી ડગુમગુ થવા લાગી અને દિશાઓના હાથી કાંપી ઊઠ્યા. બધા 
લોકો અને બધા રાજા ડરી ગયા, સીતાજીના હૃદયમાં હર્ષ થયો અને જનકજી સંકોચાઈ ગયા. 1! ૧॥ 
ગુર રઘુપતિ સબ મુનિ મન માહીં | મુદ્િતિ ભએ પુનિ પુનિ પુલકાહી ॥ 
સયનરહિં રઘુપતિ લખનુ નેવારે | પ્રેમ સમેત નિકટ બેઠારે ॥ર૨॥ 
ગુરુ વિશ્વામિત્રજી, શ્રીરઘુનાથજી અને સર્વે મુનિઓ મનમાં હરખાયા અને વારંવાર પુલકિત થવા લાગ્યા. 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ ઇશારાથી લક્ષ્મણને ના પાડી અને પ્રેમસહિત પોતાની પાસે બેસાડી દીધા. ॥૨॥ 
બિસ્વામિત્ર સમય સુભ જાની | બોલે અતિ સનેહમય બાની ।॥ 
ઉઠહુ રામ ભંજહુ ભવચાપા | મેટહુ તાત જનક પરિતાપા ॥૩ા 
વિશ્વામિત્રજી શુભ સમય જાણીને અત્યંત પ્રેમભરી વાણી બોલ્યા -- હે રામ! ઊઠો, શિવજીનું ધનુષ તોડો અને હે 
તાત! જનકનો શોક હરો. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-404 


સુનિ ગુરુ બચન ચરન સિરુ નાવા | હરષુ બિષાદુ ન કછુ ઉર આવા ॥ 
ઠાઢે ભએ ઉઠિ સહજ સુભાએ | ઠવનિ જુબા મૃગરાજુ લજાએં ।૪॥ 


ગુરુનાં વસન સાંભળીને શ્રીરામજીએ ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. એમના મનમાં ન હર્ષ થયો, ન વિષાદ; અને તેઓ 
પોતાની સિંહછટાથી યુવા સિંહને પણ શરમાવતા હોય તેમ સરળ સ્વભાવથી જ ઉઠીને ઊભા રહ્યા. 1૪॥ 
દો૦: ઉદિત ઉદય ગિરિ મંચ પર રઘુબર બાલપતંગ [| 
બિક્સે સંત સરોજ સબ હરપષપે લોચન ભુંગ ॥રપ૪॥ 
મંચરૂપી ઉદયાચળ ઉપર રઘુનાથજીરૂપી બાળસૂર્યનો ઉદય થત્તાં જ સર્વે સંતરૂપી કમળ ખીલી ઊઠયાં અને નેત્રરૂપી 
ભમરા હર્ષિત થઈ ગયા. ॥૨૫૪॥ 
ચૌ૦- નૃપન્ડ કેરિ આસા નિસિ નાસી | બચન નખત અવલી ન પ્રકાસી ॥ 
માની મહિપ કુમુદ સકુચાને | કપટી ભૂપ ઉલૂક લુકાને ॥૧॥ 
રાજાઓની આશારૂપી રાત્રિ નષ્ટ થઈ ગઈ. એમના વચનરૂપી તારાઓનો સમૂહ ચમકવો બંધ થઈ ગયો (તે મૌન 
થઈ ગયા). અભિમાની રાજારૂપી કુમુદ સંકોચાઈ ગયા અને કપટી રાજારૂપી ઘુવડો સંતાઈ ગયા. ॥૧॥ 
ભએ બિસોક કોક મુનિ દેવા | બરિસહિં સુમન જનાવહિં સેવા ॥ 
ગુર પદ બંદિ સહિત અનુરાગા | રામ મુનિન્હ સન આયસુ માગા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-405 


મુનિ અને દેવતારૂપી ચક્રવાક શોકરહિત થઈ ગયા. તેઓ ફૂલ વરસાવીને પોતાની સેવા પ્રકટ કરી રહ્યા છે. પ્રેમસહિત 
ગુરુના ચરણોની વંદના કરીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ મુનિઓની આજ્ઞા માગી. ॥૨॥ 


સહજર્હિં ચલે સકલ જગ સ્વામી | મત્ત મંજુ બર ડકુંજર ગામી ॥ 
ચલત રામ સબ પુર નર નારી | પુલક પૂરિ તન ભએ સુખારી ॥૩॥ 


સમસ્ત જગતના સ્વામી શ્રીરામજી સુંદર મદમસ્ત શ્રેષ્ઠ હાથીના જેવી ચાલથી સ્વાભાવિક જ ચાલ્યા. 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ચાલતાં જ નગરભરનાં સર્વે સ્્રી-પુરૃષ સુખી થઈ ગયાં અને એમનાં શરીર રોમાંચથી ભરાઈ ગયાં, 
॥ગા 


બંદિ પિતર સુર સુકૃત સંભારે | જો કઘછું પુન્ય પ્રભાઉ હમારે ॥ 
તો સિવધનુ મૃનાલ કી નાઈ | તોરહુ રામુ ગનેસ ગોસાઈ ।૪॥ 


તેમણે (નગરજનોએ) પિતૃ અને દેવતાઓની વંદના કરીને પોતાનાં પુણ્યોનું સ્મરણ કર્યું. જો અમારા પુણ્યોનો કંઈ 
પણ પ્રભાવ હોય તો, હે ગણેશ ગોસાઈ! રામચન્દ્રજી શિવજીના ધનુષને કમળની ડાંડીની પેઠે તોડી નાંખે. ॥૪॥ 


દો૦: રામહિ પ્રેમ સમેત લખિ સખિન્ડ સમીપ બોલાઈ [| 
સીતા માતુ સનેહ બસ બચન કહઇ બિલખાઇ ।ર૫૫॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીને [વાત્સલ્ય] પ્રેમની દષ્ટિએ (નિહાળીને અને સખીઓને સમીપ બોલાવી સીતાજીનાં માતા સ્નેહવશ 
સંકોચાઈને (વિલાપ કરતાં હોય તેમ) આ વચન બોલ્યાં - ॥૨૫૫॥ 


ચૌ૦; સખિ સબ કૌતુકુ દેખનિહારે । જેઉં કહાવત હિતૂ હમારે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-406 


કોઉ ન બુઝાઇ કહઇ ગુર પાહીં | એ બાલક અસિ હઠ ભલિ નાહી ॥૧॥ 
હે સખી! આ જે અમાર હિતેચ્છુ કહેવડાવે છે તે પણ બધા તમાશો જોવાવાળા છે. કોઈ પણ [એમના] ગુરુ 
વિશ્વામિત્રજીને સમજાવીને નથી કહેતા કે આ (રામજી) બાળક છે, એમના માટે આવો હઠ સારો નથી [જે ધનુષ રાવણ 
અને બાણાસુર - જેવા જગદ્વિજયી વીરોના હલાવવા છતાં ન હલી શક્યું, તેને તોડવા માટે મુનિ વિશ્વામિત્રજીએ રામજીને 
આજ્ઞા આપવી અને રામજીએ એને તોડવા માટે ચાલી નીકળવું રાણીને હઠ જણાયું, એટલે તે કહેવા લાગ્યાં કે ગુરુ 
વિશ્વામિત્રજીને કોઈ સમજાવતું પણ નથી]. ॥૧॥ 
રાવન બાન છુઆ નહિં ચાપા | હારે સકલ ભૂપ કરિ દાપા ॥ 
સો ધનુ રાજકુઅંર કર દેહી | બાલ મરાલ કિ મંદર લેહી ।॥ર૨॥ 
રાવણ અને બાણાસુર જે ધનુષને અડ્યા પણ નથી અને સર્વે રાજા ઘમંડ કરીને હારી ગયા, તે જ ધનુષ આ સુકુમાર 
રાજકુમારના હાથમાં આપી રહ્યા છે. હંસનું બચ્યું પણ ક્યાંય મંદરાચલ પર્વત ઉપાડી શકે છે? ॥ર॥ 
ભૂપ સયાનપ સકલ સિરાની | સખિ બિધિ ગતિ કછુ જાતિ ન જાની ॥ 
બોલી ચતુર સખી મૃદુ બાની | તેજવંત લઘુ ગનિઅ ન રાની ॥ગા 
[બીજો તો કોઈ સમજાવીને કહે કે ન કહે, રાજા તો મોટા સમજદાર અને જ્ઞાની છે, તેમણે તો ગુરુને સમજાવવાની 
ચેષ્ટા કરવી જોઈતી હતી, પરંતુ માલૂમ પડે છે કે] રાજાની પણ બધી સમજણ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હે સખી! વિધાતાની. 


ગતિ કંઈ જાણવામાં આવતી તથી. [આમ કહીને રાણી ચૂપ થઈ ગયાં]. ત્યારે એક ચતુર (રામજીના મહત્વને જાણનાર) 
સખી કોમળ વાણીમાં બોલી - હે રાણી! તેજવાનને [જોવામાં નાનો હોવા છતાંય] નાનો ન ગણવો જોઈએ. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-407 


કરહે કુંભજ કહે સિંધુ અપારા | સોષેઉ સુજસુ સકલ સંસારા ॥ 
રબિ મંડલ દેખત લઘુ લાગા | ઉદર્યે તાસુ તિભુવન તમ ભાગા 1।૪॥ 
ક્યાં ઘડાથી ઉત્પન્ન થનારા [નાનકડા] મુનિ અગસ્ત્ય અને ક્યાં અપાર સમુદ્ર? પરંતુ તેમણે તેને શોષી લીધો, 
જેમનો સુયશ આખા સંસારમાં છવાયેલો છે. સૂર્યસમૂહ જોવામાં નાનો લાગે છે, પણ તેનો ઉદય થતાં જ ત્રણેય લોકોનો 
અંધકાર નાસી જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦- મંત્ર પરમ લઘુ જાસુ બસ બિધિ હરિ હર સુર સર્બ | 
મહામત્ત ગજરાજ કહું બસ કર અંકુસ ખર્બ ॥ર૫૧॥ 
જેના વશમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને સરવે દેવતા છે, તે મંત્ર અત્યંત નાનો હોય છે, મહાન મદમસ્ત ગજરાજને 
નાનકડો અંકુશ વશમાં કરી લે છે. ॥૨૫૬॥ 


્્ઃ 


ચૌ૦- કામ કુસુમ ધનુ સાયક લીન્હે | સક્લ ભુવન અપને બસ કીન્હે ॥ 
દેબિ તજિઅ સંસઉ અસ જાની | ભંજબ ધનુષુ રામ સુનુ રાની ॥૧॥ 


કામદેવે ફૂલોનાં જ ધનુષ-બાણ લઈને સમસ્ત લોકોને પોતાના વશમાં કરી રાખ્યા છે. હે દેવી! આમ જાણીને સંદેહ 
ત્યાગી દો. હે રાણી ! સાંભળો, રામચન્દ્રજી ધનુષને અવશ્ય તોડશે જ. ॥૧॥ 


સખી બચન સુનિ ભૈ પરતીતી | મિટા બિષાદુ બઢી અતિ પ્રીતી ॥ 
તબ રામહિ બિલોકિ બેદેહી । સભય હદર્યાં બિનવતિ જેહિ તેહી ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-408 


સખીનાં વચન સાંભળીને રાણીને (શ્રીરામજીના સામર્થ્ય સંબંધે) વિશ્વાસ થઈ ગયો. તેમની ઉદાસી મટી ગઈ અને 
શ્રીરામજી પ્રત્યે તેમનો પ્રેમ અત્યંત વધી ગયો. તે સમયે શ્રીરામચંદ્રજીને જોઈને સીતાજી ભયભીત હૃદયે જે - તે દેવને 
પ્રાર્થના કરી રહ્યાં છે. ॥૨॥ 


મનહીં મન મનાવ અકુલાની | હોહું પ્રસન્‍ન મહેસ ભવાની ।॥ 
કરહુ સફલ આપનિ સેવકાઈ | કરિ હિતુ હરહુ ચાપ ગરુઆઈ ॥।ગા 


તેઓ વ્યાકુળ થઈને મનમાં ને મનમાં વિનવણી કરી રહ્યાં છે - હે મહેશ-ભવાની! મારા પર પ્રસન્‍ન થાઓ, મેં 
આપની જે સેવા કરી છે તેને સફળ કરો અને મારા પર સ્નેહ કરીને ધનુષના ભારેપણાને હરી લો. ॥૩॥ 


ગનનાયક બર દાયક દેવા | આજુ લગેં કીન્હિઉં તુઅ સેવા ॥ 
બાર બાર બિનતી સુનિ મોરી | કરહું ચાપ ગુરુતા અતિ થોરી ।૪॥ 
હે ગણોના નાયક! વર આપનારા દૈવ ગણેશજી! મેં આજના જ માટે તમારી સેવા કરી હતી. વારવાર મારી વિનંતી 
સાંભળીને ધનુષનું ભારેપણું ઘણું જ ઓછું કરી નાખો. ॥૪॥ 
દો૦ દેખિ દેખિ રઘુબીર તન સુર મનાવ ધરિ ધીર [| 
ભરે બિલોચન પ્રેમ જ્લ પુલકાવલી સરીર ॥૨૫૭॥ 


શ્રીરઘુનાથજીની તરફ જોઈ જોઈને સીતાજી ધીરજ ધરીને સૂર્યનારાયણને મનાવી રહ્યાં છે, તેમનાં નેત્રોમાં પ્રેમનાં 
આંસુ ભર્યા છે અને શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. ॥૨૫૭॥ 


ચૌ૦- નીકે નિરખિ નયન ભરિ સોભા | પિતુ પનુ સુમિરિ બહુરિ મનુ છોભા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-409 


અહહ તાત દારુની હઠ ઠાની | સમુઝ્ત નહિં કછુ લાભુ ન હાની ॥૧॥ 
સારી રીતે નેત્રો ભરીને શ્રીરામજીની શોભા જોઈને, પછી પિતાના પ્રણનું સ્મરણ કરીને સીતાજીનું મન ક્ષુબ્ધ થઈ 
ગયું. [તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યાં -] અહો! પિતાજીએ ઘણું જ કઠણ હઠ નિરધાર્યું છે, તેઓ નફો-નુકસાન કંઈ 
પણ નથી સમજી રહ્યા. ॥૧॥ 
સચિવ સભય સિખ દેઈ ન કોઈ | બુધ સમાજ બડ અનુચિત હોઈ ॥ 
કરહે ધનુ કુલિસહુ ચાહિ કઠોરા | કહં સ્યામલ મૃદુગાત કિસોરા ॥ર૨॥ 
મંત્રીઓ ડરી રહ્યા છે, માટે કોઈ એમને શિખામણ પણ આપતું નથી, પંડીતોની સભામાં આ ઘણું જ અનુચિત થઈ 
રહ્યું છે. ક્યાં તો વજથી પણ અધિક કઠોર ધનુષ અને ક્યાં એ કોમળશરીર કિશોર શ્યામસુંદર!॥૨॥ 
બિધિ કેહિ ભાંતિ ધરૌ ઉર ધીરા | સિરસ સુમન કન બેધિઅ હીરા ॥ 
સકલ સભા કે મતિ ભૈ ભોરી | અબ મોહિ સંભુચાપ ગતિ તોરી ॥૩॥ 
હે વિધાતા! હું હૃદયમાં કઈ રીતે ધીરજ રાખું, સરસિયાના ફૂલના કણથી ક્યાંય હીરો છેદી શકાય છે? આખી 
સભાની બુહદ્ઠી બહેર મારી ગઈ છે (બાવરી થઈ ગઈ છે), એટલે હે શિવજીના ધનુષ! હવે તો મને તારો જ આશરો છે. 
॥૩॥ 
નિજ જડતા લોગન્ડ પર ડારી | હોહિ હરુઅ રઘુપતિહિ નિહારી ॥ 
અતિ પરિતાપ સીય મન માહીં | લવ નિમેષ જુગ સય સમ જાહીં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-410 


[શ્રીસીતાજી ધનુષને વીનવી રહ્યાં છે કે] તું તારી જડતા (ભારેપણું) લોકોના ઉપર નાખીને, શ્રીરઘુનાથજી [ના 
સુકુમાર શરીર ]ને જોઈને [એટલું જ] હલકું થઈ જા, [જેથી શ્રીરામજી તેને સરળતાથી ઉઠાવી શકે]. આ રીતે સીતાજીના 
મનમાં ઘણો જ સંતાપ થઈ રહ્યો છે. 'નિમેષનો એક લવલેશ માત્ર પણ સો યુગ સમાન વીતી રહ્યો છે. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રભુહિ ચિતઈ પુનિ ચિતવ મહિ રાજ્ત લોચન લોલ ।| 

ખેલત મનસિજ મીન જુગ જનુ બિધુ મંડલ ડોલ 1।ર૨૫૮॥ 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને પછી પૃથ્વી તરફ જોતાં સીતાજીનાં ચંચળ નેત્રો એવી રીતે શોભિત થઈ રહ્યાં છે, જાણે 
ચન્દ્રમંડળરૂપી ડોલમાં કામદેવરૂપી બે માછલીઓ રમી રહી હોય. ॥૨૫૮॥ 


ગુ 


ચૌ૦- ગિરા અલિનિ મુખ પંકજ રોકી | પ્રગટ ન લાજ નિસા અવલોકી ॥ 
લોચન જ્લુ રહ લોચન કોના | જેસેં પરમ કૃપન કર સોના 1।૧॥ 


સીતાજીની વાણીરૂપી ભમરીને તેમના મુખરૂપી કમળે રોકી રાખ્યા છે. લજ્જારૂપી રાત્રિને જોઈને તે પ્રકટ નથી થઈ 
રહી. નેત્રોનું જળ નેત્રોના ખૂણામાં જ રહી જાય છે, જેમ અતિ કંજૂસનું સોનું દટાયેલ જ રહી જાય. ॥૧॥ 


સકુચી બ્યાકુલતા બડિ જાની | ધરિ ધીરજુ પ્રતીતિ ઉર આની ।॥ 
તન મન બચન મોર પનુ સાચા | રઘુપતિ પદ સરોજ ચિતુ રાચા ॥ર૨॥ 


પોતાની વધેલી વ્યાકુળતા જોઈને સીતાજી સંકોચાઈ ગયાં અને ધીરજ ધરીને હૃદયમાં વિશ્વાસ આણ્યો કે જો તન, 
મન અને વચનથી મારું પ્રણ સાચું છે અને શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણકમળોમાં મારુ ચિત્ત વાસ્તવમાં અનુરક્ત છે, ॥૨॥ 


તૌ ભગવાનુ શકલ ઉર બાસી | કરિહિ મોહિ રઘુબર કે દાસી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-411 


જેહિ કે જેહે પર સત્ય સનેહૂ | સો તેહિ મિલઇ ન કછુ સંદેહ ॥ગા 
તો સર્વેના હૃદયમાં નિવાસ કરનારા ભગવાન મને રઘુશ્રેષ્ઠ શ્રીરામચન્દ્રજીની દાસી અવશ્ય બનાવશે. જેનો જેના 

પર સાચો સ્નેહ હોય છે, તે તેને મળે જ છે, આમાં કોઈ સંશય નથી. ॥૩॥ 
પ્રભુ તન ચિતઈ પ્રેમ તન ઠાના | કૃપાનિધાન રામ સબુ જાના ॥ 
સિયહિ બિલોકિ તકેઉ ધનુ કેસે | ચિતવ ગરુરુ લઘુ બ્યાલહિ જેસેં ॥૪ા! 


પ્રભુની સામે જોઈ સીતાજીએ. તનથી પ્રેમ નિર્ધારી લીધો (અર્થાત્‌ એમ નિશ્ચય કરી લીધો કે આ શરીર એમનું જ 
થઈને રહેશે કાં તો રહેશે જ નહિ.) કૃપાનિધાન શ્રીરામજી બધું જ જાણી ગયા. તેમને સીતાજીને જોઈને ધનુષની તરફ 
એવી રીતે જોયું, જેમ ગરુડજી નાનકડા સાંપને જુએ છે. ॥૪॥ 
દો૦- લખન લખેઉ રઘુબંસમનિ તાકેઉ હર કોદંડુ 

પુલકિ ગાત બોલે બચન ચરન ચાપિ બ્રહ્માંડુ ।રપલા 

આ બાજુ જ્યારે લક્ષ્મણજીએ જોયું કે રઘુકુળમણિ શ્રીરામચન્દ્રજીએ શિવજીના ધનૃષની સામે જોયું છે તો તેઓ 
શરીરથી પુલકિત થઈત્તે બ્રહ્માંડને ચરણોથી દબાવી વચન બોલ્યા - ॥૨૫૯॥ 
ચૌ૦- દિસિકુંજરહુ કંમઠ અહિ કોલા | ધરહુ ધરનિ ધરિ ધીર ન ડોલા ॥ 

રામુ ચહહિં સંકર ધનુ તોરા | હોહુ સજગ સુનિ આયસુ મોરા ॥૧| 
હે દિગ્ગજો! હે કચ્છપ, હે શેષ, હે વારાહ! ધીરજ ધરીને પૃથ્વીને પકડી રાખજો, જેથી તે ડોલી ન શકે. શ્રીરામચન્દ્રજી 
શિવજીના ધનુષને તોડવા ઈચ્છે છે. મારી આજ્ઞા સાંભળી બધા સાવધાન થઈ જાઓ. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-412 


ચાપ સમીપ રામુ જબ આએ. । નર નારિન્ડ સુર સુકૃત મનાએ ।॥ 
સબ કર સંસઉ અરુ અગ્યાનુ | મંદ મહીપન્ડ કર અભિમાનુ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજી જ્યારે ધનુષની નજીક આવ્યા ત્યારે સર્વ સ્્રી-પુરૃષોએ દેવતાઓ અને પુણ્યોને મનાવ્યાં (યાદ કર્યા). 
સર્વેનો સંદેહ અને અજ્ઞાન, નીચ રાજાઓનું અભિમાન હારીને, ॥૨॥ 


ભૃગુપતિ કેરિ ગરબ ગરુઆઈ | સુર મુનિબરન્ડ કેરિ કદરાઈ ॥ 
સિય કર સોચુ જનક પછિતાવા | રનિન્ડ કર દારુન દુખ દાવા ॥૩॥ 


પરશુરામજીના ગર્વની ગુરુતા, દેવતા અને શ્રેષ્ઠ મુનિઓનું બેબાકણાપણું સીતાજીનો શોક, જનકજીનો પશ્ચાત્તાપ 
અને રાણીઓના દારણ દુઃખનો દાવાનળ, (હારીને) ॥૩॥ 


સંભુચાપ બડ બોહિતુ પાઈ | ચઢે જાઈ સબ સંગુ બનાઈ ।॥ 
રામ બાહુંબલ સિંધુ અપારૂ | ચહત પારું નહિં કોઉ કડહારૂ ।૪॥ 


એ બધાં શિવજીના ધનુષરૂપી મોટા વહાણને પામી, સમાજ બનાવી તેની ઉપર જઈ ચડ્યાં. એ બધા શ્રીરામચન્દ્રજીની 
ભૂજાઓના બળરૂપી અપાર સમુદ્રને પાર કરવા ઇચ્છે છે, પરંતુ કોઈ કેવટ મળતો નથી, ॥૪॥ 


ધનુષ તોડવું 
દો૦ રામ બિલોકે લોગ સબ ચિત્ર લિખે સે દેખિ [| 
ચિતઈ સીય કુપાયતન જાની બિક્લ બિસેષિ ॥૨૧૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-413 


શ્રીરામજીએ. સર્વે લોકોની સામે જોયું અને તેમને ચિત્રમાં ચીતરેલા જેવા જ (સ્થિર) જોઈને, પછી કૃપાધામ 
શ્રીરામજીએ સીતાજીની સામે જોયું અને તેમને વિશેષ વ્યાકુળ જાણ્યાં. ॥૨૧૦॥ 


ચૌ૦- દેખી બિપુલ બિકલ બૈદેહી । નિમિષ બિહાત કલપ સમ તેહી ॥ 
તૃષિત બારિ બિનુ જો તનુ ત્યાગા | મુએ કરઈ કા સુધા તડાગા ॥૧॥ 


તેમણે જાનકીજીને અત્યંત વ્યાકુળ જોયાં, જેમની એક-એક ક્ષણ કલ્પ સમાન વીતી રહી હતી. જો તરસ્યો માણસ 
જળ વિના શરીર છોડી દે, તો તેના મૂઆ પછી અમૃતનું તળાવ પણ શું કરશે? ॥૧॥ 


કા બરષા સબ કુષી સુખાને । સમય ચુકે પુનિ કા પછિતાનેં ॥ 
અસ જિયં જાનિ જાનકી દેખી । પ્રભુ પુલકે લખિ પ્રીતિ બિસેષી ॥૨॥ 


બધી ખેતી સુકાઈ જાય પછી વર્ષા શું કામની? સમય વીતી ગયા પછી પસ્તાવાથી શું લાભ? અંતરમાં એમ 
સમજીને શ્રીરામજીએ. જાનકીજીની તરફ જોયું અને એમનો વિશેષ પ્રેમ જાણીને તેઓ પુર્લાકેત થઈ ગયા. ॥૨॥ 


ગુરહિ પ્રનામુ મનર્હિં મન કીન્હા | અતિ લાઘર્વે ઉઠાઈ ધનુ લીન્હા ॥ 
દમકેઉ દામિનિ જિમિ જબ લયઊ. | પુનિ નભ ધનુ મંડલસમ ભયઊ. 1।॥૩ા 


મનમાં ને મનમાં તેમણે ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા અને ઘણી જ સ્ફૂર્તિથી ધનુષને ઊંચકી લીધું. જ્યારે એને [હાથમાં] 
લીધું, ત્યારે તે ધનુષ વીજળીની જેમ ચમક્યું અને પછી આકાશમાં મંડળ-જેવું (મંડલાકાર-ગોળાકાર) થઈ ગયું. ॥૩॥ 


લેત ચઢાવત ખેંચત ગાઢેં | કાહું ન લખા દેખ સબુ ઠાઢેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-414 


તેહિ છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા | ભરે ભુવન ધુનિ ઘોર કઠોરા ॥૪॥ 
ધનુષ લેતાં, ચઢાવતાં અને જોરથી ખેંચતાં કોઈએ. ન જાણ્યા. (અર્થાત્‌ આ ત્રણે કામ એટલી ઝડપથી થયાં કે ધનુષને 
ક્યારે ઊંચક્યું, ક્યારે ચઢાવ્યું અને ક્યારે ખેંચ્યું, એની કોઇને ખબર જ ન પડી); બધાએ શ્રીરામજીને [ધનુષ ખેંચી] 
ઊભેલા જોયા. એ. જ ક્ષણે શ્રીરામજીએ. ધનુષને વચમાંથી તોડી નાંખ્યું. ભયંકર કઠોર ધ્વનિ [બધા] બધા લોકોમાં 
પ્રતિધ્વનિત થઈને ગુંજી ઊઠી. ॥૪॥ 
છં૦ ભરે ભુવન ઘોર કઠોર રવ રબિ બાજિ તજિ મારગુ ચલે | 
ચિડ્કરહિં દિગ્ગજ ડોલ મહિ અહિ કોલ ફૂરુમ કલમલે ।॥ 
સુર અસુર મુનિ કર કાન દીન્હે સકલ બિકલ બિચારહી | 
કોદંડ ખુંડેઉ રામ તુલસી જ્યતિ બચન ઉચારહી ॥।॥ 
ઘોર, કઠોર અવાજથી [સર્વે] લોક ભરાઈ ગયા, સૂર્યના ઘોડા માર્ગ છોડીને ચાલવા લાગ્યા. દિગ્ગજો ચિત્કારવા 
લાગ્યા. ધરતી ડોલવા લાગી. શેષ, વારાહ અને કચ્છપ ખળભળી ઊઠ્યા, દેવો, રાક્ષસો અને મુનિઓએ કાન પર હાથ 
મૂક્યાં અને સર્વે વ્સાકુળ થઈને વિચારવા લાગ્યા. તુલસીદાસજી કહે છે; [જ્યારે બધાને નિશ્ચય થઈ ગયો કે] શ્રીરામજીએ 
ધનુષને તોડી નાખ્યું, ત્યારે બધા શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય' બોલવા લાગ્યા. ॥૫॥ 


સો૦- સંકર ચાપુ જહાજુ સાગરું રઘુબર બાહુંબલુ 
બૂડ સો સકલ સમાજુ ચઢા જો પ્રથમહિં મોહ બસ 1।૨૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-415 


શિવજીનું ધનુષ વહાણ છે અને શ્રીરામજીની ભૂજાઓનું બળ સમુદ્ર છે. ધનુષ તૂટવાથી તે આખોય સંઘ ડુબી ગયો 
જે મોહવશ થઈને અગાઉ આ વહાણ ઉપર ચઢ્યો હતો, [જેનું વર્ણન આગળ આવ્યું છે] ॥૨૬૧॥ 


ચૌ૦- પ્રભુ દોઉ ચાપખંડ મહિ ડારે | દેખિ લોગ સબ ભએ સુખારે ॥ 
કૌસિકરૂપ પયોનિધિ પાવન । પ્રેમ બારિ અવગાહુ સુહાવન ।૧॥ 


પ્રભુએ ધનુષના બંને ટુકડા પૃથ્વી પર નાખી દીધા. આ જોઈને બધા લોકો સુખી થયા. વિશ્વામિત્રરૂપી પવિત્ર 
સમુદ્રમાં; જેમાં પ્રેમરૂપી સુંદર અગાધ જળ ભર્યું છે, ॥૧॥ 


રામરૂપ રાકેસુ નિહારી | બઢત બીચિ પુલકાવલિ ભારી ।॥ 
બાજે નભ ગહગહે નિસાના | દેવબધુ નાચહિં કરિ ગાના ।ર૨॥ 


રામરૂપી પૂર્ણ ચન્દ્રને જોઈને પુલકાવલિરૂપી ભારે લહેરો વધવા લાગી, આકાશમાં અત્યંત જોરથી નગારાં વાગવા 
લાગ્યાં અને દેવાંગનાઓ ગાન કરીને નાચવા લાગી. ॥ર॥ 


બ્રહ્માદિક સુર સિદ્ધ મુનીસા | પ્રભુહિ પ્રસંસર્હિ દેહિં અસીસા ॥ 
બરિસર્હિ સુમન રંગ બહુ માલા | ગાવહિં કિન્નર ગીત રસાલા ॥ગા 


બ્રહ્મા આદિ દેવતા, સિદ્ધ અને મુનીશ્વરજન પ્રભુની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. તેઓ 
રંગબેરંગી ફૂલો અને માળાઓ વરસાવી રહ્યા છે. કિન્નરજન રસીલાં ગીત ગાઈ રહ્યા છે. ॥૩॥ 


રહી ભુવન ભરિ જય જય બાની | ધનુષ ભંગ ધુનિ જાત ન જાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-416 


મુદિત કહહિં જહં તર્હેં નર નારી | ભંજેઉ રામ સંભુધનુ ભારી 1।૪॥ 


ધનુષ ભંગ થયો તેના પ્રચંડ ધ્વનિ સાથે જ 'શ્રીરામજીએ. ભારે ધનુષ તોડી નાખ્યું'ના ધ્વનિ સાથે જ ચારેય બાજુ 
જયજયકારનો ધ્વનિ સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં છવાઈ ગયો. જયજયકારનો ધ્વનિ ઘણીવાર સુધી ચાલતો રહ્યો જેથી લૌકોને 
ખબર જ ન પડી કે ધનુષભંગનો ધ્વનિ ક્યારે વિલીન થઈ ગયો. ચારેબાજુ નરનારી શ્રીરામજીની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. 
॥૪॥ 


પુષ્પહાર, પરશુરામનું આગમન અને ક્રોધ 
દો૦- બંદી માગધ સૂતગન બિરૂદ બદર્હિ મતિધીર 
કરહિં નિછાવરિ લોગ સબ હય ગય ધન મની ચીર 1।ર૨૧૨ર॥ 


ધિર બુદ્ધિવાળા, ભાટ, માગધ અને સૂતજનો બિરુદાવલી (કીર્તિ)નાં વખાણ કરી રહ્યા છે. સર્વે લોકો ઘોડા, હાથી, 
ધન, મણિ અને વસ્ત્ર ન્યોછાવર કરી રહ્યા છે. ॥૨૧૨॥ 
ચૌ૦- ઝાંઝિ મૃદંગ સંખ સહનાઈ | ભેરિ ઢોલ દુંદુભી સુહાઈ ॥ 
બાજહિ બહુ બાજને સુહાએ | જહં તહં જુબતિન્ડ મંગલ ગાએ 1।૧॥ 
ઝાંઝ, મૃદંગ, શંખ, શરણાઈ, દુંદુભી અને સોહામણાં નગારાં આદિ ઘણી જાતનાં સુંદર વાજાં વાગી રહ્યાં છે. સર્વત્ર 
યુવતીઓ મંગળ ગીતો ગાઈ રહી છે. ॥૧॥ 


સખિન્ડ સહિત હરષી અતિ રાની | સૂખત ધાન પરા જનુ પાની ॥ 
જનક લહેઉ સુખુ સોચુ બિહાઈ | પૈરત થકે થાહ જનુ પાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-417 


સખીઓસહિત રાણી અત્યંત હરખાયાં, જાણે સૂકાતાં ધાન્ય પર પાણી વરસ્યું હોય. જનકજીએ શોક ત્યજીને સુખ 
પ્રાપ્ત કર્યું, જાણે તરતાં તરતાં થાકેલા પુરૂષે આધાર મેળવી લીધો હોય. ॥૨॥ 
શ્રીહત ભએ ભૂપ ધનુ ટૂટે । જેસે દિવસ દીપ છબિ છૂટે ॥ 
સીય સુખહિ બરનિઅ કેહિ ભાંતી | જનુ ચાતકી પાઈ જલુ સ્વાતી ॥ગા 


ધનુષ તૂટી જવાથી રાજા લોકો એવા શ્રીહીન (નિસ્તેજ) થઈ ગયા જેમ દિવસે દીપકની શોભા જતી રહે છે. સીતાજીનું 
સુખ એવી રીતે વર્ણવી શકાય; જેમ ચાતકી સ્વાતીનું જળ પામી ગઈ હોય. ॥૩॥ 


રામહિ લખનુ બિલોક્ત કૈસે । સસિહિ ચકોર કિસોરકુ જેસે ॥ 
સતાનંદ તબ આયસુ દીન્હા | સીતા ગમનુ રામ પહિં કીન્હા ।૪॥ 


શ્રીરામજીને લક્ષ્મણજી એવી રીતે જોઈ રહ્યા છે, જેમ ચંન્દ્રમાને ચકોરનું બચ્ચું જોઈ રહ્યું હોય, ત્યારે શતાનન્દજીએ 
આજ્ઞા આપી અને સીતાજીએ શ્રીરામજીની પાસે પ્રયાણ કર્યું. ॥૪॥ 


દો૦- સંગ સખી સુંદર ચતુર ગાવર્હિ મંગલચાર 
ગવની બાલ મરાલ ગતિ સુષમા અંગ અપાર 1॥[।ર૨૧૬૩ા 


સાથે સુંદર ચતુર સખીઓ મંગળાચારનાં ગીતો ગાઈ રહી છે; સીતાજી બાળહંસિની જેવી ચાલે ચાલ્યાં. તેમનાં 
અંગોમાં અપાર શોભા છે. ॥૨૬૩॥ 


ચૌ૦- સખિન્ડ મધ્ય સિય સોહતિ કેસે | છબિગન મધ્ય મહાછબે જેસે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-418 


કર સરોજ જ્યમાલ સુહાઈ | બિસ્વ બિજ્ય સોભા જેહિં છાઈ ।૧|॥ 
સખીઓની વચમાં સીતાજી એવાં શોભિત થઈ રહ્યાં છે; જેમ ઘણી જ શોભાઓની વચમાં મહાશોભા હોય. 
કરકમળમાં સુંદર જયમાળા છે, જેમાં વિશ્વવિજયની શોભા છવાયેલી છે. ॥૧॥ 
તન સકોચુ મન પરમ ઉછાહૂ | ગૂઢ પ્રેમુ લખિ પરઈ ન કાહૂ ॥ 
જાઇ સમીપ રામ છબિ દેખી | રહિ જનુ કુઅંરિ ચિત્ર અવરેખી ।ર૨॥ 
સીતાજીના તનમાં સંકોચ છે, પણ મનમાં પરમ ઉત્સાહ છે. તેમનો આ ગુપ્ત પ્રેમ કોઈના જાણ્યામાં આવતો નથી. 
સમીપ જઈને, શ્રીરામજીની શોભા જોઈ રાજકુમારી સીતાજી જાણે ચિત્રમાં ચીતર્યા હોય તેવા થઈ ગયાં, ॥ર॥ 
ચતુર સખી લખિ કહા બુઝાઈ | પહિરાવહુ જયમાલ સુહાઈ ॥ 
સુનત જુગલ કર માલ ઉઠાઈ । પ્રેમ બિબસ પહિરાઈ ન જાઈ ।૩ગા 
આ દશા જોઈને ચતુર સખીએ સમજાવીને કહ્યું - “સોહામણી જયમાળા પહેરાવો. આ સાંભળી સીતાજીએ બંને 
હાથેથી માળા ઊંચકી, પણ પ્રેમ વિવશ હોવાથી પહેરાવી ન શકાઈ. ॥૩॥ 
સોહત જનુ જુગ જલજ સનાલા | સસિહિ સભીત દેત જયમાલા ॥ 
ગાવહિં છબિ અવલોકિ સહેલી | સિર્યી જયમાલ રામ ઉર મેલી ।૪॥ 


[તે સમયે તેમના હાથ એવા સુશોભિત થઈ રહ્યા છે] જાણે ડાંડીઓસહિત બે કમળ ચંદ્રમાને બીતાં બીતાં જયમાળા 
આપી રહ્યાં હોય. આ શોભાને જોઈને સખીઓ ગાવા લાગી. ત્યારે સીતાજીએ શ્રીરામજીના ગળામાં જયમાળા પહેરાવી, 
॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-419 


સો૦- રઘુબર ઉર જ્યમાલ દેખિ દેવ બરિસર્હિ સુમન 1।| 
સકુચે સકલ ભુઆલ જનુ બિલોકિ રબિ ડકુમુદગન 1॥।૨૧૪॥ 
શ્રીરઘુનાથજીના હૃદય પર જયમાળા જોઈને દેવો ફૂલ વરસાવા લાગ્યા. સમસ્ત રાજાજનો એવી રીતે સંકોચાઈ ગયા 
જાણે સૂર્યને જોઈ કુમુદોનો સમૂહ સંકોચાઈ જાય. ॥૨૧૪॥ 
ચૌ૦- પુર અરુ બ્યોમ બાજને બાજે | ખલ ભએ મલિન સાધુ સબ રાજે ॥ 
સુર કિન્નર નર નાગ મુનીસા | જય જય જ્ય ડહિ દેહિં અસીસા ॥૧॥ 
નગર અને આકાશમાં વાજાં વાગવા લાગ્યાં. દુષ્ટ લોકો ઉદાસ થઈ ગયા અને સજ્જન લોકો સર્વે પ્રસન્ન થઈ ગયા. 
દેવતા, કિન્નર, મનુષ્ય, નાગ અને મુનીશ્વર જયજયકાર કરીને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. ॥૧॥ 
નાચર્હિ ગાવર્હિ બિબુધ બધૂટી | બાર બાર ડકુસુમાંજલેિ છૂટી ॥ 
જહં તહં બિપ્ર બેદ ધુનિ કરહીં | બંદી બિરિદ્ાવલિ ઉચ્ચરહી ॥૨॥ 
દેવાંગનાઓ નાચવા-ગાવા લાગી છે. વારંવાર હાથોમાંથી પુષ્પોની અંજલિઓ છુટી રહી છે. ચારેકોર બ્રાહ્મણ 
વેદધ્વાનિ કરી રહ્યા છે અને ભાટ લોકો બિરુદાવલી (કુલકીર્તિ) વખાણી રહ્યા છે. ॥૨॥ 
મહિ પાતાલ નાક જસુ બ્યાપા | રામ બરી સિય ભંજેઉ ચાપા ॥ 
કરહિં આરતી પુર નર નારી | દેહિં નિછાવરિ બિત્ત બિસારી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-420 


પૃથ્વી, પાતાળ અને સ્વર્ગ ત્રણેય લોકોમાં યશ ફેલાઈ ગયો કે શ્રીરામચન્દ્રજીએ ધનુષ તોડી નાખ્યું અને સીતાજીનું 
વરણ કરી લીધું. નગરનાં નર-નારી આરતી કરી રહ્યાં છે અને પોતાની સંપત્તિ (યોગ્યતા)ને ભૂલાવી (સામર્થ્યથી અત્યંત 
અધિક) ન્યોછાવર કરી રહ્યાં છે. ॥૩॥ 
સોહતિ સીય રામ કે જોરી | છબિ સિંગારું મનહું એક ઠોરી ॥ 
સખી કહહિં પ્રભુપદ ગહું સીતા | કરતિ ન ચરન પરસ અતિ ભીતા ॥૪॥ 
શ્રીસીતા-રામજીની જોડી એવી સુશોભિત થઈ રહી છે જાણે સુંદરતા અને શ્રુંગારરસ એકત્ર થઈ ગયા હોય. સખીઓ 


કહી રહી છે - સીતે! સ્વામીનાં ચરણોને સ્પર્શો; પરંતુ સીતાજી અત્યંત ભયભીત. થઈ તેમનાં ચરણને સ્પર્શ કરતાં નથી. 
॥૪॥ 


દો૦; ગૌતમ તિય ગતિ સુરતિ કરિ નહિં પરસતિ પગ પાનિ | 
મન બિહસે રઘુબંસમનિ પ્રીતિ અલૌકિક જાનિ ॥૨૬૫॥ 
ગૌતમજીની સ્ત્રી અહલ્યાની ગતિનું સ્મરણ કરીને સીતાજી શ્રીરામજીના ચરણોને હાથેથી સ્પર્શ કરી રહ્યાં નથી. 
સીતાજીનો અલૌકિક પ્રેમ જાણીને રઘુકુલમણિ શ્રીરામચન્દ્રજી મનમાં હસ્યા, ॥૨૬૫॥ 
ચૌ૦- તબ સિય દેખિ ભૂપ અભિલાષે | કૂર કપૂત મૂઢ મન માખે ॥ 
ઉઠિ ઉઠિ પહિરિ સનાહ અભાગે | જહૈં તર્હેં ગાલ બજાવન લાગે ॥૧॥ 


તે સમયે સીતાજીને જોઈને કેટલાક રાજા લોકો લલચાઈ ઊઠ્યા. તે દુષ્ટ, કપૂત અને મૂઢ રાજા મનમાં ઘણા રોષે 
સ્‌ ન્‌ સિ ન ન 
ભરાયા. તે અભાગિયા ઊઠી-ઊઠીને, કવચ પહેરીને, જ્યાં-ત્યાં ગાલ બજાવવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-421 


લેહુ છડાઈ સીય કહ કોઊ | ધરિ બાંધહુ નૃપ બાલક દોઊ ।॥ 
તોરેં ધનુષુ ચાડું નર્હિં સરઈ | જીવત હમહિ કુર્અરિ કો બરઈ ।ર॥ 


કોઈ કહે છે, સીતાને છીનવી લો અને બંને રાજકુમારોને પકડીને બાંધી લો. ધનુષ તોડવાથી ઈચ્છા નહીં સરે(આશા 
પૂરી નહીં થાય). અમારી હયાતીમાં રાજકુમારીને કોણ પરણી શકે છે? ॥૨॥ 


જોં બિદેહુ કછુ કરે સહાઈ | જીતહુ સમર સહિત દોઉ ભાઈ ।॥ 
સાધુ ભૂપ બોલે સુનિ બાની | રાજસમાજહિ લાજ લજાની ।॥ગા 


જો જનક કંઈ સહાયતા કરે તો યુદ્ધમાં બંને ભાઈઓ સહિત એને પણ જીતી લો. આ વચન સાંભળી સજ્જન રાજા 
બોલ્યા - આ [નિર્લજ્જ] રાજસમાજને જોઈને તો. લજ્જા પણ લજાઈ ગઈ, ॥૩॥ 


બલુ પ્રતાપુ બીરતા બડાઈ | નાક પિનાકહિ સંગ સિધાઈ ॥ 
સોઈ સૂરતા કિ અબ કહું પાઈ | અસિ બુધિ તૌ બિધિ મુર્હેં મસી લાઈ ॥૪॥ 
અરે! તમારું બળ, પ્રતાપ, વીરતા, મોટાઈ અને નાક (પ્રતિષ્ઠા) તો ધનુષની સાથે જ ચાલ્યાં ગયાં. શું હવે એ જ 
વીરતા ક્યાંકથી પામી ગયા? આવી દુષ્ટ બુદ્ધિ છે, એટલે જ વિધાતાએ તમારાં મુખો ઉપર મેશ લગાડી દીધી. ॥૪॥ 
દો૦- દેખહું રામહિ નયન ભરિ તજિ ઇરિષા મદુ કોહુ | 


ન્‌ 


લખન રોષુ પાવકુ પ્રબલ જાનિ સલભ જનિ હોહુ ।૨૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-422 


ઈર્ષા, ઘમંડ અને ક્રોધ છોડીને નેત્રો ભરીને શ્રીરામજી [ની શોભા] ને જોઈ લો. લક્ષ્મણજીના ક્રોધને પ્રબળ અગ્નિ 
જાણીને એમાં પતંગિયાં ન બનો. ॥૨ર૧૨॥ 


ચૌ૦- બૈનતેય બલિ જિમિ ચહ કાગુ | જિમિ સસુ ચહે નાગ અરિ ભાગુ ॥ 
જિમિ ચહ કુસલ અકારન કોહી | સબ સંપદા ચહે સિવદ્રોહી ॥૧॥ 


જેમ ગરુડનો ભાગ કાગડો ઇચ્છે, સિંહનો ભાગ સસલું ઈચ્છે, વિના કારણેય ક્રોધ કરનારો પોતાની કુશળતા ઈચ્છે, 
શિવજીનો વિરોધ કરનારો બધા પ્રકારની સંપત્તિ ઇચ્છે, ॥૧॥ 


લોભી લોલુપ કલ કીરતિ ચહઈ | અકલંક્તા કિ કામી લહઈ ।॥ 
હરિ પદ બિમુખ પરમ ગતિ ચાહા | તસ તુમ્હાર લાલચુ નરનાહા ॥ર॥ 


લોભી-લાલચુ સુંદર કીર્તિને ઇચ્છે, કામી મનુષ્ય નિષ્કલંકતા [ઈચ્છે તો] શું પામી શકે છે? અને જેમ શ્રીહરિના 
ચરણોથી વિમુખ મનુષ્ય પરમગતિ (મોક્ષ) ઇચ્છે; હે રાજાઓ! સીતાને માટે તમારી લાલચ પણ એવી જ વ્યર્થ છે. ॥ર॥ 


કોલાહલુ સુનિ સીય સકાની | સખી લવાઈ ગઈ જહૅં રાની ॥ 
રામુ સુભાર્યે ચલે ગુરુ પાહીં | સિય સનેહું બરનત મન માહીં ॥૩ગા 


કોલાહલ સાંભળીને સીતાજી શંકિત થઈ ગયાં, ત્યારે સખીઓ તેમને ત્યાં લઈ ગઈ જ્યાં રાણી (સીતાજીનાં માતા) 
હતાં. શ્રીરામચન્દ્રજી સીતાજીના સ્નેહને મનમાં વખાણતાં સ્વાભાવિક ચાલથી ગુરૂજીની પાસે ચાલ્યા, ॥૩ા 


રાનિન્ડ સહિત સોચ બસ સીયા | અબ ધોં બિધિહિ કાહ કરનીયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-423 


ભૂપ બચન સુનિ ઇંત ઉત તકહીં | લખનુ રામ ડર બોલિ ન સકહી ।૪॥ 
રાણીઓસહિત સીતાજી [દુષ્ટ રાજાઓનાં દુર્વચન સાંભળીને] શોકવશ છે, ન જાણે વિધાતા હવે શું કરનાર છે? 
રાજાઓનાં વચન સાંભળી લક્ષ્મણજી આમ-તેમ જુએ છે; પરંતુ શ્રીરામચન્દ્રજીના ડરથી કંઈ બોલી શકતા નથી. ॥૪॥ 
દો૦ અરુન નયન ભૂકુટી કુટિલ ચિતવત નૃપન્ડ સકોપ | 
મનહું મત્ત ગજગન નિરખિ સિંઘકિસોરહિ ચોપ ॥૨૬૭॥ 
તેમનાં નેત્ર લાલ અને ભ્રમરો વાંકી થઈ ગઈ અને તેઓ ક્રોધથી રાજાઓની તરફ જોવા લાગ્યા; જાણે મદમસ્ત 
હાથીઓનું ટોળું જોઈને સિંહના બચ્ચાને આવેશ આવી ગયો હોય. ॥૨૧૭॥ 
ચૌ૦- ખરભરું દેખિ બિકલ પુર નારી | સબ મિલિ દેહિ મહીપન્હ ગારીં ॥ 
તેહિ અવસર સુનિ સિવ ધનુ ભંગા | આયઉ ભુગુકુલ કમલ પતંગા ॥૧॥ 


ખળભળાટ જોઈને જનકપુરની સ્્રીઓ વ્યાકુળ થઈ ગઈ અને સર્વે મળીને રાજાઓને ગાળો આપવા લાગી. તે જ 
અવસરે શિવજીના ધનુષનું તૂટવાનું સાંભળી ભૃગુકુળરૂપી કમળના સૂર્ય પરશુરામજી આવ્યા. ॥૧॥ 


દેખિ મહીપ સકલ સકુચાને | બાજ ઝપટ જનુ લવા લુકાને ॥ 
ન્સ ૦ 
ગૌરિ સરીર ભૂતિ ભલ ભ્રાજા | ભાલ બિસાલ ત્રિપુંડ બિરાજા ।ર॥ 


તેમને જોઈને સર્વે રાજાઓ સંતાઈ ગયા, જાણે બાજની તરાપ પડ્યે તેતરો છુપાઈ ગયાં હોય. ગૌર શરીર પર વિભૂતિ 
(ભસ્મ) અત્યંત શોભી રહી છે અને વિશાળ લલાટ ઉપર ત્રિપુંડ વિશેષ શોભા આપી રહ્યું છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-424 


સીસ જટા સસિબદનુ સુહાવા | રિસ બસ કછુક અરુન હોઈ આવા ॥ 
ભૃકુટી કુટિલ નયન રિસ રાતે | સહજહું ચિતવત મનહું રિસાતે ॥ગા 
સિર પ૨ જટા છે, સુંદર મુખચન્દ્ર કોધના લીધે કંઈક લાલ થઈ આવ્યું છે. ભ્રમરો વાંકી અને આંખો ક્રોધથી લાલ 
છે. સઠજ જ (સ્વાભાવિક પણે) જોતા હોય છે તો પણ એવું લાગે છે જાણે ક્રોધ કરી રહ્યા છે. ॥ગા 
બૃષભ કંધ ઉર બાહું બિસાલા | ચારુ જનેઉ માલ મૃગછાલા ॥ 
કટિ મુનિબસન તૂન દુઇ બાંધે । ધનુ સર કર કુઠારું કલ કૉંધે ।૪॥ 
બળદના' જેવા (ઊંચા અને પુષ્ટ) ખભા છે; છાતી અને ભુજાઓ વિશાળ છે. સુંદર યજ્ઞોપવીત ધારણ કરેલી છે, 
માળા પહેરી છે અને મૃગચર્મ લીધેલું છે. કમરમાં મુનિઓનાં વસ્ત્ર (વલ્કલ) અને બે ભાથાઓ બાંધ્યાં છે. હાથમાં ધનુષ- 
બાણ અને સુંદર ખભા પર ફરસો ધારણ કરેલ છે. ॥૪॥ 
દો૦- સાંત બેષુ કરની કઠિન બરનિ ન જાઇ સરૂપ | 
ધરિ મુનિતનુ જનુ બીર રસુ આયઉ જહે સબ ભૂપ 1।૨૧૮॥ 
શાંત વેષ છે, પરંતુ કરણી ઘણી કઠોર છે; સ્વરૂપનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. જાણે વીર-રસ જ મુનિનું શરીર ધારણ 
કરીને, જ્યાં સર્વે રાજાજનો છે ત્યાં આવી ગયો હોય. ॥૨૬૮॥ 
ચૌ૦- દેખત ભૃગુપતિ બેષુ કરાલા | ઉઠે સક્લ ભય બિકલ ભુઆલા ॥ 
પિતુ સમેત કહિ કહિ નિજ નામા | લગે કરન સબ દંડ પ્રનામાં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-425 


પરશુરામજીનો ભયાનક વેષ જોઈને સર્વે રાજા ભયથી વ્યાકુળ થઈ ઊભા થઈ ગયા અને પિતાસહિત પોતાનું નામ 
કહી-કહીને સૌ દંડવત્‌-પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


જેહિ સુભાર્ય ચિતવહિં હિતુ જાની | સો જાનઈ જનુ આઈ ખુટાની ॥ 
જનક બહોરિ આઈ સિરુ નાવા | સીય બોલાઈ પ્રનામુ કરાવા ।॥ર૨॥ 


ન્‌ 


પરશુરામજી ભલું સમજીને પણ સ્વભાવિકરૂપે જેની તરફ જોઈ લે છે, તે સમજે છે કે જાણે મારું આયુષ્ય પૂરું થઈ 
ગયું. પછી જનકજીએ આવીને શીશ નમાવ્યું અને સીતાજીને બોલાવી પ્રણામ કરાવડાવ્યાં. ॥૨॥ 
આસિષ દીન્ડિ સખી હરષાની | નિજ સમાજ લૈ ગઈ સયાની ॥ 
બિસ્વામિત્રુ મિલે પુનિ આઈ | પદ સરોજ મેલે દોઉ ભાઈ ।૩ા 
પરશુરામજીએ સીતાજીને આશીર્વાદ આપ્યા, સખીઓ હર્ષિત થઈ અને [ત્યાં હવે વધુ વાર રોકાવું યોગ્ય ન જાણીને] 
તે ચતુર સખીઓ તેમને પોતાની મંડળીમાં લઈ ગઈ. પછી વિશ્વામિત્રજી આવીને મળ્યા અને તેમણે બંને ભાઈઓને 
તેમનાં ચરણકમળો પર નમાવડાવ્યા, ॥૩॥ 
રામુ લખનુ દસરથ કે ઢોટા | દીન્ડિ અસીસ દેખિ ભલ જોટા ॥ 
રામહિ ચિતઈ રહે થકિ લોચન | રૂપ અપાર માર મદ મોચન 1।૪॥ 
[વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું -] આ રામ અને લક્ષ્મણ રાજા દશરથના પુત્ર છે. તેમની સુંદર જોડી જોઈને પરશુરામજીએ 


આશીવાદ આપ્યા. કામદેવનો પણ ગર્વ છોડાવનાર, શ્રીરામચન્દ્રજીના અપાર રૂપને જોઈને તેમનાં નેત્ર સ્થિર (સ્તંભિત) 
થઈ ગયાં. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-426 


દો૦ બહુરિ બિલોકિ બિદેહ સન કહહુ કાહ અતિ ભીર 1।| 


પૂંછાત જાનિ અજાન જિમિ બ્યાપેઉ પુ સરીર 1।૨૧૯॥ 


ક ક 


પછી બધુંય જોઈને, જાણતા હોવા છતાં અજાણ્યાની જેમ જનકજીને પૂછે છે કે કહો, આ મોટી ભારે ભીડ કેમ છે? 
તેમના શરીરમાં ક્રોધ છવાયેલો છે. ॥૨૧૯॥ 


ચૌ૦- સમાચાર કહિ જનક સુનાએ | જોંહે કારન મહીપ સબ આએ 1।॥ 
સુનત બચન ફિરિ અનત નિહારે | દેખે ચાપખંડ મહિ ડારે ॥૧॥ 
જે કારણે બધા રાજા આવ્યા હતા, રાજા જનકે તે બધા સમાચાર કહી સંભળાવ્યા. જનકનાં વચન સાંભળીને 
પરશુરામજીએ ફરીને બીજી બાજુ જોયું તો ધનુષના ટુકડા પૃથ્વી પર પડેલા દેખાયા. ॥૧॥ 
અતિ રિસ બોલે બચન કઠોરા | કહુ જડ જનક ધનુષ કે તોરા ॥ 
બેગિ દેખાઉ મૂઢ ન ત આજૂ | ઉલટઉ મહિ જહે લહિ તવ રાજૂ ।ર॥ 
અત્યંત ક્રોધે ભરાઈને તેઓ કઠોર વચન બોલ્યા - રે મૂર્ખ જનક! બતાવ, ધનુષ કોણે તોડ્યું? તેને શીઘ્ય બતાવ, 
નહીં તો અરે મૂઢ! આજે હું જ્યાં સુધી તારું રાજ્ય છે, ત્યાં સુધીની પૃથ્વીને ઉલટાવી નાખીશ, ॥ર॥ 
અતિ ડરું ઉતરું દેત નૃપુ નાહીં | કુટિલ ભૂપ હરષે મન માહીં ॥ 
સુર મુનિ નાગ નગર નર નારી | સોચહિ સકલ ત્રાસ ઉર ભારી ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-427 


રાજાને અત્યંત ડર લાગ્યો, જેને લીધે તે ઉત્તર આપતા નથી. આ જોઈને કુટિલ રાજા મનમાં અતિ પ્રસન્ન થયા. 
દેવતા, મુનિ, નાગ અને નગરનાં સ્રરી-પુરૂષ બધા શોક કરવા લાગ્યા, બધાના અંતરમાં ઘણો ભય છે. ॥૩॥ 
મન પછિતાતિ સીય મહતારી | બિધિ અબ સંવરી બાત બિગારી ॥ 
ભૃગુપતિ કર સુભાઉ સુનિ સીતા | અરધ નિમેષ કલપ સમ બીતા 1।૪॥ 
સીતાજીનાં માતા મનમાં પસ્તાઈ રહ્યાં છે કે હાય! વિધાતાએ હવે બની-બનેલી વાત બગાડી નાખી. પરશુરામજીનો 
સ્વભાવ સાંભળીને સીતાજીનો અડધો ક્ષણ પણ કલ્પ સમાન વીતવા લાગ્યો. ॥૪॥ 
દો૦ સભય બિલોકે લોગ સબ જાનિ જાનકી ભીરુ [| 
હૃદ્યી ન હરષુ બિષાદુ કછુ બોલે શ્રીરઘુબીરું ।૨૭૦॥ 
ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજી સર્વે લોકોને ભયભીત જોઈને અને સીતાજીને ડરેલાં જાણીને બોલ્યા - તેમના હૃદયમાં ન કોઈ 
હર્ષ હતો ન વિષાદ - ॥૨૭૦॥ 


માસપારાયણ, નવમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ, દસમો 
શ્રી રામ-લક્ષ્મણ અને પરશુરામ-સંવાદ 
ચૌ૦- નાથ સંભુધનુ ભંજનિહારા | હોઈહિ કેઉ એક દાસ તુમ્હારા ॥ 
આયસુ કાહ કહિઅ કિન મોહી | સુનિ રિસાઇ બોલે મુનિ કોહી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-428 


ન્‌ 


હે નાથ શિવજીના ધનુષને તોડનારો આપનો કોઈ એક દાસ જ હશે. શું આજ્ઞા છે, મને કેમ નથી કહેતા? આ 
સાંભળીને ક્રોધી મુનિ રિસાઈને બોલ્યા - ॥૧॥ 
સેવકુ સો જો કરૈ સેવકાઈ | અરિ કરની કરિ કરિઅ લરાઈ ॥ 
સુનહું રામ જેહિં સિવધનુ તોરા | સહસબાહુ સમ સો રિપુ મોરા ॥ર૨॥ 
સેવક એ જ છે જે સેવાનું કામ કરે. શત્રુનું કામ કરીને તો લડાઈ જ કરવી જોઈએ. હે રામ! સાંભળો, જેણે શિવજીનું 
ધનુષ તોડ્યું છે, તે સહસબાહુના જેવો મારો શત્રુ છે. ॥૨॥ 
સો બિલગાઉ બિહાઈ સમાજા | ન ત મારે જેહહિં સબ રાજા ॥ 
સુનિ મુનિ બચન લખન મુસુકાને | બોલે પરસુધરહિ અપમાને ॥।૩ગા 


તે આ સમાજને છોડીને અલગ થઈ જાય, નહીં તો બધા રાજા માર્યા જશે. મુનિનાં વચન સાંભળીને લક્ષ્મણજી 
મલકાયા અને પરશુરામજીનું અપમાન કરતાં બોલ્યા -॥૩॥ 


બહુ ધનુહી તોરી લરિકાઈ | કબહું ન અસિ રિસ કીન્હિ ગોસાઈ ॥ 
એહિ ધનુ પર મમતા કેહિ હેતૂ | સુનિ રિસાઈ કહ ભૃગુકુલકેતૂ 1૪॥ 


હે ગોસાઈ બાળપણમાં અમે ઘણાં જ નાનાં ધનુષો તોડી નાખ્યાં. પરંતુ આપે આવો ક્રોધ ક્યારેય નથી કર્યો. આ 
ધનુષ પર આટલી મમતા કયા કારણે છે? આ સાંભળી ભૃગુવંશની ધ્વજાસ્વરૂપ પરશુરામજી કુપિત થઈને કહેવા લાગ્યા. 
॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ રે નૃપ બાલક કાલ બસ બોલત તોહિ ન સંભાર | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-429 


ધનુહી સમ ત્રિપુરારિ ધનુ બિદિત સકલ સેંસાર 1।૨૭૧॥ 
અરે રાજપુત્ર! કાળને વશ હોવાથી તને બોલવાનો કંઈ પણ હોશ નથી. આખા સંસારમાં વિખ્યાત શિવજીનું આ 
ધનુષ શું સામાન્ય ધનુષ સમાન છે? ॥૨૪૭૧॥ 
ચૌ૦- લખન કહા હંસી હમરેં જાના | સુનહુ દેવ સબ ધનુષ સમાના ॥ 
કા છતિ લાભુ જૂન ધનુ તોરે | દેખા રામ નયન કે ભોરેં ॥૧॥ 
લક્ષ્મણજીએ હસીને કહ્યું - હે દેવ! સાંભળો, અમારી સમજમાં તો બધાં ધનુષ એક જેવાં જ છે. જૂના ધનુષને 
તોડવામાં શું નફો-નુકસાન! શ્રીરામચન્દ્રજીએ તો આને નવાના ભ્રમમાં જોયું હતું. ॥૧॥ 
છુઅત ટૂટ રઘુપતિહુ ન દોસૂ | મુનિ બિનુ કાજ કરિઅ કત રોસૂ ॥ 
બોલે ચિતઈ પરસુ કી ઓરા । રે સઠ સુનેહિ સુભાઉ ન મોરા ।॥ર૨॥ 


વળી, આ તો અડતાંની સાથે જ તૂટી ગયું, તેમાં રઘનાથજીનો પણ કોઈ દોષ તથી. હે મુનિ! આપ વિના કારણે જ 
શા માટે ક્રોધ કરો છો? પરશુરામજી પોતાના ફરસાની સામું જોઈ બોલ્યા - અરે દૃષ્ટ! તે મારો સ્વભાવ નથી સાંભળ્યો? 
॥૨॥ 

બાલકુ બોલિ બધઉ નહિં તોહી | કેવલ મુનિ જડ જાનહિ મોહી ॥ 
બાલ બ્રહ્મચારી અતિ કોહી | બિસ્વ બિદિત છત્રિયકુલ દ્રોહી ॥૩ગા 
હું તને બાળક જાણીને મારતો નથી. અરે મૂર્ખ! શું તું મને માત્ર સામાન્ય મુનિ જ જાણે છે! હું બાળબ્રહ્મચારી અને 
અત્યંત ક્રોધી છું. ક્ષત્રિયકુળનો શસ્કુ ને હું વિશ્વભરમાં વિખ્યાત છું. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-430 


ભુજબલ ભૂમિ ભૂપ બિનુ કીન્હી | બિપુલ બાર મહિદેવન્હ દીન્હી ॥ 
સહસબાહુ ભુજ છેદનિહારા | પરસુ બિલોકુ મહીપકુમારા ।૪॥ 


પોતાની ભુજાઓના બળથી મેં પૃથ્વીને રાજાઓથી રહિત કરી દીધી અને ઘણીવાર તેને બ્રાહ્મણોને આપી દીધી. હે 
રાજકુમાર! સહસબાહત્તી ભુજાઓને વાઢી નાખનાર મારા આ ફરસાને જો! ॥૪॥ 
દોબ- માતુ પિતહિ જનિ સોચબસ કરસિ મહીસકિસોર 
ગર્ભન્હટ કે અર્ભક દલન પરસુ મોર અતિ ઘોર 1।ર૨૭ર॥ 
અરે રાજાના બાળક! તું પોતાનાં માતા-પિતાને શોકને વશ ન કર, મારો ફરસો ઘણો જ ભયાનક છે, એ ગર્ભમાંનાં 
બાળકોનો પણ નાશ કરનારો છે. ॥૨૭૨॥ 
ચૌ૦- બિહસિ લખનુ બોલે પૃદુ બાની | અહો મુનીસુ મહા ભટમાની ॥ 
પુનિ પુનિ મોહિ દેખાવ કુઠારૂ | ચહત ઉડાવન ફૈંકી પહારૂ ॥૧॥ 
લક્ષ્મણજી હસીને કોમળ વાણીથી બોલ્યા - અહો! મુનીશ્વર તો પોતાને મોટો ભારે યોદ્ધા સમજે છે. વારંવાર મને 
કુહાડી દેખાડે છે. ફૂંકથી પહાડ ઉડાવવા ઇચ્છે છે. ॥૧॥ 
ઇહાં કુમ્હડડબતિયા કોઉ નાહીં | જે તરજની દેખિ મરિ જાહી ॥ 
દેખિ કુઠારું સરાસન બાના | મૈં કછુ કહા સહિત અભિમાના [॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-431 


અહી કંઈ કોળાનું નાનું કાચું ફળ નથી, જે તર્જની આંગળીને જોતાં જ મરી જાય છે. કુહાડી અને ધનુષ-બાણ જોઈને 
જ મેં કંઈ સ્વાભિમાનપણે કહ્યું હતું. ॥ર॥ 
ભૃગુસુત સમુઝિ જનેઉ બિલોકી | જો કછુ કહહુ સહઉં રિસ રોકી ॥ 
સુર મહિસુર હરિજન અરુ ગાઈ | હમરેં કુલ ઇન્ડ પર ન સુરાઈ ॥૩ગા 
ભૃગુવંશી સમજીને અને યજ્ઞોપવીત જોઈને તો. જે કંઈ આપ કહો છો, તેને હું ક્રોધ રોકીને સહી લઉં છું. દેવતા, 
બ્રાહ્મણ, ભગવાનના ભક્ત અને ગૌ - એમનાં પર અમારા કુળમાં વીરતા નથી દેખાડાતી, ॥૩॥ 
બધે પાપુ અપકીરતિ હારે | મારતહૂં પા પરિઅ તુમ્હારે ॥ 
કોટિ કુલિસ સમ બચનુ તુમ્હારા | બ્યર્થ ધરહુ ધનુ બાન કુઠારા ।૪॥ 
કેમકે એમને મારવાથી પાપ લાગે છે અને એમનાથી હારી જવામાં અપકીરતિ થાય છે. એટલે આપ મારો તો પણ 
આપના પગમાં જ પડવું જોઈએ. આપનું એકેએક વચન જ કરોડો વજોની સમાન છે, ધનુષ-બાણ અને કુહાડી તો આપ 
વ્યર્થ જ ધારણ કરો છો. ॥૪॥ 
દો૦ જો બિલોકિ અનુચિત કહેઉ છમહું મહામુનિ ધીર 1।| 
સુનિ સરોષ ભૃગુબંસમનિ બોલે ગિરા ગભીર ॥૨૭ગા 
એમને (ધનુષ-બાણ અને કુહાડી) જોઈને જ મેં કંઈ અનુચિત કહ્યું હોય તો તેને હે ધીર મહામુનિ! ક્ષમા કરો. આ 
સાંભળીને ભૃગુવંશમણિ પરશુરામજી ક્રોધ સાથે ગંભીર વાણી બોલ્યા - ॥૨૭૩॥ 
ચૌ૦- કૌસિક સુનહુ મંદ યહુ બાલકુ | કુટિલ કાલબસ નિજ કુલ ઘાલકુ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-432 


ભાનુ બંસ રાકેસ ક્લંકૂ | નિપટ નિરંકુસ અબુધ અસંકૂ ॥૧॥ 
હે વિશ્વામિત્ર! સાંભળો, આ બાળક ઘણો કુબુદ્ધિ અને કુટિલ છે, કાળને વશ થઈને એ પોતાના કુળનો ઘાતક બની 


ન્‌ 


રહ્યો છે. એ સૂર્યવંશરૂપી પૂર્ણચન્દ્રનું કલંક છે. એ બિલકુલ ઉદ્દડ, મૂર્ખ અને નીડર છે. ॥૧॥ 
કાલ ક્વલુ હોઈહિ છન માહીં | કહઉં પુકારિ ખોરિ મોહિ નાહી ॥ 
તુમ્હ હટકહુ જોં ચહહુ ઉબારા | કહિ પ્રતાપુ બલુ રોષુ હમારા ।ર૨॥ 
હમણાં ક્ષણમાત્રમાં એ કાળનો કોળિયો થઈ જશે. હું પોકારીને કહી દઉં છું, પછી મારો દોષ નથી, જો તમે એને 


ક ક. 


બચાવવા ઇચ્છતા હોવ, તો. અમારા પ્રતાપ, બળ અને ક્રોધને જણાવીને એને અટકાવી દો. ॥૨॥ 
લખન કહેઉ મુનિ સુજ્સુ તુમ્હારા । તુમ્હહિ અછત કો બરને પારા ॥ 
અપને મુંહ તુમ્હ આપનિ કરની | બાર અનેક ભાંતિ બહુ બરની ॥ગા 
લક્ષ્મણજીએ કહ્યું - હે મુનિ! આપના સુયશનું આપના હોવા છતાં અન્ય કોણ વર્ણન કરી શકે છે? આપે આપના જ 
મુખથી પોતાની કરણીનું-અનેક વખત, અનેક પ્રકારે વર્ણન ક્યું છે. ॥૩ા 
નહિં સંતોષુ ત પુનિ કછુ કહહુ | જનિ રિસ રોકિ દુસહ દુખ સહહુ ॥ 
બીરબ્રતી તુમ્હ ધીર અછોભા | ગારી દેત ન પાવહું સોભા [।૪॥ 


એટલાથી પણ સંતોષ ન થયો હોય તો ફરી કંઈ કહી નાખો. કોધને રોકીને અસહ્ય દુઃખ ન સહો. આપ વીરતાનતું 
વ્રત ધારણ કરનારા, ધૈર્યવાન અને ક્ષોભરહિત છો. ગાળો આપતાં આપ શોભા નથી પામતા! ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-433 


દો૦ સૂર સમર કરની કરહિં કહિ ન જનાવર્હિ આપુ | 
બિદ્યમાન ર્ન પાઈ રિપુ કાયર કથહિ પ્રતાપુ ॥૨૭૪॥ 
શૂરવીર તો યુદ્ધમાં કરણી (શૂરવીરતાનું કાર્ય) કરે છે, કહીને પોતાને નથી ઓળખાવતા. શત્રુને યુદ્ધમાં હાજર જોઈને 
કાયર જ પોતાના પ્રતાપની ડંફાસ માર્યા કરે છે. ॥૨૭૪॥ 
ચૌ૦- તુમ્હ તૌ કાલુ હોંક જનુ લાવા | બાર બાર મોહિ લાગિ બોલાવા ॥ 
સુનત લખન કે બચન કઠોરા | પરસુ સુધારિ ધરેઉ કર ઘોરા ॥૧॥ 
આપ તો જાણે કાળને બૂમ પાડીને વારંવાર તેને મારા માટે બોલાવો છો. લક્ષ્મણજીનાં કઠોર વચન સાંભળતાં જ 
પરશુરામજીએ પોતાના ભયાનક ફરસાને સજાવીને હાથમાં લઈ લીધો. ॥૧॥ 
અબ જનિ દેઇ દોસુ મોહિ લોગૂ | કંટુબાદી બાલકુ બધજોગૂ ॥ 
બાલ બિલોકિ બહુત મૈં બાંચા | અબ યહુ મરનિહાર ભા સાંચા ।॥ર॥ 
[અને બોલ્યા -] હવે લોક મને દોષ ન આપે. આ કડવું બોલનારો બાળક મારી નાખવાને જ યોગ્ય છે. એને બાળક 
જાણીને મેં ઘણો બચાવ્યો, પણ હવે એ ખરેખર મરવાને જ આવી ગયો છે. ॥૨॥ 
કૌસિક કહા છમિઅ અપરાધૂ | બાલ દોષ ગુન ગનહિં ન સાધૂ ॥ 
ખર કુઠાર મેં અકરુન કોહી | આગેં અપરાધી ગુરુદ્રોહી ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-434 


વિશ્વા[મિત્રજીએ કહ્યું - અપરાધ ક્ષમા કરો. બાળકોના દોષ અને ગુણને સાધુ લોકો નથી ગણકારતા. [પરશુરામજી 
બોલ્યા -] આ તેજ ધારનો કુહાડો, હું દયારહિત અને ક્રોધી અને આ ગુરુદ્રોહી અને અપરાધી મારા સામે - ॥૩॥ 
ઉતર દેત છોડઉં બિનુ મારે । કેવલ કૌસિક સીલ તુમ્હારે ॥ 
ન ત એહિ કાટિ કુઠાર કઠોરેં । ગુરહિ ઉરિન હોતેઉં શ્રમ થોરેં ॥૪॥ 


ઉત્તર આપી રહ્યો છે. આમ થવા છતાં હું એને વગર મારે છોડી રહ્યો છું, તો હે વિશ્વામિત્ર ! કેવળ તમારા શીલ[પ્રેમ)ના 
લીધે. નહીંતર એને આ કઠોર કુહાડીથી વાઢીને થોડાક જ પરિશ્રમે હું ગુરુથી ત્કણમુક્ત થઈ જાત. ॥૪॥ 


દો૦- ગાધિસૂનુ કહ હૃદયં રહૈૅસિ મુનિહિ હરિઅરઈ સૂઝ [| 
અયમય ખાંડ ન ઊખમય અજહું ન બૂઝ અબૂઝ ॥।૨૭૫॥ 
વિશ્વામિત્રજીએ હૃદયમાં હસીને કહ્યું - મુનિને સર્વે સ્થળે લીલુંછમ સૂજી રહ્યું છે (અર્થાત્‌ સર્વત્ર વિજયી થવાના 
કારણે આ રામ-લક્ષ્મણને પણ સાધારણ ક્ષત્રિય જ સમજી રહ્યા છે). પરતુ આ લોહમયી ખાંડ (ખાંડા-ખડગ) છે, શેરડીની 
(રસની) ખાંડ નથી [જે મુખમાં મૂકતાં જ ઓગળી જાય; ખેદ છે,] મુનિ હજી પણ અણસમજુ બનેલા છે. આમના પ્રભાવને 
સમજી નથી રહ્યા, ॥૨૪૭૫॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- કહેઉ લખન મુનિ સીલુ તુમ્હારા | કો નહિ જાન બિદિત સંસારા ॥ 
માતા પિતહિ ઉરિન ભએ નીકૅ | ગુર રિનુ રહા સોચુ બડ જી કે ॥૧॥ 


લક્ષ્મણજીએ કહ્યું - હે મુનિ! આપના શીલને કોણ નથી જાણતું? તે સંસારમાત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. આપ માતા-પિતાથી 
તો સારી રીતે ઉત્રકણ થઈ જ ગયા છો; હવે, ગુરુનું ત્ઠણ રહ્યું, જેનો અંતરમાં ઘણો વસવસો લાગ્યો છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-435 


સો જનુ હમરેહિ માથે કાઢા | દિન ચલિ ગએ બ્યાજ બડ બાઢા ॥ 
અબ આનિઅ બ્યવહરિઆ બોલી । તુરત દેઉં મૈ થેલી ખોલી [।ર॥ 


ન્‌ 


તે જાણે અમારા જ માથે નાખ્યો હતો. ઘણા દિવસ વીતી ગયા, આથી વ્યાજ પણ ઘણું વધી ગયું હશે. હવે, કોઈ 
હિસાબ કરનારાને બોલાવી લાવો, તો હું તુરત જ થેલી ખોલીને આપી દઉ. ॥ર॥ 
સુનિ ક્ટુ બચન કુઠાર સુધારા । હાય હાય સબ સભા પુકારા ॥ 
ભૃગુબર પરસુ દેખાવહું મોહી | બિપ્ર બિચારિ બચઉં નૃપદ્રોહી ॥૩ગા 
લક્ષ્મણજીનાં કડવાં વચન સાંભળીને પરશુરામજીએ ફરસાની ધાર ઘસી. આખી સભા હાય! હાય! કરીને પોકારી 
ઊઠી. [લક્ષ્મણજીએ કહ્યું -] હે ભૃગુશ્રેષ્ઠ આપ મને ફરસો દેખાડી રહ્યા છો? પરંતુ હે રાજાઓના શત્રુ! હું બ્રાહ્મણ સમજી 
બચાવી રહ્યો છું. (બ્રાહ્મણ જાણી જવા દઉં છું). ॥૩॥ 
મિલે ન ક્બહું સુભટ રન ગાઢે | દ્વિજ દેવતા ઘરહિ કે બાઢે ॥ 
અનુચિત કહિ સબ લોગ પુકારે | રઘુપતિ સયનહિં લખનુ નેવારે ॥૪॥ 
આપને ક્યારેય રણધીર બળવાન વીર ન મળ્યા! હે બ્રાહ્મણ દેવતા! આપ ઘરમાં જ મોટા છો. આ સાંભળીને 


'અનુચિત છે, અનુચિત છે' કહીને બધા લોકો પોકારી ઊઠ્યા, ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ ઈશારાથી લક્ષ્મણજીને અટકાવી 
દીધા. ॥૪॥ 


દો૦: લખન ઉતર આહુતિ સરિસ ભૃુગુબર કોપુ ડકુસાનુ | 


બઢત દેખિ જલ સમ બચન બોલે રઘુકુલભાનુ ।૨૭૧]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-436 


લક્ષ્મણજીના આહુતિ સમાન ઉત્તરથી પરશુરામજીના ક્રોધરૂપી અગ્નિને વધતો જોઈને રઘુકુળના સૂર્ય શ્રીરામચન્દ્રજી 
જળસમાન (શાંત કરનારાં) વચન બોલ્યાં - ॥૨૭૧॥ 


ચૌ૦- નાથ કરહુ બાલક પર છોહૂં | સૂધ દૂધમુખ કરિઅ ન કોહૂ ॥ 
પ ગ્‌ 


જો પૈ પ્રભુ પ્રભાઉ કછું જાના | તો કિ બરાબરિ કરત અયાના ।૧| 
હે નાથ! બાળક પર કૃપા કરો. આ સીધા અને દુધમુખા બાળક પર ક્રોધ ન કરો. જો એ પ્રભુનો (આપનો) થોડોક 
પણ મહિમા (પ્રભાવ) જાણતો હોત, તો શું આ અણસમજુ આપની બરાબરી કરત? ॥૧॥ 
જોં લરિકા કછુ અચગરિ કરહી | ગુર પિતુ માતુ મોદ મન ભરહીં ॥ 
કરિઅ કૃપા સિસુ સેવક જાની | તુમ્હ સમ સીલ ધીર મુનિ ગ્યાની ॥ર॥ 
બાળક જો થોડીક ચપળતા પણ કરે છે, તો ગુર્‌, પિતા અને માતા મનમાં આનંદથી ભરાઈ જાય છે. એટલે આને 
નાનું બાળક અને સેવક જાણીને કૃપા કરો, આપ તો સમદર્શી, સુશીલ, ધીર અને જ્ઞાની મુનિ છો. ॥ર॥ 
રામ બચન સુનિ કછુક જુડાને | કહિ કછુ લખનુ બહુરિ મુસુકાને ॥ 
હંસત દેખિ નખ સિખ રિસ બ્યાપી | રામ તોર ભ્રાતા બડ પાપી ગા 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં વચન સાંભળીને તે કંઈક ટાઢા પડ્યા, એટલામાં લક્ષ્મણજી કંઈ કહીને પાછા મલકાયા. તેમને 


હંસતા જોઈને પરશુરામજીને નખથી શિખા સુધી આખાય શરીરમાં ક્રોધ છવાઈ ગયો. તેમણે કહ્યું - હે રામ! તારો ભાઈ 
મોટો પાપી છે. ॥૩॥ 


ગૌર સરીર સ્યામ મન માહીં | કાલફૂટમુખ પયમુખ નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-437 


સહજ ટેઢ અનુહરઈ ન તોહી | નીચુ મીચુ સમ દેખ ન મોહી 1।૪॥ 
એ શરીરથી ગૌરો, પણ હૃદયથી ઘણો કાળો છે, એ વિષમુખો છે, દુધમુખો નથી. સ્વભાવથી જ વાંકો છે, તારું 
અનુસરણ નથી કરતો (તારા જેવો શીલવાન નથી). આ નીચ મને કાળ સમાન નથી જોતો. ॥૪॥ 
દો૦ લખન કહેઉ હૈંસે સુનહુ મુનિ ક્રોધુ પાપ કર મૂલ 1।| 
જેહિ બસ જન અનુચિત કરહિં ચરહિં બિસ્વ પ્રતિકૂલ ॥૨૭૭॥ 
લક્ષ્મણજીએ હસીને કહ્યું - હે મુનિ! સાંભળો, ક્રોધ પાપનું મૂળ છે, જેના વશમાં થઈને મનુષ્ય અનુચિત કર્મ કરી 
બેસે છે અને સકળ વિશ્વ કરતાં પ્રતિફૂળ ચાલે છે (સર્વેનું અહિત કરે છે). ॥૨૭૭॥ 


જી 


ચૌ૦- મૈં તુમ્હાર અનુચર મુનિરાયા | પરિહરિ કોપુ કરિઅ અબ દાયા ।॥ 

ટૂટ ચાપ નર્હિં જુરિહિ રિસાને | બેઠિઅ હોઇ$હિં પાય પિરાને ॥૧| 

હે મુનિરાજ! હું આપનો દાસ છું, હવે, ક્રોધ ત્યાગીને દયા કરો. તૂટેલું ધનુષ ક્રોધ કરવાથી સંધાઈ નહીં જાય. ઊભાં 
ઊભાં પગ દુખવા લાગ્યા હશે, બેસી જાઓ. ॥૧॥ 

જોં અતિ પ્રિય તૌ કરિઅ ઉપાઈ | જોરિઅ કોઉ બડ ગુની બોલાઈ ॥ 

બોલત લખનહિ જનકુ ડેરાહીં | મષ્ટ કરહુ અનુચિત ભલ નાહી ।ર૨॥ 


જો ધનુષ અત્યંત જ પ્રિય હોય, તો કોઈ ઉપાય કરવામાં આવે અને કોઈ મોટા ગુણી (કારીગર)ને બોલાવીને જોડાવી 
દેવડાવાય. લક્ષ્મણજીના બોલવાથી જનકજી બી જાય છે અને કહે છે - બસ, ચૂપ કરો, અનુચિત બોલવું સારુ નથી. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-438 


થર થર કૉંપહિં પુર નર નારી | છોટ કૂમાર ખોટ બડ ભારી ॥ 
ભૃગુપતિ સુનિ સુનિ નિરભય બાની | રિસ તન જરઈ હોઈ બલ હાની ॥।ગા 
જનકપુરનાં સ્ત્રી-પુરૂષ થર-થર કંપી રહ્યાં છે [અને મનોમન કહી રહ્યાં છે કે] નાનો કુમાર ઘણો જ ખોટો છે. 
લક્ષ્મણજીની [નિર્ભય વાણી સાંભળી-સાંભળીને પરશુરામજીનું શરીર કોધથી તપી રહ્યું છે અને એમના બળની હાનિ 
થઈ રહી છે (તેમનું બળ ઘટી રહ્યું છે). ॥ગા 
બોલે રામહિ દેઇ નિહોરા | બચઉં બિચારિ બંધુ લઘુ તોરા ॥ 
મનુ મલીન તનુ સુંદર કેસે | બિષ રસ ભરા કનક ઘટુ જેસે ।૪॥ 


ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજી પર કૃપા બતાડતાં પરશુરામજી બોલ્યા - તારો નાનો ભાઈ સમજીને હું એને બચાવી રહ્યો છું. 
ક. ન ય. . 


તે મનનો મેલો અને શરીરે એવો સુંદર છે, જેવો વિષના રસથી ભરેલો સોનાનો ઘડો! ॥૪॥ 
દો૦- સુનિ લંછિમન બિહસે બહુરિ નયન તરેરે રામ [| 
ગુર સમીપ ગવને સકૃચિ પરિહરિ બાની બામ 1।૨૭૮॥ 


આ સાંભળીને લક્ષ્મણજી ફરી હસ્યા. ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ ત્રાંસી નજરોથી એમની તરફ જોયું, જેથી લક્ષ્મણજી 
સંકોચાઈને, [વિપરીત બોલવું છોડીને, ગુરુજી પાસે ચાલ્યા ગયા. ॥૨૭૮॥ 
ચૌ૦- અતિ બિનીત મૃદુ સીતલ બાની | બોલે રામુ જોરિ જુગ પાની ॥ 
સુનહુ નાથ તુમ્હ સહજ સુજાના | બાલક બચનુ કરિઅ નહી કાના ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-439 


શ્રીરામચન્દ્રજી બંને હાથ જોડીને અત્યંત વિનય સાથે કોમળ અને શીતળ વાણી બોલ્યા - હે નાથ! સાંભળો, આપ 
તો સ્વભાવથી જ સુજ્ઞ છો. આપ બાળકનાં વચનો પર કાન ન આપો (તેને સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરી નાખો) ॥૧॥ 


બરરે બાલકું એકુ સુભાઊ | ઇન્હહિ ન સંત બિદૂષહિં કાઊ ॥ 


તેહિ નાહીં કછુ કાજ બિગારા | અપરાધી મૈ નાથ તુમ્હારા ।ર૨॥ 
વૃદ્ધ અને બાળકનો એક જ સ્વભાવ છે. સંતજન એનો કદી દોષ ગણતા નથી. વળી, તેણે (લક્ષ્મણે) તો આપનું કંઈ 
કાર્ય પણ નથી બગાડ્યું. હે નાથ! આપનો અપરાધી તો હું છું, ॥૨॥ 
કુપા કોપુ બધુ બંધબ ગોસાઈ | મો પર કરિઅ દાસ કી નાઈ ।॥ 
કહિઅ બેગિ જેહે બિધિ રિસ જાઈ | મુનિનાયક સોઇ કરૌ ઉપાઈ ગા 
માટે હે સ્વામી! કૃપા, કોધ, વધ અને બંધન - જે કંઈ કરવું હોય; દાસની જેમ (અર્થાત્‌ દાસ સમજીને) મારા પર 
કરો. જે રીતે શીઘ્ય આપનો ક્રોધ દૂર થાય, હે મુનિરાજ! બતાવો, તે જ ઉપાય હું કરુ. ॥૩॥ 
કહ મુનિ રામ જાઈ રિસ કેસે | અજહું અનુજ તવ ચિતવ અનેસેં ॥ 
એહિ કૅ કંઠ કુઠારુ ન દીન્હા | તો મૈ કાહ કોપુ કરિ કીન્હા ।૪॥ 
મુનિએ કહ્યું - હે રામ! ક્રોધ કેમ જાય ? હજી પણ તારો નાનો ભાઈ વાંકી દષ્ટિએ જ તાકી રહ્યો છે. એની ગર્દન પર 
મેં કુહાડો ન ચલાવ્યો, તો ક્રોધ કરીને કર્યું જ શું? ॥૪॥ 


દો૦- ગર્ભ સ્રવર્હિં અવનિપ રવનિ સુનિ કુઠાર ગતિ ઘોર 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-440 


પરસુ અછત દેખઉ જિઅત બેરી ભૂપકિસોર ॥૨૭૯॥ 
મારા જે કુહાડાની ઘોર કરણી સાંભળીને રાજાઓની સ્ત્રીઓના ગર્ભ સ્્રવી જાય છે, તે જ ફરસો હોવા છતાં હું આ 
શત્રુ રાજપુત્રને જીવિત જોઈ રહ્યો છું! ॥૨૪૭૭૯॥ 
ચૌ૦; બહઇ ન હાથુ દહઇ રીસ છાતી | ભા ડકુઠારું કુંઠિત નૃપઘાતી ॥ 
ભયઉ બામ બિધિ ફિરેઉ સુભાઊ । મોરે હૃદર્યોં કૃપા કસિ કાઊ 1૧॥ 
હાથ ચાલતો નથી, ક્રોધથી છાતી બળ્યે જાય છે. [હાય!] રાજાઓનો ઘાતક આ કુહાડો પણ કુંઠિત થઈ ગયો. વિધાતા 
વિપરીત થઈ ગયો, એથી મારો સ્વભાવ બદલાઈ ગયો, નહીં તો ભલા! મારા હૃદયમાં ક્યારેય પણ કૃપા કેવી? ॥ ૧॥ 
આજુ દયા દુખુ દુસહ સહાવા | સુનિ સૌમિત્રિ બિહસિ સિરુ નાવા ॥ 
બાઉ કુપા મૂરતિ અનુકૂલા | બોલત બચન ઝરત જનુ ફૂલા ।ર૨॥ 
આજે દયા મને આ દુસહ્ય દુઃખ સહન કરાવી રહી છે. આ સાંભળીને લક્ષ્મણજીએ મલકાઈને શીશ નમાવ્યું [અને 
કહ્યું ] આપનો કૃપારૂપી વાયુ પણ આપની મૂર્તિને અનુકૂળ જ છે, વચન બોલો છો, જાણે ફૂલ ખરી રહ્યાં છે!॥ર॥ 


ન ડ્‌ ષ્ટ 


જોં પૈ કૃપાં જરિહિં મુનિ ગાતા | ક્રોધ ભએ તનુ રાખ બિધાતા ॥ 
દેખુ જનક હઠિ બાલકું એહ્‌ | કીન્હ ચહત જડ જમપુર ગેહૂ ગા 


હે મુનિ! જો કૃપા કરવાથી આપનું શરીર બળે છે, તો ક્રોધ થવાથી તો શરીરની રક્ષા વિધાતા જ કરશે. [પરશુરામજી 
એ કહ્યું -] હે જનક ! જો, આ મૂર્ખ બાળક હઠ કરીને યમપુરીમાં ઘર (નિવાસ) કરવા માગે છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-441 


બેગિ કરહુ કિન આંખિન્ડ ઓટા | દેખત છોટ ખોટ નૃપ ઢોટા ॥ 
બિહસે લખનુ કહા મન માહીં | મૂદે આંખિ કતહું કોઉ નાહી ।૪॥ 
આને જલદીથી આંખોથી ઓઝલ કેમ નથી કરતા? આ રાજપુત્ર દેખવામાં નાનો છે પણ છે ઘણો ખોટો. લક્ષ્મણજીએ 
હસીને મનોમન કહ્યું - આંખ મીંચી લીધા પછી ક્યાંય કોઈ નથી હોતું. ॥૪॥ 
દો૦- પરસુરામુ તબ રામ પ્રતિ બોલે ઉર અતિ કોધુ | 
સંભુ સરાસનુ તોરિ સઠ કરસિ હમાર પ્રબોધુ [।ર૮બા 
ત્યારે પરશુરામજીએ હૃદયમાં અત્યંત કોધ ભરીને શ્રીરામજીને કહ્યું - અરે શઠ! તું શિવજીનું ધનુષ તોડીને ઊલટો 
અમને જ જ્ઞાન શિખવાડે છે!॥૨૮૦॥ 
ચૌ૦- બંધુ કહઇ કટુ સંમત તોરે । તૂ છલ બિનય કરસિ કર જોરે ॥ 
કરુ પરિતોષુ મોર સંગ્રામા | નાહિં ત છાડ કહાઉબ રામા ।૧॥ 
તારો આ ભાઈ તારી જ સંમતિથી કટુ વચન બોલે છે અને તું છળથી હાથ જોડીને વિનય કરે છે. કાં તો યુદ્ધમાં 
મારો સંતોષ કર, નહીંતર રામ કહેવડાવવું છોડી દે. ॥૧॥ 
છલુ તજિ કરહિ સમરું સિવદ્રોહડી । બંધુ સહિત ન ત મારઉં તોહી ॥ 
ભૃગુપતિ બક્હિં કુઠાર ઉઠાએ | મન મુસુકાહિં રામુ સિર નાએ 1ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-442 


અરે શિવદ્રોહી! છળ ત્યાગીને મારી સાથે યુદ્ધ કર. નહીં તો ભાઈસહિત તને મારી નાખીશ. આ રીતે પરશુરામજી 
કુહાડો ઉઠાવી બકી રહ્યા છે અને શ્રીરામચન્દ્રજી શીશ ઝુકાવી મનમાં ને મનમાં મલકાઈ રહ્યા છે. ॥૨॥ 


ગુનહ લખન કર હમ પર રોષૂ | કતહું સુધાઈહુ તે બડ દોષૂ ॥ 
ટેઢ જાનિ સબ બંદઇ કાહૂ | બક્ર ચંદ્રમહિ ગ્રસઈં ન રાહૂ ॥ગા 


[શ્રીરામચન્દ્રજીએ મનમાં ને મનમાં કહ્યું -]ગુનો તો લક્ષ્મણનો અને ક્રોધ મારા પર કરે છે!ક્યાંક ક્યાંક સીધાપણામાં 


પણ મોટો દોષ હોય છે. વાંકો જાણીને બધા લોકો કોઈની પણ વંદના કરે છે. વાંકા ચન્દ્રમાને રાહુ પણ નથી ગ્રસતો. ॥૩॥ 


રામ કહેઉ રિસ તજિઅ મુનિસા | કર કુઠારુ આગે યહ સીસા ॥ 
જેહિં રિસ જાઇ કરિઅ સોઈ સ્વામી | મોહિ જાનિઅ આપન અનુગામી ।૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ [પ્રકટ] કહ્યું - હે મુનીશ્વર ક્રોધ છોડો. આપના હાથમાં કુહાડો છે અને મારું આ માથું આગળ છે. 
જે રીતે આપનો ક્રોધ જાય, હે સ્વામી ! તે જ કરો. મને આપનો અનુચર (દાસ) જાણો. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦- પ્રભુહિ સેવકહિ સમરું કસ તજહું બિપ્રબર સુ | 
બેષુ બિલોકૅ કહેસિ કછુ બાલક્હુ નરહિ દોસુ ॥૨૮૧॥ 
સ્વામી અને સેવકમાં યુદ્ધ કેવું? હે બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ! ક્રોધનો ત્યાગ કરો. આપનો [વીરો જેવો] વેશ જોઈને જ બાળકે 
કંઈક કહી નાખ્યું હતું; વાસ્તવમાં તેનો પણ કોઈ દોષ નથી. ॥૨૮૧॥ 
ચૌ૦- દેખિ કુઠાર બાન ધનુ ધારી | ભૈ લરિકહિ રિસ બીરું બિચારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-443 


ય. 


નામુ જાન પૈ તુમ્હહિ ન ચીન્હા | બંસ સુભાર્યં ઉતરું તેહિ દીન્હા ॥૧| 
આપને કુહાડો, બાણ અને ધનુષ ધારણ કરેલા જોઈને અને વીર સમજીને બાળકને ક્રોધ આવી ગયો, તે આપનું 
નામ તો જાણતો હતો, પણ આપને ઓળખ્યા નહીં, પોતાના વંશ (રઘુવંશ)ના સ્વભાવ પ્રમાણે તેણે ઉત્તર આપ્યા. ॥૧॥ 
જોં તુમ્હ ઔતેહું મુનિ કી નાઈ | પદ રજ સિર સિસુ ધરત ગોસાઈ ॥ 
છમહુ ચૂક અનજાનત કેરી | ચહિઅ બિપ્ર ઉર કૃપા ઘનેરી ।॥ર॥ 
જો આપ મુનિની જેમ આવ્યા હોત, તો હે સ્વામી બાળક આપના ચરણોની રજ માથા પર 
મૂકત. અજાણ્યાની ભૂલને ક્ષમા કરી દો. બ્રાહ્મણોના હૃદયમાં અત્યંત અધિક દયા હોવી જોઈએ. ॥૨॥ 
હમહિ તુમ્હહિ સરિબરિ કસિ નાથા | કહહુ ન કહાં ચરન કહે માથા ॥ 
રમ માત્ર લઘુ નામ હમારા | પરસુ સહિત બડ નામ તોઢહારા ॥૩ા 
હે નાથ! અમારી અને આપની બરાબરી કેવી ? કહોને, ક્યાં ચરણ અને ક્યાં મસ્તક! ક્યાં મારું રામ માત્ર નાનકડું 
જ નામ અને ક્યાં આપનું પરશુ સહિત મોટું નામ! ॥૩॥ 
દેવ એકુ ગુનુ ધનુષ હમારે | નવ ગુન પરમ પુનીત તુમ્હારે ॥ 
સબ પ્રકાર હમ તુમ્હ સન હારે | છમહુ બિપ્ર અપરાધ હમારે 1॥૪॥ 
હે દેવ! અમારો તો એક જ ગુણ ધનુષ છે અને આપના પરમ પવિત્ર [શમ, દમ, તપ, શૌચ, ક્ષમા, સરળતા, જ્ઞાન 


અને [વિજ્ઞાન અને આસ્તિકતા-એ] નવ ગુણ છે. અમે તો બધી રીતે આપથી હાર્યા છીએ. હે વિપ્રશ્રેષ્ઠ અમારા અપરાધોને 
ક્ષમા કરો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-444 


દો૦ બાર બાર મુનિ બિપ્રબર કહા રામ સન રામ [| 
બોલે ભૃગુપતિ સરુષ હસિ તહૂ બંધુ સમ બામ 1।ર૨૮ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ પરશુરામજીને વારંવાર 'મુનિ' અને '“વિપ્રવર' કહ્યા. ત્યારે ભૃગુપતિ (પરશુરામજી) કુપિત થઈને 
બોલ્યા - તું પણ પોતાના ભાઈ જેવો જ વાંકો છે. ॥૨૮૨॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- નિપટહિં દ્વિજ કરિ જાનહિ મોહી | મૈ જ્સ બિપ્ર સુનાવઉં તોહી ॥ 
ચાપ સ્રુવા સર આહુતિ જાનૂ | કોપુ મોર અતિ ઘોર ફૃસાનૂ ॥૧| 
તું મને કેવળ સામાન્ય બ્રાહ્મણ જ સમજે છે ? હું કેવો વિપ્ર છું તે તને સંભળાવું છું. ધનુષને સરવો, બાણને આહુતિ 
અને મારા ક્રોધને અત્યંત ભયંકર અગ્નિ જાણ. ॥૧॥ 
સમિધિ સેન ચતુરંગ સુહાઈ । મહા મહીપ ભએ પસુ આઇ ।॥ 
મેં એર્હિ પરસુ કાટિ બલિ દીન્હે | સમર જગ્ય જપ કોટિન્હ કીન્હે ।ર॥ 
ચતુરંગીણી સેના સુંદર સમિધાઓ (યજ્ઞમાં બળાતાં લાકડા) છે. મોટા મોટા રાજા તેમાં આવીને બલિનાં પશુ બન્યાં 
છે, જેમની મેં આ જ ફરસાથી કાપીને બલિ આપ્યો છે. આવા કરોડો જપયુક્ત રણયગ્ય મેં કર્યા છે (અર્થાત્‌ જેમ 
મંત્રોચ્ચારણ પૂર્વક સ્વાહા શબ્દની સાથે આહુતિ અપાય છે, તે જ રીતે મેં પોકારી-પોકારીને રાજાઓની બલિ આપી 
છે). ॥૨॥ 
મોર પ્રભાઉ બિદ્િતિ નહિં તોરેં | બોલસિ નિદરિ બિપ્ર કે ભોરેં ॥ 
ભંજેઉ ચાપુ દાપુ બડ બાઢા | અહમિતિ મનહું જીતિ જગુ ઠાઢા ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-445 


મારો પ્રભાવ તને ખબર નથી, એટલે તું બ્રાહ્મણના ભ્રમમાં મારો અનાદર કરીને બોલી રહ્યો છે. ધનુષ તોડી નાખ્યું, 
એથી તારો ઘમંડ બહુ વધી ગયો છે. એવો અહંકાર છે, જાણે સંસારને જીતીને ઊભા હોય. ॥૩॥ 
રામ કહા મુનિ કહહુ બિચારી । રિસ અતિ બડિ લઘુ ચૂક હમારી ॥ 
છુઅતહિ ટૂટ પિનાક પુરાના । મૈ કેહિ હેતુ કરોં અભિમાના [૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ. કહ્યું - હે મુનિ! વિચારીને બોલો. આપનો ક્રોધ ઘણો મોટો છે અને મારી ભૂલ ઘણી નાની છે. જૂનું 
ધનુષ હતું, અડતાં જ તૂટી ગયું. હું કયા કારણે અભિમાન કરું? ॥૪॥ 
દો૦ જો હમ નિદરણિં બિપ્ર બદિ સત્ય સુનહુ ભૃગુનાથ | 
તૌ અસ કો જગ સુભટુ જોહે ભય બસ નાવહિં માથ ।ર૮ગા 
હે ભૃગુનાથ! જો અમે ખરેખર બ્રાહ્મણ કહીને અનાદર કરીએ છીએ, તો આ સત્ય સાંભળો, પછી સંસારમાં એવો 


કે કા પ 


કયો યોદ્ધા છે જેને અમે ડરના માર્યા શીશ નમાવીએ? ॥૨૮૩॥ 


ચૌ૦- દેવ દનુજ ભૂપતિ ભટ નાના | સમબલ અધિક હોઉ બલવાના ॥ 
જો રન હમહિ પચારૈ કોઊ | લરહિં સુખેન કાલુ કિન હોઊ 1।૧| 


દેવતા, દૈત્ય, રાજા કે અન્ય ઘણા બધા યોદ્ધા, તેઓ ભલેને બળમાં અમારી બરાબર હોય, ભલેને અધિક બળવાન 
હોય; જો રણમાં અમને કોઈ પણ લલકારે તો અમે તેની સાથે સુખપૂર્વક લડીશું; -ભલેને કાળ જ કેમ ન હોય? ॥૧॥ 


છત્રિય તનુ ધરિ સમર સકાના | કુલ કલંકુ તેહિં પાવર આના ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-446 


કહઉં સુભાઉ ન કુલહિ પ્રસંસી | કાલહું ડરહિ ન રન રઘુબંસી ॥ર॥ 
ક્ષત્રિયનું તન ધરીને જે યુદ્ધમાં ડરી ગયો, તે નીચે પોતાના કુળને કલંક લગાડી દીધું. હુ સ્વભાવથી જ કહું છું, કુળની 
પ્રશંસા કરીને નહીં, કે રઘુવંશી રણમાં કાળથી પણ નથી ડરતા, ॥૨॥ 
બિપ્રબંસ કે અસિ પ્રભુતાઈ | અભય હોઇ જો તુમ્હહિ ડેરાઈ ॥ 
સુનિ મૃદુ ગૂઢ બચન રઘુપતિ કે | ઉઘરે પટલ પરસુધર મતિ કે ॥ગા 
બ્રાહ્મણવંશની એવી જ પ્રભુતા (એવો જ મહિમા) છે કે જે આપથી ડરે છે, તે બધાથી નિર્ભય થઈ જાય છે [અથવા 
જે ભયરહિત હોય છે તે પણ આપથી ડરે છે]. શ્રીરઘુનાથજીનાં કોમળ અને રહસ્યપૂર્ણ વચનો સાંભળીને પરશુરામજીની 
બુદ્ધિના પરદા ખુલી ગયા. ॥૩॥ 
રામ રમાપતિ કર ધનુ લેહૂ | ખૈંચહુ મિટે મોર સંદેહૂ ॥ 
દેત ચાપુ આપુહિં ચલિ ગયઊ | પરસુરામ મન બિસમય ભયઊ. 1।૪॥ 
[પરશુરામજીએ કહ્યું -] હે રામ! રમાપતિના આ ધનુષને હાથમાં [અથવા લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણનું ધનુષ] લો અને એને 
ખેંચો, જેથી મારો સંદેહ મટી જાય. પરશુરામજી ધનુષ આપવા લાગ્યા, ત્યારે તે સ્વયં જ ત્યાં ચાલ્યું ગયું. ત્યારે 
પરશુરામજીના મનમાં મોટું આશ્ચર્ય થયું. ॥૪॥ 
દો૦; જાના રામ પ્રભાઉ તબ પુલક પ્રફુલ્લિત ગાત 
જોરિ પાનિ બોલે બચન હદર્યે ન પ્રેમુ અમાત 1[૨૮૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-447 


ત્યારે તેમણે શ્રીરામજીનો મહિમા જાણ્યો, [જેના કારણે] તેમનું શરીર પુલકિત અને પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું, તેઓ હાથ 
જોડીને વચન બોલ્યા - પ્રેમ એમના હૃદયમાં સમાતો ન હતો - ॥૨૮૪॥ 
ચૌ૦- જય રઘુબંસ બનજ બન ભાનૂ | ગહન દનુજ કુલ દહન કુસાનૂ ॥ 
જ્ય સુર બિપ્ર ધેનુ હિતકારી । જ્ય મદ મોહ કોહ ભ્રમ હારી ।॥૧| 
હે રઘુકુળરૂપી કમળવનના સૂર્ય! હે રક્ષસોના કુળરૂપી ગાઢ જંગલને બાળનારા અગ્રિ! આપનો જય હો! હે દેવતા, 
બ્રાહ્મણ અને ગાયનું હિત કરનારા! આપનો જય હો! હે મદ, મોહ, કોધ અને ભ્રમને હરનારા! આપનો જય હો. ॥૧॥ 
બિનય સીલ કરુના ગુન સાગર | જયતિ બચન રચના અતિ નાગર ॥ 
સેવક સુખદ સુભગ સબ અંગા | જ્ય સરીર છબિ કોટિ અનંગા ।ર॥ 


છ કે છ. ક્‌ જિ ક કેક જે જ. 
હે વિનય, શીલ, કૃપા આદિ ગુણોના સમુદ્ર અને વચનોની રચનામાં અતિ ચતુર! આપનો જય હો! હે સેવકોને સુખ 
આપનારા, સર્વે અંગોથી સુંદર અને શરીરમાં કરોડો કામદેવોની શોભા ધારણ કરનારા! આપનો જય હો. ॥૨॥ 


કરૌં કાહ મુખ એક પ્રસંસા | જય મહેસ મન માનસ હંસા ॥ 
અનુચિત બહુત કહેઉં અગ્યાતા | છમહુ છમામંદિર દોઉ ભ્રાતા ગા 


હું એક મુખથી આપની શું પ્રશંસા કરું? હે મહાદેવજીના મનરૂપી માનસરોવરના હંસ! આપનો જય હો. મેં 
અજાણતાથી આપને ઘણા જ અનુચિત વચન કહ્યાં. હે ક્ષમાના મંદિર બંને ભાઈ! મને ક્ષમા કરો. ॥૩॥ 


કહિ જ્ય જય જય રઘુકુલકેતૂ | ભૃગુપતિ ગએ બનહિ તપ હેતુ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-448 


અપભયં કુટિલ મહીપ ડેરાને | જહે તહ કાયર ગવંહિં પરાને ।૪॥ 


હે રઘુકુળની ધજાસ્વરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજી! આપનો જય હો, જય હો, જય હો. આમ કહીને પરશુરામજી તપ કરવા 
માટે વનમાં ચાલ્યા ગયા, [આ જોઈને] દષ્ટ રાજા લોકો વગર કારણે જ (મનકલ્પિત) ભયથી (રામચન્દ્રજીથી તો 
પરશુરામજી પણ હારી ગયા, અમે તો એમનું અપમાન ક્યું હતું, હવે ક્યાંક એ તેનો બદલો ન લે, આ વ્યર્થ ડરથી) ડરી 
ગયા. એ કાયરો ચૂપચાપ જ્યાં-ત્યાં નાસી ગયા. ॥૪॥ 
દો૦- દેવન્હ દીન્હી દુંદુભી પ્રભુ પર બરષહિં ફ્લ 
હરષે પુર નર નારિ સબ મિટી મોહમય સૂલ 1।૨૮૫॥ 
દેવતાઓએ નગારાં વગાડ્યાં, તેઓ પ્રભુ ઉપર ફૂલ વરસાવા લાગ્યા. જનકપુરનાં સ્ત્રી-પુરુષ બધાંય હર્ષિત થઈ 
ગયાં. તેમનું મોહમય (અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન) શૂળ મટી ગયું. ॥૨૮૫॥ 
ચૌ૦; અતિ ગહગહે બાજને બાજે | સબહિ મનોહર મંગલ સાજે ।॥ 
જૂથ જૂથ મિલિ સુમુખિ સુનયની | કરહિં ગાન કલ કોકિલબયનીં ॥૧॥ 
ખૂબ જોરથી વાર્જા વાગવા લાગ્યાં, બધાએ મનોહર મંગળ-સાજ સજ્યાં. સુંદર મુખ અને સુંદર નેત્રોવાળી તથા 
કોયલ સમાન મધુર બોલનારી સ્ત્રીઓ ટોળે જ ટોળાં મળીને સુંદર ગાન કરવા લાગી. ॥૧॥ 
સુખુ બિદેહ કર બરનિ ન જાઈ | જનન્‍્મદરિદ્ર મનહું નિધિ પાઈ ॥ 
બિગત ત્રાસ ભઈ સીય સુખારી | જનુ બિધુ ઉદર્યં ચકોરકુમારી ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-449 


જનકજીના સુખનું વર્ણન કરી જ નથી શકાતું; જાણે જન્મનો દરિદ્રી ધનનો ખજાનો પામી ગયો હોય! સીતાજીનો 
ભય જતો રહ્યો; તે એવા સુખી થયાં જેમ ચન્દ્રમાના ઉદય થવાથી ચકોરની કન્યા સુખી થાય છે. ॥૨॥ 


જનક કીન્હ કૌસિકહિ પ્રનામાં | પ્રભુ પ્રસાદ ધનુ ભંજેઉ રામા ॥ 
મોહિ કૃતકૃત્ય કીન્હ દૂહું ભાઈ | અબ જો ઉચિત સો કહિઅ ગોસાઈ ॥૩ગા 
જનક્જીએ વિશ્વામિત્રજીને પ્રણામ કર્યા [અને કહ્યું -] પ્રભુની કૃપાથી જ શ્રીરામચન્દ્રજીએ ધનુષ તોડ્યું છે. બંને 
ભાઈઓએ. મને કૃતાર્થ કરી દીધો, હે સ્વામી ! હવે જે ઉચિત્ત હોય તે કહો. ॥૩॥ 
કહ મુનિ સુનુ નરનાથ પ્રબીના | રહા બિબાહુ ચાપ આધીના ।॥ 
ટૂટઢટતહી ધનુ ભયઉ બિબાહ્‌ | સુર નર નાગ બિદિત સબ કાહૂ ।૪॥ 


મુનિએ કહ્યું - હે ચતુર નરેશ! સાંભળો. આમ તો વિવાહ ધનુષને અધીન હતો, ધનુષના તૂટતાં જ વિવાહ થઈ ગયો. 
દેવતા, મનુષ્ય અને નાગ હરકોઈને આ જ્ઞાત છે. ॥૪॥ 


જનકજીનો દૂત દશરથજી અયોધ્યાથી જાનપ્રસ્થાન 


દો૦: તદપિ જાઇ તુમ્ડ કરહુ અબ જથા બંસ બ્યવહારુ | 
બૂઝિ બિપ્ર કુલબૃદ્ધ ગુર બેદ બિદિત આચાર ॥૨૮૧॥ 


ન્‌ 


તો પણ તમે જઈને આપના કુળનો જેવો વ્યવહાર હોય; બ્રાહ્મણો, કુળના વૃદ્ધો અને ગુરુઓથી પૂછીને અને વેદોમાં 
વર્ણિત જેવો આચાર હોય તેમ કરો. ॥૨૮૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-450 


ચૌ૦- દૂત અવધપુર પઠવહુ જાઈ | આનહિં નૃપ દસરથહિ બોલાઈ ॥ 
મુદિત રાઉ કહિ ભલેહિ કૃપાલા | પઠએ દૂત બોલિ તેહિ કાલા ॥૧॥ 
જઈને અયોધ્યા માટે દૂત મોકલો, જે રાજા દશરથને તેડી લાવે. રાજાએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું - હે કૃપાળુ! ઘણું સારું 
અને તે જ સમયે. દૂતોને બોલાવીને મોકલી દીધા. ॥૧॥ 
બહુરિ મહાજન સકલ બોલાએ | આઈ સબન્હિ સાદર સિર નાએ ।॥ 
હાટ બાટ મંદિર સુરબાસા | નગરું સવારણહું ચારિહું પાસા ।ર॥ 


પછી બધા મહાજનોને બોલાવ્યાં અને સર્વેએ આવીને રાજાને આદરપૂર્વક શીશ નમાવ્યાં. [રાજાએ કહ્યું -] બજાર, 
રસ્તા, ઘર, દેવાલય અને આખા નગરને ચારે બાજુથી સજાવો. ॥૨॥ 


હરષિ ચલે નિજ નિજ ગૃહ આએ 1। પુનિ પરિચારક બોલિ પઠાએ ॥ 
રચહું બિચિત્ર બિતાન બનાઈ | સિર ધરિ બચન ચલે સચુ પાઈ ।॥ગા 
મહાજન પ્રસન્‍ન થઈને ચાલ્યા અને પોતપોતાના ધેર આવ્યા. પછી રાજાએ નોકરોને બોલાવી લીધા [અને એમને 
આજ્ઞા આપી કે] વિચિત્ર મંડપ સજાવીને તેયાર કરો. આ સાંભળીને તે સર્વે રાજાનાં વચનોને માથે ચઢાવીને અને સુખ 
પામીને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


ન્‌ 


પઠએ બોલિ ગુની તિન્ડ નાના | જે બિતાન બિધિ કુસલ સુજાના ॥ 
બિધિહિ બંદિ તિન્ડ કીન્ડ અરંભા | બિરચે કનક કદલિ કે ખંભા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-451 


તેમણે અનેક કારીગરોને બોલાવી મંગાવ્યા, જે મંડપ બનાવવામાં કુશળ અને ચતુર હતા. તેમણે બ્રહ્માની વંદના 
કરીને કાર્ય આરંભ ક્યું અને [પહેલા] સોનાના કેળના થાંભલા બનાવ્યા. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: હરિત મનિન્ડ કે પત્ર ફલ પદુમરાગ કે ફૂલ [| 
રચના દેખિ બિચિત્ર અતિ મનુ બિરંચિ કર ભૂલ 1[।ર૨ર૮૭ા॥ 
લીલા-લીલા મણિઓ (પન્ના)નાં પાંદડાં અને ફળ બનાવ્યાં તથા પદ્મરાગ મણિઓ (માણેક)નાં ફૂલ બનાવ્યાં. મંડપની 
અત્યંત વિચિત્ર રચના જોઈને બ્રહ્માનું મન પણ ભૂલું પડ્યું. ॥૨૮૭॥ 
ચૌ૦- બેનું હરિત મનિમય સબ કીન્હે | સરલ સપરબ પરહિં નહિ ચીન્હે ॥ 
કનક કલિત અહિબેલિ બનાઈ | લખિ નર્હિં પરઇ સપરન સુહાઈ ॥૧॥ 
વાંસ બધા લીલા-લીલા મણિઓ(પન્ના)ના સીધા અને ગાંઠોથી યુક્ત એવા બનાવ્યા જે ઓળખાતા ન હતા [કે 


મણિઓના છે કે સાધારણ]. સોનાની સુંદર નાગરવેલ બનાવી, જે પાંદડાંસહિત એવી સરસ જણાતી હતી કે ઓળખી 
શકાતી ન હતી. ॥૧॥ 


તેહિ કે રચિ પચિ બંધ બનાએ | બિચ બિચ મુકુતા દામ સુહાએ ॥ 
માનિક મરક્ત કુલિસ પિરોજા | ચીરિ કોરિ પચિ રચે સરોજા ।ર૨॥ 
તે જ નાગરવેલને રચીને અને જડતરકામ કરીને બંધન (બાંધવાનાં દોરડાં) બનાવ્યાં. વચ્ચે-વચ્ચે મોતીઓની સુંદર 
ઝાલરો છે. માણેક, પન્ના, હીરા અને પીરોજા, આ રત્નોને ચીરીને, કોતરીને અને જડતર કરીને [લાલ, લીલા, સફેદ અને 
પીરમજી રંગનાં] કમળ બનાવ્યાં, ॥૨ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-452 


કિએ ભુંગ બહુરંગ બિહૅંગા | ગુંજહિ કૂજહિં પવન પ્રસંગા ॥ 
સુર પ્રતિમા ખંભન ગહિ કાઢી | મંગલ દ્રબ્ય લિએ સબ ઠાઢી ॥૩॥ 


ભમરા અને ઘણા રંગોનાં પક્ષી બનાવ્યાં, જે હવાના આધારે ગુંજતા અને કુંજતા હતાં. સ્તંભો પર દેવતાઓની 
મૂર્તિઓ ઘડી કાઢી, જે સર્વ મંગળમય દ્રવ્યો લઈને ઊભી હતી. ॥૩॥ 


ચૌકેં ભાંતિ અનેક પુરાઈ | સિંધુર મનિમય સહજ સુહાઈ [।૪॥ 
ગજમુક્તાઓના સ્વાભાવિક જ સુંદર અનેક પ્રકારના ચોક પુરાવ્યા. ॥૪॥ 


દો૦: સૌરભ પલ્લવ સુભગ સુઠિ કિએ નીલમનિ કોરિ | 
હેમ બોર મરકત ઘવરિ લસત પાટમય ડોરિ ॥૨૮૮॥ 


નીલમણિને કોતરીને આંબાનાં અતિ સુંદર પાંદડાં બનાવ્યાં. સોનાનો મોર (આંબાનો મોર) અને રેશમની દોરીથી 
બાંધેલાં પન્નામાંથી બનેલાં ફળોના ગુચ્છ સુશોભિત કર્યા. ॥૨૮૮॥ 


ચૌ૦- રચે રુચિર બર બંદનિવારે | મનહું મનોભવેં ફંદ સવારે ॥ 
મંગલ કલસ અનેક બનાએ । ધ્વજ પતાક પટ ચમર સુહાએ 1।॥૧॥ 


એવા સુંદર અને સ્વાગત દ્વાર બનાવ્યાં જાણે કામદેવે જાળ સજાવી હોય. અનેક મંગળ-કળશ અને સુંદર ધજા, 
પતાકા, પરદા તથા ચામર બનાવ્યાં. ॥૧॥ 


દીપ મનોહર મનિમય નાના | જાઇ ન બરનિ બિચિત્ર બિતાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-453 


જેહિં મંડપ દુલહિનિ બેદેહી | સો બરને અસિ મતિ કબિ કેહી ॥ર૨॥ 
જેમાં મણિઓના અનેક સુંદર દીપક છે, તે વિચિત્ર મંડપનું તો વર્ણન જ નથી કરી શકાતું. જે મંડપમાં શ્રીજાનકીજી 
દુલ્હન હશે, કયા કવિની એવી બુદ્ધિ છે જે તેનું વર્ણન કરી શકે. ॥૨॥ 
દૂલહું રામુ રૂપ ગુન સાગર | સો બિતાનુ તિહું લોક ઉજાગર ॥ 
જનક ભવન કે સોભા જેસી | ગૃહ ગૃહ પ્રતિ પુર દેખિઅ તેસી ॥૩ા 
જે મંડપમાં રૂપ અને ગુણોના સમુદ્ર શ્રીરામચન્દ્રજી વરરાજા હશે, તે મંડપ ત્રણેય લોકમાં પ્રસિદ્ધ હોવો જ જોઈએ. 
જનક્જીના મહેલની જેવી શોભા છે, તેવી જ શોભા નગરના પ્રત્યેક ઘરની દેખાય છે. ॥૩॥ 
જેહિં તેરહુતિ તેહિ સમય નિહારી | તેહિ લઘુ લગહિં ભુવન દસ ચારી ॥ 
જો સંપદા નીચ ગૃહ સોહા | સો બિલોકિ સુરનાયક મોહા [।૪॥ 
તે સમયે જેણે જનકપુરી જોઈ તેને ચૌદ ભુવન તૃચ્છ જણાયાં. જનકપુરમાં નીચના ઘેર પણ તે સમયે જે સંપદા 
સશોભિત હતી તેને જોઈને ઇન્દ્ર પણ મોહિત થઈ જતો હતો. ॥૪॥ 
દો૦ બસઈ નગર જેહિં લચ્છિ કરિ કપટ નારિ બર બેષુ | 
તેહિ પુર કે સોભા કહત સકુચહિં સારદ સેષુ ।ર૮૯લ॥ 


જે નગરમાં સાક્ષાત્‌ લક્ષ્મીજી કપટથી [અપ્રકટ] સ્રીનો સુંદર વેષ બનાવી વસતાં હોય, તે પુરની શોભાનું વર્ણન 
કરવામાં સરસ્વતી અને શેષ પણ લજાય છે. ॥૨૮૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-454 


ચૌ૦- પહુંચે દૂત રામ પુર પાવન | હરષે નગર બિલોકિ સુહાવન ॥ 
ભૂપ દ્વાર તિન્હ ખબરિ જનાઈ | દસરથ નૃપ સુનિ લિએ બોલાઈ ।૧॥ 


જનક્જીના દૂત શ્રીરામચન્દ્રજીની પવિત્ર પુરી અયોધ્યામાં પહોંચ્યા. સુંદર નગરજોઈને તેઓ હર્ષિત યયા. રાજદ્વાર 
પર જઈને એમણે ખબર મોકલી. રાજા દશરથંજીએ સાંભળીને એમને બોલાવી લીધા. ॥૧॥ 


કરિ પ્રનામુ તિન્હ પાતી દીન્હી | મુદિત મહીપ આપુ ઉઠિ લીન્હી ॥ 
બારિ બિલોચન બાંચત પાતી | પુલક ગાત આઈ ભરિ છાતી 1।ર૨॥ 


સિન આ ક" 


દૂતોએ પ્રણામ કરીને ચિઠ્ઠી આપી. પ્રસન્‍ન થઈને રાજાએ જાતે જ ઊઠીને એને લીધી. ચિડ્ઠી વાંચતી વખતે તેમનાં 
નેત્રોમાં જળ (પ્રેમ અને આનંદના આંસુ) છવાઈ ગયાં, શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને છાતી ભરાઈ આવી. ॥૨॥ 


રામુ લખનુ ઉર કર બર ચીઠી | રહિ ગએ કહત ન ખાટી મીઠી ॥ 

પુનિ ધરિ ધીર પત્રિકા બાંચી । હરષી સભા બાત સુનિ સાોંચી ॥ગા 
હૃદયમાં રામ અને લક્ષ્મણ છે, હાથમાં સુંદર ચિઠ્ઠી છે. રાજા તેને હાથમાં લઈને જ ઊભા રહી ગયા. ખાટું-મીઠું કંઈ 

પણ કહી ન શક્યાં. પછી ધીરજ ધરીને એમણે પત્રિકા વાંચી, આખી સભા સાચી વાત સાંભળી હંષિત થઈ ગઈ. ॥૩॥ 
ખેલત રહે તહોં સુધિ પાઈ | આએ ભરતુ સહિત હિત ભાઈ ।॥ 
પૂછત અતિ સનેહી સકુચાઈ | તાત કહાં તેં પાતી આઈ ॥।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-455 


ભરતજી પોતાના મિત્રો અને ભાઈ શત્રુઘ્ન સાથે જ્યાં રમતા હતા, ત્યાં સમાચાર પામીને તેઓ આવી ગયા. બહુ 
જ પ્રેમથી સંકોચાતાં પૂછે છે - પિતાજી ! ચિડ્ઠી ક્યાંથી આવી છે? ॥૪॥ 


દો૦- કુસલ પ્રાનપ્રિય બંધુ દોઉ અહહિં કહહુ કેહિં દેસ ।| 
સુનિ સનેહ સાને બચન બાચી બહુરિ નરેસ 1ર૨૯બા 
અમારા પ્રાણોથી પ્રિય બંને ભાઈ, કહો સકુશળ તો છે અને તેઓ કયા દેશમાં છે ? સ્નેહથી તરબોળ આ વચન 
સાંભળીને રાજાએ ફરીથી ચિડ્ઠી વાચી. ॥૨૯૦॥ 
ચૌ૦- સુનિ પાતી પુલકે દોઉ ભ્રાતા | અધિક સનેહું સમાત ન ગાતા ॥ 
પ્રીતિ પુનીત ભરત કે દેખી | સકલ સભાં સુખુ લહેઉ બિસેષી ॥૧॥ 
ચિઠ્ઠી સાંભળીને બંને ભાઈ પુલકિત થઈ ગયા. સ્નેઠ એટલો અધિક થઈ ગયો કે તે શરીરમાં સમાતો નથી. 
ભરતજીનો પવિત્ર પ્રેમ જોઈને આખી સભાએ વિશેષ સુખ મેળવ્યું. ॥૧॥ 
તબ નૃપ દૂત નિકટ બેૈઠારે | મધુર મનોહર બચન ઉચારે ॥ 
ભૈઆ કહહુ કુસલ દોઉ બારે 1 તુમ્હ નીકેં નિજ નયન નિહારે ॥ર૨॥ 
ત્યારે રાજા દૂતોને પાસે બેસાડીને મનને હરનારાં મીઠા વચન બોલ્યા - ભાઈ! કહો, બંને બાળકો કુશળ તો છે? 
તમે પોતાની આંખથી તેમને સારી રીતે જોયા છે ને? ॥ર॥ 


સ્યામલ ગૌર ધરે ધનુ ભાથા | બય કિસોર કૌસિક મુનિ સાથા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-456 


પહિચાનહુ તુમ્હ કહહુ સુભાઊ | પ્રેમ બિબસ પુનિ પુનિ કહ રાઊ ।॥૩ા 


શામળા અને ગોરા શરીરવાળા તેઓ ધનુષ અને ભાથાં ધારણ કરી રાખે છે, કિશોર અવસ્થા છે, વિશ્વામિત્ર મુનિની 
સાથે છે. તમે એમને ઓળખતા હોવ તો તેમનો સ્વભાવ કહો. રાજા પ્રેમને વિશેષ વશ હોવાથી વારંવાર આ રીતે પૂછી 
રહ્યા છે. ॥ગા 


જા દિન તેં મુનિ ગએ લવાઈ | તબ તેં આજુ સાંચિ સુધિ પાઈ ॥ 
કહહુ બિદેહ કવન બિધિ જાને | સુનિ પ્રિય બચન દૂત મુસુકાને 1૪॥ 
[ભાઈ!] જે દિવસે મુનિ તેમને લઈ ગયા હતા, ત્યારથી આજે જ અમને સાચા સમાચાર મળ્યા છે. કહો તો મહારાજ 
જનકે તેમને કેવી રીતે ઓળખ્યા? આ પ્રિય (પ્રેમભર્યા) વચન સાંભળીને દૂત મલકાયા. ॥૪॥ 
દો૦- સુનહુ મહીપતિ મુકુટ મનિ તુમ્હ સમ ધન્ય ન કોઉ | 
રામુ લખનુ જિન્ડ કે તનય બિસ્વ બિભૂષન દોઉ ॥।૨૯૧॥ 
[દૂતોએ કહ્યું -] હે રાજાઓના મુગટમણિ! સાંભળો, આપના જેવો ધન્ય બીજો કોઇ નથી, જેમના રામ-લક્ષ્મણ જેવા 
પુત્ર છે. તે બંને વિશ્ચના વિભૂષણ છે. ॥૨૯૧॥ 
ચૌ૦- પૂછન જોગુ ન તનય તુમ્હારે | પુરુષસિંઘ તિહુ પુર ઉજિઆરે ॥ 
જિન્હ કે જસ પ્રતાપ કે આગે | સસિ મલીન રબિ સીતલ લાગે ॥૧॥ 


આપના પુત્ર પૂછવાને યોગ્ય નથી. તે પુરુષસિંહ ત્રણેય લોકોના પ્રકાશસ્વરૂપ છે. જેમના યશ આગળ ચન્દ્રમા 
મલિન અને પ્રતાપ આગળ સૂર્ય શીતળ લાગે છે, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-457 


તિન્હ કહે કહિઅ નાથ કિમિ ચીન્હે | દેખિઅ રબિ કિ દીપ કર લીન્ડહે ॥ 
સીય સ્વયંબર ભૂપ અનેકા | સમિટે સુભટ એક તેં એકા 1।ર॥ 
હે નાથ! એમના માટે આપ કહો છો કે તેમને કેવી રીતે ઓળખ્યા? શું સૂર્યને હાથમાં દીપક લઈને જોવામાં આવે 

છે? સીતાજીના સ્વયંવરમાં અનેક રાજા અને એક-એકથી ચઢિયાતા યોદ્ધા એકત્ર થયા હતા, ॥૨॥ 
સંભુ સરાસનુ કાહું ન ટારા | હારે સકલ બીર બરિઆરા ॥ 
તીનિ લોક મહે જે ભટમાની । સભ કે સક્તિ સંભુ ધનુ ભાની ॥૩ા 


પરંતુ શિવજીના ધનુષને કોઈ પણ ખસેડી શક્યું નહિ. બધા બળવાન વીરો હારી ગયા. ત્રણેય લોકોમાં જે વીરતાના 
અભિમાની હતા, શિવજીના ધનુષે સર્વેની શક્તિ તોડી નાખી. ॥૩॥ 


સકઈ ઉઠાઇ સરાસુર મેરૂ | સોઉ હિર્યાોં હારિ ગયઉ કરિ ફેરૂ ॥ 
જેહિં કૌતુક સિવસૈલુ ઉઠાવા । સોઉ તેહિ સભા પરાભઉ પાવા ।૪॥ 


ધે 


બાણાસુર, જે સુમેરુને પણ ઊંચકી શકતો હતો, તે પણ હૃદયથી હારીને પરિક્રમા કરીને જતો રહ્યો; અને જેણે 
રમતમાં જ કેલાસને ઉઠાવી લીધો હતો, તે રાવણ પણ તે સભામાં પરાજયને પ્રાપ્ત થયો. ॥૪॥ 
દો૦- તહાં રામ રઘુબંસમનિ સુનિઅ મહા મહિપાલ 
ભંજેઇ ચાપ પ્રયાસ બિનુ જિમિ ગજ પંકજ નાલ ॥1[રલ૯રા॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-458 


હે મહારાજ! સાંભળો, ત્યાં (જ્યાં આવા-આવા યોદ્ધા હાર માની ગયા) રઘુવંશમણિ શ્રીરામચન્દ્રજીએ વગર પ્રયાસે 
જ શિવજીના ધનુષને એવી રીતે તોડી નાંખ્યું જેવી રીતે હાથી કમળની ડાંડીને તોડી નાખે છે! ॥૨ર૯૨॥ 
ચૌ૦- સુનિ સરોષ ભૃગુનાયકુ આએ । બહુત ભાંતિ તિન્હ આંખિ દેખાએ ॥ 
દેખિ રામ બલુ નિજ ધનુ દીન્હા | કરિ બહુ બિનય ગવનુ બન કીન્હા ॥૧॥ 
ધનુષ તૂટવાની વાત સાંભળીને પરશુરામજી કરોધભર્યા આવ્યા અને તેમણે ઘણી રીતે આંખો કાઢી. અંતે તેમણે પણ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું બળ જોઈને પોતાનું ધનુષ આપી દીધું અને અનેક પ્રકારે વિનંતી કરીને વનમાં ગમન કર્યું. ॥૧॥ 
રાજન રામુ અતુલબલ જેસે । તેજ નિધાન લખનુ પુનિ તેસેં ॥ 


કંપહિં ભૂપ બિલોક્ત જાકે । જિમિ ગજ હરિ કિસોર કે તાકે ॥ર॥ 
હે રાજન્‌! જેવા શ્રીરામચન્દ્રજી અતુલનીય બલી છે, તેવા જ તેજનિધાન પાછા લક્ષ્મણજી પણ છે, જેમને જોવામાત્રથી 


દે. 


રાજાલોકો એવા કંપી ઊઠતા હતા, જેમ હાથી સિહના બચ્ચાના તાકવાથી કંપી ઊઠે છે. ॥૨॥ 


દેવ દેખિ તવ બાલક દોઊ | અબ ન આંખિ તર આવત કોઊ ॥ 
દૂત બચન રચના પ્રિય લાગી । પ્રેમ પ્રતાપ બીર રસ પાગી [ગા 


હે દેવ! આપના બંને બાળકોને જોયા પછી હવે આંખોની નીચે કોઈ આવતું જ નથી (અમારી દષ્ટિમાં કોઈ વસતું જ 
નથી). પ્રેમ, પ્રતાપ અને વીરરસમાં તરબોળ થયેલી દૂતોની વચનરચના બધાને અત્યંત પ્રિય લાગી. ગા 


સભા સમેત રાઉ અનુરાગે | દૂતન્ડ દેન નિછાવરિ લાગે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-459 


કહિ અનીતિ તે મૂદહિં કાના | ધરમુ બિચારિ સબહિ સુખુ માના ।૪॥ 


સભાસહિત રાજા પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા અને દૂતોને ન્યોછાવર (બક્ષિસ) આપવા લાગ્યા, [તેમણે ન્યોછાવર આપતાં 
જોઈને] આ નીતિવિરુદ્ધ છે, એમ કહીને દૂત પોતાના હાથોથી કાન ઢાંકવા લાગ્યા. ધર્મનો વિચાર કરી (તેમનું ધર્મયુક્ત 
આચરણ જોઈ) સર્વેએ સુખ માન્યું. ॥૪॥ 
દો૦ તબ ઉઠિં ભૂપ બસિષ્ટ કહું દીન્હિં પત્રિકા જાઈ | 
કથા સુનાઇ ગુરહિ સબ સાદર દૂત બોલાઈ ॥ર૯ગા 


પછી રાજાએ ઊઠીને વસિષ્ઠજીની પાસે જઈ તેમને પત્રિકા આપી અને આદરપૂર્વક દૂતોને બોલાવીને બધી કથા 
ગુરુજીને કહી સંભળાવી. ॥૨૯ગા 


ચૌ૦- સુનિ બોલે ગુર અતિ સુખુ પાઈ | પુન્ય પુરુષ કહું મહિ સુખ છાઈ ॥ 
જિમિ સરિતા સાગર મહું જાહી | જઘ્પિ તાહિ કામના નાહી 1।૧|॥ 
બધા સમાચાર સાંભળી અને અત્યંત સુખ પામીને ગુરુ બોલ્યા - પુણ્યાત્મા પુરુષને માટે પૃથ્વી સુખોથી છવાયેલી 
છે. જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં જાય છે, જોકે સમુદ્રને નદીની કામના નથી હોતી; ॥૧॥ 
તિમિ સુખ સંપતિ બિનહિં બોલાએ | ધરમસીલ પહિં જાહિં સુભાએ ॥ 
પે ક. ત્ર 
તુમ્હ ગુર બિપ્ર ધેનુ સુર સેબી | તસિ પુનીત કૌસલ્યા દેબી ।ર॥ 


એવી જ રીતે સુખ અને સંપત્તિ વગર બોલાવ્યે જ સ્વાભાવિકપણે ધર્માત્મા પુરુષ પાસે જ જાય છે. આપ જેવા ગરુ, 
બ્રાહ્મણ, ગાય અને દેવતાની સેવા કરનાર છો, તેવાં જ પવિત્ર કૌશલ્યા દેવી પણ છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-460 


સુકૃતી તુમ્હ સમાન જગ માહીં । ભયઉ ન હે કોઉ હોનેઉ નાહીં ॥ 
તુમ્હ તે અધિક પુન્ય બડ કાકૅ | રાજન રામ સરિસ સુત જાકે ગા 
આપના જેવો પુણ્યાત્મા જગત્‌માં ન કોઈ થયો છે, છે પણ નહિ, અને થવાનો પણ નથી જ. હે રાજન્‌! તમારાથી 
અધિક પુણ્ય બીજા કોનું હશે, જેના રામ જેવા પુત્ર છે. ॥૩॥ 
બીર બિનીત ધરમ બ્રત ધારી | ગુન સાગર બર બાલક ચારી ॥ 
તુમ્હ કહું સર્બ કાલ કલ્યાના | સજહું બરાત બજાઇ નિસાના ।૪॥ 
અને જેનાં ચારે શ્રેષ્ઠ બાળક વીર, વિનમ્ર, ધર્મનું વ્રત ધારણ કરનારાં અને ગુણોના સુંદર સમુદ્ર છે. તમારા માટે 
બધાંય કાળોમાં કલ્યાણ છે. માટે ડંકો વગડાવી જાન તેયાર કરો. ॥૪॥ 
દો૦: ચલહુ બેગિ સુનિ ગુર બચન ભલેહિં નાથ સિરુ નાઈ | 
ભૂપતિ ગવને ભવન તબ દૂતન્ડ બાસુ દેવાઈ ॥૨૯૪॥ 
અને જલદી ચાલો. ગુરુજીનાં આવાં વચન સાંભળીને, હે નાથ બહુ સારું કહીને અને શીશ નમાવી તથા દૂતોને 
ઉતારો અપાવીને રાજા મહેલમાં ગયા. ॥૨૯૪॥ 


ક 


ચૌ૦- રાજા સબુ રનિવાસ બોલાઈ | જનક પત્રિકા બાચિ સુનાઈ ॥ 
સુનિ સંદેસુ સકલ હરષાની | અપર કથા સબ ભૂપ બખાની ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-461 


રાજાએ આખા રાણીવાસને બોલાવીને જનકજીની પત્રિકા વાંચી સંભળાવી. સમાચાર સાંભળી સર્વે રાણીઓ હર્ષથી 
ભરાઈ ગઈ. રાજાએ પછી બીજી સર્વે વાતો (જે દૂતોના મુખે સાંભળી હતી તે)નું વર્ણન કર્યું. ॥૧॥ 


પ્રેમ પ્રફુલ્લિત રાજહિં રાની | મનહું સિખિનિ સુનિ બારિદ બાની ॥ 
મુદિત અસીસ દેહિં ગુર નારી | અતિ આનંદ મગન મહતારીં ।ર॥ 


પ્રેમથી પ્રફુલ્લિત થયેલ રાણીઓ એવી સુશો[ભિત થઈ રહી છે જેમ ઢેલ વાદળોની ગર્જના સાંભળીને પ્રફૃલ્લિત 
થાય છે. વડીલ વૃદ્ધા [અથવા ગુરૃઓની] સ્રીઓ પ્રસન્‍ન થઈ આશીર્વાદ આપી રહી છે. માતાઓ અત્યંત આનંદમાં લીન 
છે. ॥૨॥ 
લેહિં પરસ્પર અતિ પ્રિય પાતી | હૃદર્ય લગાઈ જુડાવહિં છાતી ॥ 
રામ લખન કૈ કીરતિ કરની | બારરહિં બાર ભૂપબર બરની ।॥૩॥ 
તે અત્યંત પ્રિય પત્રિકાને પરસ્પર લઈને સર્વે હૃદયથી લગાવી છાતી શીતળ કરે છે. રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ દશરથજીએ 
શ્રીરામ- લક્ષ્મણની કીર્તિ અને કરણીનું વારંવાર વર્ણન કર્યું. ॥ગા 
મુનિ પ્રસાદુ કહિ દ્વાર સિધાએ | રનિન્ડ તબ મહિદેવ બોલાએ ।॥ 
દિએ દાન આનંદ સમેતા | ચલે બિપ્રબર આસિષ દેતા ।૪॥ 


'આ બધી મુનિની કૃપા છે' એમ કહીને તે બહાર ચાલી આવ્યા ત્યારે રાણીઓએ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને 
આનંદસહિત એમને દાન આપ્યાં. શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપતાં ચાલ્યા. ॥૪॥ 


સો૦- જાચક લિએ હેંકારિ દીન્હિ નિછાવરિ કોટિ બિધિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-462 


ચિરું જીવહું સુત ચારિ ચક્રબર્તિ દસરત્થ કે ॥૨૯૫॥ 


પછી ભિક્ષુઓને બોલાવી કરોડો પ્રકારની ન્યોછાવરી (બક્ષિસો) તેમને આપી. “ચક્રવર્તી મહારાજ દશરથજીના 
ચારેય પુત્ર ચિરંજીવી થાઓ, ॥૨૯૫॥ 


ચૌ૦- કહત ચલે પહિરેં પટ નાના | હરષિ હને ગહગહે નિસાના ॥ 
સમાચાર સબ લોગન્હ પાએ | લાગે ઘર ઘર હોન બધાએ 1।૧॥ 


એમ કહેતાં તેઓ અનેક પ્રકારનાં સુંદર વસ્્રો પહેરી-પહેરીને ચાલ્યા. આનંદિત થઈને નગારાંવાળાઓએ,. ઘણા 


જોશથી નગારાં પર ચોટ લગાવી, સર્વે લોકોએ જ્યારે આ સમાચાર પામ્યા, ત્યારે ઘેર ઘેર વધામણાં થવા લાગ્યાં, ॥૧॥ 


ભુવન ચારિદસ ભરા ઉછાહૂ | જનકસુતા રઘુબીર બિઆહૂ ॥ 
સુનિ સુભ કથા લોગ અનુરાગે | મગ ગૃહ ગલી સંવારન લાગે ।॥ર॥ 
ચૌદ લોકોમાં ઉત્સાહ ભરાઈ ગયો કે જાનકીજી અને શ્રીરઘુનાથજીનો વિવાહ થશે. આ શુભ સમાચાર પામી લોકો 
પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા અને માર્ગ, ઘર તથા શેરીઓ શણગારવા લાગ્યા, ॥૨॥ 
જઘેપિ અવધ સદેવ સુહાવનિ | રામ પુરી મંગલમય પાવનિ ॥ 
તદપિ પ્રીતિ કે પ્રીતિ સુહાઈ | મંગલ રચના રચી બનાઈ ।૩ા 


જોકે અયોધ્યા સદાય સોહામણી છે, કેમ કે તે શ્રીરામજીની મંગળમય પવિત્ર પુરી છે, તો પણ પ્રીતિ પર પ્રીતિ 
થવાથી તે સુંદર મંગળરચનાથી શણગારવામાં આવી. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-463 


ધ્વજ પતાક પટ ચામર ચારૂ | છાવા પરમ બિચિત્ર બજારૂ ॥ 
કનક કલસ તોરન મનિ જાલા | હરદ દૂબ દધિ અચ્છત માલા [૪॥ 


ધ્વજા, પતાકા, પરદા અને સુંદર ચામરોથી આખું બજાર બહુ જ અજોડ છવાયું છે. સોનાના કળશ, તોરણ, 
મણિઓની ઝાલરો, હળદર, ધરો, દહીં, અક્ષત અને માળાઓથી - ॥૪॥ 
દો૦; મંગલમય નિજ નિજ ભવન લોગનન્‍્ડ રચે બનાઈ [| 
બીથી સીંચી ચતુરસમ ચૌકે ચારુ પુરાઈ ॥૨૯૧॥ 
લોકોએ પોતપોતાનાં ઘરો શણગારી મંગળમય બનાવી દીધાં. શેરીઓને ચતુરસમથી સીંચી [ચંદન, કેસર, કસ્તૂરી 
તથા કપૂરથી બનેલ એક સુગંધિત દ્રવ્યને ચતુરસમ કહે છે]. અને દ્વારે દ્વારે સુંદર ચોક પુરાવ્યા. ॥૨૯૧॥ 
ચૌ૦- જહં તર્હેં જૂથ જૂથ મિલિ ભામિનિ | સજિ નવ સપ્ત સકલ દુતિ દામિનિ ॥ 
બિધુબદની મૃગ સાવક લોચનિ | નિજ સરૂપ રતિ માનુ બિમોચનિ ॥૧॥ 
વીજળીના જેવી કાન્તિવાળી ચન્દ્રમુખી, હરણના બચ્ચાના જેવાં નેત્રોવાળી અને પોતાના સુંદર રૂપથી કામદેવની 
સ્ત્રી રતિના અભિમાનને છોડાવનારી સૌભાગ્યવતી સ્રીઓ બધા સોળ શણગાર સજીને, ચારેકોર ટોળેટોળાં મળીને, ॥૧॥ 
ગાવહિં મંગલ મંજુલ બાની | સુનિ કલ રવ ક્લકંઠિ લજાની ।॥ 
ભૂપ ભવન કિમિ જાઇ બખાના | બિસ્વ બિમોહન રચેઉ બિતાના ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-464 


મનોહર વાણીથી મંગળગીતો ગાઈ રહી છે, જેમના સુંદર સ્વરને સાંભળીને કોયલો પણ લજાઈ જાય છે. રાજમહેલનું 
વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય, જ્યાં વિશ્વને વિમોહિત કરનારો મંડપ બનાવવામાં આવ્યો છે. ।ર॥ 


મંગલ દ્રબ્ય મનોહર નાના | રાજત બાજત બિપુલ નિસાના ॥ 
ક્તહું બિરિદ બંદી ઉચ્ચરહીં | કતહું બેદ ધુનિ ભૂસુર કરહી ॥૩ગા 


અનેક પ્રકારના મનોહર માંગલિક પદાર્થ શોભિત થઈ રહ્યા છે અને ઘણાં જ નગારાં વાગી રહ્યાં છે. ક્યાંક ભાટ 
બિરુદાવલી(કુલકીર્તિ)નું ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા છે અને ક્યાંક બ્રાહ્મણ વેદધ્વનિ કરી રહ્યા છે. ॥૩॥ 


ગાવર્હિ સુંદરિ મંગલ ગીતા | લૈ લૈ નામુ રામુ અરુ સીતા ॥ 
બહુત ઉછાહુ ભવનુ અતિ થોરા | માનહું ઉમગિ ચલા ચહુ ઓરા ॥૪॥ 


સુંદરી સ્રીઓ શ્રીરામજી અને શ્રીસીતાજીનું નામ લઈ-લઈને મંગળગીતો ગાઈ રહી છે. ઉત્સાહ બહુ છે અને મહેલ 
અત્યંત નાનો છે. એમાં [ન સમાઈને] જાણે તે ઉત્સાહ (આનંદ) ચારેય તરફ ઊભસચઈ રહ્યો છે. ॥૪॥ 


દો૦ સોભા દસરથ ભવન કઇ કો કબિ બરને પાર । 
જહાં સક્લ સુર સીસ મનિ રામ લીન્ડ અવતાર 1[।ર૨૯૭॥ 


દશરથના મહેલની શોભાનું વર્ણન કયો કવિ કરી શકે છે. જ્યાં સમસ્ત દેવતાઓના શિરોમણિ રામચન્દ્રજીએ 
અવતાર લીધો છે. ॥૨૯૭॥ 


ચૌ૦- ભૂપ ભરત પુનિ લિએ બોલાઈ | હય ગય સ્યંદન સાજહુ જાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-465 


ચલહું બેગિ રઘુબીર બરાતા | સુનત પુલક પૂરે દોઉ ભ્રાતા ॥૧॥ 
પછી રાજાએ ભરતજીને બોલાવી લીધા અને કહ્યું કે જઈને ઘોડા, હાથી અને રથ શણગારો, જલદી રામચન્દ્રજીની 
જાનમાં ચાલો. આ સાંભળતાં જ બંને ભાઈ (ભરતજી અને શત્રુઘ્“જી) આનંદવશ રોમાંચથી ભરાઈ ગયા. ॥૧॥ 
ભરત સકલ સાહની બોલાએ | આયસુ દીન્હ મુદિત ઉઠિ ધાએ ॥ 
રચિ રુચિ જીન તુરગ તિન્હ સાજે | બરન બરન બર બાજિ બિરાજે ।ર॥ 
ભરતજીએ સર્વે સાહનીઓ/(ઘોડારના અધ્યક્ષો)ને બોલાવ્યા અને તેમને [ઘોડાઓને શણગારવાની] આશ્ઞા આપી. 
તેઓ પ્રસન્‍ન થઈ ઊઠીને દોડ્યા, તેમણે રુંચિ અનુસાર (યથાયોગ્ય) જીન કસીને ઘોડા શણગાર્યા. રંગ-રંગના ઉત્તમ 
ઘોડાઓ શોભિત થઈ ગયા. ॥૨॥ 
સુભગ સકલ સુઠિ ચંચલ કરની | અય ઈવ જરત ધરત પગ ધરની ॥ 
નાના જાતિ ન જાહિ બખાને | નિદરિ પવનુ જનુ ચહત ઉડાને ॥ગા 
બધા ઘોડા ઘણા જ સુંદર અને ચંચળ કરણી(ચાલ)ના છે, તે ધરતી પર એવી રીતે પગ મૂકે છે જાણે બળતાં લોખંડ 
પર મૂકતા હોય. અનેક જાતિના ઘોડા છે, જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. [એવી તેજ ચાલના છે] જાણે હવાનો અનાદર 
કરીને ઊડવા ઈચ્છે છે. ॥ગા 
તિન્ડ સબ છયલ ભએ અસવારા | ભરત સરિસ બય રાજકુમારા ॥ 
સબ સુંદર સબ ભૂષનધારી | કર સર ચાપ તૂન કટિ ભારી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-466 


તે બધા ઘોડાઓ ઉપર ભરતજીની સમાન અવસ્થાવાળા બધા છેલ-છબીલા રાજકુમાર સવાર થયા, તે બધા સુંદર 
છે અને સર્વે આભૂષણ ધારણ કરેલાં છે. તેમના હાથમાં બાણ અને ધનુષ છે તથા કમરમાં ભારે ભાથા બાંધેલા છે. ॥૪॥ 
દો૦) છરે છબીલે છયલ સબ સૂર સુજાન નબીન [| 
જુગ પદચર અસવાર પ્રતિ જે અસિકલા પ્રબીન 1।૨૯૮॥ 
બધા ચુનંદા છેલછબીલા, શૂરવીર, ચતુર અને નવયુવક છે. પ્રત્યેક સવારની સાથે બે પાયદળ સિપાહી છે, જે 
તલવાર ચલાવવાની કળામાં ઘણા નિપુણ છે. ॥૨૯૮॥ 
ચૌ૦- બાંધે બિરદઠ બીર રન ગાઢે | નિક્સિ ભએ પુર બાહેર ઠાઢે ॥ 
ફેરહિં ચતુર તુરગ ગતિ નાના | હરષરહિં સુનિ સુનિ પનવ નિસાના ॥૧॥ 
શુરતાનું બીડું ધારણ કરેલા રણધીર વીર સર્વે નીકળીને નગરની બહાર આવી ઊભા રહ્યા. તે ચતુરો પોતાના 


ઘોડાઓને જાતજાતની ચાલોથી ફેરવી રહ્યા છે અને દંદુભી તથા નગારાંનો અવાજ સાંભળી-સાંભળીને પ્રસન્ન થઈ રહ્યા 
છે, ॥૧॥ 


રથ સારથિન્ડ બિચિત્ર બનાએ | ધ્વજ પતાક મનિ ભૂષન લાએ ।॥ 
ચર્વોર ચારુ કિંકિનિ ધુનિ કરહીં | ભાનુ જાન સોભા અપહરણહી ।ર૨॥ 


સારાથિઓએ ધ્વજા, પતાકા, મણિ અને આભૂષણો લગાવીને રથોને બહુ વિલક્ષણ બનાવી દીધા છે. તેમાં સુંદર 
ચામર લગાડ્યાં છે અને ઘંટડીઓ સુંદર અવાજ કરી રહી છે. તે રથ એટલા સુંદર છે જાણે સૂર્યના રથની શોભાને છીનવી 
લે છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-467 


સાવંકરન અગનિત હય હોતે | તે તિન્ડ રથન્હ સારથિન્ડ જોતે ॥ 
સુંદર સકલ અલંકૃત સોહે | જિન્હહિ બિલોકત મુનિ મન મોહે ॥ગા 


યજ્ઞાગ્રિથી ઉત્પન્ન થયેલ અગણિત શ્યામકર્ણ ઘોડાઓને સારથિઓએ. રથોમાં જોતરી દીધા, જે સર્વે જોવામાં સુંદર 
અને ઘરેણાંથી શણગારાયેલા - સુશોભિત છે અને જેને જોઈને મુનિઓનાં મન પણ મોહિત થઈ જાય છે. ॥૩॥ 
જે જ્લ ચલહિં થલહિ કી નાઈ | ટાપ ન બૂડ બેગ અધિકાઈ ॥ 
અસ્ર સસ્ર સબુ સાજુ બનાઈ | રથી સારથિન્ડ લિએ બોલાઈ ।૪॥ 


જે જળ ઉપર પણ જમીનની જેમ જ ચાલે છે. વેગની અધિકતાને લીધે તેમની ખરીઓ પાણીમાં નથી ડૂબતી. અસ્ર- 
શસ્ત્ર અને સર્વે સાજ શણગારી સારથીઓએ. રથીઓને બોલાવી લીધા. ॥૪॥ 


દો૦ ચઢિ ચઢિ રથ બાહેર નગર લાગી જુરન બરાત | 
હોત સગુન સુંદર સબહિ જો જેહિ કારજ જાત 1રલ૯લા॥ 
રથો પર ચઢી-ચઢીને જાન નગરની બહાર એકદડ્ઠી થવા મંડી. જે કોઈ જે કાર્ય માટે જાય છે, તે સર્વેને સુંદર શુકન 
થાય છે. ॥૨૯૯॥ 


ક 


ચૌ૦- કલિત કરિબરન્હિ પરી અંબારીં । કહિ ન જાહિં જોેહે ભાંતિ સવારી ॥ 
ચલે મત્ત ગજ ઘંટ બિરાજી | મનહું સુભગ સાવન ઘન રાજી ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-468 


શ્રેષ્ઠ હાથીઓ પર સુંદર અંબાડીઓ પડી છે. તે જે રીતે શણગારવામાં આવી હતી, તે કહી નથી શકાતું. મદોન્મત 
હાથી ઘંટોથી સુશોભિત થઈને (ઘંટ વગાડતાં) ચાલ્યા, જાણે શ્રાવણમાં સુંદર વાદળોનો સમૂહ [ગર્જના કરતો] જઈ રહ્યો 
હોય. ॥૧॥ 
બાહન અપર અનેક બિધાના | સિબિકા સુભગ સુખાસન જાના ।॥ 
તિન્હ ચઢિ ચલે બિપ્રબર બંદા | જનુ તનુ ધરે સક્લ શ્રુતિ છંદા ॥ર॥ 
સુંદર પાલખીઓ, સુખથી બેસવા યોગ્ય તામજાન (જે ખુર્સી જેવા હોય છે) અને રથ વગેરે અન્ય પણ અનેક 
પ્રકારની સવારીઓ (વાહનો) છે. તેના પર શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોનો સમૂહ ચઢીને ચાલ્યો, જાણે બધા વેદોના છંદો જ શરીર 
ધારણ કરીને આવ્યા હોય. ॥૨॥ 
માગધ સૂત બંદિ ગુનગાયક | ચલે જાન ચઢિ જો જોહે લાયક ॥ 
બેસર ઊંટ બૃષભ બહુ જાતી | ચલે બસ્તુ ભરિ અગનિત ભાંતી ॥ગા 
માગધ, સૂત, ભાટ અને ગુણ ગાનારા બધા જેઓ જેને યોગ્ય હતા તેવી જ સવારી પર ચઢીને ચાલ્યા. અનેક 
જાતિઓનાં ખચ્ચરો, ઊંટ અને બળદ અસંખ્ય પ્રકારની વસ્તુઓ લાદી-લાદીને ચાલ્યા. ॥૩॥ 
કોટિન્ડ કાંવરિ ચલે કહારા | બિબિધ બસ્તુ કો બરને પારા ॥ 
ચલે સકલ સેવક સમુદાઈ | નિજ નિજ સાજુ સમાજુ બનાઈ ।૪॥ 
કહાર(ભોઈ) કરોડો કાવડ લઈને ચાલ્યા. એમાં અનેક પ્રકારની એટલી વસ્તુઓ હતી કે જેનું વર્ણન કોણ કરી શકે 
છે. બધા સેવકોના સમૂહ પોતપોતાના સાજ-સમાજ (સંઘ-મંડળ) બનાવીને ચાલ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-469 


દો૦ સબ કે ઉર નિર્ભર હરષુ પૂરિત પુલક સરીર | 
કબહિ દેખિબે નયન ભરિ રામુ લખનુ દોઉ બીર ॥।॥૩૦૦ા 
બધાના હૃદયમાં અપાર હર્ષ છે અને શરીર રોમાંચથી ભરેલાં છે. [બધાને એક જ લાલસા લાગી છે કે] અમે શ્રીરામ- 
લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓને નેત્રો ભરીને ક્યારે જોઈશું! ॥૩૦૦॥ 
ચૌ૦- ગરજહિં ગજ ઘંટા ધુનિ ઘોરા | રથ રવ બાજિ હિંસ ચહું ઓરા ॥ 
નિદરિ ઘનહિ ઘુર્મ્મરહિં નિસાના | નિજ પરાઇ કછુ સુનિઅ ન કાના ।॥૧॥ 
હાથી ચિત્કારી રહ્યા છે, તેમના ઘંટોનો ભીષણ ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. ચારે બાજુ રથોનો ગડગડાટ અને ઘોડાઓની 


હણહણાટી થઈ રહ્યાં છે. વાદળોનો અનાદર કરતાં નગારાં ઘોર અવાજ કરી રહ્યાં છે. કોઈને પોતાની-પારકી કોઈ વાત 
કાનોમાં સંભળાતી નર્થી. ॥૧॥ 


મહા ભીર ભૂપતિ કે દ્વારે | રજ હોઈ જાઈ પષાન પપબારેં ॥ 
ચઢી અટારિન્ડ દેખહિં નારી | લિએ આરતી મંગલ થારી ।ર॥ 
રાજા દશરથના દરવાજા પર એટલી ભારે ભીડ થઈ રહી છે કે ત્યાં પથ્થર નાખવામાં આવે તો તે પણ પિસાઈને 
ધૂળ થઈ જાય. અટારીઓ પર ચઢી સ્્રીઓ મંગળ-થાળીમાં આરતી લઈને જોઈ રહી છે, ॥૨॥ 
ગાવહિં ગીત મનોહર નાના | અતિ આનંદુ ન જાઈ બખાના ।॥ 
તબ સુમંત્ર દુઈ સ્યંદન સાજી | જોતે રબિ હય નિંદક બાજી ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-470 


અને અનેક પ્રકારનાં મનોહર ગીત ગાઈ રહી છે. તેમના અત્યંત આનંદનાં વખાણ નથી થઈ શકતાં. ત્યારે સુમંતજીએ 
બે રથ સજાવીને તેમાં સૂર્યના ઘોડાને પણ મહાત કરનારા ઘોડા જોતર્યા, ॥૩॥ 


દોઉ રથ રુચિર ભૂપ પહિં આને | નહિં સારદ પહિં જાહિં બખાને ॥ 
રાજ સમાજુ એક રથ સાજા | દૂસર તેજ પુંજ અતિ ભ્રાજા 1૪॥ 


બંને સુંદર રથ તેઓ રાજા દશરથની પાસે લઈ આવ્યા, જેની સુંદરતાનું વર્ણન સરસ્વતીથી પણ નથી થઈ શકતું. 


જ પ * ખુ જે પ કે * ક કુ 
એક રથ પર રાજસી સામાન ગોઠવવામાં આવ્યો અને બીજો જે તેજનો પુજ અન અત્યત શાભાવમાન હતાં, ॥૪।॥ 


દો૦- તેહિં રથ સ્ચેર બસિષ્ઠ કહું હરપિ ચઢાઈ નરેસુ । 
આપુ ચઢેઉ સ્યંદન સુમિરિ હર ગુર ગૌરિ ગનેસુ ॥૩૦૧॥ 


તે સુંદર રથ ઉપર રાજાએ વસિષ્ઠજીને હર્ષપૂર્વક ચઢાવીને પછી સ્વયં શિવ, ગુરુ, ગૌરી (પાર્વતી) અને ગણેશજીનું 
સ્મરણ કરીને [બીજા] રથ પર ચઢ્યા. ॥૩૦૧॥ 


ચૌ૦- સહિત બસિષ્ઠ સોહ નૃપ કેસેં । સુર ગુર સંગ પુરંદર જેસેં ॥ 
કરિ કુલ રીતિ બેદ બિધિ રાઊ | દેખિ સબહિ સબ ભાંતિ બનાઊ 1૧] 


વસિષ્ઠજીની સાથે [જતાં] રાજા દશરથજી એવા શોભિત થઈ રહ્યા છે, જેમ દેવગુરુ બૃહસ્પતિજીની સાથે ઇન્દ્ર હોય. 
રાજાએ વેદની વિધિથી અને કુળની રીતિ પ્રમાણે સર્વ કાર્ય કર્યું, તથા બધાને બધી રીતે તેયાર જોઈને, ॥૧॥ 


સુમિરિ રામુ ગુર આયસુ પાઈ | ચલે મહીપતિ સંખ બજાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-471 


હરષે બિબુધ બિલોકિ બરાતા | બરષહિં સુમન સુમંગલ દાતા ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને, ગુરુની આજ્ઞા પામીને પૃથ્વીપતિ દશરથજી શંખ વગાડીને ચાલ્યા. જાન જોઈને 
દેવતા હર્ષિત થયા અને સુંદર મંગળદાયક ફૂલોની વર્ષા કરવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


ભયઉ કોલાહલ હય ગય ગાજે | બ્યોમ બરાત બાજને બાજે ॥ 
સુર નર નારિ સુમંગલ ગાઈ | સરસ રાગ બાજહિં સહેનાઈ ગા 


ઘણો ઘોંઘાટ મચી ગયો, ઘોડા અને હાથી ગરજવા લાગ્યા. આકાશમાં અને જાનમાં [બંને સ્થળે] વાજા વાગવા 
લાગ્યાં. દેવાંગનાઓ અને મનુષ્યોની સ્રીઓ સુંદર મંગળગાન કરવા લાગી અને રસીલા રાગથી શરણાઈઓ વાગવા 
લાગી. ॥ગા 
ઘંટ ઘંટિ ધુનિ બરનિ ન જાહીં | સરવ કરહિં પાઈક ફહરાહી ॥ 


ય 


કરહિં બિદુષક કૌતુક નાના | હાસ કુંસલ કલ ગાન સુજાના ।૪॥ 


ઘંટ-ઘંટડીઓના ધ્વનિનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. પગપાળા ચાલનારા સેવકજન અથવા પટ્ટેબાજો કસરતના દાવ કરી 
રહ્યા છે, અને પોતાને ઉછાળી રહ્યા છે (આકાશમાં ઊંચા ઉછળતાં જઈ રહ્યા છે). મશ્કરી કરવામાં નિપુણ અને સુંદર 
ગાવામાં ચતુર વિદૂષકો (રંગલા) જાતજાતના તમાશા કરી રહ્યા છે. ॥૪॥ 


દો૦ તુરગ નચાવહિં કુર્ઔરં બર અકનિ મૃદંગ નિસાન [| 
નાગર નટ ચિતવહિં ચકિત ડગહિં ન તાલ બંધાન ॥૩૦૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-472 


સુંદર રાજકુમાર મૃદંગ અને નગારાંનો અવાજ સાંભળીને ઘોડાઓને તે જ મુજબ એ રીતે નચાવી રહ્યા છે કે તેઓ 
તાલના બંધનથી જરા પણ ડગતા નથી (લય ચૂકતા નથી). ચતુર નટ ચકિત થઈને આ જોઈ રહ્યા છે. ॥૩૦૨॥ 


ચૌ૦- બનઈ ન બરનત બની બરાતા | હોહિં સગુન સુંદર સુભદાતા ॥ 
ચારા ચાષુ બામ દિસિ લેઈ | મનહું સકલ મંગલ કહિ દેઈ ।॥૧॥ 


જાન એવી બની છે કે એનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. સુંદર શુભદાયક શુકન થઈ રહ્યાં છે. નીલકંઠ પક્ષી ડાબી તરફ 
ચણી રહ્યું છે, જાણે સંપૂર્ણ મંગળોની સૂચના આપી રહ્યું હોય. ॥૧॥ 
દાહિન કાગ સુખેત સુહાવા | નકુલ દરસુ સબ કાહુૂં પાવા ॥ 
સાનુકૂલ બહ ત્રિબિધ બયારી | સઘટ સબાલ આવ બર નારી ।॥ર॥ 
જમણી બાજુ કાગડો સુંદર ખેતરોમાં શોભા પામી રહ્યો છે. નોળિયાનાં દર્શન પણ હર કોઈને થયાં. ત્રણેય પ્રકારનો 
(શીતળ, મંદ, સુગન્ધિત) વાયુ અનુકૂળ દિશામાં વાઈ રહ્યો છે. શ્રેષ્ઠ (સોહાગણ) સ્ત્રીઓ ભરેલા ઘડા અને ખોળામાં 
બાળક લઈને આવી રહી છે. ॥ર॥ 
લોવા ફિરિ ફિરિ દરસુ દેખાવા | સુરભી સનમુખ સિસુહિ પિઆવા ॥ 
મૃગમાલા ફિરિ દાહિનિ આઈ | મંગલ ગન જનુ દીન્હિ દેખાઈ ગા 
લોકડી ફરી-ફરીને (વારંવાર) દેખાવ આપી જતી હતી. ગાયો સામે ઊભેલાં વાછરડાંઓને દૂધ પાય છે. હરણાંઓનું 
ટોળું [ડાબી બાજુથી] ફરીને જમણી બાજુ આવ્યું, જાણે બધાં મંગળોનો સમૂહ દેખાયો. ॥૩॥ 
છેમકરી કહ છેમ બિસેષી | સ્યામાં બામ સુતરું પર દેખી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-473 


સનમુખ આયઉ દધિ અરુ મીના | કર પુસ્તક દુઈ બિપ્ર પ્રબીના ।૪॥ 


ક્ષેમકરી (સફેદ માથાવાળી સમડી) વિશિષ્ટપણે ક્ષેમ (કલ્માણ) કહી રહી છે. [શ્યામા] કાળી ચકલી ડાબી બાજુ સુંદર 
ઝાડ ઉપર જોવામાં આવી. દહીં અને મીનનાં શુભ શુકન થયાં અને બે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હાથમાં પુસ્તક લઈને સામા 
આવ્યા. ॥૪॥ 
દો૦- મંગલમય કલ્યાનમય અભિમત ફ્લ દાતાર 
જનુ સબ સાચે હોન હિત ભએ સગુન એક બાર 1।॥૩૦૩ા॥ 


બધા મંગળમય, કલ્યાણમય અને મનોવાંછિત ફળ આપનારાં શુકન જાણે સાચા થવા માટે એક જ સાથે થઈ ગયાં. 
॥૩૦ગા 


ચૌ૦- મંગલ સગુન સુગમ સબ તાકે | સગુન બ્રહ્મ સુંદર સુત જાકે ॥ 

રામ સરિસ બરુ દુલહિનિ સીતા | સમધી દસરથુ જનકુ પુનીતા ॥૧॥ 

સ્વયં સગુણ બ્રહ્મ જેના સુંદર પુત્ર છે, તેને માટે બધાં મંગળ શુકન સુલભ છે. જ્યાં શ્રીરામચન્દ્રજી જેવા વરરાજા 
અને સીતાજી જેવાં નવવધુ છે તથા દશરથજી અને જનકજી જેવા પવિત્ર વેવાઈ છે, ॥૧॥ 

સુનિ અસ બ્યાહુ સગુન સબ નાચે | અબ કીન્હે બિરંચી હમ સાંચે ॥ 

એહિ બિધિ કિન્ડ બરાત પયાના | હય ગય ગાજહિં હને નિસાના ॥ર૨॥ 


એવો વિવાહ સાંભળીને જાણે બધાં શુકન નાચી ઊઠ્યાં [અને કહેવા લાગ્યાં -] હવે, બ્રહ્માજીએ અમને સત્ય કરી 
દીધાં. આ રીતે જાને પ્રસ્‍થાન કર્યું. ઘોડા, હાથી ગરજી રહ્યા છે અને નગારાં પર ઘા થઈ રહ્યા છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-474 


આવત જાનિ ભાનુકૂલ કેતૂ | સરિતન્હિ જનક બંધાએ સેતૂ ॥ 
બીચ બીચ બર બાસ બનાએ । સુરપુર સરિસ સંપદા છાએ ।॥૩॥ 


સૂર્યવંશના ધજારૂપી દશરથજીને આવતાં જાણીને જનક્જીએ નદીઓ ઉપર પુલ બંધાવી દીધા, વચ્ચે વચ્ચે ઊતરવા 
માટે સુંદર નિવાસ બનાવડાવી દીધા, જેમાં દેવલોકના જેવી સંપદા છવાયેલી છે, ॥૩॥ 


અસન સયન બર બસન સુહાએ | પાવહિં સબ નિજ નિજ મન ભાએ ॥ 
નિત નૂતન સુખ લખિ અનુકૂલે | સકલ બરાતિન્ડ મંદિર ભૂલે ॥૪॥ 
અને જ્યાં જાનના બધા લોકો પોતપોતાના મનની પસંદ અનુસાર સુંદર ઉત્તમ ભોજન, ગાદલાં અને વસ્ત્ર પામે છે. 
મનને અનુકૂળ નિત્ય નવાં સુખોને જોઈને બધા જાનેયા પોતાના ઘરને ભૂલી ગયા. ॥૪॥ 
દો૦: આવત જાનિ બરાત બર સુનિ ગહગહે નિસાન [| 
સજિ ગજ રથ પદચર તુરગ લેન ચલે અગવાન 1।૩૦૪॥ 
અધિક જોરથી વાગતાં નગારાંનો અવાજ સાંભળી શ્રેષ્ઠ જાનને આવતી જાણીને સામૈયું કરનારા હાથી, રથ, પગપાળા 
અને ઘોડા તૈયાર કરીને જાનને લેવા ચાલ્યા. ॥૩૦૪॥ 
માસપારાયણ, દસમો વિશ્રામ 


માસપારાયણ અગ્યારમો 
જનકપુરમાં બારાતનું આગમન અને સ્વાગત 


શ્રીરામચરિતમાનસ-475 


ચૌ૦- કનક કલસ ભરિ કોપર થારા | ભાજન લલિત અનેક પ્રકારા ॥ 
ભરે સુધા સમ સબ પકવાને | નાના ભાંતિ ન જાહિં બખાને ॥૧॥ 


[દૂધ, શરબત, ઠંડાઈ, જળ આદિથી] ભરેલા સોનાના કળશ તથા જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું એવા અમૃત જેવા 
જાતજાતનાં સર્વે પકવાનોથી ભરેલા થાળ, કથરોટ વગેરે અનેક પ્રકારનાં સુંદર વાસણ, ॥૧॥ 
ફલ અનેક બર બસ્તુ સુહાઈ | હરષિ ભેંટ હિત ભૂપ પઠાઈ ॥ 
ભૂષન બસન મહામનિ નાના | ખગ મૃગ હય ગય બહુબિધિ જાના ॥ર૨॥ 
ઉત્તમ ફળ તથા અન્ય અનેક સુંદર વસ્તુઓ પણ રાજાએ હર્ષિત થઈને ભેટસ્વરૂપે મોકલી. ઘરેણાં, કપડાં, અનેક 
પ્રકારનાં કિંમતી મણિઓ (રત્ન), પક્ષી, પશુ, ઘોડા, હાથી અને અનેક પ્રકારનાં વાહનો, ॥૨॥ 
મંગલ સગુન સુગંધ સુહાએ | બહુત ભાંતિ મહિપાલ પઠાએ ।॥ 
દધિ ચિઉરા ઉપહાર અપારા | ભરિ ભરિ કૉંવરિ ચલે કહારા ગા 
તથા અનેક પ્રકારનાં સુગંધિત અને રમણીય મંગળદ્રવ્યો અને શુકનના પદાર્થ રાજાએ મોકલ્યા. દહીં, પૌંઆ અને 
અગણિત ઉપહારની ચીજો કાવડોમાં ભરી-ભરીને ભોઈ લોકો ચાલ્યા. ॥૩॥ 
અગવાનન્ડ જબ દેખિ બરાતા | ઉર આનંદુ પુલક ભર ગાતા ।॥ 
દેખિ બનાવ સહિત અગવાના | મુદિત બરાતિન્ડ હને નિસાના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-476 


સામૈયું કરનારાઓને જ્યારે જાન દેખાઈ ત્યારે તેમના હૃદયમાં આનંદ છવાઈ ગયો અને શરીર રોમાંચથી ભરાઈ 
ગયાં. આગેવાનોને ઠાઠ-માઠ સાથે જોઈ જાનેયાઓએ પ્રસન્‍ન થઈને નગારાં વગાડ્યાં. ॥૪॥ 


દો૦; હરષિ પરસપર મિલન હિત કછુક ચલે બગમેલ | 
જનુ આનંદ સમુદ્ર દુઈ મિલત બિહાઇ સુબેલ 1।॥૩૦૫॥ 
[જાનેયા તથા આગેવાનોમાંથી] કેટલાક લોકો પરસ્પર મળવા માટે હરખાઈને ખુશ-ખુશ થઈને [પુરજોશથી] દોડી 
પડ્યા અને એવી રીતે મળ્યા જાણે આનંદના બે સમુદ્ર મર્યાદા છોડીને મળતા હોય. ॥૩૦૫॥ 
ચૌ૦- બરષિ સુમન સુર સુંદરિ ગાવહિં | મુદિત દેવ દુંદુભીં બજાવહિં ॥ 
બસ્તુ સકલ રાખી નૃપ આગેં | બિનય કીન્ડિ તિન્હ અતિ અનુરાગે ॥૧| 
દેવસુંદરીઓ ફૂલ વરસાવીને ગીતો ગાઈ રહી છે, અને દેવતા આનંદિત થઈને નગારાં વગાડી રહ્યા છે. [સામૈયામાં 


ઇં ભ શૂ ન 


આવેલા] તે લોકોએ બધી વસ્તુઓ દશરથજી સામે મૂકી દીધી અને અત્યંત પ્રેમથી વિનંતી કરી. ॥૧॥ 


પ્રેમ સમેત રાર્ય સબુ લીન્હા | ભૈ બકસીસ જાચકન્હડિ દીન્હા ॥ 
કરિ પૂજા માન્યતા બડાઈ | જનવાસે કહું ચલે લવાઈ [।૨॥ 


રાજા દશરથજીએ પ્રેમસહિત સર્વે વસ્તુઓ લઈ લીધી, પછી તેની બક્ષિસો થવા લાગી અને તે યાચકોને આપી 
દેવામાં આવી. આ ઉપરાંત, પૂજા, આદર-સત્કાર અને પ્રશંસા કરીને આગેવાન લોકો તેમને જાનીવાસા તરફ લઈ ચાલ્યા, 
॥૨॥ 


બસન બિચિત્ર પાંવડે પરહી | દેખિ ધનદુ ધન મદુ પરિહરહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-477 


અતિ સુંદર દીન્હેઉ જનવાસા | જહે સબ કહું સબ ભાંતિ સુપાસા ॥૩ા 
વિલક્ષણ વસ્ોનાં પાગરણ (જાજામ) પથરાઈ રહ્યાં છે, જેને જોઈને કુબેર પણ પોતાના ધનનું અભિમાન ત્યાગી દે 
છે. ઘણો સુંદર જાનીવાસો અપાયો, જ્યાં સર્વેને સર્વ પ્રકારની સુવિધા મળતી હતી, ॥૩॥ 
જાની સિય બરાત પુર આઈ | કછુ નિજ મહિમા પ્રગટિ જનાઈ ॥ 
હૃદર્ય સુમિરિ સબ સિદ્ધિ બોલાઈ | ભૂપ પહુનઈ કરન પઠાઈ ।૪॥ 
સીતાજીએ જાનને જનકપુરીમાં આવી જાણીને પોતાનો કંઈક મહિમા પ્રકટ કરીને દેખાડયો. હૃદયમાં સ્મરણ કરીને 
સઘળી સિદ્ધિઓને બોલાવી અને તેમને રાજા દશરથની પરોણાગત કરવા માટે મોકલી. ॥૪॥ 
દો૦; સિધિ સબ સિય આયસુ અકનિ ગઈ જહાં જનવાસ 1।| 
લિએ સંપદા સકલ સુખ સુરપુર ભોગ બિલાસ 1।૩૦૧॥ 
સીતાજીની આજ્ઞા સાંભળી સર્વે સિદ્ધિઓ જ્યાં જાનીવાસો હતો ત્યાં બધી સંપદા, સુખ અને ઇન્દ્રપુરીના ભોગ- 
વિલાસોને લઈને ગઈ, ॥૩૦૧॥ 


ચૌ૦- નિજ નિજ બાસ બિલોકિ બરાતી | સુર સુખ સકલ સુલભ સબ ભાંતી ॥ 
બિભવ ભેદ કછુ કોઉ ન જાના | સકલ જનક કર કરહિ બખાના ॥૧॥ 


જાનેયાઓએ. પોતપોતાના ઊતરવાનાં સ્થાન જોયાં તો ત્યાં દેવતાઓનાં સર્વે સુખો બધી રીતે સુલભ જણાયાં. એ 


એશ્ચર્યનો કંઈ પણ ભેદ કોઈ જાણી ન શક્યા. બધા જનકજીની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-478 


સિય મહિમા રઘુનાયક જાની | હરષે હૃદર્યં હેતુ પહિચાની ॥ 
પિતુ આગમનુ સુનત દોઉ ભાઈ | હૃદર્યાં ન અતિ આનંદુ અમાઇ ।ર॥ 


શ્રીરઘુનાથજી આ બધો સૌતાજીનો મહિમા જાણીને અને એમના પ્રેમને ઓળખીને હૃદયમાં હરખાયા. પિતા 
દશરથજીના આવવાના સમાચાર સાંભળીને બંને ભાઈઓના હૃદયમાં મહાન આનંદ સમાતો ન હતો. ॥૨॥ 


સકુચન્હ કહિ ન સકત ગુરુ પાહી | પિતુ દરસન લાલચુ મન માહી ॥ 
બિસ્વામિત્ર બિનય બડિ દેખી | ઉપજા ઉર સંતોષુ બિસેષી ॥ગા 
સંકોચવશ તે ગુરુ વિશ્વામિત્રજીને કડી શકતા ન હતા; પરંતુ મનમાં પિતાજીનાં દર્શનોની લાલસા હતી. 
વિશ્વામિત્રજીએ તેમની મોટી નમ્રતા જોઈ, તો એમના હૃદયમાં ધણો સંતોષ ઉત્પન્ન થયો. ॥૩॥ 
હરષિ બંધુ દોઉ હૃદર્યે લગાએ | પુલક અંગ અંબક જલ છાએ ।॥ 
ચલે જહાં દસરથુ જનવાસે | મનહું સરોબર તકેઉ પિઆસે 1।૪॥ 
પ્રસન્ન થઈને એમણે બંને ભાઈઓને હૃદય સરસા ચાંપી દીધા. તેમનું શરીર પુર્લાકેત થઇ ગયું અને નેત્રોમાં 
ઊમાશ્રુઓનું) જળ ભરાઈ આવ્યું. તેઓ જાનીવાસે ચાલ્યા, જ્યાં દશરથજી હતા, જાણે સરોવર તરસ્યાની તરફ લક્ષ 
કરીને ચાલ્યું હોય. ॥૪॥ 
દો૦ ભૂપ બિલોકે જબહિ મુનિ આવત સુતન્હ સમેત [| 
ઉઠે હરષિ સુખસિંધુ મહું ચલે થાહ સી લેત 1॥૩૦%૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-479 


જ્યારે રાજા દશરથજીએ પુત્રોસહિત મુનિને આવતાં જોયા, ત્યારે તે હરખાઈને ઊઠયા અને સુખના સમુદ્રનો તાગ 
લેતા ચાલ્યા. ॥૩૦૭॥ 


ચૌ૦- મુનિહિ દંડવત કીન્ડ મહીસા | બાર બાર પદ રજ ધરિ સીસા ॥ 
કૌસિક રાઉ લિએ ઉર લાઈ | કહિ અસીસ પૂછી કુસલાઈ ।૧॥ 


પૃથ્વીપતિ દશરથજીએ મુનિની ચરણરજને વારંવાર શીશ પર ચઢાવીને તેમને દંડવત-પ્રણામ કર્યા, વિશ્ચામિત્રજીએ 
રાજાને ઉઠાવીને હૃદયે લગાડી દીધા અને આશીર્વાદ આપીને કુશળ પૂછ્યા, ॥૧॥ 


પુનિ દંડવત કરત દોઉ ભાઈ । દેખિ નૃપતિ ઉર સુખુ ન સમાઈ ॥ 
સુત હિર્યે લાઈ દુસહ દુખ મેટે | મૃતક સરીર પ્રાન જનુ ભેટે ॥ર॥ 


પછી બંને ભાઈઓને દંડવત્‌-પ્રણામ કરતાં જોઈને રાજાના હૃદયમાં હરખ ન સમાયો. પુત્રોને [ઉઠાવીને । હૃદયથી 
લગાડી તેમણે પોતાના વિયોગજનિત] દુઃસહ્ય દુઃખને દૂર કર્યું. જાણે મૃતક શરીરને પ્રાણ મળી ગયા હોય. ॥ર॥ 


પુનિ બસિષ્ઠ પદ સિર તિન્હ નાએ । પ્રેમ મુદિત મુનિબર ઉર લાએ ।॥ 
બિપ્ર બુંદ બંદે દુહું ભાઈ | મનભાવતી અસીસેં પાઈ ગા 


પછી તેમણે વસિષ્ઠજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યાં. મૃનિશ્રેષ્ઠે પ્રેમના આનંદથી તેમને હૃદય સરસા ચાંપી દીધા. બંને 
ભાઈઓએ સવે બ્રાહ્મણોની વંદના કરી અને મનગમતા આશીર્વાદ પામ્યા. ॥૩॥ 


ભરત સહાનુજ કીન્હ પ્રનામા | લિએ ઉઠાઇ લાઇ ઉર રામા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-480 


હરષે લખન દેખિ દોઉ ભ્રાતા | મિલે પ્રેમ પરિપૂરિત ગાતા ।૪॥ 
ભરતજીએ નાના ભાઈ શત્રુઘ્નસસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીને પ્રણામ કર્યા, શ્રીરામજીએ તેમને ઉઠાવી હૃદયે ચાંપી દીધા, 
લક્ષ્મણજી બંને ભાઈઓને જોઈને હર્ષિત થયા અને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થયેલા તનથી તેમને ભેટયા. ॥૪॥ 
દો૦- પુરજન પરિજન જાતિજન જાચક મંત્રી મીત 
મિલે જથાબિધિ સબહિ પ્રભુ પરમ કુપાલ બિનીત 1।૩૦૮॥ 


તદઉપરાંત, પરમ કૃપાળુ અને વિનયી શ્રીરામચન્દ્રજી અયોધ્યાવાસી, કુટુંબીઓ, જાતિના લોકો, યાચકો, મંત્રીઓ 
અને મિત્રો - બધાને યથાયોગ્ય મળ્યા. ॥૩૦૮॥ 


ચૌ૦- રામહિ દેખિ બરાત જુડાની | પ્રીતિ કિ રીતિ ન જાતિ બખાની ॥ 
નૃપ સમીપ સોહહિં સુત ચારી | જનુ ધન ધરમાદિક તનુધારી ॥૧| 
શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને જાન શીતળ બની (રામના વિયોગમાં બધાના હૃદયમાં જે આગ બળી રહી હતી, તે શાંત 


થઈ ગઈ.. પ્રીતિની રીતિનાં વખાણ થઈ નથી શકતાં. રાજાની સમીપ ચારેય પુત્રો એવી શોભા પામી રહ્યા છે જાણે અર્થ, 
ધર્મ, કામ અને મોક્ષે શરીર ધારણ કરેલાં હોય, ॥૧॥ 


સુતન્ડ સમેત દસરથહિ દેખી | મુદિત નગર નર નારિ બિસેષી ॥ 
સુમન બરસિ સુર હનહિં નિસાના | નાકનટી નાચહિં કરિ ગાના ॥।ર॥ 


પુત્રોસહિત દશરથજીને જોઈને નગરનાં સ્ત્રી-પુરૃષ ઘણા જ પ્રસન્ન થઈ રહ્યાં છે. [આકાશમાં] દેવો ફૂલોની વર્ષા 
કરીને નગારાં વગાડી રહ્યાં છે અને અપ્સરાઓ ગાઈ-ગાઈને નાચી રહી છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-481 


સતાનંદ અરુ બિપ્ર સચિવ ગન ।| માગધ સૂત બિદુષ બંદીજન ।॥ 
સહિત બરાત રાઉ સનમાના | આયસુ માગિ ફિરે અગવાના ॥।૩ા 


સામૈયામાં આવેલા લોકો શતાનંદજી, અન્ય બ્રાહ્મણ, મંત્રીગણ, માગધ, સૂત, વિદ્દાન અને ભાટોએ જાનસહિત રાજા 
દશરથજીનો આદર-સત્કાર કર્યો. પછી આજ્ઞા લઈ તેઓ પાછા ફર્યા. ॥૩॥ 


પ્રથમ બરાત લગન તેં આઈ । તાતેં પુર પ્રમોદુ અધિકાઈ ॥ 
બ્રહ્માનંદુ લોગ સબ લહહીં | બઢહું દિવસ નિસિ બિધિ સન કહહી 1।૪॥ 


જાન લગ્નના દિવસથી અગાઉ આવી ગઈ છે, તેથી જનકપુરમાં અધિક આનંદ છવાઈ ગયો છે. સર્વે લોકો બ્રહ્માનંદ 
પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને વિધાતાને વિનવી કહે છે કે દિવસ-રાત વધી જાઓ. (લાંબા થઈ જાય). ॥૪॥ 


દો૦ રામુ સીય સોભા અવધિ સુકૃત અવધિ દોઉ રાજ [| 
જહે તહે પુરજન કહહિં અસ મિલિ નર નારિ સમાજ ॥।॥૩૦૯॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજી સુંદરતાની સીમા છે અને બંને રાજા પુણ્યની સીમા છે, ચારે બાજુ જનકપુરવાસી સ્્રી- 
પુરૃષોના સમૂહ એકત્ર થઈ-થઈને આ જ કહી રહ્યા છે - ॥૩૦૯॥ 


ક 


ચૌ૦- જનક સુકૃત મૂરતિ બેદેહી | દસરથ સુકૃત રામુ ધરે દેહી ॥ 
ઇન્ડ સમ કાહું ન સિવ અવરાધે | કાહું ન ઈન્ડ સમાન ફલ લાધે ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-482 


જનક્જીના સુકૃત(પુણ્ય)ની મૂર્તિ જાનકીજી છે અને દશરથજીના સુકૃત દેહ ધારણ કરેલા શ્રીરામજી છે. આ બંને 
રાજાઓ ની જેમ કોઈએ. શિવજીની આરાધના કરી નથી અને એમના સમાન કોઈએ. ફળ પણ મેળવ્યાં નથી. ॥૧॥ 


ઇન્ડ સમ કોઉ ન ભયઉ જગમાહી | હે નહિં કતહ્‌ં હોનેઉ નાહીં ॥ 
હમ સબ સકલ સુકૃત કે રાસી | ભએ જગ જનમિ જનકપુર બાસી ॥ર॥ 
એમના જેવું જગતમાં નથી કોઈ થયું, ક્યાંય છે નહી અને થવાનું પણ નથી. આપણે સૌ પણ સંપૂર્ણ પુણ્યોનો ભંડાર 
છીએ, જેથી જગતમાં જન્મ લઈને જનકપુરના નિવાસી બન્યા, ॥૨॥ 
જિન્હ જાનકી રામ છબિ દેખી | કો સુકૃતી હમ સરિસ બિસેષી ॥ 
પુનિ દેખબ રઘુબીર બિઆહુ | લેબ ભલી બિધિ લોચન લાહ ॥૩ગા 
અને જેમણે જાનકીજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભા જોઈ છે. આપણા જેવો વિશેષ પુણ્યાત્મા કોણ હશે! અને હવે 
આપણે શ્રીરઘુનાથજીનો વિવાહ જોઈશું અને સારી રીતે નેત્રોનો લાભ લઈશું. ॥૩॥ 
કહહિં પરસપર કોકિલબયની | એહિ બિઆહૅ બડ લાભુ સુનયની ॥ 
બડે ભાગ બિધિ બાત બનાઈ | નયન અતિથિ હોઈહહિં દોઉ ભાઈ ।૪॥ 


જ. 


કોયલ સમાન મધુર બોલનારી સ્્રીઓ પરસ્પર કહે છે કે હે સુંદર નેત્રોવાળી! આ વિવાહમાં મોટો લાભ છે. મોટા 
ભાગ્યથી વિધાતાએ સઘળી વાત બનાવી દીધી છે, આ બંને ભાઈ આપણા નેત્રોના અતિથિ બન્યા કરશે, ॥૪॥ 


દો૦- બારહિં બાર સનેહ બસ જનક બોલાઉબ સીય 


શ્રીરામચરિતમાનસ-483 


લેન આઇહહિં બંધુ દોઉ કોટિ કામ કમનીય 1।૩૧૦ા 


જનક્જી સ્નેહવશ વારંવાર સીતાજીને તેડાવશે અને કરોડો કામદેવ સમાન સુંદર બંને ભાઈ સીતાજીને તેડવા આવ્યા 
કરશે. ॥૩૧૦॥। 


ચૌ૦- બિબિધ ભાંતિ હોઇહિ પહુનાઈ | પ્રિય ન કાહિ અસ સાસુર માઈ ॥ 
તબ તબ રામ લખનહિ નિહારી | હોઇહહિં સબ પુર લોગ સુખારી ॥૧| 


ક્‌ 


ત્યારે તેમની અનેક પ્રકારે પરોણાગત થશે. સખી! આવું સાસરું કોણે પ્રિય નહીં લાગે ત્યારે ત્યારે આપણે સૌ 
નગરવાસી શ્રીરામ-લક્ષ્મણને જોઈ-જોઈને સુખી થઈશું. ॥ ૧॥ 
સખિ જસ રામ લખન કર જોટા | તેસેઈ ભૂપ સંગ દુઇ ઢોટા ॥ 
સ્યામ ગૌર સબ અંગ સુહાએ | તે સબ કહહિ દેખિ જે આએ 1।ર॥ 
હે સખી! જેવી શ્રીરામ-લક્ષ્મણની જોડી છે, તેવા જ બે કુમાર રાજાની સાથે બીજા પણ છે. તેમાં પણ એક શ્યામ 
અને બીજા ગૌર વર્ણના છે, તેમના પણ સર્વે અંગ ઘણાં સુંદર છે. જે લોકો તેમને જોઈને આવ્યા છે, તે બધા આ જ કહે 
છે, ॥૨॥ 
કહા એક મૈ આજુ નિહારે 1 જનુ બિરંચિ નિજ હાથ સંવારે ॥ 
ભરતુ રામહી કી અનુહારી | સહસા લખિ ન સકહિ નર નારી ॥ગા 
એકે કહ્યું - મેં આજે જ એમને જોયા છે, એટલા સુંદર છે, જાણે બ્રહ્માજીએ એમને પોતાના હાથે બનાવ્યા હોય. ભરત 
તો શ્રીરામચન્દ્રજીના જેવી જ શકલ-સૂસ્તના છે. સ્્રી-પુરુષ એમને એકદમ ઓળખી જ નથી શકતા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-484 


ન્‌ 


લખનુ સત્રુસૂદનુ એકરૂપા | નખ સિખ તે સબ અંગ અનૂપા ॥ 
મન ભાવહિં મુખ બરનિ ન જાહીં | ઉપમા કહું ત્રિભુવન કોઉ નાહીં ।૪॥ 
લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન બંનેનું એક રૂપ છે. બંનેના નખથી શિખા સુધીનાં બધાં જ અંગો અનુપમ છે. મનને ઘણા જ 
ગમે છે, પણ મુખથી એમનું વર્ણન થઈ શડતું નથી. તેમની ઉપમાને યોગ્ય ત્રણે લોકોમાંથી કોઈ નથી. ॥૪॥ 
છં૦ ઉપમા ન કોઉ કહ દાસ તુલસી ક્તહું કબિ કોબિદ ક્હેં | 
બલ બિનય બિદ્યા સીલ સોભા સિંધુ ઇન્ડ સે એઈ અહે ॥ 
પુર નારિ સકલ પસારિ અંચલ બિધિહિ બચન સુનાવહીં | 


બ્યાહિઅહું ચારિઉ ભાઇ એહિ પુર હમ સુમંગલ ગાવહીં ॥ 
દાસ તુલસી કહે છે, કવિ અને કોવિદ (વિદ્વાન) કહે છે કે એમની ઉપમા ક્યાંય કોઈ નથી. બળ, વિનય, વિઘા, શીલ 


અને શોભાના સમુદ્ર એમના જેવા એ જ છે. જનકપુરીની સર્વે સ્રીઓ ખોળો પાથરીને વિધાતાને એ જ વચન પ્રાર્થના) 
સંભળાવે છે કે ચારે ભાઈઓનો વિવાહ આ જ નગરમાં કરાવો અને અમે સૌ સુંદર મંગળ ગાઈએ. ॥પ। 


સો૦- કહહિં પરસ્પર નારિ બારિ બિલોચન પુલક તન [| 
સખિ સબુ કરબ પુરારિ પુન્ય પયોનિધિ ભૂપ દોઉ 1।॥૩૧૧॥ 
નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ભરીને પુલકિત શરીરે સ્રીઓ પરસ્પર કહી રહી છે કે હે સખી! બંને રાજા પુણ્યના સમુદ્ર 
છે, ત્રિપુસારિ શિવજી સર્વે મતોરથ પૂર્ણ કરશે. ॥૩૧૧॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- એહિ બિધિ સકલ મનોરથ કરહીં । આનંદ ઉમગિ ઉમગિ ઉર ભરહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-485 


જે નૃપ સીય સ્વયંબર આએ 1। દેખિ બંધુ સબ તિન્હ સુખ પાએ ॥।॥૧॥ 

આ રીતે બધી મનોરથ કરી રહી છે અને હૃદયને ઉમંગ-ઉમંગ કરી (ઉત્સાહપુર્વક) આનંદથી ભરી રહી છે. સીતાજીના 
સ્વયંવરમાં જે રાજા આવ્યા હતા, તેમણે પણ ચારેય ભાઈઓને જોઈને સુખ ઊપજ્યું.1૧॥ 

કહત રામ જસુ બિસદ બિસાલા | નિજ નિજ ભવન ગએ મહિપાલા ॥ 

ગએ બીતિ કછુ દિન એહિ ભાંતી | પ્રમુદિત પુરજન સકલ બરાતી ॥ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનો નિર્મળ અને મહાન યશ કહેતાં કહેતાં રાજાઓ પોતપોતાના ઘેર ગયા. આ રીતે કેટલાક દિવસ 
વીતી ગયા. જનકપુરનિવાસી અને બધા જાનૈયા ઘણા આનંદિત છે. ॥૨॥ 


મંગલ મૂલ લગન દિનુ આવા | હિમ રિતુ અગહનુ માસુ સુહાવા ॥ 
ગ્રહ તિથિ નખતુ જોગુ બર બારૂ | લગન સોધિ બિધિ કીન્હ બિચારૂ ॥૩ગા 


મંગળોનો મૂળ, લગ્નનો દિવસ આવી ગયો, હેમંત ત્રક્તુ અને સોહામણો માગશર મહિનો હતો. ગ્રહ, તિથિ, નક્ષત્ર, 
ક. જ 


યોગ અને વાર શ્રેષ્ઠ હતાં, લગ્ન (મુહુર્ત) શોધીને બ્રહ્માજીએ તે પર વિચાર કર્યોં, ॥૩॥ 


પઠે દીન્હિ નારદ સન સોઈ | ગની જનક કે ગનકન્હ જોઈ ।॥ 
સુની સકલ લોગન્હ યહ બાતા | કહહિં જોતિષી આર્હિ બિધાતા ॥૪॥ 


અને તે(લગ્નપાત્રિકા)ને નારદજીના હાથે [જનકજીને ત્યાં] મોકલી દીધી. જનક્જીના જ્યોતિષિઓએ પણ તે ગણના 


કરી રાખી હતી. જ્યારે બધા લોકોએ આ વાત સાંભળી ત્યારે તે કહેવા લાગ્યા - અહીંના જ્યોતિષી પણ બ્રહ્મા જ છે. 
॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-486 


દો૦- ધેનુધૂરિ બેલા બિમલ સક્લ સુમંગલ મૂલ 
બિપ્રન્હ કહેઉ બિદેહ સન જાનિ સગુન અનુકૂલ 1।॥૩૧૨॥ 
નિર્મળ અને સર્વે સુંદર મંગળોની મૂળ ગોધૂલિની પવિત્ર વેળા આવી ગઈ અને અનુકૂળ શુકન થવા લાગ્યાં, એ 
જાણીને બ્રાહ્મણોએ જનકજીને કહ્યું. 1૩૧૨॥ 
ચૌ૦- ઉપરોહિતહિ કહેઉ નરનાહા | અબ બિલંબ કર કારનું કાહા ॥ 
સતાનંદ તબ સચિવ બોલાએ | મંગલ સકલ સાજિ સબ લ્યાએ ।॥૧॥ 
ત્યારે રાજા જનકે પુરોહિત શતાનંદજીને કહ્યું કે હવે મોડું કરવાનું શું કારણ છે ? ત્યારે શતાનંદજીએ મંત્રીઓને 
બોલાવ્યા, તેઓ બધા મંગળનો સામાન તેયાર કરીને લઈ આવ્યા. ॥૧॥ 
સંખ નિસાન પનવ બહુ બાજે | મંગલ કલસ સગુન સુભ સાજે ॥ 
સુભગ સુઆસિનિ ગાવર્હિં ગીતા | કરહિં બેદ ધુનિ બિપ્ર પુનીતા ।ર॥ 
શંખ, નગારાં, ઢોલ અને ઘણાં બધાં વાજાં વાગવા લાગ્યાં તથા મંગળ-કળશ અને શુભ શુકનની વસ્તુઓ (દહી, 
દૂર્વા આદિ) તેયાર કરાઈ. સુંદર સૌભાગ્યવતી સ્રીઓ ગીત ગાઈ રહી છે અને પવિત્ર બ્રાહ્મણ વેદધ્વનિ કરી રહ્યા છે. ॥ર॥ 
લેન ચલે સાદર એહિ ભાંતી | ગએ જહૉં જનવાસ બરાતી ॥ 
કોસલપતિ કર દેખિ સમાજૂ | અતિ લઘુ લાગ તિન્હહિ સુરરાજૂ ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-487 


બધા લોકો આ રીતે આદરપુર્વક જાનને લેવા ચાલ્યા અને જ્યાં જાનેયાઓનો જાનીવાસો હતો ત્યાં ગયા. અવધપતિ 
દશરથજીનો સમાજ (વૈભવ) જોઈને તેમને દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ ઘણા જ તુચ્છ લાગવા માંડ્યા. ॥ગા 


ભયઉ સમઉ અબ ધારિઅ પાઊ | યહ સુનિ પરા નિસાનહિં ઘાઊ ॥ 
ગુરહિ પૂછિ કરિ કુલ બિધિ રાજા | ચલે સંગ મુનિ સાધુ સમાજા ।૪॥ 


[તેમણે જઈને વિનંતી કરી -] સમય થઈ ગયો, હવે પધારો, આ સાંભળતાં જ નગારાં વાગી ઊઠયાં. ગરુ વસિષ્ઠજીને 
પૂછીને અને કુળના રિતિરિવાજ પતાવીને રાજા દશરથજી મૂંનિઓ અને સાધુઓના સમાજને સાથે લઈને ચાલ્યા. ॥૪॥ 


દો૦; ભાગ્ય બિભવ અવધેસ કર દેખિ દેવ બ્રહ્માદિ | 
લગે સરાહન સહસ મુખ જાનિ જનમ નિજ બાદિ 1।॥૩૧૩ા 


અવધનરેશ દશરથજીનું ભાગ્ય અને વૈભવ જોઈને અને પોતાનો જન્મ વ્યર્થ સમજીને, બ્રહ્માજી આદિ દેવતા હજારો 
મુખોથી તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ॥૩૧૩॥ 


ચૌ૦- સુરન્હ સુમંગલ અવસર જાના | બરપરહિ સુમન બજાઈ નિસાના ॥ 
સિવ બ્રહ્માદિક બિબુધ બરૂથા | ચઢે બિમાનન્હિ નાના જૂથા ।૧॥ 


દેવગણ સુંદર મંગળનો અવસર જાણીને, નગારાં વગાડી-વગાડીને ફૂલ વરસાવે છે. શિવજી, બ્રહ્માજી આદિ દેવવૃંદ 
જૂથ બનાવી-બનાવીને વિમાનો પર જઈ ચડ્યા. ॥૧॥ 


પ્રેમ પુલક તન હૃદર્ય ઉછાહૂ | ચલે બિલોકન રામ બિઆહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-488 


દેખિ જનકપુરુ સુર અનુરાગે | નિજ નિજ લોક સબહિં લઘુ લાગે ॥ર૨॥ 
અને પ્રેમથી પુલકિત તને તથા હૃદયમાં ઉત્સાહ ભરીને શ્રીરામચન્દ્રજીનો વિવાહ જોવા ચાલ્યા. જનકપુરને જોઈને 
દેવો એટલા અનુરક્ત થઈ ગયા કે તે બધાને પોતપોતાત્તા લોક ઘણા તુચ્છ લાગવા લાગ્યા, ॥૨॥ 
ચિતવર્હિં ચકિત બિચિત્ર બિતાના । રચના સકલ અલૌકિક નાના ॥ 
નગર નારિ નર રૂપ નિધાના | સુઘર સુધરમ સુસીલ સુજાના ॥૩॥ 
વિચિત્ર મંડપને તથા અનેક પ્રકારની સઘળી અલૌકિક રચનાઓને તે ચકિત થઈને જોઈ રહ્યા છે. નગરનાં સ્્રી- 
પુરૃષ રૂપના ભંડાર, સુઘડ, શ્રેષ્ઠ ધર્માત્મા, સુશીલ અને સુજ્ઞ છે, ॥૩॥ 
તિન્હહિ દેખિ સબ સુર સુરનારી | ભએ નખત જનુ બિધુ ઉજિઆરી ॥ 
બિધિહિ ભયઉ આચરજુ બિસેષી । નિજ કરની કછુ કતહું ન દેખી ।૪॥ 


તેમને જોઈને બધા દેવો અને દેવાંગનાઓ એવાં પ્રભાહીન થઈ ગયાં કે જેમ ચન્દ્રમાના અજવાળામાં તારાગણ 
ઝાંખા પડી જાય છે. બ્રહ્માજીને વિશેષ આશ્ચર્ય થયું, કેમ કે તેમણે ત્યાં પોતાની કોઈ કરણી (રચના) તો ક્યાંય જોઈ જ 
નહી. ॥૪॥ 
દો૦- સિવાંં સમુઝાએ દેવ સબ જનિ આચરજ ભુલાહુ | 
હૃદર્યે બિચારહુ ધીર ધરિ સિય રઘુબીર બિઆહુ 1।૩૧૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-489 


ત્યારે શિવજીએ બધા દેવતાઓને સમજાવ્યા કે તમે લોકો આશ્ચર્યમાં ભૂલા ન પડો. હૃદયમાં ધીરજ ધરીને વિચાર 
તો કરો કે આ [ભગવાનની મહામહિમામય નિજશક્તિ] શ્રીસીતાજીના અને [અખિલ બ્રહ્માંડોના પરમ ઈશ્વર સાક્ષાત 
ભગવાન] શ્રીરામચન્દ્રજીનો વિવાહ છે. ॥૩૧૪॥ 


ચૌ૦- જિન્ડ કર નામુ લેત જગ માહી | સકલ અમંગલ મૂલ નસાહીં ॥ 
કરતલ હોહિં પદારથ ચારી | તેઈ સિય રામુ કહેઉ કામારી ॥૧|॥ 
જેમનું નામ લેતાં જ જગતમાં બધા અમંગળોનાં મૂળ કપાઈ જાય છે અને ચારે પદાર્થ (અર્થ, ધર્મ, કામ, મોક્ષ) 
મુડ્ડીમાં આવી જાય છે, તે જ [જગતનાં માતા-પિતા] એ શ્રીસીતારામજી છે, કામના શત્રુ શિવજીએ આવું કહ્યું, ॥૧॥ 
એહિ બિધિ સંભુ સુરન્હ સમુઝાવા | પુનિ આગે બર બસહ ચલાવા ॥ 
દેવન્ડ દેખે દસરથુ જાતા | મહામોદ મન પુલકિત ગાતા ॥।ર॥ 
આ રીતે શિવજીએ દેવતાઓને સમજાવ્યા અત્તે પછી પોતાના શ્રેષ્ઠ બળદ નંદીશ્વરને આગળ કર્યોં. દેવતાઓએ. 
જોયું કે દશરથજી મનમાં ઘણા જ પ્રસન્ન અને શરીરથી પુલકિત થઈ જઈ રહ્યા છે.।ર॥ 
સાધુ સમાજ સંગ મહિદેવા | જનુ તનુ ધરે કરહિં સુખ સેવા ॥ 
સોહત સાથ સુભગ સુત ચારી | જનુ અપબરગ સકલ તનુધારી ॥૩ગા 
તેમની સાથે [પરમ હર્ષયુક્ત] સાધુઓ અને બ્રાહ્મણોની મંડળી એવી શોભા આપી રહી હતી કે જાણે સમસ્ત સુખ 


શરીર ધારણ કરીને તેમની સેવા કરી રહ્યાં હોય. ચારે સુંદર પુત્રો સાથે એવા સુશોભિત છે, જાણે સમસ્ત મોક્ષો (સાલોક્ય, 
સામીપ્ય, સારૂપ્ય, સાયુજ્ય)એ. શરીર ધારણ કર્યા હોય. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-490 


મરક્ત કનક બરન બર જોરી | દેખિ સુરન્ડ ભૈ પ્રીતિ ન થોરી ॥ 
પુનિ રામહિ બિલોકિ હિય હરષે | નૃપહિ સરાહિ સુમન તિન્ડ બરષે ॥૪॥ 
મરકતમણિ તથા સુવર્ણના રંગોની સુંદર જોડીઓને જોઈને દેવતાઓને ઓછી પ્રીતિ ન થઈ (અર્થાત બહુ જ પ્રીતિ 
થઈ). પછી રામચન્દ્રજીને જોઈને તે હૃદયમાં (અત્યંત) હરખાયા અને રાજાની પ્રશંસા કરીને તેમણે ફૂલ વરસાવ્યાં. ॥૪॥ 
દો૦: રામ રૂપુ નખ સિખ સુભગ બારહિં બાર નિહારિ | 
પુલક ગાત લોચન સજલ ઉમા સમેત પુરારિ ॥૩૧૫॥ 
નખથી શિખા સુધી શ્રીરામચન્દ્રજીના સુંદર રૂપને વારંવાર જોતાં પાર્વતીજી સહિત શ્રીશિવજીનું શરીર પુલકિત થઈ 
ગયું અને તેમનાં નેત્ર [પ્રેમાશ્રુઓનાં] જળથી ભરાઈ ગયાં. ॥૩૧૫॥ 
ચૌ૦- કેકિ કંઠ દુતિ સ્યામલ અંગા | તડિત બિનિંદક બસન સુરંગા ॥ 
બ્યાહ બિભૂષન બિબિધ બનાએ | મંગલ સબ સબ ભાોંતિ સુહાએ 1।૧॥ 
રામજીનું મોરના કંઠના જેવી કાન્તિવાળુ [હરિતાભ] શ્યામ શરીર છે. વીજળીનો અત્યંત અનાદર કરનારાં પ્રકાશમય 
સુંદર [પીત] રંગનાં વસ્ત્ર છે. બધું મંગળરૂપ અને બધી રીતે સુંદર જાતજાતનાં વિવાહનાં આભૂષણ શરીર પર શણગાર્યા 
છે. ॥૧॥ 
સરદ બિમલ બિધુ બદનુ સુહાવન | નયન નવલ રાજીવ લજાવન ।॥ 
સકલ અલૌકિક સુંદરતાઈ | કહિ ન જાઈ મનહીં મન ભાઈ 1[।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-491 


તેમના સુંદર મુખ શરદના નિર્મળ ચન્દ્રને અને નેત્ર નવીન કમળને લજાવનારાં છે. સકળ સુંદરતા અલૌકિક છે. 
(માયાની બનેલી નથી, દિવ્ય સચ્ચિદાનંદમયી છે). તે કહી જ શકાતી નથી, મનમાં ને મનમાં બહુ પ્રિય લાગે છે. ॥ર॥ 
બંધુ મનોહર સોહહિં સંગા | જાત નચાવત ચપલ તુરંગા ॥ 
રાજકુઅંર બર બાજિ દેખાવરહિં | બંસ પ્રસંસક બિરિદ સુનાવહિ ॥૩ગા 


સાથમાં મનોહર ભાઈ શોભિત છે, જે ચંચળ ઘોડાઓને નચાવતાં જઈ સહ્યા છે. રાજકુમાર શ્રેષ્ઠ ઘોડા (તેમની 
ચાલને) બતાવી રહ્યા છે અને વંશની પ્રશંસા કરનારા (માગધ-ભાટ) બિરુદાવલી સંભળાવી રહ્યા છે. ॥ગા 


જેહિ તુરંગ પર રામુ બિરાજે | ગતિ બિલોકિ ખગનાયકું લાજે ॥ 

કહિ ન જાઇ સબ ભાંતિ સુહાવા | બાજિ બેષુ જનુ કામ બનાવા ।૪॥ 

જે ઘોડા પર શ્રીરામજી બિરાજમાન છે, તેની [તેજ] ચાલ જોઈને ગરુડ પણ લજાઈ જાય છે, તેનું વર્ણન નથી થઈ 
શકતું, તે સર્વ રીતે સુંદર છે, જાણે કામદેવે જ ઘોડાનો વેશ ધારણ કરી લીધો હોય. ॥૪॥ 

છં૦ જનુ બાજિ બેષુ બનાઇ મનસિજુ રામ હિત અતિ સોહઈ ।| 

આપનેં બય બલ રૂપ ગુન ગતિ સકલ ભુવન બિમોહઈ ।॥ 

જગમગત જીનુ જરાવ જેતિ સુમોતિ મનિ માનિક લગે [| 

કિંકિનિ લલામ લગામુ લલિત બિલોકિ સુર નર મુનિ ઠગે ॥ 


જાણે શ્રીરામચન્દ્રજીના માટે કામદેવ ઘોડાનો વેશ બનાવીને અત્યંત શોભિત થઈ રહ્યો છે. તે પોતાની અવસ્થા, 
બળ, રૂપ, ગુણ અને ચાલથી સમસ્ત લોકોને મોહિત કરી રહ્યો છે. સુંદર મોતી, મણિ અને માણેક ટાંકેલું જડાઉ જીન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-492 


જ્યોતિથી ઝગમગી રહ્યું છે. તેની સુંદર ઘૂધરીઓ ટાંકેલી લલિત લગામને જોઈને દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિ સવે ઠગાઈ 
જાય છે. ॥૫॥ 
દો૦- પ્રભુ મનસહિં લયલીન મનુ ચલત બાજિ છબિ પાવ 1।| 
ભૂષિત ઉડગન તડિત ઘનુ જનુ બર બરહિ નચાવ 1।૩૧૬॥ 
પ્રભુની ઈચ્છામાં પોતાના મનને લીન કરીને ચાલતો તે ઘોડો ઘણી શોભા પામી રહ્યો છે, જાણે તારાગણ તથા 
વીજળીથી અલંકૃત મેઘ સુંદર મોરને નચાવી રહ્યા હોય. ॥૩૧૬॥ 
ચૌ૦- જેહિં બર બાજિ રામુ અસવારા | તેહિ સારદઉ ન બરને પારા ॥ 
સંકરું રામ રૂપ અનુરાગે | નયન પંચદસ અતિ પ્રિય લાગે 1૧] 
જે શ્રેષ્ઠ ઘોડા પર શ્રીરામચન્દ્રજી સવાર છે, તેનું વર્ણન સરસ્વતીજી પણ નથી કરી શકતાં. શંકરજી શ્રીરામચન્દ્રજીના 
રૂપમાં એવા અનુરકત થયા કે એમને પોતાનાં પંદર નેત્રો આ વખતે ઘણાં જ પ્રિય લાગવા લાગ્યાં. ॥૧॥ 


હરિ હિત સહિત રામુ જબ જેોહે | રમા સમેત રમાપતિ મોહે ॥ 
નિરખિ રામ છબિ બિધિ હરષાને | આઠઈ નયન જાનિ પછિતાને ।ર૨॥ 


ભગવાન વિષ્ણુએ જ્યારે પ્રેમસહિત શ્રીરામને જોયા, ત્યારે તે [રમણીયતાની મૂર્ત] શ્રીલક્ષ્મીજીના પતિ 
શ્રીલક્ષ્મીજીસહિત મોહિત થઈ ગયા. શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભા જોઈને બ્રહ્માજી ઘણા પ્રસન્ન થયા પણ પોતાનાં આઠ જ 
નેત્રો જાણીને પસ્તાવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


સુર સેનપ ઉર બહુત ઉછાહૂ | બિધિ તે ડેવઢ લોચન લાહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-493 


રામહિ ચિતવ સુરેસ સુજાના | ગૌતમ શ્રાપુ પરમ હિત માના ગા 


દેવતાઓના સેનાપતિ સ્વામી કાર્તિકના હૃદયમાં ઘણો ઉત્સાહ છે, કેમ કે બ્રહ્માજી કરતાં દોઢા અર્થાત બાર નેત્રોથી 
રામદર્શનનો સુંદર લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. સુશ્ન ઈન્દ્ર [પોતાનાં હજાર નેત્રોથી] શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈ રહ્યા છે અને 
ગૌતમજીના શાપને પોતાના માટે પરમ હિતકારી માની રહ્યા છે. ॥ગા 


દેવ સકલ સુરપતિહિ સિહાહી | આજુ પુરંદર સમ કોઉ નાહીં ॥ 
મુદિત દેવગન રામહિ દેખી | નૃપસમાજ દુહું હરષુ બિસેષી ।૪॥ 


બધા દેવો દેવરાજ ઇન્દ્રની ઇર્ષ્યા કરી રહ્યા છે [અને કહી રહ્યા છે] કે આજે ઇન્દ્રના જેવો ભાગ્યવાન બીજો કોઈ 
નથી. શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને દેવગણ પ્રસન્‍ન છે અને બંને રાજાઓના સમાજમાં વિશેષ હર્ષ છવાઈ રહ્યો છે. ॥૪॥ 


છં અતિ હરષુ રાજ્સમાજ દુહું દિસિ દુંદુભી બાજહિં ઘની ।| 
બરષહિ સુમન સુર હરષિ કહિ જય જયતિ જ્ય રઘુકુલમની ॥ 
એહિ ભાંતિ જાનિ બરાત આવત બાજને બહું બાજહી | 
રાની સુઆસિનિ બોલિ પરિછનિ હેતુ મંગલ સાજહી ॥ 
બંને પક્ષના રાજસમાજમાં અત્યંત હર્ષ છે અને ઘણા જોરથી નગારાં વાગી રહ્યાં છે. દેવતા પ્રસન્‍ન થઈને અને 
'રઘુકુળમણિ શ્રીરામનો જય હો, જય હો, જય હો કહીને ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે. આ રીતે જાનને આવતી જાણીને ઘણી 
જાતનાં વાજાં વાગવા લાગ્યાં અને રાણી સૌભાગ્યવતી સ્્રીઓને બોલાવીને પોંખવા માટે મંગળદ્રવ્યો તૈયાર કરવા લાગી. 
॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-494 


દો૦ સજિ આરતી અનેક બિધિ મંગલ સકલ સૈંવારિ | 
ચલી મુદિત પરિછનેિ કરન ગજગામિનેિ બર નારિ 1॥૩૧૭॥ 


અનેક પ્રકારે આરતી તૈયાર કરી અને સમસ્ત મંગળદ્રવ્યોને યથાયોગ્ય સજાવીને ગજગામિની ઉત્તમ સ્્રીઓ 
આનંદપૂર્વક પોંખવા માટે ચાલી. ॥૩૧૭॥ 


ચૌ૦- બિધુબદની સબ સબ મૃગલોચનિ | સબ નિજ તન છબિ રતિ મદુ મોચનિ ॥ 
પહિરેં બરન બરન બર ચીરા | સકલ બિભૂષન સર્જે સરીરા ॥૧॥ 
બધી સ્રીઓ ચન્દ્રમુખી અને બધી મૃગલોચની છે અને બધી પોતાના શરીરની શોભાથી રતિના ગર્વને છોડાવનારી 
છે, રંગ-રંગની સુંદર સાડીઓ પહેરી છે અને શરીર પર સર્વે આભૂષણો સજ્યાં છે. ॥૧॥ 
સકલ સુમંગલ અંગ બનાએ | કરહિં ગાન ક્લકંઠિ લજાએ ।॥ 
કંકન કિંકિનિ નૂપુર બાજહિં | ચાલિ બિલોકિ કામ ગજ લાજહિં ॥ર॥ 
સમસ્ત અંગોને સુંદર મંગળ પદાર્થોથી શણગારીને તેઓ કોયલોને પણ લજાવતી [મધુર સ્વરે] ગાન કરી રહી છે. 
કંકણ, કંદોરા અને ઝાંઝર વાગી રહ્યાં છે. ત્રીઓની ચાલ જોઈને કામદેવના હાથી પણ લજાઈ જાય છે. ॥૨॥ 


બાર્જ્હેૅ બાજને બિબિધ પ્રકારા | નભ અરુ નગર સુમંગલચારા ॥ 
સચી સારદા રમા ભવાની | જે સુરતિય સુચિ સહજ સયાની ।॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-495 


અનેક પ્રકારનાં વાજાં વાગી રહ્યાં છે. આકાશ અને નગર બંને સ્થાનોએ સુંદર મંગળાચાર થઈ રહ્યા છે. શચી. 
(ઇન્દ્રાણી), સરસ્વતી, લક્ષ્મી, પાર્વતી અને જે સ્વભાવથી જ પવિત્ર અને સમજુ દેવાંગનાઓ હતી, ॥૩॥ 


કંપટ નારિ બર બેષ બનાઈ | મિલી સકલ રનિવાસહિં જાઈ ॥ 
કરહિં ગાન કલ મંગલ બાની | હરષ બિબસ સબ કાહું ન જાની ।૪॥ 
તે બધી છળથી સુંદર સ્રીઓનો વેશ બનાવી રાણીવાસમાં જઈને ભળી ગઈ અને મનોહર વાણીથી મંગળગાન 
કરવા લાગી. સર્વે કોઈ હર્ષને વિશેષ વશ હતાં, તેથી કોઈએ તેમને ઓળખ્યાં નહિ. ॥૪॥ 
છં કો જાન કેહિ આનંદ બસ સબ બ્રહ્મુ બર પરિછન ચલી | 
ક્લ ગાન મધુર નિસાન બરષહિં સુમન સુર સોભા ભલી ॥।॥ 
આનંદકંદુ બિલોકિ દૂલડુ સકલ હિય હરષિત ભઈ 1[।| 
અંભોજ અંબક અંબુ ઉમગિ સુઅંગ પુલકાવલિ છઈ ॥।॥ 
કોણ કોને જાણે-ઓળખે ! આનંદને વશ થઈ બધી વરરાજા બનેલા બ્રહ્મનું પોંખણું કરવા ચાલી. મનોહર ગાન થઈ 
રહ્યું છે. મધુર-મધુર નગારાં વાગી રહ્યાં છે, દેવતા ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે, ઘણી સારી શોભા છે. આનંદકંદ વરરાજાને 
જોઈને બધી સ્્રીઓ હૃદયમાં હર્ષિત થઈ. તેમનાં કમળ જેવાં નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ઊભરાઈ આવ્યું અને સુંદર 
અંગોમાં પુલકાવલી છવાઇ ગઇ. ॥૫॥ 
દો૦ જો સુખુ ભા સિય માતુ મન દેખિ રામ બર બેષુ | 
સો ન સકર્હિં કહિ કલપ સત સહસ સારદા સેષુ 1૩૧૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-496 


શ્રીરામચન્દ્રજીનો વર-વેશ જોઈને સીતાજીનાં માતા સુનયનાજીના મનમાં જે સુખ થયું, તેને હજારો. સરસ્વતી અને 
શેષજી સો કલ્પોમાં પણ કહી નથી શકતાં [અથવા લાખો સરસ્વતી અને શેષ લાખો કલ્પોમાં પણ નથી કહી શકતા. 
॥૩૧૮॥ 


ચૌ૦- નયન નીરુ હટિ મંગલ જાની | પરિછનિ કરહિં મુદિત મન રાની ॥ 
બેદ બિદિત અરુ કુલ આચારૂ | કીન્હ ભલી બિધિ સબ બ્યવહારૂ ॥૧॥ 


સ 


મંગળ-અવસર જાણીને નેત્રોનાં જળને રોકી રાખી રાણી પ્રસન્ન મનથી પોખણું કરી રહ્યાં છે. વેદોમાં કહેલા તથા 
કુલાચારને અનુસાર સઘળા વહેવાર રાણીએ સારી રીતે કર્યા. ॥૧॥ 
પંચ સબદ ધુનિ મંગલ ગાના | પટ પૉંવડે પરહિં બિધિ નાના ॥ 
કરિ આરતી અરઘુ તિન્હ દીન્હા | રામ ગમનુ મંડપ તબ કીન્હા |ર॥ 
પંચશબ્દ (તન્ત્રી, તાલ, ઝાઝ, નગારાં અને તુરી - એ પાંચ પ્રકારનાં વાજાંના અવાજ), પંચધ્વનિ (વેદધ્વનિ, 
વન્દીધ્વનિ, જયધ્વનિ, શંખધ્વનિ અને હુલૂધ્વનિ) અને મંગળગાન થઈ રહ્યાં છે. અનેક પ્રકારનાં વસ્રોના પાગરણ (જાજમ) 
પથરાઈ રહ્યા છે, તેમણે (રાણીએ) આરતી કરીને અર્ઘ્ય આપ્યો, ત્યારે શ્રીરામજીએ મંડપમાં ગમન કર્યું. ॥૨॥ 
દસરથુ સહિત સમાજ બિરાજે । બિભવ બિલોકિ લોકપતિ લાજે ॥ 
સમર્યે સમર્યે સુર બરષહિં ફૂલા | સાંતિ પઢહિં મહિસુર અનુકૂલા ॥ગા 


દશરથજી પોતાની મંડળીસહિત વિરાજમાન થયા. તેમના વૈભવને જોઈને લોકપાળ પણ લજાઈ ગયા. સમયે-સમયે 
દેવો ફૂલ વરસાવે છે અને ભૂદેવ બ્રાહ્મણ સમયાનુફૂળ શાન્તિપાઠ કરે છે. ॥૩॥ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-497 


નભ અરુ નગર કોલાહલ હોઈ | આપનિ પર કછુ સુનઈ ન કોઈ ॥ 
એહિ બિધિ રામુ મંડપહિં આએ | અરઘુ દેઇ આસન બેઠાએ 1।૪॥ 
આકાશ અને નગરમાં કોલાહલ થઈ રહ્યો છે. પૌતાની કે પારકી કોઈ કંઈ પણ વાત નથી સાંભળતું. આમ, 
શ્રીરામચન્દ્રજી મંડપમાં આવ્યા અને અર્ઘ્ય આપીને એમને આસન પર બેસાડવામાં આવ્યા. ॥૪॥ 
છં૦ બેઠારિ આસન આરતી કરિ નિરખિ બરુ સુખુ પાવહી | 
મનિ બસન ભૂષન ભૂરિ વારહિ નારિ મંગલ ગાવહી ।॥ 
બ્રહ્માદિ સુરબર બિપ્ર બેષ બનાઇ કૌતુક દેખહીં | 
અવલોકિ રઘુકુલ કમલ રબિ છબિ સુફ્લ જીવન લેખહીં ।॥ 
આસન પર બેસાડી, આરતી કરી વરરાજાને નિહાળી સ્ત્રીઓ સુખ પામી રહી છે. તેઓ ઢગલે ઢગલા મણિ, વસ્ત્ર 


અને ઘરેણાં ન્યોછાવર કરીને મંગળ ગાઈ રહી છે. બ્રહ્મા આદિ શ્રેષ્ઠ દેવો બ્રાહ્મણવેશ ધરીને કૌતુક નિહાળી રહ્યા છે. તે 
રઘુફળરૂપી કમળને પ્રફુલ્લિત કરનારા સૂર્ય શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભા જોઈને પોત્તાનું જીવન સફળ માની રહ્યા છે. ॥૫॥ 


દો૦- નાઊ બારી ભાટ નટ રામ નિછાવરિ પાઈ 
મુદિત અસીસર્હિ નાઈ સિર હરષુ ન હૃદર્ય સમાઇ ॥।॥૩૧૯॥ 


નાઈ, પતરાળાં બનાવનારા, ભાટ અને નટ શ્રીરામચન્દ્રજીને અર્પણ થયેલી વસ્તુઓ પામીને આનંદિત થઈ શીશ 
નમાવીને આશિષ આપે છે. તેમના હૃદયમાં હર્ષ સમાતો નથી. ॥૩૧૯॥ 


ચૌ૦- મિલે જનકુ દસરથુ અતિ પ્રીતી | કરિ બૈદિક લૌકિક સબ રીતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-498 


મિલત મહા દોઉ રાજ બિરાજે । ઉપમા ખોજિ ખોજિ કબિ લાજે ।॥૧॥ 

વૈદિક અને લૌકિક બધી વિધિઓ કરીને જનકજી અને દશરથજી ઘણા પ્રેમથી ભેટ્યા. બંને મહારાજા મળતી વખતે 
ઘણા જ શોભાયમાન થયા, કવિઓ તેમના માટે ઉપમા ખોળી-ખોળીને લજાઈ ગયા. ॥૧॥ 

લહી ન ક્તહું હારિ હિર્ય માની | ઈન્ડ સમ એઈ ઉપમા ઉર આની ॥ 

સામધ દેખિ દેવ અનુરાગે | સુમન બરષિ જસુ ગાવન લાગે ।॥ર॥ 


જયારે ક્યાંય પણ ઉપમા ન મળી, ત્યારે હૃદયથી હાર માનીને તેમણે મનમાં આ ઉપમા નક્કી કરી કે એમના જેવા 
એ સ્વયં જ છે. વેવાઈઓનો મેળાપ કે પરસ્પર સંબંધ જોઈને દેવો અનુરક્ત થઈ ગયા અને ફૂલ વરસાવીને એમનો યશ 
ગાવા લાગ્યા, ॥ર॥ 
જગુ બિરંચિ ઉપજાવા જબ તેં । દેખે સુને બ્યાહ બહુ તબ તેં ।॥ 
સકલ ભાંતિ સમ સાજુ સમાજૂ | સમ સમધી દેખે હમ આજૂ ગા 
તેઓ કહેવા લાગ્યા - જ્યારથી બ્રહ્માજીએ જગતને ઉત્પન્ન કર્યું ત્યારથી અમે ઘણા વિવાહ જોયા-સાંભળ્યા; પરંતુ 
બધી રીતે સમાન સાજન-માજન અને બરાબરીના (પૂર્ણ સમાનતાયુક્ત) વેવાઈઓ તો આજે જ જોયા. ॥૩॥ 
દેવ ગિરા સુનિ સુંદર સાંચી | પ્રીતિ અલૌકિક દુહુ દિસિ માચી ॥ 
દેત પાંવડે અરઘુ સુહાએ | સાદર જનકું મંડપહિં લ્યાએ [।૪॥ 


દેવતાઓની સુંદર સત્યવાણી સાંભળીને બંને બાજુ અલૌકિક પ્રેમ છવાઈ ગયો. સુંદર પાગરણ (જાજમ પાથરતાં) 
અને અર્ઘ્ય આપતાં જનકજી દશરથજીને આદરપૂવક મંડપમાં લઈ આવ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-499 


છં૦ મંડપુ બિલોકિ બિચિત્ર રચનાં રુંચિરતાં મુનિ મન હરે [| 
નિજ પાનિ જનક સુજાન સબ કહું આનિ સિંઘાસન ધરે ।॥ 
કુલ ઇષ્ટ સરિસ બસિષ્ટ પૂજે બિનય કરિ આસિષ લહી | 
કૌસિકહિ પૂજ્ત પરમ પ્રીતિ કિ રીતિ તો ન પરે કહી ।॥ 
મંડપ જોઈને તેની વિચિત્ર રચના અને સુંદરતાથી મુનિઓનાં મન પણ હરાઈ ગયાં. સુજ્ઞ જનકજીએ સ્વહસ્તેથી 
લાવી-લાવીને બધાને માટે સિંહાસન મૂક્યાં. તેમણે પોતાના કુળના ઇંષ્ટદેવતા સમાન વસિષ્ઠજીની પૂજા કરી અને વિનય 


કરીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા, વિશ્વામિત્રજીની પૂજા કરતી વેળાએ દેખાતી. પરમ પ્રીતિની રીતિ તો કહેવાઈ જ શકાતી 
નથી. ॥૫॥ 


દો૦- બામદેવ આદિક રિષય પૂજે મુદિત મહીસ 
દિએ દિવ્ય આસન સબહિ સબ સન લહી અસીસ 1॥।॥૩રબા 
રાજાએ વામદેવ આદિ ત્રકષિઓની પ્રસન્ન મને પુજા કરી. બધાને દિવ્ય આસન આપ્યાં અને સૌની પાસેથી 
આશીર્વાદ મેળવ્યા, ॥૩૨૦॥ 
ચૌ૦- બહુરિ કીન્હિ કોસલપતિ પૂજા | જાનિ ઈસ સમ ભાઉ ન દૂજા ॥ 
કીન્ડિ જોરિ કર બિનય બડાઈ | કહિ નિજ ભાગ્ય બિભવ બહુતાઈ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-500 


પછી તેમણે કોશલાધીશ રાજા દશરથજીની પૂજા - ઈશ્વર (મહાદેવજી) સમાન જાણીને કરી, બીજો કોઈ ભાવ ન 
હતો. તદ્દઉપરાંત [એમના સંબંધથી], પોતાના ભાગ્ય અને વૈભવની વિપુલતાની પ્રશંસા કરી; પછી હાથ જોડીને પ્રાર્થના 
કરીને માન આપ્યું, ॥૧॥ 

પૂજે ભૂપતિ સકલ બરાતી | સમધી સમ સાદર સબ ભાંતી ॥ 
આસન ઉચિત દિએ સબ કાહૂ | કહો કાહ મુખ એક ઉછાહૂ ।ર॥ 
રાજા જનકજીએ બધા જાનેયાઓનું વેવાઈ દશરથજીના જેવું જ બધી રીતે આદરપૂર્વક પૂજન કર્યું અને હર કોઈને 
ઉચિત આસન આપ્યાં. હું એક મુખથી એ ઉત્સાહનું શું વર્ણન કરું? ॥૨॥ 
સકલ બરાત જનક સનમાની | દાન માન બિનતી બર બાની ।॥ 
બિધિ હરિ હરું દિસિપતિ દિનરાઊ | જે જાનહિં રઘુબીર પ્રભાઊ ।॥૩ા 
રાજા જનકે દાન, માન-સન્માન, વિનય અને ઉત્તમ વાણીથી આખી જાનનું સન્માન કર્યું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, દિક્પાલ 
અને સૂર્ય વગેરે શ્રીરઘુનાથજીનો મહિમા જાણે છે, ॥૩॥ 
કપટ બિપ્ર બર બેષ બનાર્અ | કૌતુક દેખર્હિં અતિ સચુ પાર્એે ॥ 
પૂજે જનક દેવ સમ જાને | દિએ સુઆસન બિનુ પહિચાને ।૪॥ 
તેઓ કપટથી બ્રાહ્મણોનો સુંદર વેષ બનાવી, ઘણું જ સુખ અનુભવતાં સર્વે લીલા નિહાળી રહ્યા હતા. જનક્જીએ 
તેમને દેવતાઓ સમાન જાણીને તેમનું પૂજન કર્યું અને વગર ઓળખ્યે પણ એમને સુંદર આસન આપ્યાં ॥૪॥ 
છં” પહિચાન કો કેહિ જાન સબહિ અપાન સુધિ ભોરી ભઈ 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-501 


આનંદ કંદુ બિલોકિ દૂલહું ઊભય દિસિ આનંદમઈ ॥।॥ 

સુર લખે રામ સુજાન પૂજે માનસિક આસન દએ [| 

અવલોકે સીલુ સુભાઉ પ્રભુ કો બિબુધ મન પ્રમુદિત ભએ ॥।॥ 
કોણ કોને જાણે-ઓળખે ! બધાને પોતાનું જ ભાન ભુલાઈ ગયું છે. આનંદકંદ વરરાજાને જોઈને બંને તરફ આનંદમય 


દ. ક” 


સ્થિતિ થઈ રહી છે. સજ્ઞ શ્રીરામચન્દ્રજીએ દેવતાઓને ઓળખી લીધા અને તેમની માનસિક પૂજા કરીને એમને માનસિક 
આસન આપ્યાં. પ્રભૂનો શીલ-સ્વભાવ જોઈને દેવો મનમાં ઘણા આનંદિત થયા. ॥૫॥ 
દો૦- રામચંદ્ર મુખ ચંદ્ર છબિ લોચન ચારુ ચકોર 
કરત પાન સાદર સકલ પ્રેમુ પ્રમોદુ ન થોર ॥1।॥૩૨૧॥ 
શ્રીરામ્ચન્દ્રજીના મુખરૂપી ચન્દ્રમાની શોભાને સર્વેના સુંદર નેત્રરૂપી ચકોર આદરપૂર્વક પાન કરી રહ્યા છે; પ્રેમ અને 
આનંદ ઓછો નથી (અર્થાત્‌ ઘણો છે). ॥૩૨૧॥ 
ન્ડ સ ન ક જ ન 
ચોૌ૦- સમઉ બિલોકિ બસિષ્ઠ બોલાએ | સાદર સતાનંદુ સુનિ આએ ॥।॥ 
બેગિ કુઅરિ અબ આનહું જાઈ | ચલે મુદિત મુનિ આયસુ પાઈ ॥૧॥ 
સમય થયો જોઈને વસિષ્ઠજીએ શતાનંદજીને આદરપૂર્વક બોલાવ્યા. સાંભળીને આદર સાથે તેઓ આવ્યા. 
વસિષ્ઠજીએ કહ્યું -- હવે જઈને રાજકુમારીને શીઘ્ર લઈ આવો. મુનિની આજ્ઞા પામીને તેઓ પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા. ॥૧॥ 
રાની સુનિ ઉપરોહિત બાની । પ્રમુદિત સખિન્ડ સમેત સયાની ॥ 
બિપ્ર બધૂ કુલબૃદ્ધ બોલાઈ | કરિ કુલ રીતિ સુમંગલ ગાઈ ॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-502 


બુદ્ધિમતી રાણી પુરોહિતની, વાણી સાંભળી સખીઓસહિત ઘણી પ્રસન્ન થઈ. બ્રાહ્મણોની સ્રીઓ અને કુળની વૃદ્ધ 
સ્રીઓને બોલાવીને તેમણે કુળરીતિ કરી સુંદર મંગળગીતો ગાયાં. ॥૨॥ 
નારિ બેષ જે સુર બર બામા | સકલ સુભાર્ય સુંદરી સ્યામાં | 
તિન્હહિ દેખિ સુખુ પાવહિં નારી | બિનુ પહિચાનિ પ્રાનહું તે પ્યારી ॥ગા 
શ્રેષ્ઠ દેવાંગનાઓ, જે સુંદર મનૃષ્ય-સ્રીઓના વેષમાં છે, બધી સ્વભાવથી જ સુંદરી અને શ્યામા (ષોડશ વર્ષીય 
સુંદરી, છે. તેમને જોઈને રાણીવાસની મે સુખ પામે છે અને વિના ઓળખાણે પણ તે દેવાંગનાઓ સવેને પ્રાણોથી પણ 
પ્રિય બની રહી છે. ॥૩ા 
બાર બાર સનમાનહિં રાની | ઉમા રમા સારદ સમ જાની ।॥ 
સીય સંવારિ સમાજુ બનાઈ | મુદિત મંડપર્હિ ચલી લવાઈ [।૪॥ 


તેમને પાર્વતી, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના સમાન જાણીને રાણી વારંવાર તેમનું સન્માન કરે છે. [રાણીવાસની સ્્રીઓ 
અને સખીઓ] સીતાજીનો શ્રં”ગાર કરીને, મંડળી બનાવીને, પ્રસન્‍ન થઈને તેમને મંડપમાં લઈ ચાલી. ॥૪॥ 


શ્રી સીતા-રામ વિવાહ, વિદાય 
છં ચલિ લ્યાઇ સીતહિ સખી સાદર સજિ સુમંગલ ભામિની | 
નવસપ્ત સાજે સુંદરી સબ મત્ત ડુંજર ગામિની | 
ક્લ ગાન સુનિ મુનિ ધ્યાન ત્યાગ્હિં કામ કોકિલ લાજહી | 
મંજીર નૂપુર કલિત કંકન તાલ ગતિ બર બાજહીં ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-503 


સુંદર મંગળના ઠાઠ-માઠ સાથે રાણીવાસની સ્રીઓ અને સખીઓ આંદરસહિત સીતાજીને લઈ ચાલી, બધી 
સુંદરીઓ સોળ શૃંગાર કરીને મદોન્મત હાથીઓની, ચાલે ચાલનારી છે. તેમના મનોહર ગાનને સાંભળીને મુનિ ધ્યાન 
છોડી દે છે અને કામદેવની કોયલો પણ લજાઈ જાય છે. કંદોરો, નૂપુરો અને સુંદર કંકણો તાલની ગાતિએ. ઘણા સુંદર 
વાગી રહ્યાં છે. ॥૫॥ 
દો૦: સોહતિ બનિતા બુંદ મહું સહજ સુહાવનિ સીય [| 
છબિ લલના ગન પષપધ્ય જનુ સુષમા તિય કમનીય ॥[૩રર॥ 
સહજ જ સુંદરી સીતાજી સ્રીઓના સમૂહમાં એ રીતે શોભા પામી રહ્યાં છે, જાણે શોભારૂપ લલનાઓની વચ્ચે 
સાક્ષાત્‌ પરમ મનોહર શોભારૂપી સ્રી સુશોભિત હોય. ॥૩૨૨॥ 
ચૌ૦- સિય સુંદરતા બરનિ ન જાઈ | લઘુ મતિ બહુત મનોહરતાઈ ॥ 
આવત દીખિ બરાતિન્ડ સીતા | રૂપ રાસિ સબ ભોંતિ પુનીતા ॥૧॥ 
સીતાજીની સુંદરતાનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, કેમકે [મારી] બુદ્ધિ ઘણી ઓછી છે અને [તેમની ] મનોહરતા ઘણી 
અધિક છે. જાનેયાઓએ રૂપનો ભંડાર અને સર્વ પ્રકારથી પવિત્ર સીતાજીને આવતાં જોયાં. ॥૧॥ 


સબહિ મનર્હિં મન કિએ પ્રનામા | દેખિ રામ ભએ પૂરનકામા ॥ 
હરષે દસરથ સુતન્હડ સમેતા | કહિ ન જાઇ ઉર આનંદુ જેતા ।ર૨॥ 


સર્વેએ એમને મનમાં ને મનમાં પ્રણામ કર્યા. શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને તો બધા પૂર્ણકામ (કૃતકૃત્ય) થઈ ગયા. રાજા 
દશરથજી પુત્રોસહિત હર્ષિત થયા. એમના હૃદયમાં જે આનંદ હત્તો, તે કહી નથી શકાતો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-504 


સુર પ્રનામુ કરિ બરિસહિ ફૂલા | મુનિ અસીસ ધુનિ મંગલ મૂલા ॥ 
ગાન નિસાન કોલાહલુ ભારી । પ્રેમ પ્રમોદ મગન નર નારી ।॥૩ગા 


દેવતા પ્રણામ કરીને ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે. મંગળોનાં મૂળ મુનિઓના આશીર્વાદોનો ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. ગીતો અને 
નગારાંના શબ્દોથી ઘણો કોલાહલ થઈ રહ્યો છે. સર્વે નર-નારી પ્રેમ અને આનંદમાં મગ્ન છે. ॥૩॥ 


એહિ બિધિ સીય મંડપહિં આઈ । પ્રમુદિત સાંતિ પઢહિ મુનિરાઈ ॥ 
તેહિ અવસર કર બિધિ બ્યવહારૂ | દુહું કુલગુર સબ કીન્હ અચારૂ ।૪॥ 
આ રીતે સીતાજી મંડપમાં આવ્યા. મુનિરાજ બહુ જ આનંદિત થઈ શાંતિપાઠ કરી રહ્યા છે. તે અવસરની સર્વે વિધિ, 
વહેવાર અને કૂળાચાર બંને કુળગુરૃઓએ. કર્યા, ॥૪॥ 
છં૦ આચારું કરિ ગુર ગૌરિ ગનપતિ મુદિત બિપ્ર પુજાવહી | 
સુર પ્રગટિ પૂજા લેહિં દેહિ અસીસ અતિ સુખુ પાવહી ।॥ 
મધુપર્ક મંગલ દ્રબ્ય જો જોૉહે સમય મુનિ મન મહું ચહે | 
ભરે કનક કોપર ક્લસ સો તબ લિએિં પરિચારક રહે ।॥૧॥ 
કુળાચાર કરીને ગુરૂજી પ્રસન્ન થઇને ગૌરીજી, ગણેશજી અને બ્રાહ્મણોની પૂજા કરાવી રહ્યા છે [અથવા બ્રાહ્મણો દ્વારા 
ગૌરી અને ગણેશની પૂજા કરાવી રહ્યા છે]. દેવો પ્રકટ થઈને પૂજા ગ્રહણ કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે અને અત્યંત સુખ 
પામી રહ્યા છે. મધુપર્ક આદિ જે કંઈ પણ માંગલિક પદાર્થની મુનિ જે સમયે પણ મનમાં ઇંચ્છામાત્ર કરે છે, સેવકગણ 
તે જ સમયે સોનાની કથરોટોમાં અને કળશોમાં ભરીને તે પદાર્થો લઈને તેયાર રહે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-505 


કુલ રીતિ પ્રીતિ સમેત રબિ કહિ દેત સબુ સાદર કિયો | 
એહિ ભાંતિ દેવ પુજાઇ સીતહિ સુભગ સિંઘાસનુ દિયો ॥ 
સિય રામ અવલોકનિ પરસપર પ્રેમુ કાહુ ન લખિ પરે ।| 
મન બુદ્ધિ બર બાની અગોચર પ્રગટ કબિ કેસેં કરે ।॥રા॥ 
સ્વયં સૂર્યદેવ પ્રેમસહિત પોતાના કુળની બધી રિતિઓ બતાવી દે છે અને તે બધી આદરપૂર્વક કરવામાં આવી રહી 
છે. આ રીતે દેવતાઓની પૂજા કરાવીને મુનિઓએ સીતાજીને સુંદર સિંહાસન આપ્યું. શ્રીસીતાજી અને શ્રીરામજી પરસ્પર 
એકબીજાને જોવાનો તથા એમનો પરસ્પરનો સ્નેહ કોઈને જણાઈ રહ્યો નથી. જે વાત શ્રેષ્ઠ મન, બુદ્ધિ અને વાણીથી પણ 
પર હોય તેને કવિ કેવી રીતે પ્રકટ કરે? ॥ર॥ 
દો૦ હોમ સમય તનુ ધરિ અનલુ અતિ સુખ આહુતિ લેહિ | 
બિપ્ર બેષ ધરિ બેદ સબ કહિ બિબાહ બિધિ દેહિ ॥૩ર૩ા 
હવન સમયે અગ્નિદેવ દેહ ધારણ કરીને ઘણા જ સુખથી આહુતિ ગ્રહણ કરે છે અને બધા વેદ બ્રાહ્મણનો વેશ ધરીને 
વિવાહની વિધિઓ બતાવી દે છે. ॥૩૨ગા 


ય. 


ચોૌ૦- જનક પાટમહિષી જગ જાની | સીય માતુ કિમિ જાઈ બખાની ।॥ 
સુજ્સુ સુકૃત સુખ સુંદરતાઈ । સબ સમેટિ બિધિ રચી બનાઇ 1।૧॥ 


જનક્જીનાં જગત વિખ્યાત પટરાણી અને સીતાજીનાં માતાનાં વખાણ તો થઈ જ કેમ શકે ? સુયશ, સુકૃત (પુણ્ય), 
સુખ અને સુંદરતા બધાને એકઠાં કરી વિધાતાએ તેમને બનાવી તેયાર કર્યા છે. ॥ ૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-506 


સમઉ જાનિ મુનિબરન્ડ બોલાઈ | સુનત સુઆસિનિ સાદર લ્યાઈ ॥ 
જનક બામ દિસિ સોહ સુનયના | હિમગિરિ સંગ બની જનુ મયના ।ર૨॥ 
સમય જાણીને શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ તેમને બોલાવડાવ્યાં, સાંભળતાં જ સૌભાગ્યવતી સ્રીઓ તેમને આદરપૂર્વક લઈ 
આવી. સુનયનાજી (જનકનાં પટરાણી) જનકજીની ડાબી બાજુ એવાં શોભી રહ્યાં છે, જાણે હિમાલયની સાથે મેનાજી 
શોભિત હોય. ॥૨॥ 


કનક કલસ મનિ કોપર રૂરે । સુચિ સુગંધ મંગલ જલ પૂરે ॥ 
નનિજ કર મુદિત રાર્યીં અરુ રાની | ધરે રામ કે આગે આની ।॥ગા 


પવિત્ર, સુગંધિત અને મંગળ જળથી ભરેલા સોનાના કળશ અને મણિઓના સુંદર થાળ રાજા અને રાણીએ આનંદિત 
થઈને પોતાના હાથે લાવીને શ્રીરામચન્દ્રજીની સામે મૂક્યા. ॥૩॥ 


પઢરહિં બેદ મુનિ મંગલ બાની | ગગન સુમન ઝરિ અવસરું જાની ॥ 
બરુ બિલોકિ દંપતિ અનુરાગે | પાય પુનીત પખારન લાગે ।૪॥ 


મુનિ મંગળવાણીથી વેદ - પાઠ કરી રહ્યા છે. સુઅવસર જાણીને આકાશમાંથી ફૂલોની ઝડી વરસી રહી છે. વરરાજાને 
જોઈને રાજા-રાણી પ્રેમમગ્ર થઈ ગયાં અને એમનાં પવિત્ર ચરણો ધોવા લાગ્યાં. ॥૪॥ 


છં લાગે પખારન પાય પંકજ પ્રેમ તન પુલકાવલી 
નભ નગર ગાન નિસાન જય ધુનિ ઉમગિ જનુ ચહું દિસિ ચલી ॥ 


ન્‌ 


જે પદ સરોજ મનોજ અરિ ઉર સર સદૈવ બિરાજહીં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-507 


જે સકૃત સુમિરત બિમલતા મન સકલ કલિ મલ ભાજહી ।૧॥ 
તેઓ શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોને ધોવા લાગ્યા, પ્રેમથી તેમના શરીરમાં પુલકાવલી છવાઇ રહી છે. આકાશમાં અને 
નગરમાં થનારાં ગાન, નગારાં અને જય-જયકારનો ધ્વાનિ જાણે ચારેય દિશાઓમાં ઊમટી પડ્યો, જે ચરણકમળ 
કામદેવના શત્રુ શ્રીશિવજીના હૃદયરૂપી સરોવરમાં નિત્ય બિરાજમાન છે, જેમનું એક વાર પણ સ્મરણ કરવાથી મનમાં 
નિર્મળતા આવી જાય છે અને કળિયુગનાં બધાં પાપ નાસી જાય છે, ॥૧॥ 
જે પરસિ મુનિબનિતા લહી ગતિ રહી જો પાતકમઈ ।| 
મકરંદુ જિન્ડ કો સંભુ સિર સુચિતા અવધિ સુર બરનઈ ।॥ 
કરિ મધુપ મન મુનિ જોગિજન જે સેઈ અભિમત ગતિ લહેં | 
તે પદ પખારત ભાગ્યભાજનુ જનકું જ્ય જ્ય સબ કહૈ ।ર॥ 
જેમનો સ્પર્શ પામીને ગૌતમ મુનિનાં સ્રી અહલ્યા જે પાપમય હતાં, પરમગતિને પામ્યાં. જે ચરણકમળોનો મકરંદ 
રસ પવિત્રતાની સીમા દેવનદી ગંગાજી શિવજીના મસ્તક પર બિરાજમાન છે. મુનિ અને યોગીજન પોતાના મનને ભમરો 
બનાવીને જે ચરણકમળોનું સેવન કરીને મનોવાંછિત ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે; તે જ ચરણોત્તે ભાગ્યભાજન (ધનભાગી) 
જનકજી ધોઈ રહ્યા છે, આ જોઈને બધા જય-જયકાર કરી રહ્યા છે. ॥૨ર॥ 
બર કુઅંરિ કરતલ જોરિ સાખોચારુ દોઉ કુલગુર કરેં | 
ભયો પાનિગહનુ બિલોકિ બિધિ સુર મનુજ મુનિ આનેંદ ભરે ॥ 
સુખમૂલ દૂલહું દેખિ દંપતિ પુલક તન હુલસ્યો હિયો ।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-508 


ક્રિ લોક બેદ બિધાનુ કન્યાદાનુ નૃપભૂષન કિયો ॥।૩ા 

બંને કુળોના ગુરુ વર અને કન્યાની હથેળીઓને મિલાવીને (હસ્તમેળાપ કરાવીને) શાખોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. 

પાણિગ્રહણ થયેલું જોઈને બ્રહ્માદિ દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિ આનંદથી ભરાઈ ગયા. સુખના મૂળ વરરાજાને જોઈને રાજા- 

રાણીનાં શરીર પુલકિત થઈ ગયાં અને હૃદય આનંદથી ઉલ્લાસિત થઈ ગયું. રાજાઓના અલંકારસ્વરૂપ મહારાજ 
જતકજીએ લોક અને વેદની વિધિ કરીને કન્યાદાન કર્યું. ॥૩॥ 


હિમવંત જિમિ ગિરિજા મહેસહિ હરિહિ શ્રી સાગર દઈ [| 
તિમિ જનક રામહિ સિય સમરપી બિસ્વ કલ કીરતિ નઈ ।॥ 
ક્યોં કરૈ બિનય બિદેહુ કિયો બિદેહુ મૂરતિ સાવંરી | 
કરિ હોમુ બિધિવત ગાંઠિ જોરી હોન લાગી ભાર્વેરી ।૪॥ 
જેમ હિમવાને શિવજીને પાર્વતીજી અને સાગરે ભગવાન વિષ્ણુને લક્ષ્મીજી આપ્યાં હતાં, તેવી જ રીતે જનકજીએ 
શ્રીરામચન્દ્રજીને સીતાજી સમર્પિત કર્યા, જેથી વિશ્વમાં સુંદર નવીન કીર્તિ છવાઈ ગઈ. વિદેહ (જનકજી) કેવી રીતે વિનંતી 
કરે! તે શ્યામળ મૂર્તિએ તો તેમત્તે ખરેખર વિદેહ (દેહના સાન-ભાન - રહિત) જ કરી દીધા. વિધિપૂર્વક હવન કરીને 
છેડાગાંઠ બાંધવામાં આવી અત્તે મંગળફેરા થવા લાગ્યા. ॥૪॥ 
દો૦ જ્ય ધુનિ બંદી બેદ ધુનિ મંગલ ગાન નિસાન [| 
સુનિ હરષહિં બરષહિં બિબુધ સુરતરું સુમન સુજાન ॥૩૨૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-509 


જયધ્વનિ, વન્દીધ્વનિ, વેદધ્વનિ, મંગલગાન અને નગારાંના ધ્વાનિ સાંભળી ચતુર દેવગણ હર્ષિત થઈ રહ્યા છે અને 
કલ્પવૃક્ષનાં ફૂલો વરસાવી રહ્યા છે. ॥૩૨૪॥ 
ચૌ૦- કુએરું કુર્અરિ કલ ભાર્વરિ દેહીં | નયન લાભુ સબ સાદર લેહી ॥ 
જાઇ ન બરનિ મનોહર જોરી | જો ઉપમા કછુ કહો સો થોરી ॥૧॥ 
વર અને કન્યા સુંદર મંગળફેરા ફરી રહ્યાં છે. બધા લોકો આદરપુર્વક [તેમને નિહાળીને] નેત્રોનો પરમ લાભ લઈ 
રહ્યા છે. મનોહર જોડીનું વર્ણન થઈ નથી શકતું, જે કંઈ ઉપમા કહું તે થોડી જ હશે. ॥૧॥ 
રામ સીય સુંદર પ્રતિછાહી । જગમગાત મનિ ખંભન માહી ।॥ 
મનહું મદન રતિ ધરિ બહુ રૂપા | દેખત રામ બિઆહુ અનૂપા ॥ર૨॥ 


શ્રીરામજી અને શ્રીસીતાજીના સુંદરપડછાયા મણિઓના સ્તંભોમાં ઝગમગી રહ્યાં છે જાણે કામદેવ અને રતિ અનેક 
રૂપ ધારણ કરીને શ્રીરામચન્દ્રજીના અનુપમ વિવાહને નિહાળી રહ્યાં હોય, ।ર॥ 


દરસ લાલસા સકુચ ન થોરી | પ્રગટત દુરત બહોરિ બહોરી ॥ 
ભએ મગન સબ દેખનિહારે | જનક સમાન અપાન બિસારે ॥ગા 


તેમને (કામદેવ અને રતિને) દર્શનની લાલસા અને સંકોચ ઓછાં નથી. (અર્થાત્‌ વધુ છે); એટલે તેઓ જાણે વારંવાર 
પ્રકટ થાય છે અને સંતાય છે. બધા [નિહાળનારા આનંદમગ્ન થઈ ગયા અને જનક્જીની જેમ બધા પોતાનું ભાન ભૂલી 
ગ્યા. ॥૩॥ 


પ્રમુદિતિ મુનિન્ડ ભાવેરી ફેરી | નેગસહિત સબ રીતિ નિબેરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-510 


રામ સીય સિર સેંદુર દેહી | સોભા કહિ ન જાતિ બિધિ કેહી ॥૪॥ 


મુનિઓએ. આનંદપૂર્વક ફેરા ફરાવ્યા અને વિધિસહિત બધા રિવાજો પૂરા કર્યા. શ્રીરામચન્દ્રજી સીતાજીના સિરે 
(સેંથીમાં) સિંદુર પૂરી રહ્યા છે; આ શોભા કોઈ પણ રીતે કહી જ શકાતી નથી. ॥૪॥ 


અરુન પરાગ જલજુ ભરિ નીકેં | સસિહિ ભૂષ અહિ લોભ અમી કૅ ॥ 
બહુરિ બસિષ્ઠ દીન્ડિ અનુસાસન | બરુ દુલહિનિ બેઠે એક આસન ॥।॥૫॥ 
જાણે કમળ લાલ પરાગમાં સારી રીતે ભરીને અમૃતના લોભે સર્પ ચન્દ્રમાને ભૂષિત કરી (શણગારી) રહ્યો હોય. 
[અહીં શ્રીરામના હાથને કમળની, સિંદૂરને પરાગની, શ્રીરામની શ્યામ ભુજાત્તે સાપની અને સીતાજીના મુખને ચન્દ્રમાની 
ઉપમા આપવામાં આવી છે.] પછી વસિષ્ઠજીએ આજ્ઞા આપી, ત્યારે વર અને વધૂ એક આસન ઉપર બેઠાં. ॥૫॥ 
છં બેઠે બરાસન રામુ જાનકિ મુદિત મન દસરથુ ભએ [| 
તનુ પુલક પુનિ પુનિ દેખિ અપને સુકૃત સુરતરું ફલ નએ ॥।॥ 
ભરિ ભુવન રહા ઉછાહું રામ બિબાહુ ભા સબહી કંહા | 
કેહિ ભાંતિ બરનિ સિરાત રસના એક યહું મંગલુ મહા ।૧॥ 
શ્રીરામજી અને જાનકીજી શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર બેઠાં; તેમને જોઈને દશરથજી મનમાં ઘણા આનંદિત થયા. પોતાના 
સુકૃતરૂપી કલ્પવૃક્ષમાં નવાં ફળ [આવ્યાં] જાણીને એમનું શરીર વારવાર પુલકિત થઈ રહ્યું છે. ચૌદ ભુવનોમાં ઉત્સાહ 
ભરાઈ ગયો; બધાએ કહ્યું કે શ્રીરામસન્દ્રજીનો વિવાહ થઈ ગયો. જીભ છે એક અને આ મંગળ મહાન છે; તો ભલા એ 


પ ક જ. 


વર્ણન કરીને કઈ રીતે તેને પાર પાડી શકાય! ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-511 


તબ જનક પાઇ બસિષ્ઠ આયસુ બ્યાહ સાજ સૌંવારિ કે | 
માંડવી શ્રુતકીરતિ ઉરમિલા કુઅરિ લઈ ઠહંકારિ કે ।॥ 
કુસકેતુ કન્યા પ્રથમ જો ગુન સીલ સુખ સોભામઈ | 
સબ રીતિ પ્રીતિ સમેત કરિ સો બ્યાહિ નૃપ ભરતહિ દઈ ।ર॥ 
ત્યારે વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા પામીને જનકજીએ વિવાહનો સામાન તેયાર કરાવી માંડવીજી, શ્રુતકીર્તિજી અને ઉર્મિલાજી 
- આ ત્રણેય રાજકુમારીઓને બોલાવી લીધી. કુશધ્વજની મોટી કન્યા માંડવીજીને; જે ગુણ, શીલ, સુખ અને શોભાનું રૂપ 
હતાં, રાજા જનકે પ્રેમપૂર્વક બધી વિધિઓ કરી ભરતજી સાથે પરણાવ્યાં. ॥ર॥ 


જાનકી લઘુ ભગિની સકલ સુંદરિ શિરોમનિ જાનિ કે | 
સો તનય દીન્હી બ્યાહિ લખનહિ સકલ બિધિ સનમાનિ કૈ ॥ 
જેૅહે નામુ શ્રુતકીરતિ સુલોચનિ સુમુખિ સબ ગુન આગરી | 
સો દઈ રિપુસૂદનહિ ભૂપતિ રૂપ સીલ ઉજાગરી ॥।ગા 
જાનકીજીનાં નાનાં બહેન ઊંમૈલાજીને સર્વ સુંદરીઓમાં શિરોમણિ જાણીને તે કન્યાનું સર્વ પ્રકારે સન્માન કરીને 
લક્ષ્મણજીને પરણાવ્યાં અને જેમનું નામ શ્રૃતકીર્તિ છે અને જે સુંદર નેત્રોવાળાં, સુંદર મુખવાળાં, સર્વે ગુણોની ખાણ અને 
રૂપ તથા શીલમાં ઉજાગર છે, તેમને રાજાએ શત્રુઘ્નજીને પરણાવી દીધાં. ॥૩॥ 
અનુરૂપ બર દુલહિનિ પરસ્પર લખિ સકુચ હિય હરષહી | 
સબ મુદિત સુંદરતા સરાહહિં સુમન સુર ગન બરષહી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-512 


ન્‌ 


સુંદદી સુંદર બરન્ટ સહ સબ એક મંડપ રાજહી | 
જનુ જીવ ઉર ચારિઉ અવસ્થા બિભુન સહિત બિરાજહી [।૪॥ 
વર અને વધુઓ પરસ્પર પોતપોતાને અનુરૂપ જોડીને જોઈને સંકોચાતાં હૃદયમાં હર્ષિત થઈ રહ્યાં છે. બધા લોકો 

પ્રસન્ન થઈને તેમની સુંદરતાનાં વખાણ કરે છે અને દેવગણ ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે. બધી સુંદર વધૂઓ સુંદર વરો સાથે 
એક જ મંડપમાં એવી શોભા પામી રહી છે, જાણે જીવના દદયમાં ચારેય અવસ્થાઓ /#જાગ્રત, સ્વપ્ત, સુષુપ્તિ અને 
તુરીય) પોતાના ચારેય સ્વામીઓ (વિશ્વ, તેજસ, પ્રાજ્ઞ અતે બ્રહ્મ) સહિત વિરાજમાન હોય, ॥૪॥ 
દો૦- મુદિત અવધપતિ સકલ સુત બધુન્ડ સમેત નિહારિ | 

જનુ પાએ મહિપાલ મનિ ક્રિયન્ટ સહિત ફ્લ ચારિ ।॥૩રપ॥ 


બધા પુત્રોને વહુઓ સાથે જોઈને અવધનરેશ દશરથજી એવા આનંદિત છે જાણે તે રાજાઓના શિરોમણિ ક્રિયાઓ 
લક્ઞકિયા, શ્રદ્ધાકિયા, યોગક્રિયા અને જ્ઞાનક્રિયા) સહિત ચારે ફળ (અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષ) પામી ગયા હોય. ॥૩૨૫॥ 


ચૌ૦- જસિ રઘુબીર બ્યાહ બિધિ બરની | સકલ કુર્એર બ્યાહે તેહિં કરની ॥ 
કહિ ન જાઇ કછુ દાઇજ ભૂરી | રહા કનક મનિ મંડપુ પૂરી ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના વિવાહની જેવી વિધિ વર્ણન કરી છે તેવી જ રીતે બધા રાજકુમારોનાં લગ્ન થયાં. દહેજની. અધિકતા 

કંઈ કહી નથી શકાતી; આખો મંડપ સોના અને મણિઓથી ભરાઈ ગયો. ॥૧॥ 
કંબલ બસન બિચિત્ર પટોરે | ભાંતિ ભાંતિ બહુ મોલ ન થોરે ॥ 
ગજ રથ તુરગ દાસ અરુ દાસી | ધેનુ અલંકૃત કામદુહા સી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-513 


ઘણા બધા કામળા, વસ્ત્ર અને જાતજાતનાં વિચિત્ર રેશમી કપડાં, જે ઓછાં મૃલ્યનાં ન હતાં (અર્થાત્‌ બહુમૂલ્ય 
હતાં); તથા હાથી, રથ, ઘોડા, દાસ-દાસીઓ અને ઘરેણાંથી શણગારાયેલી કામધેનુ જેવી ગાયો - ॥૨॥ 
બસ્તુ અનેક કરિઅ કિમિ લેખા | કહિ ન જાઈ જાનહિં જિન્હ દેખા ॥ 
લોકપાલ અવલોકિ સિહાને | લીન્હડ અવધપતિ સબુ સુખુ માને ॥૩ગા 
[આદિ] અનેકો વસ્તુઓ છે, જેમની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકાય? તેમનું વર્ણન નથી કરી શકાતું; જેમણે જોયું છે 
તેઓ જ જાણે છે. તેમને જોઈને લોકપાલો પણ લલચાઈ ગયા. અવધરાજ દશરથજીએ સુખ માનીને પ્રસન્‍્નચિત્તે બધુંય 
ગ્રહણ કર્યું, ॥ગા 
દીન્હ જાચકન્હિ જો જોંહે ભાવા | ઉબરા સો જનવાસેહિં આવા ॥ 
તબ કર જોરિ જનકુ મૃદુ બાની | બોલે સબ બરાત સનમાતી 1।૪॥ 
તેમણે તે દહેજનો સામાન યાચકોને, જે જેને ગમ્યો, તે આપી દીધો. જે વધ્યો તે જાનીવાસમાં આવ્યો. ત્યારે જનકજી 
હાથ જોડીને આખી. જાનનું સન્માન કરતાં કોમળ વાણીમાં બોલ્યા. ॥૪॥ 
છં૦ સનમાનિ સકલ બરાત આદર દાન બિનય બડાઈ કૈ | 
પ્રમુધ્તિ મહામુનિ બુંદ બંદે પૂજિ પ્રેમ લડાઇ કે ।॥ 
સિરુ નાઈ દેવ મનાઈ સબ સન કહત કર સંપુટ કિએ ।| 
સુર સાધુ ચાહત ભાઉ સિંધુ કિ તોષ જલ અંજલિ દિએ 1।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-514 


આદર, દાન, વિનય અને પ્રશંસા દ્રારા આખી જાનનું સન્માન કરીને રાજા જનકે મહાન આનંદની સાથે પ્રેમપૂર્વક 
લાડ લડાવીને મુનિઓના સમૂહની પૂજા અને વંદના કરી, શીશ નમાવી દેવતાઓને મનાવીને, રાજા હાથ જોડી સૌને 
કહેવા લાગ્યા કે દેવતા અને સાધુ તો ભાવ જ ઇચ્છે છે (તે પ્રેમથી જ પ્રસન્‍ન થઈ જાય છે, તે પૂર્ણકામ મહાનુભાવોને 
કોઈ કંઈ આપીને કેવી રીતે સંતૃષ્ટ કરી શકે છે), શું એક અંજલિ જળ આપવાથી કંઈ સમુદ્ર સંતુષ્ટ થઈ શકે છે. ॥૧॥ 


કર જોરિ જનકુ બહોરિ બંધુ સમેત કોસલરાય સોં 
બોલે મનોહર બયન સાનિ સનેહ સીલ સુભાય સોં 
સંબંધ રાજન રવરેં હમ બડે અબ સબ બિધિ ભએ 
એહિ રાજ સાજ સમેત સેવક જાનિબે બિનુ ગથ લએ 


1 
| 
1 
|ર। 


પછી જનક્જી ભાઈસહિત હાથ જોડીને કૌશલાધીશ દશરથજીને સ્નેહ, શીલ અને સુંદર પ્રેમમાં તરબોળ કરેલાં 
વચનો કહ્યાં - હે રાજન! આપની. સાથે સંબંધ થઈ જવાથી હવે અમે બધી. જ રીતે મોટા થઈ ગયા. આ રાજ-પાટ સહિત 


નો 3. યે કે 
અમન બનન મહનતાણા વગરના આપના સંવક જ સમજશી. ॥ર૨॥ 


એ દારિકા પરિચારિકા કરિ પાલિબી કરુના નઈ 

અપરાધુ છમિબો બોલિ પઠએ બહુત હીં ઢીટ્યો કઈ 
પુનિ ભાનુકુલભૂષન સકલ સનમાન નિધિ સમધી કિએ 
કહિ જાતિ નહિં બિનતી પરસ્પર પ્રેમ પરિપૂરન હિએ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-515 


ક 


આ દીકરીઓને સેવિકા જાણીને, અવનવી દયા કરીને પોષણ કરજો. મેં ઘણી જ ધૃષ્ટતા કરી કે આપને અહીં તેડાવી 
બોલાવ્યા, અપરાધ ક્ષમા કરશો. પછી સુર્યકુળના ભૂષણ દશરથજીએ, વેવાઈ જનકજીને સંપૂર્ણ સન્માનના ભંડાર કરી 
દીધા (એટલું સન્‍માન કર્યું કે તેઓ સન્માનના ભંડાર જ થઈ ગયા) તેમના પરસ્પર વિનયને કહી શકાતો તથી, બંનેના 
હૃદય પ્રેમથી પરિપૂર્ણ છે. ॥ગા 

બુંદારકા ગન સુમન બરિસર્હિ રાઉ જનવાસેહિ ચલે ।| 
દુંદુભી જ્ય ધુનિ બેદ ધુનિ નભ નગર કૌતૂહલ ભલે ।॥ 
તબ સખી મંગલ ગાન કરત મુનીસ આયસુ પાઈ કે | 
દૂલડ દુલહિનિન્ટ સહિત સુંદરિ ચલી કોહબર લ્યાઈ કે 1।૪॥ 
દેવગણ ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે, રાજા જાનીવાસે ચાલ્યા. નગારાના ધ્વનિ, જયધ્વનિ અને વેદના ધ્વનિ થઈ રહ્યા છે. 
આકાશ અને નગર બંનેમાં ખૂબ કુતૂહલ (આનંદ) છવાઈ રહ્યા છે. ત્યારે મુનીશ્વરની આજ્ઞા પામીને સુંદરી સખીઓ 
મંગળગાન કરતી વધૂઓસહિત વરરાજાને લઇને ગોત્રજે ચાલી, ॥૪॥ 


દોબ૦- પુનિ પુનિ રામહિ ચિતવ સિય સકુચતિ મનુ સકુચે ન | 
હરત મનોહર મીન છબિ પ્રેમ પિઆસે નેન ॥૩૨૧॥ 


સીતાજી વારંવાર રામજીને જુએ છે અને લજાઈ જાય છે; પરંતુ તેમનું મન નથી લજાતું. પ્રેમનાં તરસ્યાં તેમનાં નેત્ર 
સુંદર માછલાંઓની શોભા હરી રહ્યાં છે. ॥૩૨૬૧॥ 


માસપારાયણ, અગિયારમો વિશ્રામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-516 


માસપારાયણ બારમો 

ચૌ૦- સ્યામ સરીરું સુભાય સુહાવન | સોભા કોટિ મનોજ લજાવન ।॥ 
જાવક જુત પદ કમલ સુહાએ | મુનિ મન મધુપ રહત જિન્હ છાએ ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું શ્યામ શરીર સ્વભાવથી જ સુંદર છે. તેમની શોભા કરોડો કામદેવોને લજાવનારી છે. અળતાયુક્ત 

ચરણકમળ ઘણા રમણીય લાગે છે, જેના પર મુનિઓના મનરૂપ ભમરા સદા છવાયેલા રહે છે. ॥૧॥ 
પીત પુનીત મનોહર ધોતી | હરતિ બાલ રબિ દામિનિ જોતી ॥ 
ક્લ કિંકિનિ કટિ સૂત્ર મનોહર | બાહુ બિસાલ બિભૂષન સુંદર ॥ર॥ 
પવિત્ર અને મનોહર પીળું ધોતિયું (પીતામ્બર) પ્રાતઃકાળના સૂર્ય અને વીજળીની જ્યોતિને હરી લે છે. કેડમાં સુંદર 

ઘૂઘરીઓવાળો મનોહર કંદોરો-કટિસૂત્ર છે. વિશાળ ભુજાઓમાં સુંદર આભૂષણ સુશોભિત છે. ॥૨॥ 
પીત જનેઉ મહાછબિ દેઈ | કર મુદ્રિકા ચોરિ ચિતુ લેઈ ॥ 
સોહત બ્યાહ સાજ સબ સાજે | ઉર આયત ઉરભૂષન રાજે ।॥૩ા 
પીળી જનોઈ મહાન શોભા આપી રહી છે. હાથની વીટી ચિત્તને ચોરી લે છે. વિવાહના સર્વે સાજ સજેલા તેઓ 

શોભા પામી રહ્યા છે. પહોળી છાતી પર હૃદય ઉપર પહેરવાનાં સુંદર આભૂષણ સુશોભિત છે. ॥૩॥ 
પિઅર ઉપરના કાખાસોતી | દુહું આંચરન્ડિ લગે મનિ મોતી ।॥ 
નયન કમલ કલ ડુંડલ કાના | બદનુ સકલ સૌંદર્જ નિધાના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-517 


પીળું ઉપરણું (દુપટ્ટો) જનોઈની જેમ શોભિત છે, જેના બંને છેડાઓ ઉપર મણિ અને મોતી ટાંક્યાં છે. કમળના જેવાં 
સુંદર નેત્રો છે, કાનોમાં સુંદર કુંડળો છે અને મુખ તો સકળ સુંદરતાનો ભંડાર છે. ॥૪॥ 
સુંદર ભૃકુટિ મનોહર નાસા | ભાલ તિલકુ રુચિરતા નિવાસા ॥ 
સોહત મૌરું મનોહર માથે | મંગલમય મુકુતા મનિ ગાથે ॥।॥૫॥ 
સુંદર ભૃકુટિ અને મનોહર નાસિકા છે. લલાટ ઉપર તિલક તો સુંદરતાનું ઘર જ છે. મંગળમય મોતી અને મણિ 
ગૂંથેલો છે મનોહર મુગટ માથા ઉપર શોભી રહ્યો છે. ॥૫॥ 
છં૦ ગાથે મહામનિ મૌર મંજૂલ અંગ સબ ચિત ચોરહી | 
પુર નારિ સુર સુંદરી બરહિ બિલોકિ સબ તિન તોરહી ॥ 
મનિ બસન ભૂષન વારિ આરતિ કરહિં મંગલ ગાવહી | 
સુર સુમન બરિસહિં સૂત માગધ બંદિ સુજ્સુ સુનાવહી ॥।॥૧॥ 
સુંદર મુગટમાં બહુમૂલ્ય મણિઓ ગૂંથેલાં છે, બધાં અંગો ચિત્તને ચોરી લે છે. નગરની બધી સ્ત્રીઓ અને દેવસુંદરીઓ 
વરરાજાને જોઈને તરણાં તોડી રહી છે (તેમની નજર ઉતારી રહી છે) અને મણિ, વસ્્ર તથા આભૂષણ ન્યોછાવર કરીને 


આરતી ઉતારી રહી છે અને મંગળગાન કરી રહી છે. દેવતા ફલ વરસાવી રહ્યા છે અને સૂત, માગધ તથા ભાટ સુમશ 
સંભળાવી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


કોહબરરહિં આને કુઅંર કુઅંરે સુઆસિનિન્ડ સુખ પાઈ કે ।| 
અતિ પ્રીતિ લૌકિક રીતિ લાગી કરન મંગલ ગાઈ કે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-518 


લહકૌરિ ગૌરિ સિખાવ રામહિ સીય સન સારદ ક્હેં | 
રનિવાસુ હાસ બિલાસ રસ બસ જન્મ કો ફલુ સબ લહે ।ર॥ 
સૌભાગ્યવતી સ્્રીઓ સુખ પામીને કુમારો અને કુમારીઓને ગોત્રજના સ્થાને લાવી અને અત્યંત પ્રેમથી મંગળગીતો 
ગાઈ-ગાઈને લૌકિક રીતિઓ કરવા લાગી. પાર્વતીજી રામચન્દ્રજીને કોળિયા ભરાવતા શિખવાડે છે અને સરસ્વતીજી 


સીતાજીને શિખવાડે છે. રાણીવાસ હાસ્ય-વેલાસના આનંદમાં લીન છે, [શ્રીરામજી અને સીતાજીને જોઈ-જોઈને] સર્વે 
જન્મનું પરમ ફળ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. ॥ર॥ 


નિજ પાનિ મનિ મહું દેખિઅતિ મૂરતિ સુરૂપાનિધાન કી | 
ચાલતિ ન ભુજબલ્લી બિલોકિ બિરહ ભય બસ જાનકી ।॥ 
કૌતુક બિનોદ પ્રમોદુ પ્રેમુ ન જાઈ કહિ જાનહિં અલી [| 
બર કુરઅરિ સુંદર સકલ સખી લવાઈ જનવાસેહિ ચલી ॥।૩ા 
પોતાના હાથના મણિઓમાં સુંદર રૂપના ભંડાર શ્રીરામચન્દ્રજીના પડછાયા દેખાઈ રહ્યા છે. આ જોઈને જાનકીજી 
દર્શનમાં વિયોગ થવાના ભયે બાહુરૂપી લતાને અને દષ્ટિને હેરવતા-ફેરવતાં નથી. તે સમયના હાસ્ય-ખેલ અને વિનોદનો 
આનંદ અને પ્રેમ કહી નથી શકાતો, તેને સખીઓ જ જાણે છે. તત્પશ્ચાતૂ વર-કન્યાઓને બધી સુંદર સખીઓ જાનીવાસે 
લઈ ચાલી, ॥ગા 
તેહિ સમય સુનિઅ અસીસ જહૅં તર્હેં નગર નભ આનેંદુ મહા | 
ચિરું જિઅહું જોરી ચારુ ચાર્યો મુદ્િતિ મન સબહી કહા ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-519 


જોગીદ્ર સિદ્ધ મુનીસ દેવ બિલોકિ પ્રભુ દુંદુભિ હની [| 
ચલે હરષિ બરષિ પ્રસૂન નિજ નિજ લોક જ્ય જય જય ભની ॥।૪॥ 
તે સમયે નગર અને આકાશમાં જ્યાં સાંભળો ત્યાં આશીર્વાદનો ધ્વનિ સંભળાઈ રહ્યો છે અને મહાન આનંદ 
છવાયો છે. બધાએ પ્રસન્ન મનથી કહ્યું કે સુંદર ચારેય જોડીઓ ચિરંજીવી થાવ. યોગિરાજ, સિદ્ધ, મુનીશ્વર અને 
દેવતાઓએ પ્રભુ શ્રીરામન્દ્રજીને જોઈને દુંદુભી વગાડી અને હર્ષિત થઈને ફૂલોની વર્ષા કરતાં તથા જય હો, જય હો, 


ર. 


જય હો!" કહેતાં તેઓ પોતપોતાના લોકોએ. ચાલ્યા. ॥૪॥ 


દો૦ સહિત બધૂટિન્ડ કુઅંર સબ તબ આએ પિતુ પાસ [| 
સોભા મંગલ મોદ ભરિ ઉમગેઉ જનુ જનવાસ 1॥।૩ર'%ા 
ત્યારે સર્વે (ચારેય) કુમારો વધૂઓ સહિત પિતાજીની પાસે આવ્યા, એવું જણાતું હતું કે જાણે શોભા, મંગળ અને 
આનંદથી ભરાઈને જાનીવાસો ઊભરાઈ ગયો હોય. ॥૩૨૭॥ 
ચૌ૦- પુનિ જેવનાર ભઈ બહુ ભાંતી | પઠએ જનક બોલાઇ બરાતી ॥ 
પરત પાંવડે બસન અનૂપા | સુતન્ડ સમેત ગવન કિયો ભૂપા ॥૧॥ 
પછી અનેક પ્રકારની રસોઈ બની. જનકજીએ જાનેયાઓને તેડાવી લીધા. રાજા દશરથજીએ પુત્રોસહિત ગમન કર્યું. 
અનુપમ વસ્ત્રોના પાગરણ (પાથરણાં) પથરાતાં જાય છે. ॥૧॥ 


ન્‌ 


સાદર સબ કે પાય પખારે | જથાજોગુ પીઢન્હ બેૈઠારે | 
ધોએ જનક અવધપતિ ચરના | સીલુ સનેહુ જાઈ નર્હિ બરના ॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-520 


આદરની. સાથે સર્વેના ચરણ ધોયા અને સર્વેને યથાયોગ્ય આસનો. પર બેસાડ્યા. પછી જનકજીએ અવધપતિ. 
દશરથજીના ચરણ ધોયા, તેમનાં શીલ અને સ્નેહનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. ॥ર॥ 


બહુરિ રામ પદ પંકજ ધોએ | જે હર હૃદય કમલ મહું ગોએ ॥ 
તીનિઉ ભાઈ રામ સમ જાની | ધોએ ચરન જનક નિજ પાની ॥ગા 


પછી શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોને ધોયા, કે જે શ્રીશિવજીના હૃદય-કમળમાં છુપાયેલા રહે છે. ત્રણેય ભાઈઓને 
શ્રીરામસન્દ્રજીની સમાન જાણીને જનકજીએ તેમના પણ ચરણ સ્વહસ્તે ધોયા. ॥૩॥ 


આસન ઉચિત સબહિ નૃપ દીન્હે | બોલિ સૂપકારી સબ લીન્હે ॥ 
સાદર લગે પરન પનવારે | કંનક કીલ મનિ પાન સંવારે ।॥૪॥ 


રાજા જનકજીએ બધાને ઉચિત આસન આપ્યાં અને બધા પીરસનારાઓને બોલાવ્યા. આદર સાથે પતરાળાં મંડાવાં 
લાગ્યાં, જે મણિઓનાં પાંદડાંમાં સોનાની સળી લગાડીને બનાવવામાં આવ્યાં હતા. ॥૪॥ 


દો૦- સૂપોદન સુરભી સરપિ સુંદર સ્વાદુ પુનીત 
છન મહું સબ કેં પરસે ગે ચતુર સુઆર બિનીત ॥।૩ર૮॥ 


ચતુર અને વિનયી રસોઇયા સુંદર, સ્વાદિષ્ટ અને પવિત્ર દાળ-ભાત અને ગાયનું [સુગંધિત] ઘી ક્ષણવારમાં બધાની 
સામે પીરસી ગયા. ॥૩૨૮॥ 


ચૌ૦- પંચ કવલ કરિ જેવન લાગે | ગારિ ગાન સુનિ અતિ અનુરાગે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-521 


ભાંતિ અનેક પરે પકવાને | સુધા સરિસ નહિં જાહિં બખાને ।૧| 


બધા લોકો પંચકૌર કરીને (અથાંત્‌ 'પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા અને 
સમાનાય સ્વાહા" આ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં પહેલા પાંચ કોળિયા લઈને) ભોજન કરવા લાગ્યા. ફટાણાં સાંભળીને 
તેઓ અત્યંત પ્રેમમગ્ર થઈ ગયા. અનેક જાતનાં અમૃત સમાન (સ્વાદિષ્ટ) પકવાન પીરસાયાં, જેનાં વખાણ નથી થઈ 
શકતાં, ॥૧॥ 


પરુસન લગે સુઆર સુજાના | બિંજન બિબિધ નામ કો જાના ॥ 
ચારિ ભાંતિ ભોજન બિધિ ગાઈ । એક એક બિધિ બરનિ ન જાઈ ।ર॥ 
ચતુર રસોઈયા અનેક પ્રકારનાં વ્યંજત પીરસવા લાગ્યા, તેમનાં નામ કોણ જાણે છે ? ચાર પ્રકારનાં (ચર્વ્ય, ચોષ્ય, 
લેહ્ય, પેય અથાત્‌ ચાવીને, ચૂસીને ચાટીને અને પીને ખાવા યોગ્ય) ભોજનની વિધિ કહેવાઈ છે. જેમાંથી એકએક વિધિના 
એટલા પદાર્થ બન્યા હતા કે જેમનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. ॥૨॥ 
છરસ રુચિર બિંજન બહુ જાતી | એક એક રસ અગનિત ભાંતી ॥ 
જેવંત દેહિ મધુર ધુનિ ગારી । લૈ લૈ નામ પુરુષ અરુ નારી ॥૩॥ 
છએ રસોનાં ઘણી જાતનાં સુંદર (સ્વાદિષ્ટ) વ્વંજન છે. એક એક રસના અગણિત પ્રકારનાં બન્યાં છે. ભોજન કરતી 
વેળાએ પુરૂષ અને સ્રીઓનાં નામ લઈ-લઈને સ્્રીઓ મધુર સ્વરે ફટાણાં ગાઈ રહી છે. ॥૩॥ 
સમય સુહાવનિ ગારિ બિરાજા | હસત રાઉ સુનિ સહિત સમાજા ॥ 
એહિ બિધિ સબહીં ભોજનુ કીન્હા | આદર સહિત આચમનુ દીન્હા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-522 


સમયોચિત ફટાણાં શોભિત થઈ રહ્યાં છે. તેને સાંભળી સમાજસહિત રાજા દશરથજી હસી રહ્યા છે. આ રીતે સવેએ 
ભોજન કર્યું અને તે પછી બધાને આદરસહિત આચમન (હાથ-માં ધોવા માટેનું જળ) આપવામાં આવ્યું, ॥૪॥ 


દો૦- દેઇ પાન પૂજે જનક દસરથુ સહિત સમાજ 
જનવાસેહિ ગવને મુદિત સક્લ ભૂપ સિરતાજ ॥૩૨ર૯॥ 


પછી પાન આપીને જનક્જીએ સમાજસહિત, દશરથજીનું પૂજન કર્યું. બધા રાજાઓના શિરોમણિ (ચક્રવર્તી) 
શ્રીદશરથજી પ્રસન્ન થઈને જાનીવાસે ચાલ્યા. ॥૩૨૯॥ 


ચૌ૦- નિત નૂતન મંગલ પુર માહીં | નિમિષ સરિસ દિન જામિનિ જાહીં ॥ 
બડે ભોર ભૂપતિમનિ જાગે | જાચક ગુન ગન ગાવન લાગે ।॥૧॥ 


જનકપુરમાં નિત નવાં મંગળ થઈ રહ્યાં છે. દિવસ અને રાત પળ સમાન વીતી જાય છે. વહેલી પરોઢે રાજાઓના 
મૃગટમણિ દશરથજી જાગ્યા. યાચક એમના ગુણસમૂહનું ગાન કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


દેખિ કુઅર બર બધુન્હ સમેતા | કિમિ કહિ જાત મોદુ મન જેતા ॥ 
પ્રાતક્રિયા કરિ ગે ગુરુ પાહી | મહાપ્રમોદુ પ્રેમુ મન માહી [।ર૨॥ 


ચારેય કુમારોને સુંદર વધૂઓસહિત જોઈને એમના મનમાં જે આનંદ છે, તે કેવી રીતે કહી શકાય? તે પ્રાતઃકર્મ 
કરીને ગુરુ વસિષ્ઠજીની પાસે ગયા. તેમના મનમાં મહાન આનંદ અને પ્રેમ ભર્યો છે. ॥૨॥ 


કરિ પ્રનામુ પૂજા કર જોરી | બોલે ગિરા અમિઅં જનુ બોરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-523 


તુમ્હરી ફુર્પાં સુનહુ મુનિરાજા | ભયઉં આજુ મૈં પૂરન કાજા ગા 
રાજા પ્રણામ અને પૂજન કરીને, પછી હાથ જોડીને જાણે અમૃતમાં તરબોળ થયેલી વાણી બોલ્યા - હે મુનિરાજ! 
સાંભળો, આપની કૃપાથી આજે હું પૂર્ણકામ થઈ ગયો. ॥૩॥ 
અબ સબ બિપ્ર બોલાઇ ગોસાઈ | દેહુ ધેનુ સબ ભાંતિ બનાઈ ॥ 
સુનિ ગુર કરિ મહિપાલ બડાઈ | પુનિ પઠએ મુનિ બુંદ બોલાઈ ।૪॥ 
હે સ્વામી! હવે, બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવીને એમને સર્વે પ્રકારે [ઘરેણાં-કપડાં]થી શણગારેલી ગાયો આપો. આ 
સાંભળી ગુરુજીએ રાજાની પ્રશંસા કરીને પછી મુનિગણોને તેડાં મોકલ્યાં. ॥૪॥ 
દો૦- બામદેઉ અરુ દેવરિષિ બાલમીકિ જાબાલિ 
આએ મુનિબર નિકર તબ કૌસિકાદિ તપસાલિ ॥૩૩૦॥ 
ત્યારે વામદેવ, દેવર્ષિ નારદ, વાલ્મીકિ, જાબાલિ અને વિશ્વામિત્ર આદિ તપરવી શ્રેષ્ઠ મુમિઓના સમૂહેસમૂહ આવ્યા. 
॥૩૩૦॥ 
ચૌ૦- દંડ પ્રનામ સબહિ નૃપ કીન્હે | પૂજિ સપ્રેમ બરાસન દીન્હે ॥ 
ચારિ લચ્છ બર ધેનુ મગાઈ | કામ સુરભિ સમ સીલ સુહાઈ ॥૧॥ 


રાજાએ બધાને દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા અને પ્રેમસહિત પૂજન કરીને તેમને ઉત્તમ આસન આપ્યાં, ચાર લાખ ઉત્તમ 
ગાયો મંગાવી, જે કામધેનુ જેવા ઉત્તમ સ્વભાવવાળી અને સોહામણી હતી, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-524 


સબ બિધિ સકલ અલંકૃત કીન્હીં | મુદિત મહિપ મહિદેવન્ડ દીન્હી ॥ 
કરત બિનય બહું બિધિ નરનાહૂ્‌ | લહેઉં આજુ જગ જીવન લાહ ॥।ર૨॥ 
તે બધી સારી રીતે [ઘરેણાં-કપડાંથી] શણગારીને રાજાએ પ્રસન્‍ન થઈને ભૂદેવ-બ્રાહ્મણોને આપી. રાજા અનેક રીતે 
વિનંતી કરી રહ્યા છે કે જગતમાં મેં આજે જ જીવનનો લાભ મેળવ્યો છે. ॥૨॥ 
પાઇ અસીસ મહીસુ અનંદા | લિએ બોલિ પુનિ જાચક બુંદા | 
કનક બસન મનિ હય ગય સ્યંદન | દિએ બૂઝિ સુચિ રબિકુલનંદન ॥૩ા 
[બ્રાહ્મણોથી] આશીર્વાદ પામીને રાજા આનંદિત થયા. પછી યાચકોના સમૂહોને બોલાવી લીધા અને બધાને તેમની 
રુચિ પૂછીને સોનું, વસ્ર, મણિ, ઘોડા, હાથી અને રથ (જેણે જે ઈચ્છયું તે) સૂર્યકુળને આનંદિત કરનારા દશરથજીએ 
આપ્યાં. ॥૩ા 
ચલે પઢત ગાવત ગુન ગાથા | જ્ય જય જય દિનકર કુલ નાથા ॥ 
એહિ બિધિ રામ બિઆહ ઉછાહ્‌ | સકઈ ન બરનિ સહસ મુખ જાહૂ 1૪॥ 
તે સર્વે ગુણાનુવાદ ગાતાં અને સૂર્યકુળના સ્વામીનો જય હો, જય હો, જય હો” કહેતાં ચાલ્યા. આમ, 
શ્રીરામચન્દ્રજીનો વિવાહોત્સવ થયો. જેને સહસ્ત્ર મુખ છે તે શેષજી પણ તેનું વર્ણન નથી કરી શકતા. ॥૪॥ 
દો૦ બાર બાર કૌસિક ચરન સીસુ નાઇ ક્હ રાઉ [| 
યહ સબુ સુખુ મુનિરાજ તવ ડકુપા કંટાચ્છ પસાઉ ॥।॥૩૩૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-525 


ન 


વારંવાર વિશ્ચામિત્રજીના ચરણોમાં માથુ નમાવીને રાજા કહે છે - હે મુનિરાજ! આ સવે સુખ આપના જ કૃપાકટાક્ષનો 
પ્રસાદ છે. ॥૩૩૧॥ 


ચૌ૦- જનક સનેહું સીલુ કરતૂતી | નૃપુ સબ ભાંતિ સરાહ બિભૂતી ॥ 
દિન ઉઠિ બિદા અવધપતિ માગા | રાખરહિં જનકું સહિત અનુરાગા ॥૧॥ 


રાજા દશરથજી જનક્જીનાં સ્નેહ, શીલ, કરણી અને એશ્ચર્યની બધી રીતે પ્રશંસા કરે છે. પ્રતિદિન [સવારે] ઊઠીને 
અયોધ્યાનરેશ વિદાય માગે છે. પણ જનકજી એમને પ્રેમથી રોકી લે છે. ॥૧॥ 


નિત નૂતન આદરું અધિકાઈ | દિન પ્રતિ સહસ ભાંતિ પહુનાઈ ॥ 
નિત નવ નગર અનંદ ઉછાહ્‌ | દસરથ ગવનુ સોહાઈ ન કાહૂ ॥૨॥ 


મે કૂક” મ 


આદર નિત્ય નવો વધતો જાય છે. રોજેરોજ હજારો રીતે મહેમાનગતિ થાય છે. નગરમાં નિત્ય નવો આનંદ અને 
ઉત્સાહ રહે છે. દશરથજીનું જવું કોઈને પણ નથી ગમતું. ॥૨॥ 
બહુત દિવસ બીતે એહિ ભાંતી | જનુ સનેહ રજુ બંધે બરાતી ॥ 
કૌસિક સતાનંદ તબ જાઈ | કહા બિદેહ નૃપહિ સમુઝાઈ ।ણા 


આ રીતે ઘણા દિવસ વીતી ગયા, જાણે જાનેયા સ્નેહના દોરડે બંધાઈ ગયા છે. ત્યારે વિશ્વામિત્રજી અને શતાનંદજીએ 
જઈને રાજા જનકને સમજાવીને કહ્યું - ॥૩॥ 


અબ દસરથ કહે આયસુ દેહૂ | જઘપિ છાડિ ન સકહું સનેહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-526 


ભલેહિં નાથ કહિ સચિવ બોલાએ | કહિ જય જીવ સીસ તિન્હ નાએ 1।૪॥ 
જોકે આપ સ્નેહ [વશ તેમને] નથી છોડી શકતા, તો પણ હવે દશરથજીને આજ્ઞા આપો. 'હે નાથ! ઘણું સારુ" કહીને 
જનક્જીએ મંત્રીઓને તેડાવ્યા. તેઓ આવ્યા અને 'જય જીવ” કહીને મસ્તક નમાવ્યું. ॥૪॥ 
દો૦- અવધનાથુ ચાહત ચલન ભીતર કરહુ જનાઉ 
ભએ પ્રેમબસ સચિવ સુનિ બિપ્ર સભાસદ રાઉ ॥।॥૩૩રા॥ 
[જનક્જીએ કહ્યું -] અયોધ્યાનાથ જવા ઈચ્છે છે, અંદર (રાણીવાસમાં) જાણ કરી દો. આ સાંભળીને મંત્રી, બ્રાહ્મણ, 
સભાસદ અને રાજા જનક પણ પ્રેમને વશ થઈ ગયા. ॥૩૩ર॥ 
ચૌ૦- પુરબાસી સુનિ ચલિહિ બરાતા | બૂઝત બિકલ પરસ્પર બાતા ॥ 
સત્ય ગવનુ સુનિ સબ બિલખાને | મનહું સાંઝ સરસિજ સકુચાને ॥૧॥ 
જનકપુરવાસીઓએ સાંભળ્યું કે જાન હવે જશે, તો તે વ્યાકુળ થઈને એક બીજાને વાત પૂછવા લાગ્યા. જવાનું સત્ય 
છે, એ સાંભળીને બધા એવા ઉદાસ થઈ ગયા કે જાણે સંધ્યાના સમયે કમળ સંકોચાઈ ગયાં હોય. ॥૧॥ 


ષ્ટ 


જહેં જહેં આવત બસે બરાતી | તહં તર્હેં સિદ્ધ ચલા બહુ ભાંતી ॥ 
બિબિધ ભાંતિ મેવા પકવાના | ભોજન સાજુ ન જાઈ બખાના ।ર૨॥ 


આવતી વખતે જ્યાં જ્યાં જાનેયા ઊતર્યા હતા, ત્યાં ત્યાં ઘણી જાતનું સીધું મોકલવામાં આવ્યું. અનેક જાતના મેવા, 
પકવાન અને ભોજનની સામગ્રી જે વખાણી શકાતી નથી -॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-527 


ભરિ ભરિ બસહે અપાર કહારા | પઠઈં જનક અનેક સુસારા ॥ 
તુર્ગ લાખ રથ સહસ પચીસા | સકલ સૅવારે નખ અરુ સીસા ॥૩ા 
- અગણિત બળદો અને કાવડિયાઓ પર ભરી ભરીને મોકલવામાં આવી. સાથે જ જનકજીએ અનેક સુંદર શય્યાઓ 


મોકલી. એક લાખ ઘોડા અને પચીસ હજાર રથ બધાય નખથી શિખા સુધી (ઉપરથી નીચે સુધી) શણગારેલા આપ્યા, 
॥ગા 


મત્ત સહસ દસ સિંધુર સાજે | જિન્હહિ દેખિ દિસિકુંજરજ લાજે ॥ 
કનક બસન મનિ ભરિ ભરિ જાના | મહિષી ધેનુ બસ્તુ બિધિ નાના ॥૪॥ 
દસ હજાર શણગારેલા મદોન્મત હાથી, જેને જોઈને દિગ્ગજો પણ લજાઈ જાય છે, ગાડીઓમાં ભરીભરીને સોનું, 
વસ્ત્ર અને રત્ન (જવેરાત) અને દૂઝણી ગાયો અને દાસીઓ તથા અનેક પ્રકારની ચીજો આપી. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦- દાઈજ અમિત ન સકિઅ કહિ દીન્ડ બિદેહે બહોરિ । 


જો અવલોકત લોકપતિ લોક સંપદા ઓોરિ ॥૩૩૩॥ 


[આ રીતે] જનકજીએ ફરીથી અપરિમિત દહેજ આપ્યું, જે કહી નથી શકાતું અને જેને જોઈને લોકપાલોના લોકોની 
સમ્પદા પણ ઓછી જણાતી હતી. ॥૩૩ગા 
ચૌ૦- સબુ સમાજુ એહિ ભાંતિ બનાઈ | જનક અવધપુર દીન્હ પઠાઈ ।॥ 
ચલિહિ બરાત સુનત સબ રાની | બિકલ મીનગન જનુ લઘુ પાની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-528 


આ રીતે બધો સામાન સજાવીને રાજા જનકે અયોધ્યાપુરીમાં મોકલી દીધો, જાન જશે, એવું સાંભળતાં જ બધી 
રાણીઓ એવી વ્યાકુળ થઈ ગઈ, જાણે ઓછા પાણીમાં માછલીઓ તરફડી રહી હોય. ॥૧॥ 


પુનિ પુનિ સીય ગોદ કરિ લેહીં | દેઇ અસીસ સિખાવનુ દેહી ॥ 
હોએહુ સંતત પિઅહિ પિઆરી | ચિરું અહિબાત અસીસ હમારી [।ર૨॥ 


તેઓ વારંવાર સીતાજીને ખોળામાં લે છે અને આશીર્વાદ આપીને શિખામણ આપે છે - તું સદાય પોતાના પતિને 
પ્રિય થાય, તારું સૌભાગ્ય અખંડ થાય - અમારા એ જ આશિષ છે. ॥૨॥ 


સાસુ સસુર ગુર સેવા કરેહૂ | પતિ રુખ લખિ આયસુ અનુસરેહુ ॥ 
અતિ સનેહ બસ સખી સયાની | નારિ ધરમ સિખવહિં મૃદુ બાની ॥ગા 


સાસુ, સસરા અને ગુરુની સેવા કરજે, પતિની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરજે. ચતુર સખીઓ અત્યંત 
ર્નેહવશ કોમળ વાણીથી સ્ત્રીઓનો ધર્મ શીખવે છે. ॥૩॥ 


સાદર સકલ કુર્અરિ સમુઝાઈ | રાનિન્હડ બાર બાર ઉર લાઈ ।॥ 
બહુરિ બહુરિ ભેટહિં મહતારી | કહહિં બિરંચિ રચી ક્ત નારીં ।૪॥ 
આદર સાથે સર્વે પુત્રીઓને [સ્રીઓનો ધર્મ] સમજાવીને રાણીઓ વારંવાર તેમને હૃદય સાથે ચાંપે છે. માતાઓ 
વારંવાર ભેટે છે અને કહે છે કે બ્રહ્માએ સ્રીજાતિને શા માટે રચી હશે? ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: તેહિ અવસર ભાઈન્ડ સહિત રામુ ભાનુ કુલ કેતુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-529 


ચલે જનક મંદિર મુદિત બિદા કરાવન હેતુ ।॥૩૩૪॥ 


તે સમયે સૂર્યવંશની ધ્વજાસ્વરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજી ભાઈઓસહિત પ્રસન્ન થઈને વિદાય લેવા માટે જનકજીના મહેલે 
ચાલ્યા. ॥૩૩૪॥ 
ચૌ૦- ચારિઉ ભાઇ સુભાર્યે સુહાએ | નગર નારિ નર દેખન ધાએ ।॥ 
કોઉ કહ ચલન ચહત હહિં આજૂ | કીન્હ બિદેહ બિદા કર સાજૂ ॥૧॥ 
સ્વભાવથી જ સુંદર ચારેય ભાઈઓને નિહાળવા નગરનાં સ્ત્રી-પુરુષો દોડ્યાં. કોઈ કહે છે - આજે તેઓ જવા ઇચ્છે 
છે. વિદેહે વિદાયનો સઘળો સામાન તેયાર કરી લીધો છે. ॥૧॥ 
લેહુ નયન ભરિ રૂપ નિહારી | પ્રિય પાહુને ભૂપ સુત ચારી ॥ 
કો જાને કેહિં સુકૃત સયાની | નયન અતિથિ કીન્હે બિધિ આની ।ર॥ 
રાજાના ચારેય પુત્રો એટલે કે પ્રિય મહેમાનોના [મનોહર] રૂપને નેત્રો ભરીને જોઈ લો. હે ચતુર સખી ! કોણ જાણે, 
કયા પુણ્યથી વિધાતાએ એમને અહીં લાવીને આપણાં નેત્રોના અતિથિ કર્યા છે. ॥ર॥ 


મરનસીલુ જિમિ પાવ પિઊષા | સુરતરુ લહે જનમ કર ભૂખા ॥ 
પાવ નારકી હરિપદુ જેસે | ઇન્ડ કર દરસનુ હમ કહં તેસેં ॥ગા 


મરનારો જેવી રીતે અમૃત પામી જાય, જન્મનો ભૃખ્યો કલ્પવૃક્ષ પામી જાય અને નરકમાં રહેનારો (કે નરકને યોગ્ય) 
જીવ જેમ ભગવાનના પરમપદને પામી જાય; એમ આપણા માટે તેમનાં દર્શન છે. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-530 


નિરખિ રામ સોભા ઉર ધરહ્‌ | નિજ મન ફનિ મૂરતિ મનિ કરહૂ ॥ 
એહિ બિધિ સબહિ નયન ફ્લુ દેતા | ગએ કુર્અર સબ રાજ નિકેતા ॥૪॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભાને નિરખીને હૃદયમાં રાખી લો. પોતાના મનને સર્પ અને એમની મૂર્તિને મણિ બનાવી લો, 
આ રીતે બધાયને નેત્રોનું ફળ આપતાં સર્વે રાજકુમાર રજમહેલે ગયા, ॥૪॥ 
દો૦: રૂપ સિંધુ સબ બંધુ લખિ હરષિ ઉઠા રનિવાસુ | 
કરહિં નિછાવરિ આરતી મહા મુદિત મન સાસુ ॥૩૩૫॥ 
રૂપના સમુદ્ર સવે ભાઈઓને જોઈને આખો રાણીવાસ હર્ષિત ઘઈ ગયો. સાસુઓ મહા પ્રસન્‍ન મનથી ન્યોછાવર 
અને આરતી કરે છે. ॥૩૩૫॥ 


ચૌ૦- દેખિ રામ છબિ અતિ અનુરાગી | પ્રેમબિબસ પુનિ પુનિ પદ લાગી ॥ 
રહી ન લાજ પ્રીતિ ઉર છાઈ | સહજ સનેહુ બરનિ કિમિ જાઈ ॥૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભા જોઈને તેઓ પ્રેમમાં અત્યંત લીન થઈ ગઈ અને પ્રેમને વિશેષ વશ થઈને વારંવાર પગે 
લાગી. હૃદયમાં પ્રીતિ છવાઈ ગઈ, તેથી લજ્જા ન રહી, તેમના સ્વાભાવિક સ્નેહનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકાય? ॥૧॥ 
ભાઇન્ડ સહિત ઉબટિ અન્હવાએ | છરસ અસન અતિ હેતુ જેવાએ ॥ 

બોલે રામુ સુઅવસરું જાની | સીલ સનેહ સકુચમય બાની ॥।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-531 


તેમણે ભાઈઓસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીને સુગંધી લેપ કરીને સ્નાન કરાવ્યું અને ઘણા પ્રેમથી ષટરસ ભોજન કરાવ્યું. 
સુઅવસર જાણીને શ્રીરામચન્દ્રજી શીલ, સ્નેહ અને સંકોચભરી વાણી બોલ્યા- ॥૨॥ 
રાઉ અવધપુર ચહત સિધાએ | બિદા હોન હમ ઇહોં પઠાએ ॥ 
માતુ મુદિત મન આયસુ દેહૂ | બાલક જાનિ કરબ નિત નેહ્‌ૂ ગા 
મહારાજ અયોધ્યાપુરી જવા ઇચ્છે છે, તેમણે અમને વિદાય લેવા માટે અહીં મોકલ્યા છે. હે માતા! પ્રસન્‍ન મનથી 
આજ્ઞા આપો અને અમને બાળક જાણીને સદાય સ્નેહ બનાવી રાખજો. ॥૩॥ 
સુનત બચન બિલખેઉ રનિવાસૂ | બોલિ ન સક્હિં પ્રેમબસ સાસૂ ॥ 
હૃદર્યેં લગાઈ કુઅરિ સબ લીન્હી | પતિન્હ સૌપિ બિનતી અતિ કીન્હી ૪॥ 


આ વચનોને સાંભળતાં જ રાણીવાસ વ્યાકુળ થઈ ગયો. સાસુઓ પ્રેમવશ બોલી નથી શકતી. તેમણે બધી 


કુમારીઓને હૃદય સરસી ચાંપી દીધી અને તેમના પતિઓને સોંપીને ઘણી જ વિનંતી કરી, ॥૪॥ 


છં કરિ બિનય સિય રામહિ સમરપી જોરિ કર પુનિ પુનિ ક 
બલિ જાઉં તાત સુજાન તુમ્હ કહું બિદિત ગતિ સબ કી અહે ॥ 
પરિવાર પુરજન મોહિ રાજહિ પ્રાનપ્રિય સિય જાનિબી | 
તુલસીસ સીલુ સનેહું લખિ નિજ કિંકરી કરિ માનિબી ।॥ 


લ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-532 


વિનંતી કરીને તેમણે સીતાજી શ્રીરામચન્દ્રજીને સમર્પિત કર્યા અને હાથ જોડીને વારવાર કહ્યું - હે તાત્‌! હે સુજન! હું 
વારી જાઉ છું, તમને બધાની ગતિ (હાલ) જ્ઞાત છે. પરિવારને, પુરવાસીઓને, મને અને રાજાને સીતા પ્રાણસમાન પ્રિય 


જા કા 


છે એવું જાણજો. હે તુલસીના સ્વામી ! એનાં શીલ અને સ્નેહને જોઈને તેને પોતાની દાસી કરી માનજો, ॥૫॥ 


સો૦- તુમ્હ પરિપૂરન કામ જાન સિરોમનિ ભાવપ્રિય 


જ્ન ગુન ગાહક રામ દોષ દલન કરુનાયતન ॥૩૩૬૧॥ 
તમે પૂર્ણકામ છો, સુજ્ઞશિરોમણિ છો અને ભાવપ્રિય છો (તમને સ્નેહ પ્રિય છે). હે રામ! તમે ભક્તોના ગુણ ગ્રહણ 


તદ કે 


કરનારા, દાષાન નાશ કરનારા અને દયાના ધામ છો. ॥૩૩૧॥ 


રુ 


ચૌ૦- અસ કહિ રહી ચરન ગહિ રાની | પ્રેમ પંક જનુ ગિરા સમાની ॥ 
સુનિ સનેહસાની બર બાની | બહુબિધિ રામ સાસુ સનમાની ॥૧॥ 


એમ કહીને રાણી ચરણોને પકડીને [ચૂપ] રહી ગયાં. જાણે તેમની વાણી પ્રેમરૂપ પંકમાં સમાઈ ગઈ હોય. સ્નેહથી 
તરબોળ થયેલ શ્રેષ્ઠ વાણી સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ સાસુનું ઘણી રીતે સન્માન કર્યું. ॥૧॥ 


રામ બિદા માગત કર જોરી | કીન્હ પ્રનામુ બહોરિ બહોરી ॥ 
પાઈ અસીસ બહુરિ સિરુ નાઈ | ભાઇન્ડ સહિત ચલે રઘુરાઈ ॥ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ હાથ જોડીને વિદાય માગતાં વારંવાર પ્રણામ કર્યા. આશીર્વાદ પામીને અને પછી શીશ નમાવીને 
ભાઈઓસહિત શ્રીરઘુનાથજી ચાલ્યા. ॥૨॥ 


મંજુ મધુર મૂરતિ ઉર આની | ભઈ સનેહ સિથિલ સબ રાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-533 


પુનિ ધીરજુ ધરિ કુર્અરિ હંકારી | બાર બાર ભેટહિં મહતારી ॥ગા 
શ્રીરામજીની સુંદર મધુર મૂર્તિને હૃદયમાં લાવીને સર્વે રાણીઓ સ્નેહથી શિથિલ થઈ ગઈ. પછી ધીરજ ધારણ કરીને 
કુંવરીઓને બોલાવી માતાઓ વારંવાર તેમને ગળે લગાડીને ભેટવા લાગી. ॥૩॥ 
પહુંચાવર્હિં ફિરિ મિલર્હિં બહોરી | બઢી પરસ્પર પ્રીતિ ન થોરી ॥ 
પુનિ પુનિ મિલત સખિન્ડ બિલગાઈ | બાલ બચ્છ જિમિ ધેનુ લવાઈ ।૪॥ 
પુત્રીઓને વળાવે છે, (પરંતુ) પાછા વળીને મળે છે. પરસ્પરમાં કંઈ પ્રીતિ થોડી ન વધી (અર્થાત્‌ ઘણી પ્રીતિ વધી). 
વારંવાર મળતી કુંવરીઓ અને માતાઓને સખીઓએ. છૂટી પાડી, જેમ તાજી જ વિયાયેલી ગાયને કોઈ તેના બાળ 
વાછરડા(કે વાછરડી)થી અલગ કરી દે. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રેમબિબસ નર નારિ સબ સખિન્ડ સહિત રનિવાસુ | 
માનહું કીન્હ બિદેહપુર કરુનાં બિરહે નિવાસુ ॥૩૩૭॥ 
સર્વે સ્રી-પુરૂષ અને સખીઓસહિત આખોય રાણીવાસ પ્રેમને વિશેષ વશ થઈ રહ્યો છે. [એમ લાગે છે] જાણે 
જનકપુરમાં કરુણા અને વિરહે તંબૂ તાણી દીધાં હોય, ॥૩૩૭॥ 
ચૌ૦- સુક સારિકા જાનકી જ્યાએ | કનક પિંજરન્હિ રાખિ પઢાએ ॥ 
બ્યાકુલ કહહિં કહો બેદેહી । સુનિ ધીરજુ પરિહરઈ ન કેહી ।॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-534 


જાનકીજીએ જે પોપટ અને મેનાને પાળી-પોષીને મોટા કર્યા હતાં અને સોનાના પાંજરામાં રાખીને ભણાવ્યાં હતાં, 
તે વ્યાકુળ થઇને કહી રહ્યાં છે-વૈદેહી ક્યાં છે? તેમનાં આવાં વચનોને સાંભળીને ધીરજ કોને નહીં ત્યાગી દે? (અર્થાત્‌ 
બધાનું ધૈર્ય જતું રહ્યું). ।૧॥ 
ભએ બિકલ ખગ મૃગ એહિ ભાંતી | મનુજ દસા કૈસે કહિ જાતી ॥ 
બંધુ સમેત જનકુ તબ આએ 1॥। પ્રેમ ઉમગિ લોચન જલ છાએ. 1॥।ર॥ 


જ્યારે પક્ષી અને પશુ પણ આ રીતે વ્યાકુળ થઈ ગયાં, ત્યારે મનુષ્યોની દશા કહી કેવી રીતે શકાય !પછી ભાઈસહિત 
જનક્જી ત્યાં આવ્યા. પ્રેમથી ઊભરાઈને તેમનાં નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું ] જળ, ભરાઈ આવ્યું. ॥ર॥ 


સીય બિલોકિ ધીરતા ભાગી | રહે કહાવત પરમ બિરાગી ॥ 
લીન્હિ રાર્યે ઉર લાઇ જાનકી | મિટી મહામરજાદ ગ્યાન કી ગા 


તે પરમ વૈરાગ્યવાન્‌ કહેવાતા હતા; પણ સીતાજીને જોઈને તેમનુંય ધૈર્ય નાસી ગયું. રાજાએ જાનકીજીને હૃદય 
સરસા ચાંપ્યા. [પ્રેમના પ્રભાવથી] જ્ઞાનની મહાન્‌ મર્યાદા તૂટી ગઈ (જ્ઞાનનો બંધ તૂટી ગયો). ॥૩॥ 


સમુઝાવત સબ સચિવ સયાને | કીન્હ બિચારું ન અવસર જાને ॥ 
બારહિં બાર સુતા ઉર લાઈ | સજિ સુંદર પાલકી મગાઈ ॥।૪॥ 


બધાય બુદ્ધિમાન મંત્રીઓ એમને સમજાવે. છે. ત્યારે રાજાએ વિષાદ ન કરવાનો સમય જાણીને વિચાર કર્યો. 
વારંવાર પુત્રીઓને હૃદય સરસી ચાંપીને સુંદર સજાવેલી પાલખીઓ મંગાવડાવી. ॥૪॥ 


દોબ- પ્રેમબિબસ પરિવાર સબુ જાનિ સુલગન નરેસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-535 


કુર્અરિ ચઢાઈ પાલકિન્હ સુમિરિ સિદ્ધિ ગનેસ ॥૩૩૮॥ 
પૂરો પરિવાર પ્રેમમાં વિવશ છે. રાજાએ સુંદર મુહૂર્ત જાણીને સિદ્ધિસહિત ગણેશજીનું સ્મરણ કરીને કન્યાઓને 
પાલખી ઉપર ચઢાવી. ॥૩૩૮॥ 
ચૌ૦- બહુબિધિ ભૂપ સુતા સમુઝાઈ | નારિધરમુ કુલરીતિ સિખાઈ ॥ 
દાસી દાસ દિએ બહુતેરે । સુચિ સેવક જે પ્રિય સિય કેરે ॥૧॥ 
રાજાએ પુત્રીઓને ઘણી રીતે સમજાવી અને તેમને સ્તીધર્મ અને કુળની રીતિ શીખવાડી. ઘણાં બધા દાસ-દાસી 
આપ્યાં જે સીતાજીના પ્રિય અને વિશ્વાસપાત્ર સેવકો હતા. ॥૧॥ 
સીય ચલત બ્યાકુલ પુરબાસી | હોહિં સગુન સુભ મંગલ રાસી ॥ 
ભૂસુર સચિવ સમેત સમાજા | સંગ ચલે પહિચાવન રાજા ।ર૨॥ 


સીતાજીની વિદાય વેળાએ જનકપુરવાસી વ્યાકુળ થઈ ગયા. મંગળના ભંડારસમા શુભ શુકન થઈ રહ્યાં છે. બ્રાહ્મણ, 
મંત્રીઓ અને સમાજસહિત રાજા જનક્જી તેમને વળાવવા માટે સાથે ચાલ્યા. ॥૨ર॥ 


સમય બિલોકે બાજને બાજે | રથ ગજ બાજિ બરાતિન્ડ સાજે ॥ 
દસરથ બિપ્ર બોલિ સબ લીન્હે | દાન માન પરિપૂરન કીન્હે ॥૩ા 


સમય જોઈને વાજાં વાગવા લાગ્યાં. જાનેયાઓએ રથ, હાથી અને ઘોડા તેયાર કર્યા. દશરથજીએ સર્વે બ્રાહ્મણોને 
બોલાવી લીધા અને તેમને દાન અને સન્માનથી પરિપૂર્ણ કરી દીધા. ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-536 


ચરન સરોજ ધૂરિ ધરિ સીસા | મુદિત મહીપતિ પાઇ અસીસા ॥ 
સુમિરિ ગજાનનુ કીન્હ પયાના | મંગલ મૂલ સગુન ભએ નાના ।૪॥ 


તેમનાં ચરણકમળોની રજ શિર પર ધરીને અને આશિષ પામીને રાજા આનંદિત થયા અને ગણેશજીનું સ્મરણ 
કરીને તેમણે પ્રસ્‍થાન કર્યું, મંગળોનાં મૂળ અનેક શુકન થયાં. ॥૪॥ 
દો૦- સુર પ્રસૂન બરષરહિં હરષિ કરહિં અપછરા ગાન [| 
ચલે અવધપતિ અવધપુર મુદિત બજાઈ નિસાન ॥૩૩૯॥ 


દેવતા હર્ષિત થઈને ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે અને અપ્સરાઓ ગાન કરી રહી છે. અવધપતિ દશરથજી નગારાં વગડાવી 
આનંદપૂર્વક અયોધ્યાપુર ચાલ્યા. ॥૩૩૯॥ 


ચૌ૦- નૃપ કરિ બિનય મહાજન ફેરે | સાદર સકલ માગને ટેરે ॥ 
ભૂષન બસન બાજિ ગજ દીન્હે | પ્રેમ પોષિ ઠાઢે સબ કીન્હે ॥૧| 


પ ક 


રાજા દશરથજીએ વિનંતી. કરીને પ્રતિષ્ઠિંત લોકોને-બ્રાહ્મણોને પાછા વાળ્યા અને આદરની સાથે સર્વે યાચકોને 
બોલાવ્યા. તેમને ઘરેણાં-કપડાં, ઘોડા-હાથી આપ્યાં અને પ્રેમથી પુષ્ટ કરીને સર્વેને સંપન્ન અર્થાત્‌ બળયુક્ત કરી દોધા. 
॥૧॥ 
બાર બાર બિરિદાવાલિ ભાષી | ફેરે સકલ રામહિ ઉર રાખી ।॥ 
બહુરિ બહુરિ કોસલપતિ કહહી | જનકુ પ્રેમબસ ફિરૈ ન ચહહી ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-537 


તે બધા વારંવાર બિરુદાવલી (કુળકીર્તિ) વખાણીને અને શ્રીરામચન્દ્રજીને હદયમાં બિરાજમાન કરી પાછા વળ્યા. 
કૌશલાધીશ દશરથજી વારંવાર પાછા વળવાનું કહે છે, પણ જનકજી પ્રેમવશ પાછા ફરવા ઈચ્છતા નથી. ॥૨॥ 


પુનિ કહ ભૂપતિ બચન સુહાએ | ફિરિઅ મહીસ દૂરિ બડિ આએ ।॥ 
રાઉ બહોરિ ઉતરિ ભએ ઠાઢે 1 પ્રેમ પ્રબાહ બિલોચન બાઢે ।॥૩ા 


દશરથજીએ ફરીથી સોહામણાં વચન કહ્યાં - હે રાજન ઘણા દૂર આવી ગયા, હવે પાછા વળો. પછી રાજા દશરથજી 
રથમાંથી ઊતરીને ઊભા રહી ગયા. તેમનાં નેત્રોમાં પ્રેમનો પ્રવાહ વૃદ્ધે પામ્યો (પ્રેમાશ્રુઓની ધારા વહી ચાલી). ॥૩॥ 


તબ બિદેહ બોલે કર જોરી | બચન સનેહ સુર્ધાં જનુ બોરી ॥ 
કરૌ કવન બિધિ બિનય બનાઈ | મહારાજ મોહિ દીન્ડિ બડાઈ ।૪॥ 


ત્યારે જનક્જી હાથ જોડીને જાણે સ્નેહરૂપી અમૃતમાં બોળીને વચનો બોલ્યા - હું કેવી રીતે, કયા શબ્દોમાં વિનંતી 
કરું? હે મહારાજ આપે મને ઘણી મોટાઈ આપી છે. ॥૪॥ 


દો૦- કોસલપતિ સમધી સજન સનમાને સબ ભાંતિ 
મિલનિ પરસપર બિનય અતિ પ્રીતિ ન હૃદર્ય સમાતિ ॥૩૪૦॥ 


અયોધ્યાનાથ દશરથજીએ પોતાના સ્વજન વેવાઈનું બધી રીતે સન્માન કર્યું. તેમના પરસ્પર ભેટવામાં અત્યંત 
વિનય હતો અને એટલી પ્રીતિ હતી, જે હૃદયમાં સમાતી જ ન હતી. ॥૩૪૦॥ 


ચૌ૦- મુનિ મંડલિહિ જનક સિરુ નાવા | આસિરબાદુ સબહિ સન પાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-538 


સાદર પુનિ ભેટે જામાતા | રૂપ સીલ ગુન નિધિ સબ ભ્રાતા ॥૧| 


જનક્જીએ. મુનિમંડળીને શીશ નમાવ્યું અને સર્વેથી આશીર્વાદ પામ્યા. પછી આદરની સાથે તેઓ. રૂપ, શીલ અને 
ગુણોના ભંડાર બધા ભાઈઓને એટલે કે પોતાના જમાઈઓને ભેટ્યા; ॥૧॥ 


જોરિ પંકરુહ પાનિ સુહાએ | બોલે બચન પ્રેમ જનુ જાએ ।॥ 
રામ કરૌ કેહિ ભાંતિ પ્રસંસા | મુનિ મહેસ મન માનસ હંસા [।ર॥ 


અને સુંદર કમળના સમાન હાથોને જોડી એવાં વચન બોલ્યા, જે જાણે પ્રેમથી જ જન્મ્યાં હોય. હે રામજી! હું કઈ 
રીતે આપની પ્રશંસા કરું? આપ મુનિઓ અને મહાદેવજીના મનરૂપી માનસરોવરના હંસ છો. ॥ર॥ 
કરહિં જોગ જોગી જેહી લાગી | કોહુ મોહુ મમતા મદુ ત્યાગી ॥ 
બ્યાપકુ બ્રહ્મ અલખુ અબિનાસી | ચિદાનંદુ નિરગુન ગુનરાસી ॥ગા 
યોગીજન જેમના માટે ક્રોધ, મોહ, મમતા અને મદનો ત્યાગ કરીને યોગસાધન કરે છે, જે સર્વવ્યાપક, બ્રહ્મ, અવ્યક્ત, 
અવિનાશી, ચિદાનંદ, નિર્ગુણ અને ગુણોના ભંડાર છે; ॥૩॥ 
મન સમેત જોહે જાન ન બાની | તરકિ ન સકહિ સકલ અનુમાની ॥ 
મહિમા નિગમુ નેતિ કહિ ક્હઈ | જો તિહું કાલ એકરસ રહઈ 1।૪॥ 
જેમને મનસહિત વાણી નથી જાણતી અને સૌ અનુમાન કરનાર (નેયાવિકો વગેરે) જેમની તર્કના પણ નથી કરી 
શકતા; જેમની મહિમાનું વેદ નેતિ" 'નેતિ" કહીને વર્ણન કરે છે અને જે [સચ્ચિદાનંદ] ત્રણેય કાળમાં એકરસ (સર્વદા 
અને સર્વથા નિર્વિકાર) રહે છે; ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-539 


દો૦; નયન બિષય મો કહું ભયઉ સો સમસ્ત સુખ મૂલ | 
સબઈ લાભુ જગ જીવ કહે ભએ ઈસુ અનુકૂલ ॥૩૪૧॥ 


તે જ સમસ્ત સુખોના મૂળ [આપ] મારા નેત્રોના વિષય થયા. ઈશ્વરના અનુકૂળ થવાથી જગતમાં જીવને સર્વે લાભ 
જ લાભ છે. ॥૩૪૧॥ 


ચૌ૦- સબહિ ભાંતિ મોહિ દીન્હિ બડાઈ | નિજ જન જાનિ લીન અપનાઈ ॥ 
હોહિં સહસ દસ સારદ સેષા | કરહિં કલપ કોટિક ભરિ લેખા ॥૧॥ 


આપે મને બધી રીતે મોટાઈ આપી અને પોતાનો માણસ જાણીને અપનાવી લીધો. જો દસ હજાર સરસ્વતી અને 


।ષ હોય અને કરોડો કલ્પો સુધી ગણતરી કરતાં રહે - ॥૧॥ 


મોર ભાગ્ય રાઉર ગુન ગાથા | કહિ ન સિરાહિ સુનહુ રઘુનાથા ॥ 
મૈ કછુ કહઉં એક બલ મોરે 1 તુમ્હ રીઝહું સનેહ સુઠિ થોરેં ॥ર॥ 
તો પણ હે રઘુનાથજી! સાંભળો, મારા સૌભાગ્ય અને આપના ગુણોની કથા કહીને સમાપ્ત નથી કરી શકાતી. હું 
જે કંઈ કહી રહ્યો છું, તે પોતાના એક જ બળે કે આપ અત્યંત થોડા પ્રેમથી પણ પ્રસન્‍ન થઈ જાઓ છો - ॥ર॥ 
બાર બાર માગઉં કર જોરે | મનુ પરિહરે ચરન જનિ ભોરેં ॥ 


સુનિ બર બચન પ્રેમ જનુ પોષે | પૂરનકામ રામુ પરિતોષે ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-540 


હું વારંવાર હાથ જોડીને આ માગું છું કે મારું મન ભૂલથી પણ આપના ચરણોને ન છોડે. જનક્જીનાં શ્રેષ્ઠ વચનોને 
સાંભળીને, જે જાણે પ્રેમથી પુષ્ટ કરેલાં હતાં - પૂર્ણકામ શ્રીરામચન્દ્રજી સંતૃષ્ટ થયા. ॥ગા 


કરિ બર બિનય સસુર સનમાને | પિતુ કૌસિક બસિષ્ઠ સમ જાને ॥ 
બિનતી બહુરિ ભરત સન કીન્હી | મિલિ સપ્રેમુ પુનિ આસિષ દીન્હી ૪॥ 


તેમણે સુંદર વિનંતી કરીને પિતા દશરથજી, ગુરુ, વિશ્વામિત્રજી અને કૂુલગુરુ વસિષ્ઠજીના જેવા જાણીને સસરા 
જનક્જીનું સન્‍માન કર્યું. પછી જનકજીએ. ભરતજીને વિનંતી કરી અને પ્રેમસહિત ભેટીને એમને આશીર્વાદ આપ્યા. ॥૪॥ 


દોબ૦- મિલે લખન રિપુસૂદનહિ દીન્હિ અસીસ મહીસ 
ભએ પરસપર પ્રેમબસ ફિરિ ફિરિ નાવર્હિ સીસ 1।૩૪ર૨॥ 


પછી રાજાએ લક્ષ્મણજી અને શત્રુઘ્નજીને પ્રેમપરવશ થઈને ગળે લગાડ્યા અને વારંવાર આશીર્વાદ આપ્યા, 
લક્ષ્મણજી અને શત્રુઘ્નજી પ્રેમવિવશ જનકમહારાજને વારવાર શીશ નમાવવા લાગ્યા. ॥૩૪ર॥ 


ચૌ૦- બાર બાર કરિ બિનય બડાઈ | રઘુપતિ ચલે સંગ સબ ભાઈ ।॥ 
જનક ગહે કૌસિક પદ જાઈ | ચરન રેનુ સિર નયનહિ લાઈ ॥।૧॥ 


જનક્જીની વારંવાર વિનંતી અને પ્રશંસા કરીને બધા ભાઈઓ શ્રીરઘુનાથજી સાથે ચાલ્યા. જનક્જીએ જઈને 
વિશ્વામિત્રજીના પગ પકડી લીધા અને એમના ચરણોની રજને સિર અને નેત્રોમાં લગાડી. ॥૧॥ 


સુનુ મુનીસ બર દરસન તોરે | અગમુ ન કછુ પ્રતીતિ મન મોરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-541 


જો સુખુ સુજ્સુ લોકપતિ ચહહીં । કરત મનોરથ સકુચત અહહી ।ર૨॥ 
[તેમણે કહ્યું -] હે મુનીશ્વર! સાંભળો, આપનાં સુંદર દર્શનથી કંઈ પણ દુર્લભ નથી, મારા મનમાં આવો વિશ્વાસ છે. 
જે સુખ અને સુયશ લોકપાલ ઇચ્છે છે; પરંતુ અસંભવ સમજીને જેનો મનોરથ કરતાં પણ સંકોચાય છે, ॥૨॥ 
સો સુખુ સુજ્સુ સુલભ મોહિ સ્વામી । સબ સિધિ તવ દરસન અનુગામી ॥ 
કીન્ડિ બિનય પુનિ પુનિ સિરુ નાઈ | ફિરે મહીસુ આસિષા પાઈ ।॥૩ા 
હે સ્વામી! એ જ સુખ અને સુયશ મને સુલભ થઈ ગયો; બધી સિદ્ધિઓ આપનાં દર્શનોની અનુગામિની અર્થાત્‌ 
પાછળ પાછળ ચાલનારી છે. આમ, વારંવાર વિનંતી કરી અને માથું નમાવીને તથા એમની પાસેથી આશીર્વાદ મેળવી 
રાજા જનક પાછા ફર્યા. ॥ગા 
જાન અયોધ્યા પરત ફરે છે અને અયોધ્યામાં આનંદ 


ચલી બરાત નિસાન બજાઈ | મુદિત છોટ બડ સબ સમુદાઈ ॥ 
રામહિ નિરખિ ગ્રામ નર નારી | પાઇ નયન ફલુ હોહિ સુખારી ।૪॥ 
ડંકા વગાડીને જાન ચાલી. નાના-મોટા સર્વે સમુદાય પ્રસન્ન છે. [માર્ગના] ગામોનાં સ્્રી-પુરુષ શ્રીરામચન્દ્રજીને 
જોઈને નેત્રોનું ફળ પામીને સુખી થાય છે, ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ બીચ બીચ બર બાસ કરિ મગ લોગન્હ સુખ દેત | 
અવધ સમીપ પુનીત દિન પહુંચી આઈ જનેત ॥[॥।૩૪ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-542 


જા 


વચ્ચે-વચ્ચે સુંદર મુકામ કરતી તથા માર્ગના લોકોને સુખ આપતી આ જાન પવિત્ર દિને અયોધ્યાપુરી નજીક આવી 
પહોંચી. ॥૩૪ગા 


ચૌ૦- હને નિસાન પનવ બર બાજે | ભેરિ સંખ ધુનિ હય ગય ગાજે ॥ 
ઝાંઝિ બિરવ ડિંડિમીં સુહાઈ | સરસ રાગ બાજહિ સહનાઈ ।॥૧॥ 
નગારા પર ઘા થવા લાગ્યા; સુંદર ઢોલ વાગવા લાગ્યાં. દુંદુભી અને શંખનો મોટો અવાજ થઈ રહ્યો છે. હાથી-ઘોડા 
ગરજી રહ્યા છે. વિશેષ ધ્વનિ કરનારી ઝાઝ, સોહામણી ખંજરીઓ તથા રસીલા રાગથી શરણાઈઓ વાગી રહી છે. ॥૧॥ 
પુર જન આવત અકનિ બરાતા | મુદિત સકલ પુલકાવલિ ગાતા ॥ 
નિજ નિજ સુંદર સદન સંવારે । હાટ બાટ ચૌહટ પુર દ્વારે ॥ર॥ 
જાનને આવતી સાંભળીને નગરનિવાસી પ્રસન્‍ન થઈ ગયા. બધાના શરીરો પર પુલકાવલી છવાઈ ગઈ.બધાએ 
પોતપોતાનાં સુંદરઘરો, બજારો, શેરીઓ, ચૌરાહા ચોકઠ અને નગરનાં દ્વાર શણગાર્યા. ॥ર॥ 


ટ ન્ડ 


ગલી સકલ અરગજાં સિંચાઈ | જહં તર્હેં ચૌકેૅ ચારુ પુરાઈ ॥ 
બના બજારુ ન જાઈ બખાના | તોરન કેતુ પતાક બિતાના ॥૩ા 


બધી શેરીઓ સુગંધિત દ્રવ્યોથી સીંચવામાં આવી, ચારેકોર સુંદર ચોક પુરાવ્યા. તોરણો, ધ્વજા-પતાકાઓ અને 
મંડપોથી બજાર એવું શણગારાયું કે જેનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. ॥૩॥ 


સફલ પૂગફલ કંદલિ રસાલા | રોપે બકુલ કદંબ તમાલા ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-543 


લગે સુભગ તરુ પરસત ધરની | મનિમય આલબાલ કલ કરની ।॥૪॥ 
ફળસહિત સોપારી, કેળા, કેરી, બોરસલી, કદંબ અતે તમાલનાં ઝાડ રોપવામાં આવ્યાં. તે રોપાયેલાં સુંદર વૃક્ષ 
[ફળોના ભારથી] પૃથ્વીને અડી રહ્યાં છે. તેમનાં મણિઓનાં ખામણાં (થાળા) ઘણી સુંદર કારીગરીથી બનાવવામાં આવ્યાં 
છે. ॥૪॥ 
દો૦: બિબિધ ભાંતિ મંગલ ક્લસ ગૃહ ગૃહ રચે સંવારિ | 
સુર બ્રહ્માદિ સિહાહિ સબ રઘુબર પુરી નિહારિ ॥૩૪૪॥ 


અનેક પ્રકારના મંગળ-કળશ ઘેર ઘેર સજાવીને તેયાર કરાયા છે. શ્રીરઘુનાથજીની પુરી (અયોધ્યા)ને જોઈને બ્રહ્મા 
આદિ સર્વે દેવો ઈર્ષાપૂર્વક પ્રશંસા કરે છે, 1૩૪૪॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- ભૂપ ભવનુ તેહિ અવસર સોહા | રચના દેખિ મદન મનુ મોહા ॥ 
મંગલ સગુન મનોહરતાઈ | રિધિ સિધિ સુખ સંપદા સુહાઈ ॥૧॥ 


તે સમયે રાજમહેલ [અત્યંત] શોભિત થઈ રહ્યો હતો. તેની રચના જોઈને કામદેવનું પણ મન મોહિત થઈ જતું 
હતું. મંગળ શુકન, મનોહરતા, ત્રકદ્ધિ-સિદ્ધિ, સુખ સોહામણી સમ્પતિ - ॥૧॥ 
જનુ ઉછાહ સબ સહજ સુહાએ | તનુ ધરિ ધરિ દસરથ ગૃહે છાએ ॥ 
દેખન હેતુ રામ બૈદેહી | કહહુ લાલસા હોહિ ન કેહી ।ર૨॥ 


- અને બધી જાતના ઉત્સાહ (આનંદ) જાણે સહજ (સ્વભાવિક) સુંદર શરીર ધરી-ધરી દશરથજીના ઘરમાં છવાઈ 
ગયાં છે. શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીનાં દર્શનો માટે, ભલા! કહો કોને લાલસા નહીં હોય? ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-544 


જૂથ જૂથ મિલિ ચલી સુઆસિનિ | નિજ છબિ નિદરહિં મદન બિલાસિનિ ॥ 
સકલ સુમંગલ સજે આરતી | ગાવહિં જનુ બહુ બેષ ભારતી ।॥૩ગા 
સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ ટોળે ને ટોળે વળીને ચાલી, જે પોતાની, શોભાથી કામદેવની સ્ત્રી રતિનો પણ અનાદર કરી રહી 


છે. બધાં સુંદર મંગળદ્રવ્ય અને આરત્તી તૈયાર કરી ગાઈ રહી છે, જાણે સરસ્વતી જ ઘણા બધા વેશ ધારણ કરીને ગાઈ 
રહ્યાં હોય. ॥૩॥ 


ભૂપતિ ભવન કોલાહલુ હોઈ | જાઈ ન બરનિ સમઉ સુખુ સોઈ ॥ 
કૌસલ્યાદિ રામ મહતારી । પ્રેમબિબસ તન દસા બિસારીં ।૪॥ 
રાજમહેલમાં [આનંદના લીધે] કોલાહલ થઈ રહ્યો છે. તે સમયનું અને સુખનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. કૌશલ્યાજી 
આદિ શ્રીરામચન્દ્રજીની સવે માતાઓ પ્રેમના વિશેષ વશમાં હોવાથી દેહનું ભાન ભૂલી ગઈ, ॥૪॥ 
દો૦ દિએ દાન બિપ્રન્હ બિપુલ પૂજિ ગનેસ પુરારિ | 
પ્રમુદિત પરમ દરિદ્ર જનુ પાઈ પદારથ ચારિ ॥૩૪૫॥ 
ગણેશજી અને ત્રિપુરારિ શિવજીનું પૂજન કરીને તેમણે બ્રાહ્મણોને ઘણું જ દાન આપ્યું. તેઓ એવી પરમ પ્રસન્ન 
થઈ, જાણે અત્યંત દરિદ્રી ચારેય પદાર્થ પામી ગયા હોય. ॥૩૪૫॥ 
ચૌ૦- મોદ પ્રમોદ બિબસ સબ માતા | ચલહિં ન ચરન સિથિલ ભએ. ગાતા ॥ 
રામ દરસ હિત અતિ અનુરાગી | પરિછનિ સાજુ સજન સબ લાગી ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-545 


સુખ અને મહાન આનંદથી વિવશ હોવાને લીધે બધી માતાઓના દેહ શિથિલ થઈ ગયા છે. તેમના પગ કામ કરતા 
નથી. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શનોને માટે તે અત્યંત અનુરાગી થઈને પોંખવા માટે સર્વે વસ્તુઓ તેયાર કરવા લાગી. ॥૧॥ 


બિબિધ બિધાન બાજને બાજે | મંગલ મુદિત સુમિત્રાં સાજે ॥ 
હરદ દૂબ દધિ પલ્લવ ફૂલા | પાન પૂગફલ મંગલ મૂલા [।ર॥ 
અનેક પ્રકારનાં વાર્જા વાગતાં હતાં, સુમિત્રાજીએ આનંદપૂર્વક મંગળ સાજ સજાવ્યા. હળદર, ધરો, દહીં, પાન, ફૂલ, 
પાન-સોપારી આદિ મંગળની મૂળ વસ્તુઓ, ॥ર॥ 
અચ્છત અંકુર લોચન લાજા | મંજુલ મંજરિ તુલસિ બિરાજા ॥ 
છુહે પુર્ટ ઘટ સહજ સુહાએ | મદન સકુન જનુ નીડ બનાએ ।૩॥ 
તથા અક્ષત (ચોખા), જવારા, ગોરોચન, ડાંગરની ધાણી અને તુલસીની સુંદર માંજરો સુશોભિત છે. અનેક રંગોથી 
ચિત્રિત કરેલા સરળ સોહામણા સુવર્ણના કળશ એવા જણાય છે, જાણે કામદેવરૂપી સુગરીઓએ. માળા બનાવ્યા હોય. 
॥૩॥ 


સગુન સુગંધ ન જારહિં બખાની | મંગલ સકલ સજહિં સબ રાની ॥ 
રચી આરતી બહુત બિધાના | મુદિત કરહિં ક્લ મંગલ ગાના ।૪॥ 


શુકન અને સુગંધિત વસ્તુઓ વખાણી શકાતી નથી. બધી રાણીઓ સંપૂર્ણ મંગળ સાજ સજી રહી છે. ઘણા પ્રકારની 
આરતી બનાવીને તેઓ આનંદિત થઈને સુંદર મંગળગાન કરી રહી છે. ॥૪॥ 


દો૦- કનક થાર ભરિ મંગલન્ડિ કમલ ડરન્ડિ લિએ માત ॥। 


શ્રીરામચરિતમાનસ-546 


ચલી મૂદિત પરિછનિ કરન પુલક પલ્લવિત ગાત 1।॥૩૪૧॥ 


સોનાના થાળોને માંગલિક વસ્તુઓથી ભરી પોતાના કમળ સમાન (કોમળ) હાથોમાં લઈને માતાઓ આનંદિત 
થઇને પોંખણું કરવા ચાલી, તેમનાં શરીર પુલકાવલીથી છવાઈ ગયાં છે. ॥૩૪૬॥ 


ચૌ૦- ધૂપ ધૂમ નભુ મેચક ભયઊ | સાવન ઘન ઘમંડુ જનુ ઠયઊ ।॥ 
સુર્તરું સુમન માલ સુર બરષર્હિ | મનહું બલાક અવલિ મનુ કરષહિં ॥૧॥ 
ધૂપના ધુમાડાથી આકાશ એવું કાળું થઈ ગયું છે જાણે શ્રાવણનાં વાદળાં ઘેરાઈ-ઘેરાઈને સ્થિર થઈ ગયાં હોય. દેવતા 
કલ્પવૃક્ષનાં ફૂલોની માળાઓ વરસાવી રહ્યા છે, તે એવી લાગે છે જાણે બગલાંઓની પંક્તિઓ મનને [પોતાની તરફ] 
ખેંચી રહી હોય. ॥૧॥ 
મંજુલ મનિમય બંદનિવારે | મનહું પાકરિપુ ચાપ સેૅંવારે ॥ 
પ્રગટહિ દુરહિં અટન્ડ પર ભામિનિ | ચારુ ચપલ જનુ દમકહિં દામિનિ ॥ર૨॥ 
સુંદર મણિઓથી બનાવેલાં સ્વાગત દ્વાર અને તોરણો એવાં જણાય છે જાણે ઇન્દ્રધનુષ સજાવ્યાં હોય. અટારીઓ 
પર સુંદર અને ચંચળ સ્્રીઓ પ્રકટ થાય છે અને સંતાઈ જાય છે (આવે-જાય છે); તે એવી જણાય છે કે જાણે સુંદર ચંચળ 
વીજળીઓ ચમકી રહી હોય. ॥૨॥ 
દુંદીભિ ધુનિ ઘન ગરજનિ ઘોરા | જાચક ચાતક દાદુર મોરા ॥ 
સુર સુગંધ સુચિ બરષહિં બારી | સુખી સકલ સસિ પુર નર નારી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-547 


નગારાના ધ્વનિ જાણે વાદળોની ઘોર ગર્જના છે. યાચકગણ બપૈયા, દેડકાં અને મોર છે. દેવતા પવિત્ર સુગંધરૂપી 
જળ વરસાવી રહ્યા છે, જેથી ખેતીની જેમ નગરનાં બધાં સ્ત્રી-પુરુષ હરખાઈ રહ્યાં છે. ॥ગા 


સમઉ જાનિ ગુર આયસુ દીન્હા | પુર પ્રબેસુ રઘુકુલમનિ કીન્હા ॥ 
સુમિરિ સંભુ ગિરિજા ગનરાજા | મુદિત મહીપતિ સહિત સમાજા [૪॥ 
[પ્રવેશનો] સમય જાણીને ગુરુ વસિષ્ઠજીએ આજ્ઞા આપી. ત્યારે રઘુકુળમણિ મહારાજા દશરથજીએ. શિવજી, 
પાર્વતીજી અને ગણેશજીનું સ્મરણ કરીને સમાજ્સહિત આનંદિત થઈને નગરમાં પ્રવેશ કર્યોં. ॥૪॥ 
દો૦ હોહિ સગુન બરષહિં સુમન સુર દુંદુભી બજાઈ | 
બિબુધ બધૂ નાચહિં મુદિત મંજૂલ મંગલ ગાઇ ॥૩૪૭॥ 
શુકન થઈ રહ્યાં છે, દેવતા દુદુભી વગાડી-વગાડીને ફૂલો વરસાવી રહ્યા છે. દેવતાઓની સ્ત્રીઓ આનંદિત થઈને 
સુંદર મંગળગીતો ગાઈ-ગાઈને નાચી રહી છે. ॥૩૪૭॥ 
ચૌ૦- માગધ સૂત બંદિ નટ નાગર | ગાવહિં જસુ તિહુ લોક ઉજાગર ॥ 
જ્ય ધુનિ બિમલ બેદ બર બાની | દસ દિસિ સુનિઅ સુમંગલ સાની ॥૧॥ 


ચતુર માગધ, સૂત, ભાટ અને નટ રાજા દશરથ અને શ્રીરામજીના ત્રણેય લોકોને ઝગમગાવનાર નિર્મળ યશ ગાઈ 
રહ્યા છે. જયધ્વનિ તથા વેદની નિર્મળ શ્રેષ્ઠ વાણી સુંદર મંગળથી તરબોળ થઈ દસે દિશાઓ.માંથી સંભળાઈ રહી છે. 
॥૧॥ 


બિપુલ બાજને બાજન લાગે | નભ સુર નગર લોગ અનુરાગે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-548 


બને બરાતી બરનિ ન જાહી | મહા મુદિત મન સુખ ન સમાહીં ॥ર૨॥ 
ઘણાં જ વાજાં વાગવાં લાગ્યાં. આકાશમાં દેવો અને નગરમાં લોકો સર્વે પ્રેમમાં મગ્ન છે. જાનેયા એવા બન્યા-ઠન્યા 

છે કે તેમનું વર્ણન નથી થઈ શકતું, પરમ આનંદિત છે, સુખ તેમના મનમાં સમાતું નથી. ॥ર॥ 
પુરબાસિન્ડ તબ રાય જોહારે | દેખત રામહિ ભએ સુખારે ॥ 
કરહિં નિછાવરિ મનિગન ચીરા | બારિ બિલોચન પુલક સરીરા ગા 


ત્યારે અયોધ્યાવાસીઓએ રાજાને જુહાર કર્યા (લળીલળીને પ્રણામ કય) શ્રીરામચન્દ્રજીને જોતાં જ તે પ્રસન્‍ન થઈ 
ગયા. મણિ અને વસ્ત્ર ન્યોછાવર બધાય કરી રહ્યા છે. નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભર્યું છે અને શરીર પુલકિત છે. ॥૩॥ 


આરતિ કરહિં મુદિત પુર નારી | હરષહિં નિરખિ કુઅર બર ચારી ॥ 
સિબિકા સુભગ ઓહઢહાર ઉઘારી | દેખિ દુલહિનિન્ડ હોહિં સુખારી ।॥૪॥ 


નગરની સ્રીઓ આનંદિત થઈને આરતી કરી રહી છે અને સુંદર ચારેય કુમારોને જોઈને હરખાઈ રહી છે. 


કુ 


પાલખીઓના સુંદર પરદા ઉઘાડી-ઉઘાડીને તેઓ વધૂઓને જોઈને સુખી થાય છે. ॥૪॥ 


દો૦ એહિ બિધિ સબહી દેત સુખુ આએ રાજદુઆર [| 
મુદિત માતુ પરિછનિ કરહિં બધુન્હ સમેત કુમાર ॥।૩૪૮॥ 


આ રીતે બધાને સુખ આપતાં (કુમારો) રાજદ્વારે આવ્યા. માતાઓ આનંદિત થઈને વહુઓસહિત કુમારોનું પોંખણું 
કરી રહી છે. ॥૩૪૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-549 


ચૌ૦- કરહિં આરતી બારહિ બારા । પ્રેમુ પ્રમોદુ કહે કો પારા ॥ 
ભૂષન મનિ પટ નાતા જાતી | કરહિ નિછાવરિ અગનિત ભાંતી ॥૧॥ 


તેઓ વારંવાર આરતી કરી રહી છે, તે પ્રેમ અને મહાન આનંદને કોણ કહી શકે? અનેક પ્રકારનાં આભૂષણ, રત્ન 
અને વસ્ત્ર તથા અગણિત જાતની અન્ય વસ્તુઓ ન્યોછાવર કરી રહી છે. ॥૧॥ 
બધુન્ડ સમેત દેખિ સુત ચારી | પરમાનંદ મગન મહતારી ॥ 
પુનિ પુનિ સીય રામ છબિ દેખી | મુદિત સફલ જગ જીવન લેખી ॥।ર॥ 
વહુઓસણહિત ચારેય પુત્રોને જોઈને માતાઓ પરમ આનંદમાં લીન થઈ ગઈ. સીત્તાજી અને શ્રીચામજીની શોભાને 
વારંવાર જોઈને જગતમાં પોતાના જીવનને સફળ માનીને આનંદિત થઈ રહી છે. ॥ર॥ 


સખી સીય મુખ પુનિ પુનિ ચાહી | ગાન કરહિં નિજ સુકૃત સરાહી ॥ 
બરષહિં સુમન છનહિં છન દેવા | નાચહિં ગાવહિં લાવહિં સેવા ॥૩ા 


સખીઓ સીતાજીના મુખને વારંવાર જોઈને પોતાનાં પુણ્યોની પ્રશંસા કરતી ગાન કરી રહી છે. દેવો ક્ષણે-ક્ષણે ફલ 
વરસાવી નાચે છે, ગાય છે તથા પોતપોતાની સેવાઓ સમર્પણ કરે છે. ॥૩॥ 


દેખિ મનોહર ચારિઉ જોરી | સારદ ઉપમા સકલ ઢંઢોરી ॥ 
દેત ન બનહિં નિપટ લઘુ લાગી | એકટક રહીં રૂપ અનુરાગી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-550 


આ. કૂ. 


ચારેય મનોહર જોડીઓને જોઈને સરસ્વતીએ બધી ઉપમાઓને ખોળી કાઢી; પણ કોઈ ઉપમા આપી ન શકાઈ, 
કારણકે તેમને તે બધી બિલકુલ તુચ્છ જણાઇ, ત્યારે હારીને તે પણ શ્રીરામજીના રૂપમાં અનુરક્ત થઈને એકીટશે જોતાં 
રહી ગયાં. ॥૪॥ 
દો૦: નિગમ નીતિ કુલ રીતિ કરિ અરઘ પૌૉંવડે દેત [| 
બધુન્ડ સહિત સુત પરિછિ સબ ચલીં લવાઈ નિકેત 1॥૩૪૯॥ 
વેદની વિધિ અને કુળની રીતિ કરીને અર્ઘ્ય-પાગરણ (પગ મૂકવા માટે વસ્ત્ર પાથરી) આપતી વહુઓસહિત સર્વે 
પુત્રોને પોંખી માતાઓ મહેલમાં લઈ ચાલી. ॥૩૪૯॥ 


ગુ 


ચૌ૦- ચારિ સિંઘાસન સહજ સુહાએ | જનુ મનોજ નિજ હાથ બનાએ ।॥ 
તિન્હ પર કુર્બરિ કુરએંર બેઠારે | સાદર પાય પુનીત પખારે ।॥૧॥ 


સ્વાભાવિક રૂપે જ સુંદર ચાર સિંહાસન હતાં, જે જાણે કામદેવે જ પોતાના હાથથી બનાવ્યાં હતાં. તેની ઉપર 
માતાઓએ રાજકુમારીઓ અને રાજકુમારોને બેસાડ્યાં અને આદરની સાથે તેમના : પવિત્ર ચરણ ધોયા, ॥૧॥ 


ધૂપ દીપ નેબેદ બેદ બિધિ | પૂજે બર દુલહિનિ મંગલ નિધિ ॥ 
બારરહિં બાર આરતી કરહી | બ્યજન ચારુ ચામર સિર ઢરહી ।॥ર॥ 


પછી વેદની વિધિ અનુસાર મંગળોના ભંડાર વર અને વધૂઓની ધૂપ, દીપ અને નેવે આદિ દ્વારા પુજા કરી. 
માતાઓ વારંવાર આરતી કરી રહી છે અને વર-વધૂઓનાં માથાં ઉપર સુંદર પંખા તથા ચામરો વીઝાઈ રહી છે. ॥ર॥ 


બસ્તુ અનેક નિછાવરિ હોહી | ભરી પ્રમોદ માતુ સબ સોહી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-551 


પાવા પરમ તત્વ જનુ જોગી | અમૃતુ લહેઉ જનુ સંતત રોગી ॥૩ા 


અનેક વસ્તુઓ ન્યોછાવર થઈ રહી છે. સર્વે માતાઓ આનંદથી ભરપૂર થઈને એવી સુશોભિત થઈ રહી છે જાણે 
યોગીએ પરમતત્વને પ્રાપ્ત કરી લીધું, કાયમના રોગીએ જાણે અમૃત મેળવી લીધું, ॥૩॥ 
જનમ રંક જનુ પારસ પાવા | અંધહિ લોચન લાભુ સુહાવા ॥ 
મૂક બદન જનુ સારદ છાઈ | માનહું સમર સૂર જ્ય પાઈ ।૪॥ 
જન્મનો દરિદ્રી જાણે પારસ પામી ગયો, આંધળાને સુંદર નેત્રોનો લાભ થયો. બોબડાના મુખમાં જાણે સરસ્વતી 
આવીને બિરાજ્યાં અને શૂરવીરે જાણે યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ સુખ તે સત કોટિ ગુન પાવહિં માતુ અનંદુ | 
ભાઇન્હ સહિત બિઆહિ ઘર આએ. રઘુકુલચંદુ ॥૩૫૦(ક)॥ 
આ સુખોથી પણ સો કરોડગણો અધિક આનંદ માતાઓ પામી રહી છે. કારણકે રઘુકુળના ચન્દ્રમા શ્રીરામજી વિવાહ 
કરીને ભાઈઓસહિત ઘેર આવ્યા છે. ॥૩૫૦/ક)॥ 
લોક રીતિ જનતી કરહિં બર દુલહિનિ સકુચાહિ | 
મોદુ બિનોદુ બિલોકિ બડ રામુ મનહિં મુસુકાર્હિં ॥૩૫૦(])॥ 


માતાઓ લોકરીતિ કરે છે અને વર-વધૂઓ લજાય છે, આ મહાન આનંદ અને વિનોદ જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજી મનમાં 
ને મનમાં મલકાય છે. ॥૩૫૦(ખ])॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-552 


ચૌ૦- દેવ પિતર પૂજે બિધિ નીકી | પૂજી સકલ બાસના જી કી ।॥ 
સબહિં બંદિ માગહિં બરદાના | ભાઇન્ડ સહિત રામ કલ્યાના ॥૧॥ 
મનની સર્વે વાસનાઓને પૂર્ણ થઈ જાણીને દેવો અને પિતૃઓનું સારી રીતે પૂજન કર્યું. સર્વેની વંદના કરીને માતાઓ 
એ જ વરદાન માગે છે કે ભાઈઓસહિત શ્રીરામજીનું કલ્યાણ થાય. ॥૧॥ 


અંતરહિત સુર આસિષ દેહી | મુદિત માતુ અંચલ ભરિ લેહી ॥ 
ભૂપતિ બોલિ બરાતી લીન્હે | જાન બસન મનિ ભૂષન દીન્હે ।ર૨॥ 


દેવો અદશ્ય રહી [અંતરિક્ષમાંથી] આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે અને માતાઓ આનંદિત થઈ ખોળો, ભરીને લઈ રહી 
છે. તદઉપરાંત, રાજાએ જાનેડેયાઓને તેડાવી લીધા અને તેમને વાહનો, વસ્ત્ર, મણિ (રત્ન) અને આભૂષણ આદિ આપ્યા. 
॥૨॥ 
આયસુ પાઈ રાખિ ઉર રામહિ | મુદિત ગએ સબ નિજ નિજ ધામહિ ॥ 
પુર નર નારિ સકલ પહિરાએ | ઘર ઘર બાજન લગે બધાએ ।॥૩ા 
આજ્ઞા પામીને, શ્રીરામજીને હૃદયમાં રાખીને તે સર્વે આનંદિત થઈને પોત-પોત્તાના ઘેર ગયા. નગરનાં સમસ્ત સ્્રી- 
પુરુષોને રાજાએ. કપડાં અને ઘરેણાંની પહેરામણી આપી. ઘેરઘેર વધામણાં વાગવા લાગ્યાં, ॥૩॥ 
જાચક જન જાચર્હિ જોઈ જોઈ । પ્રમુદિત રાઉ દેહિં સોઈ સોઈ ।॥ 
સેવક સકલ બજનિઆ નાના | પૂરન કિએ દાન સનમાના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-553 


જ મ 


યાચક લોકો જે જે માગે છે, વિશેષ પ્રસન્‍ન થઈને રાજા તેમને તે તે આપે છે. સઘળા સેવકો અને વા્જાવાળાઓને 
રાજાએ અનેક પ્રકારનાં દાન અને સન્માનથી સંતુષ્ટ કર્યા, ॥૪॥ 


દો૦- દેહિં અસીસ જોહારિ સબ ગાવહિં ગુન ગન ગાથ [| 
તબ ગુર ભૂસુર સહિત ગૃર્હે ગવનુ કીન્હ નરનાથ 1॥૩૫૧॥ 


બધા જુહાર કરીને આશિષ આપે છે અને ગુણસમૂહોની કથા ગાય છે. ત્યારે ગુરુ અને બ્રાહ્મણોસહિત રાજા 
દશરથજીએ મહેલમાં ગમન કર્યું. 1૩૫૧॥ 


ચૌ૦- જો બસિષ્ટ અનુસાસન દીન્હી | લોક બેદ બિધિ સાદર કીન્હી ॥ 
ભૂસુર ભીર દેખિ સબ રાની | સાદર ઉઠીં ભાગ્ય બડ જાની ।॥૧॥ 


વસિષ્ઠજીએ જે આજ્ઞા આપી, તેને લોક અને વેદની વિધિ પ્રમાણે રાજાએ આદરપૂર્વક પાળી. બ્રાહ્મણોની ભીડ જોઈને 
પોતાનું મોટું ભાગ્ય જાણીને બધી રાણીઓ આદર સાથે ઊઠી. ॥૧॥ 


પાય પખારિ સકલ અન્હવાએ | પૂજિ ભલી બિધિ ભૂપ જેવાંએ ॥ 
આદર દાન પ્રેમ પરિપોષે | દેત અસીસ ચલે મન તોષે ॥ર॥ 


ચરણ ધોઈને તેમણે સર્વેને સ્નાન કરાવ્યું અને રાજાએ સારી રીતે પૂજન કરી તેમને ભોજન કરાવ્યું, આદર, દાન 
અને પ્રેમથી પુષ્ટ થયેલા તેઓ સંતુષ્ટ મનથી આશીર્વાદ આપતાં ગયા. ॥ર॥ 


બહુ બિધિ કીન્ડિ ગાધિસુત પૂજા । નાથ મોહિ સમ ધન્ય ન દૂજા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-554 


કીન્ડિ પ્રસંસા ભૂપતિ ભૂરી | રાનિન્હ સહિત લીન્ડિ પગ ધરી ।॥૩ા 


રાજાએ ગાધિપુત્ર વિશ્વામિત્રજીની ઘણી રીતે પૂજા કરી અને કહ્યું- હે નાથ! મારા જેવો ધન્ય બીજો કોઈ નથી. રાજાએ 
તેમની બહુ પ્રશંસા કરી અને રાણીઓસહિત તેમની ચરણરજને ગ્રહણ કરી. ॥૩॥ 


ભીતર ભવન દીન્ડ બર બાસૂ | મન જોગવત રહ નૃપુ રનિવાસૂ ॥ 
પૂજે ગુર પદ કમલ બહોરી । કીન્ડિ બિનય ઉર પ્રીતિ ન થોરી ।૪॥ 
તેમને મહેલમાં ઊતરવા માટે ઉત્તમ સ્થાન આપ્યું, જેથી રાજા અને આખો રાણીવાસ તેમના મન મુજબ ચાલે 
(અર્થાત્‌ જેમાં રાજા અને મહેલની સર્વે રાણીઓ સ્વયં એમની ઇચ્છા મુજબ એમના આરામ તરફ દષ્ટિ રાખી શકે.) પછી 


રાજાએ ગુરુ વસિષ્ઠજીનાં ચરણકમળોની પૂજા અને વિનંતી કરી. તેમના હૃદયમાં પ્રીતિ ઓછી ન હતી (અર્થાત્‌ ઘણી 
પ્રીતિ હતી). ॥૪॥ 


દો૦- બધુન્હટ સમેત કુમાર સબ રનિન્હ સહિત મહીસુ | 
પુનિ પુનિ બંદત ગુર ચરન દેત અસીસ મુનીસુ ॥૩પર॥ 
વહુઓસહિત સર્વે રાજકુમાર અને સર્વે રાણીઓસહિત રાજા વારંવાર ગુરુજીના ચરણોની વંદના કરે છે અને મુનીશ્વર 
આશીર્વાદ આપે છે. ॥૩૫૨॥ 
ચૌ૦- બિનય કીન્ડિ ઉર અતિ અનુરાગેં | સુત સંપદા રાખિ સબ આગેં ॥ 
નેગુ માગિ મુનિનાયક લીન્હા | આસિરબાદુ બહુત બિધિ દીન્હા |૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-555 


રાજાએ અત્યંત પ્રેમપૂર્ણ હૃદયથી પુત્રોને અને સર્વે સમ્પતિને સામે મૂકીને [તેને સ્વીકાર કરવા માટે] વિનંતી કરી. 
પરંતુ મુનિરાજે [પુરોહિતના સંબંધે] ફક્ત પોતાનો યોગ્ય લાગો જ માગ્યો. અને ઘણી જાતના આશીર્વાદ આપ્યા. ॥૧॥ 
ઉર ધરિ રામહિ સીય સમેતા | હરષિ કીન્હ ગુર ગવનુ નિકેતા ॥ 
બિપ્રબધૂ સબ ભૂપ બોલાઈ | ચૈલ ચારુ ભૂષન પહિરાઈ [।ર॥ 
પછી સીતાજીસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીને હદયમાં રાખીને ગુરુ વસિષ્ઠજી હર્ષિત થઈને પોતાના સ્થાને ગયા. રાજાએ 
બધા બ્રાહ્મણોની સ્રીઓને તેડાવડાવી અને તેમને સુંદર સુદર વસ્્ર તથા આભૂષણ પહેરાવ્યાં. ॥ર॥ 
બહુરિ બોલાઇ સુઆસિનિ લીન્હી | રુચિ બિચારિ પહિરાવનિ દીન્હી ॥ 
નેગી નેગ જોગ સબ લેહીં | રુચિ અનુરૂપ ભૂપમનિ દેહી [॥ગા 
પછી સર્વે સૌભાગ્યવતીઓને (નગર આખાની સૌભાગ્યવતી બહેન, બેટી, ભાણેજ આદિને) તેડાવી અને એમની 
રુચિ જાણીને [તે મુજબ] તેમને પહેરામણી આપી. લાગાવાળા લોકો સર્વે પોતપોતાના લાગા મુજબ લે છે અને રાજાઓના 
શિરોમણિ દશરથજી એમની ઇંચ્છાનુસાર આપે છે. ॥૩॥ 
પ્રિય પાહુને પૂજ્ય જે જાને | ભૂપતિ ભલી ભાંતિ સનમાને ॥ 
દેવ દેખિ રઘુબીર બિબાહૂ | બરષિ પ્રસૂન પ્રસંસિ ઉછાહૂ ।૪॥ 
જે મહેમાનોને પ્રિય અને પૂજનીય માન્યા, તેમનું રાજાએ સારી રીતે સન્માન કર્યું. દેવજનો શ્રીરઘુનાથજીનો વિવાહ 
જોઈને, ઉત્સવની પ્રશંસા કરી ફૂલ વરસાવતાં - ॥૪॥ 


દો૦; ચલે નિસાન બજાઈ સુર નિજ નિજ પુર સુખ પાઈ ।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-556 


કહત પરસપર રમ જસુ પ્રેમ ન હૃદર્ય સમાઈ ॥।॥૩પગા 
નગારાં વગાડી અને પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરી પોતપોતાના લોકો તરફ ચાલ્યા. તેઓ એકબીજાને શ્રીરામજીનો યશ 
કહેતા જાય છે. હૃદયમાં પ્રેમ સમાતો નથી, ॥૩૫૩ા 
ચૌ૦- સબ બિધિ સબહિ સમદિ નરનાહૂ | રહા હૃદર્યેં ભરિ પૂરિ ઉછાહ્‌ ॥ 
જહેં રનિવાસુ તહાં પગુ ધારે | સહિત બહૂટિન્ડ કુર્બંર નિહારે ॥૧|॥ 
બધી રીતે બધાનો પ્રેમપૂર્વક આદર-સત્કાર કરી લીધા પછી રાજા દશરથજીના હૃદયમાં પૂર્ણ ઉત્સાહ (આનંદ) ભરાઈ 
ગયો. જ્યાં રાણીવાસ હતો ત્યાં તેઓ પધાર્યા અને વહુઓસહિત તેમણે કુમારોને જોયા. ॥૧॥ 
લિએ ગોદ કરિ મોદ સમેતા | કો કહિ સકઈ ભયઉ સુખુ જેતા ॥ 
બધુ સપ્રેમ ગોદ બેઠારી | બાર બાર હિય હરષિ દુલારી ।ર૨॥ 
રાજાએ આનંદસહિત પુત્રોને ખોળામાં બેસાડ્યા. તે સમયે રાજાને જેટલું સુખ મળ્યું તેને કોણ કહી શકે છે ? પછી 
પુત્રવધૂઓને પ્રેમસહિત ખોળામાં બેસાડી, વારંવાર હદયમાં હર્ષિત થઈને એમને લાડ (લાડકોડ) લડાવ્યા. ॥૨ર॥ 
દેખિ સમાજુ મુદિત રનિવાસૂ | સબ કે ઉર અનંદ કિયો બાસૂ ॥ 
કહેઉ ભૂપ જિમિ ભયઉ બિબાહૂ | સુનિ સુનિ હરષુ હોત સબ કાહૂ ગા 
આ સમાજ (સમારંભ) જોઈને રાણીવાસ પ્રસન્ન થઈ ગયો. સર્વેના હૃદયમાં આનંદે નિવાસ કરી લીધો. ત્યારે રાજાએ 
જે રીતે વિવાહ થયો હતો તે બધું કહ્યું. તેને સાંભળી-સાંભળીને હર કોઈને હર્ષ થાય છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-557 


જનક રાજ ગુન સીલુ બડાઈ । પ્રીતિ રીતિ સંપદા સુહાઈ ॥ 
બહુબિધિ ભૂપ ભાટ જિમિ બરની | રાની સબ પ્રમુદિત સુનિ કરની ॥૪॥ 


રાજા જનકના ગુણ, શીલ, મોટાઈ, પ્રીતિની રીતિ અને સોહામણી સંપત્તિનું વર્ણન રાજાએ ભાટની જેમ ઘણી રીતે 
કયું. જનકજીની કરણી સાંભળીને બધી રાણીઓ ઘણી પ્રસન્ન થઈ. ॥૪॥ 
દો૦- સુતન્ડ સમેત નહાઈ નૃપ બોલિ બિપ્ર ગુર ગ્યાતિ | 
ભોજન કીન્ડ અનેક બિધિ ઘરી પંચ ગઇ રાતિ ॥।૩૫૪॥ 
પુત્રોસહિત સ્નાન કરીને રાજાએ બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને કુટુમ્બીઓને બોલાવી અનેક પ્રકારનાં ભોજન કર્યા [આ બધું 
કરતાં કરતાં] પાંચ ઘડીની રાત્રિ વીતી ગઈ. ॥૩૫૪॥ 
ચૌ૦- મંગલગાન કરહિં બર ભામિનિ | ભૈ સુખમૂલ મનોહર જામિનિ ॥ 
અંચઈ પાન સબ કાહું પાએ | સ્્રગ સુગંધ ભૂષિત છબિ છાએ 1।૧॥ 
સુંદર ત્રીઓ મંગલગાન કરી રહી છે. તે રાત્રિ સુખની, મૂળ અને મનોહરિણી થઈ ગઈ. બધાએ આચમન કરીને 
પાન ખાધાં અને ફૂલોની માળા, સુર્ગધિત દ્રવ્વ આદિથી વિભૂષિત થઈને બધા શોભાથી છવાઈ ગયા. ॥૧॥ 
રામહિ દેખિ રજાયસુ પાઈ | નિજ નિજ ભવન ચલે સિર નાઈ ॥ 
પ્રેમુ પ્રમોદ્ુ બિનોદુ બડાઈ | સમઉ સમાજુ મનોહરતાઈ [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-558 


શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને અને આજ્ઞા પામીને બધા શીશ નમાવી પોત-પોતાના ઘેરે ચાલ્યા. ત્યાંના પ્રેમ, આનંદ, 
વિનોદ, મોટાઈ, સમય, સમાજ અને મનોહરતાને -॥ર॥ 
કહિ ન સક્હિં સત સારદ સેસૂ | બેદ બિરંચિ મહેસ ગનેસૂ ॥ 
સો મૈ કહોં કવન બિધિ બરની | ભૂમિનાગુ સિર ધરઈ કિ ધરની ॥૩ગા 
સેંકડો સરસ્વતી, શેષ, વેદ, બ્રહ્મા, મહાદેવજી અને ગણેશજી પણ નથી કહી શકતા. તો ભલા! હું તેને કઈ રીતે 
વખાણીને કહું ? ક્યાંય અળસિયું પણ ધરતીને માથે ધારણ કરી શકે છે? ॥ગા 
નૃપ સબ ભાંતિ સબહિ સનમાની | કહિ મૃદુ બચન બોલાઈ રાની ॥ 
બધૂ લરિકની પર ઘર આઈ ।| રાખેહુ નયન પલક કી નાઈ ।૪॥ 
રાજાએ બધાનું બધી રીતે સન્માન કરીને, કોમળ વચન કહીને રાણીઓને બોલાવી અને કહ્યું - વહુઓ હજી બાળક 
છે, પારકા ઘેર આવી છે. તેમને એ રીતે રાખજો જેમ નેત્રોને પાંપણો રાખે છે (જેમ પાંપણો નેત્રોની દરેક રીતે રક્ષા કરે 


ન 


છે અને તેમને સુખ પહોંચાડે છે, તેવી જ રીતે આમને સુખ પહોંચાડજો). ॥૪॥ 
દો૦: લરિકા શ્રમિત ઉનીદ બસ સયન ડકરાવહું જાઈ [| 
અસ કહિ ગે બેિશ્રામગુહીં રામ ચરન ચિતુ લાઇ 1।૩૫૫॥ 


છોકરાઓ થાકેલા છે, નિંદ્રાવશ થઈ રહ્યા છે, તેમને લઈ જઈને શયન કરાવો. એમ કહી રાજા શ્રીરામચન્દ્રજીના 
ચરણોમાં મન લગાવી વિશ્રામભવનમાં ચાલ્યા ગયા. ॥૩૫૫॥ 


ચૌ૦- ભૂપ બચન સુનિ સહજ સુહાએ | જરિત કનક મનિ પલંગ ડસાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-559 


સુભગ સુરભિ પય ફેન સમાના | કોમલ કલિત સુપેતીં નાના ॥૧॥ 
રાજાના સહજ-સ્વભાવથી જ સુંદર વચન સાંભળીને [રાણીઓએ] મણિઓથી જડેલા સુવર્ણના પલંગ પથરાવ્યા, 
[ગાદલાં પર] ગાયના દૂધના ફિણ જેવી સુંદર અને કોમળ અનેક સફેદ ચાદરો પાથરી. ॥૧॥ 
ઉપબરહન બર બરનિ ન જાહી | સ્્રગ સુગંધ મનિમંદિર માહી ॥ 
રતનદીપ સુર્ઠિં ચારુ ચેંદોવા | કહત ન બનઇ જાન જેૅહે જોવા ।૨॥ 
સુંદર ઓશીકાઓનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. મણિઓનાં મંદિરમાં ફૂલોની માળાઓ અને સુગંધી દ્રવ્યો સજાવેલાં 
સુંદર રત્નોના દીપકો અતે સુંદર ચંદરવાની શોભા કહેતાં નથી કહેવાઈ શકતી. જેને તે જોઈ હોય, તે જ જાણી શકે 
॥૨॥ 
સેજ સુચિર રચિ રામુ ઉઠાએ । પ્રેમ સમેત પલંગ પૌઢાએ ॥ 
અગ્યા પુનિ પુનિ ભાઇન્ડ દીન્ડી | નિજ નિજ સેજ સયન તિન્હ કીન્હી ॥ગા 
આ રીતે સુંદર શય્યા સજાવીને [માતાઓએ] શ્રીરામચન્દ્રજીને ઉઠાડ્યા અને પ્રેમસહિત પલંગ ઉપર પોઢાડ્યા - 
શ્રીરામજીએ વારંવાર ભાઈઓને આજ્ઞા આપી. પછી તે પણ પોત-પોતાની શય્યાઓ ઉપર સૂઈ ગયા. ॥૩॥ 
દેખિ સ્યામ મૃદુ મંજુલ ગાતા | કહહિં સપ્રેમ બચન સબ માતા ॥ 
મારગ જાત ભયાવનિ ભારી | કેહિ બિધિ તાત તાડકા મારી ॥૪॥ 


શ્રીરામજીના શ્યામ અને સુંદર કોમળ અંગોને જોઈને સર્વે માતાઓ પ્રેમસહિત વચન કહી રહી છે -હે તાત! માર્ગમાં 
જતાં તમે ઘણી ભયાવહ તાડકા રાક્ષસીને કઈ રીતે મારી? ॥૪॥ 


છે. 
છે; 


શ્રીરામચરિતમાનસ-560 


દો૦; ઘોર નિસાચર બિક્ટ ભટ સમર ગનહિં નહિ કાહુ | 
મારે સહિત સહાય કિમિ ખલ મારીચ સુબાહું ।૩૫૬॥ 


ઘણા ભયાનક રાક્ષસ, જે વિકટ યોદ્ધા હતા અને જેઓ યુદ્ધમાં કોઈને કશું જ ગણતા ન હતા, તે દષ્ટ મારીચ અને 
સુબાહુને તેમના સહાયકોસહિત તમે કેવી રીતે માર્યા? ॥૩૫૬॥ 


ચૌ૦- મુનિ પ્રસાદ બલિ તાત તુમ્હારી | ઈસ અનેક કરવરેં ટારી ॥ 
મખ રખવારી કરિ દુહું ભાઈ । ગુરુ પ્રસાદ સબ બિદ્યા પાઈ ।॥૧॥ 


હે તાત! હું ઓવારણા લઉ છું, મુનિની કૃપાથી જ ઈશ્વરે તમારી ઘણી જ આફતોને ટાળી દીધી. બંને ભાઈઓએ. 
યજ્ઞની રક્ષા કરીને ગુરુજીની કૃપાથી સર્વે વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરી; ॥૧॥ 


મુનિ તિય તરી લગત પગ ધૂરી | કીરતિ રહી ભુવન ભરિ પૂરી ॥ 
કમઠ પીઠિ પબિ ફૂટ કઠોરા | નૃપ સમાજ મહું સિવ ધનુ તોરા ।ર॥ 


ચરણોની રજ અડતાં જ મુનિપત્ની અહલ્યા તરી ગઈ. વિશ્વભરમાં આ કીર્તિ પૂર્ણરૂપેણ વ્યાપ્ત થઈ ગઈ. કાચબાની 
પીઠ, વ% અને પર્વતથી પણ કઠોર શિવજીના ધનુષને રાજાઓના સમાજમાં તમે તોડી નાખ્યું. ॥૨॥ 


બિસ્વ બિજ્ય જસુ જાનકિ પાઈ | આએ ભવન બ્યાહિ સબ ભાઈ ।॥ 
સકલ અમાનુષ કરમ તુમ્હારે । કેવલ કૌસિક કૃપાં સુધારે ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-561 


વિશ્વવિજયના યશને અને જાનકીને પામ્યા અને સર્વે ભાઈઓને પરણાવી ઘેર આવ્યા. તમારા બધાં કર્મો અમાનુષી 
છે (મનુષ્યની શક્તિ બહારનાં છે), જેને કેવળ વિશ્વામિત્રજીની કૃપાએ સુધાર્યા છે (સમ્પન્ન કર્યા છે). ॥૩॥ 


આજુ સુફ્લ જગ જનમુ હમારા | દેખિ તાત બિધુબદન તુમ્હારા ॥ 
જે દિન ગએ તુમ્હહિ બિનુ દેખે | તે બિરંચિ જનિ પારહિં લેખે ॥૪॥ 


હે તાત! તમારું ચન્દ્રમુખ જોઈને આજે અમારો જગતમાં જન્મ લેવો સફળ થયો. તમને જોયા વિના જે દિવસ વીત્યા 


છે, તેમને બ્રહ્મા ગણતરીમાં ન લે (અમારા આયુષ્યમાં સામેલ ન કરે).1૪॥ 
દો૦ રામ પ્રતોષી માતુ સબ કહિ બિનીત બર બેન [| 
સુમિરિ સંભુ ગુર બિપ્ર પદ કિએ નીદબસ નેન 1।૩૫૭॥ 
વિનયભર્યા ઉત્તમ વચન કહીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ સર્વે માતાઓને સંતુષ્ટ કરી. પછી શિવજી, ગુરુ અને બ્રાહ્મણોના 


જુ ક! 


ચરણોનું સ્મરણ કરી નેત્રોને નિંદ્રાને વશ કર્યા (અર્થાત્‌ તેઓ સૂઈ ગયા). ॥૩૫૭॥ 


ચૌ૦- નીદઉં બદન સોહ સુઠિ લોના | મનહું સાંઝ સરસીરુહ સોના ॥ 
ઘર ઘર કરહિ જાગરન નારી | દેહિ પરસપર મંગલ ગારી ।૧॥ 
ઊંઘમાં પણ એમનું અત્યંત સુંદર મુખડું એવું શોભી રહ્યું હતું, જાણે સંધ્યાના સમયનું લાલ કમળ શોભી રહ્યું હોય. 
સ્રીઓ ઘેર-ઘેર જાગરણ કરી રહી છે અને પરસ્પર (એકબીજીને) મંગળમય ફટાણાં ગાઈ રહી છે. ॥૧॥ 


પુરી બિરાજતિ રાજતિ રજની | રાની કહહિં બિલોકહું સજની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-562 


સુંદર બધુન્ડ સાસુ લૈ સોઈ | ફનિકન્ડ જનુ સિરમનિ ઉર ગોઈ ।ર॥ 
રાણીઓ કહે છે - હે સજની જુઓ, [આજે] રાત્રિની શોભા કેવી છે, જેથી અયોધ્યા વિશેષ શોભિત થઈ રહી છે. 
[આમ કહેતાં] સાસુઓ સુંદર વહુઓને લઈને સૂઇ ગઈ જાણે સર્પોએ પોતાના શીશ ઉપરના મણિઓને હૃદયમાં છુપાવી 
દીધાં હોય. ॥૨॥ 
પ્રાત પુનીત કાલ પ્રભુ જાગે | અરુનચૂડ બર બોલન લાગે ।॥ 
બંદિ માગધન્ડિ ગુનગન ગાએ ।| પુરજન દ્વાર જોહારન આએ 1૩ 
પ્રાતઃકાળે પવિત્ર બ્રાહ્મમુહૂતમાં પ્રભૂ જાગ્યા. ફૂકડા સુંદર-સુંદર બોલવા લાગ્યા. ભાટ અને માગધોએ ગુણોનું ગાન 
કર્યું તથા નગરના લોકો દ્વાર ઉપર જુહાર કરવા માટે આવ્યા. ॥૩॥ 
બંદિ બિપ્ર સુર ગુર પિતુ માતા | પાઇ અસીસ મુદિત સબ ભ્રાતા ॥ 
જનનિન્ડ સાદર બદન નિહારે | ભૂપતિ સંગ દ્વાર પગુ ધારે ।૪॥ 
બ્રાહ્મણો, દેવતાઓ, ગુરુ, (પિતા અને માતાઓની વંદના કરીને આશીર્વાદ પામીને સર્વે ભાઈ પ્રસન્‍ન થયા. 
માતાઓએ. આદર સાથે એમના મુખોને જોયા, પછી તેઓ રાજા સાથે દરવાજે (બહાર) પધાર્યા. ॥૪॥ 
દો૦- કીન્હડિ સૌચ સબ સહજ સુચિ સરિત પુનીત નહાઈ | 
પ્રાતક્રિયા કરિ તાત પરહિં આએ ચારિઉ ભાઈ 1[।૩૫૮॥ 


સ્વભાવથી જ પવિત્ર ચારેય ભાઈઓએ સર્વ શૌચાદિથી નિવૃત્ત થઈને પવિત્ર સરયૂ નદીમાં સ્નાન કર્યું અને 
પ્રાતઃક્રિયા (સંધ્યા-વંદનાદિ) કરીને તેઓ પિતાની પાસે આવ્યા, ॥૩૫૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-563 


નવાહન પારાયણ ત્રીજો વિશ્રામ 
ચૌ૦- ભૂપ બિલોકિ લિએ ઉર લાઈ । બૈઠે હરષિ રજાયસુ પાઈ ॥ 


દેખિ રામુ સબ સભા જુડાની | લોચન લાભ અવધિ અનુમાની ॥૧॥ 


રાજાએ જોતાં જ તેમને હૃદયે લગાડી દીધા. તત્પશ્ચાત્‌ તેઓ આજ્ઞા પામીને હર્ષિત થઈને બેસી ગયા. 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શન કરીને અને નેત્રોના લાભની બસ આ જ સીમા છે, એવું અનુમાન કરીને આખી સભા શીતળ 
થઈ ગઈ (અર્થાત્‌ બધાના ત્રણેય પ્રકારના તાપ સદાને માટે ટળી ગયા). ॥૧॥ 
પુનિ બસિષ્ટુ મુનિ કૌસિકુૃ આએ | સુભગ આસનન્હિ મુનિ બેઠાએ ॥ 
સુતન્હ સમેત પૂજિ પદ લાગે | નિરખિ રામુ દોઉ ગુર અનુરાગે ।ર૨॥ 
પછી મુનિ વસિષ્ઠજી અને વિશ્વામિત્રજી આવ્યા. રાજાએ તેમને સુંદર આસનો પર બેસાડ્યા અને પુત્રોસહિત તેમની 
પૂજા કરીને તેમના ચરણે પડ્યા. બંને ગુરુ શ્રીરામજીને જોઈને પ્રેમમાં મુગ્ધ થઈ ગયા. ॥૨॥ 
કહહિં બસિષ્ટ્ુ ધરમ ઇંતિહાસા | સુનહિં મહીસુ સહિત રનિવાસા ॥ 
મુનિ મન અગમ ગાધિસુત કરની | મુદિત બસિષ્ટ બિપુલ બિધિ બરની ॥ગા 
વસિષ્ઠજી ધર્મનો ઈતિહાસ કહી રહ્યા છે અને રાજા રાણીવાસસહિત સાંભળી રહ્યા છે. જે મુનિઓના મનને પણ 
અગમ્ય છે, એવી વિશ્વામિત્રજીની કરણીનું વસિષ્ઠજીએ આનંદિત થઈને અનેક રીતે વર્ણન કર્યું. ॥ગા 
બોલે બામદેઉ સબ સાંચી | કીરતિ ક્લિત લોક તિહું માચી ॥ 
સુનિ આનંદુ ભયઉ સબ કાહૂ | રામ લખન ઉર અધિક ઉછાહ્‌ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-564 


વામદેવજી બોલ્યા - આ સઘળી વાતો સત્ય છે. વિશ્વામિત્રજીની સુંદર કીર્તિ ત્રણેય લોકમાં છવાયેલી છે. આ 
સાંભળીને હરકોઈને આનંદ થયો. શ્રીરામ-લક્ષ્મણના હૃદયમાં અધિક ઉત્સાહ (આનંદ) થયો. ॥૪॥ 
દો૦- મંગલ મોદ ઉછાહ નિત જાર્હિ દિવસ એહિ ભાંતિ | 
ઉમગી અવધ અનંદ ભરિ અધિક અધિક અધિકાતિ ॥૩પલા 
નિત્ય મંગળ, આનંદ અને ઉત્સવ થાય છે, આ રીતે આનંદમાં દિવસો વીતતા જાય છે. અયોધ્યા આનંદથી ભરાઈને 
છલકાઈ ગઈ, આનંદની અધિકતા અધિકાઅધિક વધતી જ જઈ રહી છે. ॥૩૫૯॥ 
ચૌ૦- સુદિન સોધિ કલ કંકન છોરે | મંગલ મોદ બિનોદ ન થોરે ॥ 
નિત નવ સુખુ સુર દેખિ સિહાહી | અવધ જન્મ જાચહિં બિધિ પાહી ॥૧॥ 
સારો દિવસ (શુભ મુહૂર્ત) જોઈને સુંદર કંકણો (મીંઢળ) છોડવામાં આવ્યાં. મંગળ, આનંદ અને વિનોદ કંઈ ઓછા 
ન થયાં (અર્થાત્‌ ઘણા થયાં). આ રીતે નિત્ય નવા સુખને જોઈને દેવતા પ્રશંસા કરે છે અને અયોધ્યામાં જન્મ મેળવવા 
માટે બ્રહ્માજીને યાચના કરે છે. ॥૧॥ 
બિસ્વામિત્રુ ચલન નિત ચહહીં | રામ સપ્રેમ બિનય બસ રહહી ॥ 
દિન દિન સયગુન ભૂપતિ ભાઊ | દેખિ સરાહ મહામુનિરાઊ ॥।૨॥ 


વિશ્વામિત્રજી નિત્ય જવા (પોતાના આશ્રમ જવા) ઇચ્છે છે, પરંતુ રામચન્દ્રજીના સ્નેહ અને [વિનયને વશ થઈ રોકાઈ 
જાય છે. દિન-પ્રતિદિન રાજાનો સો ગણો ભાવ (પ્રેમ) જોઈને મહામુનિરાજ વિશ્વામિત્રજી એમની પ્રશંસા કરે છે. ॥ર॥ 


માગત બિદા રાઉ અનુરાગે | સુતન્ડં સમેત ઠાઢ ભે આગે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-565 


યઃ 


નાથ સકલ સંપદા તુમ્હારી | મૈ સેવકું સમેત સુત નારી ॥૩ગા 
અંતે જ્યારે વિશ્વામિત્રજીએ વિદાય માગી, ત્યારે રાજા પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા અને પુત્રોસહિત સામે ઊભા રહી ગયા. 


ન્‌ 


[તેઓ બોલ્યા -] હે નાથ! આ બધી સંપદા આપની છે. હું તો સ્રી-પુત્રોસહિત આપનો સેવક છું. ॥૩॥ 
કરબ સદા લરિકન્ડ પર છોહૂ | દરસનુ દેત રહબ મુનિ મોહૂ ॥ 
અસ કહિ રાઉ સહિત સુત રાની | પરેઉ ચરન મુખ આવ ન બાની ।૪॥ 


હે મુનિ! છોકરાં ઉપર સદા સ્નેહ રાખતા રહેજો અને મને પણ દર્શન આપતા રહેજો. આમ કહીને પુત્રો અને 
રાણીઓ સહિત રાજા દશરથજી વિશ્વામિત્રજીના ચરણોમાં પડી ગયા. [પ્રેમવિહ્ળ થઈ જવાને કારણે] તેમના મુખમાંથી 
વાત નથી નીકળતી. ॥૪॥ 


દીન્ડિ અસીસ બિપ્ર બહું ભાંતી | ચલે ન પ્રીતિ રીતિ કહિ જાતી ॥ 
રામુ સપ્રેમ સંગ સબ ભાઈ | આયસુ પાઈ ફિરે પહુંચાઈ ॥૫॥ 


બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ વિશ્ચામિત્રજીએ ઘણી જાતના આશીર્વાદ આપ્યા અને તેઓ ચાલી નીકળ્યા, પ્રીતિની રીતિ કહી નથી 
શકાતી. બધા ભાઈઓને સાથે લઈને શ્રીરામજી પ્રેમ સાથે તેમને વળાવી અને આજ્ઞા પામીને પાછા વળ્યા. ॥૫॥ 


શ્રી રામચરિત સાંભળવાનો અને ગાવાનો મહિમા 


દો૦- રામ રૂપુ ભૂપતિ ભગતિ બ્યાહુ ઉછાહુ અનંદુ 
જાત સરાહત મનહિં મન મુદિત ગાધિકુલચંદુ ॥૩૧૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-566 


ગાધિકુળના ચન્દ્રમા વિશ્વામિત્રજી ઘણા હર્ષ સાથે શ્રીરામચન્દ્રજીના રૂપ, રાજા દશરથજીની ભક્તિ, [ચારે 
ભાઈઓના] વિવાહ અને [બધાના] ઉત્સાહ અને આનંદને મનમાં ને મનમાં વખાણતાં જતા હતા, ॥૩૬૦॥ 
ચૌ૦- બામદેવ રઘુકુલ ગુર ગ્યાની | બહુરિ ગાધિસુત કથા બખાની ॥ 
સુનિ મુનિ સુજ્સુ મનહિં મન રાઊ | બરનત આપન પુન્ય પ્રભાઊ ॥૧॥ 


વામદેવજી અને રઘુકુળના ગુરુ જ્ઞાની વસિષ્ઠજીએ ફરી વિશ્વામિત્રજીની કથા વખાણીને કહી. મુનિનો સુંદર યશ 
સાંભળીને રાજા મનમાં ને મનમાં પોતાનાં પુણ્યોના પ્રભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ॥૧॥ 
બહુરે લોગ રજાયસુ ભયઊ 1। સુતન્હ સમેત નૃપતિ ગૃહ ગયઊ ।॥ 
જહં તર્હેં રામ બ્યાહું સબુ ગાવા | સુજ્સુ પુનીત લોક તિહું છાવા ॥૨॥ 
આજ્ઞા થઈ ત્યારે બધા લોકો [પોતપોતાના ઘેર] પાછા ફર્યાં. રાજા દશરથ પણ પુત્રોસહિત મહેલમાં પધાર્યા. જ્યાં 
ત્યાં બધા શ્રીરામચન્દ્રજીના વિવાહની ગાથાઓ ગાઈ રહ્યા છે. શ્રીરામચન્દ્રજીનો પવિત્ર સુયશ ત્રણેય લોકમાં છવાઈ 
ગયો. ॥૨॥ 
આએ બ્યાહિ રામુ ઘર જબ તેં | બસઈ અનંદ અવધ સબ તબ તેં ॥ 
પ્રભુ બિબાહ જ્સ ભયઉ ઉઘછાહૂ | સકહિ ન બરનિ ગિરા અહિનાહ્‌ૂ ॥ગા 


જ્યારથી શ્રીરામચન્દ્રજી વિવાહ કરીને ઘેર આવ્યા, ત્યારથી બધી જાતનો આનંદ અયોધ્યામાં આવીને વસવા લાગ્યો. 
પ્રભુના વિવાહમાં જેવો આનંદ-ઉત્સાહ થયો, તેને સરસ્વતી અને સર્પોના રાજા શેષજી પણ નથી કહી શકતા. ॥૩॥ 


કંબિકુલ જીવનું પાવન જાની | રામ સીય જસુ મંગલ ખાની ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-567 


તેહિ તે મૈં કછુ કહા બખાની | કરન પુનીત હેતુ નિજ બાની ।૪॥ 


શ્રીસીતારામજીના યશને કવિકુળના જીવનને પવિત્ર કરનારો અને મંગળની ખાણ જાણીને, એનાથી મેં પોતાની 
વાણીને પવિત્ર કરવા માટે કંઈ (થોડોક) વખાણીને કહ્યો છે. ॥૪॥ 
છં નિજ ગિરા પાવનિ કરન કારન રામ જસુ તુલસી કહ્યો | 
રઘુબીર ચરિત અપાર બારિધિ પારુ કબિ કૌને લદહ્યો ॥ 
ઉપબીત બ્યાહ ઉછાહ મંગલ સુનિ જે સાદર ગાવહી [| 
બેદેહિ રામ પ્રસાદ તે જન સર્બદા સુખુ પાવહી ।॥ 


પોતાની વાણીને પવિત્ર કરવા માટે તુલસીએ રામનો યશ કહ્યો છે. નહિ તો શ્રીરઘૂનાથજીનું ચરિત્ર અપાર સમુદ્ર 


છે, કયા કવિએ તેનો પાર પામ્યો છે? જે લોકો યજ્ઞોપવીત અને વિવાહના મંગળમય ઉત્સવનું વર્ણન આદર સાથે 
સાંભળીને ગાશે, તે લોકો શ્રીજાનકીજી અને શ્રીરામજીની કૃપાથી સદા સુખ પામશે. ॥૫॥ 
સો૦- સિય રઘુબીર બિબાહુ જે સપ્રેમ ગાવહિં સુનહિ | 

તિન્હ કહું સદા ઉછાહુ મંગલાયતન રામ જ્સુ ॥૩૧૧॥ 


શ્રીસીતાજી અને શ્રીરઘુનાથજીના વિવાહ-પ્રસંગને જે લોકો પ્રેમપૂર્વક ગાશે - સાંભળશે, તેમના માટે સદાય ઉત્સાહ 
આનંદ ને આનંદ જ છે; કેમકે શ્રીરામચન્દ્રજીનો યશ મંગળનું ધામ છે. ॥૩૬૧॥ 


ઇતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને પ્રથમઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-568 


કળિયુગનાં સંપૂર્ણ પાપોનો વિધ્વંસ કરનારો શ્રીરામચરિતમાનસનો આ પહેલો સોપાન સમાપ્ત થયો. 


(બાલકાંડ સમાપ્ત) 
માસપારાયણ, બારમો વિશ્રામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-569 


મંગલાચરણ 

માસપારાયણ 13 

માસપારાયણ 14 

માસપારાયણ 15 

માસપારાયણ 16 

નવાહ્‌ન પારાયણ 4 વિશ્રામ 
માસપારાયણ 17 

માસપારાયણ 18 

માસપારાયણ 19 

માસપારાયણ 20 

નવાહ્‌ન પારાયણ 5 વિશ્રામ 
માસપારાયણ 21 

મંગલાચરણ 

રામના રાજ્યાભિષેકની દેવતાઓનું વિક્ષેપ 
સરસ્વતીએ મંથરાનું મન ફેરવ્યું 
કેકેયીની કોપ ભવન મુલાકાત 
દશરથ-કૈકેયી સંવાદ અને દશરથનો શોક 
શ્રી રામ-કેકેયી સંવાદ 


અયોધ્યાકાંડ 
શ્રી રામ-દશરથ સંવાદ, અવધવાસી ઉદાસી 
શ્રી રામ-કૌસલ્યા સંવાદ 
શ્રી સીતા-રામ સંવાદ 
શ્રી રામ-કૌસલ્યા-સીતા સંવાદ 
શ્રી રામ-લક્ષ્મણ સંવાદ 
શ્રી લક્ષ્મણ-સુમિત્રા સંવાદ 
શ્રી રામજી, લક્ષ્મણજી, સીતાજી 
શ્રી રામ-સીતા-લક્ષ્મણ વનમાં 
શ્રી રામ નિષાદ દ્વારા સેવા આપતા 
લક્ષ્મણ-નિષાદ સંવાદ, શ્રી રામ-સીતા 
કેવટનો પ્રેમ અને ગંગા પાર 
પ્રયાગ પહોંચવું, ભારદ્વાજ સંવાદ પ્રેમ 
તાપસ પ્રકરણ 
યમુનાને વંદન, વનવાસીઓનો પ્રેમ 
શ્રી રામ-વાલ્મીકિ સંવાદ 
ચિત્રફૂટમાં રહેઠાણ, કોલ-ભીલો દ્વારા સેવા 
સુમંત્ર અયોધ્યા પરત ફરે છે અને શોક 
દશરથ-સુમંત્ર સંવાદ, દશરથ મૃત્યુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-570 


વશિષ્ઠ ત્ર્કષિ ભરતજીને બોલાવવા મોકલે છે 
શ્રી ભરત-શત્રુઘ્નનું આગમન અને શોક 
ભરત-કૌસલ્યા સંવાદ 

વશિષ્ઠ-ભરત સંવાદ, ચિત્રકૂટ જવું 
અયોધ્યાનાવાસીઓ સાથે શ્રીભરત-શત્રુઘ્ન 
નિષાદની શંકા અને સાવધાની 
ભરત-નિષાદની મુલાકાત અને સંવાદ 
ભરતજી પ્રયાગ અને ભરત-ભારદ્વાજ સંવાદ 
ભારદ્વાજે ભરતનું સ્વાગત કર્યું 

ઇન્દ્ર-ગુરુ સંવાદ 

ચિત્રફૂટના રસ્તે ભરતજી 

શ્રી સીતાજીનું સ્વપ્ન, શ્રી રામજીનું દુઃખ 

શ્રી રામજી લક્ષ્મણજીને સમજાવતા 
ભરતજીનું મંદાકિનીમાં સ્નાન, ચિત્રકૂટ ભરત 
ભરતજીનું વનવાસીઓએ કર્યું અભિવાદન 


શ્રી વશિષ્ઠનું પ્રવચન 

શ્રી રામ-ભરતાદીનો સંવાદ 

જનક્જીનું આગમન, કોલ કિરાતનું મિલન 
કૌસલ્યા સુનયના-સંવાદ 

જનક-સુનયના સંવાદ, ભરતજીનો મહિમા 
જનક-વશિષ્ઠાદી સંવાદ, ઇન્દ્રની ચિંતા 

શ્રી રામ-ભરત સંવાદ 

ભરતજીની તીર્થ જળ સ્થાપન ચિત્રકૂટ 

શ્રી રામ-ભરત-સંવાદ, પાદુકા પ્રદાન 
ભરતજી અયોધ્યા પાદુકાની સ્થાપના 
અયોધ્યાકાંડ સમાપ્ત 

પારાયણ વિધિ 

હનુમાન ચાલીસા 

રામાયણજીની આરતી. 

હનુમાન લલાકી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-571 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરીતમાનસ 
દ્વિતીય સોપાન 
અયોધ્યાકાંડ 
શ્લોક 
યસ્યાન્કે ચ વિભાતિ ભૂધરસુતા દેવાપગા મસ્તકે 
ભાલે બાલવિધુર્ગલે ચ ગરલં યસ્યોરસિ વ્યાલરાટ્ 
સોડ્યં ભૂતિવિભૂષણઃ સુરવરઃ સર્વાધિપઃ સર્વદા 
શર્વન સર્વગતઃ શિવઃ શશિનિભઃ શ્રીશંકરઃ પાતુ મામ્‌ ।૧॥ 
જેમના ખોળામાં હિમાચલસુતા પાર્વતીજી, મસ્તક ઉપર ગંગાજી, લલાટ પર દ્વિતીયાનો ચન્દ્રમા, કંઠમાં હળાહળ 
વિષ અને વક્ષઃસ્થળ ઉપર સર્પરાજ શેષજી સુશોભિત છે; તે ભસ્મથી વિભૂષિત, દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, સર્વેશ્વર, સંહારકર્તા 
[અથવા ભક્તોના પાપનાશક], સર્વવ્યાપક, કલ્યાણરૂપ, ચન્દ્રમાના જેવા શુભવર્ણ શ્રીશંકરજી સદાય મારી રક્ષા કરો. 
॥૧॥ 


પ્રસન્નતાં યા ન ગતાભિષેક્તસ્તથયા ન મમ્લે વનવાસદુઃખતઃ | 
મુખામ્બુજશ્રી રઘુનન્દનસ્ય મે સદાસ્તુ સા મૅંજુલમંગલપ્રદા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-572 


રઘુકુળને આનંદ આપનાર શ્રીરામચન્દ્રજીના મુખારવિંદની જે શોભા રાજ્યાભિષેકની વાત સાંભળીને ન તો 
પ્રસન્નતાને પામી અને ન વનવાસના દુઃખથી મલિન થઈ, તે આનંદમૂર્તિ ભગવાન શ્રીરામના મુખકમળની. છબી મારા 
માટે સદા સુંદર મંગળોને આપનારી થાય. ॥ર॥ 


નીલામ્બુજશ્યામલકોમલાંગમ સીતાસમારોપિતવામભાગમ્‌ 
પાણો મહાસાયકચારુચાપં નમામિ, રામ રઘુવંશનાથમ્‌ ॥ગા 


નીલા કમળ જેવા શ્યામ અને કોમળ જેમનાં અંગ છે, શ્રીસીતાજી જેમની ડાબી બાજુ બિરાજમાન છે અને જેમના 
હાથમાં અમોઘ બાણ અને સુંદર ધનુષ છે, તે રઘુવંશના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીને હું નમસ્કાર કરુ છુ. ॥ગા 


દો૦- શ્રીગુરુ ચરન સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુરું સુધારિ | 
બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયકુ ફલ ચારિ ।॥ 
શ્રીગુરુજીના ચરણકમળોની રજથી પોતાના મનરૂપી દર્પણને સ્વચ્છ કરીને હું શ્રીરઘુનાથજીના નિર્મળ યશનું વર્ણન 
કરુ છું, જે ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષને આપનાર છે. ॥૪॥ 
ચૌ૦- જબ તેં રામુ બ્યાહિ ઘર આએ । નિત નવ મંગલ મોદ બધાએ ॥ 
ભુવન ચારિદસ ભૂધર ભારી | સુકૃત મેઘ બરષહિં સુખ બારી ।૧|॥ 
જ્યારથી શ્રીરામચન્દ્રજી વિવાહ કરીને ઘેર આવ્યા, ત્યારથી [અયોધ્યામાં] નિત્ય નવાં નવાં આનંદ-મંગલ થઈ રહ્યાં 
છે અને આનંદનાં વધામણાં વાગી રહ્યાં છે. ચૌદ લોકરૂપી મોટા પર્વતો ઉપર પુણ્યરૂપી મેઘરાજા સુખરૂપી જળ વરસાવી 
રહ્યા છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-573 


રિધિ સિધિ સંપતિ નદીં સુહાઈ | ઉમગિ અવધ અંબુધિ કહું આઈ ॥ 
મુનિગન પુર નર નારિ સુજાતી | સુચિ અમોલ સુંદર સબ ભાંતી ॥ર૨॥ 


રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અને સંપત્તિરૂપી સોહામણી નદીઓ ઊભરાઈ-ઊભરાઈને અયોધ્યારૂપી સમુદ્રમાં આવીને મળી. નગરનાં 
સ્રી-પુરુષ ઉત્તમ જાતિના મણિઓનો સમૂહ છે, જે દરેક રીતે પવિત્ર, અમૂલ્ય અને સુંદર છે. ॥ર॥ 


કહિ ન જાઈ કછુ નગર બિભૂતી | જનુ એતનિઅ બિરંચિ કરતૂતી ॥ 
સબ બિધિ સબ પુર લોગ સુખારી | રામચંદ મુખ ચંદુ નિહારી ॥ગા 


નગરનું એશ્ચર્ય કંઈ કહી શકાતું નથી. એવું જણાય છે કે જાણે બ્રહ્માજીની કારીગરી બસ આટલી જ છે. સઘળા 
નગરનિવાસી શ્રીરામચન્દ્રજીના મુખચન્દ્રને જોઈને દરેક રીતે સુખી છે. ॥૩॥ 


મુદિત માતુ સબ સખી સહેલી | ફલિત બિલોકિ મનોરથ બેલી ॥ 
રામ રૂપુ ગુન સીલુ સુભાઊ 1। પ્રમુદિતિ હોઈ દેખિ સુનિ રાઊ 1॥૪॥ 


બધી માતાઓ અને સખી-સહેલીઓ પોતાની મનોરથ રૂપી વેલને ફળતી જોઈને આનંદિત છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના 
રૂપ, ગુણ, શીલ અને સ્વભાવને જોઈ-સાંભળી રાજા દશરથજી ઘણા જ આનંદિત થાય છે. ॥૪॥ 


રામના રાજ્યાભિષેકની તૈયારી, દેવતાઓનું વિક્ષેપ અને સરસ્વતીને તેમની પ્રાર્થના 


દો૦ સબ કે ઉર અભિલાષુ અસ કહહિં મનાઈ મહેસુ | 
આપ અછત જુબરાજ પદ રામહિ દ્દેઉ નરેસુ ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-574 


બધાયના હૃદયમાં એક જ અભિલાષા છે અને સૌ મહાદેવજીને મનાવીને પ્રાર્થના કરે છે કે રાજા પોતાની હયાતીમાં 
જ શ્રીરામચન્દ્રજીને યુવરાજ પદ આપી દે. ॥૧॥ 


ચૌ૦; એક સમય સબ સહિત સમાજા | રાજસભાં રઘુરાજુ બિરાજા ॥ 
સકલ સુકૃત મૂરતિ નરનાહુ | રામ સુજ્સુ સુનિ અતિહિ ઉછાહુ ॥૧॥ 
એક વેળાએ રઘુકુળના રાજા દશરથજીની પોતાના આખાય સમાજસહિત રાજસભામાં અનુપમ શોભા જણાતી 
હતી. મહારાજ સમસ્ત પુણ્યોની મૂર્તિ છે, તેમને શ્રીરામચન્દ્રજીનો સુંદર યશ સાંભળીને અત્યંત આનંદ થઈ રહ્યો છે. 
॥૧॥ 
નૃપ સબ રહહિં કૃપા અભિલાષેં | લોકપ કરહિં પ્રીતિ રૂખ રાખે ॥ 
તિભુવન તીનિ કાલ જગ માહીં | ભૂરિભાગ દસરથ સમ નાહી [।ર॥ 
બધા રાજાઓ દશરથજીની દયાદષ્ટિની વાટ જોઈ રહ્યા છે. પૃથ્વી, આકાશ, પાતાળ તેમજ સમસ્ત લોકપાલો પણ 
દશરથજીની મરજી જાણીને તેમની પ્રસન્નતા અર્થે સર્વ કરે છે, ત્રણેય ભુવનોમાં અને ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન ત્રણેય 
કાળોમાં વિશ્વભરમાં દશરથજીના જેવા મહાભાગ્યશાળી અન્ય કોઈ નથી. ॥ર॥ 
મંગલમૂલ રામુ સુત જાસૂ | જો કછુ કહિઅ થોર સબુ તાસૂ ॥ 
રર્ય સુભાર્ય મુકુરું કર લીન્હા | બદનુ બિલોકિ મુકૂુટુ સમ કીન્હા ॥૩ા 
મંગળોના મૂળ શ્રીરામચન્દ્રજી જેમના પુત્ર છે, તેમના માટે જે કંઈ કહેવાય તે ઘણું ઓછું છે. રાજાએ સ્વાભાવિક જ 
હાથમાં દર્પણ લીધું અને એમાં પોતાનું મોં જોઈને મુગટને સીધો કર્યોં. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-575 


શ્રવન સમીપ ભએ સિત કેસા | મનહું જરઠપનુ અસ ઉપદેસા ॥ 
નૃપ જુબરાજુ રામ કહું દેહૂ | જીવન જનમ લાહુ કિન લેહૂ ।૪॥ 
જોયું કે કાનની પાસેના વાળ ધોળા થઈ ગયા છે, જાણે ઘડપણ એવો ઉપદેશ કરી રહ્યું છે કે હે રાજન્‌! 
શ્રીરામચન્દ્રજીને યુવરાજપદ આપીને પોતાના જીવન અને જન્મનો લાભ કેમ નથી લેતા? ॥૪॥ 
દો૦) યહ બિચારું ઉર આનિ નૃપ સુદિનુ સુઅવસરુ પાઈ | 
પ્રેમ પુલકે તન મુદિત મન ગુરહિ સુનાયઉ જાઈ 1[।ર૨॥ 
હૃદયમાં આ વિચાર આવતાની સાથે યુવરાજ-પદ આપવાનો નિશ્ચય કરી રાજા દશરથજીએ. અત્યારે જ શુભ દિન 


અને સુંદર સમય જાણીને પ્રેમથી પુલકિત શરીરે, આનંદમગ્રન થઈને તે વિચાર ગુરુ વસિષ્ઠજી પાસે શીઘ્ર જઈ કહી 
સંભળાવ્યો. ॥ર॥ 


ચૌ૦- કહઈ ભુઆલુ સુનિઅ મુનિનાયક | ભએ રામ સબ બિધિ સબ લાયક ॥ 
સેવક સચિવ સકલ પુરબાસી | જે હમારે અરિ મિત્ર ઉદાસી ॥૧| 


રાજાએ કહ્યું - હે મુનિવર્ય! કુપા કરીને આ નિવેદન સાંભળો. શ્રીરામચન્દ્ર હવે સર્વ પ્રકારે સર્વ યોગ્ય થઈ ગયા છે. 
સેવક, મન્ત્રી, બધા નગરવાસીઓ અને જે અમારા શત્રુ, મિત્ર કે ઉદાસીન (તટસ્થ) છે - ॥૧॥ 


સબહિ રામુ પ્રિય જેહે બિધિ મોહી | પ્રભુ અસીસ જનુ તનુ ધરિ સોહી ॥ 
બિપ્ર સહિત પરિવાર ગોસાઈ | કરહિં છોહુ સબ રોૌરિહિ નાઈ ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-576 


બધાને શ્રીરામચન્દ્રજી એવા જ પ્રિય છે જેવા મને છે. [તેમના રૂપમાં] આપનો આશીર્વાદ જ જાણે શરીર ધારણ 
કરીને શોભિત થઈ રહ્યો છે. હે સ્વામી! બધાય બ્રાહ્મણ, પરિવારસહિત આપના જ જેવો એમના ઉપર સ્નેહ રાખે છે. 
॥ર॥ 


જે ગુર ચરન રેનુ સિર ધરહી | તે જનુ સકલ બિભવ બસ ડકરહીં ॥ 
મોહિ સમ યહુ અનુભયઉ ન દૂજે | સબુ પાયઉં રજ પાવનિ પૂજે ગા 
જે લોકો ગુરુના ચરણોની રજને શીશ ઉપર ધારણ કરે છે, તે જાણે સઘળાં એશ્ચર્યોને પોતાના વશમાં કરી લે છે. 


આનો અનુભવ મારા જેવો બીજા કોઈએ નથી કર્યો. આપની પવિત્ર ચરણરજની પૂજા કરીને મેં સર્વ કંઈ મેળવી લીધું. 
॥૩॥ 


અબ અભિલાષુ એકુ મન મોરે । પૂજિહે નાથ અનુગ્રહ તોરે ॥ 
મુનિ પ્રસન્‍ન લખિ સહજ સનેહૂ | કહેઉ નરેસ રજાયસુ દેહૂ 1૪॥ 


કો ક જ ક ક જ ક 

હવે મારા મનમાં એક જ અભિલાષા છે. હે નાથ! તે પણ આપના જ અનુગ્રહથી પુરી થશે. રાજાનો સહજ (સરળ) 
ને ઝૂ 6 ક નિ કડ ક ક પમ 
પ્રેમ જોઈને મુનિએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું - નરેશ! આજ્ઞા આપો. કહો, શું અભિલાષા છે ? ॥૪॥ 


દો૦- રાજન રાઉર નામુ જસુ સબ અભિમત દાતાર 
ફલ અનુગામી મહિપ મનિ મન અભિલાષુ તુમ્હાર ॥ગા 


હે રાજન્‌! આપનું નામ અને યશ જ સંપૂર્ણ મનવાંછિત વસ્તુઓને આપનાર છે. હે રાજાઓના મુગટમણિ! આપના 
મનની અભિલાષા ફળનું અનુગમન કરે છે (અર્થાત્‌ આપને તો ઈચ્છા કર્યા પૂર્વે જ ફળ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે). ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-577 


ચૌ૦- સબ બિધિ ગુરુ પ્રસન્‍ન જિર્યે જાની | બોલેઉ રાઉ રરહૅસિ મૃદુ બાની ॥ 

નાથ રામુ કરિઅહિં જુબરાજૂ | કહિઅ કૃપા કરિ કરિઅ સમાજૂ ।॥૧॥ 

પોતાના ચિત્તમાં ગુરુજીને બધી રીતે પ્રસન્‍ન જાણીને, હર્ષિત થઈને રાજા કોમળ વાણીમાં બોલ્યા - હે નાથ! 
શ્રીરામચન્દ્રને યુવરાજ કરો, કૃપા કરીને આજ્ઞા આપો તો તેયારી કરીએ. ॥૧॥ 

મોહિ અછત યહુ હોઈ ઉછાહ્‌ૂ | લહહિં લોગ સબ લોચન લાહૂ ॥ 

પ્રભુ પ્રસાદ સિવ સબઈ નિબાહીં | યહ લાલસા એક મન માહીં ॥ર૨॥ 

મારી હયાતીમાં જ આ આનંદ-ઉત્સવ થઈ જાય, [જેથી] સર્વ લોકો પોતાનાં નેત્રોનો લાભ પ્રાપ્ત કરે. પ્રભુના 


(આપના) પ્રસાદથી શિવજીએ સર્વ કંઈ નભાવી લીધું (સર્વે ઇચ્છાઓ પુર્ણ કરી દીધી), કેવળ આ જ એક લાલસા મનમાં 
રહી ગઈ છે. ॥૨॥ 


પુનિ ન સોચ તનુ રહઉ કિ જાઊ | જેહિં ન હોઈ પાછે પછિતાઊ ॥ 

સુનિ મુનિ દસરથ બચન સુહાએ | મંગલ મોદ મૂલ મન ભાએ 1।૩॥ 

આ લાલસા પરિપૂર્ણ થઈ ગયા પછી કોઈ શોક નહીં રહે. શરીર રહે કે જતું રહે પણ આ કારણે મને પાછળથી 
પસ્તાવો ન થાય. દશરથજીનાં મંગળ અને આનંદનાં મૂળ સુંદર વચન સાંભળીને મુનિ મનમાં ઘણા પ્રસન્‍ન થયા. ॥ગા 
સુનુ નૃપ જાસુ બિમુખ પછિતાહીં । જાસુ ભજન બિનુ જરનિ ન જાહી ॥ 

ભયઉ તુમ્હાર તનય સોઈ સ્વામી | રામુ પુનીત પ્રેમ અનુગામી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-578 


ક 


[વસિષ્ઠજીએ કહ્યું -] હે રાજન્‌! સાંભળો, જેનાથી વિમુખ થઈને લોકો પસ્તાય છે અને જેમના ભજન વિના અંતરની 
બળતરા મટતી નથી, તે જ સ્વામી (સર્વલોક મહેશ્વર) શ્રીરામજી આપના પુત્ર થયા છે, તેઓ પવિત્ર પ્રેમના અનુગામી 
છે. [શ્રીરામજી પવિત્ર પ્રેમની પાછળ-પાછળ ચાલનારા છે, એટલે જ પ્રેમવશ આપના પુત્ર થયા છે.] ॥૪॥ 
દો૦: બેગિ બિલંબુ ન કરિઅ નૃપ સાજિઅ સબુઈ સમાજુ | 

સુદિન સુમંગલુ તબહિં જબ રામુ હોહિં જુબરાજુ [૪॥ 
હે રાજન્‌! હવે મોડું ન કરો, શીઘ્ય સઘળો સામાન તેયાર કરો, શુભ દિવસ અને સુંદર મંગળ ત્યારે જ છે જ્યારે 
શ્રીરામચન્દ્રજી યુવરાજ થઈ જાય (અર્થાત્‌ તેમના અભિષેકને માટે બધા દિવસ શુભ અને મંગળમય છે). ॥૪॥ 
ચૌ૦- મુદિત મહીપતિ મંદિર આએ ।| સેવક સચિવ સુમંત્રુ બોલાએ ॥ 
કહિ જ્યજીવ સીસ તિન્હ નાએ | ભૂપ સુમંગલ બચન સુનાએ 1।॥૧|॥ 
રાજા આનંદિત થઈને મહેલમાં આવ્યા અને સેવકો દ્વારા સુમન્ત્ર આદિ મંત્રિઓને તેડાવ્યા. એ લોકોએ આવીને 


'જય જીવ" કહીને શીશ નમાવ્યાં. ત્યારે રાજાએ સુંદર મંગળમય વચન (શ્રીરામજીને યુવરાજપદ આપવાનો પ્રસતાવ) 
તેઓને કહી સંભળાવ્યાં. ॥૧॥ 


જોં પાંચહિ મત લાગૈ નીકા | કરહુ હરષિ હિર્ય રામહિ ટીકા ।ર॥ 


[અને કહ્યું -] જો આપ સૌ પંચોને આ મત ઠીક લાગે તો હૃદયમાં હરખાઈને આપ સૌ શ્રીરામચન્દ્રજીનું રાજતિલક 
કરો. ॥૨॥ 


મંત્રી મુદિત સુનત પ્રિય બાની | અભિમત બિરવેં પરેઉ જનુ પાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-579 


બિનતી સચિવ કરહિં કર જોરી | જિઅહુ જગતપતિ બરિસ કરોરી ॥૩ા 
આ પ્રિય વાણીને સાંભળતાં જ મંત્રી એવા આનંદિત થયા જાણે તેમના મનોરથરૂપી છોડને જળ મળી ગયું હોય. 
મંત્રી હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે હે જગત્પતિ! આપ કરોડો વર્ષ જીવો, ॥૩॥ 
જગ મંગલ ભલ કાજુ બિચારા | બેગિઅ નાથ ન લાઈઅ બારા ॥ 
નૃપહિ મોદુ સુનિ સચિવ સુભાષા | બઢત બૌોંડ જનુ લહી સુસાખા ।૪॥ 
આપે જગત આખાનું મંગળ કરનારું ભલું કાર્ય વિચાર્યું છે. હે નાથ! શીઘ્રતા કરો, મોડું ન કરો. મન્ત્રીઓની સુંદર 
વાણી સાંભળીને રાજાને એવો આનંદ થયો જાણે વધતી જતી વેલ સુંદર ડાળીનો આધાર પામી ગઈ હોય. ॥૪॥ 
દો૦- કહેઉ ભૂપ મુનિરાજ કર જોઈ જોઈ આયસુ હોઈ [| 
રામ રાજ અભિષેક હિત બેગિ કરહુ સોઈ સોઈ ॥।૫॥ 
રાજાએ કહ્યું - શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજ્યાભિષેકને માટે મુનિરાજ વસિષ્ઠજીની જે જે આજ્ઞા થાય, તે જ આપ લોક 
સઘળું તુરંત કરો. ॥૫॥ 
ચૌ૦- હરષિ મુનીસ કહેઉ મૃદુ બાની | આનહુ સકલ સુતીરથ પાની ॥ 
ઔષધ મૂલ ફૂલ ફલ પાના | કહે નામ ગનિ મંગલ નાના ।॥૧॥ 


જન € 


મુનિરાજે હર્ષિત થઈને કોમળ વાણીમાં કહ્યું કે સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠ તીર્થોનું જળ લઈ આવો. પછી તેમણે સર્વ ઔષધિ, મૂળ, 
ફળ અને પાન-પત્ર આદિ અનેક માંગલિક વસ્તુઓનાં નામ ગણીને કહ્યાં, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-580 


ચામર ચરમ બસન બહું ભોંતી | રોમ પાટ પટ અગનિત જાતી ॥ 
મનિગન મંગલ બસ્તુ અનેકા । જો જગ જોગુ ભૂપ અભિષેકા ॥।ર॥ 
ચામર, મૃગચર્મ, અનેક પ્રકારનાં વસ્ત્ર, અસંખ્ય જાતોનાં ઊની અને રેશમી કપડાં, [અનેક પ્રકારના] મણિઓ. (રત્ન) 
તથા બીજી પણ ઘણીબધી મંગળ વસ્તુઓ, જે જગતમાં રાજ્યાભિષેકને યોગ્ય હોય છે [બધીય મંગાવવાની એમને 
આજ્ઞા આપી]. ॥૨॥ 
બેદ બિદિત કહિ સકલ બિધાના | કહેઉ રચહુ પુર બિબિધ બિતાના ॥ 
સફલ રસાલ પૂગફલ કેરા | રોપહુ બીથિન્ડ પુર ચહું ફેરા ॥૩॥ 
મુનિએ વેદોમાં કહેલા બધા વિધાન બતાવીને કહ્યું - નગરમાં ઘણા જ મંડપ (ચંદરવા) સજાવો. ફળોસહિત આંબો, 
સોપારી અને કેળાનાં વૃક્ષ નગરની શેરીઓમાં ચારેય તરફ રોપી દો. ॥૩॥ 
રચહુ મંજુ મનિ ચૌકે ચારૂ | ક્હહુ બનાવન બેગિ બજારૂ ॥ 
પૂજહુ ગનપતિ ગુર કુલદેવા | સબ બિધિ કરહુ ભૂમિસુર સેવા 1॥૪॥ 
સુંદર માણિઓના મનોહર ચોક પુરાવો અને બજારને તરત જ શણગારવા કહી દો. શ્રીગણેશજી, ગુરુ અને 
કુળદેવતાની પૂજા કરો અને ભૂદેવ બ્રાહ્મણોની બધી રીતે સેવા કસે. ॥૪॥ 
દો૦: ધ્વજ પતાક તોરન કલસ સજહું તુરગ રથ નાગ [| 
સિર ધરિ મુનિબર બચન સબુ નિજ નિજ કાજહિ લાગ 1॥।1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-581 


ધ્વજા, પતાકા, તોરણ, કળશ, ઘોડા, રથ અને હાથી બધાને સજાવો. માંનેશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીનાં વચનોને શિરોધાર્ય 
કરીને બધા લોકો પોતપોતાના કામમાં લાગી ગયા. ॥૧॥ 


ચૌ૦- જો મુનીસ જેહે આયસુ દીન્હા | સો તેહિ કાજુ પ્રથમ જનુ કીન્હા ॥ 
બિપ્ર સાધુ સુર પૂજ્ત રાજા | કરત રામ હિત મંગલ કાજા ।૧| 


જ એ 


મુનીશ્વરે જેને જે કામ માટે આજ્ઞા આપી, તે કાર્ય તેણે એટલી શીદ્રતાથી કરી નાખ્યું કે જાણે અગાઉથી કરી રાખ્યું 

હંતું. રાજા બ્રાહ્મણ, સાધુ અને દેવતાઓને પૂજી રહ્યા છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીને માટે બધાં મંગળકાર્યો કરી રહ્યા છે. ॥૧॥ 
સુનત રામ અભિષેક સુહાવા | બાજ ગહાગહ અવધ બધાવા ।॥ 

રામ સીય તન સગુન જનાએ | ફરકહિં મંગલ અંગ સુહાએ ॥।ર૨॥ 

શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજ્યાભિષેકની સૌહામણી ખબર સાંભળતાં જ અવધ આખાયમાં મોટી ધામધુમથી વધામણાં 


વાગવા લાગ્યાં. શ્રીરામચન્દ્રજી અને શ્રીસીતાજીના શરીરમાં પણ શુભ શુકન સૂચિત થયાં. તેમનાં સુંદર મંગળ અંગો 
ફરકવા લાગ્યાં. ॥૨॥ 


પુલકિ સપ્રેમ પરસપર કહહી | ભરત આગમનુ સૂચક અહહી ।॥ 
ભએ બહુત દિન અતિ અવસેરી | સગુન પ્રતીતિ ભેંટ પ્રિય કેરી ॥૩॥ 


પુલકિત થઈને તે બંને પ્રેમસહિત એકબીજાને કહે છે કે આ બધાં શુકન ભરતના આવવાની સુચના આપનારાં છે. 
[તેમને મામાના ઘેર ગયે] ઘણા દિવસ થઈ ગયા; ઘણી જ ચિંતા-બેચેની થઈ . રહી છે (વારંવાર તેમને મળવાની યાદ 
મનમાં આવે છે). શુકનોથી પ્રિય(ભરત)ને મળવાનો વિશ્વાસ થાય છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-582 


ભરત સરિસ પ્રિય કો જગ માહીં | ઇહઈ સગુન ફલુ દૂસર નાહીં ॥ 
રામહિ બંધુ સોચ દિન રાતી | અંડન્ડિ કમઠ હૃદઉ જેહિ ભાંતી ॥૪॥ 
ભરત સમાન જગતમાં [અમને] કોણ પ્રિય છે ! શુકનનું બસ, આ જ ફળ છે, બીજું નથી. શ્રીરામચન્દ્રજીને પોતાના 
ભાઈ ભરતનું દિવસ-રાત એવી રીતે ચિંતન રહે છે જેવી રીતે કાચબાનું હૃદય ઇડાંમાં રહે છે. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ અવસર મંગલુ પરમ સુનિ રહૈંસેઉ રનિવાસુ | 
સોભત લખિ બિધુ બઢત જનુ બારિધિ બીચિ બિલાસુ ॥૭॥ 
આ સમયે આ પરમ મંગળ સમાચાર સાંભળીને આખો રાણીવાસ હરખાઈ ઊઠ્યો, જેમ ચન્દ્રમાને વધતો જોઈને 
સમુદ્રમાં લહેરોનો વિલાસ (આનંદ) સુશોભિત થાય છે. ॥૭॥ 
ચૌ૦- પ્રથમ જાઈ જિન્ડ બચન સુનાએ | ભૂષન બસન ભૂરિ તિન્ડ પાએ ॥ 
પ્રેમ પુલકિ તન મન અનુરાગી | મંગલ કલસ સજન સબ લાગી ।॥૧॥ 
સૌથી પહેલા [રાણીવાસમાં] જઈને જેમણે આ વચન (સમાચાર) સંભળાવ્યાં, તેઓ ઘણાં આભૂષણ અને વસ્ત્રો 


પામ્યાં. રાણીઓનાં શરીર પ્રેમથી પુલકિત થઈ ઊઠ્યાં અને મન પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. તે બધી મંગળકળશ સજાવવા 
લાગી. ॥૧॥ 


ચૌકેૅ ચારુ સુંમિર્ત્રા પૂરી | મનિમય બિબિધ ભાંતિ અતિ રૂરી ॥ 
આનંદ મગન રામ મહતારી | દિએ દાન બહું બિપ્ર હંકારી ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-583 


સુમિત્રાજીએ મણિઓના ઘણી જાતના સુંદર અને મનોહર ચોક પૂર્યા, આનંદમાં મગ્ન થયેલાં શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા 
કૌશલ્યાજીએ બ્રાહ્મણોને બોલાવી ઘણાં દાન આપ્યાં, ॥૨॥ 


પૂજી ગ્રામદેબિ સુર નાગા | કહેઉ બહોરિ દેન બલિભાગા ।॥ 
જેહિ બિધિ હોઈ રામ કલ્યાનુ | દેહુ દયા કરિ સો બરદાનુ ॥૩॥ 


તેઓએ ગ્રામદેવીઓ, દેવતાઓ અને નાગોની પૂજા કરી અને પછી બલિભેટ આપવાનું કહ્યું (અર્થાત્‌ કાર્ય સિદ્ધ થયા 
પછી ફરીથી પૂજા કરવાની માનતા માની); અને પ્રાર્થના કરી કે જે રીતે શ્રીરામચન્દ્રજીનું કલ્યાણ થાય, દયા કરીને એવું 
જ વરદાન આપો. ॥૩॥ 
ગાવર્હિં મંગલ કોકિલબયની | બિધુબદની મૃગસાવકનયની ॥।૪॥ 
કોયલ જેવી મીઠી વાણીવાળી, ચન્દ્રમાના જેવી મુખવાળી અને હરણના બચ્ચાનાં જેવાં નેત્રોવાળી સ્રીઓ મંગળગાન 
કરવા લાગી. ॥૪॥ 
દો૦ રામ રાજ અભિષેકુ સુનિ હિર્ય હરપષપે નર નારિ [| 
લગે સુમંગલ સજન સબ બિધિ અનુકૂલ બિચારિ ।॥૮॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનો રાજ્યાભિષેક સાંભળીને બધાં સ્ત્રી-પુરુષ હૃદયમાં હરખાઈ ઊઠ્યાં અને વિધાતાને પોતાના 
સાનુકૂળ સમજીને બધા સુંદર મંગળ-સાજ સજાવવા લાગ્યા. ॥૮॥ 
ચૌ૦- તબ નરનાહેં બસિષ્ઠુ બોલાએ | રામધામ સિખ દેન પઠાએ ।॥ 
ગુર આગમનુ સુનત રઘુનાથા | દ્વાર આઈ પદ નાયઉ માથા ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-584 


ત્યારે રાજાએ વસિષ્ઠજીને તેડાવ્યા અને શિખામણ (સમયોચિત ઉપદેશ) આપવા માટે શ્રીરામચન્દ્રજીના મહેલમાં 
મોકલ્યા. ગુરુનું આગમન સાંભળતાં જ શ્રીરઘુનાથજીએ. દરવાજે આવીને તેમના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥૧॥ 


સાદર અરઘ દેઈ ઘર આને | સોરહ ભાંતિ પૂજિ સનમાને ॥ 
ગહે ચરન સિય સહિત બહોરી | બોલે રામુ કમલ કર જોરી ।ર૨॥ 


આદરપૂર્વક અર્ઘ્ય આપીને તેમને ઘરમાં લાવ્યા અને ષોડશોપચારથી પૂજન કરીને એમનું સન્‍માન કર્યું. પછી 
સીતાજીસહિત તેમના ચરણસ્પર્શ કર્યા અને કમળસમાન બંને હાથ જોડીને શ્રીરામજી બોલ્યા- ॥૨॥ 


સેવક સદન સ્વામિ આગમનૂ | મંગલ મૂલ અમંગલ દમનૂ ॥ 
તદપિ ઉચિત જનુ બોલિ સપ્રીતી | પઠઈઅ કાજ નાથ અસિ નીતી ॥૩ા 


જોકે સેવકના ઘેર સ્વામીનું પધારવું એ મંગળોનું મૂળ અને અમંગળોને નાશ કરનારું હોય છે. તો પણ હે નાથ! 
ઉચિત તો એ જ હતું કે પ્રેમપૂર્વક દાસને જ કાર્ય માટે બોલાવી લેતા; એ જ નીતિ છે. ॥૩॥ 


પ્રભુતા તજિ પ્રભુ કીન્હ સનેહૂ | ભયઉ પુનીત આજુ યહું ગેહૂ ॥ 
આયસુ હોઇ સો કરૌ ગોસાઈ | સેવકુ લહઈ સ્વામિ સેવકાઈ ।૪॥ 


પરંતુ પ્રભુએ (આપે) પ્રભુતા છોડીને (સ્વયં અહીં પધારીને) જે સ્નેહ ક્યોં, એથી આજે આ ઘર પવિત્ર થઈ ગયું. હે 
ગોસાઇ ! [હવે] જે આજ્ઞા હોય, હું એ જ કરુ. સ્વામીની સેવામાં જ સેવકની શોભા છે. ॥૪॥ 


દો૦ સુનિ સનેહ સાને બચન મુનિ રઘુબરહિ પ્રસંસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-585 


રામ કસ ન તુમ્હ કહહુ અસ હંસ બંસ અવતંસ [લા 
[શ્રીરામચન્દ્રજીના] પ્રેમમાં તરબોળ થયેલાં વચનોને સાંભળી મુનિ વસિષ્ઠજીએ શ્રીરઘુનાથજીની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું 
કે હે રામ ભલા! આપ આવું કેમ ન કહો. આપ સૂર્યવંશના ભૂષણ જે છો. ॥૯॥ 
ચૌ૦- બરનિ રામ ગુન સીલુ સુભાઊ | બોલે પ્રેમ પુલકિ મુનિરાઊ ॥ 
ભૂપ સજેઉ અભિષેક સમાજૂ | ચાહત દેન તુમ્હહિ જુબરાજૂ ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણ, શીલ અને સ્વભાવની પ્રશંસા કરી, મુનિરાજ પ્રેમથી પુલકિત થઈને બોલ્યા - [હે રામચન્દ્રજી] 
રાજા (ઇશરથજી)એ રાજ્યાભિપેકની તેયારી કરી છે. તેઓ આપને યુવરાજ પદ આપવા ઇચ્છે છે. ॥૧॥ 
રામ કરહુ સબ સંજમ આજૂ | જો બિધિ કુસલ નિબાહે કાજૂ ॥ 
ગુરુ સિખ દેઇ રાય પહિં ગયઊ | રામ હૃદર્યું અસ બિસમઉ ભયઊ. 1।ર॥ 
[માટે] હે રામજી! આજે આપ [ઉપવાસ, હવન આદિ વિધિપૂર્વક] સર્વે સંયમ કરો જેથી વિધાતા કુશળપૂર્વક આ 


કાર્યને પાર પાડી દે (સફળ કરી દે). ગુરુજી બોધ આપીને રાજા દશરથજીની પાસે ચાલ્યા ગયા. શ્રીરામચન્દ્રજીના હૃદયમાં 
[આ સાંભળીને] આ વાતનું આશ્ચર્ય થયું કે - 


જનમે એક સંગ સબ ભાઈ | ભોજન સયન કેલિ લરિકાઈ ॥ 
કરનબેધ ઉપબીત બિઆહા | સંગ સંગ સબ ભએ ઉછાહા ॥ગા 


અમે બધા ભાઈ એક જ સાથે જન્મ્યાં; ખાવું, ઊંધવું, બાળપણનાં રમત-ગમત, કર્ણછેદન, યજ્ઞોપવીત અને વિવાહ 
આદિ ઉત્સવો સર્વે સાથે-સાથે જ થયા, ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-586 


બિમલ બંસ યું અનુચિત એકૂ | બંધુ બિહાઇ બડેહિ અભિષેકૂ ॥ 
પ્રભુ સપ્રેમ પછિતાનિ સુહાઈ | હરઉ ભગત મન કે કુટિલાઈ ।૪॥ 


બ” ન 


પરંતુ આ નિર્મળ વંશમાં આ એક અનુચિત વાત થઈ રહી છે કે બીજા બધા ભાઈઓને છોડીને રાજ્યાભિષેક એક 
મોટાનો જ (મારો જ) થાય છે. [તુલસીદાસજી કહે છે કે] પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનો આ સુંદર પ્રેમપૂર્ણ પસ્તાવો ભક્તોના 
મનની કુટિલતાનું હરણ કરે. ॥૪॥ 
દો૦; તેહિ અવસર આએ લખન મગન પ્રેમ આનંદ [| 
સનમાને પ્રિય બચન કહિ રઘુકુલ ડકેર્વ ચંદ ॥૧૦॥। 


તે જ સમયે પ્રેમ અને આનંદમાં મગ્ન લક્ષ્મણજી આવ્યા. રઘુકુળરૂપી કુમુદને ખિલવનારા ચન્દ્રમા શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
પ્રિય વચન કહીને એમનું સન્માન કર્યું. 1૧૦॥ 


ચૌ૦- બાજહિ બાજને બિબિધ બિધાના | પુર પ્રમોદુ નર્હિ જાઇ બખાના ॥ 
ભરત આગમનુ સકલ મનાવહિ | આવહું બેગિ નયન ફલુ પાવહિં ॥૧॥ 


ઘણી જાતનાં વાજાં વાગી રહ્યાં છે. નગરના અતિશય આનંદનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. બધાય લોકો ભરતજીનું 
આગમન ઇચ્છી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે તેઓ પણ શીઘ્ય આવે અને [રાજ્યાભિષેકનો ઉત્સવ જોઈને] નેત્રોનું ફળ 
પ્રાપ્ત કરે. ॥૧॥ 


હાટ બાટ ઘર ગલી અથાઈ | કહહિં પરસપર લોગ લોગાઈ ।॥ 
કાલિ લગન ભલિ કેતિક બારા | પૂજિહે બિધિ અભિલાષુ હમારા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-587 


ભ કે 


બજાર, રસ્તા, ઘર, શેરી અને ઓટલાઓ ઉપર (યત્ર તત્ર) પુરૃષો અને સ્ત્રીઓ પરસ્પર વાતો કરે છે કે કાલે તે શુભ 
મુહૂર્ત કેટલા વાગે છે જ્યારે વિધાતા અમારી અભિલાષા પૂરી કરશે!॥૨॥ 


કનક સિંઘાસન સીય સમેતા | બેઠહિં રામુ હોઈ ચિત ચેતા ॥ 
સકલ કહહિ કબ હોઈહિ કાલી | બિઘન મનાવહિં દેવ કુચાલી ॥૩ા 


જ્યારે સીતાજીસહિત શ્રીરામચન્દ્રજી સુવર્ણના સિંહાસન ઉપર બિરાજશે અને આપણી મનોકામના પૂરી થશે. અહીં 
તો બધા આ કહી રહ્યા છે કે કાલ ક્યારે થશે, બીજી તરફ કુચક્રી દેવતા વિઘ્ન મનાવી (ઇચ્છી) રહ્યા છે. ॥૩॥ 
તિન્હહિ સોહાઈ ન અવધ બધાવા | ચોરહિ ચંદિનિ રાતિ ન ભાવા ॥ 
સારદ બોલિ બિનય સુર કરહી | બારહિં બાર પાય લૈ પરહી ।૪॥ 
તેમને (દેવતાઓને) અવધનાં વધામણાં નથી ગમતાં, જેમ ચોરને ચાંદની રાત નથી ગમતી. સરસ્વતીજીને બોલાવી, 
દેવતા વિનય કરી રહ્યા છે અને વારંવાર એમના ચરણો પકડીને નમે છે. ॥૪॥ 


દો૦- બિપતિ હમારિ બિલોકિ બડિ માતુ કરિઅ સોઈ આજુ [| 


રામુ જાર્હિ બન રાજુ તજિ હોઈ સકલ સુરકાજુ ।॥૧૧॥ 


[તેઓ કહે છે -] હે માતા! અમારી મોટી વિપત્તિને જોઈને આજે તેવું કરો કે જેથી શ્રીરામચન્દ્રજી રાજ્ય ત્યાગીને 
વનમાં જતા રહે અને દેવતાઓનું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય. ॥૧૧॥ 


ચૌ૦- સુનિ સુર બિનય ઠાઢિ પછિતાતી | ભઇઉં સરોજ બિપિન હિમરાતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-588 


દેખિ દેવ પુનિ કહહિં નિહોરી | માતુ તોહિ નહિં થોરિઉ ખોરી ॥૧॥ 


દેવતાઓની વિનંતી સાંભળીને સરસ્વતીજી ઊભાં ઊભાં પસ્તાઈ રહ્યાં છે કે [હાય ! હું કમળવનના માટે હેમંતત્રક્તુની 
રાત બની. એમને આ રીતે પસ્તાતા જોઈને દેવતા ફરી વિનય કરીને કહેવા લાગ્યા - હે માતા! આમાં આપને જરા પણ 
દોષ નહીં લાગે. ॥૧॥ 
બિસમય હરષ રહિત રઘુરાઊ | તુમ્હ જાનહું સબ રામ પ્રભાઊ ।॥ 
જીવ કરમ બસ સુખ દુખ ભાગી | જાઇઅ અવધ દેવ હિત લાગી ।ર॥ 


ન્‌ 


શ્રીરઘુનાથજી વિષાદ અને હર્ષથી રહિત છે. આપ તો શ્રીરામજીના સર્વે પ્રભાવને જાણો જ છો. જીવ પોતાના કર્મવશે 
જ સુખ-દુઃખનો ભાગી બને છે. એટલે દેવતાઓના હિત માટે આપ અયોધ્યા જાઓ, ॥૨॥ 
બાર બાર ગહિ ચરન સંકોચી । ચલી બિચારિ બિબુધ મતિ પોચી ॥ 
ઊંચ નિવાસુ નીચિ કરતૂતી | દેખિ ન સકહિં પરાઈ બિભૂતી ॥૩ા 
વારંવાર ચરણ પકડીને દેવોએ સરસ્વતીને સંકોચમાં મૂકી દીધા. ત્યારે તે આમ વિચારીને ચાલ્યાં કે દેવતાઓની 
બુદ્ધિ ઓછી છે. એમનો નિવાસ તો ઊંચે છે પણ એમની કરણી નીચી છે. એ બીજાના એશ્ચર્યને જોઈ નથી શકતા, ॥૩॥ 
આગિલ કાજુ બિચારી બહોરી | કરિહહિં ચાહ કુસલ કબિ મોરી ॥ 
હરષિ હૃદર્ય દસરથ પુર આઈ | જનુ ગ્રહ દસા દુસહ દુખદાઈ ॥૪॥ 


પરંતુ આગળનાં કાર્યોનો વિચાર કરીને (શ્રીરામજીના વનમાં જવાથી રાક્ષસોનો વધ થશે, જેથી આખુંય જગત સુખી 
થઈ જશે) ચતુર કવિ [શ્રીરામજીના વનવાસનાં ચરિત્રોનું વર્ણન કરવા માટે] મારી ચાહના કરશે. એમ વિચાર કરી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-589 


સરસ્વતી હૃદયમાં હરખાઈને દશરથજીની પુરી અયોધ્યામાં આવ્યાં, જાણે દુઃસહ્ય દુઃખ આપનારી કોઈ ગ્રહદશા આવી 
હોય. ॥૪॥ 


સરસ્વતીએ મંથરાનું મન ફેરવ્યું, કેકેયી-મંથરાનો સંવાદ, વિષયોમાં આનંદ 
દો૦- નામુ મંથરા મંદમતિ ચેરી કેક્ઇ કેરિ 
અજસ પેટારી તાહિ કરિ ગઈ ગિરા મતિ ફેરિ ।૧ર૨॥ 
મંથરા નામની કેકેયીની એક મંદબુદ્ધિ દાસી હતી, તેને અપયશનો પટારો બનાવી સરસ્વતી એની બુદ્ધિને ફેરવીને 
ચાલ્યાં ગયાં. ॥૧૨॥ 
ચૌ૦- દીખ મંથરા નગરુ બનાવા | મંજુલ મંગલ બાજ બધાવા ।॥ 
પૂછેસિ લોગન્ડ કાહ ઉછાહૂ | રામ તિલકુ સુનિ ભા ઉર દાહૂ ॥૧॥ 


પ જ મશ કે * 


મંથરાએ જોયું કે નગર સજાવેલું છે. સુંદર મંગળમય વધામણાં વાગી રહ્યાં છે. એણે લોકોને પૂછ્યું કે શાનો ઉત્સવ 
છે? શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજતિલકની વાત સાંભળતાં જ એનું હૃદય બળી ઊઠયું. ॥૧॥ 
કરઇ બિચારું કુબુદ્ધિ કુજાતી | હોઈ અકાજુ ક્વનિ બિધિ રાતી ॥ 
દેખિ લાગિ મધુ કુટિલ કિરાતી । જિમિ ગવેં તકઇ લેઉં કેહિ ભાંતી ॥૨॥ 


તે દુર્બુદ્ધિ, નીચ જ્ઞાતિની દાસી વિચાર કરવા લાગી કે કઈ રીતે આ કાર્ય રાતોરાતમાં બગડી જાય, જેમ કોઈ કુટિલ 
ભીલડી મધનો મધપૂડો જોઈને વિચારે છે કે આને કેવી રીતે ઉખાડી લઉં? ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-590 


ભરત માતુ પહિ ગઈ બિલખાની | કા અનમનિ હસિ કહ હૅંસિ રાની ॥ 
ઊતરુ દેઈ ન લેઈ ઉસાસૂ | નારિ ચરિત કરિ ઢારઇ આંસૂ ।॥૩ા 


તે ઉદાસ થઈને ભરતજીની માતા કૈકેયી પાસે ગઈ. રાણી કેકેયીએ હસીને કહ્યું - તું ઉદાસ કેમ છે? મંથરા કશો 
ઉત્તર નથી આપતી. કેવળ લાંબો શ્વાસ લઈને નિસાસા નાખી રહી છે અને ત્રિયાચરિત્ર કરીને આંસુ સારી રહી છે. ॥ગા 


હેૅસિ કહ રાનિ ગાલુ બડ તોરે | દીન્હ લખન સિખ અસ મન મોરે ॥ 
તબહું ન બોલ ચેરિ બડ પાપિનિ | છાડઇ સ્વાસ કારિ જનુ સાંપિનિ ॥૪॥ 
રાણી હસીને કહેવા લાગી કે તારા ગાલ મોટા છે (તું વધારે વધારી-વધારીને કહેનારી છે). મારુ મન કહે છે કે 
લક્ષ્મણે તને કંઈ શિક્ષા કરી છે. ત્યારે પણ તે મહાપાપિણી દાસી કંઇ પણ નથી બોલતી. એવા લાંબા શ્વાસ છોડી 
(નિસાસા નાખી) રહી છે જાણે કાળી નાગણ [ફફાડો મારી રહી] હોય. ॥૪॥ 
દો૦; સભય રાનિ કહ ક્હસિ કિન કુંસલ રામુ મહિપાલુ | 
લખનુ ભરતુ રિપુદ્મનુ સુનિ ભા ડકુબરી ઉર સાલુ ।૧ઝા 
ત્યારે રાણીએ બીને કહ્યું - અરે! કહેતી કેમ નથી? શ્રીરામચન્દ્ર, રાજા, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન કુશળ તો છે? 
આ સાંભળી કુબડી મંથરાના હૃદયમાં ઘણી જ પીડા ઊપજી. ॥૧૩॥ 
ચૌ૦- કત સિખ દેઇ હમહિ કોઉ માઈ | ગાલુ કરબ કેહિ કર બલુ પાઈ ॥ 
રામહિ છાડિ કુસલ કેહિ આજૂ | જેહે જનેસુ દેઇ જુબરાજૂ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-591 


[તે કહેવા લાગી -] હે માઈ! મને કોઈ કેમ શિક્ષા આપશે અને હું કોનું બળ પામીને બોલકી થઇશ (વધારી-વધારીને 
બોલીશ)? રામચન્દ્રને છોડીને આજ બીજા કોની કુશળતા છે, જેને રાજા યુવરાજપદ આપી રહ્યા છે. ॥૧॥ 
ભયઉ કોસિલહિ બિધિ અતિ દાહિન | દેખત ગરબ રહત ઉર નાહિન ॥ 
દેખહું કસ ન જાઈ સબ સોભા | જો અવલોકિ મોર મનુ છોભા [।ર॥ 


આજે કૌશલ્યાને વિધાતા બહુ જ જમણે (અનૂકૂળ) થયા છે; આ જોઈને એમના હૃદયમાં ગર્વ સમાતો નથી. આપ 


સ્વયં જઈને સર્વ શોભા કેમ નથી નિહાળી લેતા, જેને જોઈને મારા મનમાં ક્ષોભ થયો છે? ॥ર॥ 
પૂતુ બિદેસ ન સોચુ તુમ્હારેં | જાનતિ હહુ બસ નાહું હમારે ॥ 
નીદ બહુત પ્રિય સેજ તુરાઈ | લખહુ ન ભૂપ કપટ ચતુરાઈ ગા 
આપનો પુત્ર પરદેશમાં છે, તેની તમને કોઈ ચિંતા નથી. આપ તો એમ જાણો છો કે સ્વામી અમારા વશમાં છે. 
આપને તો મખમલી પલંગ પર પડ્યાં પડ્યાં ઊંઘ લેવાનું ઘણું પ્રિય લાગે છે. રાજાની કપટભરી ચતુરાઈ આપ નથી 
જાણતાં. ॥૩ગા 
સુનિ પ્રિય બચન મલિન મનુ જાની | ઝુકી રાનિ અબ રહું અરગાની ॥ 
પુનિ અસ કબહું કહસિ ઘરફોરી | તબ ધરિ જીભ કઢાવઉં તોરી ।૪॥ 
મંથરાનાં પ્રિય વચન સાંભળીને પરંતુ તેને મનની મેલી જાણીને રાણી વાંકા વળી ધમકાવતાં બોલ્યાં - બસ, હવે 
ચૂપ રહે ઘર ફોડનારી ક્યાંકની! જો ફરી ક્યારેય આમ કહ્યું તો તારી જીભ પકડીને ખેંચી કઢાવી નાખીશ. ॥૪॥ 


દો૦- કાને ખોરે કૂબરે કુટિલ કુચાલી જાનિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-592 


તિય બિસેષિ પુનિ ચેરિ કહિ ભરતમાતુ મુસુકાનિ ।૧૪॥ 
કાણાં, લંગડાં અને ફૂબડાંને કુટિલ અને કુચાલી (પ્રપંચી) જાણવા જોઈએ. તેમાં પણ સ્ત્રી અને ખાસ કરીને દાસી! 
આટલું કહીને ભરતજીનાં માતા કૈકેયી મલકાઈ ઊઠ્યાં. ॥1૧૪॥ 
ચૌ૦- પ્રિયબાદિનિ સિખ દીન્હિઉં તોહી | સપનેહું તો પર કોપુ ન મોહી ॥ 
સુદિનુ સુમંગલ દાયકુ સોઈ | તોર કહા ફર જેહિ દિન હોઈ ।૧॥ 
[અને પછી બોલ્યાં -] હે પ્રિય વચન કહેનારી મંથરા! મેં તને આ શીખ આપી છે (શિક્ષા માટે આટલી વાત કહી છે). 
મને તારા ઉપર સ્વપ્નમાં પણ ક્રોધ નથી. સુંદર મંગળદાયક શુભ દિન એ જ હશે જે દિવસે તારુ કહેવું સત્ય હશે 
(અર્થાત્‌ શ્રીરામનું રાજ્યતિલક થશે.) ॥૧॥ 


જેઠ સ્વામિ સેવક લઘુ ભાઈ | યહ દિનકર કુલ રીતિ સુહાઈ ॥ 
રામ તિલકુ જોં સાંચેહું કાલી | દેઉં માગુ મન ભાવત આલી 1।ર૨॥ 


મોટો ભાઈ સ્વામી અને નાનો ભાઈ સેવક હોય છે. આ સૂર્યવંશની સોહામણી રીતિ જ છે. જો ખરેખર કાલે જ 
શ્રીરામનું તિલક છે, તો હે સખી! તારા મનને ગમે તે જ વસ્તુ માંગી લે, હું આપીશ. ॥૨॥ 


કૌસલ્યા સમ સબ મહતારી | રામહિ સહજ સુભાય પિઆરી ।॥ 
મો પર કરહિં સનેહું બિસેષી । મૈં કરિ પ્રીતિ પરીછા દેખી ।૩ા 


જ જન 


રામને સહજ સ્વભાવથી સર્વે માતાઓ કૌશલ્યાની જેમ જ પ્રિય છે. મારા પર તો તે વિશેષ પ્રેમ રાખે છે. મેં તેમની 
પ્રીતિની પરીક્ષા કરીને જાણી લીધું છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-593 


જો બિધિ જનમુ દેઇ કરિ છોહૂ | હોહું રામ સિય પૂત પુતોહ્‌ ॥ 


પ્રાન તેં અધિક રામુ પ્રિય મોરે | તિન્ડ કેં તિલક છોભુ કસ તોરે ॥૪॥ 


જો વિધાતા કૃપા કરીને જન્મ આપે તો આ પણ આપે કે શ્રીરામચન્દ્ર પુત્ર અને સીતા વહુ હોય. શ્રીરામ મને 
પ્રાણોથીય અધિક પ્રિય છે. તેમના તિલકની વાત સાંભળીને તને ક્ષોભ કેવો? ॥૪॥ 
દો૦) ભરત સપથ તોહિ સત્ય કહુ પરિહરિ કપટ દુરાઉ | 
હરષ સમય બિસમઉ કરસિ કારન મોહિ સુનાઉ ॥૧૫।॥ 
તને ભરતનાં સોગંદ છે. છળ-કપટ છોડીને સાચેસાચ કહે. તું હર્ષના સમયે વિષાદ કરી રહી છે, મને એનું કારણ 
સંભળાવ. ॥૧૫॥ 
ચૌ૦- એક્હિં બાર આસ સબ પૂજી | અબ કછુ કહબ જીભ કરિ દૂજી ॥ 
ફોરે જોગુ કપારુ અભાગા | ભલેઉ કહત દુખ રઉરેહિ લાગા ।૧॥ 
[મંથરાએ કહ્યું ] બધી આશાઓ તો એક જ વાર કહેવામાં પૂરી થઈ ગઈ. હવે તો બીજી જીભ લગાડીને કંઈક કહીશ. 
મારુ અભાગિયું કપાળ તો ફોડવા યોગ્ય જ છે, જેને લીધે સારી વાત કહેવા છતાંય આપને દુઃખ થયું ॥૧॥ 
કહહિં ઝૂઠિ કુરિ બાત બનાઈ । તે પ્રિય તુમ્હહિ કરુઇ મૈ માઈ ॥ 
હમહું ક્હબિ અબ ઠકુરસોહાતી | નાર્હિ ત મૌન રહબ દિનુ રાતી ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-594 


ન્‌ 


જો ખોટી-સાચી વાતો બનાવીને કહીએ છીએ તો હે માઈ! તે જ તમને પ્રિય છે અને હું કડવી લાગું છું. હવે તો હું 
પણ તમને ગમતી (મુખદેખી) કહ્યા કરીશ. નહિ તો દિન-રાત ચૂપ રહીશ. ॥૨॥ 
કરિ કુરૂપ બિધિ પરબસ કીન્હા | બવા સો લુનિઅ લહિઅ જો દીન્હા ॥ 
કોઉ નૃપ હોઉ હમહિ કા હાની | ચેરિ છાડિ અબ હોબ કિ રાની ॥ગા 
વિધાતાએ કુરૂપ બનાવીને મને પરતંત્ર કરી છે ! [બીજાનો શો દોષ] જેવું વાવો તેવું લણો, આપ્યું છે તેવું પામું છું. 
કોઈ પણ રાજા થાય, અમને શું નુકસાન થવાનું છે પણ તમે વિચારો કે તમે દાસી સિવાય રાણી રહી શકશો? ॥૩॥ 


જારે જોગુ સુભાઉ હમારા | અનભલ દેખિ ન જાઇ તુમ્હારા ॥ 
તાતે કછુક બાત અનુસારી | છમિઅ દેબિ બડ ચૂક હમારી ।૪॥ 


મારો સ્વભાવ તો બાળવા યોગ્ય જ છે. છતાંય, તમારુ અહિત મારાથી જોવાતું જ નથી. એટલે કંઈક વાત કહી 
દીધી; પણ હે દેવી! મારી મોટી ભૂલ થઈ, ક્ષમા કરો, ॥૪॥ 


દો૦; ગૂઢ કપટ પ્રિય બચન સુનિ તીય અધરબુધિ રાનિ | 
સુરમાયા બસ બેરિનિહિ સુહૃદ જાનિ પતિઆનિ ॥૧૬॥ 


આધારરહિત (અસ્થિર) બુદ્ધિની સ્રી અને દેવતાઓની માયાને વશ હોવાને લીધે રહસ્યપૂર્ણ કપટભર્યા પ્રિય વચનોને 
સાંભળી રાણી કેકેયીએ વેરી મંથરાને પોતાની સુહૃદ જાણીને તેનો વિશ્વાસ કરી લીધો, ॥૧૬॥ 


ચૌ૦- સાદર પુનિ પુનિ પૂંછતિ ઓહી | સબરી ગાન મૃગી જનુ મોહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-595 


તસિ મતિ ફિરી અહઇ જસિ ભાબી | રહસી ચેરિ ઘાત જનુ ફાબી ॥૧॥ 
વારંવાર રાણી તેને આદરની સાથે પૂછી રહી છે, જાણે ભીલડીના ગાનથી હરણી મોહિત થઈ ગઈ હોય. જેવું ભાવિ 
(થનારી) છે, તેવી જ બુદ્ધિ પણ ફરી ગઈ, દાસી પોતાનો દાવ લાગ્યો જાણીને હરખાઈ ઊઠી. ॥૧॥ 
તુમ્હ પૂંછહુ મૈં કહત ડેરાઊં | ધરેહુ મોર ઘરફોરી નાં ॥ 
સજિ પ્રતીતિ બહુબિધિ ગઢિ છોલી | અવધ સાઢસાતી તબ બોલી 1।ર૨॥ 
તમે પૂછો છો, પણ હું કહેતાં ડરું છું. કેમ કે તમે પહેલાં જ મારુ નામ ઘરફોડી રાખી દીધું છે. ઘણી રીતે ઘડી- 
છોલીને ખૂબ વિશ્વાસ જમાવીને પછી તે અયોધ્યાની સાડાસાતી (શનિની સાડાસાત વર્ષની અનિષ્ટકારિણી દશારૂપી 
મંથરા) બોલી-ાર॥ 
પ્રિય સિય રામુ કહા તુમ્હ રાની | રામહિ તુમ્હ પ્રિય સો ફુરિ બાની ॥ 
રહા પ્રથમ અબ તે દિન બીતે | સમઉ ફિરેં રિપુ હોહિં પિરીતે ॥૩॥ 
હે રાણી! તમે જે કહ્યું કે મને સીતા-રામ પ્રિય છે અને રામને તમે પ્રિય છો, તો આ વાત સાચી છે. પરંતુ આ વાત 
અગાઉ હતી, તે દિવસ હુવે વીતી ગયા. સમય ફરી જવાથી મિત્ર પણ શત્રુ થઈ જાય છે. ॥ગા 
ભાનુ કમલ કુલ પોષનિહારા | બિનુ જ્લ જારિ કરઈ સોઈ છારા ॥ 
જરિ તુમ્હારિ ચહ સવતિ ઉખારી । રંધહુ કરિ ઉપાઉ બર બારી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-596 


સૂર્ય કમળના કુળનું પાલન કરનારો છે, પણ જળ વિના એ જ સૂર્ય તેમને (કમળોને) બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. શોક્ય 
કૌશલ્યા તમારુ મૂળ ઉખેડવા ઇચ્છે છે. માટે ઉપાયરૂપ શ્રેષ્ઠ વાડ લગાવી એને રૂંધી નાખો (પોતાને સુર્રક્ષેત કરી લો), 
॥૪॥ 
દો૦- તુમ્હહિ ન સોચુ સોહાગ બલ નિજ બસ જાનહું રાઉ | 
મન મલીન મુહ મીઠ નૃપુ રાઉર સરલ સુભાઉ 1[।૧૭॥ 


તમને તમારા સૌભાગ્યના બળ પર કોઈ ચિંતા જ નથી. રાજાને પોતાના વશમાં જાણો છો. પરંતુ રાજા મનના મેલા 
અને મોંના મીઠા છે અને આપનો (સીધો) સરળ સ્વભાવ છે (આપ કપટ-ચતુરાઈ જાણતાં જ નથી). ॥૧૭॥ 


ચૌ૦- ચતુર ગૈંભીર રામ મહતારી | બીચુ પાઇ નિજ બાત સેંવારી ॥ 

પઠએ ભરતુ ભૂપ નનિઅઉરેં । રામ માતુ મત જાનબ રઉરેં ॥૧॥ 

રામનાં માતા (કૌશલ્યા) ઘણાં ચતુર અને ગંભીર છે (તેમનો તાગ કોઈ નથી પામતું). તેણે લાગ જોઈને પોતાની 

વાત સાધી લીધી. રાજાએ ભરતને મોસાળ મોકલી દીધો તેમાં બસ રામનાં માતાની જ સલાહ છે એમ આપ સમજો! 
॥૧॥ 

સેવર્હિં સક્લ સવતિ મોહિ નીકે | ગરબિત ભરત માતુ બલ પી કે ॥ 

સાલુ તુમ્હાર કૌસિલહિ માઈ | કપટ ચતુર નર્હિ હોઈ જનાઈ [।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-597 


[કૌશલ્યા સમજે છે કે] બીજી બધી શોક્યો તો મારી સેવા સારી રીતે કરે છે, એક ભરતનાં મા પતિના બળે ગર્વિત 
રહે છે! એટલે જ હે માઈ! કૌશલ્યાને તમે ઘણાં જ ખટકી રહ્યાં છો. પરંતુ તે કપટ કરવામાં ચતુર છે, એટલે એમના 
હૃદયના ભાવ જાણવામાં આવતા જ નથી. ॥૨॥ 


રાજહિ તુમ્હ પર પ્રેમુ બિસેષી | સવતિ સુભાઉ સકઇ નહિં દેખી ॥ 
રચિ પ્રપંચુ ભૂપહિ અપનાઈ | રામ તિલક હિત લગન ધરાઈ ॥૩ગા 


ઇં દ ક 


રાજાનો તમારી ઉપર વિશેષ પ્રેમ છે. કૌશલ્યા શોક્યના સ્વભાવથી તેને જોઈ શકતાં નથી. એટલે તેમણે જાળ રચીને 
રાજાને પોતાને વશ કરીને [ભરતની અનુપસ્થિતિમાં] રામના રાજતિલક માટે મુહૂર્ત નક્કી કરાવી લીધું. ॥ગ॥ા 


યહ કુલ ઉચિત રામ કહું ટીકા | સબહિ સોહાઈ મોહિ સુઠિ નીકા ॥ 
આગિલિ બાત સમુઝિ ડરું મોહી | દેઉ દેઉ ફિરિ સો ફ્લુ ઓહી ।૪॥ 
રામને તિલક થાય, એ કુળ (રઘુકુળ)ને ઉચિત છે જ અને આ વાત બધાયને ગમે છે અને મને તો ઘણી જ સારી 
લાગે છે. પરંતુ મને તો આગળની વાત વિચારીને બીક લાગે છે. દૈવ વિપરીત બનીને તેનું ફળ તેને (કૌશલ્યાને) જ આપે. 
॥૪॥ 


દો૦ રચિ પચિ કોટિક ડકુટિલપન કીન્હેસિ કંપટ પ્રબોધુ | 


કહિસિ કથા સત સવતિ કે જોૉહે બિધિ બાઢ બિરોધુ ।॥૧૮॥ 
આ રીતે કરોડો પ્રપંચપૂર્ણ વાતો ઘડી-છોલીને મંથરાએ કેકેયીને ઊંધું-ચત્તું સમજાવી દીધું અને સેંકડો શોક્યોની 
વાર્તાઓ એ રીતે [બનાવી-બનાવીને] કહી કે જેથી વિરોધ વધે. ॥૧૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-598 


ચૌ૦- ભાવી બસ પ્રતીતિ ઉર આઈ 1। પૂંછ રાનિ પુનિ સપથ દેવાઈ ॥ 
કા પૂંછહુ તુમ્હ અબહું ન જાના | નિજ હિત અનહિત પસુ પહિચાના ॥૧॥ 
ભાવિવશ કેકેયીના મનમાં વિશ્વાસ બેસી ગયો. વળી, રાણી સોગંદ આપીને પૂછવા લાગ્યાં. ત્યારે મંથરા બોલી- શું 
પૂછો છો? તમે હજીય નથી સમજ્યાં ? પોતાના સારા-નરસાને (અથવા મિત્ર-શત્રુને) તો પશુ પણ ઓળખી લે છે. ॥૧॥ 
ભયઉ પાખુ દિન સજત સમાજૂ | તુમ્હ પાઈ સુધિ મોહિ સન આજૂ ॥ 
ખાઈઅ પહિરિઅ રાજ તુમ્હારે । સત્ય કહે નહિં દોષુ હમારેં ॥ર૨॥ 
આખું પખવાડિયું વીતી ગયું સામાન સજાવતાં, અને તમે સમાચાર આજે મારી પાસેથી જાણ્યા! હું તમારા રાજ્યમાં 
(આશ્રયમાં) ખાઉં-પહેરુ છું, એટલે સત્ય કહેવામાં મને કોઈ દોષ નથી. ॥૨॥ 
જો અસત્ય કછુ કહબ બનાઈ | તૌ બિધિ દેઇહિ હમહિ સજાઈ ॥ 
રામહિ તિલક કાલિ જો ભયઊ 1। તુમ્હ કહું બિપતિ બીજુ બિધિ બયઊ ॥ગા 


જો હું કંઈ બનાવીને જૂઠું કહેતી હોઈશ તો વિધાતા મને દંડ આપશે. જો કાલે રામનું રાજતિલક થઈ ગયું તો [સમજી 
રાખજો કે] વિધાતાએ તમારા માટે વિપત્તિનું બી વાવી દીધું. ॥૩॥ 


રેખ ખેંચાઇ કહઉં બલુ ભાષી | ભામિનિ ભઈહુ દૂધ કઈ માખી ॥ 


જો સુત સહિત કરહુ સેવકાઈ | તૌ ઘર રહહુ ન આન ઉપાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-599 


હું આ વાત લીટી દોરીને બળપૂર્વક કહું છું, હે ભામિની! તમે તો હવે દૂધની માખી થઇ ગયાં! (જેમ દૂધમાં પડેલી 


માખીને લોકો કાઢીને ફેંકી દે છે, તેવી જ રીતે તમને પણ લોકો ઘરથી બહાર કાઢી મૂકશે.) જો પુત્રસહિત [કૌશલ્યાની] 
ચાકરી કરશો તો ઘરમાં રહી શકશો, [અન્યથા ઘરમાં રહેવાનો] બીજો ઉપાય નથી. ॥૪॥ 


દો૦- કંદ્રું બિનતહિ દીન્ડ દુખુ તુમ્હહિ કૌસિલા દેબ [| 
ભરતુ બંદિગૃહ સેઈહહિ લખનુ રામ કે નેબ ॥૧૯॥ 
કદ્રૂએ વિનતાને દુઃખ આપ્યું હતું, તમને કૌશલ્યા આપશે. ભરત કારાગારનું સેવન કરશે (જેલની હવા ખાશે) અને 
લક્ષ્મણ રામના નાયબ (સહકારી) બનશે. ॥૧૯॥ 


ગુ 


ચૌ૦- કેક્યસુતા સુનત કટુ બાની | કહિ ન સકઈ કછુ સહમિ સુખાની ॥ 
તન પસેઉ કદલી જિમિ કૉંપી | કુબરી દસન જીભ તબ ચોૉંપી ॥૧॥ 
કેકેયી મંથરાની કડવી વાણી સાંભળતાં જ ડરીને સુકાઈ ગઈ, કશું બોલી શકતી નથી. શરીરે પરસેવો છૂટી ગયો 
અને તે કેળની જેમ કંપવા લાગી. પછી કુબડી(મંથરા)એ પોતાની જીભ દાંત તળે દબાવી (એને ભય લાગ્યો કે ક્યાંક 
ભવિષ્યનું અત્યંત બિહામણું ચિત્ર સાંભળીને કૈકેયીના હૃદયની ગતિ ન રોકાઈ જાય, જેથી ઊલટું બધં જ કામ બગડી 
જાય). ॥૧॥ 
કહિ કહિ કોટિક કપટ કહાની | ધીરજુ ધરણહુ પ્રબોધિસિ રાની ॥ 
ફિરા કરમુ પ્રિય લાગિ કુચાલી | બકિહિ સરાહઈ માનિ મરાલી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-600 


ક ક કા 


પછી કપટની કરોડો વાર્તા કહિ-કહીને તેણે રાણીને ખૂબ સમજાવ્યાં કે ધીરજ રાખો. કેકેયીનું ભાગ્ય બદલાઈ ગયું, 
તેને કુચાલ પ્રિય લાગવા લાગી. તે બગલીને હંસી માનીને (વેરણને હિતકારી માનીને) તેનાં વખાણ કરવા લાગી. ॥૨ર॥ 


સુનુ મંથરા બાત ફુરિ તોરી | દહિનિ આંખિ નિત ફરકઈ મોરી ॥ 
દિન પ્રતિ દેખઉં રાતિ કુસપને | કહઉં ન તોહિ મોહ બસ અપને ॥૩ગા 


કેક્રેયીએ કહ્યું - મંથરા! સાંભળ, તારી વાત સત્ય છે. મારી જમણી આંખ નિત્ય ફરકી ઊઠે છે. હું પ્રત્યેક રાત્રે ખરાબ 
સપનાં જોઉં છું, પરંતુ પોતાના અજ્ઞાનવશ તે કહેતી નથી. ॥૩॥ 


કાહ કરો સખિ સૂધ સુભાઊ | દાહિન બામ ન જાનઉં કાઊ 1।૪॥ 
સખી! શું કરુ, મારો તો સરળ સ્વભાવ છે. હું ડાબું-જમણું કશું જ નથી જાણતી. ॥૪॥ 
દો૦ અપને ચલત ન આજુ લગિ અનભલ કાહુક કીન્હ | 
કેહિં અઘ એકહિ બાર મોહિ દે્અં દુસહ દુખુ દીન્હ [ર૨૦ા 


પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે (જ્યાં સુધી મારા વશમાં હોય ત્યાં સુધી) મેં આજ સુધી ક્યારેય કૌઈનું બગાડ્યું નથી. તો 
પણ ન જાણે કયા પાપે દૈવે મને એક સાથે આ દુઃસહ્ય દુઃખ આપ્યું. ॥૨૦॥ 


ચૌ૦- નેહર જનમુ ભરબ બરુ જાઈ | જિઅત ન કરબિ સવતિ સેવકાઈ ॥ 
અરિ બસ દેઉ જિઆવત જાહી | મરનુ નીક તેહિ જીવન ચાહી ।॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-601 


હું ભલે પિયર જઈને ત્યાં જ જીવન વિતાવી દઈશ પણ જીવતેજીવ શોક્યની ચાકરી નહીં કરુ. દૈવ જેને શત્રુના 
વશમાં રાખી જીવાડે છે, તેના માટે તો જીવવા કરતાં મરવું જ સારુ છે. ॥૧॥ 


દીન બચન કહ બહુબિધિ રાની | સુનિ કુબરી તિયમાયા ઠાની ॥ 
અસ કસ કહહુ માનિ મન ઊના | સુખુ સોહાગુ તુમ્હ કહું દિન દૂના ।ર॥ 


રાણીએ ઘણી જાતનાં દીન વચન કહ્યાં, તે સાંભળીને કુબડીએ ત્રિયાચરિત વધાર્યું. [તે બોલી-] મનમાં ગ્લાનિ 
સમજીને આવું કેમ કહી રહ્યા છો? તમારુ સુખ-સૌભાગ્ય દિવસે દિવસે બેવડાશે. ॥૨॥ 


જેહિં રાઉર અતિ અનભલ તાકા | સોઈ પાઈહિ યહુ ફ્લુ પરિપાકા ॥ 
જબ તેં કુમત સુના મૈં સ્વામિનિ | ભૂખ ન બાસર નીદ ન જામિનિ ॥ગા 


જેણે તમારું ખોટું ઇચ્છ્યું છે, તે જ પરિણામરૂપે તે બૂરાં ફળ પામશે. હે સ્વામિની ! મેં જ્યારથી આ કુમત સાંભળ્યો 
છે, ત્યારથી મને ન તો દિવસે કંઈ ભૂખ લાગે છે અને રાત્રે નિંદ્રાય નથી આવતી. ॥૩॥ 


પૂંછેઈ ગુનિન્હ રેખ તિન્હ ખાંચી | ભરત ભુઆલ હોહિં યહ સાંચી ॥ 
ભામિનિ કરહુ ત કહી ઉપાઊ । હે તુમ્હરી સેવા બસ રાઊ 1૪॥ 


મેં જ્યોતિષીઓને પૂછયું, તો તેમણે રેખા ખીંચીને ગણના માંડીને નિશ્ચયપૂર્વક કહ્યું કે ભરત રાજા થશે, એ સાચી 
વાત છે. હે ભામિની! તમે કરો, તો ઉપાય હું બતાવું, રાજા તમારી સેવાના વશમાં તો છે જ. ।૪॥ 


દો૦: પરઉં કૂપ તુઅ બચન પર સક્ઉં પૂત પતિ ત્યાગિ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-602 


ક્હસિ મોર દુખુ દેખિ બડ કસ ન કરબ હિત લાગિ ।॥૨૧॥ 
[કેકેયીએ કહ્યું -] હું તારા કહ્યાથી કૂવામાં પડતું મૂકી શકું છું, પુત્ર અને પતિને પણ છોડી શકું છું. જ્યારે તું મારા 
ભારે દુઃખને જોઈને કંઈ કહે છે, તો ભલા! હું પોતાના હિતને માટે તે શુ કામ નહીં કરુ? ॥૨૧॥ 
ચૌ૦- કુબરીં કરિ કબુલી કૈકેઈ । કપટ છુરી ઉર પાહન ટેઈ ।॥ 
લખઈ ન રાનિ નિકટ દુખુ કેસે 1 ચરઈ હરિત તિન બલિપસુ જેસે ॥૧॥ 
કુબડીએ કેકેયીને [બધી રીતે] કુબલિ (અર્થાત્‌ બલિપશુ) બનાવીને કપટરૂપી છરાને પોતાના [કઠોર] હૃદયરૂપી 
પથ્થર ઉપર ઘસ્યો (તેની ધારને તેજ કરી). રાણી કેકેયી પોતાના સમીપના (શીધ આવનારા) દુઃખને એવી રીતે જોઈ 
શકતી નથી, જેવી રીતે બલિનું પશુ લીલું ઘાસ ચરે છે [પણ એ નથી જાણતું કે મોત સિર ઉપર નાચી રહ્યું છે.] ॥૧॥ 
સુનત બાત મૃદુ અંત કઠોરી | દેતિ મનહું મધુ માહુર ઘોરી ॥ 
કહઈ ચેરિ સુધિ અહઇ કિ નાહી । સ્વામિનિ કહિહુ કથા મોહિ પાહી ।ર૨॥ 
મંથરાની વાત સાંભળ્યામાં તો કોમળ છે, પણ પરિણામમાં કઠોર (ભયાનક) છે. જાણે તે મધમાં ઓગાળીને ઝેર 
પીવડાવી રહી હોય. દાસી કહે છે - હે સ્વામિની! તમે એક વાત મને કહી હતી, તેનું સ્મરણ થાય છે કે નહીં? ॥ર॥ 
દુઇ બરદાન ભૂપ સન થાતી | માગહુ આજુ જુડાવહુ છાતી ॥ 
સુતહિ રાજુ રામહિ બનબાસૂ । દેહું લેહુ સબ સવતિ હુલાસૂ ॥૩ા 


તમારાં બે વરદાન રાજાની પાસે જમા છે. આજે રાજા પાસેથી માગીને પોતાની છાતી ઠારી લો. પુત્રને રાજ્ય અને 
રામને વનવાસ આપો અને બધી શોક્યોનો સઘળો આનંદ તમે ઉઠાવી લો. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-603 


ભૂપતિ રામ સપથ જબ કરઈ | તબ માગેહુ જેહિં બચનુ ન ટરઈ ॥ 
હોઈ અકાજુ આજુ નિસિ બીતેં | બચનુ મોર પ્રિય માનેહુ જી તેં ॥૪॥ 


જ્યારે રાજા રામના સોગંદ ખાઈ લે ત્યારે વર માગજો, જેથી વચન ટાળી ન શકે, આજની. રાત વીતી જશે તો કામ 
બગડી જશે. મારી વાતને હૃદય કરતાંય પ્રિય [અર્થાત્‌ પ્રાણોથી પણ પ્રિય] સમજજો. ॥૪॥ 


કેકેયીની કોપ ભવન મુલાકાત 
દો૦ બડ કુૃઘાતુ કરિ પાતકિનિ કહેસિ કોપગૃહીં જાહુ | 
કાજુ સૅંવારેહુ સજગ સબુ સહસા જાનિ પતિઆહુ ॥રર॥ 


પાપીણી મંથરાએ ઘણો જ ખરાબ ઘા કરતાં કહ્યું - કોપભવનમાં જાઓ. બધું કામ ઘણી સાવચેતીથી કરજો, રાજા 
ઉપર એકદમ વિશ્વાસ ન મૂકશો (તેમની વાતોમાં ન આવી જશો). ॥૨૨॥ 


ચૌ૦- કુબરિહે રાનિ પ્રાનપ્રિય જાની | બાર બાર બડિ બુદ્ધિ બખાની ॥ 
તોહિ સમ હિત ન મોર સંસારા | બહે જાત કઈ ભઈસિ અધારા ॥૧॥ 
કુબડીને રાણીએ પ્રાણો સમાન પ્રિય સમજીને વારંવાર તેની મહાન બુદ્ધિનાં વખાણ કર્યા અને બોલી - સંસારમાં 
મારુ હિતકારી તારા જેવું બીજું કોઈ નથી. તણાતી જતી મારા જેવી માટે તું આધાર બની છે. ॥૧॥ 


પ 


જોં બિધિ પુરબ મનોરથુ કાલી | કરો તોહિ ચખ પૂતરિ આલી ॥ 
બહુબિધિ ચેરિહિ આદરુ દેઈ | કોપભવન ગવની કેકેઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-604 


જો વિધાતા કાલે મારો મનોરથ પૂરો કરી દે, તો હે સખી! હું તને આંખોની કીકી બનાવીશ. એ રીતે દાસીને ઘણી 
જાતનો આદર આપીને કેકેયી કોપભવનમાં ચાલ્યાં ગયાં. ॥૨॥ 


બિપતિ બીજુ બરષા રિતુ ચેરી | ભુઈ ભઇ કુમતિ કેકઈ કેરી ॥ 

પાઇ કપટ જલુ અંક્‌ર જામા | બર દોઉ દલ દુખ ફલ પરિનામાં ગા 

વિપત્તિ (કંકાસ) બીજ છે, દાસી વર્ષાત્ર્ક્તુ છે, કેકેયીની કુબદ્ધિ [તે બીજને વાવવા માટે] જમીન થઈ ગઈ. તેમાં 

કપટરૂપી જળ પામીને અંકુર ફૂટી નીકળ્યું. બંને વરદાન તે અંકુરનાં બે પાંદડાં છે અને અંતમાં તેનાં દુઃખરૂપી ફળ થશે, 
॥૩॥ 

કોપ સમાજુ સાજિ સબુ સોઈ | રાજુ કરત નિજ કુમતિ બિગોઈ ॥ 

રાઉર નગર કોલાહલુ હોઈ | યહ ડકુંચાલિ કછુ જાન ન કોઈ ।૪॥ 


કેકેયી કોપના સર્વ સાજ સજીને [કોપભવનમાં] જઈ સૂઈ ગયાં. રાજ્ય કરનારી તે પોતાની દષ્ટ બુદ્ધિથી નષ્ટ થઈ 
ગઈ, રાજમહેલ અને નગરમાં ધૂમ-ધામ મચી રહી છે. આ કુચાલ અંગે કોઈ કંઈ પણ જાણતું નથી. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રમુદિતિ પુર નર નારિ સબ સજહિં સુમંગલચાર | 


ન્‌ 


એક પ્રબિસહિં એક નિર્ગમહિં ભીર ભૂપ દરબાર 1[।૨૩॥ 


આ બાજુ ઘણા જ આનંદિત થઈને નગરનાં સર્વે સ્ત્રી-પુરૂષ શુભ મંગળાચારના સાજ સજી રહ્યાં છે. કોઈ અંદર જાય 
છે, કોઈ બહાર નીકળે છે, રાજદ્વારમાં ઘણી ભીડ થઈ રહી છે, ॥૨૩॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- બાલ સખા સુનિ હિય હરષાહી | મિલિ દસ પાંચ રામ પહિં જાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-605 


પ્રભુ આદરહિં પ્રેમુ પહિચાની | પૂંછહિં કુસલ ખેમ મૃદુ બાની ॥।૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના બાલસખા રાજતિલકના સમાચાર સાંભળી હૃદયમાં ઘણા હરખાઈ રહ્યા છે. તેઓ દસ-પાંચ 
મળીને શ્રીરામસન્દ્રજીની પાસે જાય છે. પ્રેમ ઓળખીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી તેમનો આદર કરે છે અને કોમળ વાણીથી 
કુશળ-ક્ષેમ પૂછે છે. ॥૧॥ 
ફિરહિં ભવન પ્રિય આયસુ પાઈ | કરત પરસપર રામ બડાઈ ॥ 
કો રઘુબીર સરિસ સંસારા | સીલુ સનેહું નિબાહનિહારા ।ર૨॥ 


પોતાના પ્રિય સખા શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞા પામીને તેઓ પરસ્પર એકબીજાને શ્રીરામચન્દ્રજીનો મહિમા કહેતાં 
કહેતાં ઘેર પાછા ફરે છે અને કહે છે - સંસારમાં શ્રીરઘુનાથજીના જેવો શીલ અને સ્નેહને નભાવનારો કોણ છે ? ॥ર॥ 


ષ્ટ 


જેહિં જેહિં જોનિ કરમ બસ ભ્રમહી | તહં તહેં ઈસુ દેઉ યહ હમહીં ॥ 
સેવક હમ સ્વામી સિયનાહૂ | હોઉ નાત યહ ઓર નિબાહૂ ॥।૩॥ 
ભગવાન આપણને એ જ આપે કે આપણે પોતાના કર્મવશ ભ્રમણ કરતાં જે જે યોનિમાં જન્મ લઈએ ત્યાં ત્યાં (તે 
- તે યોનિમાં) આપણે તો સેવક થઈએ અને સીતાપતિ શ્રીરામસન્દ્રજી આપણા સ્વામી થાય અને આ સંબંધ અંત સુધી 
નભે જાય. ॥ગા 


અસ અભિલાષુ નગર સબ કાહૂ | કૈક્યસુતા હદર્ય અતિ દાહૂ ॥ 
કો ન કૂસંગતિ પાઈ નસાઈ | રહઈ ત નીચ મતે ચતુરાઈ ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-606 


નગરમાં સર્વેની આવી જ અભિલાષા છે. પરંતુ કૈકેયીના હૃદયમાં ઘણી બળતરા થઈ રહી છે. કુસંગતિ પામીને કોણ 
નષ્ટ નથી થતું? નીયના મત મુજબ ચાલવાથી કુશળતા રહી શકતી નથી. ॥૪॥ 


દો૦- સાંઝ સમય સાનંદ નૃપુ ગયઉ કેક ગેહેં 


ષ્ટ 


ગવનુ નિઠુરતા નિક્ટ કિય જનુ ધરિ દેહ સનેર્હે ।૨૪॥ 


સંધ્યા સમયે રાજા દશરથ આનંદની સાથે કેકેયીના મહેલમાં ગયા. જાણે સાક્ષાત્‌ સ્નેઠ જ શરીર ધારણ કરીને 
નિષ્ઠુરતાની પાસે ગયો હોય. ॥૨૪॥ 
ચૌ૦- કોપભવન સુનિ સકુચેઉ રાઊ | ભય બસ અગહુડ પરઈ ન પાઊ ।॥ 
સુરપતિ બસઈ બાહૅંબલ જાકે | નરપતિ સકલ રહહિ રુખ તાકે ॥૧॥ 


કોપભવનનું નામ સાંભળીને રાજા ડરી ગયા. ભયના કારણે તેમનો પગ આગળ નથી વધતો. સ્વયં દેવરાજ ઇન્દ્ર 
જેમની ભુજાઓના બળે રાક્ષસોથી [નિર્ભય થઈને] વસે છે અને સમસ્ત રાજા લોકો જેમની આજ્ઞાની વાટ જોતા રહે છે, 
॥૧॥ 
સો સુનિ તિય રિસ ગયઉ સુખાઈ | દેખહું કામ પ્રતાપ બડાઈ ॥ 
સૂલ કુલિસ અસિ અંગવનિહારે | તે રતિનાથ સુમન સર મારે ॥ર॥ 
તે જ રાજા દશરથ સ્્રીની રીસ સાંભળીને સુકાઈ ગયા. કામદેવનો પ્રતાપ અને મહિમા તો જુઓ. જે રાજા ત્રિશૂળ, 
વજ અને તલવાર આદિના ઘા પોતાનાં અંગો પર સહેનારા છે, તેઓ કામદેવના પુષ્પબાણથી માર્યા ગયા. ॥૨॥ 


સભય નરેસુ પ્રિયા પ્હિં ગયઊ । દેખિ દસા દુખુ દારુન ભયઊ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-607 


ભૂમિ સયન પટુ મોટ પુરાના | દિએ ડારિ તન ભૂષન નાના ।॥૩ા 
રાજા બીતાં બીતાં પોતાની પ્રિય કૈકેયીની પાસે ગયા. તેની દશા જોઈને તેમને ઘણું જ દુઃખ થયું. કેકેયી જમીન પર 
પડ્યાં છે. જૂનાં જાડાં કપડાં પહેર્યા છે. શરીર પરથી વિવિધ અલંકારોને ઉતારીને ફેંકી દીધાં છે, ॥૩॥ 
કુમતિહિ કસિ ડકૂુબેષતા ફાબી | અનઅહિવાતુ સૂચ જનુ ભાબી ।॥ 
જાઈ નિકટ નૃપુ કહ મૃદુ બાની । પ્રાનપ્રિયા કેહિ હેતુ રિસાની ।૪॥ 
તે દુર્બદ્ધિ કેકેયીને આ કુવેષતા કેવી શોભી રહી છે, જાણે ભાવિ વેધવ્યપણાની સૂચના આપી રહી હોય. રાજા તેની 
પાસે જઈને કોમળ વાણીથી બોલ્યા - હે પ્રાણમ્રિયે! શા માટે રિસાઈ છો? ॥૪॥ 
દશરથ-કૈકેયી સંવાદ અને દશરથનો શોક, સુમંત્ર રાજમહેલમાં જતો અને ત્યાંથી પાછો શ્રી રામજીને મહેલમાં મોકલતો. 


છં કેહિ હેતુ રાનિ રિસાનિ પરસત પાનિ પતિહિ નેવારઈ | 
માનહું સરોષ ભુઅંગ ભામિનિ બિષમ ભોૉંતિ નિહારઈ ।॥ 
દોઉ બાસના રસના દસન બર મરમ ઠાહરુ દેખઈ | 
તુલસી નૂૃપતિ ભવતબ્યતા બસ કામ કૌતુક લેખઈ 1।૧॥ 
'હે રાણી! કેમ ગુસ્સે ભરાઈ છો?" આમ કહીને રાજા તેને હાથથી સ્પર્શ કરે છે તો તે હાથને [ઝાટકો મારી] હટાવી 
દે છે અને એવી રીતે જુએ છે જાણે ક્રોધમાં ભરાયેલી નાગણ ક્રૂર દષ્ટિથી જોઈ રહી હોય. બંને [વરદાનોની] વાસનાઓ 
તે નાગણની બે જીભો છે અને બંને વરદાન દાંત છે; તે કરડવા માટે મર્મસ્થાન જોઈ રહ્યા છે. તૃલસીદાસજી કહે છે કે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-608 


રાજા દશરથ ભાવિના વશમાં થઈને આને (આ રીતે હાથને ઝાટકવાની અને નાગણની જેમ જોવાની ક્રિયાને) કામદેવની 
ક્રીડા જ સમજી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


સો૦- બાર બાર કહ રાઉ સુમુખિ સુલોચનિ પિકબચનિ | 
કારન મોહિ સુનાઉ ગજગામિનિ નિજ કોપ કર ॥૨૫॥ 


રાજા વારંવાર કહી રહ્યા છે - હે સુમુખી ! હે સુલોચની ! હે કોકીલકંઠી ! હે ગજગામિની ! મને પોતાના ક્રોધનું કારણ 
તો સંભળાવ. ॥રપ૫॥ 


ચૌ૦- અનહિત તોર પ્રિયા કેઈ કીન્હા | કેહિ દુઈ સિર કેહિ જમુ ચહ લીન્હા ॥ 
કહું કેહિ રંકહિ કરૌ નરેસૂ | કહુ કેહિ નૃપહિ નિકાસૌં દેસૂ ॥૧॥ 


હે પ્રિયે! કોણે તારુ અનિષ્ટ કર્યું? કોણ બે માથાનો છે ? યમરાજ કોને લઈ જવા (પોતાના લોકમાં લઈ જવા) ઇચ્છે 
છે? કહે, કયા કંગાળને રાજા કરી દઉં અથવા કયા રાજાને દેશવટો આપી દઉં? ॥૧॥ 


સકઉં તોર અરિ અમરઉ મારી | કાહ કીટ બપુરે નર નારી ॥ 
જાનસિ મોર સુભાઉ બરોરૂ | મનુ તવ આનન ચંદ ચકોરું ।ર॥ 


તારો શત્રુ અમર (દેવ) પણ હોય તો હું એને પણ મારી શકું છું. કીડા-મકોડા જેવા બીચારા નર-નારી તો શું ચીજ 
છે? હે સુંદરી! તું તો મારો સ્વભાવ જાણે જ છે કે મારુ મન સદા તારા મુખરૂપી ચન્દ્રમાનો ચકોર છે. ॥૨॥ 


પ્રિયા પ્રાન સુત સરબસુ મોરે | પરિજન પ્રજા સકલ બસ તોરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-609 


પ 


જો કછુ કહો કપટુ કરિ તોહી | ભામિનિ રામ સપથ સત મોહી ॥૩ગા 


હે પ્રિયે! મારી પ્રજા, કુટુમ્બી, સર્વસ્વ (સમ્પત્તિ), પુત્ર, એટલે સુધી કે મારા પ્રાણ પણ - આ બધું - તારા વશમાં 
(આધીન) છે. જો. હું તારાથી કંઈ કપટ કરીને કહેતો હોઉં તો હે ભામિની! મને સો વાર રામના સોગંદ છે. ॥૩॥ 
બિહસિ માગુ મનભાવતિ બાતા | ભૂષન સજહિ મનોહર ગાતા ॥ 
ઘરી કુઘરી સમુઝિ જિર્ય દેખૂ | બેગિ પ્રિયા પરિહરહિ કુબેષૂ ॥૪॥ 
તું હસીને (પ્રસન્નતાપૂર્વક) પોતાની મનવાંછિત વાત માગી લે અને પોતાના મનોહર અંગોને આભૂષણોથી સજાવ. 
સારા-માઠા(અવસર))નો તો મનમાં વિચાર કરી જો. હે પ્રિયે! જલદી આ ખરાબ વેશને ત્યજી દે. ॥૪॥ 
દો૦ યહ સુનિ મન ગુનિ સપથ બડિ બિહસિ ઉઠી પમતિમંદ | 
ભૂષન સજતતિ બિલોકિ મૃગુ મનહું કિરાતિનિ ફંદ ॥।ર૨૧॥ 
આ સાંભળીને અને મનમાં રામજીના મોટા સોગંદનો વિચાર કરી મંદબુદ્ધિ કેકેયી હસતાં હસતાં ઊઠી અને ઘરેણાં 
પહેરવા લાગી, જાણે કોઈ ભીલડી મૃગને જોઈને જાળ તેયાર કરી રહી હોય. ॥૨૬૧॥ 
ચૌ૦- પુનિ કહ રાઉ સુહૃદ જિર્યાં જાની । પ્રેમ પુલકિ મૃદુ મંજુલ બાની ॥ 
ભામિનિ ભયઉ તોર મનભાવા | ઘર ઘર નગર અનંદ બધાવા 1।૧॥ 


પોતાના ચિત્તમાં કેકેયીને સુહૃદ જાણીને રાજા દશરથજી પ્રેમથી પુલકિત થઈને કોમળ અને સુંદર વાણીથી ફરી 
બોલ્યા - હે ભામિની! તારુ મનધાર્યું થઈ ગયું. નગરમાં ઘેર-ધેર આનંદનાં વધામણાં વાગી રહ્યાં છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-610 


રામહિ દેઉ કાલિ જુબરાજૂ । સજહિે સુલોચનિ મંગલ સાજૂ ।॥ 
દલકિ ઉઠેઉ સુનિ હૃદઉ કઠોરૂ । જનુ છુઇ ગયઉ પાક બરતોરૂ ॥।ર૨॥ 
હું કાલે જ રામને યુવરાજ પદ આપી રહ્યો છું. એટલે હે સુનયની! તું મંગળ-સાજ સજ! સાંભળતાં જ તેનું કઠોર 
દદય ફાટી પડ્યું, જાણે પાકી ગયેલ બાલતોડ(ફોલ્લા)ને સ્પર્શ થઈ ગયો હોય. ॥૨॥ 
એસિઉ પીર બિહસિ તેહિં ગોઈ | ચોર નારિ જિમિ પ્રગટિ ન રોઈ ॥ 
લખરહિં ન ભૂપ કપટ ચતુરાઈ | કોટિ કુટિલ મનિ ગુરૂ પઢાઈ ।॥૩ગા 
આવી ભારે પીડાને પણ તેણે હસીને છૂપાવી લીધી, જેમ ચોરની સ્રી પ્રગટ થઈને રોતી નથી. (જેથી તેનો ભેદ ખુલી 
ન જાય). રાજા તેની કપટ-ચતુરાઈને સમજી નથી શકતા. કારણકે તે કરોડો કુટિલોની શિરોમણિ ગુરુ મંથરાની ભણાવેલી 
છે. ॥ગા 


જઘ્"પિ નીતિ નિપુન નરનાહ્‌ | નારિચરિત જલનિધિ અવગાહૂ ॥ 
કપટ સનેહુ બઢાઈ બહોરી | બોલી બિહસિ નયન મુહુ મોરી ।૪॥ 


જોકે રાજા નીતિમાં નિપુણ છે; પરંતુ ત્રિયાચરિત્ર અગાધ સમુદ્ર છે. પછી કેકેયી કપટયુક્ત સ્નેહ વધારીને (ઉપરથી 
પ્રેમ દાખવતાં) નેત્ર અને મુખ મરડીને હસતાં બોલી - ॥૪॥ 
દો૦ માગુ માગુ પૈ કહહુ પિય ક્બહું ન દેહુ ન લે 
દેન કહેહું બરદાન દઈ તેઉ પાવત સંદેહુ ॥૨૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-611 


હે પ્રિયતમ! આપ માગ, માગ તો કહ્યા કરો છો પણ કદીય કશુંય આપતા-કરતા નથી. આપે બે વરદાન આપવાનું 
કહ્યું હતું, તે પણ મળવામાં શંકા છે, ॥૨૭॥ 
ચૌ૦- જાનેઉં મરમુ રાઉ હૅંસિ કહઈ | તુમ્હહિ કોહાબ પરમ પ્રિય અહઈ ।॥ 
થાતી રાખિ ન માગિહુ કાઊ | બિસરિ ગયઉ મોહિ ભોર સુભાઊ 1૧] 
રાજાએ હસીને કહ્યું કે હવે હું તમારો મર્મ (અર્થ) સમજ્યો. માન કરવું તમને પરમ પ્રિય છે. તમે તે વરદાનોને 
થાપણ (જમા) રાખીને પછી કદીય માંગ્યા જ નહીં અને મારો ભૂલકણો સ્વભાવ હોવાથી મને પણ તે પ્રસંગ યાદ ન 
રહ્યો, ॥૧॥ 


ઝૂઠેહું હમહિ દોષુ જનિ દેહૂ | દુઈ કૈ ચારિ માગિ મકું લેહૂ ॥ 
રઘુકુલ રીતિ સદા ચલિ આઈ । પ્રાન જાહિ બરુ બચનુ ન જાઈ [।ર॥ 
મને ખોટો-ખોટો દોષ ન આપો. ઇચ્છો તો બેના બદલે ચાર માગી લો. રઘુકુળમાં સદાય આ રીતે ચાલી આવી છે 
કે પ્રાણ ભલે જ ચાલ્યા જાય પણ વચન ન જાય. ॥ર॥ 
નહિં અસત્ય સમ પાતક પુંજા | ગિરિ સમ હોહિં કિ કોટિક ગુંજા ॥ 
સત્યમૂલ સબ સુકૃત સુહાએ | બેદ પુરાન બિદિત મનુ ગાએ ।૩ા॥ 
અસત્યની સમાન પાપોનો સમૂહ પણ નથી. શું કરોડ ચણોઠીઓ મળીને પણ ક્યાંય પર્વતની સમાન થઈ શકે છે. 
'સત્ય" જ સમસ્ત ઉત્તમ સુકૃતો (પુણ્યો)નું મૂળ છે. આ વાત વેદ-પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે અને મનુજીએ પણ આ જ કહ્યું 
છે. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-612 


તેહિ પર રામ સપથ કરિ આઈ । સુકૃત સનેહ અવધિ રઘુરાઈ ॥ 
બાત દઢાઇ કુમતિ રહૅંસે બોલી | કૂમત કુબિહગ કુલહ જનુ ખોલી 1।૪॥ 


તેમ છતાં, મારાથી શ્રીરામજીના સોગંદ લેવાઈ ગયા. શ્રીરઘુનાથજી મારા સુકૃત અને સ્નેહની સીમા છે, આ રીતે 
વાત પાકી કરાવીને દુર્બુદ્ધિ કેકેયી હસીને બોલ્યાં જાણે તેણે કુમતરૂપી દુષ્ટ પક્ષ (બાજ)ને છોડાવાને માટે તેની આંખો 
ઉપર(ઢાંકેલી ટોપી)નું આવરણ ખોલી નાખ્યું. ॥૪॥ 
દો૦ ભૂપ મનોરથ સુભગ બનુ સુખ સુબિહંગ સમાજુ | 
ભિલ્લિનેિ જિમિ છાડન ચહતિ બચનુ ભયંકરું બાજુ [ર૨૮॥ 
રાજાનો મનોરથ સુંદર વન છે, સુખ સુંદર પક્ષીઓનો સમુદાય છે. તેના પર ભીલડીની જેમ કેકેયી પોતાના વચનરૂપી 
ભયંકર બાજને છોડવા ઇચ્છે છે. ॥૨૮॥ 


માસપારાયણ તેરમો વિશ્રામ 


માસપારાયણ ચૌદમો 
ચૌ૦- સુનહું પ્રાનપ્રિય ભાવત જી કા | દેહુ એક બર ભરતહિ ટીકા ॥ 
માગઉં દૂસર બર કર જોરી | પુરવહુ નાથ મનોરથ મોરી ।૧॥ 


છ. 


[તે બોલી -] હે પ્રાણપ્રિય ! સાંભળો, મારા મનને ગમનારુ એક વરદાન તો એ આપો કે ભરતને રાજતિલક; અને હે 
નાથ! બીજું વરદાન પણ હું હાથ જોડીને માગું છું, મારો મનોરથ પૂરો કરશો - ॥૧॥ 


તાપસ બેષ બિસેષિ ઉદાસી | ચૌદહ બરિસ રામુ બનબાસી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-613 


સુનિ મૃદુ બચન ભૂપ હિય સોકૂ | સસિ કર છુઅત બિકલ જિમિ કોકૂ ॥૨॥ 
તપસ્વીઓના વેશમાં વિશેષ ઉદાસીન ભાવથી (રાજ્ય અને કુટુંબ આદિ તરફથી સારી રીતે ઉદાસીન થઈને વિરક્ત 
મુનિઓની જેમ) રામ ચૌદ વર્ષ સુધી વનમાં નિવાસ કરે. કેકેયીનાં કોમળ (વિનયયુક્ત) વચન સાંભળીને રાજાના હૃદયમાં 
એવો. શોક થયો કે જેમ ચન્દ્રમાનાં કિરણોના સ્પર્શથી ચકવો વ્યાકુળ થઈ જાય છે. ॥૨॥ 
ગયઉ સહમિ નહિં કછુ કહિ આવા | જનુ સચાન બન ઝપટેઉ લાવા ॥ 
બિબરન ભયઉ નિપટ નરપાલૂ | દામિનિ હનેઉ મનહું તરુ તાલૂ ॥૩ા 
રાજા ડરથી સુકાઈ ગયા, એમનાથી કશું કહી ન શકાયું, જાણે બાજ વનમાં તેતર પર ત્રાટક્યો હોય. રાજાનો રંગ 
[બિલકુલ ઊડી ગયો, જાણે તાડના ઝાડને વીજળીએ માર્યું હોય (જેમ તાડના ઝાડ પર વીજળી પડવાથી તે બળીને બદરંગ 
થઈ જાય છે, તેવો જ હાલ રાજાનો થયો). ॥૩॥ 
માથે હાથ મૂદિ દોઉ લોચન | તનુ ધરિ સોચુ લાગ જનુ સોચન ।॥ 
મોર મનોરથુ સુરતરું ફૂલા | ફરત કરિનિ જિમિ હતેઉ સમૂલા ।૪॥ 
માથે હાથ મૂકીને બંને નેત્રો બંધ કરીને રાજા એમ વિચારવા લાગ્યા કે જાણે સાક્ષાત્‌ શોક જ દેહ ધારણ કરીને 
વિચાર કરી રહ્યો હોય. [તેઓ વિચારે છે - હાય!] મારુ મનોરથરૂપી કલ્પવૃક્ષ ફળી ચૂક્યું હતું, પરંતુ ફળતા સમયે 
કેકેચીએ હાથણીની જેમ તેને મૂળસહિત ઉખાડીને નષ્ટ કરી નાંખ્યું. ॥૪॥ 
અવધ ઉજારિ કીન્ડિ કેકેઈ | દીન્હિસિ અચલ બિપતિ કૈ નેઈ ॥૫॥ 


કેકેયીએ અયોધ્યાને ઉજ્જડ કરી નાખી અને વિપત્તિનો અચળ પાયો નાખી દીધો. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-614 


દો૦; કવને અવસર કા ભયઉ ગયઉં નારિ બિસ્વાસ [| 
જોગ સિદ્ધિ ફલ સમય જિમિ જતિહિ અબિદ્યા નાસ 1।ર૨૯॥ 
કયા અવસરે શું થઈ ગયું! સ્રીનો વિશ્વાસ કરીને હું એવી રીતે માર્યો ગયો, જેમ યોગના સિહદ્ધિરૂપી ફળ મળવાના 
સમયે યોગીને અવિદ્યા નષ્ટ કરી નાંખે છે. ॥૨૯॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ રાઉ મનર્હિ મન ઝાંખા | દેખિ કુભાંતિ કુમતિ મન માખા ॥ 
ભરતુ કિ રાઉર પૂત ન હોહી | આનેહુ મોલ બેસાહિ કિ મોહી ॥૧॥ 
આ રીતે રાજા મનમાં ને મનમાં ખીજાઈને મુંઝાઈ રહ્યા છે. રાજાનો આવો બૂરો હાલ જોઈને દુર્બુદ્ધિ કેકેયી મનમાં 
બહુ જ કોધિત થઈ. [અને બોલી -] શું ભરત આપતો પુત્ર નથી? શું આપ મને મૂલ્ય ચૂકવીને ખરીદી લાવ્યા છો? (શું 
હું આપની વિવાહિતા પત્ની નથી?) ॥૧॥ 
જો સુનિ સરુ અસ લાગ તુમ્હારે | કાહે ન બોલહુ બચનુ સંભારે ॥ 
દેહુ ઉતરું અનુ કરહુ કિ નાહીં | સત્યસંધ તુમ્હ રઘુકુલ માહી ।ર૨॥ 


જો મારુ વચન સાંભળતાં જ આપને બાણ જેવું લાગ્યું તો આપ સમજી-વિચારીને વાત કેમ કરતા નથી? ઉત્તર 
આપો - વચન પ્રમાણે કરો છો કે નહિં આપ રઘુવંશમાં સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા પ્રિસિદ્] છો. ॥૨॥ 


દેન કહેહુ અબ જનિ બરુ દેહૂ | તજહુ સત્ય જગ અપજસુ લેહૂ ॥ 
સત્ય સરાહિ કહેહુ બરુ દેના | જાનેહુ લેઈહિ માગિ ચબેના ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-615 


આપે જ વર આપવાનું કહ્યું હતું, હવે ભલે ન આપો. સત્યને છોડી દો અને જગતમાં અપયશ વહોરી લો. સત્યની 
ઘણી પ્રશંસા કરીને વર આપવાનું કહ્યું હતું. શું સમજ્યું હતું કે આ ચવાણુ જ માગી લેશે? ॥૩॥ 


સિબિ દધિચિ બલિ જો કછુ ભાષા | તનુ ધનુ તજેઉં બચન પનુ રાખા ॥ 
અતિ કટુ બચન ક્હતિ કેકેયી | માનહું લોન જરે પર દેઈ 1।૪॥ 


રાજા શિબિ, દધીચિ અને બલિએ જે કંઈ કહ્યું, શરીર અને ધન ત્યાગીને પણ તેમણે પોતાના વચનની પ્રાતિજ્ઞાને 
પાળી. કેકેયી ઘણાં જ કડવાં વચન કહી રહી છે, જાણે દાઝ્યા પર મીઠું ભભરાવી રહી હોય. ॥૪॥ 
દો૦- ધરમ ધુરંધર ધીર ધરિ નયન ઉઘારે રર્ય 
સિરુ ધુનિ લીન્ડિ ઉસાસ અસિ મારેસિ મોહિ કુઠાર્યે ॥૩૦॥ 
ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનાર રાજા દશરથે ધીરજ ધરીને નેત્રો ખોલ્યાં અને માથું પીટીને તથા લાંબો શ્વાસ લઈને 
(નિસાસો નાખી) આમ કહ્યું કે આણે મને અત્યંત મર્મ સ્થળે તલવાર મારી છે. (એવી કઠણ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી 
નાખી, જેનાથી બચી નીકળવાનું કઠિન થઈ ગયું). ॥૩૦॥। 
ચૌ૦- આગેં દીખિ જરત રિસ ભારી | મનહું રોષ તરવારિ ઉઘારી ॥ 
મૂઠિ કુંબુદ્ધિ ધાર નિઠઠુરાઈ | ધરી કૂબરી સાન બનાઈ 1।૧॥ 
પ્રચંડ કોધથી બળતી કેકેયી એવી રીત્તે સામે દેખાઈ, જાણે ક્રોધરૂપી તલવાર નાગી (મ્યાનથી બહાર) ઊભી હોય, 
કુંબુદ્ધિ તે તલવારની મૂઠ છે, નિષ્ઠુરતા ધાર છે અને તે કુબડી (મંથરા)રૂપી સરાણે ઘસાઈને તેજ કરેલી છે. ॥૧॥ 


લખી મહીપ કરાલ કઠોરા | સત્ય કિ જીવનું લેઈહિ મોરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-616 


બોલે રાઉ કઠિન કરિ છાતી | બાની સબિનય તાસુ સોહાતી ॥ર૨॥ 


રાજાએ જોયું કે આ (તલવાર) ઘણી જ ભયાનક અને કઠોર છે [અને વિચાર્યું -] શું ખરેખર આ મારુ જીવન લેશે? 


ઇદ ક. 


રાજા પોતાની છાતી કઠણ કરીને, ઘણી જ નમ્રતા સાથે તેને ઊકેયીને) પ્રિય લાગનારાં વચન બોલ્યા -॥૨॥ 
પ્રિયા બચન કસ કહસિ કુભાંતી | ભીર પ્રતીતિ પ્રીતિ કરિ હોંતી ॥ 
મોરેં ભરતુ રામુ દુઈ આખી । સત્ય કહઉં કરિ સંકરું સાખી ।૩ા॥ 
હે પ્રિયે! હે ભીરુ! વિશ્વાસ અને પ્રેમને નષ્ટ કરીને આવાં ખોટી જાતનાં વચન કેમ કહી રહ્યાં છો મારે તો ભરત 
અને રામચન્દ્ર બંને આંખો (અર્થાત્‌ એક - જ) છે; આ હું શંકરજીની સાક્ષીએ સાચું કહું છું. ॥૩॥ા 
અવસિ દૂતુ મૈ પઠઇબ પ્રાતા | એહહિં બેગિ સુનત દોઉ ભ્રાતા ॥ 
સુદિન સોધિ સબુ સાજુ સજાઈ | દેઉં ભરત કહું રાજુ બજાઈ ।૪॥ 
હું ચોક્કસ સવારે જ દૂત મોકલીશ, બંને ભાઈ (ભરત-શત્તુઘ્ન) સાંભળતાં જ શીઘ્ર આવી જશે, સારો દિવસ (શુભ 
મુહૂર્ત) જોવડાવીને સવે તેયારી કરીને ડકો વગડાવી હું ભરતને રાજ્ય આપી દઇશ. ॥૪॥ 
દો૦ લોભુ ન રામહિ રાજુ કર બહુત ભરત પર પ્રીતિ | 
મૈ બડ છોટ બિચારિ જિયો કરત રહેઉં નૃપનીતિ ॥૩૧॥ 
રામને રાજ્યનો લોભ નથી અને ભરત ઉપર તેમનો ઘણો જ સ્નેહ છે. હું જ પોતાના મનમાં મોટા-નાનાનો વિચાર 
કરીને રાજનીતિનું પાલન કરી રહ્યો હતો (મોટાને રાજતિલક કરવા જઈ રહ્યો હતો). ॥૩૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-617 


ચૌ૦- રામ સપથ સત કહઉં સુભાઊ | રામમાતુ કછુ કહેઉ ન કાઊ ॥ 
ક 


મૈ સબુ કીન્ડ તોહિ બિનુ પૂંછે | તેહિ તેં પરેઉ મનોરથુ છૂછે ॥૧॥ 
રામના સોગંદ સો વાર ખાઈને હું સ્વભાવથી જ કહું છું કે રામનાં માતા (કૌશલ્યા)એ [આ વિષયમાં] મને ક્યારેય 

કશું જ નથી કહ્યું. ચોક્કસ છે કે મેં તમને પૂછયા વિના આ બધું કર્યું. આથી મારો મનોરથ [નિષ્ફળ] ગયો. ॥૧॥ 
રિસ પરિહરું અબ મંગલ સાજૂ | કછુ દિન ગએ ભરત જુબરાજૂ ॥ 
એકહિ બાત મોહિ દુખુ લાગા | બર દૂસર અસમંજસ માગા [।ર॥ 


ન્‌ 


ક્રોધ છોડી દે અને મંગળ સાજ સજ. થોડાક જ દિવસો બાદ ભરત યુવરાજ થઈ જશે. એક જ વાતનું મને દુઃખ 


હ 
કે તેં બીજું વચન ઘણું જ અડચણવાળું - ધર્મ સંકટવાળું માગ્યું. ॥૨॥ 


વે 
થયું કે તેં 
અજરહું હૃદઉ જરત તેહિ આંચા | રિસ પરિહાસ કિ સાંચેહું સોંચા ॥ 
કહું તજિ રોષુ રામ અપરધૂ | સબુ કોઉ કહઈ રામુ સુઠિ સાધૂ ॥ગા 
તેના તાપથી હજી પણ મારું હૃદય સળગી રહ્યું છે. આ મશ્કરીમાં, કોધમાં અથવા ખરેખર જ (વાસ્તવમાં) સાચું 
છે? ક્રોધને ત્યાગીને રામનો અપરાધ તો બતાવ. હર કોઈ તો કહે છે કે રામ ઘણા જ સજ્જન છે. ॥ગા 


તુહૂં સરાહસિ કરસિ સનેહૂ | અબ સુનિ મોહિ ભયઉ સંદેહૂ ॥ 
જાસુ સુભાઉ અરિહિ અનુકૂલા । સો કિમિ કરિહિ માતુ પ્રતિકૂલા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-618 


તું સ્વયં પણ રામની પ્રશંસા કરતી હતી અને તેમના ઉપર સ્નેહ રાખતી હતી. હવે, આ સાંભળીને મને સંદેહ થઈ 
ગયો છે [કે તમારી પ્રશંસા અને સ્નેહ કંઈ જૂટ્ઠો તો ન હતો ?] જેનો (રામનો) સ્વભાવ શત્રુને પણ અનુકૂળ છે, તે માતાને 
પ્રતિકૂળ આચરણ શું કામ કરશે? ॥૪॥ 
દો૦- પ્રિયા હાસ રિસ પરિહરહિ માગુ બિચારિ બિબેકુ | 
જેહીેં દેખૌોં અબ નયન ભરિ ભરત રાજ અભિષેકુ ॥૩ર॥ 
હે પ્રિયે! હાસ્ય અને ક્રોધ છોડી દે અને વિવેક-વિચારપૂર્વક વરદાન માગ, જેથી હવે હું નેત્ર ભરીને ભરતનો 
રાજ્યાભિષેક જોઈ શકું. ॥૩ર॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- જિએ મીન બરુ બારિ બિહીના | મનિ બિનુ ફનિકું જિએ દુખ દીના ॥ 
કહઉ સુભાઉ ન છલુ મન માહીં | જીવનું મોર રામ બિનુ નાહીં ॥૧|॥ 


માછલી ભલે વિના પાણીએ. જીવતી રહે અને સર્પ પણ ભલે મણિ વગર દીનદુઃખી બનીને જીવતો રહે. પરંતુ હું 
સ્વભાવથી જ કહું છું, મનમાં કપટ રાખીને નહિ; કે મારુ જીવન રામજી વિના નથી. ॥૧॥ 


સમુઝિ દેખુ જિયે પ્રિયા પ્રબીના | જીવનું રામ દરસ આધીના ।॥ 
સુનિ મૃદુ બચન કુમતિ અતિ જરઈ | મનહું અનલ આહુતિ ઘૃત પરઈ ।॥ર॥ 


હે કુશળ પ્રિયે! ચિત્તમાં સમજીને જો, મારુ જીવન શ્રીરામનાં દર્શનને આધીન છે. રાજાનાં કોમળ વચન સાંભળીને 
દુર્બદ્ધિ કેકેયી અત્યંત બળી રહી છે, જાણે અગ્નિમાં ઘીની આહુતિઓ અપાઈ રહી હોય. ॥૨॥ 


કહઈ કરહુ કિન કોટિ ઉપાયા | ઇહાં ન લાગિહિ રાઉરિ માયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-619 


દેહુ કિ લેહુ અજ્સુ કરિ નાહી | મોહિ ન બહુત પ્રપંચ સોહાહી ॥૩ા 
[કેકેયી કહે છે -] આપ કરોડો ઉપાય કેમ ન કરો, અહીં આપની માયા નહીં ચાલે. કાં તો મેં જે માગ્યું છે તે આપો 
નહિતર “ના” પાડીને અપયશ લઈ લો. મને ઘણા પ્રપંચ નથી ગમતાં. ॥૩॥ 
રામુ સાધુ તુમ્હ સાધુ સયાને | રામમાતુ ભલિ સબ પહિચાને ॥ 
જસ કૌસિલાં મોર ભલ તાકા | તસ ફ્લુ ઉન્હહિ દેઉ કરિ સાકા ।૪॥ 
શ્રીરામ ભલા છે, આપ ઘણા ભલા છો અને રામનાં માતા પણ ભલાં છે, મેં બધાને ઓળખી લીધા છે. કૌશલ્યાએ 
મારુ જેવું ભલું ઈચ્છ્યું છે, હું પણ તેમને સંભારણારૂપ (કાયમ યાદ રહે) તેવું જ ફળ આપીશ. ॥૪॥ 
દો૦: હોત પ્રાતુ મુનિબેષ ધરિ જો ન રામુ બન જાહિ | 
મોર મરનુ રાઉર અજ્સ નૃપ સમુઝિઅ મન માહિ ॥।૩ગા 
સવાર થતાં જ મુનિનો વેશ ધારણ કરીને જો રામ વનમાં નહીં જાય તો હે રાજન્‌! મનમાં નિશ્ચય સમજી લેજો કે 
મારુ મરણ થશે અને આપનો અપયશ. ॥૩૩॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ કુટિલ ભઈ ઉઠિ ઠાઢી | માનહું રોષ તરંગિનિ બાઢી ॥ 
પાપ પહાર પ્રગટ ભઇ સોઈ | ભરી કોધ જ્લ જાઈ ન જોઈ 1૧॥ 


આમ કહીને કુટિલ કૈકેયી ઊઠીને ઊભી થઈ, જાણે ક્રોધની નદી ઊભરાઈ હોય, તે નદી પાપરૂપી પર્વતમાંથી પ્રકટ 
થઈ છે અને ક્રોધરૂપી જળથી ભરેલી છે; [એવી ભયાનક છે કે] જોઈ નથી શકાતી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-620 


દોઉ બર ફૂલ કઠિન હઠ ધારા | ભર્વેર ફૂબરી બચન પ્રચારા ॥ 

ઢાહત ભૂપરૂપ તરુ મૂલા | ચલી બિપતિ બારિધિ અનકૂલા ।ર૨॥ 

બંને વરદાન એ નદીના બે કિનારા છે, કેકેયીની કઠિન હઠ જ તેની [તીવ્ર] ધારા છે અને કુબડી(મંથરા)નાં વચનોની 

પ્રેરણા જ વમળ છે. [તે ક્રોધરૂપી નદી] રાજા દશરથરૂપી વૃક્ષને જડ-મૂળથી ઉખાડીને વિપત્તિરૂપી સમુદ્રની તરફ [સીધી 
ચાલી છે. ॥ર॥ 

લખી નરેસ બાત ફુરિ સોંચી | તિય મિસ મીચુ સીસ પર નાચી ।॥ 

ગહિ પદ બિનય કીન્હ બેઠારી | જનિ દિનકર કુલ હોસિ કુઠારી ॥૩॥ 


રાજાએ સમજી લીધું કે વાત ખરેખર (વાસ્તવમાં) સાચી છે, સ્રીના બહાને મારુ મૃત્યુ જ માથા પર નાચી રહ્યું છે. 
[અને પછી રાજાએ કેકેયીનાં] ચરણ પકડીને તેને બેસાડી અને વિનંતી કરી કે તું સૂર્યકુળ[રૂપી વૃક્ષ]ને માટે કુહાડી ન 
બન, ॥૩ા 
માગુ માથ અબહિ દેઉં તોહી | રામ બિરહ જનિ મારસિ મોહી ॥ 
રાખુ રામ કહું જેહિ તેહિ ભાંતી | નાહિં ત જરિહિ જનમ ભરિ છાતી ॥૪॥ 
તું મારુ માથું માગી લે, હું તને હમણાં આપી દઉં. પણ રામના વિરહમાં મને ન માર. જે કોઈ પણ રીતે હોય ત્તેમ 
તું રામને રાખી લે. નહીં તો જન્મભર તારી છાતી બળશે. ॥૪॥ 
દો૦- દેખી બ્યાધિ અસાધ નૃપુ પરેઉ ધરનિ ધુનિ માથ [| 
કહત પરમ આરત બચન રામ રામ રઘુનાથ ૩૪ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-621 


રાજાએ જોયું કે રોગ અસાધ્ય છે, ત્યારે તેઓ અત્યંત આર્તવાણીથી 'હા રામ!” 'હા રામ!” “હા રઘુનાથ!” કહીને 
માથું પીટીને જમીન ઉપર પડી ગયા. ॥૩૪॥ 
ચૌ૦- બ્યાકુલ રાઉ સિથિલ સબ ગાતા | કરિનિ ક્લપતરુ મનહું નિપાતા ॥ 
કંઠુ સૂખ મુખ આવ ન બાની | જનુ પાઠીનુ દીન બિનુ પાની ।૧॥ 
રાજા વ્યાકુળ થઈ ગયા, તેમનું આખું શરીર શિથિલ પડી ગયું, જાણે હાથણીએ કલ્પવૃક્ષને ઉખાડી ફેંકી દીધું હોય. 
કંઠ સુકાઈ ગયો, મુખથી વાત નથી નીકળતી, જાણે પાણી વગર પહિના નામની માછલી તરફડી રહી હોય. ॥૧॥ 
પુનિ કહ કટુ કઠોર કેકેઈ | મનહું ઘાય મહું માહુર દેઈ ॥ 
જોં અંતહું અસ કરતબુ રહેઊ | માગુ માગુ તુમ્હ કેહિ બલ કહેઊ 1।॥ર૨॥ 
કેકેયી ફરી કડવાં અને કઠોર વચન બોલી, જાણે ઘામાં ઝેર ભરી રહી હોય. [તે કહે છે -] જો અંતમાં આવું જ કરવું 
હતું, તો આપે 'માગ, માગ” કયા બળે કહ્યું હતું!॥૨॥ 
દુઇ કિ હોઈ એક સમય ભુઆલા | હસબ ઠઠાઈ ફુલાઉબ ગાલા ॥ 
દાનિ કહાઉબ અરુ કૃપનાઈ | હોઈ કિ ખેમ કુંસલ રૌતાઈ ।૩ા 
હે રાજન્‌! અટ્ટહાસ્ય કરીને હસવું અને ગાલ ફ્લાવવા - શું આ બંને એકીસાથે થઈ શકે છે? દાની પણ કહેવડાવવું 
અને કંજૂસાઈ પણ કરવી. શું રજપૂતાઈમાં ક્ષેમકુશળ પણ રહી શકે છે ? (લડાઈમાં બહાદુરી પણ બતાવે અને ક્યાંય ઘા 
પણ ન લાગે! ॥ગા 


છાડહુ બચનુ કિ ધીરજુ ધરહૂ | જનિ અબલા જિમિ કરુના કરહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-622 


તનુ તિય તનય ધામુ ધનુ ધરની | સત્યસંધ કહું તૃત સમ બરની ।૪॥ 
કાં તો વચન (પ્રતિજ્ઞા) જ છોડી દો કાં તો ધૈર્ય ધારણ કરો. આમ, અસહાય સ્ત્રીની માફક રુઓ-ફૂટો નહીં. સત્યવ્રતીને 
માટે તો શરીર, સ્રી, પુત્ર, ઘર, ધન અને પૃથ્વી - બધા તણખલાં સમાન કહેવાયાં છે. ॥૪॥ 
દો૦ મરમ બચન સુનિ રાઉ કહ કહુ કછુ દોષુ ન તોર [| 
લાગેઉ તોહિ પિસાચ જિમિ કાલુ કહાવત મોર ॥૩૫॥ 
કેકેયીનાં મર્મવેધી વચન સાંભળીને રાજાએ કહ્યું કે તું ગમે તે કહે, તારો કંઈ પણ દોષ નથી. મારો કાળ તને જાણે 
પિશાચ થઈને વળગી ગયો છે, એ જ તારાથી આ બધું કહેવડાવી રહ્યો છે. ॥૩૫॥ 
ચૌ૦- ચહત ન ભરત ભૂપતહિ ભોરેં | બિધિ બસ કુમતિ બસી જિય તોરે ॥ 
સો સબુ મોર પાપ પરિનામૂ | ભયઉ કુઠાહર જેહિ બિધિ બામૂ ॥૧॥ 
ભરત તો ભૂલેચૂકેય રાજપદ નથી ઇચ્છતો, ભાવિવશ તારા જ ચિત્તમાં કુમતિ આવી વસી. આ બધું મારા પાપોનું 
પરિણામ છે, જેથી કુસમયે વિધાતા વિપરીત થઈ ગયો. ॥૧॥ 
સુબસ બસિહિ ફિરિ અવધ સુહાઈ | સબ ગુન ધામ રામ પ્રભુતાઈ ॥ 
કરિહહિં ભાઈ સકલ સેવકાઈ | હોઈહિ તિહું પુર રામ બડાઈ [।રા॥ 


[તારી ઉજાડેલી] આ સુંદર અયોધ્યા તો પછીથી સારી રીતે વસશે અને સમસ્ત ગુણોના ધામ શ્રીરામની પ્રભૃતા 
પણ થશે. બધા ભાઈ તેમની સેવા કરશે અને ત્રણેય લોકોમાં શ્રીરામનો મહિમા થશે; ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-623 


તોર કલંકુ મોર પછિતાઊ | મુએહું ન મિટિહિ ન જાઈહિ કાઊ ॥ 
અબ તોહિ નીક લાગ કરુ સોઈ | લોચન ઓટ બેઠુ મુહુ ગોઈ ।॥૩॥ 
કેવળ તારું કલંક અને મારો પસ્તાવો મરવા છતાંય નહીં મટે, એ કોઈ પણ રીતે નહીં જાય. હવે, તને જે ઠીક લાગે 
તે જ કર. મોં છુપાવી મારી આંખોની આડે જઈને બેસ (અર્થાત્‌ મારી નજર સામેથી દૂર જા, મને મો ન દેખાડીશ). ॥૩॥ 
જબ લગિ જિઓ ક્હઉં કર જોરી | તબ લગિ જનિ કછુ કહસિ બહોરી ॥ 
ફિરિ પછિતેહસિ અંત અભાગી | મારસિ ગાઈ નહારૂ લાગી ॥।॥૪॥ 
હું હાથ જોડીને કહું છું કે જ્યાં સુધી હું જીવતો રહું ત્યાં સુધી પછી કંઈ ન કહીશ (અર્થાત્‌ મારાથી ન બોલીશ). અરે 
અભાગણી! પછી તું અંતમાં પસ્તાઈશ કેમ કે તું તાંત (નહારુ-ચામડાની દોરી) માટે ગાયને મારી રહી છે. ॥૪॥ 
દો૦; પરેઉ રાઉ કહિ કોટિ બિધિ કાહે કરસિ નિદાનુ | 
કપટ સયાનિ ન કહતિ કછુ જાગતિ મનહું મસાનુ ।॥૩૧॥ 


રાજા કરોડો રીતે (ઘણા પ્રકારે) સમજાવીને [અને આમ તું કેમ સર્વનાશ કરી રહી છે કહીને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. 
પરંતુ કપટ કરવામાં ચતુર કૈકેયી કંઈ બોલતી નથી, જાણે [મૌન થઈને] મસાણ જગાડી રહી હોય. ॥૩૬॥ 


કા 


ચૌ૦- રામ રામ રટ બિકલ ભુઆલૂ | જનુ બિનુ પંખ બિહંગ બેહાલૂ | 
હૃદર્યેં મનાવ ભોરુ જનિ હોઈ | રામહિ જાઈ કહે જનિ કોઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-624 


રાજા 'રામ-રામ” રટી રહ્યા છે અને એવા વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છે જેમ કોઈ પંખી પાંખો વિના બેહાલ હોય, તે પોતાના 
હૃદયને મનાવે છે (પ્રાર્થના કરે છે) કે સવાર જ ન થાય, અને કોઈ જઈને શ્રીરામચન્દ્રજીને આ વાત ન કહે. ॥૧॥ 
ઉદઉ કરહુ જનિ રબિ રઘુકુલ ગુર | અવધ બિલોકિ સૂલ હોઈહિ ઉર ॥ 
ભૂપ પ્રીતિ કેકઇ કઠિનાઈ | ઉભય અવધિ બિધિ રચી બનાઈ ।ર૨॥ 


હે રઘુકુળના ગુરુ (વડીલ મૂળપુરુષ) સૂર્ય ભગવાન! આપ પોતાનો ઉદય ન કરો. અયોધ્યાને [બેહાલ] જોઈને 
આપના હૃદયમાં મોટી પીડા થશે. રાજાની પ્રીતિ અને કેકેયીની નિષ્ઠુરતા બંનેને બ્રહ્માએ સીમા સુધી રચીને બનાવ્યા છે 


ન છ 


(અર્થાત્‌ રાજા પ્રેમની સીમા છે અને કેકેયી નિષ્ઠુરતાની), ॥૨॥ 


બિલપત નૃપહિ ભયઉ ભિનુસારા | બીના બેનું સંખ ધુંનિ ઠ્વારા ॥ 
પઢહિં ભાટ ગુન ગાવહિં ગાયક | સુનત નૃપહિ જનુ લાગહિં સાયક ।॥૩ગા 


વિલાપ કરતાં કરતાં જ રાજાની સવાર પડી ગઈ. રાજદ્વારે વીણા, વાંસળી અને શંખનો ધ્વનિ થવા લાગ્યો. ભાટ 
લોકો બિરદાવલી ગાઈ રહ્યા છે અને ગવૈયા ગુણોનું ગાન કરી રહ્યા છે. તે સાંભળતાં રાજાને બાણ જેવાં લાગે છે. ॥૩॥ 


મંગલ સકલ સોહાર્હિ ન કેસે | સહગામિનિહિ બિભૂષન જેસે ॥ 
તેહિ નિસિ નીદ પરી નહિં કાહૂ | રામ દરસ લાલસા ઉછાહ્‌ ॥૪॥ 


રાજાને આ બધા મંગળ સાજ કેમ નથી ગમી રહ્યાં જેમ પતિની સાથે સતી થનારી સ્રીને આભૂષણ ! શ્રીસમચન્દ્રજીનાં 
દર્શનની લાલસા અને ઉત્સાહને લીધે તે રાત્રિએ કોઈને પણ નિદ્રા ન આવી. ॥૪॥ 


દો૦- દ્વાર ભીર સેવક સચિવ કહહિં ઉદિત રબિ દેખિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-625 


જાગેઉ અજહું ન અવધપતિ કારનું ક્વનુ બિસેષિ ॥૩૭॥ 
રાજદ્વાર ઉપર મંત્રીઓ અને સેવકોની ભીડ જામી છે. તે સર્વ સૂર્યને ઉદય થયેલો જોઈને કહે છે કે એવું કયું વિશેષ 
કારણ છે કે અવધપતિ દશરથજી હજી સુધી નથી જાગ્યા ॥૩૭॥ 
ચૌ૦- પછિલે પહર ભૂપુ નિત જાગા | આજુ હમહિ બડું અચરજુ લાગા ॥ 
જાહુ સુમંત્ર જગાવહુ જાઈ | કીજિઅ કાજુ રજાયસુ પાઈ ।૧॥ 
રાજા નિત્ય રાતના પાછલા પહોરે જાગી જાય છે, પરંતુ આજે અમને મોટું આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. હે સુમન્ત્ર જાઓ, 
જઈને રાજાને જગાડો. તેમની આજ્ઞા મેળવીને અમે બધા કામ કરીએ. ॥૧॥ 
ગએ સુમંત્રુ તબ રાઉર માહીં | દેખિ ભયાવન જાત ડેરાહી ॥ 
ધાઇ ખાઇ જનુ જાઇ ન હેરા | માનહું બિપતિ બિષાદ બસેરા ।॥ર॥ 
ત્યારે સુમન્ત્ર પ્રાસાદ(રાજમહેલ)માં ગયા, પરંતુ મહેલને જોઈને તે જતાં ડરી રહ્યા છે. [એવું લાગે છે] જાણે કરડી 
ખાવા ધાતો હોય, તેની તરફ જોઈ પણ નથી શકાતું, જાણે વિપત્તિ અને વિષાદે ત્યાં ડેરો તાણી રાખ્યો હોય. ॥૨॥ 
પૂછે કોઉ ન ઊતરુ દેઈ | ગએ જેહિં ભવન ભૂપ કેકેઈ ॥ 
કહિ જ્યજીવ બેઠ સિરુ નાઈ | દેખિ ભૂપ ગતિ ગયઉ સુખાઈ ॥૩ા 


પૂછવાથી કોઈ જવાબ આપતું નથી; તે એ મહેલમાં ગયા, જ્યાં રાજા અને કૈકેયી હતાં. 'જય જીવ" કહીને શીશ 
જીંકાવીને (વંદન કરીને) બેઠા અને રાજાની દશા જોઈને તો તે સુકાઈ જ ગયા, ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-626 


સોચ બિક્લ બિબરન મહિ પરેઊ | માનહું કમલ મૂલુ પરિહરેઊ ॥ 
સચિઉ સભીત સકઇ નહિં પૂછી | બોલી અસુભ ભરી સુભ છૂછી ।૪॥ 
[જોયું કે -] રાજા શોકથી વ્યાકુળ છે, ચહેરાનો રંગ ઊંડી ગયો છે. જમીન પર એમ પડ્યા છે, જાણે કમળ મૂળ છોડીને 
(મૂળથી ઉખડીને) [કરમાયેલું] પડ્યું હોય. મન્ત્રી ડરના કારણે કંઈ પૂછી નથી શકતા. પછી અશુભથી ભરપૂર અને શુભથી 
વિહીન કેકેયી બોલી - ॥૪॥ 
દો૦ પરી ન રાજહે નીદ નિસિ હેતુ જાન જગદીસુ | 
રામુ રામુ રટિ ભોર કિય કહઈ ન મરમુ મહીસુ 1॥૩૮॥ 
રાજાને રાતે ઊંઘ નથી આવી, તેનું કારણ જગદીશ્વર જ જાણે. એમણે રામ રામ” રટીને સવાર પાડી દીધું, પરંતુ 
એનો ભેદ રાજા કંઈ પણ નથી કહેતા, ॥૩૮॥ 
ન્ડ ષ્ટ જ. ને મ 
ચૌ૦- આનહું રામહિ બેગિ બોલાઈ | સમાચાર તબ પૂછહુ આઈ ।॥ 
ચલેઉ સુમંત્રુ રાય રુખ જાની | લખી ડકુચાલિ કીન્હિ કછુ રાની ॥૧॥ 
તમે જલદી રામને બોલાવી લાવો, ત્યારે આવીને સમાચાર પૂછજો. રાજાનું મન જાણીને સુમન્ત્રજી ચાલ્યા, સમજી 
ગયા કે રાણીએ કંઈક કુચાલ ચાલી છે. ॥૧॥ 
સોચ બિકલ મગ પરઇ ન પાઊ 1। રામહિ બોલિ કહિહિ કા રાઊ ॥ 
ઉર ધરિ ધીરજુ ગયઉ દુઆરે | પૂંછહિં સક્લ દેખિ મનુ મારેં ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-627 


સુમન્ત્ર શોકથી વ્યાકુળ છે, રસ્તા પર પગ નથી પડતા (આગળ વધી નથી શકાતું), [વિચારે છે -] રામજીને બોલાવીને 
રાજા શું કહેશે? કોઈ રીતે હૃદયમાં ધીરજ ધરીને તે દ્વાર પર ગયા. બધા લોકો તેમને મનદુઃખી (ઉદાસ) જોઈને પૂછવા 
લાગ્યા. ॥ર॥ 
સમાધાનુ કરિ સો સબહી કા | ગયઉ જરહોં દિનકર કુલ ટીકા ॥ 
રામ સુમંત્રહિ આવત દેખા | આદર કીન્હ પિતા સમ લેખા ।॥ગા 
બધા લોકોનું સમાધાન કરીને (કોઈ રીતે સમજાવી-પટાવી) સુમન્ત્ર ત્યાં ગયા, જ્યાં સૂર્યકુળના તિલક શ્રીરામચન્દ્રજી 
હતા. શ્રીરામચન્દ્રજીએ સુમન્ત્રને આવતા જોયા તો પિતાના સમાન સમજીને તેમનો આદર કર્યો. ॥૩॥ 
નિરખિ બદનુ કહિ ભૂપ રજાઈ | રઘુકુલદીપહે ચલેઉ લેવાઈ ।॥ 
રામુ કુભાંતિ સચિવ સંગ જાહીં | દેખિ લોગ જહ તહ બિલખાહીં ॥૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના મુખકમળતને [નિહાળીને અને રાજાની આજ્ઞા સંભળાવીને તે રઘુકુળના દોપક શ્રીરામચન્દ્રજીને 


લઈ ચાલ્યા. શ્રીરામચન્દ્રજી મન્ત્રીની સાથે કંઈક અન્ય જ રીતે રાજસી ઠાઠમાઠ વિહીન જઈ રહ્યા છે, આ જોઈને લોકો 
જ્યાં-ત્યાં વિષાદ કરી રહ્યા છે. ॥૪॥ 


દો૦- જાઈ દીખ રઘુબંસમનિ નરપતિ. નિપટ કુસાજુ 
સહમિ પરેઉ લખિ સિંઘિનિહિ મનહું બૃદ્ધ ગજરાજુ ।॥૩૯॥ 


રઘુવંશમણિ શ્રીરામચન્દ્રજીએ જઈને જોયું કે રાજા અત્યંત ખરાબ હાલતમાં એમ પડ્યા છે જાણે સિંહણને જોઈને 
કોઈ ઘરડો હાથી ભયગ્રસ્ત થઈને પડી ગયો હોય. ॥૩૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-628 


ચૌ૦- સૂખર્હિં અધર જરઇ સબુ અંગૂ | મનહું દીન મનિહીન ભુઅંગૂ ॥ 
સરુષ સમીપ દીખિ કૈકેઈ | માનહું મીચુ ઘરી ગનિ લેઈ ।૧॥ 


રાજાના હોઠ સુકાઈ રહ્યા છે અને આખું શરીર બળી રહ્યું છે, જાણે મણિ વિના સર્પ દુઃખી થઈ રહ્યો હોય. પાસે જ 
ક્રોધમાં ભરેલાં કેકેયીને જોયાં, જાણે [સાક્ષાત્‌] મૃત્યુ જ બેસીને [રાજાના જીવનની અંતિમ] ઘડીઓ ગણી રહ્યું હોય. ॥૧॥ 


શ્રી રામ-કેકેયી સંવાદ 


કરુનામય મૃદુ રામ સુભાઊ | પ્રથમ દીખ દુખુ સુના ન કાઊ ॥ 
તદપિ ધીર ધરિ સમઉ બિચારી । પૂંછી મધુર બચન મહતારી ।ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનો સ્વભાવ કોમળ અને કરુણામય છે. તેમણે [પોતાના જીવનમાં] પહેલી વાર આ દુઃખ જોયું; 
આનાથી પહેલા ક્યારેય તેમણે દુઃખ સાંભળ્યું પણ ન હતું. તો પણ સમયનો વિચાર કરીને હૃદયમાં ધીરજ ધરીને એમણે 
મીઠાં વચનોથી માતા કેકેયીને પૂછ્યું -॥૨॥ 
મોહિ કહુ માતુ તાત દુખ કારન | કરિઅ જતન જેહિં હોઈ નિવારન ॥ 
સુનહુ રામ સબુ કારનું એહૂ | રાજહિ તુમ્હ પર બહુત સનેહૂ ॥૩ા 
હે માતા! મને પિતાજીના દુઃખનું કારણ કહો એટલે જેનાથી તેનું નિવારશ થાય (દુઃખ દૂર ઘાય) તે યત્ન કરી શકાય. 
[કેકેયીએ કહ્યું -] હે રામ! સાંભળો, બધું કારણ એ જ છે કે રાજાનો તમારા ઉપર ઘણો સ્નેહ છે, ॥૩॥ 


દેન કહેન્હિ મોહિ દુઈ બરદાના | માગેઉ જો કછુ મોહિ સોહાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-629 


ન્‌ 


સો સુનિ ભયઉ ભૂપ ઉર સોચૂ | છાર્ડિ ન સકર્હિં તુમ્હાર સંકોચૂ ॥૪॥ 
એમણે મને બે વરદાન આપવાનું કહ્યું હતું, મને જે કંઈ ઠીક લાગ્યું તે જ મેં માગ્યું. તેને સાંભળીને રાજાના હૃદયમાં 
શોક થઈ ગયો; કેમકે એ તમારો સંકોચ નથી. છોડી શકતા, ॥૪॥ 
દો૦ સુત સનેહુ ઇત બચનુ ઉત સંકટ પરેઉ નરેસુ | 
સકહુ ત આયસુ ધરહુ સિર મેટહુ કઠિન કલેસુ ।૪બા 
અહીં તો પુત્રનો સ્નેહ છે અને ત્યાં વચન (પ્રતિજ્ઞા); રાજા એ જ ધર્મસંકટમાં પડી ગયા છે. જો તમે કરી શકો, તો 
રાજાની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરો અને એમના કઠિન ક્લેશને મટાડો. ॥૪૦॥ 
ચૌ૦- નિધરક બેઠિ કહઈ કટુ બાની | સુનત કઠિનતા અતિ અકુલાની ॥ 
જીભ કમાન બચન સર નાના | મનહું મહિપ મૃદુ લચ્છ સમાના ॥૧| 
કેકેયી બેધડક બેસીને આવી કડવી વાણી કહી રહ્યાં છે જેને સાંભળીને સ્વયં કઠોરતા પણ અત્યંત વ્યાકુળ થઈ 
ઊઠી, જીભ ધનુષ છે, વચન ઘણાં જ તીર છે અને જાણે રાજા જ કોમળ નિશાના (લક્ષ્ય) સમાન છે, ॥૧॥ 
જનુ કઠોરપનુ ધરે સરીરૂ | સિખઈ ધનુષબિદ્યા બર બીરૂ ॥ 
સબુ પ્રસંગુ રઘુપતિહિ સુનાઈ | બેઠિં મનહું તનુ ધરિ નિઠુરાઈ ।ર૨॥ 


[આ સર્વ સાજ-સમાનની સાથે] જાણે સ્વયં કઠોરપણું શ્રેષ્ઠ વીરનું શરીર ધારણ કરીને ધનુષવિદયા શીખી રહ્યું છે. 
શ્રીરઘુનાથજીને સર્વ હાલ સંભળાવીને તે એમ બેઠી છે, જાણે નિષ્ઠુરતા જ શરીર ધારણ કરીને બેઠી હોય. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-630 


મન મુસુકાઈ ભાનુકુલ ભાનૂ | રામુ સહજ આનંદ નિધાનૂ ॥ 
બોલે બચન બિગત સબ દૂષન | મૃદુ મંજુલ જનુ બાગ બિભૂષન ।॥૩ગા 
સૂર્યકૂળના સૂર્ય, સ્વાભાવિકપણે જ આનંદનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજી મનમાં મલકાઈ સર્વ દૂષણોથી રહિત એવાં કોમળ 
અને સુંદર વચન બોલ્યા જે જાણે વાણીનાં આભૂષણો જ હતાં ॥૩॥ 
સુનુ જનની સોઇ સુતુ બડભાગી | જો પિતુ માતુ બચન અનુરાગી ॥ 
તનય માતુ પિતુ તોષનિહારા | દુર્લભ જનનિ સકલ સંસારા ॥૪॥ 
હે માતા! સાંભળો, એ જ પુત્ર મહાભાગ્યશાળી છે, જે પિતા-માતાનાં વચનોનો અનુરાગી (પાલન કરનારો) છે. 
[આજ્ઞાપાલન દ્વારા] માતા-પિતાને સંતુષ્ટ કરનારો પુત્ર, હે જનની ! આખાય સંસારમાં દુર્લભ છે. ॥૪॥ 
દો૦- મુનિગન મિલનુ બિસેષિ બન સબહિ ભાંતિ હિત મોર 1।| 
તેહિ મર્હેં પિતુ આયસુ બહુરિ સંમત જનની તોર 1।૪૧॥ 


ન્‌ 


વનમાં વિશેષરૂપે મુનિઓનો મેળાપ થશે, જેમાં મારુ બધી રીતે કલ્યાણ છે. તેમાંય વળી, પિતાજીની આજ્ઞા અને હે 
જનની! તમારી સંમતિ છે, ॥૪૧॥ 


ક્ય 


ચૌ૦- ભરતુ પ્રાનપ્રિય પાવર્હિં રાજૂ । બિધિસબ બિધિમોહિ સનમુખ આજૂ ॥ 
જો ન જાઉં બન એસેહુ કાજા | પ્રથમ ગનિઅ મોહિ મૂઢ સમાજા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-631 


અને પ્રાણપ્રિય ભરત રાજ્ય પામશે. [આ સવે વાતોને જોઈને એ પ્રતીત થાય છે કે] આજે વિધાતા સર્વ પ્રકારે મારા 
સન્મુખ છે (મને અનુકૂળ છે). જો આવા કાર્યને માટેય હું વનમાં ન જાઉં તો મૂખોના સમાજમાં સૌપ્રથમ મારી જ ગણતરી 
કરવી જોઈએ. ॥૧॥ 
સેવર્હિં અરૈંડુ ક્લપતરુ ત્યાગી | પરિહરિ અમૃત લેહિં બિષુ માગી ॥ 
તેઉ ન પાઇ અસ સમઉ ચુકાહીં | દેખુ બિચારિ માતુ મન માહીં ॥ર॥ 
જે કલ્પવૃક્ષને છોડીને એરંડાનું સેવન કરે છે અને અમૃત ત્યાગીને વિષ માગી લે છે; હે માતા! મનમાં વિચાર કરીને 
જુઓ, તે (મહામૂર્ખ) પણ આવો અવસર પામીને ક્યારેય નહીં ચૂકે. ॥૨॥ 
અંબ એક દુખુ મોહિ બિસેષી | નિપટ બિકલ નરનાયકુ દેખી ॥ 
થોરિહિં બાત પિતહિ દુખ ભારી | હોતિ પ્રતીતિ ન મોહિ મહતારી ॥૩ગા 
હે માતા! મને એક જ દુઃખ વિશેષરૂપથી થઈ રહ્યું છે, તે મહારાજને અત્યંત વ્યાકુળ જોઈને. આ નાનકડી વાત માટે 
જ પિતાજીને આટલું ભારે દુઃખ થાય તો હે માતા! મને આ વાતનો વિશ્વાસ નથી થતો, ॥૩॥ 
રાઉ ધીર ગુન ઉદધિ અગાધૂ | ભા મોહિ તેં કછુ બડ અપરાધૂ ॥ 
જાતે મોહિ ન કહત કછુ રાઊ | મોરિ સપથ તોહિ કહુ સતિભાઊ ॥૪॥ 
કેમકે મહારાજ તો ઘણા જ ધીર અને ગુણોના અગાધ સમુદ્ર છે. અવશ્ય મારાથી જ કોઈ મોટો અપરાધ થઈ ગયો 
છે, જેને કારણે મહારાજ મને કંઈ નથી કહેતા. તમને મારા સોગંદ છે, માતા તમે સાચેસાચું કહો. ॥૪॥ 


દો૦) સહજ સરલ રઘુબર બચન કુમતિ કુટિલ કરિ જાન [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-632 


ચલઈ જોંક જ્લ બક્રગતિ જઘદ્યપિ સલિલુ સમાન 1[૪ર॥ 
રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીરામચન્દ્રજીના સ્વભાવથી જ સરળ (સીધાં) વચનોને દુર્બુદ્ધિ કેકેયી વાંકા જ ગણી રહી છે; જેમ 
જળ સમાન જ હોય છે પરંતુ જળો તેમાં વાંકીચૂંકી ચાલથી જ ચાલે છે. ॥૪૨॥ 
ચૌ૦- રહસી રાનિ રામ રુખ પાઈ | બોલી કપટ સનેહુ જનાઈ ।॥ 
સપથ તુમ્હાર ભરત કૈ આના । હેતુ ન દૂસર મેં કછુ જાના ॥૧| 
રાણી કેકેયી શ્રીરામચન્દ્રજીના વલણને જાણીને હરખાઈ ગઈ અને કપટમપૂર્ણ સ્નેહ દેખાડીને બોલી - તમારા શપથ 
અને ભરતના સોગંદ છે, મને રાજાના દુઃખનું બીજું કઈ પણ કારણ જણાતું નથી. ॥૧॥ 
તુમ્ઠ અપરાધ જોગુ નહિં તાતા | જનની જનક બંધુ સુખદાતા ॥ 
રામ સત્ય સબુ જો કછુ કહહૂ | તુમ્હ પિતુ માતુ બચન રત અહહૂ ॥ર॥ 
હે તાત! તમે અપરાધને યોગ્ય નથી (તમારાથી માતા-પિતાનો અપરાધ થઈ જાય એ સંભવ નથી). તમે તો માતા- 
પિતા અને ભાઈઓને સુખ આપનારા છો. હે રામ! તમે જે કંઈ કહી રહ્યા છો તે સર્વ સત્ય છે. તમે પિતા-માતાનાં 
વચનો[ના પાલન]માં તત્પર છો. ॥૨॥ 
પિતહિ બુઝાઇ કહહુ બલિ સોઈ । ચૌથેપન જેહિં અજ્સુ ન હોઈ ॥ 
તુમ્હ સમ સુઅન સુકૃત જેહિં દીન્ડે | ઉચિત ન તાસુ નિરાદરુ કીન્હે ॥ગા 


હું તમારા પર વારી જાઉં છું. તમે પિતાને સમજાવીને એ જ વાત કહો જેથી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમનો અપયશ ન થાય. 
જે પુણ્યએ એમને તમારા જેવા પુત્રો આપ્યા છે તે પુણ્યનો અનાદર કરવો ઉચિત નથી. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-633 


લાગહિં કુમુખ બચન સુભ કૈસે | મગહૅ ગયાદિક તીરથ જેસે ॥ 
રામહિ માતુ બચન સબ ભાએ | જિમિ સુરસરિ ગત સલિલ સુહાએ 1૪॥ 


કેકેયીના બૂરા મુખમાં આ શુભ વચનો કેવાં લાગે છે, જેવાં કે મગધ દેશમાં ગયા આદિ તીર્થ! શ્રીરામચન્દ્રજીને 
માતા કેકેયીનાં સર્વે વચન સારાં લાગ્યાં, જેમ ગંગાજીમાં જઈને [સારાં-નરસાં સર્વે પ્રકારનાં] જળ શુભ, સુંદર થઈ જાય 
છે. ॥૪॥ 


શ્રી રામ-દશરથ સંવાદ, અવધવાસીઓની ઉદાસી, કેકેયીને મનાવવી 


દો૦ ગઈ મુરછા રામહિ સુમિરિ નૃપ ફિરિ કરવટ લીન્હ | 
સચિવ રામ આગમન કહિ બિનય સમય સમ કીન્હ [૪ ગા 


એટલામાં રાજાની મૂર્છા દૂર થઈ, એમણે રામનું સ્મરણ કરીને (રામ રામ!” કહીને) પડખું ફેરવ્યું. મન્ત્રીએ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું આગમન કહીને સમયાનુકૂળ પ્રાર્થના કરી. ॥૪ગા 


ચૌ૦- અવનિપ અકનિ રામુ પગુ ધારે । ધરિ ધીરજુ તબ નયન ઉઘારે ॥ 
સચિવ સંભારિ રાઉ બૈઠારે । ચરન પરત નૃપ રામુ નિહારે ॥૧॥ 


જ્યારે રાજાએ સાંભળ્યું કે શ્રીરામચન્દ્ર પધાર્યા છે તો તેમણે ધીરજ ધરીને નેત્રો ખોલ્યાં, મન્ત્રીએ સાવચેતીથી 
રાજાને બેસાડયા. રાજાએ શ્રીરામચન્દ્રજીને પોતાનાં ચરણોમાં નમતા (પ્રણામ કરતા) જોયા. ॥૧॥ 


લિએ સનેહ બિકલ ઉર લાઈ । ગૈ મનિ મનહું ફનિક ફિરિ પાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-634 


રામહિ ચિતઈ રહેઉ નરનાહૂ | ચલા બિલોચન બારિ પ્રબાહૂ ॥ર૨॥ 
સ્નેહથી વ્યાકુળ રાજાએ રામજીને હૃદય સાથે ચાંપી દીધા, જાણે સર્પ પોતાનો ખોવાયેલ મણિ પુનઃ પામી લીધો 
હોય, રાજા દશરથજી શ્રીરામજીને જોતા જ રહી ગયા. એમનાં નેત્રોમાંથી આંસુઓની ધારા વહી નીકળી. ॥૨॥ 
સોક બિબસ કછુ કહે ન પારા | હૃદર્યં લગાવત બારહિં બારા ॥ 
બિધિહિ મનાવ રાઉ મન માહી | જેહિં રઘુનાથ ન કાનન જાહીં ॥ગા 


શોકને વિશેષ વશ હોવાને કારણે રાજા કંઈ કહી નથી. શકતા. તે વારવાર શ્રીરામચન્દ્રજીને હૃદયે ચાંપે છે અને 
મનમાં બ્રહ્માને મનાવે છે કે જેથી શ્રીરઘુનાથ વનમાં ન જાય. ॥૩॥ 


સુમિરિ મહેસહિ કહઈ નિહોરી | બિનતી સુનહુ સદાસિવ મોરી ॥ 
આસુતોષ તુમ્હ અવઢર દાની | આરતિ હરહુ દીન જનુ જાની ।૪॥ 


પછી મહાદેવજીનું સ્મરણ કરીને એમને વિનંતી કરતાં કહે છે - હે સદાશિવ! આપ મારી પ્રાર્થના સાંભળો. આપ 
આશુતોષ (શીઘ્ર પ્રસન્ન થનારા) અને અવઢરદાની (મોં માગ્યું આપી દેનાર) છો. માટે મને પોતાનો દીન સેવક જાણીને 
મારુ દુઃખ દૂર કરો. ॥૪॥ 


દો૦- તુમ્ડ પ્રેરક સબ કે હૃદર્યં સો મતિ રામહિ દેહુ | 
બચનુ મોર તજિ રહહિં ઘર પરિહરિ સીલુ સનેહુ 1૪૪॥ 


આપ પ્રેરકરૂપથી બધાના હૃદયમાં છો. આપ શ્રીરામચન્દ્રને એવી બુદ્ધિ આપો જેથી તે મારા વચનનો ત્યાગ કરી 
શીલ-સ્નેહ છોડીને ઘરમાં જ રહી જાય. ॥૪૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-635 


ચૌ૦- અજસુ હોઉ જગ સુજસુ નસાઊ | નરક પરૌ બરુ સુરપુરુ જાઊ ॥ 
સબ દુખ દુસહ સહાવહુ મોહી | લોચન ઓટ રામુ જનિ હોંહી ॥૧॥ 
જગતમાં ભલે અપયશ થાય અને સુયશ નષ્ટ થઈ જાય. ભલે હું નરકમાં પડું, અને સ્વર્ગ પણ જતું રહે (પૂર્વના 
પુણ્યોના ફળસ્વરૂપે મળનારું સ્વર્ગ ભલેને મને ન મળે). બીજા પણ સર્વ પ્રકારનાં દુઃસહ્ય દુઃખ આપ મુજથી સહન કરાવી 
લો, પણ શ્રીરામચન્દ્ર મારી આંખો આગળથી દૂર ન થાય. ॥૧॥ 
અસ મત ગુનઇ રાઉ નહિં બોલા | પીપર પાત સરિસ મનુ ડોલા ॥ 
રઘુપતિ પિતહિ પ્રેમબસ જાની | પુનિ કછુ કહિહિ માતુ અનુમાની ।॥૨॥ 
રાજા મનમાં ને મનમાં આ રીતે વિચાર કરી રહ્યા છે, બોલતા નથી. તેમનું મત પીપળાના પાનની જેમ ડોલી રહ્યું 
છે. શ્રીરઘુનાથજીએ પિતાને સ્નેહવશ જાણીને અને આ અનુમાન કરીને કે માતા પાછા કંઈ કહેશે [તો પિતાજીને દુઃખ 
થશે] -॥ર૨॥ 
દેસ કાલ અવસર અનુસારી | બોલે બચન બિનીત બિચારી ॥ 
તાત કહઉં કછુ કરઉં ઢિઠાઈ | અનુચિતુ છમબ જાનિ લરિકાઈ ॥ગા 
દેશ, કાળ અને અવસરને અનુકૂળ વિચારીને વિનીત વચન કહ્યાં - હે તાત! હું કંઈક કહું છું, એ ધૃષ્ટતા કરુ છું. આ 
અનૌચિત્યને મારુ બાળપણું સમજીને ક્ષમા કરશો. ॥૩॥ 
અતિ લઘુ બાત લાગિ દુખુ પાવા | કાહું ન મોહિ કહિ પ્રથમ જનાવા ॥ 
દેખિ ગોસારઈહિ પૂંછિઉં માતા | સુનિ પ્રસંગુ ભએ સીતલ ગાતા ॥।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-636 


આ અત્યંત તૃચ્છ વાતથી આપ આટલું દુઃખ પામ્યા મને કોઈએ પહેલાં કહીને આ વાત નથી જણાવી. સ્વામી 
(આપ)ને આ દશામાં જોઈને મેં માતાને પૂછ્યું. તેમનાથી આખો પ્રસંગ સાંભળીને મારા સર્વે અંગ શીતળ થઈ ગયાં (મને 
ઘણી પ્રસન્નતા થઈ). ॥૪॥ 
દો૦- મંગલ સમય સનેહ બસ સોચ પરિહરિઅ તાત 1॥।| 

આયસુ દેઈઅ હરષિ હિર્ય કહિ પુલકે પ્રભુ ગાત ॥।૪૫॥ 


હે પિતાજી! આ મંગળના સમયે સ્નેહવશ થઈને શોક કરવો છોડી દો અને હૃદયમાં પ્રસન્‍ન થઈને મને આજ્ઞા આપો. 
આમ કહેતાં પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી સર્વાગે પુલકિત થઈ ગયા. ॥૪૫॥ 


ગુ 


ચૌ૦- ધન્ય જનમુ જગતીતલ તાસૂ | પિતહિ પ્રમોદુ ચરિત સુનિ જાસૂ ॥ 
ચારિ પદારથ કરતલ તાકે | પ્રિય પિતુ માતુ પ્રાન સમ જાકે ॥૧॥ 


[તેમણે ફરી કહ્યું -] આ પૃથ્વીતળ પર એનો જન્મ ધન્ય છે જેનાં ચરિત્ર સાંભળીને પિતાને પરમ આનંદ થાય. જેને 
માતા-પિતા પ્રાણોસમાન પ્રિય છે, ચારેય પદાર્થ (અર્થ, ધર્મ, કામ, મોક્ષ) તેને હસ્તગત (મુઠ્ઠીમાં) રહે છે. ॥૧॥ 


આયસુ પાલિ જનમ ફ્લુ પાઈ | એહઉં બેગિહિં હોઉ રજાઈ ।॥ 
બિદા માતુ સન આવઉ માગી | ચલિહઉ બનહિ બહુરિ પગ લાગી ॥।॥ર॥ 


આપની આશ્ઞાનું પાલન કરીને અને જન્મનું ફળ પામીને હું જલદી ઘેર પાછો ફરીશ, માટે કુપા કરીને આજ્ઞા આપો. 
માતા પાસે વિદાય માગીને આવું છું. પછી આપના પગે પડીને (પ્રણામ કરીને) વનમાં જઈશ. ॥૨॥ 


અસ કહિ રામ ગવનુ તબ કીન્હા | ભૂપ સોક બસ ઉતરું ન દીન્હા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-637 


નગર બ્યાપિ ગઈ બાત સુતીછી | છુઅત ચઢી જનુ સબ તન બીછી ।॥ગા 


આમ કહીને પછી શ્રીરામચન્દ્રજી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. રાજાએ શોકંવશ કોઈ ઉત્તર ન આપ્યો. આ ઘણી જ તીખી 
(અપ્રિય) વાત નગરભરમાં એટલી ઝડપથી પ્રસરી ગઈ જાણે ડખ મારતાવેત જ વીંછીનું ઝેર આખાય શરીરમાં એકદમ 
વ્યાપ્ત થઈ ગયું હોય. ॥૩॥ 
સુનિ ભએ બિક્લ સકલ નર નારી | બેલિ બિટપ જિમિ દેખિ દવારી ॥ 
જો જહે સુનઇ ધુનઈ સિરુ સોઈ | બડ બિષાદુ નહિં ધીરજુ હોઈ ।૪॥ 
આ વાત સાંભળીને બધાં સ્રી-પુરૂષ એવા વ્યાકુળ થઈ ગયાં જેવી રીતે દાવાનળ (વનમાં આગ લાગેલી) જોઈને વેલો 
અને વૃક્ષો કરમાઈ જાય છે. જે જ્યાં સાંભળે છે ત્યાં જ માથું પીટવા લાગે છે. ઘણો વિષાદ છે, કોઈને ધીરજ નથી રહેતી. 
॥૪॥ 
દો૦ મુખ સુખાહિં લોચન સ્રવર્હિં સોકુ ન હૃદર્યે સમાઈ | 
મનહું કરુણ ચ્સ કટકઈ ઉતરી અવધ બજાઈ ॥૪૧॥ 
બધાનાં મુખ સુકાઈ જાય છે. આંખોમાંથી આંસુ વહે છે, શોક હૃદયમાં નથી સમાતો. જાણે કરુણારસની સેના 
અવધ પર ડકો વગાડી ઊતરી આવી હોય (ધસી આવી હોય). ॥૪૧॥ 
ચો૦- મિલેહિ માઝ બિધિ બાત બેગારી | જહં તહં દેહિં કેકઈહિ ગારી ॥ 
એહિ પાપિનિહિ બૂઝિ કા પરેઊ | છાઈ ભવન પર પાવકું ધરેઊ 1॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-638 


બધા મેળ મળી ગયા હતા (બધા સંજોગ ઉજળા હતા), એટલામાં જ વિધાતાએ વાત બગાડી નાખી. ચારેકોર લોકો 
કેકેયીને ગાળો આપી રહ્યા છે! આ પાપિણીને શું સૂઝી ગયું કે એણે બન્યા-બનાવ્યા ઘર ઉપર જ અગ્નિ ચાંપી દીધો!॥૧॥ 
નિજ કર નયન કાઢિ ચહ દીખા | ડારિ સુધા બિષુ ચાહત ચીખા ॥ 
કુટિલ કઠોર કુબુદ્દિ અભાગી | ભઈ રઘુબંસ બેનુ બન આગી 1[।૨॥ 
તે પોતાના હાથેથી પોતાની આંખો કાઢીને (આંખ વગર જ) જોવા ઇંચ્છે છે અને અમૃત ફેંકીને વિષ ચાખવા ઈચ્છે 
છે! આ કુટિલ, કઠોર, દુર્બુદ્ધિ અને અભાગણી કેકેયી રઘુવંશરૂપી વાંસના વનને -માટે અગ્નિ બની ગઈ!॥ર॥ 
પાલવ બૈઠિ પેડું એહિં કાટા । સુખ મહું સોક ઠાટુ ધરિ ઠાટા ॥ 
સદા રામુ એહિ પ્રાન સમાના | કારન કવન કુટિલપનુ ઠાના ગા 
પાંદડાં પર બેસી એણે ઝાડને કાપી નાખ્યું. અર્થાત્‌ પોતાના પગમાં જ કુહાડી મારી. સુખની ઘડીએ શોકનો સમાજ 
પ્રસ્‍તુત કરી દીધો (રંગમાં ભંગ કય)! શ્રીરામચન્દ્રજી આને સદા પ્રાણો સમાન પ્રિય હતા. તો પણ ન જાણે કયા કારણે 
એણે આ કુટિલતા આદરી. ॥૩॥ 
સત્ય કહહિં કબિ નારિ સુભાઊ | સબ બિધિ અગહુ અગાધ દુરાઊ ॥ 
નિજ પ્રતિબિંબુ બરુકુ ગહિ જાઈ | જાનિ ન જાઈ નારિ ગતિ ભાઈ ।૪॥ 


ક મ 


કવિ સત્ય જ કહે છે કે સ્રીનો સ્વભાવ બધી રીતે પકડમાં ન આવવા યોગ્ય અગાધ અને રહસ્યપૂર્ણ હોય છે. 
પોતાનો પડછાયો ભલે જ પકડી શકાય, પણ ભાઈ! સ્રીઓની ગતિ (ચાલ) નથી ઓળખી શકાતી. ॥૪॥ 


દો૦ કાહ ન પાવકુ જારિ સક કા ન સમુદ્ર સમાઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-639 


કા ન કરૈ અબલા પ્રબલ કેહિ જગ કાલુ ન ખાઇ ॥।૪૭॥ 
આગ શું નથી બાળી શકતી! સમુદ્રમાં શું નથી સમાઈ શકતું! સ્ત્રી જે પ્રબળ તો તે શું નથી કરી શકતી! અને 
જગતમાં કાળ કોને નથી ખાતો! ॥૪૭॥ 
ચૌ૦- કા સુનાઇ બિધિ કાહ સુનાવા | કા દેખાઈ ચહ કાહ દેખાવા ॥ 
એક કહહિં ભલ ભૂપ ન કીન્હા | બરુ બિચારિ નહિં કુમતિહિ દીન્હા ॥૧| 
વિધાતાએ શું સંભળાવીને શું સંભળાવી દીધું અને શું બતાવીને હવે શું બતાવવા ઇચ્છે છે! એક કહે છે કે રાજાએ 
ઠીક નથી કર્યું, દુર્બદ્ધિ કેકેયીને વિચાર કરીને વરદાન નથી આપ્યું, ॥૧॥ 
જો હર્ઠિં ભયઉ સકલ દુખ ભાજનુ | અબલા બિબસ ગ્યાનુ ગુનુ ગા જનુ ॥ 
એક ધરમ પરમિતિ પહિચાને | નૃપહિ દોસુ નહિં દેહિં સયાને ।ર॥ 
જેથી હઠ કરીને સ્વયં બધાં દુઃખોનું પાત્ર બની ગયા. સ્્રીને વિશેષ વશ હોવાને કારણે જાણે એમનાં જ્ઞાન અને ગુણ 
જતાં રહ્યાં. કેટલાક જેઓ ધર્મની મર્યાદાને જાણે છે અને બુદ્ધિમાન છે, તેઓ રાજાને દોષ નથી આપતા. ॥૨॥ 
સિબિ દધીચિ હરિચંદ કહાની | એક એક સન કહહિં બખાની ॥ 
એક ભરત કર સંમત ક્હહીં | એક ઉદાસ ભાર્યં સુનિ રહહી ॥૩॥ 


તેઓ શિબિ, દધીચિ અને હરિશ્ચન્દ્રની કથા એકબીજાને વખાણીને કહે છે. કોઈ એક એમાં ભરતજીની સંમતિ 
જણાવે છે. કોઈ એક સાંભળીને ઉદાસીનભાવે (તટસ્થ) રહી જાય છે (કંઈ બોલતા નથી). ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-640 


કાન મૃદિ કર રદ ગહિ જીહા | એક કહહિં યહ બાત અલીહા ॥ 
સુકૃત જાર્હિં અસ કહત તુમ્હારે | રામુ ભરત કહું પ્રાનપિઆરે ॥૪॥ 


કોઈ હાથોથી કાન બંધ કરીને અને જીભને દાંત તળે દબાવીને કહે છે કે આ વાત ખોટી છે. આવી વાતો કરવાથી 
તમારાં પુણ્ય નષ્ટ થઈ જશે. ભરતજીને તો શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રાણો સમાન પ્રિય છે. ॥૪॥ 


દો૦ ચંદુ ચવે બરુ અનલ કન સુધા હોઈ બિષતૂલ | 
સપનેહું કબહું ન કરહિં કિછુ ભરતુ રામ પ્રતિકૂલ 1॥૪૮॥ 


ચન્દ્રમા ભલે [શીતળ કિરણોને બદલે] અગ્નિકણો વરસાવવા લાગે અને અમૃત ભલેને વિષ સમાન થઈ જાય, પરંતુ 
ભરતજી સ્વપ્નમાંય ક્યારેય શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરુદ્ધ કંઈ નહીં કરે. 1૪૮॥ 
ચૌ૦- એક બિધાતહિ દૂષનુ દેહી । સુધા દેખાઈ દીન્હ બિષુ જેહી ॥ 
ખરભરુ નગર સોચુ સબ કાહૂ | દુસહ દાહુ ઉર મિટા ઉછાહૂ ॥।૧|॥ 
કોઈ એક વિધાતાને દોષ આપે છે, જેણે અમૃત બતાવીને વિષ આપી દીધું. નગર આખામાં ખળભળાટ મચી ગયો 
છે. હર કોઈને શોક થઈ ગયો. હૃદયમાં દુઃસહ્ય બળતરા થઈ ગઈ, આનંદ-ઉત્સાહ મટી ગયો. ॥૧॥ 


બિપ્રબધુ કુલમાન્ય જઠેરી | જે પ્રિય પરમ કૈકઈ કેરી ॥ 
લગી દેન સિખ સીલુ સરાહી | બચન બાનસમ લાગહિં તાહી [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-641 


બ્રાહ્મણોની સ્રીઓ, કુળની માનનીય મોટી વૃદ્ધ અને જે કેકેયીની પરમ પ્રિય હતી, તેઓ તેના શીલની પ્રશંસા કરીને 
તેને શીખ આપવા લાગી. પરંતુ તેને તેમનાં વચન બાણ સમાન લાગે છે. ॥૨॥ 


ભરતુ ન મોહિ પ્રિય રામ સમાના | સદા કહહુ યહુ સબુ જગુ જાના ॥ 
કરહું રામ પર સહજ સનેહ્‌ | કેહિં અપરાધ આજુ બનુ દેહૂ ગા 
[તે સ્રીઓ કહે છે -] તમે તો સદા કહ્યા કરતાં હતાં કે શ્રીરામચન્દ્રજીના સમાન મને ભરત પણ પ્રિય નથી; આ 


વાતને આખું જગત જાણે છે. શ્રીરામચન્દ્રજી પર તો તમે સ્વાભાવિક જ સ્નેહ કરતાં રહ્યાં છો, આજે કયા અપરાધે એમને 
વન આપો છો? ॥૩॥ 


કબહું ન કિયહું સવતિ આરેસૂ | પ્રીતિ પ્રતીતિ જાન સબુ દેસૂ ॥ 
કૌસલ્યાં અબ કાહ બિગારા । તુમ્હ જેહે લાગિ બજ પુર પારા ।૪॥ 


ન્‌ 


તમેં ક્યારેય શોક્ય-ઇર્ષા કરી નથી. આખો દેશ તમારા પ્રેમ અને વિશ્વાસને ઓળખે છે. હવે કૌશલ્યાએ તમારુ શું 


બગાડી નાંખ્યું, જેના કારણે તમે સમસ્ત નગર પર વજ નાખી દીધું ? ॥૪॥ 
દો૦ સીય કિ પિય સેંગુ પરિહરિહે લખનુ કિ રહિહહિ ધામ | 
રાજુ કિ ભૂંજબ ભરત પુર નૃપુ કિ જિઇહિ બિનુ રામ ।॥૪૯॥ 


શું સીતાજી પોતાના પતિ(શ્રીરામચન્દ્રજી)નો સાથ છોડી દેશે ? શું લક્ષ્મણજી શ્રીરામચન્દ્રજીના વિના ધેર રહી શકશે ? 
શું ભરતજી શ્રીરામચન્દ્રજી વિના અયોધ્યાપુરીનું રાજ્ય ભોગવી શકશે? અને શું રાજા પણ શ્રીરામચન્દ્રજીના વગર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-642 


ન 


જીવિત રહી શકશે ? (અર્થાત્‌ ન સીતાજી અહીં રહેશે, ન લક્ષ્મણજી રહેશે, ન ભરતજી રાજ્ય કરશે અને રાજા પણ જીવિત 

નહીં રહે; બધું ઉજ્જડ થઈ જશે). ॥૪૯॥ 

ચૌ૦; અસ બિચારિ ઉર છાડહુ કોહૂ | સોક ક્લંક કોઠિ જનિ હોહૂ ॥ 
ભરતહિ અવસિ દેહુ જુબરાજૂ | કાનન કાહ રામ કર કાજૂ ।૧॥ 


હૃદયમાં આવો વિચાર કરીને ક્રોધ છોડી દો, શોક અને કલંકનો ભંડાર ન બનો. ભરતને અવશ્ય યુવરાજપદ આપો, 
પણ શ્રીરામચન્દ્રજીનું વનમાં શું કામ છે! ॥૧॥ 


નાહિન રામુ રાજ કે ભૂખે | ધરમ ધુરીન બિષય રસ રૂખે ॥ 


ગુર ગૃહ બસહું રામુ તજિ ગેહૂ | નૃપ સન અસ બરુ દૂસર લેહ્‌ ॥ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી રાજ્યના ભૃખ્યા નથી. તે ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા અને વિષય-રસમાં ઉદાસીન છે (અર્થાત્‌ 
તેમનામાં વિષયાસક્તિ છે જ નહીં). [માટે તમે એ શંકા ન કરો કે શ્રીરામજી વનમાં ન ગયા તો ભરતના રાજ્યમાં વિઘ્ન 
કરશે; તેમ છતાંય મન ન માને તો] તમે રાજા પાસેથી એવું વરદાન લઈ લો કે શ્રીરામ ઘર છોડીને ગુરુના ઘેર રહે. ॥૨॥ 
જોં નહિં લગિહહું કહેં હમારે | નહિં લાગિહિ કછું હાથ તુમ્હારે ॥ 
જોં પરિહાસ કીન્ડિ કછુ હોઈ | તૌ કહિ પ્રગટ જનાવહુ સોઈ ।૩ા॥ 
જો તમે અમારા કહ્યા પ્રમાણે નહીં ચાલો તો તમારા હાથમાં કશું જ નહીં આવે. જો તમે કંઈ વિનોદ કર્યો હોય તો 
તેને પ્રકટમાં કહીને જણાવી દો [કે મેં મશ્કરી કરી છે]. ॥૩॥ 


રામ સરિસ સુત કાનન જોગૂ | કાહ ડહિહિ સુનિ તુમ્હ કહું લોગૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-643 


ઉઠહુ બેગિ સોઇ કરહુ ઉપાઈ | જેહિ બિધિ સોકુ કલંકુ નસાઈ ।૪॥ 


ક જુ જ 


રામ જેવો પુત્ર શું વનને યોગ્ય છે? આ સાંભળીને લોકો તમને શું કહેશે !જલદી ઊભા થાવ અને એવો ઉપાય કરો, 
જે ઉપાયથી આ શોક અને કલંકનો નાશ થાય. ॥૪॥ 
છં૦ જોૉહે ભાંતિ સોકુ કલંકુ જાઇ ઉપાય કરિ કુલ પાલહી | 
હંઠિ ફેરુ રામહિ જાત બન જનિ બાત દૂસરિ ચાલહી ॥ 
જિમિ ભાનુ બિનુ દિનુ પ્રાન બિનુ તનુ ચંદ બિનુ જિમિ જામિની | 
તિમિ અવધ તુલસીદાસ પ્રભુ બિનુ સમુઝિ ધૌ જિર્યે ભામિની ॥ 
જે રીતે [નગર આખાનો] શોક અને [તમારુ કલંક જાય, એ જ ઉપાય કરૌતે કુળની રક્ષા કરો. વનમાં જતાં 
શ્રીરામજીને હઠ કરીને પાછા વાળો, તે સિવાયની બીજી કોઈ વાત ન કરો. તુલસીદાસજી કહે છે - જેમ સૂર્ય વિના દિવસ, 


પ્રાણ વિના શરીર અને ચન્દ્રમા વિના રાત [નિર્જીવ તથા શોભાહીત થઈ જાય છે], તેમ શ્રીસામચન્દ્રજીના વિના અયોધ્યા 
થઈ જશે. હે ભામિની! તું પોતાના હૃદયમાં આ વાતને સમજ તો ખરી. ॥૫॥ 


સો૦- સખિન્ડ સિખાવનુ દીન્ડ સુનત મધુર પરિનામ હિત [| 
તેઈ કછુ કાન ન ફકીન્ડ કુટિલ પ્રબોધી ફૂબરી ।પળબા 


આ રીતે સખીઓએ એવી શીખ આપી જે સાંભળવામાં મધુર અને પરિણામમાં હિતકારી હતી. પણ કુટિલ કુબડીની 
શિખવાડેલી-ભણાવેલી કેકેયીએ આના ઉપર જરા પણ કાન ન આપ્યાં. ॥૫૦॥ 


ચૌ૦- ઉતરું ન દેઇ દુસહ રિસ રૂખી | મૃગિન્હ ચિતવ જનુ બાઘિનિ ભૂખી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-644 


બ્યાધિ અસાધિ જાનિ તિન્હ ત્યાગી | ચલી કહત પમતિમંદ અભાગી ।॥૧॥ 
કેકેયી કોઈ ઉત્તર આપતી નથી. તે દુઃસહ્ય કોધના લીધે કઠોર બની રહી છે. એમ જુએ છે જાણે ભૂખી વાઘણ 


મૃગલીઓને જોઈ રહી હોય. સખીઓએ રોગને અસાધ્ય જાણીને એને છોડી દીધી, બધીય તેને મંદબુદ્ધિ, અભાગણી 
કહેતાં કહેતાં ચાલી નીકળી. ॥૧॥ 
રાજુ કરત યહ દેઅં બિગોઈ | કીન્હેસિ અસ જસ કરઇ ન કોઈ ॥ 
એહિ બિધિ બિલપહિ પુર નર નારી । દેહિં કુચાલિહિ કોટિક ગારી ।ર૨॥ 
રાજ્ય કરતી આ કેકેયીને દૈવે નષ્ટ કરી દીધી, એણે જેવું કંઈ કર્યું છે, તેવું કોઈ પણ નહીં કરે! નગરનાં બધાં સ્રી- 
પુરુષ આ રીતે વિલાપ કરી રહ્યાં છે અને તે કુચાલી (દષ્ટચાલ ચાલનારી) કેકેયીને કરોડો ગાળો આપી રહ્યાં છે. ॥૨॥ 
જરહિ બિષમ જર લેહિ ઉસાસા | ક્વનિ રામ બિનુ જીવત આસા ।॥ 
બિપુલ બિયોગ પ્રજા અકુલાની | જનુ જ્લચર ગન સૂખત પાની ।॥૩ા 
લોકો વિષમ જ્વર(ભયાનક દુઃખની આગ)થી બળી રહ્યા છે. લાંબો નિસાસો નાખતાં તેઓ કહે છે કે 
શ્રીરામચન્દ્રજીના વિના જીવવાની કઈ આશા છે? મહાન વિયોગ[ની આશંકા]થી પ્રજા એવી વ્યાકુળ થઇ ગઇ છે જાણે 
પાણી સુકાવાના સમયે જળચર જીવોનો સમુદાય વ્યાકુળ થયો હોય. ॥૩॥ 
શ્રી રામ-કૌસલ્યા સંવાદ 


અતિ બિષાદ બસ લોગ લોગાઈ | ગએ માતુ પહિં રામુ ગોસાઈ ॥ 
મુખ પ્રસન્ન ચિત ચૌગુન ચાઊ | મિટા સોચુ જને રાખે રાઊ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-645 


બધાં પુરૃષ અને સ્્રીઓ અત્યંત વિષાદને વશ થઈ રહ્યાં છે. સ્વામીશ્રી રામચન્દ્રજી માતા કૌશલ્યાની પાસે ગયા. 
તેમનું મુખ પ્રસન્ન છે અને ચિત્તમાં ચાર ગણો હર્ષ (ઉત્સાહ) છે. એ શોક નષ્ટ થઈ ગયો છે કે રાજા ક્યાંય રોકી ન લે. 
શ્રીરામજીને રાજતિલકની વાત સાંભળીને વિષાદ થયો હતો કે બધા ભાઈઓને છોડીને મોટાભાઈ - મને જ રાજતિલક 
કેમ થાય છે! હવે, માતા કેકેયીની આજ્ઞા અને પિતાની મૌન સંમતિ પામીને તે શોક નાશ પામ્યો,] ॥૪॥ 


દો૦- નવ ગયંદુ રઘુબીર મનુ રાજુ અલાન સમાન 
છૂટ જાનિ બન ગવનુ સુનિ ઉર અનંદુ અધિકાન ॥।॥૫૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનું મન નવા પકડેલા હાથીના જેવું છે, અને રાજતિલક તે હાથીને બાંધવા માટેની કાંટાળી લોખંડની 
બેડી સમાન છે. ''વનમાં જવાનું છે" એ સાંભળી પોતાને બંધનમાંથી છૂટ્યા જાણીને એમના હૃદયમાં આનંદ વધી ગયો 
છે. ॥૫૧॥ 
ચૌ૦- રઘુકુલતિલક જોરિ દોઉ હાથા | મુદિત માતુ પદ નાયઉ માથા ॥ 
દીન્ડિ અસીસ લાઈ ઉર લીન્હે | ભૂષન બસન નિછાવરિ કીન્હે ॥૧॥ 


રઘુકુલાતિલક શ્રીરામચન્દ્રજીએ બંને હાથ જોડીને આનંદની સાથે માતાના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. માતાએ 
આશીર્વાદ આપ્યા, પોતાના હૃદયે ચાંપી લીધા અને તેમના પર ઘરેણાં તથા કપડાં ન્યોછાવર કર્યા. ॥૧॥ 


બાર બાર મુખ ચુંબતિ માતા | નયન નેહ જલુ પુલકિત ગાતા ॥ 
ગોદ રાખિ પુનિ હૃદર્યે લગાએ | સ્ત્રવત પ્રેમરસ પયદ સુહાએ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-646 


માતા વારંવાર શ્રીરામચન્દ્રજીને લાડ લડાવી રહ્યાં છે. નેત્રોમાં પ્રેમનું જળ ભરાઈ આવ્યું છે અને સર્વે અંગ પુલકિત 
થઈ ગયાં છે. શ્રીરામને પોતાના ખોળામાં બેસાડી ફરી હૃદયે ચાંપ્યા, વાત્સલ્યને લીધે તેમના સ્તન પ્રેમરસ (દૂધ) 
વહેવડાવા લાગ્યાં. ॥૨॥ 


પ્રેમુ પ્રમોદ્ુ ન કછુ કહિ જાઈ | રંક ધનદ પદબી જનુ પાઈ ॥ 
સાદર સુંદર બદનુ નિહારી | બોલી મધુર બચન મહતારી ।॥ગા 


તેમનો પ્રેમ અને મહાન આનંદ કંઈ કહી નથી શકાતો, જાણે રંકને કુબેરનું પદ મળી ગયું હોય, ઘણા આદરની સાથે 
સુંદર મુખ જોઈને માતા મધુર વચન બોલ્યાં -॥૩॥ 


કહહુ તાત જનની બલિહારી | કંબ્હિં લગન મુદ મંગલકારી ॥ 
સુકૃત સીલ સુખ સીરવં સુહાઈ | જનમ લાભ કઈ અવધિ અઘાઈ ।૪॥ 


હે તાત! માતા વારી જાય છે, કહો, તે આનંદ-મંગળકારી મુહૂર્ત ક્યારે છે-જે મોટા પુણ્યાત્મા પુરુષોના સુખની સુંદર 
સીમા છે અને જે જન્મ લેવાના લાભની અંતિમ સીમા છે. ॥૪॥ 


દો૦ જોહે ચાહત નર નારિ સબ અતિ આરત એહિ ભાંતિ | 
જિમે ચાતક ચાતકિ તૃષિત બષ્ટિ સરદ રિતુ સ્વાતિ [પરા 


તથા જે(મુહૂર્ત)ને બધાં સ્્રી-પુરૃષ અત્યંત વ્યાકુળતાથી એ રીતે ચાહે છે જે રીતે તરસને લીધે ચાતક અને ચાતકી 
શરદત્રકતુના સ્વાતિનક્ષત્રની વર્ષાને ચાહતા હોય. ॥૫ર॥ 


ચૌ૦- તાત જાઉં બલિ બેગિ નહાહૂ | જો મન ભાવ મધુર કછુ ખાહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-647 


પિતુ સમીપ તબ જાએહું ભૈઆ | ભઈ બડિ બાર જાઈ બલિ મૈઆ 1।૧॥ 


હે તાત! હું ઓવારણા લઉં છું, તમે જલદી નાહી લો અને જે મનને ગમે તે થોડી મીઠાઈ ખાઈ લો, હે લાલ! પછી 
પિતાની પાસે જજો. ઘણીવાર થઈ ગઈ છે, માતા વારી જાય છે. ॥૧॥ 


માતુ બચન સુનિ અતિ અનુકૂલા | જનુ સનેહ સુરતરું કે ફૂલા ॥ 
સુખ મકરંદ ભરે શ્રિયમૂલા । નિરખિ રામ મનુ ભવંર ન ભૂલા ।ર૨॥ 


માતાનાં અત્યંત અનુકૂળ વચન સાંભળીને - જે જાણે સ્નેહરૂપી કલ્પવૃક્ષનાં ફૂલ હતાં, જે સુખરૂપી 
મકરંદ(પુષ્પરસ)થી ભરેલાં હતાં અને શ્રી(રાજલક્ષ્મી)નાં મૂળ હતાં - એવાં વચનરૂપી ફૂલોને જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજીનો 
મનરૂપી ભમરો તેમનાં પર ભૂલો ન પડ્યો. ॥૨॥ 
ધરમ ધુરીન ધરમ ગતિ જાની | કહેઉ માતુ સન અતિ મૃદુ બાની ॥ 
પિતા દીન્હ મોહિ કાનન રાજૂ | જહે સબ ભાંતિ મોર બડ કાજૂ ॥૩ા 
ધર્મધુરંધર શ્રીરામચન્દ્રજીએ ધર્મની ગતિને જાણીને માતાને અત્યંત કોમળ વાણીથી કહ્યું - હે માતા! પિતાએ મને 
વનનું રાજ આપ્યું છે, જ્યાં સર્વ પ્રકારે મારુ મોટું કાર્ય થનાર છે. ॥૩॥ 
આયસુ દેહિ મુદિત મન માતા | જેૉહેં મુદ મંગલ કાનન જાતા ॥ 
જનિ સનેહ બસ ડરપસિ ભોરે | આનેંદુ અંબ અનુગ્રહ તોરે ॥૪॥ 
હે માતા! તું પ્રસન્ન મનથી મને આજ્ઞા આપ, જેથી મારી વનયાત્રામાં આનંદ-મંગળ થાય. મારા સ્નેહને વશ થઈને 
ભૂલેચૂકે પણ ડરશો નહી. હે માતા! તારી કૃપાથી આનંદ જ થશે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-648 


દો૦: બરષ ચારિદ્સ બિપિન બસિ કરિ પિતુ બચન પ્રમાન | 
આઈ પાય પુનિ દેખિહઉ મનુ જનિ કરસિ મલાન ॥।પગા 


ચૌદ વર્ષ વનમાં રહીને પિતાજીનાં વચનોને પ્રમાણિત (સત્ય) કરી, પછી પાછો આવીને તારા ચરણોનાં દર્શન કરીશ; 
તું મનને દુઃખી ન કર. ॥૫૩॥ 


ચૌ૦- બચન બિનીત મધુર રઘુબર કે | સર સમ લગે માતુ ઉર કરકે ॥ 
સહમિ સૂખિ સુનિ સીતલિ બાની | જિમિ જવાસ પરેં પાવસ પાની ॥૧॥ 
રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ રામજીનાં આ ઘણાં જ નમ્ર અને મીઠાં વચન માતાના હૃદયમાં બાણ સમાન વાગ્યાં અને સણકા 


મારવા લાગ્યાં. તે શીતળ વાણીને સાંભળી કૌશલ્યા એવી રીતે ભયથી સુકાઈ ગયાં, જેમ વરસાદનું પાણી પડવાથી 
જવાસો સુકાઈ જાય છે, ॥૧॥ 


મ ઝવ 


[જવાસો એ એવો કાંટાળો છોડ છે જે ઉનાળામાં વૃદ્ધિ પામે છે અને પ્રથમ વરસાદ થતાની સાથે જ સુકાઈ જાય છે.] 


કહિ ન જાઈ કછું હૃદય બિષાદૂ | મનહું મૃગી સુનિ કેહરિ નાદૂ ॥ 
નયન સજલ તન થર થર કૉપી | માજહિ ખાઇ મીન જનુ માપી ।ર॥ 


હૃદયનો વિષાદ કંઈ કહી નથી શકાતો; જાણે સિંહની ગર્જના સાંભળી મૃગલી વ્યાકુળ થઈ ગઈ હોય. નેત્રોમાં જળ 
ભરાઈ આવ્યું, શરીર થર થર કંપવા લાગ્યું, જાણે માછલી પહેલા વરસાદનું ફેણ ખાઈને ચેતનાશુન્ય થઈ ગઈ હોય!॥ર॥ 


ધરિ ધીરજુ સુત બદનુ નિહારી | ગદગદ બચન ક્હતિ મહતારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-649 


તાત પિતહિ તુમ્હ પ્રાનપિઆરે 1 દેખિ મુદિત નિત ચરિત તુમ્હારે ॥ગા 
ધીરજ ધરીને, પુત્રનું મુખ જોઈને માતા ગદૂગદ વચન કહેવા લાગ્યાં - હે તાત! તમે તો પિતાને પ્રાણોસમાન પ્રિય 
છો. તમારાં ચરિત્રોને જોઈને તે નિત્ય પ્રસન્‍ન થતા હતા. ॥૩॥ 
રાજુ દેન કહું સુભ દિન સાધા | કહેઉ જાન બન કેહિં અપરાધા ॥ 
તાત સુનાવહું મોહિ નિદાનૂ | કો દિનકર કુલ ભયઉ ફકુૃસાનૂ 1૪॥ 
રાજ્ય આપવા માટે એમણે જ શુભ દિવસ જોવડાવ્યો હતો, તો પછી હવે કયા અપરાધે વનમાં જવાનું કહ્યું? હે 
તાત! મને એનું કારણ સંભળાવો! સૂર્યવંશ[રૂપી વનને બાળવા માટે અગ્નિ કોણ બની ગયું ? ॥૪॥ 
દો૦ નિરખિ રામ રુખ સચિવસુત કારનું કહેઉ બુઝાઈ | 
સુનિ પ્રસંગુ રહિ મૂક જિમિ દસા બરનિ નહિં જાઈ ।૫૪॥ 
પછી શ્રીરામચન્દ્રજીનું વલણ જોઈને મન્ત્રીના પુત્રે બધું કારણ સમજાવીને કહ્યું. પ્રસંગને સાંભળી તેઓ (કૌશલ્યા) 
મૂંગાની જેમ (ચૂપ) થઈ ગયાં, તેમની દશાનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. ।૫૪॥ 
ચૌ૦- રાખિ ન સકઇ ન કહિ સક જાહૂ | દુહુૂં ભાંતિ ઉર દારુન દાહૂ ॥ 
લિખત સુધાકર ગા લિખિ રાહૂ | બિધિ ગતિ બામ સદા સબ કાહૂ ॥૧॥ 
ન તો રહેવાનું કહી શકે છે, ન એમ કહી શકે છે કે વનમાં જાઓ. બંનેય રીતે હૃદયમાં ભારે મોટો સંતાપ થઈ રહ્યો 
છે. [મનમાં વિચારે છે જુઓ -] વિધાતાની ચાલ નિત્ય બધાને માટે વાંકી જ હોય છે, [ભાગ્યમાં] લખવા માંડ્યો ચન્દ્ર 
અને લખાઈ ગયો રાહુ! ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-650 


ધરમ સનેહ ઉભય મતિ ઘેરી | ભઇ ગતિ સાંપ છુછુંદરિ કેરી ॥ 
રાખઉં સુતહિ કરઉં અનુરોધૂ | ધરમુ જાઈ અરુ બંધુ બિરોધૂ ॥ર૨॥ 
ધર્મ અને સ્નેહ બંનેએ કૌશલ્યાજીની બુદ્ધિને ઘેરી લીધા. તેમની દશા સાપ-છછૂંદરના જેવી થઈ ગઈ, એ વિચારવા 
લાગ્યાં કે જો હું અનુરોધ (હઠ) કરીને પુત્રને રોકી લઉં છું તો ધર્મ જાય છે અને ભાઈઓમાં વિરોધ થાય છે; ॥૨॥ 
કહઉ જાન બન તૌ બડ હાની | સંકટ સોચ બિબસ ભઈ રાની ॥ 
બહુરિ સમુઝિ તિય ધરમુ સયાની | રામુ ભરતુ દોઉ સુત સમ જાની ॥૩॥ 
અને જો વનમાં જવાનું કહું છું તો મોટી હાનિ થાય છે. આ પ્રકારના ધર્મસંકટમાં પડીને રાણી વિશેષપણે શોકને વશ 
થઈ ગયાં. પછી બુદ્ધિમતી કૌશલ્યાજી સ્રી-ધર્મ (પાતિવ્રત-ધર્મ)ને સમજીને અને રામ તથા ભરત બંને પુત્રોને સરખા 
સમજીને -॥ગા 
સરલ સુભાઉ રામ મહતારી | બોલી બચન ધીર ધરિ ભારી ॥ 
તાત જાઉં બલિ કીન્હેહું નીકા | પિતુ આયસુ સબ ધરમક ટીકા ॥૪॥ 
સરળ સ્વભાવવાળા શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા ઘણી જ ધીરજ ધરીને વચન બોલ્યાં - હે તાત! હું વારી જાઉં છું, તમે 
ઠીક કર્યું છે, પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ સર્વે ધર્મોનો શિરોમણિ ધર્મ છે. ॥૪॥ 
દો૦ રાજુ દેન કહિ દીન્હ બનુ મોહિ ન સો દુખ લેસુ | 
તુમ્હ બિનુ ભરતહિ ભૂપતિહિ પ્રજહિ પ્રચંડ ક્લેસુ ।॥૫૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-651 


રાજ્ય આપવાનું કહીને વન આપી દીધું એનું મને લેશમાત્ર પણ દુઃખ નથી. [દુઃખ તો આ વાતનું છે કે] તમારા 
વિના ભરતને, મહારાજને અને પ્રજાને ઘણો ભારે ક્લેશ થશે. ॥૫૫॥ 


ચૌ૦- જો કેવલ પિતુ આયસુ તાતા | તૌ જનિ જાહું જાનિ બડિ માતા ॥ 

જોં પિતુ માતુ કહેઉ બન જાના | તૌ કાનન સત અવધ સમાના ।॥૧॥ 

હે તાત! જો કેવળ પિતાજીની જ આજ્ઞા હોય, તો માતાને [પિતાથી] મોટી જાણી વનમાં ન જાઓ, પરંતુ જો પિતા- 
માતા બંનેએ વનમાં જવાનું કહ્યું હોય તો વન તમારા માટે સેંકડો અયોધ્યા સમાન છે, ॥૧॥ 

પિતુ બનદેવ માતુ બનદેવી | ખગ મૃગ ચરન સરોરુહ સેવી ॥ 

અંતહું ઉચિત નૃપહિ બનબાસૂ | બય બિલોકિ હિર્યે હોઇ હરાંસૂ ।ર॥ 

વનના દેવ તમારા પિતા થશે અને વનદેવીઓ માતા થશે. ત્યાંનાં પશુ-પક્ષી તમારાં ચરણકમળોના સેવક થશે. 


રાજાને માટે તો છેલ્લી વયે વનવાસ કરવો યોગ્ય જ છે. પણ તમારી [સુકુમાર] અવસ્થા જોઈને હૃદયમાં દુઃખ થાય છે. 
॥૨॥ 


બડભાગી બનુ અવધ અભાગી | જો રઘુબંસતિલક તુમ્હ ત્યાગી ॥ 
જોં સુત કહો સંગ મોહિ લેહ્‌ | તુમ્હરે હદર્ય હોઇ સંદેહૂ ગા 


હે રઘુવંશના તિલક! વન ઘણું ભાગ્યશાળી છે અને આ અવધ અભાગિયું છે, જેણે તમે ત્યાગી દોધું. હે પુત્ર! જો હું 
કહું કે મને પણ સાથે લઈ ચાલો તો તમારા હૃદયમાં સંદેહ થશે [કે માતા આ બહાને મને રોકવા માગે છે]. ॥ગા 


પૂત પરમ પ્રિય તુમ્હ સબહી કે । પ્રાન પ્રાન કે જીવન જી કે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-652 


તે તુમ્હ કહહુ માતુ બન જાઊં | મૈ સુનિ બચન બૈઠિ પછિતાઊં ।૪॥ 


હે પુત્ર! તમે બધાને પરમ પ્રિય છો. પ્રાણોના પ્રાણ અને હૃદયના જીવન છો. એ જ (પ્રાણાધાર) તમે કહો છો કે 
માતા! હું વનમાં જઉં અને હું તમારાં વચનોને સાંભળીને બેઠી બેઠી પસ્તાઉ છું. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ યહ બિચારિ નહિં કરઉં હઠ ઝૂઠ સનેહુ બઢાઇ | 
માનિ માતુ કર નાત બલિ સુરતિ બિસરિ જનિ જાઇ ।॥૫૧॥ 
આમ વિચારીને ખોટો સ્નેહ વધારીને હું હઠ નથી કરતી! બેટા! હું ઓવારણાં લઉં છું, માતાનો સંબંધ માની મારી 
સ્મૃતિ ભૂલીશ નહિ. ॥૫૬॥ 
ચૌ૦- દેવ પિતર સબ તુમ્હહિ ગોસાઈ | રાખહું પલક નયન કી નાઈ ।॥ 
અવધિ ખઅંબુ પ્રિય પરિજન મીના । તુમ્હ કરુનાકર ધરમ ધુરીના ॥૧॥ 
હે પૃથ્વીના સ્વામી । આપ પૃથ્વીની રક્ષા માટે જઈ રહ્યા છો. બધા દેવો અને પિતૃઓ તમારી એવી જ રક્ષા કરે, જેવી 
પાંપણો આંખોની રક્ષા કરે છે. તમારા વનવાસની અવધિ (ચૌદ વર્ષ) જળ છે, પ્રિયજન અને કુટુમ્બી માછલાં છે. તમે 
દયાની ખાણ અને ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા છો- ॥૧॥ 
અસ બિચારિ સોઈ કરહુ ઉપાઈ | સબહિ જિઅત જેહિં ભેંટડુ આઈ ॥ 
જાહું સુખેન બનહિ બલિ જાઊં | કરિ અનાથ જન પરિજન ગાઊં ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-653 


પ અ 2%. 


આમ વિચારીને એવો જ ઉપાય કરજો જેમાં બધાની હયાતીમાં જ તમે આવીને મળો. હું વારિ જાઉં છું, તમે સેવકો, 
પરિવારવાળાઓને અને નગર આખાયને અનાથ કરીને સુખપૂર્વક વનમાં જાઓ (અર્થાત્‌ અવધિ કરતાં વધુ મોડું કરશો 
તો આ બધા પ્રાણ ત્યાગી દેશે, જેમ જળ વગર માછલાં પ્રાણ ત્યાગી દે છે). ॥૨॥ 


સબ કર આજુ સુકૃત ફલ બીતા | ભયઉ કરાલ કાલુ બિપરીતા ॥ 
બહુબિધિ બિલપિ ચરન લપટાની | પરમ અભાગિનિ આપુહિ જાની ।॥ગા 


આજે બધાયનાં પુણ્યોનું ફળ પૂરુ થઈ ગયું! કરાળકાળ વિપરીત થઈ ગયો! આ રીતે ઘણો વિલાપ કરીને અને 
પોતાને પરમ અભાગણી જાણીને માતા શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં વીંટળાઈ ગયાં. ॥૩॥ 


દારુન દુસહ દાહું ઉર બ્યાપા । બરનિ ન જાહિં બિલાપ કલાપા ॥ 
રામ ઉઠાઈ માતુ ઉર લાઈ । કહિ મૃદુ બચન બહુરિ સમુઝાઈ ।૪॥ 


હૃદયમાં ભયાનક દુઃસહ્ય સંતાપ છવાઈ ગયો. તે વખતના બહુવિધ વિલાપનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ માતાને ઉઠાડીને હૃદયે લગાડી દીધાં અને પછી કોમળ વચન કહીને તેમને સમજાવ્યા. ॥૪॥ 


દો૦ સમાચાર તેહિ સમય સુનિ સીય ઉઠી અકૂલાઇ | 
જાઈ સાસુ પદ કમલ જુગ બંદિ બેઠિ સિરુ નાઈ ।૫$॥ 


તે સમયે આ સમાચાર સાંભળી સીતાજી અકળાઈ ઊઠ્યાં અને સાસુની પાસે જઈને એમનાં બંને ચરણકમળોની 
વંદના કરીને શીશ ઝુકાવીને બેસી ગયાં. ॥ ૫૭॥ 


ચૌ૦- દીન્ડિ અસીસ સાસુ મૃદુ બાની | અતિ સુકુમારિ દેખિ અકુલાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-654 


બૈઠિ નમિતમુખ સોચતિ સીતા | રૂપ રાસિ પતિ પ્રેમ પુનીતા ।॥૧॥ 


સાસુએ કોમળ વાણીથી આશીર્વાદ આપ્યા. તેઓ અત્યંત સુકુમારી સીતાજીને જોઈને વ્યાકુળ થઈ ઊઠ્યા. રૂપનો 
ભંડાર અને પતિની સાથે પવિત્ર પ્રેમ કરનારાં સીતાજી નીચું મુખ કરીને વિચારી રહ્યાં છે - ॥૧॥ 


ચલન ચહત બન જીવનનાથૂ | કેહિ સુકૃતી સન હોઈહિ સાથૂ ॥ 
કી તનુ પ્રાન કિ કેવલ પ્રાના | બિધિ કરતબુ કછુ જાઈ ન જાના ।ર૨॥ 


જીવનનાથ વનમાં જવા ઇચ્છે છે. જોઈએ કયા પુણ્યશાળી સાથે એમનો સાથ થશે - શરીર અને પ્રાણ બંને સાથે 
ન 


જશે કે કેવળ પ્રાણ જ એમના સાથે જશે? વિધાતાની કરણી કંઈ જાણી નથી શકાતી. ॥૨॥ 
ચારુ ચરન નખ લેખતિ ધરની | નૂપુર મુખર મધુર કબિ બરની ॥ 
મનહું પ્રેમ બસ બિનતી કરહી | હમહિ સીય પદ જનિ પરિહરહી ॥૩ગા 


સીતાજી પોતાના સુંદર ચરણોના નખોથી ધરતી ખોતરી રહ્યાં છે. આવું કરતી વખતે ઝાંઝરોનો જે મધુર ધ્વનિ થઈ 
રહ્યો છે, તેનું કવિ આ રીતે વર્ણન કરે છે કે જાણે પ્રેમને વશ થઈને ઝાંઝર એમ વિનંતી કરી રહ્યાં છે કે સીતાજીના ચરણ 
કદીય અમારો ત્યાગ ન કરે. ॥ગા 


મંજુ બિલોચન મોચતિ બારી | બોલી દેખિ રામ મહતારી ॥ 
તાત સુનહુ સિય અતિ સુકૃમારી | સાસુ સસુર પરિજનહિ પિઆરી ॥।૪॥ 


સીતાજી સુંદર નેત્રોમાંથી જળ વહાવી રહ્યાં છે. તેમની આ દશા જોઈને શ્રીરામજીનાં માતા કૌશલ્યાજી બોલ્યાં - હે 
તાત! સાંભળો, સીતા અત્યંત સુકુમારી છે, તથા સાસુ, સસરા અને કુટુમ્બી સર્વેને પ્રિય છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-655 


દો૦ પિતા જનક ભૂપાલ મનિ સસુર ભાનુકુલ ભાનુ [| 
પતિ રબિકૂલ કેરવ બિપિન બિધુ ગુન રૂપ નિધાનુ ।૫૮॥ 
એમના પિતાશ્રી જનકજી રાજાઓના શિરોમણી છે, સસરા સૂર્યકુળના સૂર્ય છે અને પતિ સૂર્યવંશરૂપી કુમુદવનને 
ખિલવનારા ચન્દ્રમા તથા ગુણ અને રૂપના ભંડાર છે. ॥૫૮॥ 
ચૌ૦- મૈ પુનિ પુત્રબધૂ પ્રિય પાઈ | રૂપ રાસિ ગુન સીલ સુહાઈ ॥ 
નયન પુતરિ કરિ પ્રીતિ બઢાઈ | રાખેઉ પ્રાન જાનકિહિં લાઈ ।॥૧॥ 
વળી, રૂપની ભંડાર, સુંદર ગુણ અને શીલવાળી પ્રિય પુત્રવધૂ હું પામી છું. મેં એને આંખોની કીકી બનાવી તેનાથી 
સ્નેહ વધાર્યો છે અને પોતાના પ્રાણ તેનામાં જ લગાડી દીધા છે. ॥૧॥ 
ક્લપબેલિ જિમિ બહુબિધિ લાલી | સીંચિ સનેહ સલિલ પ્રતિપાલી ॥ 
ફૂલત ફ્લત ભયઉ બિધિ બામા | જાનિ ન જાઈ કાહ પરિનામાં ।ર૨॥ 
એને કલ્પલતાની જેમ મેં બહુ રીતે લાડ લડાવવાની સાથે સ્નેહરૂપી જળથી સીચીને પાળી-પોષી છે. હવે આ લતાને 
ફૂલવા-ફળવાનો સમય આવ્યો ત્યારે વિધાતા અવળા થઈ ગયા. કંઈ જાણી નથી શકાતું કે આનું શું પરિણામ આવશે. 
॥૨॥ 
પલંગ પીઠ તજિ ગોદ હિંડોરા | સિર્યીં ન દીન્ડ પગુ અવનિ ડઠોરા ॥ 
જિઅનમૂરિ જિમિ જોગવત રહઊં | દીપ બાતિ નહિં ટારન કહઊં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-656 


સીતાએ પર્યકપૃષ્ઠ (પલંગની ઉપર), ખોળા અને હિંડોળા સિવાય કઠોર પૃથ્વી પર ક્યારેય પગ નથી મૂક્યો. હું સદા 
સંજીવની જડીબૂટ્ટીની પેઠે [સાવધાનીથી] એમની રખેવાળી કરતી રહી છું. ક્યારેય દીપકની વાટ હોલવવાનું પણ નથી 
કહેતી. ॥૩॥ 


સોઈ સિય ચલન ચહતિ બન સાથા | આયસુ કાહ હોઇ રઘુનાથા ॥ 
ચંદ કિરન રસ રસિક ચકોરી | રબિ રુખ નયન સકઇ કિમિ જોરી ॥૪॥ 


ન્‌ 


એ જ સીતા હવે તમારી સાથે વનમાં જવા ઈચ્છે છે. હે રઘુનાથ! એને શી આજ્ઞા છે? ચન્દ્રમાનાં કિરણોનો રસ 
(અમૃત) ઇંચ્છનારી ચકોરી સૂર્યની સામે આંખ કેવી રીતે મેળવી શકે છે ? ॥૪॥ 
દો૦ કરિ કેહરિ નિસિચર ચરરહિં દુષ્ટ જંતુ બન ભૂરિ ।| 
બિષ બાટિકા કિ સોહ સુત સુભગ સજીવનિ મૂરિ ॥પલ॥ 


હાથી, સિંહ, રાક્ષસ આદિ અનેક દુષ્ટ જીવ-જંતુ વનમાં વિચરતાં રહે છે. હે પુત્ર! શું વિષની વાટિકામાં સુંદર સંજીવની 
બુટ્ટી શોભા પામી શકે છે? ॥૫૯॥ 


ચૌ૦- બન હિત કોલ કિરાત કિસોરી | રચી બિરંચિ બિષય સુખ ભોરી ॥ 
પાહન કૃમિ જિમિ કઠિન સુભાઊ 1| તિન્હહિ કલેસુ ન કાનન કાઊ 1॥૧॥ 


વનના માટે તો બ્રહ્માજીએ વિષયસુખને ન જાણનારી કોલ અને ભીલોની છોકરીઓને રચી છે, જેમનો પથ્થરના 
કોડા જેવો કઠોર સ્વભાવ છે. તેમને વનમાં ક્યારેય ક્લેશ નથી થતો. ॥૧॥ 


કે તાપસ તિય કાનન જોગૂ | જિન્ડ તપ હેતુ તજા સબ ભોગૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-657 


સિય બન બસિહિ તાત કેહિ ભાંતી | ચિત્રલિખિત કપિ દેખિ ડેરાતી ॥૨॥ 


ત “ 


કાં તો તપસ્વીઓની સ્ત્રીઓ વનમાં રહેવા યોગ્ય છે, જેમને તપસ્યા માટે સવ ભોગ તજી દીધાં છે. હે પુત્રા જે 
તસવીરમાંના વાંદરાને જોઈને ડરી જાય છે તે સીતા વનમાં કેવી રીતે રહી શકશે? ॥ર॥ 
સુરસર સુભગ બનજ બન ચારી | ડાબર જોગુ કિ હંસકુમારી ॥ 
અસ બિચારિ જ્સ આયસુ હોઈ | મૈ સિખ દેઉ જાનકિહિ સોઈ ।॥૩ા 


દેવસરોવરના કમળવનમાં વિચરણ કરનારી હંસી શું ખાબોચિયા (ગંદી તળાવડી)માં રહેવા યોગ્ય છે? આવું 
વિચારીને જેવી તમારી આજ્ઞા હોય તેમ હું જાનકીને તે પ્રમાણેની શિખામણ આપું. ॥૩॥ 
જોં સિય ભવન રહે કહ અંબા | મોહિ કરહે હોઈ બહુત અવલંબા ॥ 
સુનિ રઘુબીર માતુ પ્રિય બાની | સીલ સનેહ સુધા જનુ સાની ।૪॥ 
માતા કહે છે - જો સીતા ઘરમાં રહે તો મને ઘણો આધાર મળી જાય, શ્રીરામચન્દ્રજીએ માતાની પ્રિય વાણી સાંભળી; 
જે જાણે શીલ અને સ્નેહરૂપી અમૃતથી તરબોળ હતી, ॥૪॥ 
દો૦ કહિ પ્રિય બચન બિબેકમય કીન્હડિ માતુ પરિતોષ | 
લગે પ્રબોધન જાનકિહિ પ્રગટિ બિપિન ગુન દોષ 1।૧૦ા 


આવાં વિવેકયુક્ત પ્રિય વચન કહીને માતાને સંતુષ્ટ કર્યા. પછી વનના ગુણ-દોષ પ્રકટ કરીને જાનકીજીને સમજાવવા 
લાગ્યા. ॥૬૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-658 


માસપારાયણ ચોદમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ પંદરમો 
શ્રી સીતા-રમ સંવાદ 


ચૌ૦- માતુ સમીપ કહત સકુચાહીં | બોલે સમઉ સમુઝિ મન માહી ॥ 
રાજકુમારિ સિખાવનુ સુનહ્‌ । આન ભાંતિ જિયે જનિ કછુ ગુનહૂ ॥૧॥ 
માતાની સામે સીતાજીને કંઈ કહેતાં સંકોચાય છે. પણ મનમાં એમ સમજીને કે આ સમય જ એવો છે, તે બોલ્યા 
- હે રાજકુમારી! મારી શિખામણ સાંભળો. મતમાં કંઈ બીજું ન સમજી લેજો. ॥૧॥ 
આપન મોર નીક જોં ચહહૂ | બચનુ હમાર માનિ ગૃહ રહહૂ ॥ 
આયસુ મોર સાસુ સેવકાઈ | સબ બિધિ ભામિનિ ભવન ભલાઈ ।ર૨॥ 
જો પોતાનું અને મારુ ભલું ઇચ્છતાં હોવ તો મારુ વચન માનીને ઘેર રહો, હે ભામિની! મારી આજ્ઞાનું પાલન થશે, 
સાસુઓની સેવા થશે. ઘેર રહેવામાં સર્વે પ્રકારે ભલું છે. ॥૨॥ 
એહિ તે અધિક ધરમુ નહિં દૂજા । સાદર સાસુ સસુર પદ પૂજા ॥ 
જબ જબ માતુ કરિહિ સુધિ મોરી | હોઈહિ પ્રેમ બિકલ મતિ ભોરી ॥૩ગા 


આદરપૂર્વક સાસુ-સસરાના ચરણોની પૂજા (સેવા) કરતાં ચઢિયાતો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. જ્યારે જ્યારે માતા મને 
યાદ કરશે અને પ્રેમથી પરવશ હોવાને કારણે તેમની બુદ્ધિ વ્યાકુળ થઈ જશે (તે પોતે પોતાને ભૂલી જશે), ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-659 


તબ તબ તુમ્હ કહિ કથા પુરાની | સુંદરિ સમુઝાએહુ મૃદુ બાની ॥ 
કહઉં સુભાર્યં સપથ સત મોહી | સુમુખિ માતુ હિત રાખઉં તોહી ।૪॥ 
હે સુંદરી! ત્યારે ત્યારે તમે કોમળ વાણીથી પૌરાણિક કથાઓ કહી-કહીને એમને સમજાવજો. હે સુમુખી ! મને સેંકડો 
સોગંદ છે, હું આ સ્વભાવથી જ કહું છું કે હું તમને કેવળ માતાને માટે જ ઘેર રાખું છું, ॥૪॥ 
દો૦ ગુર શ્રુતિ સંમત ધરમ ફ્લુ પાઇઅ બિનહિં કલેસ ।| 
હઠ બસ સબ સંકટ સહે ગાલવ નહુંષ નરેસ 1૧ 


[મારી આજ્ઞા માનીને ધેર રહેવાથી] ગુરુ અને વેદ દ્વારા સંમત ધર્મીના આચરણ]નું ફળ તમને વગર ક્લેશે જ મળી 
જાય છે. પરંતુ હઠને વશ થઈને ગાલવ મુનિ અને રાજા નહુષ આદિ સવેએ. સંકટ જ સહ્યાં, ॥૬૧॥ 


ચૌ૦- મૈ પુનિ કરિ પ્રવાન પિતુ બાની | બેગિ ફિરબ સુનુ સુમુખિ સયાની ॥ 

દિવસ જાત નહિં લાગિહિ બારા | સુંદરિ સિખવનુ સુનહું હમારા ॥૧॥ 

હે સુમુખી! હે સયાની! સાંભળો, હું પણ પિતાનાં વચનોને સત્ય કરીને શીદ્ર જ પાછો ફરીશ. દિવસ જતાં વાર નથી 
લાગતી. હે સુંદરી! અમારી આ શીખ સાંભળો!॥૧॥ 


નુ 


જોં હઠ કરહુ પ્રેમ બસ બામા | તૌ તુમ્હ દુખુ પાઉબ પરિનામાં ॥ 
કાનનું કઠિન ભયંકર ભારી | ઘોર ઘામુ હિમ બારિ બયારી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-660 


હે વામા! જો પ્રેમવશ હઠ કરશો, તો તેના પરિણામે તમે દુઃખ પામશો. વન ઘણું કઠિન (ક્લેશદાયક) અને ભયાનક 
છે. ત્યાં તાપ, ઠંડી, વર્ષા અને હવા - સઘળું ઘણા ભયાનક છે. ॥ર॥ 
કુસ કંટક મગ કાંકર નાના | ચલબ પયાદેહિં બિનુ પદત્રાના ॥ 
ચરન કમલ મૃદુ મંજુ તુમ્હારે । મારગ અગમ ભૂમિધર ભારે ॥ગા 
રસ્તામાં કુશ (દર્ભ), કાંટા અને ઘણા જ કાંકરા છે. તેના પર પગરખાં વગર પગપાળા જ ચાલવું પડશે. તમારાં 
ચરણકમળ કોમળ અને સુંદર છે અને માર્ગમાં ભયંકર દુર્ગમ પર્વત છે. ॥૩॥ 
કંદર ખોહ નદીં નદ નારે । અગમ અગાધ ન જાહિં નિહારે ॥ 
ભાલુ બાઘ બૃક કેહરિ નાગા | કરહિં નાદ સુનિ ધીરજુ ભાગા ।૪॥ 
પર્વતોની ગુફાઓ, કોતરો, નદીઓ, સરોવરો, વોકળા અને નાળાં એવા અગમ્ય અને ઊંડાં છે કે તેમની સામું જોવાતું 
પણ નથી. રીંછ, વાઘ, વરુ, સિંહ અને હાથી એવા [ભયાનક] અવાજ કરે છે કે તેને સાંભળીને ધીરજ પણ ભાગી જાય 
છે. ॥૪॥ 
દો૦ ભૂમિ સયન બલકલ બસન અસનુ કંદ ફલ મૂલ [| 
તે કિ સદા સબ દિન મિલહિ સબુઈ સમય અનુકૂલ ।૧ર॥ 
જમીન પર સૂવું, ઝાડની છાલનાં વસ્ત્રો (વલ્કલ) પહેરવાનાં અને કંદ, મૂળ, ફળનો આહાર કરવો પડશે અને તે પણ 
શું કાયમ મળશે? શું આપણી અનુકૂળતા મુજબ મળી શકશે? ॥૬ર॥ 
ચૌ૦- નર અહાર રજનીચર ચરહી | કપટ બેષ બિધિ કોટિક કરહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-661 


લાગઈ અતિ પહાર કર પાની | બિપિન બિપતિ નહિં જાઇ બખાની ।॥૧॥ 
મનુષ્યોને ખાનાર નિશાચર (રાક્ષસ) ફરતાં રહે છે. તેઓ કરોડો પ્રકારનાં કપટરૂપ ધારણ કરી લે છે. પર્વતનું પાણી 
ઘણું જ લાગે છે એટલે કે ભારે પડે છે. વનની વિપત્તિ વખાણી નથી શકાતી, ॥૧॥ 
બ્યાલ કરાલ બિહગ બન ઘોરા | નિસિચર નિકર નારિ નર ચોરા ॥ 
ડરપર્હિ ધીર ગહન સુધિ આર્એં | મૃગલોચનિ તુમ્હ ભીરુ સુભાર્એં ॥ર૨॥ 


મ. કા 


વનમાં ભીષણ સર્પ, ભયાનક પક્ષી અને સ્તી-પુરૃષોને ચોરનારા રાક્ષસોનાં ટોળેટોળાં રહે છે. વનની [ભયંકરતા] 
યાદ આવવામાત્રથી ધીર પુરૂષ પણ ડરી જાય છે. વળી, હે ભામા! તમે તો સ્વભાવથી જ ડરપોક છો! ॥ર॥ 


હંસગવનિ તુમ્હ નહિં બન જોગૂ | સુનિ અપજસુ મોહિ દેઈહિ લોગૂ ॥ 
માનસ સલિલ સુધા પ્રતિપાલી | જિઅઇ કિ લવન પયોધિ મરાલી ॥૩ગા 


ધ. સ 


હે પ્રિયે! તમે વનને યોગ્ય નથી. તમારા વનમાં જવાની વાત સાંભળીને લોકો મને અપયશ આપશે (ખરાબ ગણશે). 
માનસરોવરના અમૃત સમાન જળથી પાળેલી હંસી શું ખારા સમુદ્રમાં જીવી શકે છે? ॥૩ા 


નવ રસાલ બન બિહરનસીલા | સોહ કિ કોકિલ બિપિન કરીલા ॥ 
રહહુ ભવન અસ હૃદર્યે બિચારી | ચંદબદનિ દુખુ કાનન ભારી ।૪॥ 


નવીન આંબાના વનમાં વિહાર કરનારી કોયલ શું કેરડીના વનમાં શોભા પામે છે? હે સુમુખી! હૃદયમાં આવો 
વિચાર કરીને તમે ઘેર જ રહો, વનમાં ઘણું કષ્ટ છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-662 


દો૦: સહજ સુહૃદ ગુર સ્વામિ સિખ જો ન કરઈ સિર માનિ | 
સો પછિતાઇ અઘાઇ ઉર અવસિ હોઈ હિત હાનિ 1।૧૩ા 
સ્વાભાવિક જ હિત ઇંચ્છનારા ગુરુ અને સ્વામીની શિખામણ જે સિરે ચઢાવી નથી માનતા, તેઓ હદયમાં પેટ 
ભરીને પસ્તાય છે અને તેમના હિતની હાનિ અવશ્ય થાય છે. ॥૬૩॥ 
ચૌ૦- સુનિ મૃદુ બચન મનોહર પિય કે । લોચન લલિત ભરે જલ સિય કે ॥ 
સીતલ સિખ દાહક ભઇ કેસેં | ચકઇહિ સરદ ચંદ નિસિ જેસે ॥૧॥ 
પ્રિયતમનાં કોમળ તથા મનોહર વચન સાંભળીને સીતાજીનાં સુંદર નેત્ર જળથી ભરાઈ ગયાં. શ્રીરામજીની આ 
શીતળ શીખ તેમને એવી બાળનારી થઈ, જેવી ચકવીને શરદત્રક્તુની ચાંદની રાત. ॥૧॥ 
ઉતરુ ન આવ બિકલ બૈદેહી । તજન ચહત સુચિ સ્વામિ સનેહી ॥ 
બરબસ રોકિ બિલોચન બારી | ધરિ ધીરજુ ઉર અવનિકુમારી ॥ર૨॥ 
જાનકીજીથી કંઈ ઉત્તર આપી શકાતો નથી, તે એમ વિચારીને વ્યાકુળ થઈ ઊઠયાં કે મારા પવિત્ર અને પ્રેમી સ્વામી 
મને છોડીને જવા ઇચ્છે છે. નેત્રોનાં જળને પરાણે રોકીને તે પૃથ્વીની કન્યા સીતાજી હૃદયમાં ધીરજ ધરીને, ॥૨॥ 
લાગિ સાસુ પગ કહ કર જોરી | છમબિ દેબિ બડિ અબિનય મોરી ॥ 
દીન્હિ પ્રાનપતિ મોહિ સિખ સોઈ | જેહે બિધિ મોર પરમ હિત હોઈ ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-663 


સાસુજીના પગે પડીને, હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યાં - હે દેવી! મારી આ મોટી ધૃષ્ટતાને ક્ષમા કરો. મને પ્રાણપતિએ 
એ જ શીખ આપી છે જેથી મારુ પરમ હિત થાય. ॥૩॥ 


મૈ પુનિ સમુઝિ દીખિ મન માહીં | પિય બિયોગ સમ દુખુ જગ નાહીં ।૪॥ 
છતાંય મેં મારા મનમાં સારી પેઠે વિચાર કરીને જોઈ લીધું કે પતિવિયોગ સમાન જગતમાં કોઈ દુઃખ નથી. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રાનનાથ કરુનાયતન સુંદર સુખદ સુજાન 
તુમ્ડ બિનુ રઘુકુલ કુમુદ બિધુ સુરપુર નરક સમાન 1૧૪॥ 
હે પ્રાણનાથ! હે દયાના ધામ! હે સુંદર! હે સુખોને આપનાર! હે સુજાન! હે રઘુકુળરૂપી કુમુદને ખિલવનાર ચન્દ્રમા! 
આપના વિના સ્વર્ગ પણ મારા માટે નરક સમાન છે. ॥૬૪॥ 
ચૌ૦- માતુ પિતા ભગિની પ્રિય ભાઈ | પ્રિય પરિવાર સુહૃદ સમુદાઈ ॥ 
સાસુ સસુર ગુર સજન સહાઈ | સુત સુંદર સુસીલ સુખદાઈ ॥૧॥ 
માતા, પિતા, બહેન, પ્રિય ભાઈ, પ્રિય પરિવાર, મિત્રોનો સમુદાય, સાસુ, સસરા, ગુરુ, સ્વજન (બંધુ-બાંધવ) સહાયક 
અને સુંદર, સુશીલ અને સુખ આપનારા પુત્ર - ॥૧॥ 
જહેં લગિ નાથ નેહ અરુ નાતે | પિય બિનુ તિયહિ તરનિહુ તે તાતે ॥ 
તનુ ધનુ ધામુ ધરનિ પુર રાજૂ | પતિ બિહીન સબુ સોક સમાજૂ ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-664 


હે તાથ! જ્યાં સુધી સ્નેહ અને સંબંધ છે એ સઘળા પતિ વગર સ્ત્રી માટે સૂર્યથી પણ વધારે તપાવનારાં છે. શરીર, 
ધન, ઘર, પૃથ્વી, નગર અને રાજ્ય સવે કંઈ હોવા છતાંય, સ્ત્રી માટે પતિ વિના તે સઘળો શોકનો સમાજ છે. ॥૨॥ 


ભોગ રોગસમ ભૂષન ભારૂ | જમ જાતના સરિસ સંસાર્‌ ॥ 

પ્રાનનાથ તુમ્હ બિનુ જગ માહીં | મો કહું સુખદ કતહું કછુ નાહીં ॥ગા 

ભોગ રોગ સમાન છે, ઘરેણાં ભારરૂપ છે અને સંસાર યમ-યાતના (નરકની પીડા) સમાન છે. હે પ્રાણનાથ! આપના 
વિના જગતમાં મને ક્યાંય કંઈ પણ સુખદાયી નથી. ॥૩॥ 

જ્ય બિનુ દેહ નદી બિનુ બારી | તેસિઅ નાથ પુરુષ બિનુ નારી ॥ 

નાથ સકલ સુખ સાથ તુમ્હારે | સરદ બિમલ બિધુ બદનુ નિહારેં ॥૪॥ 


જેમ વગર જીવનો દેહ અને જળ વિનાની નદી શોભતી નથી, તેમજ હે નાથ! પુરુષ વિના સ્રી શોભતી નથી. હે 
નાથ! આપના સાથે રહીને આપના શરદપૂર્ણીમાના નિર્મળ ચન્દ્રમા સમાન મુખને જોતાં જોતાં મને સમસ્ત સુખ પ્રાપ્ત 
થશે. ॥૪॥ 
દો૦ ખગ મૃગ પરિજન નગરુ બનુ બલક્લ બિમલ દુકૂલ | 
નાથ સાથ, સુરસદન સમ પરનસાલ સુખ મૂલ |૬૫।॥ 


હે નાથ! આપની સાથે આવીશ તો ત્યાં પશુ - પક્ષીઓ જ મારા કુટુમ્બી થશે, વન નગર થશે અને વૃક્ષોની છાલ 
નિર્મળ વસ્ત્ર થશે તથા પર્ણકુટી પણ સ્વર્ગ સમાન સુખોને આપનારી થશે. ॥૬૫॥ 


ચૌ૦- બનદેબી બનદેવ ઉદારા | કરિહહિ સાસુ સસુર સમ સારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-665 


કુસ કિસલય સાથરી સુહાઈ | પ્રભુ સંગ મંજુ મનોજ તુરાઈ ॥૧॥ 


ઉદાર હૃદયનાં વનદેવી અને વનદેવતા જ સાસુ-સસરાજીની પેઠે મારી સાર-સંભાળ રાખશે. અને દર્ભ તથા પાંદડાંની 
સુંદર પથારી જ પ્રભુની સાથે કામદેવની મનોહર તળાઈ સમાન થશે. ॥૧॥ 


કંદ મૂલ ફલ અમિઅ અહારૂ | અવધ સૌધ સત સરિસ પહારૂ ॥ 
છિનુ છિનુ પ્રભુ પદ કમલ બિલોકી | રહિહઉં મુદિત દિવસ જિમિ કોકી ॥ર૨॥ 


કંદ, મૂળ અને ફળ જ અમૃત સમાન આહાર થશે અને [વનના] પર્વતો જ અયોધ્યાના સેંકડો રાજમહેલ સમાન 


થશે. ક્ષણે ક્ષણે પ્રભુનાં ચરણકમળોને જોઈ-જોઈને હું એવી આનંદિત રહીશ, જેવી દિવસે ચકવી રહે છે. ॥૨॥ 
બન દુખ નાથ કહે બહુતેરે | ભય બિષાદ પરિતાપ ઘનેરે ॥ 
પ્રભુ બિયોગ લવલેસ સમાના | સબ મિલિ હોહિં ન કુૃપાનિધાના ॥૩ગા 
હે નાથ! આપે વનનાં બધા દુઃખોને વખાણીને અને ઘણા જ ભય, વિષાદ અને સંતાપ આપનારા કહ્યા, પરંતુ હે 
કૃપાનિધાન! તે સર્વે મળીને પણ પ્રભુ(આપ)ના વિયોગથી થનારા દુઃખની સામે લવલેશ પણ સમાન નથી થઈ શકતાં. 
॥૩॥ 
અસ જિ્યે જાનિ સુજાન સિરોમનિ | લેઇઅ સંગ મોહિ છાડિઅ જનિ ॥ 
બિનતી બહુત કરૌ કા સ્વામી | કરુનામય ઉર અંતરજામી ।૪॥ 
આવું ચિત્તમાં જાણીને, હે સુજાનશિરોમણિ! મને સાથે લઈ લો, અહીં ન છોડો. હે સ્વામી ! હું અધિક શું વિનંતી કરુ? 
આપ કરૃણામય છો અને સર્વેના હૃદયના અંદરનું જાણનારા છો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-666 


દો૦ રાખિઅ અવધ જો અવધિ લગિ રહત ન જનિઅહિં પ્રાન | 
દીનબંધુ સુંદર સુખદ સીલ સનેહ નિધાન ॥૬૧॥ 
હે દીનબંધુ! હે સુંદર! હે સુખ દેનારા! હે શીલ અને પ્રેમના ભંડાર! જો અવધિ (ચૌદ વર્ષ) સુધી મને અયોધ્યામાં 
રાખો છો તો જાણી લેજો કે મારા પ્રાણ નહીં રહે. ॥૬૧॥ 
ચૌ૦- મોહિ મગ ચલત ન હોઈહિ હારી | છિનુ છિનુ ચરન સરોજ નિહારી ॥ 
સબહિ ભાંતિ પિય સેવા કરિહોં | મારગ જનિત સકલ શ્રમ હરિહોં ॥૧॥ 
ક્ષણે ક્ષણે આપનાં ચરણકમળોને જોતાં રહેવાથી મને માર્ગમાં ચાલવાનો થાક નહીં લાગે. હે પ્રિયતમ! હું દરેક રીતે 
આપની સેવા કરીશ અને માર્ગે ચાલવાથી લાગનારા બધાય થાકને હરી લઈશ. ॥૧॥ 
પાય પખારિ બેઠિ તરુ છાહીં | કરિહઉં બાઉ મુદિત મન માહીં ॥ 
શ્રમ કન સહિત સ્યામ તનુ દેખેં | કરહે દુખ સમઉ પ્રાનપતિ પેખે ॥ર॥ 
આપના પગ ધોઈને, વૃક્ષોની છાયામાં બેસીને, મનમાં પ્રસન્‍ન થઈને વીઝણો નાખીશ. પરસેવાનાં ટીપાંસહિત શ્યામ 
શરીરને જોતાં જોતાં પ્રાણપતિનાં દર્શન કરતાં કરતાં મને દુઃખને માટે અવકાશ જ ક્યાં રહેશે? ॥૨॥ 
સમ મહિ તૃન તરુપલ્લવ ડાસી | પાય પલોટીહિ સબ નિસિ દાસી ॥ 
બાર બાર મૃદુ મૂરતિ જોહી | લાગિહિ તાત બયારિ ન મોહી ।॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-667 


સમતળ ભૂમિ પર ઘાસ અને વૃક્ષનાં પાંદડાં બિછાવીને આ દાસી આખી રાત્રિ આપની ચરણસેવા કરશે. વારંવાર 
આપની મધુર શ્યામળ મૂર્તિને જોઈને મને હવા પણ ગરમ નહીં લાગે. ॥૩॥ 
કો પ્રભુ સંગ મોહિ ચિતવનિહારા | સિંઘબધુહિ જિમિ સસક સિઆરા ॥ 
મૈ સુકુમારિ નાથ બન જોગૂ | તુમ્હહિ ઉચિત તપ મો કહું ભોગૂ ।૪॥ 
જેમ સિંહણને સસલાં અને શિયાળ નથી જોઈ શકતાં, તેમ પ્રભુની સાથે [રહેતાં રહેતાં] મારી સામું [આંખ ઉઠાવીને] 
જોનારુ કોણ છે ? (શું) હું સુકુમારી છું અને નાથ! આપ વનને યોગ્ય છો! આપને તપ ઉચિત છે અને મને વિષય-ભોગ! 
॥૪॥ 
દો૦ એસેઉ બચન કઠોર સુનિ જોં ન હૃદઉ બિલગાન [| 
તૌ પ્રભુ બિષમ બિયોગ દુખ સહિહહિં પાર્વેર પ્રાન 1।૬૭॥ 
આવાં કઠોર વચન સાંભળીને પણ જ્યારે મારુ હૃદય ફાટી ન પડ્યું તો હે પ્રભુ! [માલૂમ થાય છે] આ પામર પ્રાણ 
આપના વિયોગનું ભીષણ દુઃખ સહેશે!॥ ૬૭॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ સીય બિકલ ભઈ ભારી | બચન બિયોગુ ન સકી સંભારી ॥ 
દેખિ દસા રઘુપતિ જિયો જાના | હઠિ રાખેં નહિં રાખિહિ પ્રાના ॥૧॥ 
આમ કહીને સીતાજી ઘણાં જ વ્યાકુળ થઈ ગયાં. તે વચનના વિયોગને પણ ન સંભાળી શક્યાં, (અર્થાત્‌ શરીરથી 


વિયોગની વાત તો બાજુએ. રહી, વચનના વિયોગની વાત પણ સાંભળીને તે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયાં). તેમની આ દશા 
જોઈને શ્રીરઘુનાથજીએ પોતાના ચિત્તમાં જાણી લીધું કે હઠપૂર્વક એને અહીં રાખવાથી એ પ્રાણોને નહીં રાખે, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-668 


કહેઉ કૃપાલ ભાનુકુલનાથા | પરિહરિ સોચુ ચલહુ બન સાથા ।॥ 
નહિં બિષાદ કર અવસરું આજૂ | બેગિ કરહુ બન ગવન સમાજૂ ॥।॥ર॥ 
પછી કૃપાળુ, સૂર્યકુળના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું કે શોક છોડીને મારી સાથે વનમાં ચાલો. આજે વિષાદ 
કરવાનો અવસર નથી. ઝડપથી વનગમનની તેયારી કરો. ॥૨॥ 
શ્રી રામ-કૌસલ્યા-સીતા સંવાદ 
કહિ પ્રિય બચન પ્રિયા સમુઝાઈ | લગે માતુ પદ આસિષ પાઈ ।॥ 
બેગિ પ્રજા દુખ મેટબ આઈ । જનની નિઠુર બિસરિ જનિ જાઈ ।॥ગા 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રિય વચન કહીને પ્રિયતમા સીતાજીને સમજાવ્યાં. પછી માતાને પગે લાગીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત 
કર્યા. [માતાએ કહ્યું -] બેટા! જલદી પાછો આવીને પ્રજાના દઃખને મટાડજે અને આ નિષ્ઠુર માતાને પણ તમે ભૂલશો મા. 
॥ગા 


ફિરિહે દસા બિધિ બહુરિ કિ મોરી | દેખિહઉં નયન મનોહર જોરી ॥ 
સુદિન સુઘરી તાત કબ હોઈહિ | જનની જિઅત બદન બિધુ જોઈહિ ।૪॥ 


હે વિધાતા! શું મારા સારા દિવસો પાછા આવશે ? જેથી પોતાનાં નેત્રોથી હું આ મનોહર જોડીને ફરી જોઈ શકીશ? 
હે પુત્ર! એ સુંદર દિવસ અને શુભ ઘડી ક્યારે આવશે, જ્યારે તમારી જનની જીવતાજીવે તમારુ મુખચન્દ્ર ફરી જોવા 
પામશે? ॥૪॥ 


દો૦: બહુરિ બચ્છ કહિ લાલુ કહિ રઘુપતિ રઘુબર તાત [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-669 


કબહિં બોલાઈ લગાઇ હિર્યે હરષિ નિરખિહઉં ગાત 1૧૮॥ 
હે તાત! વત્સ" કહીને, 'લાલ” કહીને, રઘુપત્તિ" કહીને, રઘુવર" કહીને; હું પછી ક્યારે. તમને બોલાવી હૃદય 
સરસા ચાંપીશ અને હર્ષેત થઈને તમારાં અંગોને જોઈશ? ॥૬૮॥ 
ચૌ૦- લખિ સનેહ કાતરિ મહતારી | બચનુ ન આવ બિકલ ભઇ ભારી ॥ 
રામ પ્રબોધુ કીન્હ બિધિ નાના | સમઉ સનેહું ન જાઈ બખાના ।૧॥ 
આ જોઈને કે માતા સ્નેહને લીધે અધીર થઈ ગયાં છે અને એટલા અધિક વ્યાકુળ છે કે મુખમાંથી વચન નથી 
નીકળતું, શ્રીરામચન્દ્રજીએ અનેક પ્રકારે એમને સમજાવ્યા, તે વખતનું અને પ્રેમનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ॥૧॥ 
તબ જાનકી સાસુ પગ લાગી | સુનિઅ માય મૈ પરમ અભાગી ॥ 
સેવા સમય દેર્અં બનુ દીન્હા | મોર મનોરથુ સફલ ન કીન્હા ।ર॥ 
પછી જાનકીજી સાસુને પગે લાગ્યાં અને બોલ્યાં - હે માતા! સાંભળો, હું ઘણી જ અભાગણી છું. આપની સેવા 
કરવાના સમયે દેવે મને વનવાસ આપી દીધો. મારો મનોરથ સફળ ન કર્યોં. ॥૨॥ 
તજબ છોભુ જનિ છાડિઅ છોહૂ | કરમુ કઠિન કછુ દોસુ ન મોહૂ ॥ 
સુનિ સિય બચન સાસુ અકુલાની | દસા કવનિ બિધિ કહો બખાની ગા 


આપ ક્ષોભનો ત્યાગ કરી દો, પરંતુ કૃપા ન ત્યજશો. કર્મની ગતિ કઠિન છે, મારોય કોઈ દોષ નથી. સીતાજીનાં 
વચન સાંભળીને સાસુજી વ્યાકુળ થઈ ગયાં. તેમની દશાને હું કઈ રીતે વખાણીને કહું! ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-670 


બારહિં બાર લાઇ ઉર લીન્હી | ધરિ ધીરજુ સિખ આસિષ દીન્હી ॥ 
અચલ હોઉ અહિવાતુ તુમ્હારા | જબ લગિ ગંગ જમુન જલ ધારા ।૪॥ 


તેમણે સીતાજીને વારંવાર હૃદયે ચાંપ્યાં અને ધીરજ આપીને શિખામણ આપી તેમજ આશીર્વાદ આપ્યા કે જ્યાં 
સુધી ગંગાજી અને યમુનાજીમાં જળની ધારા વહેશે, ત્યાં સુધી તમારુ સૌભાગ્ય અખંડ રહે. ॥૪॥ 
દો૦; સીતહિ સાસુ અસીસ સિખ દીન્ડિ અનેક પ્રકાર | 
ચલી નાઇ પદ પદુમ સિરુ અતિ હિત બારહિં બાર 1।૧૯॥ 
સીતાજીને સાસુજીએ અનેક જાતનાં આશીર્વાદ અને શિખામણ આપ્યાં પછી સીતાજી ઘણા જ પ્રેમથી વારંવાર 
ચરણકમળોમાં શીશ નમાવીને ચાલ્યાં. ॥૬૯॥ 
શ્રી રામ-લક્ષ્મણ સંવાદ 
ચૌ૦- સમાચાર જબ લછિમન પાએ 1। બ્યાકુલ બિલખ બદન ઉઠિ ધાએ ।॥ 
કંપ પુલક તન નયન સનીરા | ગહે ચરન અતિ પ્રેમ અધીરા ।૧॥ 


જ્યારે લક્ષ્મણજીને સમાચાર મળ્યા, ત્યારે તે વ્યાકુળ થઈને ઉદાસ મુખે દોડ્યા. શરીર કંપી રહ્યું છે, રોમાંચ થઈ 


રહ્યો છે, નેત્રો આંસુઓથી. ભરાયેલાં છે. પ્રેમથી અત્યંત અધીર થઈને તેમણે શ્રીરામજીના ચરણો પકડી લીધા. ॥૧॥ 


કહિ ન સકત કછુ ચિતવત ઠાઢે | મીનુ દીન જનુ જલ તેં કાઢે ॥ 
સોચુ હૃદર્ય બિધિ કા હોનિહારા | સબુ સુખુ સુકૃતુ સિરાન હમારા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-671 


તેઓ કંઈ કહી શકતા નથી, બસ, ઊભાં-ઊભાં જોઈ રહ્યા છે. [એવા દીન થઈ રહ્યા છે] જાણે જળમાંથી કાઢી 
નાખવાથી માછલું દીન થઈ રહ્યું હોય. હૃદયમાં એવું વિચારી રહ્યા છે કે હે વિધાતા! શું થવાનું છે ? શું અમારું સર્વે સુખ 
અને પુણ્ય પૂરાં થઈ ગયાં? ॥ર॥ 
મો કહું કાહ કહબ રઘુનાથા | રખિહહિં ભવન કિ લેહહિં સાથા ॥ 
રામ બિલોકિ બંધુ કર જોરે । દેહ ગેહ સબ સન તૃનુ તોરે ॥ગા 
મને શ્રીરઘુનાથજી શું કહેશે ? ઘરે રાખશે કે સાથે લઈ જશે ? શ્રીરામચન્દ્રજીએ ભાઈ લક્ષ્મણને હાથ જોડી અને દેહ 
તથા ઘર સવેથી સંબંધ તોડીને ઊભા રહેલા જોયા. ॥૩॥ 


ક ક 


બોલે બચનુ રામ નય નાગર | સીલ સનેહ સરલ સુખ સાગર ॥ 
તાત પ્રેમ બસ જનિ કદરાહૂ | સમુઝિ હદર્યે પરિનામ ઉછાહૂ ॥૪॥ 
પછી નીતિમાં નિપુણ અને શીલ, સ્નેહ, સરળતા અને સુખના સમુદ્ર શ્રીરામચન્દ્રજી વચન બોલ્યા - હે તાત! 
પરિણામમાં થનારા આનંદને હૃદયમાં સમજીને તમે પ્રેમવશ અધીર ન થાઓ. ॥૪॥ 
દો૦- માતુ પિતા ગુરુ સ્વામિ સિખ સિર ધરિ કરહિં સુભાર્ય | 
લહેઉ લાભુ તિન્ડ જનમ કર નતરું જનમુ જગ જાર્ય ।૭૦॥ 


પ. ક. 


જે લોકો માતા, પિતા, ગુરુ અને સ્વામીની આજ્ઞાને સ્વાભાવિકરૂપે માથે ચઢાવીને તેનું પાલન કરે છે, તેમણે જ જન્મ 
લેવાનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે; નહીં તો જગતમાં જન્મ વ્યર્થ જ છે. ॥૭૦॥ 


ચૌ૦- અસ જિ્યં જાનિ સુનહુ સિખ ભાઈ | કરહુ માતુ પિતુ પદ સેવકાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-672 


ભવન ભરતુ રિપુસૂદનુ નાહી | રાઉ બૃદ્ધ મમ દુખુ મન માહીં ॥૧॥ 
હે ભાઈ! હૃદયમાં એમ સમજીને મારી શીખ સાંભળો અને માતાપિતાના ચરણોની સેવા કરો. ભરત અને શત્રુઘ્ન 
બંનેય ઘેર નથી, પિતાજી વૃદ્ધ છે અને મારા માટે પણ દુઃખી છે. ॥૧॥ 
મૈ બન જાઉં તુમ્હહિ લેઇ સાથા | હોઈ સબહિ બિધિ અવધ અનાથા ॥ 
ગુરુ પિતુ માતુ પ્રજા પરિવારૂ | સબ કહું પરઈ દુસહ દુખ ભારૂ ।ર॥ 
આવી પરિસ્થિતિમાં હું તમને સાથે લઈને વનમાં જઉં તો અયોધ્યા દરેક રીતે અનાથ થઈ જશે. ગુરુ, પિતા, માતા, 
પ્રજા અને પરિવાર - બધા ઉપર ભારે દુઃખનો દુઃસહ્ય ભાર આવી પડશે. ॥૨॥ 
રહહુ કરહુ સબ કર પરિતોષૂ | નતરું તાત હોઈહિ બડ દોષૂ ॥ 
જાસુ રાજ પ્રિય પ્રજા દુખારી | સો નૃપુ અવસિ નરક અધિકારી ॥ગા 
એટલે તમે અહીં રહો અને બધાનો સંતોષ કરતાં રહો, નહીં તો હે તાત! મોટો દોષ લાગશે. જેના રાજ્યમાં પ્રિય 
પ્રજા દુઃખી રહે છે, તે રાજા અવશ્ય જ નરકનો અધિકારી થાય છે. ॥૩॥ 
રહહુ તાત અસિ નીતિ બિચારી | સુનત લખનુ ભએ બ્યાકુલ ભારી ॥ 
સિઅરેં બચન સૂખિ ગએ કૈસેં | પરસત તુહિન તામરસુ જેસે 1॥૪॥ 


હે તાત। આવી નીતિ વિચારીને તમે ઘેર રહી જાઓ, આ સાંભળતાં જ લક્ષ્મણજી બહુ જ વ્યાકુળ થઈ ગયા. આ 
શીતળ વચનોથી તે એવા સૂકાઈ ગયા, જેમ ઝાકળ(હિમ)ના સ્પર્શથી કમળ સુકાઈ જાય છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-673 


દો૦ ઉતરૂ ન આવત પ્રેમ બસ ગહે ચરન અકુલાઇ | 
નાથ દાસુ મૈં સ્વામિ તુમ્હ તજહું ત કાહ બસાઇ ॥।॥૭૧॥ 


પ્રેમવશ લક્ષ્મણજીથી કંઈ ઉત્તર આપી નથી શકાતો. તેમણે વ્યાકુળ થઈને શ્રીરામજીના ચરણ પકડી લીધા અને 
કહ્યું - હે નાથ! હું દાસ છું અને આપ સ્વામી છો; એટલે જ્યારે આપ જ મને છોડી દેશો તો મારો શો વશ ચાલે? ॥૭૧॥ 


ચૌ૦- દીન્હિ મોહિ સિખ નીકિ ગોસાઈ | લાગિ અગમ અપની કદરાઈ ।॥ 
નરબર ધીર ધરમ ધુર ધારી | નિગમ નીતિ કહું તે અધિકારી ॥૧॥ 
હે સ્વામી! આપે મને શિખામણ તો ઘણી સારી આપી છે, પણ આવું કરવું એ મારી નબળાઈને લીધે મારા માટે 
ઘણું અઘરું છે. શાસ્ર અને નીતિના તો એ જ શ્રેષ્ઠ પુરુષ અધિકારી છે જે ધીર છે અને ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા છે. 
॥૧॥ 
મૈ સિસુ પ્રભુ સનેહ પ્રતિપાલા | મંદરું મેરુ કિ લેહિં મરાલા ॥ 
ગુર પિતુ માતુ ન જાનઉં કાહૂ | ક્હઉં સુભાઉ નાથ પતિઆહૂ ॥૨॥ 
હું તો પ્રભુ(આપ)ના સ્નેહમાં ઉછરેલો નાનો બાળ છું ! ક્યાંય હંસ પણ મંદરાચલ કે મેરુ પર્વતને ઉઠાવી શકે છે ? 
હે નાથ! હું સ્વભાવથી જ કહું છું, આપ વિશ્વાસ રાખો, હું આપના સિવાય ગુરુ, પિતા, માતા કોઈને પણ નથી જાણતો. 
॥૨॥ 


જહેં લગિ જગત સનેહ સગાઈ । પ્રીતિ પ્રતીતિ નિગમ નિજુ ગાઈ ॥ 
મોરેં સબઈ એક તુમ્હ સ્વામી | દીનબંધુ ઉર અંતરજામી ।૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-674 


જગતમાં જ્યાં સુધી સ્નેહનો સંબંધ છે, પ્રેમ અને વિશ્વાસ છે, અને જેને સ્વયં વેદે ગાયો છે - હે સ્વામી હે દીનબંધુ! 
હે સર્વેના અંતરનું જાણનારા! મારા તો સર્વ કંઈ કેવળ આપ જ છો. ॥૩॥ 

ધરમ નીતિ ઉપદેસિઅ તાહી | કીરતિ ભૂતિ સુગતિ પ્રિય જાહી ॥ 

મન ક્રમ બચન ચરન રત હોઈ | કૃપાસિંધુ પરિહરિઅ કિ સોઈ ।૪॥ 


મો 


ધર્મ અને નીતિનો ઉપદેશ તો એને કરવો જોઈએ જેને કીર્તિ, વિભૂતિ (એશ્ચર્ય) કે સદગતિ પ્રિય હોય. પણ જે મન, 
વચન અને કર્મથી પ્રભુના ચરણોમાં જ પ્રેમ રાખતો હોય, હે કૃપાસિંધુ ! શું તે ત્યજવાને યોગ્ય છે? ॥૪॥ 
દો૦- કરુનાસિંધુ સુબંધુ કે સુનિ મૃદુ બચન બિનીત [| 
સમુઝાએ ઉર લાઇ પ્રભુ જાનિ સનેહી સભીત ॥૭9૨॥ 
દયાના સમુદ્ર શ્રીરામચન્દ્રજીએ સુબંધુનાં કોમળ અને નમ્રતાયુક્ત વચનો સાંભળીને અને તેમને સ્નેહવશ ડરેલા 
જાણીત્તે હૃદય સરસા ચાંપી સમજાવ્યા. ॥ ૭૨॥ 
ચૌ૦- માગહું બિદા માતુ સન જાઈ | આવહું બેગિ ચલહુ બન ભાઈ ।॥ 
મુદિત ભએ સુનિ રઘુબર બાની | ભયઉ લાભ બડ ગઈ બડિ હાની ॥૧॥ 
[અને રામજીએ કહ્યું -] હે ભાઈ! જઈને માતાથી વિદાય લઈ આવો અને જલદી વનમાં ચાલો. રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ 


શ્રીરામજીની વાણી સાંભળીને લક્ષ્મણજી ઘણા આનંદિત થઈ ગયા. મોટું નુકસાન દૂર થઈ ગયું અને ઘણો લાભ થયો! 
॥૧॥ 


શ્રી લક્ષ્મણ-સુમિત્રા સંવાદ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-675 


હરષિત હૃદર્યે માતુ પહિં આએ | મનહું અંધ ફિરિ લોચન પાએ ।॥ 
જાઈ જનનિ પગ નાયઉ માથા | મનુ રઘુનંદન જાનકિ સાથા ।ર॥ 
લક્ષ્મણજી પ્રસન્ન હૃદયે માતા સુમિત્રાની પાસે આવ્યા, જાણે આંધળો ફરીથી નેત્ર પામી ગયો હોય. તેમણે જઈને 
માતાના ચરણોમાં માથું નમાવ્યું. પરંતુ તેમનું મન રઘુકુળને આનંદ આપનારાં શ્રીરામજી અને જાનકીજીની સાથે હતું. 
॥૨॥ 


પૂછે માતુ મલિન મન દેખી | લખન કહી સબ કથા બિસેષી ॥ 

ગઈ સહમિ સુનિ બચન કઠોરા | મૃગી દેખિ દવ જનુ ચહુ ઓરા ॥૩ગા 

માતાએ તેમને ઉદાસ જોઈને [કારણ] પૂછ્યું. લક્મણજીએ સઘળી કથા વિસ્તારથી કહી સંભળાવી. સુમિત્રાજી કઠોર 
વચનોને સાંભળીને એવા ચોકી ઊઠ્યાં જેમ હરણી વનમાં ચારેબાજુ આગ લાગેલી જોઈને ચોંકી જાય છે. ॥૩॥ 

લખન લખેઉ ભા અનરથ આજૂ | એહિ સનેહ બસ કરબ અકાજૂ ॥ 

માગત બિદા સભય સકુચાહીં | જાઇ સંગ બિધિ કહિહિ કિ નાહી ॥૪॥ 


ક બ 


લક્ષ્મણજીએ જોયું કે આજે (અત્યારે) અનર્થ થયો. આ સ્નેહવશ કામ બગાડી નાખશે. એટલે તેઓ વિદાય માગતાં 
ભયને લીધે સંકોચાય છે [અને મનોમન વિચારે છે] કે હે વિધાતા! માતા સાથે જવાનું કહેશે કે નહીં? ॥૪॥ 
દો૦- સમુઝે સુમિત્રા રામ સિય રૂપુ સુસીલુ સુભાઉ 
નૃપ સનેહુ લખિ ધુનેઉ સિરુ પાપિનિ દીન્ડ કુંદાઉ ।॥૭૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-676 


સુમિત્રાજીએ શ્રીરામજી અને શ્રીસીતાજીનાં રૂપ, સુંદર શીલ અને સ્વભાવને સમજીને તેમજ એમના ઉપર રાજાનો 
સ્નેહ જોઈને, પોતાનું માથું પીટ્યું અને કહ્યું કે પાપિણી કેકેયીએ ઘણી જ ખોટી રીતે ઘા કર્યો છે. ॥૭૩॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- ધીરજુ ધરેઉ કુઅવસર જાની | સહજ સુહૃદ બોલી મૃદુ બાની ॥ 
તાત તુમ્હારિ માતુ બેદેહી । પિતા રામુ સબ ભાંતિ સનેહી ।૧॥ 


પરંતુ કુસમય જાણીને ધીરજ ધારણ કરી અને સ્વભાવથી જ હિત ઇંચ્છનારાં સુમિત્રાજી કોમળ વાણીથી બોલ્યાં - 
હે તાત! જાનકીજી તમારાં માતા છે અને દરેક રીતે સ્નેહ રાખનારા શ્રીરામચન્દ્રજી તમારા પિતા છે! ॥૧॥ 


અવધ તર્હોં જહે રામ નિવાસૂ | તહેંઈ દિવસુ જહે ભાનુ પ્રકાસૂ ॥ 
જોં પૈ સીય રામુ બન જાહીં અવધ તુમ્હાર કાજુ કછુ નાહીં ।ર॥ 


જ્યાં શ્રીરામજીનો નિવાસ હોય ત્યાં જ અયોધ્યા છે. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય ત્યાં જ દિવસ છે. જો ખરેખર જ 
સીતા-રામ વનમાં જતાં હોય તો અયોધ્યામાં તમારુ કંઈ જ કામ નથી. ॥૨॥ 


ગુર પિતુ માતુ બંધુ સુર સાઈ | સેઇઅહિં સક્લ પ્રાન કી નાઈ ॥ 
રામુ પ્રાનપ્રિય જીવન જી કે | સ્વારથ રહિત સખા સબહી કે ॥ગા 


ગુરુ પિતા, માતા, ભાઈ, દેવતા અને સ્વામી - આ બધાની સેવા પ્રાણ સમાન કરવી જોઈએ. વળી, શ્રીરામચન્દ્રજી 
તો પોતાના પ્રાણો કરતાંય વધુ પ્રિય છે, હૃદયનું પણ જીવન છે અને દરેકના સ્વાર્થરહિત સખા પણ છે. ॥૩॥ 


પૂજનીય પ્રિય પરમ જહાં તેં | સબ માનિઅહિં રામ કે નાતેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-677 


અસ જિયેં જાનિ સંગ બન જાહૂ | લેહુ તાત જગ જીવન લાહૂ ॥૪॥ 
જગતમાં જ્યાં સુધી પૂજનીય અને પરમ પ્રિય લોકો છે, તે સર્વે રામજીના સંબંધથી જ [પૂજનીય અને પરમપ્રિય] 
માનવા યોગ્ય છે. હૃદયમાં આવું સમજીને હે તાત! તેમની સાથે વનમાં જાઓ અને જગતમાં જીવનનો લાભ મેળવો. 
॥૪॥ 
દો૦: ભૂરિ ભાગ ભાજનુ ભયહું મોહિ સમેત બલિ જાઉં | 
જો તુમ્હરે મન છાડિ છલુ કીન્હ રામ પદ ઠાઉં ।૭૪॥ 


હું વારી જાઉં છું, [હે પુત્ર!] મારા સહિત તું ઘણા જ સૌભાગ્યને પાત્ર થયો, કે તારા ચિત્તે છળ ત્યજીને શ્રીરામના 
ચરણોમાં સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. ॥9૪॥ 


ચૌ૦- પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ | રઘુપતિ ભગતુ જાસુ સુતુ હોઈ ॥ 
નતરું બાંઝ ભલિ બાદિ બિઆની | રામ બિમુખ સુત તેં હિત જાની ॥૧॥ 
સંસારમાં પુત્રવતી હોવાનું સોભાગ્ય એ જ સ્રરીને હોય છે કે જેનો પુત્ર શ્રીરઘુનાથજીનો ભક્ત હોય. અન્યથા તે જો 
શ્રીરામથી વિમુખ પુત્રમાં પોતાનું હિત જાણે છે તે તો વાંઝણી જ સારી. પશુની જેમ તેને પ્રસવ થવો (પુત્રને જન્મ 
આપવો) વ્યર્થ જ છે. ॥૧॥ 
તુમ્હરેહિં ભાગ રામુ બન જાહીં | દૂસર હેતુ તાત કછુ નાહીં ॥ 
સકલ સુકૃત કર બડ ફ્લુ એહૂ | રામ સીય પદ સહજ સનેહૂ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-678 


તમારા ભાગ્યથી જ શ્રીરામજી વનમાં જઈ રહ્યા છે. હે તાત! બીજું કોઈ કારણ નથી. સંપૂર્ણ પુણ્યોનું સૌથી મોટું ફળ 
એ જ છે કે શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં સ્વાભાવિક પ્રેમ થાય. ॥૨॥ 
રાગુ રોષુ ઇરિષા મદુ મોહ્‌ | જનિ સપનેહું ઈન્ડ કે બસ હોહૂ ॥ 
સકલ પ્રકાર બિકાર બિહાઈ | મન ક્રમ બચન ડકરેહુ સેવકાઈ ॥ગા 
રાગ, રોષ, ઇર્ષ્યા, મદ અને મોહ - તેને વશ સ્વપ્નમાં પણ ત થઈશ. બધી રીતે વિકારોને ત્યાગીને મન, વચન અને 
કર્મથી શ્રીસીતારામજીની સેવા કરજો. ॥૩॥ 
તુમ્હ કહું બન સબ ભાંતિ સુપાસૂ | સંગ પિતુ માતુ રામુ સિય જાસૂ ॥ 
જેહિં ન રામુ બન લહહિં ક્લેસૂ । સુત સોઈ કરેહુ ઇહઈ ઉપદેસૂ 1૪॥ 
તમને વનમાં દરેક જાતનો આરામ છે, જેની સાથે સીતાજી અને રામજી માતા-પિતાના રૂપે છે. હે પુત્ર! તમે એવું 
કરજો કે જેથી શ્રીરામચન્દ્રજી વનમાં ક્લેશ ન પામે, મારો એ જ ઉપદેશ છે. ॥૪॥ 
છં૦ ઉપદેસુ યહુ જેહિં તાત તુમ્હરે રામ સિય સુખ પાવહીં | 
પિતુ માતુ પ્રિય પરિવાર પુર સુખ સુરતિ બન બિસરાવહીં ॥ 
તુલસી પ્રભુહિ સિખ દેઈ આયસુ દીન્હ પુનિ આસિષ દઈ [| 
રતિ હોઉ અબિરલ અમલ સિય રઘુબીર પદ નિત નિત નઈ ।॥ 


હે તાત! મારો આ જ ઉપદેશ છે (અર્થાત્‌ તમે એ જ કરજો) જેનાથી વનમાં તમારા કારણ શ્રીરામજી અને સીતાજી 
સુખ પામે અને પિતા, માતા, પ્રિય પરિવાર તથા નગરનાં સુખોનું સ્મરણ ભૂલી જાય. તુલસીદાસજી કહે છે કે સુમિત્રાજીએ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-679 


આ રીતે અમારા પ્રભુ(શ્રીલક્ષ્મણજી)ને ઉપદેશ આપી [વનમાં જવાની] આજ્ઞા આપી અને પછી આ આશીર્વાદ આપ્યો કે 
શ્રીસીતાજી અને શ્રીરઘુવીરજીના ચરણોમાં તમારો નિર્મળ (નિષ્કામ અને અનન્ય) અને પ્રગાઢ પ્રેમ નિત્ય-નિત્ય નવીન 
થાવ!॥૫॥ 
સો૦- માતુ ચરન સિરુ નાઈ ચલે તુરત સંકિત હૃદર્યં | 
બાગુર બિષમ તોરાઈ મનહું ભાગ મૃગુ ભાગ બસ 1।૭૫॥ 
માતાના ચરણોમાં માથું નમાવીને હૃદયમાં બીતાં [કે હવેય કોઈ વિઘ્ન ન આવી જાય] લક્ષ્મણજી શીઘ્ર એ રીતે 
ચાલી નીકળ્યા કે જેમ સૌભાગ્યવશ કોઈ હરણ કઠિન ફંદાને તોડીને ભાગી નીકળ્યું હોય. ॥૭૫॥ 


રુ 


ચૌ૦- ગએ લખનુ જહે જાનકિનાથૂ | ભે મન મુદિત પાઇ પ્રિય સાથૂ ॥ 
બંદિ રામ સિય ચરન સુહાએ | ચલે સંગ નૃપમંદિર આએ 1।૧॥ 


લક્ષ્મણજી જ્યાં શ્રીજાનકીનાથ હતા ત્યાં ગયા, અને પ્રિયનો સાથ પામીને ઘણા જ પ્રસન્‍ન થયા. શ્રીરામજી અને 
સીતાજીના સુંદર ચરણોની વંદના કરી તેઓ એમની સાથે ચાલ્યા અને રાજભવનમાં આવ્યા. ॥૧॥ 


કહહિં પરસપર પુર નર નારી | ભલિ બનાઇ બિધિ બાત બિગારી | 
તન કસ મન દુખુ બદન મલીને | બિક્લ મનહું માખી મધુ છીને ॥ર॥ 


નગરનાં સ્્રી-પુરુષ પરસ્પર કહી રહ્યાં છે કે વિધાતાએ સારી બનેલી વાતને બગાડી નાખી! તેમના દેહ દૂબળા, મન 
દુઃખી અને મુખ ઉદાસ થઈ રહ્યાં છે. તેઓ એવા વ્યાકુળ છે કે જેમ મધ છીનવી લેવાથી મધમાખીઓ વ્યાકુળ થઈ જાય. 
॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-680 


કર મીજહિં સિરુ ધુનિ પછિતાહીં | જનુ બિનુ પંખ બિહગ અકુલાહી ॥ 
ભઇ બડિ ભીર ભૂપ દરબારા | બરનિ ન જાઇ બિષાદુ અપારા ગા 


બધા હાથ મસળી રહ્યાં છે અને માથું પીટીને પસ્તાઈ રહ્યાં છે, જાણે પાંખો વિના પક્ષી વ્યાકુળ થઈ રહ્યાં હોય. 
રાજઠ્વાર ઉપર ઘણી ભીડ જામી રહી છે. અપાર વિષાદનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ॥૩॥ 


શ્રી રામજી, લક્ષ્મણજી, સીતાજી મહારાજ દશરથ પાસે વિદાય આપવા ગયા, દશરથજીએ. સીતાજીને સમજાવ્યું 


સચિવં ઉઠાઈ રાઉ બેઠારે । કહિ પ્રિય બચન રામુ પગુ ધારે ॥ 
સિય સમેત દોઉ તનય નિહારી | બ્યાકૂલ ભયઉ ભૂમિપતિ ભારી ।૪॥ 


'શ્રીરામચન્દ્રજી પધાર્યા છે" -- એ પ્રિય વચન કહીને મંત્રીએ રાજાને ઉઠાડીને બેસાડ્યા. સીતાસહિત બંને પુત્રોને 
વનગમન માટે માટે તૈયાર થયેલાં જોઈને રાજા ઘણા વ્યાકુળ થયા. ॥૪॥ 


દો૦ સીય સહિત સુત સુભગ દોઉ દેખિ દેખિ અકુલાઈ | 
બારહિં બાર સનેહ બસ રાઉ લેઇ ઉર લાઇ ॥૭૧॥ 


સીતાસહિત બંને સુંદર પુત્રોને જોઈ-જોઈને રાજા અકળાય છે અને સ્નેહવશ વારંવાર તેમને હૃદયે ચાંપી દે છે. ॥૭૧॥ 


ચૌ૦- સકઇ ન બોલિ બિક્લ નરનાહૂ | સોક જનિત ઉર દારુન દાહૂ ॥ 
નાઈ સીસુ પદ અતિ અનુરાગા | ઉઠિ રઘુબીર બિદદા તબ માગા ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-681 


રાજા વ્યાકુળ છે, બોલી નથી શકતા. હૃદયમાં શોકથી ઉત્પન્ન થયેલ ભયાનક સંતાપ છે. પછી રઘુકુળના વીર 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ અત્યંત પ્રેમથી ચરણોમાં શીશ નમાવી, ઊભા થઈને વિદાય માગી- ॥૧॥ 


પિતુ અસીસ આયસુ મોહિ દીજે | હર્ષ સમય બિસમઉ ક્ત કીજે ॥ 
તાત કિર્અ પ્રિય પ્રેમ પ્રમાદૂ | જ્સુ જગ જાઇ હોઇ અપબાદૂ ।ર૨॥ 


હે પિતાજી મને આશીર્વાદ અને આજ્ઞા આપો. હર્ષના સમયે આપ શોક કેમ કરી રહ્યા છો? હે તાત! પ્રિયને પ્રેમવશ 
પ્રમાદ ઉર્તવ્ય કર્મમાં ત્રુટિ કરવાથી જગતમાં યશ જતો રહેશે અને નિંદા થશે. ॥ર॥ 


સુનિ સનેહ બસ ઉઠિ નરનાહાં | બેઠારે રઘુપતિ ગહિ બાહો ॥ 
સુનહુ તાત તુમ્ડ કહું મુનિ કહહીં | રામુ ચરાચર નાયક અહહીં ॥ગા 


આ સાંભળીને સ્નેહવશ રાજાએ ઊઠીને શ્રીરઘુનાથજીના હાથ પકડીને તેમને બેસાડી દીધા અને કહ્યું, હે તાત! 
સાંભળો, તમારા માટે મુનિલોકો કહે છે કે શ્રીરામ ચરાચરના સ્વામી છે. ॥૩॥ 


સુભ અરુ અસુભ કરમ અનુહારી | ઈસુ દેઇ ફ્લુ હદર્યે બિચારી ॥ 
કરઇ જો કરમ પાવ ફલ સોઈ | નિગમ નીતિ અસિ કહ સબુ કોઈ ।૪॥ 


શુભ અને અશુભ કર્મો અનુસાર ઈશ્વર હૃદયમાં વિચાર કરીને ફળ આપે છે. જેવું કર્મ કરે છે તેવું જ ફળ પામે છે, 
એવી વેદની નીતિ છે, આ હર કોઈ કહે છે. ॥૪॥ 


દો૦ ઔરુ કરૈ અપરાધુ કોઉ ઔર પાવ ફ્લ ભોગુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-682 


અતિ બિચિત્ર ભગવંત ગતિ કો જગ જાને જોગુ [।૭૭॥ 
[પરંતુ આ. અવસરે તો આનાથી વિપરીત થઈ રહ્યું છે] અપરાધ તો કોઈ અન્ય જ કરે અને તેના ફળનો લાભ કોઈ 
અન્ય જ પામે. ભગવાનની લીલા ઘણી જ વિચિત્ર છે, તેને જગતમાં કૌણ જાણી શકે છે? ॥૭૭॥ 
ચૌ૦- રાર્ય રામ રાખન હિત લાગી | બહુત ઉપાય કિએ છલુ ત્યાગી ॥ 
લખી રામ રુખ રહત ન જાને | ધરમ ધુરંધર ધીર સયાને ॥૧॥ 


રાજાએ આ રીતે શ્રીરામચન્દ્રજીને રોકવા માટે છળ છોડીને ઘણા જ ઉપાય કર્યા. પરંતુ જ્યારે તેમણે ધર્મધુરંધર, 
ધીર અને બુદ્ધિમાન શ્રીરામજીનું વલણ જોઈ લીધું અને તે રોકાતા હોય તેવું ન જણાયું, ॥૧॥ 
તબ નૃપ સીય લાઇ ઉર લીન્હી | અતિ હિત બહુત ભાંતિ સિખ દીન્હી ॥ 
કહિ બન કે દુખ દુસહ સુનાએ | સાસુ સસુર પિતુ સુખ સમુઝાએ ।ર૨॥ 
ત્યારે રાજાએ સીતાજીને હૃદયે ચાંપી દીધા અને ઘણા પ્રેમથી અનેક પ્રકારે શિખામણ આપી. વનનાં દુઃસહ્ય દુઃખ 
કહી સંભળાવ્યાં. પછી સાસુ, સસરા તથા પિતાનાં પાસે રહેવાનાં સુખોને સમજાવ્યાં. ॥ર॥ 


સિય મનુ રામ ચરન અનુરાગા | ઘરું ન સુગમુ બનુ બિષમુ ન લાગા ॥ 
ઔરઉ સબહિં સીય સમુઝાઈ | કહિ કહિ બિપિન બિપતિ અધિકાઈ ॥૩ા 
પરંતુ સીતાજીનું મન શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં અનુરક્ત હતું, એટલે એમને ઘર સારું ન લાગ્યું અને વન પણ 


ક કૂ. 


ભયાનક ન લાગ્યું. પછી બધા લોકોએ પણ વનમાં વિપત્તિઓની અધિકતા બતાવી બતાવીને સીતાજીને સમજાવ્યાં. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-683 


સચિવ નારિ ગુર નારિ સયાની | સહિત સનેહ કહહિં મૃદુ બાની ॥ 
તુમ્હ કહું તો ન દીન્હ બનબાસૂ | કરહુ જો કહહિં સસુર ગુર સાસૂ 1૪॥ 
મંત્રી સુમન્ત્રજીનાં પત્ની અને ગુરુ વસિષ્ઠજીનાં સ્ત્રી અરુધતીજી તથા અન્ય બુદ્ધિશાળી સ્રીઓ સ્નેહની સાથે કોમળ 


વાણીથી કહે છે કે તમને તો રાજાએ વનવાસ આપ્યો નથી. માટે સસરાજી, ગુરુજી અને સાસુજી કહે તેવું જ તમે કરો. 
॥૪॥ 


દો૦% સિખ સીતલિ હિત મધુર મૃદુ સુનિ સીતહિ ન સોહાનિ | 
સરદ ચંદ ચંદિનિ લગત જનુ ચકઈ અકુલાનિ ॥૭૮॥ 
આ શીતળ, હિતકારી, મધુર અને કોમળ શિખામણ સાંભળવી સીતાજીને ઠીક ન લાગી. તે એ રીતે વ્યાકુળ થઈ 
ગયાં જાણે શરદ ત્રકતુના ચન્દ્રમાની ચાંદનીનો સ્પર્શ થતાં જ ચકવી વ્યાકુળ થઈ ઊઠી હોય. ॥૭૮॥ 
ચૌ૦- સીય સકુંચ બસ ઉતરું ન દેઈ | સો સુનિ તમકિ ઉઠી કેકેઈ ॥ 
મુનિ પટ ભૂષન ભાજન આની | આગેં ધરિ બોલી મૃદુ બાની ।૧॥ 
સીતાજી સંકોચવશ ઉત્તર આપતાં નથી. આ વાતોને સાંભળીને કૈકેયી આવેશપૂર્વક ઊઠી. તેણે મુનિઓને ધારણ 
કરવા યોગ્ય વસન, આભૂષણ અને વાસણ લાવીને શ્રીરામચન્દ્રજીની આગળ મૂકી દીધાં અને કોમળ વાણીમાં કહ્યું - 
॥૧॥ 
નૃપહિ પ્રાનપ્રિય તુમ્હ રઘુબીરા । સીલ સનેહ ન છાડિહિ ભીરા ॥ 
સુકૃતુ સુજ્સુ પરલોકુ નસાઊ 1। તુમ્હહિ જાન બન કહિહિ ન કાઊ 1।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-684 


હે રઘુવીર! રાજાને તમે પ્રાણોસમાન પ્રિય છો. ભીરુ (પ્રેમવશ દુર્બળ હૃદયના) રાજા શીલ અને સ્નેહ નહીં છોડે! 
પુણ્ય, સુંદર યશ અને પરલોક ભલે નષ્ટ થઈ જાય, પણ તમને વનમાં જવાનું તેઓ ક્યારેય પોતાના મુખથી નહીં કહે. 
॥૨॥ 
અસ બિચારિ સોઇ કરહુ જો ભાવા | રામ જનનિ સિખ સુનિ સુખુ પાવા ॥ 
ભૂપહિ બચન બાનસમ લાગે | કરહિં ન પ્રાન પયાન અભાગે ।૩ા 
આમ વિચારીને જે તમને ઠીક લાગે તેમ કરો. માતાની શીખ સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ [મોટું] સુખ મેળવ્યું. પરંતુ 
રાજાને આ વચન બાણ જેવાં લાગ્યાં. તે વિચારવા લાગ્યા હજી પણ અભાગિયા પ્રાણ કેમ નથી નીકળતા! ॥૩॥ 
લોગ બિકલ મુરુછિત નરનાહૂ | કાહ કરિઅ કછુ સૂઝ ન કાહૂ ॥ 
રામુ તુરત મુનિ બેષ્ુ બનાઈ | ચલે જનક જનનિહિ સિરુ નાઈ ।૪॥ 
રાજા મૂર્છિત થઈ ગયા, લોકો વ્યાકુળ છે. કોઈને કશું સૂઝતું નથી કે શું કરે. શ્રીરામચત્દ્રજી તરત જ મુનિનો વેશ 
બનાવીને અને માતાપિતાને શીશ નમાવીને ચાલી નીકળ્યા. ॥૪॥ 
શ્રી રામ-સીતા-લક્ષ્મણ વનમાં જઈને નગરવાસીઓને સૂઈ જવું 
દો૦ સજિ બન સાજુ સમાજુ સબુ બનિતા બંધુ સમેત 1।| 
બંદિ બિપ્ર ગુર ચરન પ્રભુ ચલે કરિ સબહિ અચેત ॥।૭૯॥ 


વનનો દરેક સાજ-સામાન સજીને (વનને માટે આવશ્યક વસ્તુઓને સાથે લઈને) શ્રીસીતાજી અને શ્રીલક્ષ્મણજી 
સહિત શ્રીરામચન્દ્રજી બ્રાહ્મણ અને ગુરુના ચરણોની વંદના કરીને બધાને અચેત (બેભાન) કરીને ચાલ્યા. ॥૭૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-685 


ચૌ૦- નિક્સિ બસિષ્ઠ દ્વાર ભએ ઠાઢે | દેખે લોગ બિરહ દવ દાઢે ॥ 
કહિ પ્રિય બચન સકલ સમુઝાએ | બિપ્ર બૂંદ રઘુબીર બોલાએ ।૧॥ 
રાજમહેલથી નીકળીને શ્રીરામચન્દ્રજી વસિષ્ઠજીના દરવાજે જઈ ઊભા રહ્યા અને જોયું કે સર્વે લોકો વિરહના અગ્નિમાં 
બળી રહ્યા છે. તેમણે પ્રિય વચન કહીને સવેને સમજાવ્યા. પછી શ્રીરામચન્દ્રજીએ બ્રાહ્મણોની મંડળીને બોલાવી. ॥૧॥ 
ગુર સન કહિ બરષાસન દીન્હે | આદર દાન બિનય બસ કીન્હે ॥ 
જાચક દાન માન સંતોષે | મીત પુનીત પ્રેમ પરિતોષે ।॥ર॥ 


ગુરુજીને કહીને તે બધાને વર્ષાસન (વર્ષભરનું સીધું) અર્પ્યા અને આદર, દાન તથા વિનયથી એમને વશમાં કરી 
લીધા. પછી યાચકોને દાન અને માન આપીને સંતુષ્ટ કર્યા તથા મિત્રોને પવિત્ર પ્રેમથી પ્રસન્‍ન કર્યા. ॥૨॥ 


દાસી દાસ બોલાઇ બહોરી | ગુરહિ સૌપિ બોલે કર જોરી ॥ 
સબ કે સાર સંભાર ગોસાઈ | કરબિ જનક જનની કી નાઈ ।॥ગા 


ન્‌ 


પછી દાસ-દાસીઓને બોલાવીને તેમને ગુરુજીને સોંપીને, હાથ જોડીને બોલ્યા - હે ગોસાઈ! સર્વેની સાર-સંભાળ 
માતા-પિતાની જેમ લેતા રહેજો. ॥૩॥ 
બારહિં બાર જોરિ જુગ પાની | કહત રામુ સબ સન મૃદુ બાની ॥ 
સોઈ સબ ભાંતિ મોર હિતકારી | જેહિ તેં રહે ભુઆલ સુખારી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-686 


ક 


શ્રીરામચન્દ્રજી વારંવાર બંને હાથ જોડીને બધાને કોમળ વાણીમાં કહે છે કે મારો સર્વે પ્રકારે હિતકારી તે જ છે કે 
જેની ચેષ્ટાથી પિતાશ્રી સુખી રહે. ॥૪॥ 


દો૦- માતુ સકલ મોરે બિરહે જેહે ન હોહિં દુખ દીન | 
સોઈ ઉપાઉ તુમ્હ કરેહુ સબ પુર જન પરમ પ્રબીન ।॥૮બા 


જુ જ 


હે પરમ ચતુર પુરવાસી સજ્જનો! આપ લોકો એવો જ ઉપાય કરશો, જેથી મારી સર્વે માતાઓ મારા વિરહના 
દુઃખથી વ્યાકુળ ન થાય. ॥૮૦॥ 


ચૌ૦- એહિ બિધિ રામ સબહિ સમુઝાવા | ગુરુ પદપદુમ હરષિ સિરુ નાવા ॥ 

ગનપતિ ગૌરિ ગિરીસુ મનાઈ | ચલે અસીસ પાઇ રઘુરાઈ ।॥૧॥ 

આ રીતે શ્રીરામજીએ સર્વેને સમજાવ્યા અને હરખાઈને ગુરૂજીના ચરણકમળોમાં માયું નમાવ્યું, પછી ગણેશજી, 
પાર્વતીજી અને કેલાસપતિ મહાદેવજીને મનાવીને તથા ગુરુજીના આશીર્વાદ પામીને શ્રીરઘુનાથજી ચાલ્યા. ॥૧॥ 

રામ ચલત અતિ ભયઉ બિષાદૂ | સુનિ ન જાઈ પુર આરત નાદૂ ॥ 

કુંસગુન લંક અવધ અતિ સોકૂ | હરષ બિષાદ બિબસ સુરલોકૂ ॥ર૨॥ 


શ્રીરામજીના ચાલતાં જ ઘણો ભારે વિષાદ થઈ ગયો. નગરનો આર્તનાદ (હાહાકાર) સાંભળી શકાતો નથી. લંકામાં 
અશુભ શુકનો થવા લાગ્યાં, અયોધ્યામાં અત્યંત શોક છવાઈ ગયો અને દેવલોકમાં બધા હર્ષ અને વિષાદ બંનેના વશમાં 
થઈ ગયાં. [હર્ષ એ વાતનો હતો. કે હવે રાક્ષસોનો નાશ થશે અને વિષાદ અયોધ્યાવાસીઓના શોકને કારણે થયો]. ॥૨॥ 


ગઈ મુરુછા તબ ભૂપતિ જાગે | બોલિ સુમંત્રું કહન અસ લાગે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-687 


રામુ ચલે બન પ્રાન ન જાહી | કેહિ સુખ લાગિ રહત તન માહીં ॥ગા 
મૂર્છા દૂર થઈ, ત્યારે રાજા જાગ્યા અને સુમન્ત્રને બોલાવીને એમ કહેવા લાગ્યા - શ્રીરામ વનમાં ચાલ્યા ગયા, પણ 
મારા પ્રાણ નથી જઈ રહ્યા. ન જાણે કયા સુખ માટે શરીરમાં ટકી રહ્યા છે? ॥ગા 
એહિ તેં કવન બ્યથા બલવાના | જો દુખુ પાઈ તજહિં તનુ પ્રાના ॥ 
પુનિ ધરિ ધીર કહઈ નરનાહૂ | લૈ રથુ સંગ સખા તુમ્હ જાહૂ ।૪॥ 
આનાથી અધિક બળવતી બીજી કઈ વ્યથા હશે જે દુઃખને પામી પ્રાણ શરીર છોડશે ? વળી, ધીરજ ધરીને રાજાએ 
કહ્યું - હે સખા! તમે રથ લઈને શ્રીરામની સાથે જાઓ. ॥૪॥ 
દોબ૦- સુઠિ સુકુમાર કુમાર દોઉ જનકસુતા સુકુમારિ 
રથ ચઢાઇ દેખરાઈ બનુ ફિરેહુ ગએ દિન ચારિ ॥।॥૮૧॥ 
અત્યંત સુકુમાર બંને કુમારોને અને સુકુમારી જાનકીને રથમાં ચઢાવી, વન જોવડાવી, ચાર દિવસ ફેરવી પાછા 
ફરજો. ॥૮૧॥ 
ચૌ૦- જોં નહિં ફિરહિં ધીર દોઉ ભાઈ | સત્યસંધ દઢબ્રત રઘુરાઈ ॥ 
તૌ તુમ્હ બિનય કરેહુ કર જોરી | ફેરિઅ પ્રભુ મિથિલેસકિસોરી ॥૧॥ 


જો ધેર્યવાન બંને ભાઈ પાછા ન આવે - કારણકે શ્રીરઘુનાથજી પ્રણના પાકા અને દઢતા સાથે નિયમનું પાલન 
કરનારા છે - તો તમે હાથ જોડીને વિનંતી કરજો કે હે પ્રભો! જનકકુમારી સીતાજીને તો પાછા મોકલો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-688 


જબ સિય કાનન દેખિ ડેરાઈ | કહેહુ મોરિ સિખ અવસરું પાઈ ।॥ 
સાસુ સસુર અસ કહેઉ સંઘેસૂ | પુત્રિ ફિરિઅ બન બહુત કલેસૂ ॥ર૨॥ 


ક! 


જો સીતા વનને દેખીને ડરે, તો અવસર જાણીને મારી આ શિખામણ એમને કહેજો કે તમારાં સાસુ અને સસરાએ 
એવો સંદેશો કહેવડાવ્યો છે કે હે પુત્રી! તમે પાછાં ફરો, વનમાં ઘણો ક્લેશ છે. ॥૨ર॥ 
પિતુગૃહ કબહું કબહું સસુરારી । રહેહુ જહાં રુચિ હોઇ તુમ્હારી ॥ 
એહિ બિધિ કરેહુ ઉપાય કદંબા | ફિરઈ ત હોઈ પ્રાન અવલંબા ।૩ા 
ક્યારેક પિતાજીના ઘેર, ક્યારેક સાસરે, જ્યાં તમારી ઇચ્છા થાય ત્યાં રહેજો. આ રીતે તમે ઘણા જ ઉપાય કરજો. 
જો સીતાજી પાછાં વળશે તો મારાં પ્રાણોને આધાર મળી જશે. ॥૩॥ 


નાહિં ત મોર મરનુ પરિનામાં | કછુ ન બસાઈ ભએ બિધિ બામા ॥ 
અસ કહિ મુરુછિ પરા મહિ રાઊ | રામુ લખનુ સિય આનિ દેખાઊ 1।૪॥ 


નહીં તો અંતે મારુ મરણ જ થશે. વિધાતાના વિપરીત થવાથી કોઈ વશ નથી ચાલતો. હા! રામ, લક્ષ્મણ અને 
સીતાને લાવીને દેખાડો. આમ કહીને રાજા મૂછિંત થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. ॥૪॥ 
દો૦: પાઇ રજાયસુ નાઈ સિર રથુ અતિ બેગ બનાઇ ।| 
ગયઉ જહૉં બાહેર નગર સીય સહિત દોઉ ભાઇ ॥[।૮રા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-689 


સુમન્ત્રજી રાજાની આજ્ઞા પામીને, શીશ નમાવીને અને ઘણી જ ઉતાવળથી રથ જોડાવી ત્યાં ગયા કે જ્યાં નગરની 
બહાર સીતાજીસહિત બંને ભાઈ હતા. ॥૮૨॥ 
ચૌ૦- તબ સુમંત્ર નૃપ બચન સુનાએ | કરિ બિનતી રથ રામુ ચઢાએ ॥ 
ચઢી રથ સીય સહિત દોઉ ભાઈ | ચલે હૃદર્યાં અવધહિ સિરુ નાઈ ॥૧॥ 
ત્યારે (ત્યાં પહોંચીને) સુમન્ત્રે રાજાનાં વચન શ્રીરામચન્દ્રજીને સંભળાવ્યાં અને વિનંતી કરીને તેમને રથે ચઢાવ્યાં. 
સીતાજીસહિત બંને ભાઈ રથ પર ચઢીને હૃદયપૂર્વક અયોધ્યાને શીશ નમાવી ચાલ્યા. ॥૧॥ 
ચલત રામુ લખિ અવધ અનાથા | બિકલ લોગ સબ લાગે સાથા ॥ 
કુપાસિંધુ બહુબિધિ સપમુઝાવર્હિ । ફિરહિં પ્રેમ બસ પુનિ ફિરિ આવહિં ॥ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીને જતાં જોઈને અને અયોધ્યાને અનાથ થતાં જોઈને બધા લોકો વ્યાકુળ થઈને એમની સાથે ચાલવા 
લાગ્યા. કૃપાના સાગર શ્રીરામજી એમને ઘણી રીતે સમજાવે છે, તો તેઓ અયોધ્યા તરફ પાછા વળે છે; પરંતુ પ્રેમવશ 
પાછા રામજીની સાથે ચાલી નીકળે છે. ॥૨॥ 


લાગતિ અવધ ભયાવનિ ભારી | માનહું કાલરાતિ અંધિઆરી ॥ 
ઘોર જંતુ સમ પુર નર નારી | ડરપરહિં એકહિ એક નિહારી ॥૩॥ 
અયોધ્યાપુરી ઘણી ભયાનક લાગી રહી છે, જાણે અંધકારમયી કાળરાત્રિ જ હોય. નગરમાં નર-નારી ભયાનક 
જંતુઓની જેમ એકબીજાને જોઈને ડરી રહ્યાં છે. ॥૩॥ 
ઘર મસાન પરિજન જનુ ભૂતા | સુત હિત મીત મનહું જમદૂતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-690 


બાગન્ડ બિટપ બેલિ કુમ્હિલાહીં | સરિત સરોવર દેખિ ન જાહીં ।૪॥ 
ઘર શ્મશાન જેવું, કુટુમ્બીજનો ભૂત-પ્રેત જેવા તથા પુત્ર, હિતેષી અને મિત્ર જાણે જમના દૂત હોય તેવું છે. બગીચામાં 


ક જ 


વૃક્ષો અને વેલો કરમાઈ રહ્યાં છે. નદી અને તળાવ એવા ભયાનક લાગે છે કે તેમની તરફ જોઈ પણ નથી શકાતું. ॥૪॥ 
દો૦) હષય ગય કોટિન્ડ કેલિમૃગ પુરપસુ ચાતક મોર 1॥।| 
પિક રથાંગ સુક સારિકા સારસ હંસ ચકોર ॥૮ગા 
કરોડો ઘોડા, હાથી, રમવા માટે પાળેલાં હરણ, નગરનાં ગાય, બળદ, આદિ પશુ, બપૈયા, મોર, કોયલ, ચકવા, પોપટ, 
મેના, સારસ, હંસ અને ચકોર - ॥૮૩॥ 
ચૌ૦- રામ બિયોગ બિકલ સબ ઠાઢે | જહ તર્હેં મનહું ચિત્ર લિખિ કાઢે ॥ 
નગરુ સફલ બનુ ગહબર ભારી | ખગ મૃગ બિપુલ સકલ નર નારી ॥૧॥ 
બધા શ્રીરામજીના વિયોગમાં વ્યાકુળ થઈ ચારેકોર [એવા ચુપચાપ સ્થિર થઈને] ઊભાં છે જાણે ચિત્રોમાં દોરીને 
બનાવ્યાં હોય. નગર જાણે ફળોથી પરિપૂર્ણ મોટું ભારે ગાઢ વન હતું. નગરવાસી બધાં સ્ત્રી-પુરુષ ઘણાં જ પશુ-પક્ષીઓ 
હતાં. (અર્થાત્‌ અવધપુરી અર્થ, ધર્મ, કામ, મોક્ષ ચારેય ફળને આપનારી નગરી હતી અને બધાં સ્ત્રી-પુરુષ સુખથી તે 
ફળોને પ્રાપ્ત કરતાં હતાં.) ॥૧॥ 
બિધિ કૈકઈ કિરાતિનિ કીન્હી | જેહેં દવ દુસહ દસહું દિસિ દીન્હી ॥ 
સહિ ન સકે રઘુબર બિરહાગી | ચલે લોગ સબ બ્યાકુલ ભાગી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-691 


વિધાતાએ કેકેયીને ભીલડી બનાવી, જેણે દસે દિશાઓમાં દુઃસહ્ય દાવાનળ લગાડી દીધો. શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરહની 
આ અગ્નિને લોકો સહી ન શક્યા. બધા લોકો વ્યાકુળ થઈને અયોધ્યાથી ભાગી નીકળ્યા. ॥ર॥ 


સબહિં બિચારું કીન્હ મન માહી | રામ લખન સિય બિનુ સુખુ નાહી ॥ 
જહોં રામુ તહેં સબુઈ સમાજૂ | બિનુ રઘુબીર અવધ નહિં કાજૂ ॥ગા 


ન્‌ 


બધાએ. મનમાં વિચાર કરી લીધો કે શ્રીરામજી, લક્ષ્મણજી અને સીતાજીના વિના સુખ નથી. જ્યાં શ્રીરામજી રહેશે 
ત્યાં આખો સમાજ રહેશે. શ્રીરામચન્દ્રજી વિના અયોધ્યામાં આપણા લોકોનું કંઈ કામ નથી. ॥૩॥ 


ચલે સાથ અસ મંત્રુ દઢાઈ | સુર દુર્લભ સુખ સદન બિહાઈ ॥ 
રામ ચરન પંકજ પ્રિય જિન્ડડી | બિષય ભોગ બસ કરહિં કિ તિન્હહી ॥૪॥ 


યુ” લ 


આવો વિચાર દઢ કરીને દેવતાઓને પણ દુર્લભ સુખોથી પૂર્ણ ઘરોને છોડીને બધા શ્રીરામચન્દ્રજીની સાથે ચાલી 
નીકળ્યા. જેમને શ્રીરામજીના ચરણકમળ પ્રિય છે, તેમને શું ક્યારેય વિષયભોગ વશમાં કરી શકે છે? ॥૪॥ 
દો૦ બાલક બૃદ્ધ બિહાઇ ગૃર્હે લગે લોગ સબ સાથ [| 
તમસા તીર નિવાસુ કિય પ્રથમ દિવસ રઘુનાથ ॥૮૪॥ 


બાળકો અને વૃદ્ધોને ઘેર છોડીને સર્વે લોકો સાથે ચાલી નીકળ્યા. પહેલા દિવસે શ્રીરઘુનાથજીએ તમસા નદીના તટે 
નિવાસ કર્યોં. ॥૮૪॥ 


ચૌ૦- રઘુપતિ પ્રજા પ્રેમબસ દેખી | સદય હદર્યે દુખુ ભયઉ બિસેષી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-692 


કરુનામય રઘુનાથ ગોસાઈ | બેગિ પાઈઅહિં પીર પરાઈ ।૧॥ 
પ્રજાને સ્નેહવશ થયેલી જોઈને શ્રીરઘુનાથજીના દયાળુ હૃદયમાં ઘણું દુઃખ થયું. પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી કરુણામય છે. 
બીજાનું દુઃખ જોઈને તેઓ સ્વયં શીઘ્ય દુઃખી થઈ જાય છે એટલે કે તેઓ દ્રવિત થઈ જાય છે. ॥૧॥ 
કહિ સપ્રેમ મૃદુ બચન સુહાએ | બહુબિધિ રામ લોગ સમુઝાએ ॥ 
કિએ ધરમ ઉપદેસ ઘનેરે | લોગ પ્રેમ બસ ફિરહિં ન ફેરે ॥ર॥ 


વ. ક 


પ્રેમયુક્ત કોમળ અને સુંદર વચન કહીને શ્રીરામજીએ. અનેક પ્રકારે લોકોને સમજાવ્યા અને ધર્મ સંબંધી બહુ 
ઉપદેશ આપ્યા, પરંતુ પ્રેમમાં પરવશ બનેલા લોકો વાર્યા વળતા નથી. ॥૨॥ 


સીલુ સનેહુ છાડિ નહિં જાઈ | અસમંજસ બસ ભે રઘુરાઈ ॥ 
લોગ સોગ શ્રમ બસ ગએ સોઈ | કછુક દેવમાર્યાં મતિ મોઈ ।॥૩॥ 


શીલ અને સ્નેહ છોડી નથી શકાતા. શ્રીરઘુનાથજી અવઢવને અધીન થઈ ગયા (;રદ્વધિધામાં પડી ગયા), શોક અને 


પરિશ્રમ(થાક)ને લીધે લોકો સૂઈ ગયા અને કંઈક દેવતાઓની માયાથી પણ તેમની બુદ્ધિ મોહિત થઈ ગઈ. ॥૩॥ 


જબહિં જામ જુગ જામિનિ બીતી | રામ સચિવ સન કહેઉ સપ્રીતી ॥ 
ખોજ મારિ રથુ હોૉંક્હુ તાતા | આન ઉપાર્યે બનિહિ નહિં બાતા ।૪॥ 


જ્યારે બે પ્રહર રાત વીતી ગઇ, ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રેમપૂર્વક મન્ત્રી સુમન્ત્રને કહ્યું - હે તાત! રથના ચીલા 


સંતાડીને (એટલે કે પૈડાંનાં ચિહ્યોથી દિશાની ખબર ન પડે તે રીતે) રથને હાંકો, બીજા કોઈ ઉપાયથી વાત (લોકોને 
વાળવાની) નહિ બની શકે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-693 


દો૦; રામ લખન સિય જાન ચઢિ સંભુ ચરન સિરુ નાઇ | 
સચિવં ચલાયઉ તુરત રથુ ઇત ઉત ખોજ દુરાઇ ।॥૮૫॥ 


શંકરજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને શ્રીરામજી, લક્ષમણજી અને સીતાજી રથ પર સવાર થયા. મન્ત્રી તરત જ 
રથને, અહીં તહીં ચીલા સંતાડીને (આડો-અવળો હાંકી ચીલાથી દિશાની જાણ ન થાય તે રીતે) હાંકી નીકળ્યા. ॥૮૫॥ 


ચૌ૦- જાગે સક્લ લોગ ભએં ભોરૂ | ગે રઘુનાથ ભયઉ અતિ સોરૂ ॥ 
રથ કર ખોજ કતહું નહિં પાવહિં | રામ રામ કહિ ચહું દિસિ ધાવહિં ॥૧॥ 
સવાર પડતાં જ સર્વે લોકો જાગ્યા, તો ઘણો કોલાહલ મચી ગયો કે શ્રીરઘુનાથજી જતા રહ્યા. ક્યાંય રથની દિશા 
મળતી નથી, બધા “હે રામ! હે રામ!” પોકારતાં ચારેય બાજુ દોડી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


મનહું બારિનિધિ બૂડ જહાજૂ | ભયઉ બિકલ બડ બનિક સમાજૂ ॥ 
એકહિ એક દેહિં ઉપદેસૂ | તજે રામ હમ જાનિ કલેસૂ ।॥ર॥ 
જાણે સમુદ્રમાં વહાણ ડૂબી ગયું હોય, જેથી વેપારીઓનો સમુદાય ઘણો જ વ્યાકુળ થઈ ઊઠયો હોય. તેઓ 
એકબીજાને ઉપદેશ આપે છે કે શ્રીરામચન્દ્રજીએ, આપણ લોકોને ક્લેશ થશે એમ જાણીને ત્યજી દીધા છે. ॥૨॥ 


નિંદહિં આપુ સરાહહિં મીના | ધિગ જીવનું રઘુબીર બિહીના ॥ 


જોં પૈ પ્રિય બિયોગુ બિધિ કીન્હા | તૌ ક્સ મરનુ ન માગેં દીન્હા ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-694 


તે લોકો પોતાની નિંદા કરે છે અને માછલીઓની પ્રશંસા કરે છે. [કહે છે -] શ્રીરામચન્દ્રજી વિનાના અમારા જીવનને 
ધિક્કાર છે. વિધાતાએ જો પ્રિયનો વિયોગ જ રચ્યો તો પછી એણે માગવાથી મૃત્યુ કેમ ન આપ્યું! ॥૩ા 


એહિ બિધિ કરત પ્રલાપ ક્લાપા | આએ અવધ ભરે પરિતાપા ॥ 
બિષમ બિયોગુ ન જાઈ બખાના | અવધિ આસ સબ રાખહિં પ્રાના 1૪ 


આ રીતે ઘણા જ પ્રલાપ કરતાં તેઓ સંતાપયુક્ત થઈને અયોધ્યાજીમાં આવ્યા. એ લોકોના વિષમ વિયોગની દશાનું 
વર્ણન નથી કરી શકાતું. [ચૌદ વર્ષની] અવધિની આશાથી જ તેઓ પ્રાણોને રાખી રહ્યા છે. ॥૪॥ 
દો૦ રામ દરસ હિત નેમ બ્રત લગે કરન નર નારિ | 
મનહું કોક કોકી કમલ દીન બિહીન તમારિ ॥૮૧॥ 


બધા સ્ર્રી-પુરુષ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શન માટે નિયમ અને વ્રત કરવા લાગ્યાં અને એવા દુઃખી થઈ ગયાં જેમ ચકવો, 
ચકવી અને કમળ સૂર્ય વગર દીન થઈ જાય છે, ॥૮૬॥ 


ચૌ૦- સીતા સચિવ સહિત દોઉ ભાઈ । શ્રુંગબેરપુર પહુંચે જાઈ ॥ 
ઉતરે રામ દેવસરિ દેખી | કીન્ડ દંડવત હરષુ બિસેષી ।॥૧|॥ 


સીતાજી અને મંત્રી સહિત બંને ભાઈ શ્રુંગવેરપુર જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગંગાજીને જોઈ શ્રીરામજી રથમાંથી ઊતરી 
પડ્યા અને ઘણા હર્ષની સાથે દંડવત્‌ કર્યા. ॥૧॥ 


લખન સચિવે સિર્યે કિએ પ્રનામાં | સબહિ સહિત સુખુ પાયઉ રામા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-695 


ગંગ સકલ મુદ મંગલ મૂલા | સબ સુખ કરનિ હરનિ સબ સૂલા ॥ર॥ 


લક્ષ્મણજી, સુમન્ત્ર અને સીતાજીએ. પણ પ્રણામ કર્યા. સૌની સાથે શ્રીરામચન્દ્રજી સુખ પામ્યા. ગંગાજી સમસ્ત 
આનંદ-મંગળોનું મૂળ છે. તે સર્વે સુખોને આપનારી અને સર્વે પીડાઓને હરનારી છે. ॥૨॥ 


કહિ કહિ કોટિક કથા પ્રસંગા | રામુ બિલોક્હિં ગંગ તરંગા ॥ 
સચિવહિ અનુજહિ પ્રિયહિ સુનાઈ | બિબુધ નદી મહિમા અધિકાઈ ॥ગા 


ક ક 


અનેક કથા-પ્રસંગ કહેતાં શ્રીરામજી ગંગાજીની તરંગોને જોઈ રહ્યા છે. તેમણે મંત્રીને, નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને અને 
પ્રિયા સીતાજીને દેવનદી ગંગાજીનો, મહિમા વખાણીને કહ્યો. ॥૩॥ 


મજ્જનુ કીન્હ પંથ શ્રમ ગયઊ 1 સુચિ જલુ પિઅત મુદિત મન ભયઊ ।॥ 
સુમિરત જાહિ મિટઈ શ્રમ ભારૂ | તેહિ શ્રમ યહ લૌકિક બ્યવહારૂ ।૪॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ સર્વેએ સ્નાન કર્યું, જેથી માર્ગનો બધો શ્રમ (થાક) દૂર થઈ ગયો અને પવિત્ર જળ પીતાંની સાથે મન 
પ્રસન્‍ન થઈ ગયું. જેના સ્મરણમાત્રથી [વારંવાર જન્મવા અને મરવાનો] મહાન શ્રમ મટી જાય છે, તેમને “શ્રમ” થવો - 
આ કેવળ લૌકિક વ્યવહાર (નરલીલા) છે. ॥૪॥ 


ક. ક ્ 


શ્રી રામ નિષાદ દ્વારા સેવા આપતા શ્રીંગવરપુર પહોંચે 


દો૦- સુદ્ધ સચ્ચિદાનંદમય કંદ ભાનુકુલ કેતુ 
ચરિત કરત નર અનુહરત સંસૃતિ સાગર સેતુ 1।॥૮૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-696 


શુદ્ધ સ્વરૂપ (પ્રકૃતિજન્ય ત્રિગુણોથી રહિત, માયાતીત દિવ્ય મંગળવિગ્રહ), સચ્ચિદાનંદ-સ્વરૂપ, મેઘરાજાની જેમ 
સુખરૂપી જળ વરસાવનારા, સૂર્યકુળની ધ્વજારૂપ ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી મનુષ્યોની જેમ એવાં ચરિત્ર કરે છે જે 
સંસારરૂપી સમુદ્રને પાર ઊતરવા માટે પુલ સમાન છે, ॥૮૭॥ 


ચૌ૦- યહ સુધિ ગુહીં નિષાદ જબ પાઈ | મુદિત લિએ પ્રિય બંધુ બોલાઈ ॥ 
લિએ ફલ મૂલ ભેંટ ભરિ ભારા | મિલન ચલેઉ હિર્યં હરષુ અપારા ॥|૧|॥ 


જ છ આ ક. 


જ્યારે નિષાદરાજ ગુહને આ સમાચાર મળ્યા, ત્યારે આનંદિત થઈને તેણે પોતાના પ્રિયજનો અને ભાઈ-બંધુઓને 
બોલાવી લીધા અને ભેટ આપવા માટે ફળ, મૂળ (કંદ) લઈને અને એના ભારા કાવડોમાં ભરીને મળવા ચાલ્યો. તેના 
હૃદયમાં હર્ષનો પાર ન હતો. ॥૧॥ 


કરિ દંડવત ભેંટ ધરિ આગે | પ્રભુહિ બિલોક્ત અતિ અનુરાગે ॥ 
સહજ સનેહ બિબસ રઘુરાઈ | પૂંછી કુસલ નિકટ બેઠાઈ [।ર૨॥ 


દંડવત કરીને ભેટ સામે મૂકીને તે અત્યંત પ્રેમથી પ્રભુને જોવા લાગ્યો. શ્રીરઘુનાથજીએ સ્વાભાવિક સ્નેહને વશ 
થઈને એને પોતાની પાસે બેસાડીને કુશળ-ક્ષેમ પૂછયા. ॥૨॥ 
નાથ કુસલ પદ પંકજ દેખે | ભયઉં ભાગભાજન જન લેખે ।॥ 
દેવ ધરનિ ધનુ ધામુ તુમ્હારા | મૈ જનુ નીચુ સહિત પરિવારા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-697 


નિષાદરાજે ઉત્તર આપ્યો - હે નાથ! આપનાં ચરણકમળનાં દર્શનથી જ સર્વે કુશળ છે [આપનાં ચરણારવિંદોનાં 
દર્શન કરી] આજે હું ભાગ્યવાન્‌ પુરુષોની ગણતરીમાં આવી ગયો. હે દેવ! આ પૃથ્વી, ધન અને ઘર બધું આપનું છે. હું 
તો પરિવારસહિત આપનો તુચ્છ સેવક છું. ॥૩॥ 
કુપા કરિઅ પુર ધારિઅ પાઊ | થાપિય જનુ સબુ લોગુ સિહાઊ ॥ 
કહેહું સત્ય સબુ સખા સુજાના | મોહિ દીન્હ પિતુ આયસુ આના ।૪॥ 
હવે કૃપા કરીને પુર(શ્રુંગવેરપુર)માં પધારો અને આ દાસની પ્રતિષ્ઠા વધારો, જેથી હરેક જણ જુએ કે આનું પણ શું 
ભાગ્ય છે? શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું - હે સુન્ન સખા! આપે જે કંઈ કહ્યું તે સર્વ સત્ય છે. પરંતુ પિતાજીએ મને બીજી જ 
આજ્ઞા આપી છે. ॥૪॥ 
દો૦: બરષ ચારિદ્સ બાસુ બન મુનિ બ્રત બેષુ અહારુ | 
ગ્રામ બાસુ નહિં ઉચિત સુનિ ગુહહિ ભયઉ દુખુ ભારું ॥૮૮॥ 
[તેમની આજ્ઞાનુસાર] મારે ચૌદ વર્ષ સુધી મુનિઓનાં વ્રત અને વેષ ધારણ કરીને અને મુનિઓને યોગ્ય આહાર 
કરીને વનમાં જ વસવાનું છે, ગામની અંદર નિવાસ કરવો ઉચિત નથી. આ સાંભળીને ગુહને ઘણું દુઃખ થયું. ॥૮૮॥ 
ચૌ૦- રામ લખન સિય રૂપ નિહારી | કહહિં સપ્રેમ ગ્રામ નર નારી ॥ 
તે પિતુ માતુ કહહુ સખિ કેસે | જિન્હ પઠએ બન બાલક એસે ।॥૧॥ 
શ્રીરામજી, લક્ષ્મણજી અને સીતાજીના રૂપને જોઈને ગામનાં સ્ત્રી-પુરુષો પ્રેમપૂર્વક કહે છે. હે સખી! કહો તો એ 
માતા-પિતા કેવાં છે, જેમણે આવા [સુંદર સુકુમાર] બાળકોને વનમાં મોકલી દીધા ?!॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-698 


એક કહહિં ભલ ભૂપતિ કીન્હા | લોયન લાહું હમહિ બિધિ દીન્હા ॥ 
તબ નિષાદપતિ ઉર અનુમાના | તરુ સિંસુપા મનોહર જાના ।ર૨॥ 
કોઈ એક કહે છે - રાજાએ સારુ જ કર્યું, આ બહાને અમને પણ બ્રહ્માએ. નેત્રોનો લાભ આપ્યો. પછી નિષાદરાજે 
હૃદયમાં નક્કી કર્યું કે આ અશોકનું વૃક્ષ રામજીના ઉતારા માટે યોગ્ય અને મનોહર સ્થળ છે. ॥૨॥ 
લૈ રઘુનાથહિ ઠાઉં દેખાવા | કહેઉ રામ સબ ભાંતિ સુહાવા ॥ 
પુરજન કરિ જોહારુ ઘર આએ 1। રઘુબર સંધ્યા કરન સિધાએ ।॥૩ગા 
તેણે શ્રીરઘુનાથજીને લઈ જઈને તે સ્થાન દેખાડ્યું. શ્રીરામચન્દ્રજીએ [જોઈને] કહ્યું કે આ સર્વ પ્રકારે સુંદર છે. 
પુરવાસી લોકો જુહાર કરીને પોતપોતાના ઘેર ગયા અને શ્રીરામચન્દ્રજી સંધ્યા-વંદન કરવા પધાર્યા. ॥૩॥ 
ગુર્હે સંવારિ સાંથરી ડસાઈ | કુસ કિસલયમય મૃદુલ સુહાઈ ॥ 
સુચિ ફલ મૂલ મધુર મૃદુ જાની | દોના ભરિ ભરિ રાખેસિ પાની ॥૪॥ 
ગુહે [આ ગાળામાં] દર્ભ અને કૂણાં પાંદડાંની કોમળ અને સુંદર સાંથરી પાથરી દીધી અને પવિત્ર, મીઠા અને કોમળ 
જોઈ-જોઈને ફળ-મૂળ, અને પાણી પડિયાઓમાં ભરી-ભરીને રાખી દીધાં ॥૪॥ 
દો૦ સિય સુમંત્ર ભ્રાતા સહિત કંદ મૂલ ફ્લ ખાઇ [| 
સયન કીન્હ રઘુબંસમની પાય પલોટત ભાઇ ॥૮૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-699 


સીતાજી, સુમન્ત્રજી અને ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત કંદ-મૂળ-ફળ ખાઈને રઘુકુળમણિ શ્રીરામચન્દ્રજી સૂઈ ગયા. ભાઈ 
લક્ષ્મણજી તેમના પગ દબાવવા લાગ્યા, ॥૮૯॥ 


ચૌ૦- ઉઠે લખનુ પ્રભુ સોવત જાની | કહિ સચિવહિ સોવન મૃદુ બાની ॥ 
કછુક દૂરિ સજિ બાન સરાસન | જાગન લગે બૈઠિ બીરાસન ।॥૧॥ 


પછી પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને ઊંઘેલા જાણીને લક્ષ્મણજી ઊઠ્યા અને કોમળ વાણીથી મતન્ત્રી સુમન્ત્રજીને સૂવા માટે 
કહીને ત્યાંથી થોડે દૂર ધનુષ-બાણ સજાવીને, વીરાસનમાં બેસી જાગૃત રહીન પહેરો ભરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


ગુહેં બોલાઈ પાહરૂ પ્રતીતી | ઠાર્વેં ઠાર્વેં રાખે અતિ પ્રીતી ॥ 
આપુ લખન પહિં બૈઠેઉ જાઈ | કટિ ભાથી સર ચાપ ચઢાઈ ।ર॥ 


ગુહે વિશ્વાસપાત્ર પહેરેદારોને બોલાવીને અત્યંત પ્રેમથી જગ્યાએ જગ્યાએ નિયુક્ત કરી દીધા અને પોતે કમરમાં 
ભાથો બાંધીને તથા ધનુષ પર બાણ ચઢાવીને લક્ષ્મણજી પાસે જઈ બેઠા, ॥૨॥ 


સોવત પ્રભુહિ નિહારિ નિષાદૂ | ભયઉ પ્રેમ બસ હદર્યાં બિષાદૂ ॥ 
તનુ પુલકિત જ્લુ લોચન બહઈ | બચન સપ્રેમ લખન સન કહઈ ।॥ગા 


પ્રભુને જમીન ઉપર સૂતા જોઈને સ્નેહવશ નિષાદરાજના હૃદયમાં વિષાદ થઈ આવ્યો. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ 
ગયું અને નેત્રોમાંથી [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ. વહેવા લાગ્યું. તે પ્રેમસહિત લક્ષ્મણજીને વચન કહેવા લાગ્યા - ॥૩॥ 


ભૂપતિ ભવન સુભાર્યે સુહાવા | સુરપતિ સદનુ ન પટતર પાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-700 


મનિમય રચિત ચારુ ચૌબારે । જનુ રતિપતિ નિજ હાથ સવારે 1।૪॥ 


મહારાજ દશરથજીનો મહેલ તો સ્વભાવથી જ સુંદર છે, ઇન્દ્રભવન પણ જેની સરખામણી નથી કરી શકતો. તેમાં 
સુંદર મણિઓથી બનેલી બેઠકો (છત ઉપર બનેલ નાના મહેલ) છે જેને જાણે રતિના પતિ કામદેવે સ્વહસ્તે જ સજાવીને 
બનાવ્યા છે. ॥૪॥ 
દો૦- સુચિ સુબિચિત્ર સુભોગમય સુમન સુગંધ સુબાસ 
પલંગ મંજુ મનિ દીપ જહે સબ બિધિ સકલ સુપાસ 1।૯૦॥ 
જે પવિત્ર, ઘણા જ વિલક્ષણ, સુંદર ભોગપદાર્થોથી પૂર્ણ અને ફૂલોની સુગંધથી સુવાસિત છે, જ્યાં સુંદર પલંગ અને 
મણિઓના દીપક છે તથા દરેક જાતનો પૂરો આરામ છે; ॥૯૦॥ 
ચૌ૦- બિબિધ બસન ઉપધાન તુરાઈ । છીર ફેન મૃદુ બિસદ સુહાઈ ॥ 
તર્હેં સિય રામુ સયન નિસિ કરહી | નિજ છબિ રતિ મનોજ મદુ હરહી ॥૧| 
જ્યાં [ઓઢવા-પાથરવાનાં] અનેક વસ્ત્રો, તકિયા અને ગાદલાં છે, જે દૂધના ફેણ જેવાં કોમળ, નિર્મળ (ઉજ્જ્વળ) 
અને સુંદર છે; ત્યાં (તે મહેલમાં) શ્રીસીતાજી અને શ્રીરામચન્દ્રજી રાત્રિએ સૂઈ જતાં હતાં અને પોતાની શોભાથી રતિ 
અને કામદેવના ગર્વનું હરણ કરતાં હતાં, ॥૧॥ 
તે સિય રામુ સાથરીં સોએ । શ્રમિત બસન બિનુ જાહિં ન જોએ ॥ 
માતુ પિતા પરિજન પુરબાસી | સખા સુસીલ દાસ અરુ દાસી ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-701 


તે શ્રીસીતા અને શ્રીરામજી આજે ઘાસ-ફૂસની પથારી પર થાકેલા વસ્ત્ર વિના સૂતાં છે. આવી દશામાં તે જોઈ 
શકાતાં નથી. માતાપિતા, કુટુંબી, પુરવાસી (પ્રજા), મિત્ર, સારાં શીલ-સ્વભાવનાં દાસ અને દાસીઓ - ॥ર॥ 


જોગવહિં જિન્હહિ પ્રાન કી નાઈ | મહિ સોવત તેઈ રામ ગોસાઈ ॥ 
પિતા જનક જગ બિદિત પ્રભાઊ | સસુર સુરેસ સખા રઘુરાઊ ॥ગા 


બધા જેમની પોતાના પ્રાણોની જેમ સાર-સંભાળ રાખતા હતા, તે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી આજે પૃથ્વી પર સૂઈ રહ્યા 
છે. જેમના પિતા જનક્જી છે, જેમનો પ્રભાવ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે; જેમના સસરાજી ઇન્દ્રના મિત્ર રઘુરાજ દશરથજી છે - 
॥૩॥ 


રામચંદુ પતિ સો બેદેહી । સોવત મહિ બિધિ બામ ન કેહી ॥ 
સિય રઘુબીર કિ કાનન જોગૂ | કરમ પ્રધાન સત્ય કહ લોગૂ ।૪॥ 


અને પતિ શ્રીરામચન્દ્રજી છે, એ જ જાનકી આજે જમીન પર સૂઈ રહ્યાં છે. વિધાતા કોના પ્રતિકૂળ નથી થતો! 
સીતાજી અને શ્રીરામચન્દ્રજી શું વનને યોગ્ય છે ? લોકો સાચું કહે છે કે કર્મ (ભાગ્ય) જ પ્રધાન છે. ॥૪॥ 


દો૦- કેક્યનંદિનિ મંદમતિ કઠિન કુંટિલપનુ કીન્હ 
જેહિં રઘુનંદન જાનકિહેિ સુખ અવસર દુખુ દીન્હ ।૯૧॥ 


કેક્યરાજની કન્યા નીચ બુદ્ધિ કેકેયીએ મોટી ડુંટિલતા જ કરી, જેથી રઘુનંદન શ્રીરામજીને અને જાનકીજીને સુખના 
સમયે દુઃખ આવ્યું. ॥૯૧॥ 


ચૌ૦- ભઈ દિનકર કુલ બિટપ કુઠારી | કુમતિ કીન્ડ સબ બિસ્વ દુખારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-702 


ભયઉ બિષાદુ નિષાદહિ ભારી | રામ સીય મહિ સયન નિહારી ॥૧॥ 
કેકેયી સૂર્યકુળરૂપી વૃક્ષ માટે કુહાડી થઈ ગઇ, તે કુબુદ્ધિએ સંપૂર્ણ વિશ્વને દુઃખી કરી નાંખ્યું. શ્રીરામ-સીતાને જમીન 
પર સૂતેલાં જોઈને નિષાદને ઘણું દુઃખ થયું. ॥૧॥ 
લક્ષ્મણ-નિષાદ સંવાદ, શ્રી રામ-સીતા સાથે સુમંત્રનો સંવાદ, સુમંત્રનું વળતર 


બોલે લખન મધુર મૃદુ બાની | ગ્યાન બિરાગ ભગતિ રસ સાની ॥ 
કાહું ન કોઉ સુખ દુખ કર દાતા | નિજ કૃત કરમ ભોગ સબુ ભ્રાતા ।ર॥ 
ત્યારે લક્ષ્મણજી જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિના રસમાં તરબોળ મીઠી અને કૌમળ વાણીથી બોલ્યા - હે ભાઈ! કોઈ 
પણ કોઈને સુખ-દુઃખ આપનાર નથી. બધા પોતાનાં જ કરેલાં કર્મોનું ફળ ભોગવે છે. ॥૨॥ 


ન્‌ 


જોગ બિયોગ ભોગ ભલ મંદા | હિત અનહિત મધ્યમ ભ્રમ ફંદા ॥ 
જનમુ મરનુ જહે લગિ જગ જાલૂ | સંપતિ બિપતિ કરમુ અરુ કાલૂ ॥ગા 
સંયોગ (મળવું), વિયોગ (વિખૂટા પડવું), સારા-નરસા ભોગ, શત્રુ, મિત્ર અને ઉદાસીન - આ બધા ભ્રમના ફંદા છે. 
જન્મ-મૃત્યુ, સંપતિ-વિપત્તિ, કર્મ અને કાળ - જ્યાં સુધી જગતની જંજાળ છે; ॥૩॥ 
ધરનિ ધામુ ધનુ પુર પરિવારૂ | સરગુ નરકુ જહે લગિ બ્યવહારૂ ॥ 
દેખિઅ સુનિઅ ગુનિઅ મન માહીં | મોહ મૂલ પરમારથુ નાહીં ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-703 


ધરતી, ઘર, ધન, નગર, પરિવાર, સ્વર્ગ અને નરક આદિ જ્યાં સુધી વ્યવહાર છે; જે જોવા, સાંભળવા અને મનમાં 
વિચારવામાં આવે છે તે બધા મોહમૂલ છે; મિથ્યા છે. વાસ્તવમાં નથી. ॥૪॥ 


દો૦- સપને હોઈ ભિખારિ નૃપુ રંકુ નાકપતિ હોઇ 
જાગેં લાભુ ન હાનિ કછુ તિમિ પ્રપંચ જિયો જોઈ [।૯ર॥ 


જેમ સ્વપ્નમાં ભિખારી રાજા થઈ જાય અથવા સ્વર્ગનો સ્વામી ઇન્દ્ર કંગાળ થઈ જાય, તો જાગ્યા પછી તેમને લાભ 
કે નુક્સાન કંઈ પણ નથી; એવી જ રીતે આ દશ્ય-પ્રપંચને હૃદયથી સમજવું જોઈએ. ॥૯૨॥ 


ચૌ૦- અસ બિચારિ નર્હિ કીજિઅ રોસૂ | કાહુહિ બાદિ ન દેઇઅ દોસૂ ॥ 
મોહ નિસા સબુ સોવનિહારા | દેખિઅ સપન અનેક પ્રકારા ॥૧॥ 


આમ વિચારીને ક્રોધ ન કરવો. જોઈએ અને ન કોઈને વ્યર્થ દોષ જ આપવો જોઈએ. સર્વે લોકો મોહરૂપી રાત્રિમાં 
ઊંઘનારા છે અને સૂતાં સૂતાં તેમને અનેક પ્રકારનાં સપનાં દેખાય છે, ॥૧॥ 


એર્હિં જગ જામિનિ જાગહિં જોગી | પરમારથી પ્રપંચ બિયોગી ।॥ 
જાનિઅ તબરહિં જીવ જગ જાગા | જબ સબ બિષય બિલાસ બિરાગા ॥ર૨॥ 


આ જગતરૂપી રાત્રિમાં યોગી લોકો જાગે છે, જેઓ પરમાર્થી છે અને પ્રપંચ(માવિક જગત)થી છૂટેલા છે. જગતમાં 
જીવને જાગેલો ત્યારે જ જાણવો જ્યારે સંપૂર્ણ ભોગ-વિલાસથી વૈરાગ્ય થઈ જાય. ॥ર॥ 


હોઈ બિબેકુ મોહ ભ્રમ ભાગા | તબ રઘુનાથ ચરન અનુરાગા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-704 


સખા પરમ પરમારથુ એહૂ | મન ક્રમ બચન રામ પદ નેહ્‌ૂ ॥૩ગા 
વિવેક આવવાથી મોહરૂપી ભ્રમ ભાગી જાય છે ત્યારે (અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી) શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં પ્રેમ થાય 


ક 


છે. હે સખા! મન, વચન અને કર્મથી શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રેમ થવો એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાર્થ (પુરુષાર્થ) છે. ॥૩॥। 


રામ બ્રહ્મ પરમારથ રૂપા | અબિગત અલખ અનાદિ અનૂપા ।॥ 
સકલ બિકાર રહિત ગતભેદા | કહિ નિત નેતિ નિરૂપ્હિ બેદા ॥૪॥ 
શ્રીરામજી પરમાર્થસ્વરૂપ (પરમવસ્તુ) પરબ્રહ્મ છે. તે અવિગત (જાણવામાં ન આવનાર), અલખ (સ્થૂળ દષ્ટિએ 
જોવામાં ન આવનાર), અનાદિ (આદિરહિત), અનુપમ (ઉપમારહિત), બધા વિકારોથી રહિત અને ભેદશ્રય છે. વેદ જેમનું 
નિત્ય નેતિ-નેતિ” કહીને નિરુપણ કરે છે- ॥૪॥ 
દો૦ ભગત ભૂમિ ભૂસુર સુરભિ સુર હિત લાગિ કુપાલ | 
કરત ચરિત ધરિ મનુજ તનુ સુનત મિટહિં જગ જાલ [।૯ગા 


કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી ભક્ત, ભૂમિ, બ્રાહ્મણ, ગાય અને દેવોનાં હિતો માટે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને લીલાઓ 


એજ 
કરે છે, જેને સાંભળવાથી, જગતની જંજાળ મટી જાય છે. ॥૯૩॥ 
માસપારાયણ પંદરમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ સોળમો 
ચૌ૦- સખા સમુઝિ અસ પરિહરિ મોહ્‌ | સિય રઘુબીર ચરન રત હોહૂ ॥ 


કહત રામ ગુન ભા ભિનુસારા | જાગે જગ મંગલ સુખદારા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-705 


હે સખા! આમ સમજી મોહનો ત્યાગ કરીને શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં સ્નેહ રાખો. આમ, શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણ 
કહેતાં કહેતાં સવાર થઈ ગયું! ત્યારે જગતનું મંગળ કરનારા અને સુખ આપનારા શ્રીરામજી જાગ્યા, ॥૧॥ 


સકલ સૌચ કરિ રામ નહાવા | સુચિ સુજાન બટ છીર મગાવા ॥ 
અનુજ સહિત સિર જટા બનાએ 1।| દેખિ સુમંત્ર નયન જ્લ છાએ ।ર॥ 


શૌચાદિ સર્વે નિત્ય-કર્મો કરીને પવિત્ર અને સુજ્ઞ શ્રીરામચન્દ્રજીએ સ્નાન કર્યું. પછી વડનું દૂધ મંગાવ્યું અને નાના 
ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત એ દધથી સિર ઉપર જટાઓ બનાવી, આ જોઈને સુમન્ત્રજીનાં નેત્રોમાં જળ છવાઈ ગયું. ॥૨॥ 


હૃદર્ય દાહુ અતિ બદન મલીના | કહ કર જોરિ બચન અતિ દીના ॥ 
નાથ કહેઉ અસ કોસલનાથા | લૈ રથુ જાહુ રામ કે સાથા ॥૩॥ 


તેમનું હદય અત્યંત બળવા લાગ્યું, મુખ મલિન (ઉદાસ) થઈ ગયું, તેઓ હાથ જોડીને અત્યંત દીન વચન બોલ્યા - 
હે નાથ! મને કૌશલનાથ દશરથજીએ,. એવી આજ્ઞા આપી હતી. કે તમે રથ લઇને શ્રીરામજીની સાથે જાઓ; ॥૩॥ 


બનુ દેખાઈ સુરસરિ અન્હવાઈ | આનેહુ ફેરિ બેગિ દોઉ ભાઈ ।॥ 
લખનુ રામુ સિય આનેહુ ફેરી | સંસય સકલ સંકોચ નિબેરી 1॥૪॥ 


વન બતાવીને, ગંગાસ્નાન કરાવી બંને ભાઈઓને તરત પાછા લઈ આવજો. બધો સંશય અને સંકોચ દૂર કરીને 
લક્ષ્મણ, રામ, સીતાને ફેરવીને લઈ આવજો - ॥૪॥ 


દો૦; નૃપ અસ કહેઉ ગોસાઈ જસ ક્હઇ કરૌ બલિ સોઇ ।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-706 


કરિ બિનતી પાયન્ડ પરેઉ દીન્ડ બાલ જિમિ રોઇ 1।૯૪॥ 
મહારાજે આવું કહ્યું હતું, હવે પ્રભુ જેમ કહે, હું એમ જ કરુ, હું આપનાં ઓવારણાં લઉં છું. આ પ્રકારની વિનંતી 
કરીને તેઓ શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં નમી પડ્યા અનેબાળકની પેઠે રડી પડ્યા. ॥૯૪॥ 
ચૌ૦- તાત કૃપા કરિ કીજિઅ સોઈ | જાતેં અવધ અનાથ ન હોઈ ।॥ 
મંત્રિહિ રામ ઉઠાઈ પ્રબોધા । તાત ધરમ મતુ તુમ્હ સબુ સોધા ।॥૧॥ 


[અને કહ્યું -હે તાત! કૃપા કરીને એ જ કરો જેથી અયોધ્યા અનાથ ન થાય. શ્રીરામજીએ મંત્રીને ઉઠાડીને ધૈર્ય 
આપતાં સમજાવ્યા કે હે તાત! આપે તો ધર્મના બધા સિદ્ધાંતોને ચાળી નાખ્યા છે. ॥૧॥ 


સિબિ દધીચિ હરિચંદ નરેસા | સહે ધરમ હિત કોટિ કલેસા ॥ 
રંતિદેવ બલિ ભૂપ સુજાના | ધરમુ ધરેઉ સહિ સંકટ નાના ।ર૨॥ 


શિબિ, દધીચિ અને રાજા હરિશ્ચન્દ્રએ ધર્મના માટે કરોડો (અનેક) કષ્ટ સહ્યાં હતાં. બુદ્ધિમાન રાજા રેતિદેવ અને 
બલિએ. ઘણાં જ સંકટ સહીને પણ ધર્મને ધારણ કરી રાખ્યો (તેમણે ધર્મનો પરિત્યાગ ન કર્યો). ॥૨॥ 
ધરમુ ન દૂસર સત્ય સમાના | આગમ નિગમ પુરાન બખાના ।॥ 


્્ 


મૈ સોઇ ધરમુ સુલભ કરિ પાવા | તજે તિંહં પુર અપજસુ છાવા ગા 


વેદ, શાસ્્ર અને પુરાણોમાં કહેવાયું છે કે સત્યની સમાન બીજો ધર્મ નથી. મેં એ ધર્મને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો 
છે. આ સત્યરૂપી ધર્મનો ત્યાગ કરવાથી ત્રણેય લોકોમાં અપયશ છવાઈ જશે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-707 


સંભાવિત કહું અપજસ લાહૂ | મરન કોટિ સમ દારુન દાહૂ ॥ 
તુમ્હ સન તાત બહુત કા કહઊં | દિએ ઉતરું ફિરિ પાતકું લહઊં ॥૪॥ 


પ્રતિષ્ઠિત પુરુષને માટે અપયશની પ્રાપ્તિ કરોડો મૃત્યુના જેવો ભીષણ સંતાપ આપનાર છે. હે તાત! હું આપને 
અધિક શું કહું! સામો ઉત્તર આપવાથી પણ પાપનો ભાગી બનું છું. ॥૪॥ 
દો૦- પિતુ પદ ગહિ કહિ કોટિ નતિ બિનય કરબ કર જોરિ | 
ચિંતા કવનિહુ બાત કે તાત કરિઅ જનિ મોરિ ॥।૯૫॥ 
આપ જઈને પિતાજીના ચરણ પકડીને કરોડો નમસ્કાર સાથે હાથ જોડીને વિનંતી કરજો કે હે તાત! આપ મારી કોઈ 
વાતે ચિંતા ન કરશો. ॥૯૫॥ 
ચૌ૦- તુમ્હ પુનિ પિતુ સમ અતિ હિત મોરે | બિનતી કરઉં તાત કર જોરે ॥ 
સબ બિધિ સોઈ કરતબ્ય તુપ્હારેં | દુખ ન પાવ પિતુ સોચ હમારે ॥૧॥ 
અને આપ પણ પિતાના સમાન જ મારા મોટા હિતેષી છો. હે તાત! હું હાથ જોડીને આપને વિનંતી કરું છું કે આપનું 
પણ સર્વ પ્રકારે એ જ કર્તવ્ય છે કે જેનાથી પિતાજી અમારા શોકમાં દુઃખ ન પામે. ॥૧॥ 


સુનિ રઘુનાથ સચિવ સંબાદૂ | ભયઉ સપરિજન બિકલ નિષાદૂ ॥ 
પુનિ કછુ લખન કહી કટુ બાની | પ્રભુ બરજે બડ અનુચિત જાની ॥।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-708 


શ્રીરઘુનાથજી અને સુમન્ત્રનો આ સંવાદ સાંભળીને નિષાદરાજ કુટુમ્બીઓસહિત વ્યાકુળ થઈ ગયો. પછી 
લક્ષ્મણજીએ કંઈક કડવી વાત કહી. પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ તેને ઘણી જ અનુચિત (અયોગ્ય) જાણીને તે કહેવાની ના 
પાડી. ॥ર॥ 
સકુચિ રામ નિજ સપથ દેવાઈ | લખન સેંદેસુ કહિઅ જનિ જાઈ ॥ 
કહ સુમંત્રુ પુનિ ભૂપ સંદેસૂ । સહિ ન સકિહિ સિય બિપિન કલેસૂ ॥ગા 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ સંકોચાઈને, પોતાના સોગંદ આપીને સુમન્ત્રજીને કહ્યું કે આપ જઈને લક્ષ્મણનો આ સંદેશો ન 
કહેશો. સુમન્ત્રે પછી રાજાનો સંદેશો કહ્યો કે સીતાજી વનના ક્લેશ નહીં સહી શકે, ॥૩ા 
જેહિ બિધિ અવધ આવ ફિરિ સીયા | સોઈ રઘુબરહિ તુમ્હહિ કરનીયા ॥ 
નતરું નિપટ અવલંબ બિહીના | મૈ ન જિઅબ જિમિ જલ બિનુ મીના ॥૪॥ 
એટલે જે રીતે સીતાજી અયોધ્યા પાછા ફરે, તેવો જ ઉપાય તમારે અને શ્રીરામચન્દ્રજીએ કરવો જોઈએ, નહીતર હું 
તો બિલકુલ જ આધાર વગરનો થઈને જીવી નહીં શકું, જેમ જળ વગર માછલી નથી જીવતી. ॥૪॥ 
દો૦- મઇકે સસુરેં સકલ સુખ જબહિં જહાં મનુ માન [| 
તહીં તબ રહિહિ સુખેન સિય જબ લગિ બિપતિ બિહાન 1।૯૧]॥ 
સીતાજી પિયરમાં કે સાસરમાં; જ્યાં મન હોય ત્યાં સુખથી રહી શકે છે. બંનેય સ્થળે દરેક પ્રકારનાં સુખ છે. જ્યાં 
સુધી આ વિપત્તિનો અંત ન આવે ત્યાં સુધી મન ઇચ્છે ત્યાં રહે. ॥૯૧॥ 


ચૌ૦- બિનતી ભૂપ કીન્હ જેહિ ભાંતી | આરતિ પ્રીતિ ન સો કહિ જાતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-709 


પિતુ સંદેસુ સુનિ કૃપાનિધાના | સિયહિ દીન્ડ સિખ કોટિ બિધાના ।૧॥ 

રાજાએ જે રીતે (જે દીનતા અને પ્રેમથી) વિનંતી કરી છે, તે દીનતા અને પ્રેમ કહી નથી શકાતાં. કૃપાનિધાન 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ પિતાનો સંદેશો સાંભળીને સીતાજીને કરોડો (અનેક) પ્રકારે શિખામણ આપી કે - ॥૧॥ 

સાસુ સસુર ગુર પ્રિય પરિવારૂ | ફિરહુ ત સબ કર મિટે ખભારૂ ॥ 

સુનિ પતિ બચન કહતિ બેદેહી | સુનહુ પ્રાનપતિ પરમ સનેહી ।ર॥ 


જો તમે ઘેર પાછા ફરો તો સાસુ, સસરા, ગુરુ, પ્રિયજન અને કુટુમ્બી બધાયની ચિંતા મટી જાય. પતિનાં વચન 


સાંભળીને જાનકી કહે છે - હે પ્રાણપાતિ! હે પરમ સ્નેહી ! સાંભળો -॥૨॥ 
પ્રભુ કરુનામય પરમ બિબેકી | તનુ તજિ રહતિ છાંહ કિમિ છેંકી ॥ 
પ્રભા જાઈ કહે ભાનુ બિહાઈ | કરહે ચંદ્રિકા ચંદુ તજિ જાઈ ।॥ગા 
હે પ્રભો! આપ કરુણામય અને પરમ જ્ઞાની છો. [કૃપા કરીને વિચાર તો કરો] શરીરને છોડીને છાયા અલગ કેવી 


હા ક 


રીતે રહી શકે છે ? સૂર્યની પ્રભા સૂર્યને છોડીને ક્યાં જઈ શકે છે ? અને ચાંદની ચન્દ્રને ત્યાગીને ક્યાં જઈ શકે છે? ॥ગા 
પતિહિ પ્રેમમય બિનય સુનાઈ | ક્હતિ સચિવ સન ગિરા સુહાઈ ॥ 
તુમ્હ પિતુ સસુર સરિસ હિતકારી | ઉતર દેઉ ફિરિ અનુચિત ભારી 1।૪॥ 


આ રીતે પતિને પ્રેમભરી વિનંતી સંભળાવીને સીતાજી મન્ત્રીને સરસ વાણી કહેવા લાગ્યાં - આપ મારા પિતાજી 
અને સસરાજી સમાન મારુ હિત કરનારા છો. આપને હું વળતો ઉત્તર આપું છું તે ઘણું જ અનુચિત છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-710 


દો૦ આરતિ બસ સનમુખ ભઇઉં બિલગુ ન માનબ તાત 1।| 
આરજ્સુત પદ કમલ બિનુ બાદિ જરહો લગિ નાત [।૯૭॥ 
પરંતુ હે તાત! હું આર્ત થઈને જ આપના સન્મુખ થઈ છું. આપ ખોટું ન લગાડશો. આર્યપુત્ર (સ્વામી)નાં ચરણકમળો 
વિનાના જગતમાં જે સર્વે સંબંધો છે તે સથળા મારા માટે વ્યર્થ છે. ॥૯૭॥ 
ચૌ૦- પિતુ બૈભવ બિલાસ મૈં ડીઠા | નૃપ મનિ મુકુટ મિલિત પદ પીઠા ॥ 
સુખનિધાન અસ પિતુ ગૃહ મોરે । પિય બિહીન મન ભાવ ન ભોરેં ॥૧|॥ 
મેં પિતાજીના એશ્ચર્યની છટા જોઈ છે, જેમનાં ચરણ મૂકવાના બાજોઠ પર સર્વશિરોમણિ રાજાઓ પોતાના મુગટ 
ઘસે છે (અર્થાત્‌ મોટા-મોટા રાજા જેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે) એવા પિતાના ઘેર પણ જ્યાં સર્વ પ્રકારનાં સુખોનો 
ભંડાર છે, ત્યાં પણ પતિ વગર મારા મનને ભૂલમાંય નથી ગમતું. ॥૧॥ 
સસુર૨ ચક્કવઇ કોસલરાઊ | ભુવન ચારિદસ પ્રગટ પ્રભાઊ ॥ 
આગે હોઇ જેહિ સુરપતિ લેઈ | અરધ સિંઘાસન આસનુ દેઈ ।ર॥ 


મારા સસરાજી કૌસલરાજ ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે, જેમનો પ્રભાવ ચૌદ લોકોમાં પ્રકટ છે; ઇન્દ્ર પણ આગળ થઈને જેમનું 
સ્વાગત કરે છે અને પોતાના અડધા સિંહાસન ઉપર બેસવા માટે સ્થાન આપે છે, ॥૨॥ 


સસુરું એતાદસ અવધ નિવાસૂ | પ્રિય પરિવાર માતુ સમ સાસૂ ॥ 
બિનુ રઘુપતિ પદ પદુમ પરાગા | મોહિ કેઉ સપનેહું સુખદ ન લાગા ।॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-711 


એવા [એશ્ચર્ય અને પ્રભાવશાળી] સસરાજી, અયોધ્યાનું નિવાસ, પ્રિય કુટુમ્બી અને માતાની સમાન સાસુઓ - એ 
કોઈ પણ શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણકમળોની રજ વિના મને સ્વપ્નમાં પણ સુખદાયક નથી લાગતાં. ॥૩॥ 


અગમ પંથ બનભૂમિ પહારા | કરિ કેહરિ સર સરિત અપારા ॥ 
કોલ કિરાત કુરંગ બિહેંગા | મોહિ સબ સુખદ પ્રાનપતિ સંગા ।૪॥ 
જ્યાનાં રસ્તા, વન, મેદાન પહાડ અગમ છે, હાથી, સિંહ, સરોવરો અને નદીઓ અપાર છે. કોલ, ભીલ, હરણાં અને 
પક્ષીઓ પણ છે. પ્રાણપતિ (આપની) સાથે રહેવાથી એ સર્વે મને સુખ આપનારાં થશે. ॥૪॥ 
દો૦- સાસુ સસુર સન મોરિ હુંતિ બિનય કરબિ પરિ પાયે | 
મોર સોચુ જનિ કરિઅ કછુ મૈ બન સુખી સુભાર્ય ।૯૮॥ 
માટે સાસુજી અને સસરાજીને પગે પડીને મારા તરફથી વિનંતી કરજો કે તેઓ મારો કોઈ પણ શોક ન કરે; હું વનમાં 
સ્વાભાવિકરૂપે જ સુખી છું. ॥૯૮॥ 
ચૌ૦- પ્રાનનાથ પ્રિય દેવર સાથા | બીર ધુરીન ધરે ધનુ ભાથા ।॥ 
નહિં મગ શ્રમુ ભ્રમુ દુખ મન મોરે । મોહિ લગિ સોચુ કરિઅ જનિ ભોરેં ॥૧॥ 


વીરોમાં અગ્રગણ્ય તથા ધનુષ અને [બાણોથી ભરેલાં] ભાથાં ધારણ કરેલા મારા પ્રાણનાથ અને પ્રિય દિયર સાથે 
છે. એથી મને નથી રસ્તાનો થાક અને નથી ભ્રમ, અને મારા મનમાં કોઈ જાતનું દુઃખ પણ નથી. મારા માટે કદી ભૂલથીય 
શોક ન કરશો. ॥૧॥ 


સુનિ સુમંત્રુ સિય સીતલિ બાની | ભયઉ બિકલ જનુ ફનિ મનિ હાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-712 


નયન સૂઝ નહિં સુનઈ ન કાના | કહિ ન સકંઈ કછુ અતિ અકુલાના ।૨॥ 
સુમન્ત્ર સીતાજીની શીતળ વાણી સાંભળી એવા વ્યાકુળ થઈ ગયા જેમ મણિ ખોવાઈ જવાથી સર્પ માથું પટકી 
પટકીને વ્યાકુળ થઈ જાય છે. નેત્રોને કંઈ સૂઝતું નથી, કાનોથી સંભળાતું નથી, તે ઘણા વ્યાકુળ થઈ ગયા, કંઈ કહી નથી 
શકતા. ॥૨॥ 
રામ પ્રબોધુ કીન્હ બહુ ભાંતી | તદપિ હોતિ નહિં સીતલિ છાતી ॥ 
જતન અનેક સાથ હિત કીન્હે | ઉચિત ઉતર રઘુનંદન દીન્હે ॥૩ગા 
શ્રોરામચન્દ્રજીએ તેમનું ધણી રીતે સમાધાન કર્યું. તો પણ તેમની છાતી ઠંડી ન થઈ. સાથે ચાલવા મન્ત્રીએ અનેક 
યત્ન કર્યા (યુક્તિઓ રજૂ કરી), પણ રઘુનંદન શ્રીરામજી [તે સર્વે યુક્તિઓના] યથોચિત ઉત્તર આપતા ગયા. ॥૩॥ 
મેટિ જાઈ નહિં રામ રજાઈ | કઠિન કરમ ગતિ કછુ ન બસાઈ ॥ 
રામ લખન સિય પદ સિરુ નાઈ | ફિરેઉ બનિક જિમિ મૂર ગવાૉંઈ ।॥૪॥ 
શ્રીરામજીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકાતું નથી. કર્મની ગતિ કઠણ છે. તેના પર કોઈનો પણ વશ ચાલતો નથી, 
શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને સુમન્ત્ર એ રીતે પાછા ફર્યા કે જેમ કોઈ વેપારી પોતાની મૂળ 
મૂડી ખોઈને પાછો ફર્યો હોય. ॥૪॥ 
દો૦- રથુ હૉંકેઉ હય રામ તન હેરિ હેરિ હિહિનાર્હિં | 
દેખિ નિષાદ બિષાદબસ ધુનરહિ સીસ પછિતાહિં ॥૯૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-713 


સુમન્ત્રે રથને હાંક્યો તો ઘોડા શ્રીરામચન્દ્રજીની સામે જોઈ-જોઈને હણહણે છે. આ જોઈને નિષાદ વિષાદને વશ 
થઈને માથું પીટી-પીટીને પસ્તાય છે. ॥૯૯॥ 


કેવટનો પ્રેમ અને ગંગા પાર 
ચૌ૦- જાસુ બિયોગ બિક્લ પસુ એસે । પ્રજા માતુ પિતુ જિઇંહહિં કેસે ॥ 
બરબસ રામ સુમંત્રુ પઠાએ | સુરસરિ તીર આપુ તબ આએ 1।|૧॥ 
જેમના વિયોગમાં પશુ આ રીતે વ્યાકુળ છે, તેમના વિયોગમાં પ્રજા, માતા અને પિતા કેવી રીતે જીવતાં રહેશે? 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ જબરજસ્તીથી સુમન્ત્રને પાછા વળાવ્યા. પછી પોતે ગંગાજીને તીરે આવ્યા. ॥૧॥ 
માગી નાવ ન કેવટુ આના | કહઈ તુમ્હાર મરમુ મૈ જાના ॥ 
ચરન કમલ રજ કહું સબુ કહઈ । માનુષ કરનિ મૂરિ કછુ અહઈ ।ર૨॥ 
શ્રીરામે કેવટની પાસે નાવ માગી, પણ તે લાવતો નથી. તે કહેવા લાગ્યો - મેં તમારુ રહસ્ય “જાણી લીધું, તમારા 
ચરણકમળોની ધૂળ માટે સઘળા લોકો કહે છે કે તે મનુષ્ય બનાવી દેનારી કોઈ જડીબુટ્ટી છે - ॥ર॥ 
છુઅત સિલા ભઇ નારિ સુહાઈ | પાહન તેં ન કાઠ કઠિનાઈ ॥ 
તરનિઉ મુનિ ઘરિની હોઇ જાઈ | બાટ પરઇ મોરિ નાવ ઉડાઈ ।॥૩ા 


- કે જેનો સ્પર્શ થતાં જ પથ્થરની શિલા સુંદર સ્રી બની ગઈ [મારી નાવ તો કાષ્ઠની છે]. લાકડું પથ્થરથી કઠોર તો 


નથી હોતું. મારી નાવ પણ મુનિની સ્રી થઈ જશે અને એ રીતે મારી નાવ ઊડી જશે, હું લુંટાઈ જઈશ. [અથવા માર્ગ 
રોકાઈ જશે જેથી આપ પાર નહીં ઊતરી શકો અને મારી આજીવિકા મરી પરવારશે]. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-714 


એહિં પ્રતિપાલઉં સબુ પરિવારૂ | નહિં જાનઉં કછુ અઉર કબારૂ ॥ 
જોં પ્રભુ પાર અવસિ ગા ચહહૂ | મોહિ પદ પદુમ પખારન કહહૂ ।૪॥ 
હું એ જ નાવથી આખાય પરિવારનું પાલન-પોષણ કરું છું. બીજો કોઈ ધંધો નથી જાણતો. હે પ્રભુ! જો તમે ખરેખર 
પાર ઊતરવા જ ઇચ્છતા હોવ તો મને પહેલા આપનાં ચરણકમળ પખારવા (ધોવા) માટે કહી દો. ॥૪॥ 


સ્ક 


છં પદ કમલ ધોઇ ચઢાઇ નાવ ન નાથ ઉતરાઈ ચ 
મોહિ રામ રાઉરિ આન દસરથ સપથ સબ સાચી ક 
બરુ તીર મારહું લખનુ પૈ જબ લગિ ન પાય પઘછખારિહોં | 
તબ લગિ ન તુલસીદાસ નાથ કૃપાલ પારું ઉતારિહોં ॥ 


પ 


હે નાથ! હું ચરણકમળ ધોઈને આપ લોકોને નાવ પર ચઢાવી દઈશ. હું આપની પાસેથી કોઈ ઉતરાઈ પણ નથી 
ઇચ્છતો. હે રામ! મને આપની આણ અને દશરથજીના સોગંદ છે, હું સઘળું સાચેસાચ કહું છું. લક્ષ્મણજી ભલે મને તીર 
મારે, પણ જ્યાં સુધી હું ચરણોને પખારી ન લઉં, ત્યાં સુધી હે તુલસીદાસના નાથ! હે કૃપાળુ! હું પાર નહિ ઉતારુ, ॥૫॥ 


કિ 


સો૦- સુનિ કેવટ કે બેન પ્રેમ લપેટે અટપટે 
બિહસે કરુનાએન ચિતઇ જાનકી લખન તન ॥૧૦૦॥ 


કેવટના સ્નેહમાં તરબોળ થયેલાં એવાં અટપટા વચન સાંભળીને કરૃણાધામ શ્રીરામચન્દ્રજી જાનકીજી અને 
લક્ષ્મણજીની સામે જોઈને મલકાયાં. ॥૧૦૦॥ 


ચૌ૦- કૃપાસિંધુ બોલે મુસુકાઈ । સોઇ કરું જેહિં તવ નાવ ન જાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-715 


બેગિ આનુ જ્લ પાય પખારૂ | હોત બિલંબુ ઉતારહિ પારૂ ॥૧॥ 


કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરામચન્દ્રજી કેવટ સામે મલકાઈને બોલ્યા - ભાઈ! તું એ જ કર, જેથી તારી નાવ જતી ન રહે, 
જલદી પાણી લાવ અને પગ ધોઈ લે, વાર થઈ રહી છે, પાર ઉતારી દે. ॥૧॥ 


જાસુ નામ સુમિરત એક બારા | ઉતરહિં નર ભવસિંધુ અપારા ॥ 
સોઇ કૃપાલુ કેવટહિ નિહોરા | જોહેં જગુ કિય તિહુ પગહુ તે થોરા ।ર૨॥ 
એકવાર જેમનું નામ સ્મરણ કરતાં જ મનુષ્ય અગાધ ભવસાગરની પાર ઊતરી જાય છે અને જેમણે 
[વામનાવતારમાં] જગતને ત્રણ પગલાંથી પણ નાનું કરી નાખ્યું હતું (બે જ પગલામાં ત્રિલોકીને માપી લીધું હતું), એ જ 
કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી [ગંગાજીથી પાર ઉતારવા માટે] કેવટને આજીજી કરી રહ્યા છે ! ॥ર॥ 
પદ નખ નિરખિ દેવસરિ હરષી | સુનિ પ્રભુ બચન મોર્હેં મતિ કરષી ॥ 
કેવટ રામ રજાયસુ પાવા | પાનિ કઠવતા ભરિ લેઇ આવા ॥।૩ા॥ 
પ્રભુનાં આ વચનોને સાંભળીને ગંગાજીની બુદ્ધિ મોહમાં તણાઈ ગઈ હતી [કે આ સાક્ષાત્‌ ભગવાન થઈને પણ પાર 
ઉતારવા માટે કેવટને કેવી આજીજી કરી રહ્યા છે.] પરંતુ [સમીપ આવતાંની સાથે પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાન] પદનખોને જોતાં 
જ [એમને ઓળખીને] દેવનદી ગંગાજી હરખાઈ ગયાં, (તે સમજી ગયાં કે ભગવાન નરલીલા કરી રહ્યા છે, એટલે એમનો 
મોહ નષ્ટ થઈ ગયો; તથા આ ચરણોનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરીને હું ધન્ય થઈશ, આવું વિચારીને તે હર્ષિત થઈ ગઈ). કેવટ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞા મેળવી કથરોટમાં જળ ભરીને લઈ આવ્યો. ॥૩॥ 


અતિ આનંદ ઉમગિ અનુરાગા | ચરન સરોજ પખારન લાગા ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-716 


બરષિ સુમન સુર સકલ સિહાહીં | એહિ સમ પુન્યપુંજ કોઉ નાહીં ॥૪॥ 
અત્યંત આનંદ અને પ્રેમના ઉમંગ સાથે તે ભગવાનનાં ચરણકમળ પખારવા લાગ્યો. સર્વે દેવો ફૂલ વરસાવીને કહે 
છે; અરે! આવા કેવાં ભાગ્ય છે! આના જેવો પુણ્યનો ભંડાર કોઈ નથી. ॥૪॥ 
દો૦ પદ પખારિ જલુ પાન કરિ આપુ સહિત પરિવાર | 
પિતર પારુ કરિ પ્રભુહિ પુનિ મુદિત ગયઉ લેઇ પાર 1।૧૦૧॥ 
ચરણોને ધોઈને અને આખાય પરિવારસહિત સ્વયં તે ચરણોદકનું પાન કરીને પહેલા [તે મહાન પુણ્ય દ્વારા] પોતાના 
પિતૃઓને ભવસાગર પાર કરાવ્યા, બાદ આનંપપૂર્વક પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને ગંગાજી પાર લઈ ગયો. ॥૧૦૧॥ 
ચૌ૦- ઉતરિ ઠાઢ ભએ સુરસરિ રેતા | સીય રામુ ગુહ લખન સમેતા ॥ 
કેવટ ઉતરિ દંડવત કીન્હા | પ્રભુહિ સકુચ એહિ નહિં કછુ દીન્હા ॥૧॥ 
નિષાદરાજ ગુહ અને લક્ષ્મણજીસહિત શ્રીસીતાજી અને શ્રીરામચન્દ્રજી [નાવથી] ઊતરીને ગંગાજીની રેતીમાં જઈને 
ઊભા રહ્યાં. પછી કેવટે ઊતરીને દંડવત્‌ કર્યા. [તેને દંડવત્‌ કરતો જોઈને] પ્રભુને સંકોચ થયો કે આને કશું આપ્યું નથી, 
॥૧॥ 
પિય હિય કી સિય જાનનિહારી | મનિ મુદરી મન મુદિત ઉતારી ॥ 
કહેઉ કૃપાલ લેહિ ઉતરાઈ | કેવટ ચરન ગહે અકુલાઈ ।ર॥ 


પતિને હૃદયથી ઓળખનારાં સીતાજીએ આનંદભર્યા મનથી પોતાની રત્નજડીત વીટી [આંગળીમાંથી] ઉતારી. કૃપાળુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ કેવટને કહ્યુ, નાવની ઉતરાઈ લો. કેવટે વ્યાકુળ થઈ ચરણો પકડી લીધા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-717 


નાથ આજુ મૈ કાહ ન પાવા | મિટે દોષ દુખ દારિદ દાવા ॥ 
બહુત કાલ મૈ કીન્હ મજૂરી | આજુ દીન્હ બિધિ બનિ ભલિ ભૂરી ॥ગા 
એણે કહ્યું - હે નાથ! આજે મેં શું નથી મેળવ્યું? મારા દોષ, દુઃખ અને દરિદ્રતાની આગ આજે બૂઝાઈ ગઈ છે. મે 
ઘણા સમય સુધી મજૂરી કરી. વિધાતાએ આજે ઘણી સરસ ભરપૂર મજૂરી આપી દીધી. ॥૩॥ 
અબ કછુ નાથ ન ચાહિઅ મોરે | દીનદયાલ અનુગ્રહ તોરે ॥ 
ફિરતી બાર મોહિ જો દેબા | સો પ્રસાદુ મૈ શિર ધરિ લેબા ।૪॥ 
હે નાથ! હે દીનદયાળ! આપની કૃપાથી હવે મને કંઈ જોઈતું નથી. વળતી વેળાએ આપ જે કંઈ મને આપશો, તે 
પ્રસાદ હું સિરે ચઢાવી લઈશ. ॥૪॥ 
દો૦- બહુત કીન્હ પ્રભુ લખન સિયે નહિં કછુ કેવટુ લેઈ | 
બિદા કીન્ડ ડરુનાયતન ભગતિ બિમલ બરુ દેઇ 1।૧૦ર॥ 


પ્રભુ શ્રીરામજી, લક્ષ્મણજી અને સીતાજીએ ઘણો આગ્રહ [કે યત્ન] કર્યો, પણ કેવટ કંઈ જ લેતો નથી. પછી કરુણાના 


ધામ ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજીએ નિર્મળ ભક્તિનું વરદાન આપીને તેને વિદાય ક્યોં. ॥1૧૦૨॥ 


ચૌ૦- તબ મજ્જનુ કરિ રઘુકુલનાથા । પૂજિ પારથિવ નાયઉ માથા ।॥ 
સિર્યે સુરસરિહે કહેઉ કર જોરી | માતુ મનોરથ પુરઉબિ મોરી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-718 


પછી રઘુકુળના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીએ સ્નાન કરીને પાર્થિવપૂજા કરી અને શિવજીને શીશ નમાવ્યું. સીતાજીએ 
હાથ જોડીને ગંગાજીને કહ્યું - હે માતા! મારી મનોકામના પૂરી કરજો, ॥૧॥ 


પતિ દેવર સંગ કુસલ બહોરી | આઈ કરો જેહિં પૂજા તોરી ॥ 
સુનિ સિય બિનય પ્રેમ રસ સાની | ભઈ તબ બિમલ બારિ બર બાની ।॥ર॥ 


જેથી હું મારા પતિ અને દિયરની સાથે કુશળતાપૂર્વક પાછા ફરીને તમારી પૂજા ફરીથી કરું. સીતાજીની પ્રેમરસથી 
તરબોળ વિનંતી સાંભળીને ગંગાજીના નિર્મળ જળમાં શ્રેષ્ઠ વાણી થઈ નાર॥ 


સુનુ રઘુબીર પ્રિયા બેદેહી | તવ પ્રભાઉ જગ બિદિત ન કેહી ॥ 
લોકપ હોર્હિ બિલોક્ત તોરે । તોહિ સેવહિં સબ સિધિ કર જોરે ॥ગા 


હે રઘુવીરજીનાં પ્રિયતમા જાનકી! સાંભળો, તમારો પ્રભાવ જગતમાં કોને ખબર નથી? તમારા કૃપાકટાક્ષથી જ 
લોકો લોકપાલ થઈ જાય છે. સર્વે સિદ્ધિઓ હાથ જોડીને તમારી સેવા કરે છે. ॥૩॥ 


તુમ્હ જો હમહિ બડિ બિનય સુનાઈ | કૃપા કીન્હિ મોહિ દીન્હિ બડાઈ ॥ 
તદપિ દેબિ મૈ દેબિ અસીસા | સફલ હોન હિત નિજ બાગીસા ।૪॥ 


તમે મને મોટી વિનંતી સંભળાવી, આ તો મારા પર કુપા કરી અને મને મહત્તા આપી છે. તો પણ હે દેવી! હું 
પોતાની વાણી સફળ કરવા માટે તમને આશીર્વાદ આપી રહી છું કે - ॥૪॥ 


દો૦- પ્રાનનાથ દેવર સહિત કુસલ કોસલા આઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-719 


પૂ્જિડિ સબ મનકામના સુજ્સુ રહિહે જગ છાઇ 1૧૦૩ા 
તમે પોતાના પ્રાણનાથ અને દિયરસહિત કુશળપૂર્વક અયોધ્યા પાછા ફરશો. તમારી બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે 
અને તમારો સુંદર યશ જગતભરમાં છવાઈ જશે. ॥૧૦૩॥ 
ચૌ૦- ગંગ બચન સુનિ મંગલ મૂલા | મુદિત સીય સુરસરિ અનુકૂલા ॥ 
તબ પ્રભુ ગુહહિ કહેઉ ઘર જાહૂ | સુનત સૂખ મુખુ ભા ઉર દાહૂ ॥૧॥ 
મંગળના મૂળ ગંગાજીનાં વચન સાંભળીને અને દેવનદીને અનુકૂળ જોઈને સીતાજી આનંદિત થયાં. ત્યારે પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ નિષાદરાજ ગુહને કહ્યું કે ભાઈ! હવે તમે ઘેર જાઓ! આ સાંભળતાં જ એનું મોં સૂકાઈ ગયું અને 
હૃદયમાં દાહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૧॥ 
દીન બચન ગુહ કહ કર જોરી | બિનય સુનહુ રઘુકુલમનિ મોરી ॥ 
નાથ સાથ રહિ પંથુ દેખાઈ | કરિ દિન ચારિ ચરન સેવકાઈ ।ર॥ 
ગુહ હાથ જોડીને દીન વચન બોલ્યો - હે રઘુકુળશિરોમણિ! મારી વિનંતી સાંભળો - હું નાથ(આપ)ની સાથે રહીને, 
માર્ગ દેખાડીને, ચાર દિવસ પ્રભુના ચરણોની સેવા કરીને -॥૨॥ 
જેહે બન જાઇ રહબ રઘુરાઈ | પરનકૂટી મૈં કરબિ સુહાઈ ॥ 
તબ મોહિ કહં જસિ દેબ રજાઈ | સોઈ કરિહઉં રઘુબીર દોહાઈ ॥૩ા 
હે રઘુરાજ! જે વનમાં આપ જઈને રહેશો, ત્યાં હું સુંદર પર્ણકુટી બનાવી આપીશ ઓછામાં ઓછું ત્યાં સુધી મને 
રહેવાની આજ્ઞા આપશો, મને રઘુવીર(આપ)ની આણ છે, હું ત્યાર પછી આપ કહેશો એવું જ કરીશ. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-720 


સહજ સનેહ રામ લખિ તાસૂ | સંગ લીન્હ ગુહ હદર્યે હુલાસૂ ॥ 
પુનિ ગુહેં ગ્યાતિ બોલિ સબ લીન્હે | કરિ પરિતોષુ બિદા તબ કીન્હે ॥૪॥ 


તેના સહજ સ્વાભાવિક પ્રેમ જોઈને પ્રભુ શ્રીરામજીએ તેને સાથે લઈ લીધો, આથી ગુહના હૃદયમાં ઘણો આનંદ 
થયો. પછી નિષાદરાજ ગુહે પોતાની જાતિના લોકોને સંબોધિત કર્યા અને એમને સંતોષ કરાવીને વિદાય કર્યા. ॥૪॥ 


પ્રયાગ પહોંચવું, ભારદ્વાજ સંવાદ, યમુનાતીરવાસીઓનો પ્રેમ 
દો૦ તબ ગનપતિ સિવ સુમિરિ પ્રભુ નાઇ સુરસરિહિ માથ | 
સખા અનુજ સિય સહિત બન ગવનુ કીન્હ રઘુનાથ ।૧૦૪॥ 


પછી પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી ગણેશજી અને શિવજીનું સ્મરણ કરીને તથા ગંગાજીને શીશ નમાવીને સખા નિષાદરાજ, 
નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને સીતાજી સહિત વનમાં ચાલ્યા. ॥૧૦૪॥ 
ચૌ૦- તેહિ દિન ભયઉ બિટપ તર બાસૂ | લખન સખા સબ કીન્હ સુપાસૂ ॥ 
પ્રાત પ્રાતકૃત કરિ રઘુરાઈ | તીરથરાજુ દીખ પ્રભુ જાઈ ।૧॥ 
તે દિવસે વૃક્ષની નીચે નિવાસ થયો. લક્ષ્મણજી અને સખા ગુહે વિશ્રામની સર્વે સુવ્યવસ્થા કરી દીધી. 
પ્રભુશ્રીરામચન્દ્રજીએ સવારે પ્રાતઃકાળની સર્વે ક્રિયાઓ કરીને પછી તીર્થરાજ પ્રયાગનાં દર્શન કર્યા. ॥૧॥ 


સચિવ સત્ય શ્રદ્ધા પ્રિય નારી | માધવ સરિસ મીતુ હિતકારી ॥ 
ચારિ પદારથ ભરા ભંડારૂ | પુન્ય પ્રદેસ દેસ અતિ ચારૂ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-721 


તે તીર્થરાજ પ્રયાગનો સત્ય મતન્ત્રી છે, શ્રદ્ધા પ્રિય સ્રી છે અને શ્રીવેણુમાધવજી જેવા હિતકારી મિત્ર છે. ધર્મ, અર્થ, 
કામ અને મોક્ષ એવો ચતુર્વિધ પુરુષાર્થથી ભરેલો ભંડાર છે અને તે પુણ્યમય પાવન પ્રાંત જ તે રાજાનો સુંદર દેશ છે. 
॥૨॥ 
છેત્રુ અગમ ગઢ ગાઢ સુહાવા | સપનેહું નહિં પ્રતિપચ્છિન્ડ પાવા ॥ 
સેન સક્લ તીરથ બર બીરા | ક્લુષ અનીક દલન રનધીરા ॥ગા 
પ્રયાગ ક્ષેત્ર જ દુર્ગમ, મજબૂત અને સુંદર ગઢ છે, જેને સ્વપ્નમાં પણ [પાપરૂપી] શત્રુ નથી પામી શકતા. સંપૂર્ણ 
તીર્થ જ તેના શ્રેષ્ઠ વીર સૈનિક છે, જે પાપની સેનાને કચડી નાખનારા અને મોટા રણધીર છે. ॥૩॥ 
સંગમુ સિંહાસનુ સુઠિ સોહા | છત્રુ અખયબટુ મુનિ મનુ મોહા ॥ 
ચર્વેર જમુન અરુ ગંગ તરંગા | દેખિ હોહિં દુખ દારિદ ભંગા ।૪॥ 
ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો સંગમ જ એનું અત્યંત સુશોભિત સિંહાસન છે. અક્ષયવટ છત્ર છે, જે મુનિઓના 
મનને પણ મોહિત કરી લે છે. યમુનાજી અને ગંગાજીની તરંગો તેની શ્યામ અને શ્વેત ચામરો છે, જેને જોઈને જ દુઃખ 
અને દરિદ્રતા નષ્ટ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦- સેવર્હિં સુકૃતી સાધુ સુચિ પાવહિં સબ મનકામ [| 
બંદી બેદ પુરાન ગન કહહિં બિમલ ગુન ગ્રામ 11૧૦૫॥ 


પુણ્યાત્મા, પવિત્ર સાધુ એની સેવા કરે છે અને સર્વે મનોરથોને પામે છે. વેદ અને પુરાણોના સમૂહ ભાટ છે, જે 
એના નિર્મળ ગુણસમૂહોનાં વખાણ કરે છે. ॥૧૦૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-722 


ચૌ૦- કો કહિ સકઈ પ્રયાગ પ્રભાઊ | ક્લુષ પુંજ કુંજર મૃગરાઊ ॥ 
અસ તીરથપતિ દેખિ સુહાવા । સુખ સાગર રઘુબર સુખુ પાવા ।॥૧॥ 
પાપોના સમૂહરૂપી હાથીને મારવા માટે સિંહરૂપ પ્રયાગરાજનો ભારે પ્રભાવ છે, તેને કોણ કહી શકે છે! આવા 
સોહામણા તીર્થરાજનું દર્શન કરીને સુખના સમુદ્ર રઘુકુળશ્રેષ્ઠ શ્રીરામજીને ઘણો આનંદ થયો. ॥૧॥ 
કહિ સિય લખનહિ સખહિ સુનાઈ | શ્રીમુખ તીરથરાજ બડાઈ ।॥ 
કરિ પ્રનામુ દેખત બન બાગા | કહત મહાતમ અતિ અનુરાગા ।ર॥ 
તેમણે પોતાના શ્રીમુખથી સીતાજી, લક્ષ્મણજી અને સખા ગુહને તીર્થરાજનો મહિમા કહી સંભળાવ્યો. તત્પશ્ચાત્‌ 
પ્રણામ કરતાં, વન અને બગીચાને જોતાં અને ઘણાં પ્રેમથી માહાત્મ્ય કહેતાંગાર॥ 
એહિ બિધિ આઈ બિલોકી બેની | સુમિરત સકલ સુમંગલ દેની ॥ 
મુદિત નહાઇ કીન્ડિ સિવ સેવા | પૂજિ જથાબિધિ તીરથ દેવા ॥ગા 
શ્રીરામે આવીને ત્રિવેણીનું દર્શન કર્યું, જે સ્મરણ કરતાં જ સર્વે સુંદર મંગળોને આપનારીછે. પછી આનંદપૂર્વક 
ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરીને શિવજીની સેવા-પૂજા કરી અને વિધિપૂર્વક તીર્થદેવતાઓનું પૂજન કર્યું. ॥૩॥ 
તબ પ્રભુ ભરદ્વાજ પહિં આએ । કરત દંડવત મુનિ ઉર લાએ ॥ 
મુનિ મન મોદ ન કછુ કહિ જાઈ । બ્રહ્માનંદ રાસિ જનુ પાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-723 


સ્નાન, પૂજન આદિ સર્વે કરીને પછી પ્રભુ શ્રીરામજી ભરદ્વાજજી પાસે આવ્યા. તેમને દંડવત્‌ કરતાં જ મુનિએ 
હૃદયથી ચાંપી દીધા. મુનિના મનનો આનંદ કંઈ કહી શકાતો નથી. જાણે બ્રહ્માનંદનો ભંડાર મળી ગયો હોય. ॥૪॥ 


દો૦- દીન્ડિ અસીસ મુનીસ ઉર અતિ અનંદુ અસ જાનિ [| 
લોચન ગોચર સુકૃત ફ્લ મનહું કિએ બિધિ આનિ 1।૧૦૬॥ 
મુનીશ્વર ભરદ્દાજજીએ આશીર્વાદ આપ્યો. તેમના હૃદયમાં એમ જાણીને અત્યંત આનંદ થયો કે આજે વિધાતાએ 
[શ્રીસીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શન કરાવી] જાણે અમારાં સંપૂર્ણ પુણ્યોનાં ફળ લાવીને 
આંખોની સામે ધરી દીધાં. ॥૧૦૬॥ 


ર 


ચૌ૦- કુસલ પ્રરન કરિ આસન દીન્હે | પૂજિ પ્રેમ પરિપૂરન કીન્હે ॥ 
કંદ મૂલ ફલ અંકુર નીકે | દિએ આનિ મુનિ મનહું અમી કે ।॥૧|॥ 


કુશળ પૂછીને મુનિરાજે તેમને આસન આપ્યાં અને પ્રેમસહિત પૂજન કરીને સંતુષ્ટ કર્યા. પછી જાણે અમૃતના જ 
બન્યા હોય, એવા સારં-સારાં કંદ, મૂળ, ફળ અને અંકુર લાવીને આપ્યા, ॥૧॥ 


સીય લખન જન સહિત સુહાએ | અતિ રુચિ રામ મૂલ ફલ ખાએ ।॥ 
ભએ બિગતશ્રમ રામુ સુખારે | ભરહદ્દાજ મૃદુ બચન ઉચારે ।॥ર॥ 


સીતાજી, લક્ષ્મણજી અને સેવક ગુહસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીએ તે સુંદર મૂળ-ફળોને ઘણી રુંચે સાથે આરોગ્યાં. થાક 
દૂર થવાથી શ્રીરામચન્દ્રજી સુખી થઈ ગયા. પછી ભરદ્વાજ્જીએ તેમને કોમળ વચન કહી સંભળાવ્યાં -॥ર॥ 


આજુ સુફલ તપુ તીરથ ત્યાગૂ | આજુ સુફલ જપ જોગ બિરાગૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-724 


સફલ સક્લ સુભ સાધન સાજૂ | રામ તુમ્હહિ અવલોક્ત આજૂ ॥।ગા 
શ્રીરામ! આપનું દર્શન કરતાં જ આજે મારુ તપ, તીર્થસેવન અને ત્યાગ સફળ થઈ ગયાં. આજે મારા જપ, યોગ 
અને વૈરાગ્ય સફળ થઈ ગયા અને આજે મારા સંપૂર્ણ શુભ સાધનોનો સમુદાય પણ સફળ થઈ ગયો. ॥૩॥ 
લાભ અવધિ સુખ અવધિ ન દૂજી | તુમ્હરે દરસ આસ સબ પૂજી ॥ 
અબ કરિ કૃપા દેહુ બર એહ્‌ | નિજ પદ સરસિજ સહજ સનેહૂ ॥૪॥ 
લાભની સીમા અને સુખની સીમા [પ્રભુનાં દર્શન સિવાય] બીજી કંઈ પણ નથી. આપનાં દર્શનથી મારી સર્વે 
આશાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ, હવે કૃપા કરીને એ વરદાન આપો કે આપનાં. ચરણકમળોમાં મારો સ્વાભાવિક પ્રેમ રહે. ॥૪॥ 
દો૦: કરમ બચન મન છાડિં છલુ જબ લગિ જનુ ન તુમ્હાર | 
તબ લગિ સુખુ સપનેહું નહી કિએ કોટિ ઉપચાર 1।૧૦૭॥ 
જ્યાં સુધી કર્મ, વચન અને મનથી પ્રપંચ છોડીને મનુષ્ય આપનો દાસ નથી થઈ જતો, ત્યાં સુધી કરોડો ઉપાય 
કરવાથીય સ્વપ્નમાં પણ તે સુખ નથી પામતો. ॥૧૦૭॥ 
ચૌ૦- સુનિ મુનિ બચન રામુ સકુચાને | ભાવ ભગતિ આનંદ અઘાને ॥ 
તબ રઘુબર મુનિ સુજ્સુ સુહાવા । કોટિ ભાંતિ કહિ સબહિ સુનાવા ॥૧॥ 
મુનિનાં વચન સાંભળીને, તેમની ભાવ-ભક્તિના કારણે આનંદથી તૃપ્ત થયેલા ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી [લીલાની 


દષ્ટિએ] સંકોચાઈ ગયા. પછી [પોતાના એશ્ચર્યને છુપાવતાં] શ્રીરામચન્દ્રજીએ ભરદ્દાજ મુનિનો સુંદર સુયશ કરોડો 
(અનેક) પ્રકારે સૌને કહી સંભળાવ્યો, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-725 


સો બડ સો સબ ગુન ગન ગેહૂ | જોંહે મુનીસ તુમ્હ આદર દેહૂ ॥ 

મુનિ રઘુબીર પરસપર નવહીં | બચન અગોચર સુખુ અનુભવહીં ।ર૨॥ 

[રામજીએ. કહ્યું -] હે મુનીશ્વર! જેને આપ આદર આપો, એ. જ મોટો છે અને એ જ સર્વે ગુણસમૂહનું ધામ છે. આ 

રીતે શ્રીરામજી અને ભરદ્ધાજજી બંને પરસ્પર એક બીજાને નમી રહ્યા છે અને અનિર્વચનીય આનંદનો અનુભવ કરી 
રહ્યા છે. ॥૨॥ 

યહ સુધિ પાઈ પ્રયાગ નિવાસી | બટુ તાપસ મુનિ સિદ્ધ ઉદાસી ॥ 

ભરદ્રાજ આશ્રમ સબ આએ 1। દેખન દસરથ સુઅન સુહાએ ।॥૩ગા 


આ (શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજીના આગમનની) ખબર પામીને પ્રયાગનિવાસી બ્રહ્મચારી, તપસ્વી, મુનિ, સિદ્ધ 
અને વિરક્ત સર્વે શ્રીદશરથજીના સુંદર પુત્રોને જોવા માટે ભરદ્વાજજીના આશ્રમે આવ્યા, ॥ગા 


રામ પ્રનામ કીન્ડ સબ કાહૂ | મુદિત ભએ લહિ લોયન લાહૂ ॥ 
દેહિં અસીસ પરમ સુખુ પાઈ ફિરે સરાહત સુંદરતાઈ [।૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ. દરેકને પ્રણામ કર્યા. નેત્રોનો લાભ પામીને બધા આનંદિત થઈ ગયા અને પરમ સુખ પામીને 
આશીર્વાદ આપવા લાગ્યા. શ્રીરામજીના સૌંદર્યની પ્રશંસા કરતાં કરતાં તેઓ પાછા ફર્યા. ॥૪॥ 
દો૦ રામ કીન્ડ બિશ્રામ નિસિ પ્રાત પ્રયાગ નહાઇ 
ચલે સહિત સિય લખન જન મુદિત મુનિહિ સિરુ નાઇ ।૧૦૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-726 


શ્રીરામજીએ રાત્રે ત્યાં જ વિશ્રામ ક્યો અને પ્રાતઃકાળે પ્રયાગરાજનું સ્નાન કરીને શ્રીસીતાજી, લક્ષ્મણજી અને સેવક 
ગુહની સાથે ભરદ્દાજ આશ્રમ તરફ ચાલ્યા અને મુનિને શીશ નમાવીને હરખાયા. ॥૧૦૮॥ 
ચૌ૦- રામ સપ્રેમ કહેઉ મુનિ પાહીં | નાથ કહિઅ હમ કેહિ મગ જાહીં ॥ 
મુનિ મન બિહસિ રામ સન કહહી | સુગમ સકલ મગ તુમ્હ કહું અહહીં ॥૧॥ 
ચાલતી વખતે ઘણા પ્રેમથી શ્રીરામજીએ મુનિને કહ્યું - હે નાથ! બતાવો કે અમે કયા માર્ગે જઈએ.? મુનિ મનમાં 
હસીને શ્રીરામજીને કહે છે કે આપના માટે સર્વે માર્ગો સુગમ છે. ॥૧॥ 
સાથ લાગિ મુનિ સિષ્ય બોલાએ | સુનિ મન મુદિત પચાસક આએ ।॥ 
સબન્હિ રામ પર પ્રેમ અપારા | સકલ કહહિં મગુ દીખ હમારા ।ર૨॥ 


પછી તેમના સંગાથ માટે ભરદ્ઠદાજ મુનિએ શિષ્યોને બોલાવ્યા. સાથે જવાની વાત સાંભળતાં જ ચિત્તથી હરખાઈને 
લગભગ પચાસેક શિષ્યો આવી ગયા. બધાનો શ્રીરામજી પર અપાર પ્રેમ છે. બધા જ કહે છે કે માર્ગ અમારો જોયેલો 
છે. ॥૨॥ 
મુનિ બટુ ચારિ સંગ તબ દીન્હે | જિન્હ બહુ જનમ સુકૃત સબ કીન્હે ॥ 
કરિ પ્રનામુ રિષિ આયસુ પાઈ । પ્રમુદિત હૃદર્યાોં ચલે રઘુરાઈ ॥૩ા 
પછી મુનિએ ચાર બ્રહ્મચારીઓને સાથે કરી દીધા, જેમણે ઘણા જન્મો સુધી બધાં સુકૃત (પુણ્ય) કર્યા હતાં. 
શ્રીરઘુનાથજી પ્રણામ કરીને અને ત્રકષિની આજ્ઞા પામીને હૃદયમાં ઘણા જ આનંદિત થઈને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


ગ્રામ નિકટ જબ નિક્સહિં જાઈ | દેખહિં દરસુ નારિ નર ધાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-727 


હોહિં સનાથ જનમ ફલુ પાઈ | ફિરહિં દુખિત મનુ સંગ પઠાઈ ।૪॥ 


જ્યારે તેઓ કોઈ ગામની પાસે થઈને નીકળે છે ત્યારે સ્રી-પુરુષ દોડીને તેમના રૂપને જોવા લાગે છે. જન્મનું ફળ 


પામીને તેઓ સનાથ થઈ જાય છે અને મનને નાથ સાથે મોકલીને દુઃખી થઈને પાછા ફરી જાય છે, એટલે કે ચિત્તમાં 
તો શ્રીરામજીની છબી અંકિત થઈ ગઈ પણ દેહથી પરાણે પાછા ફરવું પડે છે. ॥૪।॥ 


દો૦ બિદા કિએ બટુ બિનય કરિ ફિરે પાઈ મન કામ [| 
ઉતરિ નહાએ જમુન જલ જો સરીર સમ સ્યામ 1।૧૦૯॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ શ્રીરામજીએ વિનંતી કરીને ચારેય બ્રહ્મચારીઓને વિદાય કર્યા. તે મનવાંછિત વસ્તુ (અનન્ય ભક્તિ) 
પામીને પાછા ફર્યા. યમુનાજીની પાર ઊતરીને સર્વેએ યમુનાજીના જળમાં સ્નાન કર્યું, જે શ્રીરામચન્દ્રજીના શરીર જેવું જ 
શ્યામ રંગનું હતું, ।૧૦૯॥ 
ચૌ૦- સુનત તીરબાસી નર નારી | ધાએ નિજ નિજ કાજ બિસારી ॥ 
લખન રમ સિય સુંદરતાઈ | દેખિ કરહિં નિજ ભાગ્ય બડાઈ ॥।॥૧॥ 


યમુનાજીના કિનારે રહેનારાં સ્ત્રી-પુરુષ [આ સાંભળીને કે નિષાદની સાથે બે પરમ સુંદર સુકુમાર નવયુવક અને 
એક પરમ સુંદરી સ્રી આવી રહ્યાં છે] સર્વે પોતપોતાનાં કામ ભૂલીને દોડ્યાં અને લક્ષ્મણજી, શ્રીરામજી અને સીતાજીના 


ધ 


સૌંદર્યને જોઈને પોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં. ॥૧॥ 


અતિ લાલસા બસહિં મન માહીં | નાઉ ગાઉં બૂઝત સકુચાહીં ॥ 
જે તિન્હ મહું બયબિરિધ સયાને | તિન્હ કરિ જુગુતિ રામુ પહિચાને ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-728 


તેમના મનમાં પરિચય જાણવાની ઘણી જ લાલસાઓ ભરી છે. છતાંય તેઓ નામ-ગામ પુછતાં સંકોચાય છે. તે 
લોકોમાં જે વયોવૃદ્ધ અને બુદ્ધિશાળી હતા; તેમણે યુક્તિથી શ્રીરામચન્દ્રજીને ઓળખી લીધા. ॥૨॥ 
સકલ કથા તિન્ડ સબહિ સુનાઈ | બનહિ ચલે પિતુ આયસુ પાઈ ॥ 
સુનિ સબિષાદ સકલ પછિતાહીં | રાની રાર્યં કીન્ડ ભલ નાહીં ગા 


કક 


તેમણે સર્વે કથા બધા લોકોને સંભળાવી કે પિતાની આજ્ઞા પામીને તે વનમાં ચાલ્યા છે. આ સાંભળીને બધા લોકો 
દુઃખી થઈ પછતાઈ રહ્યા છે કે રાણી અને રાજાએ ઠીક નથી કર્યું. ॥૩॥ 


તાપસ પ્રકરણ, 
તેહિ અવસર એક તાપસુ આવા | તેજ પુંજ લઘુબયસ સુહાવા ॥ 
કબિ અલખિત ગતિ બેષુ બિરાગી | મન ક્રમ બચન રામ અનુરાગી ॥૪॥ 
તે અવસર ઉપર ત્યાં એક તપસ્વી આવ્યો, જે તેજનો પુંજ, નાની વયનો અને સુંદર હતો. તેની ગતિ કવિ નથી 


જાણતા [અથવા તે કવિ હતો જે પોતાનો પરિચય આપવા ઇચ્છતો ન હતો]. તે વૈરાગીના વેશમાં હતો અને મન, વચન 
તથા કર્મથી શ્રીરામચન્દ્રજીનો પ્રેમી હતો. ॥૪॥ 

[આ તેજપુંજ તાપસના પ્રસંગને કેટલાક ટીકાકાર ક્ષેપક માને છે અને કેટલાક લોકોને જણાય છે કે આ અપ્રાસંગિક 
અને પાછળથી જોડાયો હોય; એવું લાગે છે. પરંતુ આ બધી જ પ્રાચીન પ્રતિઓમાં છે. તુલસીદાસજી અલૌકિક અનુભવી 
પુરુષ હતા. ખબર નથી કે આ પ્રસંગને અહીં રાખવાનું રહસ્ય શું છે, પરંતુ તે ક્ષેપક તો નથી જ. આ તાપસને જ્યારે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-729 


''કંબિ અલખિત ગતિ” કહે છે, તો પછી નિશ્ચયપૂર્વક કોણ શું કહી શકે છે? અમારી સમઝણ પ્રમાણે તે તાપસ કાં તો 
શ્રીહનુમાનજી છે કે ધ્યાનસ્થ તુલસીદાસજી! 


દો૦:; સજ્લ નયન તન પુલકિ નેજ ઇષ્ટટદેઉઈ પહિચાનિ | 
પરેઉ દંડ જિમિ ધરનિતલ દસા ન જાઇ બખાનિ 1।૧૧૦॥ 
પોતાના ઇંષ્ટદેવને ઓળખીને એનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યું અને શરીર પુલકિત થઈ ગયું. તે દંડની જેમ પૃથ્વી 
પર ઢળી પડ્યો, એની ।પ્રેમવિલ્મળ] દશાનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. 1૧૧૦] 


ચૌ૦- રામ સપ્રેમ પુલકિ ઉર લાવા | પરમ રંક જનુ પારસુ પાવા ॥ 
મનહું પ્રેમુ પરમારથુ દોઊ | મિલત ધરે તન કહ સબુ કોઊ 1॥૧|॥ 


શ્રીરામજીએ પ્રેમપૂર્વક પુલકિત થઈને એને હૃદયે ચાંપી લીધો. જેથી તાપસને એટલો આનંદ થયો જાણે કોઈ 
મહાદરિદ્રી મનુષ્ય પારસ પામી ગયો હોય. સર્વે કોઈ [જોનારા] કહેવા લાગ્યા કે જાણે પ્રેમ અને પરમાર્થ (પરમ તત્વ) 
બંને શરીર ધારણ કરીને મળી રહ્યા છે. ॥૧॥ 
બહુરિ લખન પાયન્ડ સોઈ લાગા | લીન્હ ઉઠાઇ ઉમગિ અનુરાગા ॥ 
પુનિ સિય ચરન ધૂરિ ધરિ સીસા | જનનિ જાનિ સિસુ દીન્હિ અસીસા ॥૨॥ 
પછી તે લક્ષ્મણજીના ચરણે નમ્યો. લક્ષ્મણજીએ પ્રેમ અને ઉમંગથી તેને આલિંગન આપ્યું. પછી તે તાપસે સીતાજીની 
ચરણરજને પોતાના સિરે ધારણ કરી. માતા સીતાજીએ પણ એને પોતાનો નાનો બાળ જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા. ॥૨॥ 


કીન્ડ નિષાદ દંડવત તેહી | મિલેઉ મુદિત લખિ રામ સનેહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-730 


પિઅત નયન પુટ રૂપુ પિયૂષા | મુદિત સુઅસનુ પાઇ જિમિ ભૂખા ગા 


પછી નિષાદરાજે તે તાપસને દંડવત્‌ કર્યા. શ્રીરામચન્દ્રજીનો પ્રેમી જાણીને તે નિષાદરાજને આનંદિત થઈ ભેટ્યો. તે 
તપસ્વી પોતાના નેત્રરૂપી પડિયાઓથી શ્રીરામજીની સૌન્દર્યસુધાનું પાન કરવા લાગ્યો અને એવો આનંદિત થયો કે જેમ 
કોઈ ભૂખ્યો માણસ સુંદર ભોજન પામીને આનંદિત થાય છે. ॥૩॥ 


તે પિતુ માતુ કહહુ સખિ કેસે | જિન્હ પઠએ બન બાલક એસે ॥ 
રામ લખન સિય રૂપુ નિહારી | હોહિં સનેહ બિક્લ નર નારી ।૪॥ 
[આ બાજુ ગામની સ્્રીઓ કહી રહી છે -] હે સખી! કહો તો, એ માતાપિતા કેવાં છે જેમણે આવા (સુંદર સુકુમાર) 
બાળકોને વનમાં મોકલી દીધાં છે? શ્રીરામજી, લક્મણજી અને સીતાજીના રૂપને જોઈને" બધાં સ્ત્રી-પુરુષો સ્નેહથી 
વ્યાકુળ થઇ જાય છે. ॥૪॥ 
યમુનાને વંદન, વનવાસીઓનો પ્રેમ 
દો૦ તબ રઘુબીર અનેક બિધિ સખહિ સિખાવનુ દીન્હ | 
રામ રજાયસુ સીસ ધરિ ભવન ગવનુ તેઈ કીન્હ ।૧૧૧॥ 
પછી શ્રીરામચન્દ્રજીએ સખા ગુહને અનેક રીતે [ઘેર પાછા ફરવા માટે] સમજાવ્યો, શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞાને સિરે 
ચઢાવી તેણે પોતાના ઘરે જવા પ્રયાણ કર્યું. 1૧૧૧॥ 
ચૌ૦- પુનિ સિર્યે રામ લખન કર જોરી | જમુનહિ કીન્હ પ્રનામુ બહોરી ॥ 
ચલે સસીય મુદિત દોઉ ભાઈ | રબિતનુજા કઈ કરત બડાઈ ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-731 


પછી સીતાજી, શ્રીરામજી અને લક્ષ્મણજીએ હાથ જોડીને યમુનાજીને પુનઃ પ્રણામ કર્યા અને સૂર્યકન્યા યમુનાજીનો 
મહિમા કહેતાં કહેતાં સીતાજીસહિત બંને ભાઈ પ્રસન્નતાપૂર્વક આગળ ચાલ્યા. ॥૧॥ 


પથિક અનેક મિલહિં મગ જાતા | કહહિં સપ્રેમ દેખિ દોઉ ભ્રાતા ॥ 
રાજ લખન સબ અંગ તુમ્હારે 1 દેખિ સોચુ અતિ હૃદય હમારે ॥ર૨॥ 
રસ્તામાં અનેક યાત્રી મળે છે. તેઓ બંને ભાઈઓને જોઈને એમને પ્રેમપૂર્વક કહે છે કે તમારા સર્વે અંગોમાં 
રાજચિહન જોઈને અમારા હૃદયમાં ઘણું દુઃખ થાય છે કે -॥૨॥ 
મારગ ચલહુ પયાદેહિ પાર્એે । જ્યોતિષુ ઝૂઠ હમારે ભાર્એે ॥ 
અગમુ પંથુ ગિરિ કાનન ભારી | તેહિ મહે સાથ નારિ સુકુમારી ॥૩ા 
આવાં રાજચિન્હો હોવા છતાંય તમે લોકો માર્ગમાં પગપાળા જઈ રહ્યા છો, એથી અમારી સમઝણમાં એમ જણાય 
છે કે જ્યોતિષ-શાસ્ત્ર જૂઠું છે. ગાઢ જંગલ અને મોટા-મોટા પર્વતોનો દુર્ગમ માર્ગ છે. વધારામાં તમારી સાથે સુકુમારી સ્ત્રી 
છે. ॥ગા 
કરિ કેહરિ બન જાઈ ન જોઈ | હમ સંગ ચલહિં જો આયસુ હોઈ ॥ 
જાબ જહોૉ લગિ તહૅં પહુંચાઈ | ફિરબ બહોરિ તુમ્હહિ સિરુ નાઈ ॥૪॥ 
હાથી અને સિંહોથી ભરેલ આ ભયાનક વન જોઈ શકાતું તથી. જો આજ્ઞા હોય તો અમે સાથે ચાલીએ. આપ જ્યાં 
સુધી જશો, ત્યાં સુધી પહોંચાડીને, પછી આપને પ્રણામ કરીને અમે પાછા ફરી જઈશું. ॥૪॥ 


દો૦ એહિ બિધિ પૂંછહિં પ્રેમ બસ પુલક ગાત જલુ નેન [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-732 


કૃપાસિંધુ ફેરહિં તિન્હહિ કહિ બિનીત મૃદુ બૈન 1।૧૧ર૨॥ 
આ રીતે તે યાત્રીઓ પ્રેમવશ પુલકિત શરીરે અને નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરીને પૂછે છે. પરંતુ કૃપાના સમુદ્ર 
શ્રીરામચન્દ્રજી કોમળ વિનયયુક્ત વચન કહીને તેમને વળાવી દે છે. ॥૧૧૨॥ 
ચૌ૦- જે પુર ગાંવ બસહિં મગ માહીં | તિન્હહિ નાગ સુર નગર સિહાહી ॥ 
કેહિ સુકૃતી કેહિ ઘરીં બસાએ | ધન્ય પુન્યમય પરમ સુહાએ 1૧] 
જે ગામ અને પુરો (નગરો) માર્ગમાં વસ્યાં છે, તેમને જોઈને નાગ અને દેવોનાં નગરો પ્રશંસાપૂર્વક ઇર્ષ્યા કરતાં અને 
લલચાતાં કહે છે કે કોઈ પુણ્યવાને કઈ શુભ ઘડીમાં આમને વસાવ્યાં હતાં, જેથી આજે એ આટલા ધન્ય અને પુણ્યમય 
તથા પરમ સુંદર થઈ રહ્યાં છે. ॥૧॥ 
જહે જહે રામ ચરન ચલિ જાહી | તિન્ડ સમાન અમરાવતિ નાહી ॥ 
પુન્યપુજ્‌ મગ નિકટ નિવાસી | તિન્હહિ સરાહહિં સુરપુરબાસી ।ર૨॥ 
જ્યાં જ્યાં શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણ પડે છે, તેના સમાન ઇન્દ્રની પુરી અમરાવતી પણ નથી. રસ્તાની સમીપ વસનારાં 
પણ મોટા પુણ્યાત્મા છે - સ્વર્ગમાં રહેનારા દેવો પણ એમની પ્રશંસા કરે છે - ॥ર॥ 
જે ભરિ નયન બિલોક્હિં રામહિ । સીતા લખન સહિત ઘનસ્યામહિ ॥ 
જે સર સરિત રામ અવગાહહિં | તિન્હહિ દેવ સર સરિત સરાહહિં ॥ગા 


જે નેત્રો ભરીને સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત ઘનશ્યામ શ્રીરામજીનાં દર્શન કરે છે; જે તળાવ અને નદીઓમાં 
શ્રીરામજી સ્નાન કરી લે છે, દેવસરોવર અને દેવનદીઓ પણ એમની પ્રશંસા કરે છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-733 


જેહિ તરુ તર પ્રભુ બેઠહિં જાઈ | કરહિં ક્લપતરુ તાસુ બડાઈ ॥ 
પરસિ રામ પદ પદુમ પરાગા | માનતિ ભૂમિ ભૂરિ નિજ ભાગા ।॥૪| 


કૂ જુ 


જે વૃક્ષની નીચે પ્રભુ જઈને બેસે છે, કલ્પવૃક્ષ પણ તેની મહત્તા ગાય છે. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોની ધૂળનો 
સ્પર્શ કરીને પૃથ્વી પોતાનું મોટું સૌભાગ્ય માને છે. ॥૪॥ 
દો૦- છાં કરહિં ઘન બિબુધગન બરષહિં સુમન સિહાહિં | 
દેખત ગિરિ બન બિહૅંગ મૃગ રામુ ચલે મગ જાહિં ॥૧૧૩॥ 
રસ્તામાં વાદળો છાયા કરતાં જાય છે અને દેવતાઓ ફૂલો વરસાવે છે, સાથે સાથે ઈર્ષાપૂર્વક પ્રશંસા કરે છે. પર્વત, 
વન અને પશુ-પક્ષીઓને જોતાં શ્રીરામજી માર્ગમાં ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. ॥1૧૧૩॥ 
ચૌ૦- સીતા લખન સહિત રઘુરાઈ | ગાંવ નિકટ જબ નિક્સહિં જાઈ ॥ 
સુનિ સબ બાલ બૃદ્ધ નર નારી | ચલહિં તુરત ગૃહકાજુ બિસારી ॥૧॥ 
શ્રીસીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત શ્રીરઘુનાથજી જ્યારે કોઈ ગામ પાસે જઈ નીકળે છે ત્યારે તેમનું આગમન 
સાંભળતાં જ બાળકો, વૃદ્ધો, સ્્રી-પુરૃષો બધાં પોતાનાં ઘર અને કામકાજને છોડીને તુરંત તેમને નિહાળવા માટે નીકળી 
પડે છે. ॥૧॥ 
રામ લખન સિય રૂપ નિહારી | પાઇ નયન ફલુ હોહિં સુખારી ॥ 
સજલ બિલોચન પુલક સરીરા | સબ ભએ મગન દેખિ દોઉ બીરા ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-734 


શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજીના રૂપને જોઈને, નેત્રોનું [પરમ] ફળ પામીને તેઓ સુખી થાય છે. બંને વીર ભાઈઓને 
જોઈને બધાં પ્રેમાનંદમાં મગ્ન થઈ ગયા. તેમનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં અને શરીર પુલકિત થઈ ગયાં. ॥૨॥ 


બરનિ ન જાઈ દસા તિન્હ કેરી | લહિ જનુ રંકન્ડ સુરમનિ ઢેરી ॥ 
એકન્ડ એક બોલિ સિખ દેહી | લોચન લાહુ લેહુ છન એહીં ॥૩ગા 
તેમની દશા વર્ણન નથી કરી શકાતી, જાણે દરિદ્રોએ ચિંતામણિની ઢગલી પામી લીધી હોય. તે એકેએકને પોકારીને 
શીખ આપે છે કે આ જ ક્ષણે નેત્રોનો લાભ લઈ લો. ॥૩॥ 
રામહિ દેખિ એક અનુરાગે | ચિતવત ચલે જાહિં સંગ લાગે ॥ 
એક નયન મગ છબિ ઉર આની । હોહિં સિથિલ તન મન બર બાની ।૪॥ 
કોઈ શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને એવા અનુરાગથી ભરાઈ ગયા છે કે એમને જોતાં એમની સાથે સાથે ચાલી જઈ રહ્યા 
છે, કોઈ નેત્રમાર્ગથી તેમની શોભાને હૃદયમાં લાવીને શરીર, મન અને શ્રેષ્ઠ વાણીથી શિથિલ થઈ જાય છે અર્થાત્‌ તેમનાં 
શરીર, મન અને વાણીનો વ્યવહાર બંધ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦ એક દેખિ બટ છૉંહ ભલિ ડાસિ મૃદુલ તૃન પાત [| 
કહહિં ગવાંઈઅ છિનુકુ શ્રમુ ગવનબ અબહિં કિ પ્રાત 1।૧૧૪॥| 
કોઈ વડની સુંદર છાયા જોઈને, ત્યાં નરમ ઘાસ અને પાંદડાં બિછાવીને શ્રીરામજીને કહે છે કે થોડીકવાર અહીં 
બેસીને થાક ઉતારી લો, પછી ભલે ને હમણાં જતા રહેજો કે ભલે સવારે. ॥૧૧૪॥ 


ચૌ૦- એક ક્લસ ભરિ આનહિં પાની | અએંચઈઅ નાથ કહહિં મૃદુ બાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-735 


સુનિ પ્રિય બચન પ્રીતિ અતિ દેખી | રામ કૃપાલ સુસીલ બિસેષી ॥૧|॥ 
કોઈ ઘડો ભરીને પાણી લઈ આવે છે અને કોમળ વાણીથી કહે છે - નાથ! આચમન તો કરી લો. તેમનાં પ્રિય વચન 
સાંભળી અને એમનો અત્યંત પ્રેમ જોઈને દયાળુ અને પરમ સુશીલ શ્રીરામચન્દ્રજીએ. - ॥૧॥ 
જાની શ્રમિત સીય મન માહી | ઘરિક બિલંબુ કીન્હ બટ છાહી ॥ 
મુદિત નારિ નર દેખહિં સોભા | રૂપ અનૂપ નયન મનુ લોભા [।ર૨॥ 
મનમાં સીતાજીને થાકેલાં જાણીને થોડીક વાર સુધી વડની છાયામાં વિશ્રામ કર્યો. સ્ત્રી-પુરુષ આનંદિત થઈને પ્રભુની 
શોભા જોઈ રહ્યાં છે. ત્રણેયના અનુપમ રૂપે એમનાં નેત્ર અને મનોને લોભાવી લીધાં છે. ॥૨॥ 
એક્ટક સબ સોહહિં ચહું ઓરા | રામચંદ્ર મુખ ચંદ ચકોરા ॥ 
તરુન તમાલ બરન તનુ સોહા | દેખત કોટિ મદન મનુ મોહા ।॥૩ા 
સર્વે લોકો એકીટશે શ્રીરામચન્દ્રજીના મુખચન્દ્રને ચકોરની જેમ (તન્મય થઈને) જોતાં ચારે બાજુ સુશોભિત થઈ 
રહ્યા છે. શ્રીરામજીનું લીલાછમ તમાલ વૃક્ષના જેવું શ્યામ રંગનું શ્રીવિગ્રહ એવી રીતે શોભા આપી રહ્યું છે, જેને જોતાં 
જ કરોડો કામદેવોનાં મન મોહિત થઈ જાય છે. ॥૩॥ 
દામિનિ બરન લખન સુઠિ નીકે | નખ સિખ સુભગ ભાવતે જી કે ॥ 
મુનિપટ કટિન્ડ કસે તૂનીરા | સોહહિં કર કમલનિ ધનુ તીરા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-736 


વીજળીના જેવા રંગના લક્ષ્મણજી ઘણા જ ભલા જણાય છે. તેઓ નખથી શિખા સુધી સુંદર છે અને મનને બહુ 
ગમે છે. બંનેએ મુનિઓનાં (વલ્કલ આદિ) વસ્ત્ર પહેયા” છે અને કમરમાં ભાથો બાંધેલો છે. કમળના સમાન હાથોમાં 
ધનુષ-બાણ શોભી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
દો૦: જટા મુકુટ સીસનિ સુભગ ઉર ભુજ નયન બિસાલ [| 
સરદ પરબ બિધુ બદન બર લસત સ્વેદ કન જાલ 1।૧૧૫॥ 
એમના મસ્તકે સુંદર જટાઓના મુગટ છે; વક્ષઃસ્થળ, ભુજા અને નેત્ર વિશાળ છે અને શરદ્દપૂર્શેમાના ચન્દ્ર જેવા 
સુંદર મુખો પર પરસેવાનાં બિંદુઓનો સમૂહ શોભિત થઈ રહ્યો છે. ॥1૧૧૫॥ 
ચૌ૦- બરનિ ન જાઇ મનોહર જોરી | સોભા બહુત થોરિ મતિ મોરી ॥ 
રામ લખન સિય સુંદરતાઈ | સબ ચિતવહિં ચિત મન મતિ લાઈ ।॥૧॥ 
તે મનોહર જોડીનું વર્ણન કરી નથી શકાતું; કારણ કે શોભા ઘણી અધિક છે અને મારી બુદ્ધે ઘણી અલ્પ છે. શ્રીરામ, 
લક્ષ્મણ અને સીતાજીની સુંદરતાને બધા લોકો મન, ચિત્ત અને બુદ્ધિ-્રણેય તેમનામાં લવલીન થઈ ગયાં છે ॥૧॥ 
થકે નારિ નર પ્રેમ પિઆસે | મનહું મૃગી મૃગ દેખિ દિઆ સે ॥ 
સીય સમીપ ગ્રામતિય જાહી | પૂંછત અતિ સનેર્હીં સકુચાહી ॥૨॥ 
પ્રેમ તરસ્યા [તે ગામોનાં] સ્ત્રી-પુરુષ [આમના સૌન્દર્ય-માધુર્યની શોભા જોઈને] સ્તબ્ધ રહી ગયાં જેવી રીતે દીપકને 
જોઈને હરણી અને હરણ [સ્તબ્ધ રહી જાય છે]. ગામોની સ્રીઓ સીતાજીની પાસે જાય છે. પણ અત્યંત સ્નેહને કારણે 
પૂછતાં સંકોચાય છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-737 


બાર બાર સબ લાગહિં પાર્એે | કહહિં બચન મૃદુ સરલ સુભાએ ॥ 
રાજકુમારિ બિનય હમ કરહી | તિય સુભાર્યીં કછુ પૂંછત ડરહી ॥ગા 
વારંવાર બધી એમને પગે લાગતી અને સહજ (સરળ) જ સીધાંસાદાં કોમળ વચન કહે છે - હે રાજકુમારી! અમે 
વિનંતી કરીએ (કંઈ નિવેદન કરવા ઇચ્છીએ) છીએ, પરંતુ સ્ત્રી-સ્વભાવને કારણે કંઈ પૂછતાં ડરીએ છીએ. ॥૩॥ 
સ્વામિનિ અબિનય છમબિ હમારી | બિલગુ ન માનબ જાનિ ગર્વારી ॥ 
રાજકુઅંર દોઉ સહજ સલોને | ઇન્હ તેં લહી દુતિ મરકત સોને ।૪॥ 
હે સ્વામિની! અમારી ધૃષ્ટતાને ક્ષમા કરજો અને અમને ગમાર જાણીને ખોટું ન લગાડશો. આ બંને રાજકુમાર 
સ્વભાવથી જ લાવણ્યમય (પરમ સુંદર) છે. અમને એવું લાગે છે કે મરક્તમણિ (પન્ના) અને સુવર્ણ પણ એમનાથી જ 
કાંતિ પામ્યાં છે કેમકે પન્ના અને સુવર્ણમાં જે હરિત અને સ્વર્ણવર્ણની આભા છે તે આમની હરિતાભનીલ અને 
સ્વર્ણકાન્તીના એક કણની બરાબર પણ નથી. ॥૪॥ 
દો૦- સ્યામલ ગૌર કિસોર બર સુંદર સુષમા એન [| 
સરદ સર્બરીનાથ મુખુ સરદ સરોરુહ નેન ॥૧૧૬]॥ 
શ્યામ અને ગૌર વર્ણ છે, સુંદર કિશોર અવસ્થા છે; બંનેય પરમ સુંદર અને શોભાના ધામ છે. શરદપૂર્ણિમાના 
ચન્દ્રમાની જેમ એમના મુખ અને શરદ-ત્રક્તુના કમળ સમાન એમનાં નેત્રો છે. ॥૧૧૬]॥ 
માસપારાયણ, સોળમો વિશ્રામ 
નવાહ્‌ન પારાયણ ચોથો વિશ્રામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-738 


માસપારાયણ સત્તરમો 
ચૌ૦- કોટિ મનોજ લજાવનિહારે | સુમુખિ કહહુ કો આહિં તુમ્હારે ॥ 
સુનિ સનેહમય મંજુલ બાની | સકુચી સિય મન મહું મુસુકાની ॥૧॥ 


હે સુમુખી! કહો તો પોતાની સુંદરતાથી કરોડો કામદેવને લજાવનારા એ તમારા કોણ છે? તેમની આવી પ્રેમમય 
સુંદર વાણી સાંભળીને સીતાજી લજાઈ ગયાં અને મનોમન મલકાયાં. ॥૧॥ 


તિન્હહિ બિલોકિ બિલોક્તિ ધરની | દુહું સકોચ સકુચતિ બરબરની ॥ 
સકુચિ સપ્રેમ બાલ મૃગ નયની | બોલી મધુર બચન પિકબયની [।ર॥ 


ઉત્તમ (ગોર) વર્ણવાળાં સીતાજી તેમને જોઈને [લજ્જાવશ] પૃથ્વીની સામું જુએ છે. તે બંને બાજુના સંકોચથી 
સંકોચાઈ રહ્યાં છે (અર્થાત્‌ ન કહેવામાં ગ્રામની સ્રીઓને દુઃખ થવાનો સંકોચ છે અને કહેવામાં લજ્જારૂપ સંકોચ). 
હરણનાં બચ્ચાંનાં નેત્રો જેવાં સુંદર નેત્રોવાળાં શ્રીસીતાજી લજાઈને કોયલ જેવી મધુરવાણીમાં પ્રેમસહિત મધુર વચન 
બોલ્યાં -॥૨॥ 


નઃ 


સહજ સુભાય સુભગ તન ગોરે | નામુ લખનુ લઘુ દેવર મોરે ॥ 
બહુરિ બદનુ બિધુ અંચલ ઢાંકી | પિય તન ચિતઇ ભૌંહ કરિ બાંકી ગા 
આ જે સહજ સ્વભાવવાલા સુંદર અને ગૌર શરીરવાલા છે, તેમનું નામ લક્ષ્મણ છે અને તે મારા નાના દિયર છે, 


પછી સીતાજી એ (લજ્જાવશ) પોતાના ચન્દ્રમુખને આંચલથી ઢાંકીને અને પ્રિયતમ (શ્રીરામજી)ની તરફ નિહાળીને ભ્રમર 
વાંકી કરીને- ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-739 


ખંજન મંજુ તિરીછે નયનનિ | નિજપતિ કહેઉ તિન્હહિ સિર્ય સયનનિ ॥ 
ભઈ મુદિત સબ ગ્રામબધૂટી | રંકન્હડ રાય રાસિ જનુ લૂટી ॥૪॥ 


ખંજન પક્ષીના જેવાં સુંદર નેત્રોને ત્રાંસાં કરીને ઇશારાથી કહ્યું કે આ (શ્રીરામજી) મારા પતિદેવ છે. આ જાણીને 
ગામની બધી સ્ત્રીઓ એવી રીતે આનંદિત થઈ કે જાણે કંગાળોએ ધનના ભંડારો લૂંટી લીધા હોય. ॥૪॥ 
દો૦ અતિ સપ્રેમ સિય પાર્યે પરિ બહુબિધિ દેહિ અસીસ 1।| 
સદા સોહાગિનિ હોહુ તુમ્હ જબ લગિ મહિ અહિ સીસ 11૧૧૭॥ 
તે અત્યંત પ્રેમથી સીતાજીના પગે પડીને ઘણી રીતે આશિષ આપે છે (શુભકામના કરે છે) કે જ્યાં સુધી શેષજીના 
સિર પર પૃથ્વી રહે ત્યાં સુધી તમે સદાય સૌભાગ્યવતી રહો, ॥૧૧૭॥ 
ચૌ૦- પારબતી સમ પતિપ્રિય હોહૂ | દેબિ ન હમ પર છાડબ છોહ્‌ ॥ 
પુનિ પુનિ બિનય કરિઅ કર જોરી | જોં એહિ મારગ ફિરિઅ બહોરી ॥૧॥ 
અને પાર્વતીજીની પેઠે પોતાના પતિને પ્રિય થાઓ. હે દેવી! અમારા પરની કૃપા ન ત્યજશો (બનાવી રાખજો). અમે 
વારંવાર હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ, જે આપ આ જ રસ્તે પાછા આવજો; ॥૧॥ 
દરસનુ દેબ જાનિ નિજ દાસી | લખી સીર્યં સબ પ્રેમ પિઆસી ॥ 
મધુર બચન કહિ કહિ પરિતોષી | જનુ કુમુદિની કૌમુદી પોષી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-740 


જો. જા હુ વા 


અને અમને પોતાની દાસી જાણીને દર્શન આપજો. સીતાજીએ તે સૌને પ્રેમતરસી જોઈ અને મધુર વચન કહી-કહીને 
તેમને સારી રીતે સંતોષ આપ્યો, જાણે ચાંદનીએ કુમુદિનિઓને ખિલાવીને પુષ્ટ કરી દીધી હોય. ॥૨॥ 


તબર્હિં લખન રઘુબર રુખ જાની । પૂંછેઉ મગુ લોગન્ડિ મૃદુ બાની ॥ 
સુનત નારિ નર ભએ દુખારી | પુલકિત ગાત બિલોચન બારી ॥૩ા 


પા ક જુ. ક 


તે જ સમયે શ્રીરામચન્દ્રજીનું વલણ જાણીને લક્ષ્મણજીએ કોમળ વાણીમાં લોકોને રસ્તો પૂછ્યો. એ સાંભળતાં જ 
બધાંય સ્ત્રી-પુરુષ દુઃખી થઈ ગયાં. તેમનાં શરીર પુલકિત થઈ ગયાં અને નેત્રોમાં વિયોગની આશંકાથી પ્રેમનું જળ 
ભરાઇ આવ્યું. ॥૩॥ 

મિટા મોદુ મન ભએ. મલીને | બિધિ નિધિ દીન્ડ લેત જનુ છીને ॥ 
સમુઝિ કરમ ગતિ ધીરજુ કીન્હા | સોધિ સુગમ મગુ તિન્હ કહિ દીન્હા ॥૪॥ 
એમને આનંદ ઠંડો પડી ગયો અને મન એવું ઉદાસ થઈ ગયું જાણે વિધાતા આપેલી સંપત્ત્‌િરછીનવી લેતો હોય. 
કર્મની ગતિ સમજીને એમણે ધૈર્ય ધારણ કર્યું અને ઠીક પ્રકારે નિર્ણય કરીને સુગમ માર્ગ બતાવી દીધો. ॥૪॥ 
દો; લખન જાનકી સહિત તબ ગવનુ કીન્હ રઘુનાથ | 
ફેરે સબ પ્રિય બચન કહિ લિએ લાઈ મન સાથ 1।૧૧૮॥ 


વ ક 


પછી લક્ષ્મણજી અને જાનકીજીસહિત શ્રીરઘુનાથજી આગળ વધ્યાં. સર્વે લોકોને પ્રિય વચન કહીને પાછા વાળ્યા, 
પણ એમનાં મનોને પોતાની સાથે જ લઈ ગયા. ॥૧૧૮॥ 


ચૌ૦- ફિરત નરિ નર અતિ પછિતાહીં | દૈઅહિ દોષુ દેર્હિ મન માહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-741 


સહિત બિષાદ પરસપર કહહીં । બિધિ કરતબ ઉલટે સબ અહહીં ॥૧॥ 
પાછા ફરતી વખતે તે સ્ત્રી-પુરુષો ઘણા જ પસ્તાઈ રહ્યાં છે અને મનમાં ને મનમાં દૈવને દોષ આપે છે. અરસપરસ 
[ઘણા જ] વિષાદની સાથે કહે છે કે વિધાતાનાં સઘળાં કાર્ય ઊંધાં જ હોય છે. ॥૧॥ 
નિપટ નિરંકુસ નિઠઠુર નિસંકૂ | જેહિં સસિ કીન્ડ સરુજ સકલંકૂ ॥ 
રૂખ ક્લપતરુ સાગર ખારા | તેહિં પઠએ બન રજકુમારા ।ર॥ 
એ વિધાતા બિલકુલ નિરંકુશ (સ્વતન્ત્ર), નિદય અને નીડર છે, જેણે ચન્દ્રમાને રોગી (વધતો-ઘટતો) અને કલંકી 
બનાવ્યો. કલ્પવૃક્ષને ઝાડ અને સમુદ્રને ખારો બનાવ્યો. તેણે જ આ રાજકુમારોને વનમાં મોકલ્યા છે. ॥૨॥ 
જોં પૈ ઇન્હહિ દીન્હ બનબાસૂ | કીન્હ બાદિ બિધિ ભોગ બિલાસૂ ॥ 
એ બિચરહિં મગ બિનુ પદત્રાના | રચે બાદિ બિધિ બાહન નાના ।॥૩ા 
જ્યારે વિધાતાએ એમને વનવાસ આપ્યો છે, તો પછી ભોગવિલાસ વ્યર્થ જ બનાવ્યા. જ્યારે એ વગર પગરખે 
માર્ગમાં જઈ રહ્યાં છે, ત્યારે વિધાતાએ અનેક વાહનો વ્યર્થ જ રચ્યાં. ॥૩॥ 
એ મહિ પરહિં ડાસિ કુસ પાતા | સુભગ સેજ ક્ત સૃજત બિધાતા ॥ 
તરુબર બાસ ઇન્હહિ બિધિ દીન્હા | ધવલ ધામ રચિ રચિ શ્રમુ કીન્હા ॥૪॥ 
જો એ દર્ભ અને પાંદડાં પાથરીને જમીન ઉપર જ પડી રહે છે, તો વિધાતા સુંદર સેજ (પલંગ અને પાથરણાં) શા 
માટે બનાવે છે ? વિધાતાએ જ્યારે આમને મોટાં મોટાં વૃક્ષોની નીચેનો નિવાસ આપ્યો ત્યારે ઉજ્જ્વળ મહેલોને બનાવી- 
બનાવીને તેણે વ્યર્થ જ પરિશ્રમ કયો, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-742 


ન્સ 


દો૦ જોં એ મુનિ પટ ધર જટિલ સુંદર સુઠિ સુકુમાર | 
બિબિધ ભાંતિ ભૂષન બસન બાદિ કિએ કરતાર 1।૧૧૯॥ 
જો એ સુંદર અને અત્યંત સુકુમાર હોવા છતાં મુનિઓનાં (વલ્કલ) વસ્ત્ર પહેરે અને જટા ધારણ કરે છે તો પછી 
કરતારે (વિધાતાએ) જાતજાતનાં ઘરેણાં અને કપડાં વૃથા જ બનાવ્યાં. 1૧૧૯॥ 
ચૌ૦- જોં એ કંદ મૂલ ફ્લ ખાહીં | બાદિ સુધાદિ અસન જગ માહીં ॥ 
એક કહહિં એ સહજ સુહાએ | આપુ પ્રગટ ભએ બિધિ ન બનાએ 1।૧॥ 
જો એ કંદ, મૂળ, ફળ ખાય છે તો જગતમાં અમૃત આદિ ભોજન વ્યર્થ જ છે. કોઈ એક કહે છે - એ સ્વભાવથી જ 
સુંદર છે. [આમનું સૌંદર્ય-માધુર્ય નિત્ય અને સ્વાભાવિક છે] એ સ્વયં પોતે પ્રકટ થયા છે, બ્રહ્માના બનાવેલા નથી. ॥૧॥ 
જહેં લગિ બેદ કહી બિધિ કરની | શ્રવન નયન મન ગોચર બરની ॥ 
દેખહુ ખોજિ ભુઅન દસ ચારી | કહે અસ પુરુષ કહે અસિ નારી ॥ર॥ 


ફિ યો 


અમારાં કાનો, નેત્રો અને મન દ્વારા અનુભવમાં આવનારી વિધાતાની કરણી, જ્યાં સુધી વેદોએ વર્ણન કરીને કહી 
છે, ત્યાં સુધી ચૌદ લોકમાં શોધી જુઓ, આવા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ક્યાં છે ? [ક્યાંય પણ નથી, આથી સિદ્ધ થાય છે કે 
એ વિધાતાના ચૌદ લોકોથી પર છે અને પોતાની મહિમાથી જ પોતે પ્રગટ થયા છે]. ॥૨॥ 
ઇન્હહિ દેખિ બિધિ મનુ અનુરાગા | પટતર જોગ બનાવે લાગા ॥ 
કીન્હ બહુત શ્રમ એક ન આએ 1। તેહિં ઈરિષા બન આનિ દુરાએ ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-743 


કોઈ કહે છે - આમને જોઈને વિધાતાનું મન અનુરક્ત મુગ્ધ થઈ ગયું, પછી તે પણ આમની ઉપમાને યોગ્ય બીજાં 
સ્રી-પુરુષ બનાવવા લાગ્યો. તેણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો, પરંતુ કેવી રીતે બનાવી શકાય એ એના મગજમાં ઊતર્યું જ નહીં, 
તેથી ઇર્ષાને લીધે આમને જંગલમાં લાવી છુપાવી દીધાં છે. ॥૩ા 
એક કહહિં હમ બહુત ન જાનહિં | આપુહિ પરમ ધન્ય કરિ માનહિં ॥ 
તે પુનિ પુન્યપુંજ હમ લેખે | જે દેખહિં દેખિહહિં જિન્ડ દેખે ।૪॥ 
કોઈ એક કહે છે - અમે બહુ જાણતાં નથી, હા, પોતાને પરમ ધન્ય અવશ્ય માનીએ છીએ [જેથી આમનાં દર્શન 
કરી રહ્યાં છીએ] અને અમારી સમજણમાં તે પણ ઘણાં પુણ્યશાળી છે જેણે આમને જોયા છે, જેઓ જોઈ રહ્યાં છે અને 


ન્‌ 


જે જોશે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ એહિ બિધિ કહિ કહિ બચન પ્રિય લેહિં નયન ભરિ નીર | 
કિમિ ચલિહહિં મારગ અગમ સુઠી સુકુમાર સરીર ॥।૧૨૦ા 


આ રીતે પ્રિય વચન કહી-કહીને બધાંય, નેત્રોમાં [પ્રિમાશ્રુઓનું] જળ ભરી લે છે અને કહે છે કે આ અત્યંત સુકુમાર 
શરીરવાળા દુર્ગમ કઠિન માર્ગમાં કેવી રીતે ચાલશે. ॥૧૨૦॥ 
ચૌ૦- નારિ સનેહ બિકલ બસ હોહી | ચકઈ સાંઝ સમય જનુ સોહીં ॥ 
મૃદુ પદ કમલ કઠિન મગુજાની | ગહબરિ હૃદર્ય કહહિં બર બાની ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-744 


સ્રીઓ સ્નેહવશ વિકળ થઈ જાય છે, જાણે સંધ્યાને સમયે ચકવી [ભાવી વિયોગની પીડાથી] શોષાઈ રહી હોય 
(દુઃખી થઈ રહી હોય). એમનાં ચરણકમળોને કોમળ તથા માર્ગને કઠોર જાણીને તેઓ વ્યથિત હૃદયે ઉત્તમ વાણી કહે છે 
- ॥૧॥ 
પરસત મૃદુલ ચરન અરુનારે 1 સકુચતિ મહિ જિમિ હૃદય હમારે ॥ 
જોં જગદીસ ઇન્હહિ બનુ દીન્હા । કસ ન સુમનમય મારગુ કીન્હા ॥ર॥ 
એમના કોમળ અને લાલ-લાલ ચરણો (તળિયાં)નો સ્પર્શ થતાં જ પૃથ્વી એવી રીતે સંકોચાઈ જાય છે કે જેમ અમારાં 
હૃદય સંકોચાઈ રહ્યાં છે. જગદીશ્વરે જો આમને વનવાસ જ આપ્યો, તો આખા માર્ગને પુષ્પમય કેમ ન બનાવી દીધો? 
॥ર॥ 


જોં માગા પાઈઅ બિધિ પાહી | એ રખિઅહિં સખિ આંખિન્હ માહીં ॥ 

જે નર નારિ ન અવસર આએ । તિન્હ સિય રામુ ન દેખન પાએ ।॥૩ા 

જો બ્રહ્મા પાસે માગવાનું મળે તો હે સખી ! [આપણે તો એમની પાસેથી માગીને] આમને આપણી આંખોમાં જ 
રાખીએ! જે સ્્રી-પુરૂષ આ અવસરે આવ્યાં નહિ તે શ્રીસીતારામજીને જોઈ ન શક્યાં; ॥૩॥ 

સુનિ સુરૂપુ બૂઝર્હિં અકુલાઈ | અબ લગિ ગએ કહાં લગિ ભાઈ ।॥ 

સમરથ ધાઈ બિલોકહિં જાઈ । પ્રમુદિતિ ફિરહિં જનમફલુ પાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-745 


તેઓ તેમના સૌંદર્યને સાંભળીને વ્યાકુળ થઈને પૂછે છે કે ભાઈ! અત્યારે તે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હશે ? અને જેઓ 
સમર્થ છે તે દોડતાં દોડતાં જઈને એમનાં દર્શન કરી લે છે અને જન્મનું પરમ ફળ પામીને વિશેષ આનંદિત થઈ પાછા 
વળે છે. ॥૪॥ 
દો૦ અબલા બાલક બૃદ્ધ જન કર મીજહિં પછિતાહિં | 
હોર્હિ પ્રેમબખસ લોગ ઇંમિ રામુ જહાં જહે જાહિં ॥૧૨૧]॥ 
અબળા સ્ર્રીઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો દર્શન ન પામવાથી હાથ મસળે છે અને પસ્તાય છે. આ રીતે જ્યાં જ્યાં 
શ્રીરામચન્દ્રજી જાય છે, ત્યાં ત્યાં લોકો પ્રેમને વશ થઈ જાય છે. ॥૧૨૧॥ 


ચૌ૦- ગાવેં ગાર્વેં અસ હોઈ અનંદૂ | દેખિ ભાનુકુલ કેરવ ચંદૂ ॥ 


જે કછુ સમાચાર સુનિ પાવર્હિં | તે નૃપ રાનિહિ દોસુ લગાવહિં ॥૧॥ 


સૂર્યકુળરૂપી કુમુદિનીને પ્રફુલ્લિત કરનારા ચન્દ્રમાસ્વરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શન કરી ગામેગામ આવો જ આનંદ 
થઈ રહ્યો છે. જે લોકો આમને વનવાસ અપાયાના કંઈ પણ સમાચાર સાંભળી જાય છે, તેઓ રાજા-રાણી[દશરથ-કેકયી]ને 
દોષ આપે છે. ॥૧॥ 


કહહિં એક અતિ ભલ નરનાહ્‌ | દીન્હ હમહિ જોઇ લોચન લાહૂ ॥ 
કહહિં પરસપર લોગ લોગાઈ | બાતેં સરલ સનેહ સુહાઈ [।ર॥ 


કૌઈ એક કહે છે કે રાજા ઘણા જ ભલા છે, જેણે આપણને આપણાં નેત્રોનો લાભ આપ્યો. સ્ત્રી-પુરુષ સર્વે પરસ્પર 
ત્કજુભાવથી સ્નેહભરી સુંદર વાતો કહી રહ્યાં છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-746 


તે પિતુ માતુ ધન્ય જિન્હ જાએ | ધન્ય સો નગરુ જહોં તે આએ ।॥ 

ધન્ય સો દેસુ સૈલુ બન ગાઊં | જહં જહે જાહિં ધન્ય સોઇ ઠાઊં ॥ગા 

[કહે છે -]એ માતા-પિતા ધન્ય છે જેમણે આમને જન્મ આખ્યો છે. એ નગર ધન્ય છે જ્યાંથી એ આવ્યા છે. તે દેશ, 
પર્વત, વન અને ગામ ધન્ય છે; અને તે સ્થાન પણ ધન્ય છે જ્યાં જ્યાં તેઓ જાય છે. ॥૩॥ 

સુખુ પાયઉ બિરંચિ રચિ તેહી | એ જેહિ કે સબ ભાંતિ સનેહી ॥ 

રામ લખન પથિ કથા સુહાઈ | રહી સકલ મગ કાનન છાઈ [।૪॥ 


બ્રહ્માએ એમને જ રચીને સુખ મેળવ્યું છે, જેમના આ (શ્રીરામચન્દ્રજી) બધી રીતે સ્નેહી છે. પથિકરૂપ શ્રીરામ- 
લક્ષ્મણની સુંદર કથા આખા રસ્તે અને જંગલમાં છવાઈ ગઈ છે. એટલે કે ભગવાનની કથા ચારેકોર થઈ રહી છે. ॥૪॥ 


દો૦ એહિ બિધિ રઘુકુલ કમલ રબિ મગ લોગન્હ સુખ દેત | 
જાહિં ચલે દેખત બિપિન સિય સૌમિત્રિ સમેત 1।૧રર॥ 


દ. 


રઘુકુળરૂપી કમળને ખિલવનારા સૂર્ય શ્રીરામચન્દ્રજી આ પ્રમાણે માર્ગમાં લોકોને સુખ આપતાં સીતાજી અને 
લક્ષ્મણજી સહિત વનને જોતાં જોતાં જઈ રહ્યા છે. ॥૧૨૨॥ 


કુ 


ચૌ૦- આગેં રામુ લખનુ બને પાછે | તાપસ બેષ બિરાજત કાછે ॥ 
ઉભય બીચ સિય સોહતિ કેસેં | બ્રહ્મ જીવ બિચ માયા જેસેં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-747 


આગળ શ્રીરામજી છે, પાછળ લક્ષ્મણજી સુશોભિત છે. તપસ્વીઓનો વેષ બનાવેલા બંને ઘણી જ શોભા પામી રહ્યા 
છે. બંનેના વચમાં સીતાજી એવાં સુશોભિત થઈ રહ્યાં છે જેવા બ્રહ્મ અને જીવની વચ્ચે માયા! ॥૧॥ 


બહુરિ કહઉં છબિ જસિ મન બસઈ | જનુ મધુ મદન મધ્ય રતિ લસઈ ॥ 
ઉપમા બહુરિ કહઉં જિર્યે જોહી | જનુ બુધ બિધુ બિચ રોહિનિ સોહી ।ર૨॥ 
વળી, જે શોભા મારા મનમાં વસી રહી છે, તેને હું કહું છું - જાણે વસંતત્રક્તુ અને કામદેવની વચ્ચે રતિ (કામદેવની 
સ્રી) શોભિત હોય. વળી, પોતાના હૃદયમાં ઉપમા શોધીને કહું છું કે જાણે બુધ (ચન્દ્રમાનો પુત્ર) અને ચન્દ્રમાની વચ્ચે 
રોહિણી (ચન્દ્રમાની સ્રી) શોભી રહી હોય. ॥૨॥ 
પ્રભુ પદ રેખ બીચ બિચ સીતા | ધરતિ ચરન મગ ચલતિ સભીતા ॥ 
સીય રામ પદ અંક બરાર્એ | લખન ચલહિં મગુ દાહિન લાર્એે ॥૩ા 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણચચિહનોની વચ્ચે વચ્ચે પગ મૂકતાં સીતાજી [ક્યાંય ભગવાનનાં ચરણચિહનો પર પગ 
ન પડી જાય એ વાતે] બીતાં બીતાં માર્ગમાં ચાલી રહ્યાં છે અને લક્ષ્મણજી [મર્યાદાની રક્ષાને માટે] સીતાજી અને 
શ્રીરામચન્દ્રજી બંનેનાં પાદચિહનોને બચાવતાં તેને જમણી બાજુએ. રાખીને ચાલી રહ્યા છે. ॥૩॥ 
રામ લખન સિય પ્રીતિ સુહાઈ | બચન અગોચર કિમિ કહિ જાઈ ॥ 
ખગ મૃગ મગન દેખિ છબિ હોહીં | લિએ ચોરિ ચિત રામ બટોહી ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-748 


શ્રીરામજી, લક્ષ્મણજી અને સીતાજીની સુંદર પ્રીતિ વાણીનો વિષય નથી (અર્થાત્‌ અનિર્વચનીય છે), જેથી તે કહી 
કેવી રીતે શકાય? પક્ષી અને પશુ પણ તે શોભાને જોઈને (પ્રેમાનંદમાં) મગ્ન થઈ જાય છે. પથિકરૂપે શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
બધાંયનાં પણ ચિત્ત ચોરી લીધાં છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦- જિન્ડ જિન્ડ દેખે પથિક પ્રિય સિય સમેત દોઉ ભાઇ ।| 
ભવ મગુ અગમુ અનંદુ તેઇ બિનુ શ્રમ રહે સિરાઇ 1।૧૨૩॥ 


ઝક મ 


પ્રિય પથિક સીતાજીસહિત બંને ભાઈઓને જે જે લોકોએ જોયા, તેમણે ભવનો અગમ માર્ગ (જન્મ-મૃત્યુરૂપી 
સંસારમાં ભટકવાનો ભયાનક માર્ગ) વગર પરિશ્રમે આનંદ સાથે પાર કરી લીધો (અર્થાત્‌ તે આવાગમનના ફેરામાંથી 
સહજ જ છૂટીને મુક્ત થઈ ગયા). ॥૧૨૩॥ 


ચૌ૦- અજહું જાસુ ઉર સપનેહું કાઊ | બસહું લખનુ સિય રામુ બટાઊ ॥ 
રામ ધામ પથ પાઈહિ સોઈ | જો પથ પાવ કબહું મુનિ કોઈ ॥૧॥ 
આજે પણ જેના હૃદયમાં ક્યારેક લક્ષ્મણ, સીતા, રામ ત્રણેય પથિક સ્વપ્નમાં પણ આવીને વસે, તો એ પણ 
શ્રીરામજીના પરધામના એ માર્ગને પામી જશે, જે માર્ગને ક્યારેક કોઈ વિરલા જ મુનિ પામે છે. ॥૧॥ 
તબ રઘુબીર શ્રમિત સિય જાની | દેખિ નિકટ બટુ સીતલ પાની ॥ 
તહીં બસિ કંદ મૂલ ફલ ખાઈ । પ્રાત નહાઇ ચલે રઘુરાઈ ।॥ર૨॥ 
પછી શ્રીરામચન્દ્રજી સીતાજીને થાકેલાં જાણીને અને સમીપમાં જ એક વડનું વૃક્ષ અને ઠંડું પાણી જોઈને તે દિવસે 
ત્યાં રોકાઈ ગયા. કંદ, મૂળ, ફળ ખાઈને [રાત્રે ત્યાં રહીને] પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરીને શ્રીરઘુનાથજી આગળ ચાલ્યા, ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-749 


શ્રી રામ-વાલ્મીકિ સંવાદ 


દેખત બન સર સૈલ સુહાએ | બાલમીકિ આશ્રમ પ્રભુ આએ ।॥ 
રામ દીખ મુનિ બાસુ સુહાવન | સુંદર ગિરિ કાનનું જલુ પાવન ॥ગા 
સુંદર વન, તળાવ અને પર્વત જોતાં પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી વાલ્મીકિજીના આશ્રમમાં આવ્યા. શ્રીરામચન્દ્રજીએ જોયું 
કે મુનિનું નિવાસસ્થાન ઘણું જ સુંદર છે, જ્યાં સુંદર પર્વત, વન અને પવિત્ર જળ છે. ॥૩॥ 
સરનિ સરોજ બિટપ બન ફૂલે | ગુંજત મંજુ મધુપ રસ ભૂલે ॥ 
ખગ મૃગ બિપુલ કોલાહલ કરહી | બિરહિત બૈર મુદિત મન ચરહી 1॥૪॥ 
સરોવરમાં કમળ અને વનોમાં વૃક્ષ ફાલી રહ્યાં છે અને મંકરંદ-રસમાં મસ્ત થયેલા ભમરા સુંદર ગુંજારવ કરી રહ્યા 
છે. ઘણાં જ પક્ષી અને પશુ કોલાહલ કરી રહ્યાં છે અને વેરથી રહિત થઈને પ્રસન્ન મને વિચરી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
દો૦- સુચિ સુંદર આશ્રમુ નિરખિ હરષે રાજિવનેન 
સુનિ રઘુબર આગમનુ મુનિ આગે આયઉ લેન 1૧૨૪॥ 
પવિત્ર અને સુંદર આશ્રમને જોઈને કમલનયન શ્રીરામચન્દ્રજી હર્ષિત થયા. રઘુશ્રેષ્ઠ શ્રીરામજીનું આગમન 
સાંભળીને મુનિ વાલ્મીકિજી તેમને સત્કારવા સામે આવ્યા. ॥૧૨૪॥ 
ચૌ૦- મુનિ કહું રામ દંડવત કીન્હા | આસિરબાદુ બિપ્રબર દીન્હા ॥ 
દેખિ રામ છબિ નયન જુડાને | કરિ સનમાનુ આશ્રમર્હિં આને ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-750 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ મુંનેને દંડવત્‌ કર્યા. વિપ્રશ્ચેષ્ઠ વાલ્મીકિ મુનિએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા. શ્રીરામચન્દ્રજીની છટા 
જોઈને મુનિનાં નેત્રો શીતળ થઈ ગયાં. સન્માનપૂર્વક મુનિ એમને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા. ॥૧॥ 
મુનિબર અતિથિ પ્રાનપ્રિય પાએ | કંદ મૂલ ફલ મધુર મગાએ ।॥ 
સિય સૌમિત્રિ રામ ફલ ખાએ | તબ મુનિ આશ્રમ દિએ સુહાએ ।ર॥ 
શ્રેષ્ઠ મુનિ વાલ્મીકિજીએ પ્રાણપ્રિય અતિથિઓને પામીને એમને માટે મધુર કંદ, મૂળ અને ફળ મંગાવ્યાં. શ્રીસીતાજી, 
લક્ષ્મણજી અને રામચન્દ્રજીએ ફળો ખાધાં. પછી મુનિએ એમને [વિશ્રામ કરવા માટે] સુંદર સ્થાન બતાવ્યું. ॥૨॥ 
બાલમીકે મન આનેંદુ ભારી | મંગલ મૂરતિ નયન નિહારી ॥ 
તબ કર કમલ જોરિ રઘુરાઈ | બોલે બચન શ્રવન સુખદાઈ ।॥૩ા 


[મુનિ શ્રીરામજીની પાસે બેઠા છે અને તેમની] મંગળમૂર્તને જોઈને વાલ્મીકેજીના મનમાં ઘણો ભારે આનંદ થઈ 


રહ્યો છે. પછી રધુનાથજીએ કમળની જેમ હાથોને જોડી, કાનોને સુખ આપનારાં મધુર વચન કહી સંભળાવ્યાં - ॥૩॥ 


તુમ્હ ત્રિકાલ દરસી મુનિનાથા | બિસ્વ બદર જિમિ તુમ્હરે હાથા ॥ 
અસ કહિ પ્રભુ સબ કથા બખાની | જેહિ જેહિ ભાંતિ દીન્હ બનુ રાની ॥૪॥ 
હે મુનીશ્વર! આપ ત્રિકાળદર્શી છો. સંપૂર્ણ વિશ્વ આપના માટે હથેળી પર રાખેલા બોર સમાન છે. પ્રભુ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ એમ કહીને પછી જે જે પ્રકારે રાણી કેકેયીએ વનવાસ આપ્યો, તે સઘળી કથા વિસ્તારથી કહી સંભળાવી. 
॥૪॥ 


દો૦; તાત બચન પુનિ માતુ હિત ભાઇ ભરત અસ રાઉ [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-751 


મો કહું દરસ તુમ્હાર પ્રભુ સબુ મમ પુન્ય પ્રભાઉ ।૧૨૫॥ 
[અને શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે પ્રભો! પિતાની આજ્ઞાનું પાલન, માતાનું હિત અને ભરત જેવા સ્નેહી અને ધર્માત્મા 
ભાઇનું રાજા થવું અને વળી મને આપનુ દર્શન થવું, અ સઘળો પ્રભાવ મારા પુણ્યોનો છે. ॥૧૨૫॥ 
ચૌ૦- દેખિ પાય મુનિરાય તુમ્હારે | ભએ સુકૃત સબ સુફ્લ હમારે ॥ 
અબ જહાં રાઉર આયસુ હોઈ | મુનિ ઉદબેગુ ન પાવે કોઈ ।૧|॥ 
હે મુનિવર્ય! આપના ચરણોનાં દર્શન કરવાથી આજે અમારાં સવે પુણ્ય સફળ થઈ ગયાં (અમને બધાં પુણ્યોનું ફળ 
મળી ગયું). હવે, જ્યાં રહેવા માટે આપની આજ્ઞા હોય અને જ્યાં કોઈ પણ મુનિ ઉદ્દેગને પામતો ન હોય - ॥૧॥ 
મુનિ તાપસ જિન્હ તેં દુખુ લહહીં | તે નરેસ બિનુ પાવક દહહીં ॥ 
મંગલ મૂલ બિપ્ર પરિતોષૂ | દહઈ કોટિ કુલ ભૂસુર રોષૂ ॥।ર॥ 
કેમકે જેનાથી મુનિ અને તપસ્વી દુઃખ પામે છે, તે રાજાઓ વગર અગ્રિએ જ (પોતાનાં દુષ્ટ કર્મોથી) બળીને ભસ્મ 
થઈ જાય છે. બ્રાહ્મણોનો સંતોષ સર્વે મંગળોનું મૂળ છે અને ભૂદેવ બ્રાહ્મણોનો ક્રોધ કરોડો કુળોને ભસ્મ કરી નાખે છે. 
॥૨॥ 
અસ જિર્યે જાનિ કહિઅ સોઈ ઠાઊં | સિય સૌમિત્રિ સહિત જહે જાઊં ॥ 
તહેં રચિ રૃચિર પરન તૃન સાલા | બાસુ કરૌ કછુ કાલ કૃપાલા ।૩ા 


આવું હૃદયમાં સમજીને - એ સ્થાન બતાવો કે જ્યાં હું લક્ષ્મણ અને સીતાસહિત જઉં અને ત્યાં સુંદર પાંદડાં અને 
ઘાસની ઝૂંપડી બનાવી, હે દયાળુ! કેટલોક સમય નિવાસ કરુ. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-752 


સહજ સરલ સુનિ રઘુબર બાની | સાધુ સાધુ બોલે મુનિ ગ્યાની ॥ 
કસ ન કહહુ અસ રઘુકુલ કેતૂ | તુમ્હ પાલક સંતત શ્રુતિ સેતૂ 1૪॥ 


શ્રીરામજીની સહજ, સરળ વાણી સાંભળીને જ્ઞાની મુનિ વાલ્મીકિ સાધુવાદ આપતાં બોલ્યા - હે રઘુકુળના 
ધ્વજાસ્વરૂપ! આપ આવું કેમ નહિ કહો! આપ સદૈવ વેદની મર્યાદાનું પાલન (રક્ષણ) કરો છો. ॥૪॥ 


છં૦ શ્રુતિ સેતુ પાલક રામ તુમ્હ જગદીસ માયા જાનકી | 
જો સૃજતિ જગુ પાલતિ હરતિ રુખ પાઇ કુપાનિધાન કી ।॥ 
જો સહસસીસુ અહીસુ મહિધરુ લખનુ સચરાચર ધની 1।| 
સુર કાજ ધરિ નરરાજ તનુ ચલે દલન ખલ નિસિચર અની ।॥ 
હે રામ! આપ વેદની મર્યાદાના રક્ષક જગદીશ્વર છો અને જાનકીજી [આપની સ્વરૂપભૂતા] માયા છે, જે કૃપાના 
ભંડાર આપનું મન પામીને જગતનું સર્જન, પાલન અને સંહાર કરે છે. જે હજાર માથાવાળા સર્પોના સ્વામી અને પૃથ્વીને 
પોતાના સિર ઉપર ધારણ કરનારા છે, એ જ ચરાચરના સ્વામી શેષજી લક્ષ્મણ છે. દેવતાઓના કાર્યને માટે આપ રાજાનું 
શરીર ધારણ કરીને દુષ્ટ રાક્ષસોની સેનાનો નાશ કરવા માટે નીકળ્યા છો. ॥ ૫॥ 


ન્‌ 


સો૦- રામ સ રૂપ તુમ્હાર બચન અગોચર બુદ્ધિ પર [| 
અબિગત અકથ અપાર નેતિ નેતિ નિત નિગમ ક્હ ।૧૨૧॥ 


હે રામ! આપનું સ્વરૂપ વાણીથી અગોચર, બુદ્ધિથી પર, અવ્યક્ત, અકથનીય અને અપાર છે. વેદ નિરંતર તેનું 
'નેતિ-નેતિ” કહીને વર્ણન કરે છે. ॥૧૨૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-753 


ચૌ૦- જગુ પેખન તુમ્હ દેખનિહારે । બિધિ હરિ સંભુ નચાવનિહારે ॥ 
તેઉ ન જાનરહિં મરમુ તુમ્હારા । ઔરું તુમ્હહિ કો જાનનિહારા ॥૧| 
હે રામ! સંસાર આપનો લીલાવિલાસ છે, આપ એને જોનારા છો. આપ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકરને પણ નચાવનારા 
છો. જ્યારે તેઓ પણ આપના મર્મને નથી જાણતા તો બીજા કોણ આપને જાણી શકે છે? ॥૧॥ 
સોઇ જાનઇ જેહિ દેહુ જનાઈ | જાનત તુમ્હહિ તુમ્હઇ હોઈ જાઈ ।॥ 
તુમ્હરિહે કૃપાં તુમ્હહિ રઘુનંદન | જાનહિં ભગત ભગત ઉર ચંદન ॥।ર॥ 
એ જ આપને જાણે છે, જેને આપ જણાવી દો છો અને જાણતાં જ તે આપનું જ સ્વરૂપ બની જાય છે, હે રઘુનંદન! 
હે ભક્તોના હૃદયને શીતળ કરનારા ચંદન! આપની જ કૃપાથી ભક્ત આપને ઓળખી શકે છે. ॥૨॥ 
ચિદાનંદમય દેહ તુમ્હારી | બિગત બિકાર જાન અધિકારી ॥ 
નર તનુ ધરેહું સંત સુર કાજા | કહહુ કરહુ જસ પ્રાકૃત રાજા ॥૩ગા 
આપનો દેહ ચિદાનંદમય છે (આ પ્રકૃતિજન્ય પંચમહાભૂતોનો બનેલ કર્મબંધનયુક્ત, (દેહ-વિશિષ્ટ માવિક નથી) 
અને [ઉત્પત્તિ-નાશ, વૃદ્ધિ-ક્ષય આદિ] સર્વે વિકારોથી રહિત છે; આ રહસ્યને અધિકારી પુરુષ જ જાણે છે. આપે દેવો 
અને સંતોના કાર્ય માટે [દિવ્ય] નર-શરીર ધારણ કર્યું છે અને પ્રાકૃત (પ્રકૃતિના તત્વોથી નિર્મિત દેહવાળા, સાધારણ) 
રાજાઓની જેમ બોલો છો અને કરો છો. ॥૩॥ 
રામ દેખિ સુનિ ચરિત તુમ્હારે | જડ મોહહિં બુધ હોહિં સુખારે ॥ 
તુમ્હ જો કહહુ કરહુ સબુ સોંચા । જ્સ કાછિઅ તસ ચાહિઅ નાચા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-754 


હે રામ! આપનાં ચરિત્રો જોઈને અને સાંભળીને મૂર્ખ લોકો તો મોહને પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્ઞાનીજન સુખી થાય 
છે. આપ જે કંઈ કહો છો અને કરો છો, તે સર્વે યોગ્ય જ છે; કારણ જેવો સ્વાંગ ધર્યો હોય એવું જ નાચવું તો જોઈએ ને! 
(આ સમયે આપ મનુષ્યરૂપમાં છો, તેથી મનુષ્યોચિત વ્યવહાર કરવો જ ઠીક છે). ॥૪॥ 
દો૦- પૂંછેહુ મોહિ કિ રહો કહા મૈ પૂંછત સકુચાઉં | 
જહે ન હોહું તહે દેહુ કહિ તુમ્હહિ દેખાવોં ઠાઉં ।૧૨૭॥ 
આપે મને પૂછયું કે હું ક્યાં રહું? પરંતુ હું આ પૂછતાં સંકોચાઉં છું કે જ્યાં આપ ન હોવ એ. સ્થાન બતાવી દો. પછી 
હું આપને રહેવા માટે સ્થાન દેખાડું. ॥૧૨૭॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સુનિ મુનિ બચન પ્રેમ રસ સાને | સકુચિ રામ મન મહું મુસુકાને ॥ 
બાલમીકિ હૈંસિ કહહિં બહોરી | બાની મધુર અમિઅ રસ બોરી 1।॥૧॥ 


મુનિનાં પ્રેમરસમાં તરબોળ થયેલાં વચન સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજી [રહસ્ય ખુલી જવાના ડરથી] સંકોચાઈને મનમાં 
મલકાયા. વાલ્મીકિજી હસીને પાછા અમૃત-રસમાં બોળેલી મીઠી વાણી બોલ્યા- ॥૧॥ 


સુનહુ રામ અબ કહઉં નિકેતા । જહાં બસહુ સિય લખન સમેતા ॥ 
જિન્હ કે શ્રવન સમુદ્ર સમાના | કથા તુમ્હારિ સુભગ સરિ નાના ।ર॥ 


હે રામજી! સાંભળો, હવે હું એ સ્થાન બતાવું છું, જ્યાં આપ સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત નિવાસ કરો. જેમના 
કાન સમુદ્રની જેમ આપની સુંદર કથારૂપ અનેક સુંદર નદીઓથી - ॥૨॥ 


ભરરહિં નિરંતર હોહિં ન પૂરે 1 તિન્ડ કે હિય તુમ્હ કહું ગૃહ રૂરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-755 


લોચન ચાતક જિન્ડ કરિ રાખે | રહહિં દરસ જલધર અભિલાષે ॥ગા 
નિરંતર ભરાતા રહે છે, પરંતુ ક્યારેય પૂરા (તૃપ્ત) નથી થતા, તેમનાં હૃદય આપને માટે સુંદર ઘર છે અને જેમણે 
પોતાનાં નેત્રોને ચાતક બનાવી રાખ્યાં છે, જે આપના દર્શનરૂપી મેઘને માટે સદાય લલચાયેલાં રહે છે; ॥ગા 
નિદરહિં સરિત સિંધુ સર ભારી | રૂપ બિંદુ જ્લ હોહિં સુખારી ॥ 
તિન્હ કે હૃદય સદન સુખદાયક | બસહું બંધુ સિય સહ રઘુનાયક ॥૪॥ 
તથા જે ભારે-ભારે નદીઓ, સમુદ્રો અને સરોવરોનો અનાદર કરે છે અને આપના સૌંદર્ય [રૂપી મેઘ]ના એક ટીંપા 
જળથી સુખી થઈ જાય છે (અર્થાત્‌ આપના દિવ્ય સચ્ચિદાનંદમય સ્વરૂપના કોઈ એક અંગની સહેજ ઝાંખી સામે રિદ્ધિ, 


સિદ્ધિ સંપત્તિઓની એટલા સુધી કે બ્રહ્મલોક સુધીના સૌંદર્યની અવગણના કરે છે), હે રઘુનાથજી! એ લોકોના દદયરૂપી 
સુખદાયી ભવનોમાં આપ ભ્રાતા લક્ષ્મણજી અને સીતાજીસહિત નિવાસ કરો, ॥૪॥ 


દો૦ જસુ તુમ્હાર માનસ બિમલ હંસિનિ જીહા જાસુ | 
મુક્તાહલ ગુન ગન ચુનઈ રામ બસહુ હિર્યે તાસુ ।॥૧૨૮॥ 
આપના યશરૂપી નિર્મળ માનસરોવરમાં જેની જીભ હંસી બનીને આપના ગુણસમૂહરૂપી મોતીઓને ચણતી રહે છે, 
હે રામજી! આપ એના હૃદયમાં વસો. ॥૧૨૮॥ 


્ 


ચો૦- પ્રભુ પ્રસાદ સુચિ સુભગ સુબાસા | સાદર જાસુ લહઈ નિત નાસા ॥ 
તુમ્હહિ નિબેદિત ભોજન કરણહીં | પ્રભુ પ્રસાદ પટ ભૂષન ધરહીં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-756 


જેની નાસિકા પ્રભુના પવિત્ર, સુંદર અને સુગંધિત પત્ર-પુષ્પાદિ નિર્માલ્યને પ્રસાદરૂપે નિત્ય આદરની સાથે ગ્રહણ 
કરે છે અને જે આપને અર્પણ કરીને ભોજન કરે છે અને આપના પ્રસાદરૂપ જ વસ્ત્રભૂષણ ધારણ કરે છે; ॥૧॥ 
સીસ નવહિં સુર ગુરુ દ્વિજ દેખી । પ્રીતિ સહિત કરિ બિનય બિસેષી ॥ 
કર નિત કરહિં રામ પદ પૂજા | રામ ભરોસ હૃદર્યં નહિં દૂજા ।ર૨॥ 


વ ફન 


જેમનાં મસ્તક દેવો, ગુરુ અને બ્રાહ્મણોને જોઈને ઘણી નમ્રતા સાથે પ્રેમસહિત નમી જાય છે; જેમના હાથ નિત્ય 
શ્રીરામજીના ચરણોની પૂજા કરે છે અને જેમના હૃદયમાં કેવળ આપનો. જ ભરોસો છે, અન્યનો નહિ; ॥૨॥ 
ચરન રામ તીરથ ચલિ જાહીં | રામ બસહું તિન્હ કે મન માહી ॥ 
મંત્રરાજુ નિત જપહિં તુમ્હારા | પૂજહિં તુમ્હહે સહિત પરિવાર ॥ગા 


છ વ ન કિ ર જ ૦ મ ખૂ 
તથા જેમના ચરણ શ્રીરામજીનાં તીથોમાં ચાલીને જાય છે; હે રામજી! આપ એમના મનમાં નિવાસ કરો. જે નિત્ય 
આપના રામનામરૂપી મંત્રરાજને જપે છે અને પરિવારસહિત આપની પૂજા કરે છે. ॥ગા 


તરપન હોમ કરહિં બિધિ નાના | બિપ્ર જેવાઇ દેહિં બહુ દાના ॥ 
તુમ્હ તેં અધિક ગુરહિ જિયો જાની | સકલ ભાર્યે સેવર્હિં સનમાની ।॥૪॥ 


જે અનેક પ્રકારે તર્પણ અને હવન કરે છે, તથા બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવીને બહુ દાન આપે છે; તથા જે ગુરુને 
હૃદયમાં આપથી પણ અધિક જાણીને સર્વભાવથી સન્‍માન કરીને એમની સેવા કરે છે; ॥૪॥ 


દો૦; સબુ કરિ માગહિં એક ફ્લુ રામ ચરન રતિ હોઉ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-757 


તિન્ટ કૅ મન મંદિર બસહુ સિય રઘુનંદન દોઉ 1।૧ર૯લા॥ 
અને એ બધાં કર્મ કરીને બધાનું એકમાત્ર એ જ ફળ માગે છે કે શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં અમારી પ્રીતિ થાય; 
એ લોકોનાં મનરૂપી મંદિરોમાં સીતાજી અને રઘુકુળને આનંદિત કરનારા આપ બંનેય વસો. ॥૧૨૯॥ 
ચૌ૦- કામ કોહ મદ માન ન મોહા | લોભ ન છોભ ન રાગ ન દ્રોહા ॥ 
જિન્હ કૅ કપટ દંભ નહિં માયા | તિન્હ કૅ હૃદય બસહુ રઘુરાયા ॥૧॥ 
જેમને ન તો કામ, ક્રોધ, મદ, અભિમાન અને મોહ છે; ન લોભ છે, ન ક્ષોભ છે, ન રાગ છે, ન ઠ્વેષ છે અને ન તો 
કપટ, દંભ અને માયાય છે - હે રઘુનાથજી! આપ એમનાં હૃદયમાં નિવાસ કરો, ॥૧॥ 
સબ કે પ્રિય સબ કે હિતકારી | દુખ સુખ સરિસ પ્રસંસા ગારી ॥ 
કહહિં સત્ય પ્રિય બચન બિચારી | જાગત સોવત સરન તુમ્હારી ॥ર॥ 
જે સર્વેના પ્રિય અને સર્વેનું હિત કરનારા છે, જેમને દુઃખ અને સુખ તથા પ્રશંસા અને ગાળ સરખાં છે; જે વિચારીને 
સત્ય અને પ્રિય વચન બોલે છે તથા જે જાગતા-ઊંઘતા આપની જ શરણમાં છે, ॥ર॥ 
તુમ્હહિ છાડિ ગતિ દૂસરિ નાહીં | રામ બસહુ તિન્હ કે મન માહીં ॥ 
જનની સમ જાનહિં પરનારી | ધનુ પરાવ બિષ તેં બિષ ભારી ગા 


અને આપને છોડીને જેમને બીજી કોઈ ગતિ (આશ્રય) નથી, હે રામજી! આપ એમના મનમાં વસો. જે પારકી સ્્રીને 
જન્મ આપનારી માતા સમાન જાણે છે અને પારકું ધન જેને વિષથી પણ ભારે વિષ છે; ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-758 


જે હરષહિં પર સંપતિ દેખી | દુખિત હોહિં પર બિપતિ બિસેષી ॥ 
જિન્હહિ રામ તુમ્હ પ્રાનપિઆરે | તિન્ડ કે મન સુભ સદન તુમ્હારે ॥૪॥ 


જે બીજાની સંપત્તિ જોઈને હર્ષિત થાય છે અને બીજાની વિપત્તિ જોઈને વિશેષરૂપે દુઃખી થાય છે અને હે રામજી! 
જેમને આપ પ્રાણોસમાન પ્રિય છો, એમનાં મન આપને રહેવાયોગ્ય શુભ ભવન છે. ॥૪॥ 
દો૦- સ્વામિ સખા પિતુ માતુ ગુર જિન્ડ કે સબ તુમ્હ તાત | 
મન મંદિર તિન્ડ કૅ બસહું સીય સહિત દોઉ ભ્રાત 1૧૩૦ 
હે તાત! જેમના સ્વામી, સખા, પિતા, માતા અને ગુરુ સર્વ કઈ આપ જ છો; એમના મનરૂપી મંદિરમાં સીતાસહિત 
આપ બંને ભાઈ નિવાસ કરો. ॥૧૩૦॥ 
ચૌ૦- અવગુન તજિ સબ કે ગુન ગહહી | બિપ્ર ધેનુ હિત સંકટ સહહી ॥ 
નીતિ નિપુન જિન્હ કઇ જગ લીકા | ઘર તુમ્હાર તિન્હ કર મનુ નીકા ॥૧॥ 
જે અવગુણોને છોડીને સર્વેના ગુણોને ગ્રહણ કરે છે, બ્રાહ્મણ અને ગાયો માટે સંકટ સહે છે, નીતિ-નિપુણતામાં 
જગતમાં જેઓ મર્યાદા સ્થાપિત કરનાર છે, તેમનું સુંદર મન આપનું ઘર છે, ॥૧॥ 
ગુન તુમ્હાર સમુઝઈ નિજ દોસા | જોેહે સબ ભાંતિ તુમ્હાર ભરોસા ॥ 
રામ ભગત પ્રિય લાગહિં જેડી | તેહિ ઉર બસહું સહિત બેદેહી ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-759 


જે ગુણોને આપના અને દોષોને પોતાના સમજે છે, જેને સર્વ પ્રકારે આપનો જ ભરોસો છે અને રામભક્ત જેને પ્રિય 
કો 


લાગે છે, તેમના હૃદયમાં આપ શ્રીસીતાજી સહિત નિવાસ કરો. ॥૨॥ 


જાતિ પાંતિ ધનુ ધરમુ બડાઈ | પ્રિય પરિવાર સદન સુખદાઈ ॥ 
સબ તજિ તુમ્હહિ રહઈ ઉર લાઈ । તેહિ કે હૃદર્ય રહહુ રઘુરાઈ ॥ગા 


જાતિ, પાંતિ, ધન, ધર્મ, મહત્તા, પ્રિય પરિવાર અને સુખ આપનાર ઘર - સવેને છોડીને કેવળ આપને જ હૃદયમાં 
ધારણ કરી રહે છે, હે રઘુનાથજી! આપ એના હૃદયમાં રહો. ॥૩॥ 


સરગુ નરકુ અપબરગુ સમાના | જહે તહેં દેખ ધરે ધનુ બાના ॥ 
કરમ બચન મન રાઉર ચેરા | રામ કરહુ તેહિ કે ઉર ડેરા ।૪॥ 


સ્વર્ગ, નરક અને મોક્ષ જેની દષ્ટિએ સરખાં છે, કેમકે તે સર્વે સ્થાને કેવળ ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા આપને જ જુએ 
છે; અને જે કર્મથી, વચનથી અને મનથી આપનો દાસ છે, હે રામજી! આપ એના દદયમાં નિવાસ કરો. ॥૪॥ 


દો૦; જાહિ ન ચાહિઅ કબહું કછુ તુમ્હ સન સહજ સનેહું | 
બસહું નિરંતર તાસુ મન સો રાઉર નિજ ગેહુ ।૧૩૧॥ 


જેમને ક્યારેય કશું જ નથી જોઈતું અને જેને આપથી સ્વાભાવિક પ્રેમ છે, આપ એના મનમાં નિરંતર નિવાસ કરો, 
એ આપનું પોતાનું ઘર છે, ॥1૧૩૧॥ 


ચૌ૦- એહિ બિધિ મુનિબર ભવન દેખાએ | બચન સપ્રેમ રામ મન ભાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-760 


કહ મુનિ સુનહુ ભાનુકુલનાયક | આશ્રમ કહઉં સમય સુખદાયક ।॥૧॥ 
આ રીતે મુનિશ્રેષ્ઠ વાલ્મીકિજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીને ઘર દેખાડ્યા, તેમનાં પ્રેમપૂર્ણ વચન શ્રીરામજીના મનને ઘણાં 
સારાં લાગ્યાં, પછી મુનિએ. કહ્યું - હે સૂર્યકુળના સ્વામી! સાંભળો, હવે હું સમયોચિત સુખદાયક આશ્રમ કહું છું 
(નિવાસસ્થાન બતાવું છું). ॥૧॥ 
ચિત્રકૂટ ગિરિ કરહુ નિવાસૂ | તરહેં તુમ્હાર સબ ભાંતિ સુપાસૂ ॥ 
સૈલુ સુહાવન કાનન ચારૂ | કરિ કેહરિ મૃગ બિહગ બિહારૂ ।ર॥ 
આપ ચિત્રકૂટ પર્વત પર નિવાસ કરો, ત્યાં આપને માટે સર્વે પ્રકારની સુવિધા છે. સોહામણો પર્વત છે અને સુંદર 
વન છે; તે હાથી, સિંહ, હરણ અને પક્ષીઓનું વિહારસ્થળ છે. ॥૨॥ 
નદી પુનીત પુરાન બખાની | અત્રિપ્રિયા નિજ તપબલ આની ॥।॥ 
સુરસરિ ધાર નાઉં મંદાકિનિ । જો સબ પાતક પોતક ડાકિનિ ॥ગા 
ત્યાં પવિત્ર નદી છે, જેની પુરાણોએ પ્રશંસા કરી છે અને જેને અત્રિત્ર્ક્ષીનાં પત્ની અનસુયાજી પોતાના તપોબળથી 
લાવ્યાં હતાં, તે દેવનદી  ગંગાજીની ધારા છે, તેનું નામ મંદાકિની છે. તે સર્વ પાપરૂપી બાળકોને ખાઈ નાખવા માટે 
ડાકણરૂપ છે. ॥૩॥ 
અત્રિ આદિ મુનિબર બહું બસહીં | કરહિં જોગ જપ તપ તન કસહીં ॥ 
ચલહું સફલ શ્રમ સબ કર કરહૂ | રામ દેહુ ગૌરવ ગિરિબરહૂ 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-761 


અત્રિ આદિ ઘણા જ શ્રેષ્ઠ મુનિ ત્યાં નિવાસ કરે છે; જે યોગ, જપ અને તપ કરીને શરીરને કસે છે. હે રામજી! ચાલો, 
સર્વેના પરિશ્રમને સફળ કરો અને પર્વતશ્રેષ્ઠ ચિત્રફૂટને પણ ગૌરવ આપો. ॥૪॥ 


ચિત્રકૂટમાં રહેઠાણ, કોલ-ભીલો દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે 
દો૦- ચિત્રફૂટ મહિમા અમિત કહી મહામુનિ ગાઇ 
આઇ નહાએ સરિત બર સિય સમેત દોઉ ભાઈ 1।૧૩ર૨॥ 


મહામુનિ વાલ્મીકિજીએ ચિત્રફૂટનો અપરિમિત મહિમા વખાણીને કહ્યો. પછી સીતાજીસહિત બંને ભાઈઓએ 
આવીને શ્રેષ્ઠ નદી મંદાકિનીમાં સ્નાન કર્યું. 1૧૩૨ ॥ 
ચૌ૦- રઘુબર કહેઉ લખન ભલ ઘાટૂ | કરહુ કતહું અબ ઠાહર ઠાટૂ ॥ 
લખન દીખ પય ઉતર કરારા | ચહું દિસિ ફિરેઉ ધનુષ જિમિ નારા ॥૧| 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું - લક્ષ્મણ ! ઘણો સુંદર ઘાટ છે. હવે, અહીં ક્યાંક ઊતરવાની વ્યવસ્થા કરો. પછી લક્ષ્મણજીએ 
પયસ્વિની નદીની ઉત્તરે ઊંચા કિનારાને જોયો [અને કહ્યું કે ] આની ચારે બાજુ ધનુષના જેવી એક નદીની ધારા ફરી 
વળેલી છે. ॥૧॥ 
નદી પનચ સર સમ દમ દાના | સકલ કલુષ કલિ સાઉજ નાના ॥ 
ચિત્રકૂટ જનુ અચલ અહેરી | ચુકઇ ન ઘાત માર મુઠભેરી ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-762 


નદી (મંદાકિની) તે ધનુષની પ્રત્યંચા છે અને શમ, દમ, દાન બાણ છે. કળિયુગનાં સમસ્ત પાપ એનાં અનેક હિંસક 
પશુ [રૂપી નિશાના] છે. ચિત્રફૂટ જ જાણે અચલ શિકારી છે, જેનો નિશાનો કદી ચૂકતો નથી અને જે સામેથી મારે છે. 
॥૨॥ 
અસ કહિ લખન ઠાઉં દેખરાવા | થલુ બિલોકિ રઘુબર સુખુ પાવા ॥ 
રમેઉ રામ મનુ દેવન્હ જાના | ચલે સહિત સુર થપતિ પ્રધાના ॥૩ા 


આમ કહીને લક્ષ્મણજીએ. સ્થળ બતાવ્યું. સ્થળ જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજી સુખ પામ્યા. જ્યારે દેવોએ જાણ્યું કે 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું મન અહીં લાગી ગયું છે તો તેઓ દેવતાઓના મુખ્ય સ્થપતિ વિશ્વકર્માને સાથે લઈને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


કોલ કિરાત બેષ સબ આએ. | રચે પરન તૃન સદન સુહાએ ॥ 


બરનિ ન જાહિં મંજુ દુઇ સાલા । એક લલિત લઘુ એક બિસાલા ।॥૪॥ 
બધા દેવો કોલ-ભીલોના વેશમાં આવ્યા અને એમણે [દિવ્ય] પાંદડાં અને ઘાસથી સુંદર ઘર બનાવી દીધાં, બે એવી 
સુંદર ઝૂંપડીઓ બનાવી કે જેમનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. એમાં એક ઘણી સુંદર અને નાનકડી હતી જ્યારે બીજી મોટી 
હતી. ॥૪॥ 
દો; લખન જાનકી સહિત પ્રભુ રાજત સ્ચિર નિકેત | 
સોહ મદનુ મુનિ બેષ જનુ રતિ રિતુરાજ સમેત 11૧૩૩ા 


લક્ષ્મણજી અને જાનકીજી સહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી સુંદર ઘાસ-પાંદડાંના ઘરમાં શોભાયમાન છે, જાણે કામદેવ 
મુનિનો વેશ ધારણ કરીને પત્ની રતિ અને વસંતત્રકતુની સાથે સુશોભિત હોય. ॥૧૩૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-763 


માસપારાયણ, સત્તરમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ અઢારમો 
ચૌ૦- અમર નાગ કિંનર દિસિપાલા | ચિત્રફૂટ આએ તેહિ કાલા ॥ 
રામ પ્રનામુ કીન્ડ સબ કાહૂ | મુદિત દેવ લહિ લોચન લાહ ।॥૧॥ 


તે સમયે દેવતા, નાગ, કીન્નર અને દિકપાળ ચિત્રકૂટે આવ્યા અને શ્રીરામચન્દ્રજીએ સર્વે કોઈને પ્રણામ કર્યા. દેવતા 
નેત્રોનો લાભ પામીને આનંદિત થયા. ॥૧॥ 


બરષિ સુમન કહ દેવ સમાજૂ | નાથ સનાથ ભએ હમ આજૂ ॥ 
કરિ બિનતી દુખ દુસહ સુનાએ | હરષિત નિજ નિજ સદન સિધાએ ।॥ર॥ 


ફૂલોની વર્ષા કરીને દેવસમાજે કહ્યું - હે નાથ! આજે [આપનાં દર્શન પામીને] અમે સનાથ થઈ ગયા. પછી વિનંતી 
કરીને તેમણે પોતાનાં દુઃસહ્ય દુઃખ સંભળાવ્યાં અને [દુઃખોના નાશનું આશ્વાસન પામીને] હરખાઈને પોતપોતાના સ્થાને 
ચાલ્યા ગયા. ॥ર॥ 
ચિત્રફૂટ રઘુનંદન છાએ | સમાચાર સુનિ સુનિ મુનિ આએ ॥।॥ 
આવત દેખિ મુદિત મુનિબુંદા | કીન્હ દંડવત રઘુકુલ ચંદા ।॥૩ગા 
શ્રીરઘુનાથજી ચિત્રકૂટમાં દરેક સ્થળે છવાઈ ગયા છે, આ સમાચાર સાંભળીને ઘણા જ મુનિ આવ્યા. રઘુકુળના 
ચન્દ્રમા શ્રીરામચન્દ્રજીએ આનંદસભર મુનિમંડળીને આવતી જોઈને દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. ॥૩॥ 


મુનિ રઘુબરહિ લાઇ ઉર લેહી | સુફ્લ હોન હિત આસિષ દેહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-764 


સિય સૌમિત્રિ રામ છબિ દેખહિં | સાધન સકલ સફલ કરિ લેખહિં ।૪॥ 
મુનિગણ શ્રીરામજીને હૃદય સરસા ચાંપી દે છે અને સફળ થવા માટે આશીર્વાદ આપે છે. તે સીતાજી, લક્ષ્મણજી 
અને શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભા જુએ છે અને પોતાના સઘળાં સાધનોને સફળ થયેલાં સમજે છે. ॥૪॥ 
દો૦- જથાજોગ સનમાનિ પ્રભુ બિદા કિએ મુનિબૃંદ 
કરહિં જોગ જપ જાગ તપ નિજ આશ્રમહિ સુછંદ 1।1૧૩૪॥ 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ યથાયોગ્ય સન્માન કરીને મુનિમંડળીને વિદાય કરી, શ્રીરામચન્દ્રજીના આગમનથી તે સર્વે 
પોતપોતાના આશ્રમોમાં હવે સ્વતંત્રતા સાથે યોગ, જપ, યજ્ઞ અને તપ કરવા લાગ્યા. ॥૧૩૪॥ 
ચૌ૦- યહ સુધિ કોલ કિરાતન્ડ પાઈ | હરષે જનુ નવ નિધિ ઘર આઈ ।॥ 
કંદ મૂલ ફલ ભરિ ભરિ દોના | ચલે રંક જનુ લૂટન સોના ॥૧॥ 
શ્રીરામજીના આગમનના સમાચાર જ્યારે કોલ-ભીલોને મળ્યા, તો તે એવા હરખાયા કે જાણે નવે નિધિઓ એમના 
ઘેર જ આવી ગઈ હોય. તેઓ પડિયાઓમાં કંદ, મૂળ, ફળ ભરી-ભરીને ચાલ્યા, જાણે દરિદ્ર સોનું લૂંટવા ચાલ્યો હોય. 
॥૧॥ 
તિન્હ મહં જિન્હ દેખે દોઉ ભ્રાતા | અપર તિન્હહિ પૂંછહિં મગુ જાતા ॥ 
કહત સુનત રઘુબીર નિકાઈ । આઈ સબન્હિ દેખે રઘુરાઈ ।ર૨॥ 
એમનામાંથી જે બંને ભાઈઓને (અગાઉ) જોઈ ચૂક્યા હતા, તેમને બીજા લોકો રસ્તામાં જતાં પૂછે છે. આમ, 
શ્રીરામજીની સુંદરતા કહેતાં-સાંભળતાં સર્વેએ આવીને શ્રીરઘુનાથજીનાં દર્શન કર્યા. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-765 


કરહિં જોહારુ ભેંટ ધરિ આગે । પ્રભુહિ બિલોકર્હિં અતિ અનુરાગે ॥ 
ચિત્ર લિખે જનુ જહે તહેં ઠાઢે | પુલક સરીર નયન જલ બાઢે ॥ગા 
ભેટ સામે મૂકીને તે લોકો જુહાર કરે છે અને અત્યંત અનુરાગ સાથે પ્રભુને જુએ છે. તેઓ મુગ્ધ બની જ્યાં ને ત્યાં 
જાણે ચિત્રમાં દોર્યા હોય તેમ સ્થિર ઊભા છે. તેમનાં શરીર પુલકિત છે અને નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓના જળનું પૂર આવી રહ્યું 
છે. ॥ગા 
રામ સનેહ મગન સબ જાને | કહિ પ્રિય બચન સકલ સનમાને ॥ 
પ્રભુહિ જોહારિ બહોરિ બહોરી | બચન બિનીત કહહિં કર જોરી ।૪॥ 
શ્રીરામજીએ તે સૌને પ્રેમમાં મગ્ન જાણ્યા અને પ્રિય વચન કહીને સર્વેનું સન્માન કર્યું. તેઓ વારંવાર પ્રભુ 
શ્રીરઘુવીરજીને જુહાર કરીને હાથ જોડી વિનીત વચન કહે છે - ॥૪।॥ 
દો૦ અબ હમ નાથ સનાથ સબ ભએ દેખિ પ્રભુ પાય [| 
ભાગ હમારે આગમનુ રાઉર કોસલરાય ॥૧૩૫॥ 


હે નાથ!પ્રભુના ચરણોનાં દર્શન પામીને અમે બધા સનાથ થઈ ગયા. હે કોશલરાજ ! અમારાં જ ભાગ્યથી આપનું 
અહીં શુભાગમન થયું છે. ॥1૧૩૫॥ 


ચૌ૦- ધન્ય ભૂમિ બન પંથ પહારા | જહં જર્હે નાથ પાઉ તુમ્હ ધારા ॥ 
ધન્ય બિહગ મૃગ કાનન ચારી | સફલ જનમ ભએ તુમ્હહિ નિહારી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-766 


હે નાથ! જ્યાં જ્યાં આપે આપના ચરણ મૂક્યા છે, તે પૃથ્વી, વન, માર્ગ અને પર્વત ધન્ય છે, તે વનમાં વિચરનારાં 
પક્ષી અને પશુ ધન્ય છે, જે આપને જોઈને સફળજન્મ થઈ ગયાં. ॥૧॥ 


હમ સબ ધન્ય સહિત પરિવારા | દીખ દરસુ ભરિ નયન તુમ્હારા ॥ 
કીન્હ બાસુ ભલ ઠાઉં બિચારી | ઇહાં સકલ રિતુ રહબ સુખારી ॥ર॥ 


અમે સૌ પણ પોતાના પરિવારસહિત ધન્ય છીએ, જેમણે નેત્રો ભરીને આપનાં દર્શન કર્યા. આપે ઘણી શ્રેષ્ઠ જગ્યા 
વિચારીને નિવાસ કર્યો છે. અહીં સર્વે ત્કતુઓમાં આપ સુખી રહેશો. ॥૨॥ 


હમ સબ ભાંતિ કરબ સેવકાઈ | કરિ કેહરિ અહિ બાઘ બરાઈ ॥ 
બન બેહડ ગિરિ કંદર ખોહા । સબ હમાર પ્રભુ પગ પગ જોહા ॥૩ા 


અમે લોકો બધી રીતે હાથી, સિંહ, સર્પ અને વાઘોથી બચાવીને આપની સેવા કરીશું. હે પ્રભુ! અહીંનાં વિકટ વન, 
પર્વત, ગુફાઓ અને ખીણો સર્વે પગપાળા અમારાં જોયેલાં છે. ॥૩॥ 


તર્હેં તર્હે તુમ્હહિ અહેર ખેલાઉબ | સર નિરઝર જલઠાઉં દેખાઉબ ॥ 
હમ સેવક પરિવાર સમેતા | નાથ ન સકુચબ આયસુ દેતા ॥૪॥ 


અમે ત્યાં-ત્યાં (તે-તે સ્થળોએ) આપને શિકાર ખેલવશું અને તળાવ, ઝરણાં આદિ જળાશયો બતાવીશું, અમે 
કુટુમ્બસહિત આપના સેવક છીએ, હે નાથ! એટલે અમને આજ્ઞા આપવામાં સંકોચ ન કરશો, ॥૪॥ 


દો૦ બેદ બચન મુનિ મન અગમ તે પ્રભુ કરના એન 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-767 


બચન કિરાતન્ડ કે સુનત જિમિ પિતુ બાલક બેન 1।૧૩૬]॥ 


જે વેદોનાં વચન અને મુનિઓના મનને પણ અગમ્ય છે, તે કરુણાના ધામ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી ભીલોનાં વચન એ 
રીતે સાંભળી રહ્યા છે જેમ પિતા બાળકોનાં વચન સાંભળે છે. ॥૧૩૬॥ 
ચૌ૦- રામહિ કેવલ પ્રેમુ પિઆરા | જાનિ લેઉ જો જાનનિહારા ॥ 
રામ સકલ બનચર તબ તોષે | કહિ મૃદુ બચન પ્રેમ પરિપોષે ॥૧| 
શ્રીરામચન્દ્રજીને કેવળ પ્રેમ પ્રિય છે; જે ઓળખનારો હોય તે ઓળખી લે. પછી શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રેમથી પ રિપુષ્ટ 
થયેલાં પ્રેમપૂર્ણ કોમળ વચન કહીને તે સર્વે વનવાસીઓને સંતુષ્ટ કર્યા. ॥૧॥ 
બિદા કિએ સિર નાઇ સિધાએ । પ્રભુ ગુન કહત સુનત ઘર આએ ।॥ 
એહિ બિધિ સિય સમેત દોઉ ભાઈ | બસહિં બિપિન સુર મુનિ સુખદાઈ ॥ર૨॥ 
પછી એમને વિદાય કર્યા. તે માથું નમાવી ચાલ્યા અને પ્રભુના ગુણ કહેતા - સાંભળતાં ઘેર આવ્યા. આમ, દેવો 
અને મુનિઓને સુખ આપનારા બંને ભાઈ સીતાજીસહિત વનમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. ॥ર॥ 
જબ તેં આઇ રહે રઘુનાયકુ | તબ તેં ભયઉ બનુ મંગલદાયકુ ॥ 
ફૂલહિં ફ્લહિં બિટપ બિધિ નાના | મંજુ બલિત બર બેલિ બિતાના ॥૩ગા 


જયારથી રઘુનાથજી વનમાં આવીને રહ્યા ત્યારથી વન મંગળદાયક થઈ ગયું. બધાંય વૃક્ષો અનેક રીતે ફૂલવા- 
ફાલવા લાગ્યાં છે અને તેમના ઉપર વીટળાયેલી સુંદર વેલોના મંડપ ફેલાયેલા છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-768 


સુરતરું સરિસ સુભાર્ય સુહાએ | મનહું બિબુધ બન પરિહરિ આએ ।॥ 
ગુંજ મંજુતર મધુકર શ્રેની | ત્રિબિધ બયારિ બહઈ સુખ દેની ।॥૪॥ 


તે કલ્પવૃક્ષ સમાન સ્વાભાવિક જ સુંદર છે, જાણે તે દેવતાઓના નંદનવનને છોડીને આવ્યા હોય, ભમરાઓની 
પંક્તિઓ ઘણું જ સુંદર ગુંજન કરે છે અને સુખ આપનારી શીતળ, મંદ, સુગંધિત હવા વાઈ રહી છે. ॥૪॥ 
દો૦- નીલકંઠ કલકંઠ સુક ચાતક ચક્ક ચકોર 
ભાંતિ ભાૉંતિ બોલહિં બિહંગ શ્રવન સુખદ ચિત ચોર 1૧૩૭ 
નીલકંઠ, કોયલ, પોપટ, બપૈયા, ચકવા અને ચકોર આદિ પક્ષીઓ કાનોને સુખ આપનારો અને ચિત્તને ચોરનારો 
જાતજાતનો કલરવ કરે છે. ॥1૧૩૭॥ 
ચૌ૦- કરિ કેહરિ કપિ કોલ કુરંગા | બિગતબૈર બિચરહિં સબ સંગા ॥ 
ફિરૃત અહેર રામ છબિ દેખી । હોહિં મુદિત મૃગ બુંદ બિસેષી ॥૧॥ 
હાથી, સિંહ, વાંદરા, સૂવર અને હરણ - આ સર્વે વેર ત્યજીને સાથેસાથે વિચરે છે. શિકાર માટે ફરતાં 
શ્રીરામચન્દ્રજીની શોભાને જોઈને પશુઓનો સમૂહ વિશેષ આનંદિત થાય છે. ॥૧॥ 
બિબુધ બિપિન જહે લગિ જગ માહીં | દેખિ રામબનુ સકલ સિહાહી ॥ 
સુરસરિ સરસઇ દિનકર કન્યા | મેકલસુતા ગોદાવરિ ધન્યા ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-769 


જગતમાં જ્યાં સુધી (જેટલા) દેવતાઓનાં વન છે, બધાંય શ્રીરામજીના વનને જોઈને ઈર્ષ્યાપૂર્વક પ્રશંસા કરે છે. 
ગંગા, સરસ્વતી, સૂર્યકુમારી યમુના, નર્મદા, ગોદાવરી આદિ પુણ્યમયી નદીઓ, ॥૨॥ 


સબ સર સિંધુ નદી નદ નાના | મંદાકિનિ કર કરહિં બખાના ॥ 
ઉદય અસ્ત ગિરિ અરુ કેલાસૂ | મંદર મેરુ સકલ સુરબાસૂ ॥૩ગા 


બધાં તળાવ, સમુદ્ર, નદી અને અનેક વહેળા સર્વે મંદાકિનીનો મહિમા ગાય છે. ઉદયાચળ, અસ્તાચળ, કૈલાસ, 
મંદરાચળ અને સુમેરુ આદિ બધા જે દેવતાઓનાં રહેવાનાં સ્થાન છે, ॥૩॥ 


સૈલ હિમાચલ આદિક જેતે | ચિત્રકૂટ જસુ ગાવહિં તેતે ॥ 
બિંધિ મુદિત મન સુખુ ન સમાઈ । શ્રમ બિનુ બિપુલ બડાઈ પાઈ ।॥૪॥ 


અને હિમાલય આદિ જેટલા પર્વતો છે, સર્વે ચિત્રકૂટનો યશ ગાય છે, વિંધ્યાચલ ઘણો જ આનંદિત છે, તેનાં મનમાં 
સુખ સમાતું નથી; કેમકે એણે વિના પરિશ્રમેજ અત્યંત મોટી મહત્તા પામી લીધી છે. ॥૪॥ 


દો૦- ચિત્રફૂટ કે બિહગ મૃગ બેલિ બિટપ તૃન જાતિ | 
પુન્ય પુંજ સબ ધન્ય અસ કહહિં દેવ દિન રાતિ 1।૧૩૮॥ 


ચિત્રકૂટનાં પક્ષી, પશુ, વેલ, તૃણ - અંકુરાદિની બધી જ જાતો પુણ્યોનો ભંડાર છે અને ધન્ય છે - દેવતા દિવસ રાત 
આવું કહે છે. ॥1૧૩૮॥ 


ચૌ૦- નયનવંત રઘુબરહિ બિલોકી | પાઈ જનમ ફલ હોહિં બિસોકી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-770 


પરસિ ચરન રજ અચર સુખારી | ભએ પરમ પદ કે અધિકારી ॥૧॥ 


નેત્રવાન હોવાનું સૌથી મોટું ફળ એ છે કે શ્રીરામજીનાં દર્શન. જેનાથી જન્મ સફળ થઈ જાય છે અને શોકમુક્ત 
થવાય છે અને અચલ જીવ એટલે કે પર્વત, વૃક્ષ, ભૂમિ, નદી, આદિ પણ ભગવાનની ચરણરજનો સ્પર્શ પામીને સુખી 
થઈ જાય છે. આમ, બધાય પરમપદના અધિકારી થઈ ગયા. ॥૧॥ 
સો બનુ સૈલુ સુભાર્યેં સુહાવન | મંગલમય અતિ પાવન પાવન ।॥ 
મહિમા કહિઅ ક્વનિ બિધિ તાસૂ 1 સુખસાગર જહે કીન્હ નિવાસૂ ॥ર॥ 
તે વન અને પર્વત સ્વાભાવિક જ સુંદર છે, મંગળમય છે અને અત્યંત પવિત્રોને પણ પવિત્ર કરનારો છે. તેનો 
મહિમા કયા પ્રકારે કહેવાય, જ્યાં સુખના સમુદ્ર શ્રીરામજીએ પોતે જ નિવાસ કર્યો છે? ॥૨॥ 
પય પયોધિ તજિ અવધ બિહાઈ | જહે સિય લખનુ રામુ રહે આઈ ॥ 
કહિ ન સકહિં સુષમા જસિ કાનન | જોં સત સહસ હોહિં સહસાનન ।॥૩ા 
ક્ષીરસાગરનો ત્યાગ કરીને અને અયોધ્યાને છોડીને જ્યાં સીતાજી, લક્ષ્મણજી અને શ્રીરામચન્દ્રજી આવીને રહ્યાં, એ 
વનની જે પરમ શોભા છે, તેને હજાર મુખવાળા જો લાખ શેષજી હોય તો તે પણ નથી કહી શકતા. ॥૩॥ 
સો મૈં બરનિ કહો બિધિ કેહીં | ડાબર કમઠ કિ મંદર લેહી ॥ 
સેવ્હિં લખનુ કરમ મન બાની | જાઈ ન સીલુ સનેહુ બખાની ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-771 


તેને ભલા, હું કયા પ્રકારે વર્ણન કરીને કહી શકું? શું ખાબોચિયાનો [ક્ષુદ્ર] કાચબો પણ મંદરાચલને ઉઠાવી શકે 
છે? લક્ષ્મણજી મન, વચન અને કર્મથી શ્રીરામચન્દ્રજીની સેવા કરે છે. તેમના શીલ અને સ્નેહનું વર્ણન કરી નથી શકાતું. 
॥૪॥ 


દો૦- છિનુ છિનુ લખિ સિય રામ પદ જાનિ આપુ પર નેહુ | 
કરત ન સપનેહું લખનુ ચિતુ બંધુ માતુ પિતુ ગેહુ ।૧૩૯॥ 


વ ન 


પળે-પળે શ્રીસીતારામજીના ચરણોને જોઈને અને પોતાના ઉપર એમનો સ્નેહ જાણીને લક્ષ્મણજી સપનાંમાં પણ 
ભાઈઓ, માતા-પિતા અને ઘરને સંભારતા નથી. ॥૧૩૯॥ 


66 


ન્સ સિ 


ચૌ૦- રામ સંગ સિય રહતિ સુખારી | પુર પરિજન ગૃહ સુરતિ બિસારી ॥ 

છિનુ છિનુ પિય બિધુ બદનુ નિહારી | પ્રમુદિત મનહું ચકોર કુમારી ॥૧| 

શ્રીરામચન્દ્રજી સાથે સીતાજી અયોધ્યાપુરી, કુટુમ્બના લોકો અને ઘરનું સ્મરણ ભૂલીને બહુ જ સુખી રહે છે. પળે- 

પળે પતિ શ્રીરામચન્દ્રજીના ચન્દ્રમા સમાન મુખને જોઈને તે એવા પ્રસન્ન રહે છે જેમ ચકોર-કન્યા (ચકોરી) ચન્દ્રમાને 
જોઈને. ॥૧॥ 

નાહ નેહુ નિત બઢત બિલોકી | હરષિત રહતિ દિવસ જિમિ કોકી ॥ 

સિય મનુ રામ ચરન અનુરાગા | અવધ સહસ સમ બનુ પ્રિય લાગા ॥ર॥ 


સ્વામીનો પ્રેમ પોતાના ઉપર [નિત્ય વધતો જોઈને સીતાજી એવા હરખાય છે જેમ દિવસમાં ચકવી, સીતાજીનું મન 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં અનુરકત છે, તેથી એમને વન હજારો અવધ સમાન પ્રિય લાગે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-772 


પરનકુંટી પ્રિય પ્રિયતમ સંગા | પ્રિય પરિવારુ કુરંગ બિહંગા ॥ 
સાસુ સસુર સમ મુનિતિય મુનિબર | અસનુ અમિઅ સમ કંદ મૂલ ફર ॥ગા 
પ્રિયતમ શ્રીરામજીની સાથે પર્ણકુટી પ્રિય લાગે છે. મૃગ અને પક્ષી પ્રિય કુટુંબી સમાન લાગે છે. મુનિઓની સ્ત્રીઓ 
સાસુજી સમાન, શ્રેષ્ઠ મુનિ સસરાજી સમાન અને કંદ-મૂળ-ફળોનો આહાર તેમને અમૃત સમાન લાગે છે. ॥૩॥ 
નાથ સાથ સાૉંથરી સુહાઈ | મયન સયન સય સમ સુખદાઈ ॥ 
લોકપ હોહિં બિલોક્ત જાસૂ | તેહિ કિ મોહિ સક બિષય બિલાસૂ 1૪॥ 


સ્વામીની સાથે સુંદર દર્ભ અને પાંદડાની પથારી સંકડો કામદેવ ની શય્યા સમાન સુખ આપનારી છે. જેમના 
(કૃપાપૂર્વક) જોવામાત્રથી જીવ લોકપાળ થઈ જાય છે, તેમને શું ભોગ-વિલાસ મોહિત કરી શકે છે ?!॥૪॥ 


દો૦- સુમિરત રામહિ તજહિં જન તૃન સમ બિષય બિલાસુ | 
રામપ્રિયા જ્ગ જનનિ સિય કછુ ન આચરજુ તાસુ ।॥૧૪બા 


ષ્ગ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરવાથી જ ભક્તજન તમામ ભોગ-વિલાસને તણખલાની જેમ ત્યાગી દે છે, તો 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં પ્રિય પત્ની અને જગતનાં માતા સીતાજીનો આ ભોગ-વિલાસનો ત્યાગ કંઈ આશ્ચર્ય નથી. ॥૧૪૦॥ 


ક 


ચૌ૦- સીય લખન જેહે બિધિ સુખુ લહહીં । સોઇ રઘુનાથ કરહિં સોઇ કહહીં ॥ 
કહહિં પુરાતન કથા કહાની | સુનહિં લખનુ સિય અતિ સુખુ માની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-773 


સીતાજી અને લક્ષ્મણજીને જે રીતે સુખ મળે, શ્રીરઘુનાથજી એવું જ કરે છે અને એવું જ કહે છે. ભગવાન પ્રાચીન 
કથાઓ અને વાર્તાઓ કહે છે અને લક્ષ્મણજી તથા સીતાજી અત્યંત સુખ માનીને સાંભળે છે. ॥૧॥ 
જબ જબ રામુ અવધ સુધિ કરહી | તબ તબ બારિ બિલોચન ભરહીં ॥ 
સુમિરિ માતુ પિતુ પરિજન ભાઈ | ભરત સનેહું સીલુ સેવકાઈ ॥ર૨॥ 


જ્યારે જ્યારે શ્રીરામજી અયોધ્યાનું સ્મરણ કરે છે, ત્યારે ત્યારે એમનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવે છે. માતા-પિતા, 
કુટુમ્બીઓ અને ભાઈઓ તથા ભરતના પ્રેમ, શીલ અને સેવાભાવને યાદ કરીને -॥ર૨॥ 


કૃપાસિંધુ પ્રભ્રુ હોહિં દુખારી | ધીરજુ ધરહિં કુસમઉ બિચારી ॥ 
લખિ સિય લખનુ બિકલ હોઈ જાહી | જિમિ પુરુષહિ અનુસર પરિછાહીં ॥ગા 


કૃપાના સમુદ્ર પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી દુઃખી થઈ જાય છે, પરંતુ પછી કુસમય સમજીને ધીરજ ધારણ કરી લે છે. 
યો તે 


શ્રીરામચન્દ્રજીને દુઃખી જોઈને સીતાજી અને લક્ષ્મણજી પણ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, જેમ કોઈ મનુષ્યનો પડછાયો 
મનુષ્યના જેવી જ ચેષ્ટા કરે છે. ॥ગા 


પ્રિયા બંધુ ગતિ લખિ રઘુનંદનુ । ધીર કૃપાલ ભગત ઉર ચંદનુ ॥ 
લગે કહન કછુ કથા પુનીતા | સુનિ સુખુ લહહિં લખનુ અરુ સીતા ॥૪॥ 
વળી ધીર, કૃપાળુ અને ભક્તોનાં હૃદયોને શીતળ કરવા માટે ચંદનરૂપ રઘુકુળને આનંદિત કરનારા શ્રીરામચન્દ્રજી 


પ્રિય પત્ની અને ભાઈ લક્ષ્મણની દશા જોઈને કેટલીક પવિત્ર કથાઓ કહેવા લાગે છે; જેને સાંભળીને લક્ષ્મણજી અને 
સીતાજી સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-774 


દો૦: રામુ લખન સીતા સહિત સોહત પરન નિકેત [| 
જિમિ બાસવ બસ અમરપુર સચી જ્યંત સમેત 1।૧૪૧॥ 
લક્ષ્મણજી અને સીતાજીસહિત શ્રીરામજી પર્ણકુટીમાં એવા સુશોભિત છે જેમ અમરાવતીમાં ઇન્દ્ર પોતાનાં પત્ની 
શચી અને પુત્ર જયંતસહિત વસે છે. ॥૧૪૧॥ 
ચૌ૦- જોગવહિં પ્રભુ સિય લખનહિં કૈસે | પલક બિલોચન ગોલક જેસેં ॥ 
સેવહિં લખનુ સીય રઘુબીરહિ | જિમિ અબિબેકી પુરુષ સરીરહિ ॥૧॥ 
પ્રભુ શ્રીરામજી અને સીતાજી બંનેય લક્ષ્મણજીની એવી સંભાળ રાખે છે, જેમ બંને પાંપણો નેત્રોની કીકીની. તેમજ 
શ્રીસીતાજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીની સેવા લક્ષ્મણજી એવી રીતે કરે છે, જેમ અજ્ઞાની મનુષ્ય શરીરની કરી રહ્યા હોય, ॥૧॥ 
એહિ બિધિ પ્રભુ બન બસહિં સુખારી | ખગ મૃગ સુર તાપસ હિતકારી ॥ 
કહેઉં રામ બન ગવનુ સુહાવા | સુનહુ સુમંત્ર અવધ જિમિ આવા ।ર॥ 
પક્ષી, પશુ, દેવો અને તપસ્વીઓના હિતકારી પ્રભુ આ રીતે સુખપૂર્વક વનમાં નિવાસ કરી રહ્યાં છે. તુલસીદાસજી 
કહે છે - મેં શ્રીરામજીનું સુંદર વનગમન કહ્યું. હવે જે રીતે સુમન્ત્ર અયોધ્યામાં પાછા આવ્યા તે [કથા] સાંભળો. ॥૨॥ 
ફિરેઉ નિષાદુ પ્રભુહિ પહુંચાઈ | સચિવ સહિત રથ દેખેસિ આઈ ।॥ 
મંત્રી બિક્લ બિલોકિ નિષાદૂ | કહિ ન જાઈ જસ ભયઉ બિષાદૂ ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-775 


જ. જ ન 


નિષાદરાજ જ્યારે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને પહોંચાડીને પાછો ફર્યો, ત્યારે આવીને તેણે રથને મન્ત્રી(સુમન્ત્ર)સહિત 
ળો. મન્ત્રીને એવા વ્યાકુળ થયેલા જોઈને નિષાદને જેવું દુઃખ થયું તે કહી શકાતું નથી. ॥૩॥ 


જોયો 
રામ રામ સિય લખન પુકારી | પરેઉ ધરનિતલ બ્યાકુલ ભારી ॥ 
દેખિ દખિન દિસિ હય હિહિનાહીં | જનુ બિનુ પંખ બિહગ અકુલાહી ।૪॥ 
[નિષાદને એકલો આવ્યો જાણીને] સુમન્ત્ર હા રામ! હા રામ! હા સીતે! હા લક્ષ્મણ ! પોકારતાં ઘણાં વ્યાકુળ થઈને 
ધરતી પર ઢળી પડ્યા છે. [રથના] ઘોડા દ્રક્ષિણ દિશા સામે [જ્યાં શ્રીરામજી ગયા હતા] જોઈ-જોઈને હણહણે છે, જાણે 
પાંખો વિના પક્ષીઓ વ્યાકુળ થઈ રહ્યાં હોય. ॥૪॥ 
દો૦: નહિં તૃન ચરહિં ન પિઅહિં જલુ મોચહિં લોચન બારિ ।| 
બ્યાકુલ ભએ નિષાદ સબ રઘુબર બાજિ નિહારિ ॥।૧૪૨॥ 
તેઓ ન તો ઘાસ ચરે છે, ન પાણી પીએ. છે. કેવળ આંખોથી જળ વહાવી રહ્યાં છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના ઘોડાઓને આ 
દશામાં જોઈને બધા નિષાદ વ્યાકુળ થઈ ગયા. ॥૧૪૨॥ 
ચૌ૦- ધરિ ધીરજુ તબ કહઇ નિષાદૂ | અબ સુમંત્ર પરિહરહુ બિષાદૂ ॥ 
તુમ્હ પંડિત પરમારથ ગ્યાતા | ધરહુ ધીર લખિ બિમુખ બિધાતા ॥૧॥ 
પછી ધીરજ ધરીને નિષાદરાજ કહેવા લાગ્યા - હે સુમન્ત્રજી! હવે વિષાદને છોડો. આપ પંડિત અને પરમાર્થને 
જાણનારા છો. વિધાતાને પ્રતિકૂળ જાણીને ધૈર્ય ધારણ કરો. ॥૧॥ 


બિબિધિ કથા કહિ કહિ મૃદુ બાની | રથ બેઠારેઉ બરબસ આની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-776 


સોક સિથિલ રથુ સકઇ ન હૉંકી | રઘુબર બિરહ પીર ઉર બાંકી ॥ર॥ 


કોમળ વાણીથી જાત-જાતની કથાઓ કહીને નિષાદે બળજબરીથી લાવીને સુમન્ત્રને રથ પર બેસાડ્યા. પરંતુ શોકને 
લીધે તેઓ એટલા શિથિલ થઈ ગયા કે રથને હાંકી નથી શકતા. તેમના હૃદયમાં શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરહની ઘણી તીવ્ર 
વેદના છે. ॥૨॥ 
ચરફરારહિં મગ ચલહિં ન ઘોરે । બન મૃગ મનહું આનિ રથ જોરે ॥ 
અઢુકિ પરહિં ફિરિ હેરહિં પીછે | રામ બિયોગિ બિકલ દુખ તીછે ગા 
શ્રીરામજીના વિયોગમાં પરવશ ઘોડા તરફડે છે અને [ઠીક] માર્ગ પર ચાલી શકતા નથી. જાણે જંગલી પશુ લાવીને 
રથમાં જોતરી દીધાં હોય. તે શ્રીરામચન્દ્રજીના વિયોગી ઘોડા ક્યારેક ઠોકર ખાઈને પડી જાય છે; ક્યારેક પાછા વળીને 
જોવા લાગે છે. તેઓ તીક્ષ્ણ દુઃખથી વ્યાકુળ છે. ॥ગા 
જો કહ રામુ લખનુ બૈદેહી | હિંકરિ હિંકરિ હિત હેરહિં તેહી ॥ 
બાજિ બિરહ ગતિ કહિ કિમિ જાતી | બિનુ મનિ ફનિક બિકલ જેહિ ભાંતી ॥૪॥ 
જો કોઈ રામ, લક્ષ્મણ અથવા જાનકીજીનું નામ લઈ લે છે તો ઘોડા હણી-હણીને તેમની સામું સ્નેહથી જોવા લાગે 
છે. ઘોડાઓની વિરહદશા કેમ કહી શકાય ? તે એવા વ્યાકુળ છે જેમ મણિ વિના સર્પ વ્યાકુળ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
સુમંત્ર અયોધ્યા પરત ફરે છે અને સર્વત્ર શોક જુએ છે 
દો૦- ભયઉ નિષાદુ બિષાદબસ દેખત સચિવ તુરંગ 
બોલિ સુસેવક ચારિ તબ દિએ સારથી સંગ 1।૧૪ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-777 


થિ મુ 


મન્ત્રી અને ઘોડાઓની આ દશા જોઈને નિષાદરાજ વિષાદને વશ થઈ ગયો. ત્યારે તેણે પોતાના ચાર ઉત્તમ સેવકોને 
બોલાવીને સારથિની સાથે કરી દીધા. ॥।૧૪૩॥ 


ચૌ૦- ગુહ સારથિહિ ફિરેઉ પહુંચાઈ | બિરહુ બિષાદુ બરનિ નહિં જાઈ ॥ 
ચલે અવધ લેઇ રથહિ નિષાદા | હોહિં છનહિં છન મગન બિષાદા ॥૧॥ 


નિષાદરાજ ગુહ સારથિ સુમન્ત્રજીને પહોંચાડીને (વળાવીને) પાછો ફર્યો. તેના વિરહ અને દુઃખનું વર્ણન નથી કરી 
શકાતું. તે ચારેય નિષાદ રથ લઈને અવધ જવા ચાલ્યા. [સુમન્ત્રને અને ઘોડાઓને જોઈ-જોઈને] તેઓ પણ પળેપળે 
વિષાદમાં ડૂબી જતા હતા. ॥૧॥ 
સોચ સુમંત્ર બિક્લ દુખ દીના | ધિગ જીવન રઘુબીર બિહીના ॥ 
રહિહિ ન અંતહું અધમ સરીરૂ ! જસુ ન લહેઉ બિછુરત રઘુબીરૂ ।ર॥ 
વ્યાકુળ અને દુઃખથી દીન થયેલા સુમન્ત્રજી વિચારે છે કે રઘુવીર વિનાના જીવનને ધિક્કાર છે. આખરે આ અધમ 
શરીર તો રહેવાનું છે જ નહિ. અત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીથી વિખૂટા પડતાં જ છૂટીને એણે યશ [કેમ] ન લઈ લીધો! ॥ર॥ 
ભએ અજસ અઘ ભાજન પ્રાના | કવન હેતુ નહિં કરત પયાના ॥ 
અહહ મંદ મનુ અવસર ચૂકા | અજહું ન હૃદય હોત દુઇ ટૂકા ॥ગા 
આ પ્રાણ અપયશ અને પાપનાં પાત્ર થઈ ગયાં. હવે, એ કયા કારણે કૂચ નથી કરી જતા ? હાય! નીચ મન [ઘણો 
સારો] અવસર ચૂકી ગયું. હજી પણ દદયના બે ટુકડા કેમ નથી થઈ જતા! ॥૩॥ 


મીજિ હાથ સિરુ ધુનિ પછિતાઈ | મનહું કૃપન ધન રાસિ ગવાંઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-778 


બિરિદ બાંધિ બર બીરું કહાઈ ॥ ચલેઉ સમર જનુ સુભટ પરાઈ ।૪॥ 
સુમન્ત્ર હાથ મસળી-મસળીને અને માથું પીટીપીટીને પસ્તાય છે; જાણે કોઈ કંજૂસ ધનનો ખજાનો ખોઈ બેઠો હોય. 


તે એ રીતે ચાલ્યો કે જાણે કોઈ મોટો યોદ્ધા વીરનો વેષ ધારણ કરીને - અને ઉત્તમ શૂરવીર કહેવડાવીને યુદ્ધમાંથી ભાગી 
ક 


છૂટ્યા હોય! ॥૪॥ 


ટ 


દો૦- બિપ્ર બિબેકી બેદબિદ સંમત સાધુ સુજાતિ 
જિમિ ધોખે મદપાન કર સચિવ સોચ તેહિ ભાંતિ 1।૧૪૪॥ 
જેમ કોઈ વિવેકશીલ, વેદનો જ્ઞાતા, સાધુસમ્મત આચરણ કરનારો અને ઉત્તમ જાતિનો કુલીન બ્રાહ્મણ ભ્રમથી 
મદિરા પી લે અને પછી પસ્તાય, તે જ પ્રકારે મનત્રી સુમન્ત્ર શોક કરીને પસ્તાઈ રહ્યા છે. 1૧૪૪॥ 
ચૌ૦- જિમિ કુલીન તિય સાધુ સયાની | પતિદેવતા કરમ મન બાની ॥ 
રહે કરમ બસ પરિહરિ નાહૂ | સચિવ હદર્યાં તિમિ દારુન દાહ્‌ ॥૧॥ 
જેમ કોઈ ઉત્તમ કુળવાળી, સાધુસ્વભાવની, સમજદાર અને મન, વચન, કર્મથી પતિને જ દેવતા માનનારી પતિવ્રતા 
સ્રીને ભાગ્યવશ પતિને છોડીને (પતિથી જુદા) રહેવું પડે, તે સમયે તેના હૃદયમાં જેવો ભયાનક સંતાપ થાય છે, તેવો 
જ મન્ત્રીના હૃદયમાં થઈ રહ્યો છે. ॥૧॥ 
લોચન સજ્લ ડીઠિ ભઇ થોરી | સુનઇ ન શ્રવન બિકલ મતિ ભોરી ॥ 
સૂખહિં અધર લાગિ મુર્હે લાટી | જિઉ ન જાઇ ઉર અવધિ કપાટી ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-779 


નેત્રોમાં જળ ભરાયું છે, દષ્ટિ મંદ થઈ ગઈ છે, કાનોથી સંભળાતું નથી, વ્યાકુળ થયેલી બુદ્ધિ બહાવરી બની રહી 
છે. હોઠ સુકાઈ રહ્યા છે, મુખમાં ઘરકડો બાજી ગયો છે. પરંતુ [આ બધાં મૃત્યુનાં લક્ષણ હોવા છતાં] પ્રાણ નથી નીકળતા; 
કેમકે હૃદયમાં અવધિરૂપ કમાડ લાગેલાં છે (અર્થાત્‌ ચૌદ વર્ષ વીતી ગયાં પછી ભગવાન ફરી મળશે, આ જ આશા 
પ્રાણને નીકળવામાં બાધા ઊભી કરી રહી છે). ।ર॥ 
બિબરન ભયઉ ન જાઈ નિહારી | મારેસિ મનહું પિતા મહતારી ॥ 
હાનિ ગલાનિ બિપુલ મન બ્યાપી | જમપુર પંથ સોચ જિમિ પાપી ॥ગા 
સુમન્ત્રજીના મુખનો રંગ બદલાઈ ગયો છે, જે દેખી શકાતો નથી. એમ જણાય છે કે જાણે તેમણે માતા-પિતાને 
મારી નાખ્યાં હોય. એમના મનમાં રામવિયોગરૂપી હાની મહાન ગ્લાનિ (પીડા) છવાઈ રહી છે; જેમ કોઈ પાપી મનુષ્ય 
નરકે જતાં માર્ગમાં શોક કરી રહ્યો હોય. ॥૩॥ 
બચનુ ન આવ હદર્ય પછિતાઈ | અવધ કાહ મૈ દેખબ જાઈ ।॥ 
રામ રહિત રથ દેખિહિ જોઈ | સકુચિહિ મોહિ બિલોકત સોઈ ॥।૪॥ 
મુખમાંથી વચન નથી નીકળતું. હૃદયમાં પસ્તાય છે કે હું અયોધ્યામાં જઈને શું જોઈશ ? શ્રીરામચન્દ્રજી વિના ખાલી 
રથને જે પણ જોશે; તે જ મને જોવામાં સંકોચ કરશે (અર્થાત્‌ મારુ મુખ દેખવા નહીં ઈચ્છે). ॥૪॥ 
દો૦ ધાઇ પૂછિહહિં મોહિ જબ બિકલ નગર નર નારિ 1।| 
ઉતરું દેબ મૈ સબહિ તબ હદર્યે બજુ બેઠારિ ॥૧૪૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-780 


નગરનાં બધાં વ્યાકુળ સ્રરી-પુરુષ જ્યારે દોડીને મને પૂછશે, ત્યારે હું હૃદય પર વજ મૂકીને બધાને ઉત્તર આપીશ! 
॥૧૪૫॥ 


ચૌ૦- પુછિહર્હિં દીન દુખિત સબ માતા | કહબ કાહ મૈ તિન્હહિ બિધાતા ॥ 
પૂછિહિ જબહિં લખન મહતારી | કહિહઉં કવન સેંદેસ સુખારી ॥૧॥ 


જ્યારે દીન દુઃખી સર્વે માતાઓ પૂછશે, ત્યારે હે વિધાતા! હું એમને શું કહીશ ? જ્યારે લક્ષ્મણજીનાં માતા મને 
પૂછશે, ત્યારે હું એમને કયો સુખદાયક સંદેશ કહીશ? ॥૧॥ 


રામ જનનિ જબ આઈહિ ધાઈ । સુમિરિ બચ્છુ જિમિ ધેનુ લવાઈ ॥ 
પૂંછત ઉતરું દેબ મૈ તેહી | ગે બનુ રામ લખનુ બેદેહી ।ર॥ 


શ્રીરામજીનાં માતા જ્યારે એ રીતે દોડ્યાં આવશે જેમ નવી વીવાયેલી ગાય વાછરડાને સંભારીને દોડી આવે છે, 
પછી એમના પૂછવાથી હું એમને આ ઉત્તર આપીશ કે શ્રીરામ, લક્ષ્મણ, સીતા વનમાં ચાલ્યા ગયાં!॥ર॥ 


જોઈ પૂંછિહિ તેહિ ઊતરું દેબા | જાઈ અવધ અબ યહુ સુખુ લેબા ॥ 
પૂંછિહિ જબર્હિ રાઉ દુખ દીના | જિવનુ જાસુ રઘુનાથ અધીના ।॥૩॥ 


જે પણ પૂછશે તેમને આ જ ઉત્તર આપવો પડશે! હાય! અયોધ્યા જઈને હવે મારે આ જ સુખ લેવું છે! જ્યારે 
દુ:ખથી દીન મહારાજ, જેમનું જીવન શ્રીરઘુનાથજીના [દર્શનને] જ આધીન છે, મને પૂછશે, ॥૩॥ 


દેહંં ઉતરું કૌનુ મુહુ લાઈ | આયઉં કુસલ ડકુર્અંર પહુંચાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-781 


સુનત લખન સિય રામ સૅંદેસૂ | તૃન જિમિ તનુ પરિહરિહિ નરેસૂ 1॥૪॥ 
ત્યારે હું કયું મો લઈને એમને ઉત્તર આપીશ કે હું રાજકુમારોને કુશળપૂર્વક પહોંચાડી આવ્યો છું! લક્ષ્મણ, સીતા 
અને શ્રીરામના સંદેશા (સમાચાર) સાંભળતાં જ મહારાજ તણખલાની જેમ શરીરને ત્યાગી દેશે! ॥૪॥ 
દો૦ હૃદઉ ન બિદરેઉ પંક જિમિ બિછુરત પ્રીતમુ નીરુ | 
જાનત હૌ મોહિ દીન્ડ બિધિ યહુ જાતના સરીર 1।૧૪૧॥ 
પ્રિયતમ(શ્રીરામજી)રૂપી જળથી વિખૂટતાં જ મારુ હદય કાદવની જેમ ફાટી કેમ ન ગયું! એટલે હું જાણું છું કે 
વિધાતાએ મને આ 'યાતનાશરીર" જ આપ્યું છે [જે પાપી જીવોને નરક ભોગવાને અર્થે મળે છે]. ॥૧૪૬૧॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ કરત પંથ પછિતાવા | તમસા તીર તુરત રથુ આવા ॥ 
બિદા કિએ કરિ બિનય નિષાદા | ફિરે પાર્ય પરિ બિકલ બિષાદા ॥૧॥ 


સુમન્ત્ર આ રીતે માર્ગમાં પસ્તાવો કરી રહ્યા હતા, એટલામાં જ રથ શીઘ્ર તમસા નદીના કિનારા પર પહોંચ્યો, 
મન્ત્રીએ વિનય કરીને ચારેય નિષાદોને વિદાય કર્યા. તેઓ વિષાદથી વ્યાકુળ થતાં સુમન્ત્રના પગે પડીને પાછા ફર્યા. 
॥૧॥ 


પૈઠત નગર સચિવ સકૃચાઈ | જનુ મારેસિ ગુર બૉંભન ગાઈ ।॥ 
બેઠિ બિટપ તર દિવસુ ગવાંવા | સાંઝ સમય તબ અવસર પાવા ।ર॥ 


નગરમાં પ્રવેશ કરતાં મન્ત્રી [ગ્લાનિને લીધે] એવા સંકોચાય છે કે જાણે ગુરુ, બ્રાહ્મણ અથવા ગાયને મારીને આવ્યા 
હોય! આખો દિવસ એક વૃક્ષની નીચે બેસીને વીતાવ્યો. જ્યારે સંધ્યા થઈ ત્યારે તક મળી. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-782 


અવધ પ્રબેસુ કીન્ડ અંધિઆરે । પૈઠ ભવન રથુ રાખિ દુઆરે ॥ 


જિન્હ જિન્ડ સમાચાર સુનિ પાએ | ભૂપ દ્વાર રથુ દેખન આએ ॥।૩ા 
અંધારુ થયે તેમણે અયોધ્યામાં પ્રવેશ કર્યો અને રથને દરવાજે ઊભો કરીને તેઓ [ચૂપકીદીથી] મહેલમાં પ્રવેશ્યા, 


જ કૂ, 


જે જે લોકોએ આ સમાચાર સાંભળી લીધા તેઓ બધા રથ જોવા રાજદ્દારે આવ્યા. ॥૩॥ 
રથુ પહિચાનિ બિકલ લખિ ઘોરે | ગરહિં ગાત જિમિ આતપ ઓરે ॥ 
નગર નારિ નર બ્યાકુલ કૈસે | નિઘટત નીર મીનગન જૈસે ।૪॥ 
રથને ઓળખીને અને ઘોડાઓને વ્યાકુળ જોઈને એમનાં શરીર એવા ઓગળી રહ્યા છે (ક્ષીણ થઈ રહ્યા છે) જેમ 
તાપથી કરા! નગરનાં સ્ત્રી-પુરૂષ કેવાં વ્યાકુળ છે, જેવાં જળ ઘટવાથી માછલાં વ્યાકુળ થાય છે! ॥૪॥ 
દો૦ સચિવ આગમનુ સુનત સબુ બિકલ ભયઉ રનિવાસુ | 
ભવનું ભયંકરું લાગ તેહિ માનહું પ્રેત નિવાસુ 1।૧૪$૭॥ 
માત્ર મનત્રીનું આવવું સાંભળીને આખો રાણીવાસ વ્યાકુળ થઈ ગયો. રાજમહેલ એમને એવો ભયાનક લાગ્યો જાણે 
પ્રેતોનું નિવાસસ્થાન (સ્મશાન) હોય. ॥૧૪૭॥ 
ચૌ૦- અતિ આરતિ સબ પૂંછહિ રાની | ઉતરું ન આવ બિકલ ભઈ બાની ॥ 
સુનઈ ન શ્રવન નયન નહિં સૂઝા । કહહુ કહોં નૃપુ તેહિ તેહિ બૂઝા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-783 


અત્યંત આર્ત થઈને બધી રાણીઓ પૂછે છે; પણ સુમન્ત્રને કંઈ ઉત્તર સૂઝતો નથી, એમની વાણી રંધાઈ ગઈ છે. ન 
કાનોથી સાંભળી શકાય છે અને ન આંખોથી કંઈ સૂઝે છે. તેઓ જે પણ સામે આવે છે તેને-તેને પૂછે છે - કહો, મહારાજા 
ક્યાં છે? ॥૧॥ 

દાસિન્ડ દીખ સચિવ બિકલાઈ | કૌસલ્યા ગૃહીં ગઈ લવાઈ ।॥ 
જાઈ સુમંત્ર દીખ કસ રાજા | અમિઅ રહિત જનુ ચંદુ બિરાજા ।॥ર૨॥ 
દાસીઓ મતન્ત્રીને વ્યાકુળ જોઈને તેમને કૌશલ્યાના મહેલમાં લઈ ગઈ. સુમન્ત્રે જઈને ત્યાં રાજાને એવા [બેઠેલા] 
જોયા જાણે ચન્દ્રમા અમૃતવિહોણો હોય. ॥૨॥ 
આસન સયન બિભૂષન હીના | પરેઉ ભૂમિતલ નિપટ મલીના ।॥ 
લેઈ ઉસાસુ સોચ એહિ ભાંતી | સુરપુર તેં જનુ ખેંસેઉ જજાતી ॥૩ગા 
રાજા આસન, શય્યા અને આભૂષણોથી રહિત, તદન મલિન (ઉદાસ) પૃથ્વી પર પડ્યા છે. તેઓ લાંબો શ્વાસ લઈને 
(નિસાસો નાખીને) એ પ્રકારે શોક કરે છે જાણે રાજા યયાતિ સ્વર્ગમાંથી પતન પામીને શોક કરી રહ્યા હોય. ॥ગા 


લેત સોચ ભરિ છિનુ છિનુ છાતી | જનુ જરિ પંખ પરેઉ સંપાતી ॥ 
રામ રામ કહ રામ સનેહી | પુનિ કહ રામ લખન બેદેહી ।૪॥ 


રાજા પળે-પળે શોકથી છાતી ભરી લે છે. એવી વિકળ દશા છે જાણે [ગીધરાજ જટાયુનો ભાઈ] સંપાતી પાંખો બળી 
જવાથી પડી ગયો હોય, રાજા [વારંવાર] ચામ, રામ, હા સ્નેહી (પ્રિય) રામ' ! કહે છે. વળી, હા રામ, હા લક્ષ્મણ, હા 
જાનકી" એમ કહેવા લાગે છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-784 


દશરથ-સુમંત્ર સંવાદ, દશરથ મૃત્યુ 


દો૦ દેખિ સચિર્વં જ્ય જીવ કહિ કીન્હેઉ દંડ પ્રનામુ | 
સુનત ઉઠેઉ બ્યાકુલ નૃપતિ કહું સુમંત્ર કહું રામુ ।૧૪૮॥ 
મન્ત્રીએ જોઈને “જય જીવ" કહીને દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. સાંભળતાં જ રાજા વ્યાકુળ થઈને ઊઠ્યા અને બોલ્યા - 
સુમન્ત્ર! કહો, રામ ક્યાં છે? ॥1૧૪૮॥ 
ચૌ૦- ભૂપ સુમંત્રુ લીન્હડ ઉર લાઈ । બૂડત કછુ અધાર જનુ પાઈ ॥ 
સહિત સનેહ નિકટ બેઠારી | પૂંછત રાઉ નયન ભરિ બારી ।૧॥ 


ન્‌ 


રાજાએ સુમન્ત્રને હૃદય સરસા ચાંપી દીધા. જાણે ડૂબતા માણસને કંઈક આધાર મળી ગયો હોય. મતન્ત્રીને સ્નેહ 
સાથે પાસે બેસાડી નેત્રોમાં જળ ભરીને રાજા પૂછવા લાગ્યા - ॥૧॥ 
રામ કુંસલ કહુ સખા સનેહી | કરહે રઘુનાથુ લખનુ બેદેહી ॥ 
આને ફેરિ કિ બનહિ સિધાએ | સુનત સચિવ લોચન જલ છાએ 1।ર॥ 
હે મારા પ્રિય સખા! શ્રીરામના કુશળ કહો, બતાવો, શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને જાનકી ક્યાં છે? એમને પાછા લઈ 
આવ્યા છો કે તેઓ વનમાં જતા રહ્યાં? આ સાંભળતાં જ મન્ત્રીનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યું. ॥ર॥ 
સોક બિકલ પુનિ પૂંછ નરેસૂ | કહું સિય રામ લખન સંદેસૂ ॥ 
રામ રૂપ ગુન સીલ સુભાઊ । સુમિરિ સુમિરિ ઉર સોચત રાઊ ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-785 


શોકથી વ્યાકૂળ થઈને રાજા પાછા પૂછવા લાગ્યા - સીતા, રામ અને લક્ષ્મણનો સંદેશો તો કહો. શ્રીરામચન્દ્રજીના 
રૂપ, ગુણ, શીલ અને સ્વભાવને યાદ કરી-કરીને રાજા હૃદયમાં શોક કરે છે. ॥૩ા 
રાઉ સુનાઈ દીન્હ બનબાસૂ | સુનિ મન ભયઉ ન હરષુ હરોંસૂ ॥ 
સો સુત બિછૃરત ગએ ન પ્રાના | કો પાપી બડ મોહિ સમાના ।૪॥ 
[અને કહે છે -] મેં રાજા થવાની વાત સંભળાવીને વનવાસ આપી દીધો; આ સાંભળીને પણ જેના (રામના) મનમાં 
હર્ષ અને વિષાદ ન થયો, એવા પુત્રનો વિયોગ થવા છતાં મારા પ્રાણ ન ગયા, તો મારા સમાન મોટો પાપી બીજો કોણ 
હશે? ॥૪॥ 
દો૦: સખા રામુ સિય લખનુ જર્હે તહોં મોહિ પહુંચાઉ | 
નાર્હિ ત ચાહત ચલન અબ પ્રાન કહઉં સતિભાઉ ॥।૧૪૯॥ 
હે સખા! શ્રીરામ, જાનકી અને લક્ષ્મણ જ્યાં છે, મને ત્યાં જ પહોંચાડી દો, નહિતર હું ખરા ભાવથી કહું છું કે મારા 
પ્રાણ હવે પ્રયાણ જ કરવા ઇચ્છે છે. ।૧૪૯॥ 
ચૌ૦- પુનિ પુનિ પૂંછત મંત્રિહિ રાઊ | પ્રિયતમ સુઅન સૉંદેસ સુનાઊ ॥ 
કરહિ સખા સોઈ બેગિ ઉપાઊ | રામુ લખનુ સિય નયન દેખાઊ 1૧॥ 


રાજા વારંવાર મન્ત્રીને પૂછે છે - મારા પ્રિયતમ પુત્રોનો સંદેશો સંભળાવો, હે સખા! તમે તુરત જ એવો ઉપાય કરી 
શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાને મારાં નયનોને દેખાડી દો. ॥૧॥ 


સચિવ ધીર ધરિ કહ મૃદુ બાની | મહારાજ તુમ્હ પંડિત ગ્યાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-786 


બીર સુધીર ધુરંધર દેવા | સાધુ સમાજુ સદા તુમ્હ સેવા ।ર॥ 
મન્ત્રી ધીરજ ધરીને કોમળ વાણી બોલ્યા - મહારાજ! આપ પંડિત અને જ્ઞાની છો. આપ શૂરવીર તથા ઉત્તમ 
ૈર્યવાન પુરૂષોમાં શ્રેષ્ઠ છો. આપે સદાય દેવો અને સાધુઓના સમાજનું સેવન કર્યું છે. ॥ર॥ 
જનમ મરન સબ દુખ સુખ ભોગા | હાનિ લાભુ પ્રિય મિલન બિયોગા ॥ 
કાલ કરમ બસ હોર્હિ ગોસાઈ । બરબસ રાતિ દિવસ કી નાઈ ।૩ા 
જન્મ-મરણ, સુખ-દુઃખના ભોગ, નફો-નુકસાન, પ્રિયનો મેળાપ-વિયોગ, આ સઘળું હે સ્વામી! કાળ અને કર્મને 
આધીન રાત અને દિવસની જેમ અવિરત થયા કરે છે. ॥ગા 
સુખ હરષહિં જડ દુખ બિલખાહીં । દોઉ સમ ધીર ધરહિં મન માહીં ॥ 
ધીરજ ધરણહું બિબેકુ બિચારી । છાડિઅ સોચ સકલ હિતકારી ॥૪॥ 
મૂર્ખ લોકો સુખમાં હરખાય છે અને દુઃખમાં રુદન કરે છે, પણ ધીર પુરુષ પોતાના મનમાં બંનેને સમાન સમજે 


ર ક 


છે. હે સર્વેના હિતકારી (રક્ષક)! આપ વિવેક વિચારીને ધીરજ ધરો અને શોકનો પરિત્યાગ કરો. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રથમ બાસુ તમસા ભયઉ દૂસર સુરસરિ તીર 1।| 
નહાઈ રહે જલપાનુ કરિ સિય સમેત દોઉ બીર 1।૧૫૦ા 


શ્રીરામજીનો પહેલો નિવાસ (મુકામ) તમસાના તટ ઉપર થયો, બીજો ગંગા તીરે. સીતાજી સહિત બંને ભાઈ તે 
દિવસે સ્નાન કરીને ફક્ત જળ પીને જ રહ્યા, ॥1૧૫૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-787 


ચૌ૦- કેવટ કીન્ડિ બહુત સેવકાઈ | સો જામિનિ સિંગરોર ગવાંઈ ॥ 
હોત પ્રાત બટ છીરુ મગાવા | જટા મુકુટ નિજ સીસ બનાવા 1।૧॥ 


કેવટે (નિષાદરાજે) ઘણી સેવા કરી. તે રાત્રિ શ્રુંગવેરપુરમાં જ વીતાવી, બીજા દિવસે સવાર થતાં જ વડનું દૂધ 
મંગાવ્યું અને તેનાથી શ્રીરામ-લક્ષ્મણે પોતાના સિરે જટાઓના મુગટ બનાવ્યા, ॥૧॥ 


રામ સખાં તબ નાવ મગાઈ | પ્રિયા ચઢાઇ ચઢે રઘુરાઈ ॥ 
લખન બાન ધનુ ધરે બનાઈ | આપુ ચઢે પ્રભુ આયસુ પાઈ ।ર॥ 


ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીના સખા નિષાદરાજે નાવ મગાવી. પહેલા પ્રિયા સીતાજીને તેની પર ચઢાવી પછી શ્રીરઘુનાથજી 
ચઢચા, પછી લક્ષ્મણજીએ ધનુષ-બાણ સજાવીને રાખ્યાં અને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીની" આજ્ઞા પામી સ્વયં ચઢ્યા. ॥૨॥ 


બિકલ બિલોકે મોહિ રઘુબીરા | બોલે મધુર બચન ધરિ ધીરા ॥ 
તાત પ્રનામુ તાત સન કહેહૂ | બાર બાર પદ પંકજ ગહેહૂ ॥૩ા 


મને વ્યાકુળ જોઈને. શ્રીરઘુવીરજી ધીરજ ધરીને મધુર વચન બોલ્યા - હે તાત! પિતાજીને મારાં પ્રણામ કહેજો અને 
મારા તરફથી વારંવાર એમનાં ચરણકમળ પકડજો, ॥૩॥ 


કરબિ પાયે પરિ બિનય બહોરી | તાત કરિઅ જનિ ચિતા મોરી ॥ 


ક 


બન મગ મંગલ કુસલ હમારે । કૃપા અનુગ્રહ પુન્ય તુમ્હારે ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-788 


પછી પગ પકડીને વિનંતી કરજો કે હે પિતાજી! આપ મારી ચિંતા ન કરો. આપની કૃપા, અનુગ્રહ અને પુણ્યથી 
વનમાં અને માર્ગમાં અમારુ કુશળ-મંગળ થશે. ॥૪॥ 
છંબ- તુમ્હરે અનુગ્રહ તાત કાનન જાત સબ સુખુ પાઈહીં | 
પ્રતિપાલિ આયસુ કુસલ દેખન પાય પુનિ ફિરિ આઈહીં ॥ 
જનની સકલ પરિતોષિ પરિ પરિ પાર્ય કરિ બિનતી ઘની ।| 
તુલસી કરહુ સોઈ જતનુ જેૉહેૅ કુસલી રહહિં કોસલધની ।॥ 
હે પિતાજી! આપના અનુગ્રહથી હું વનમાં જતાં સર્વે પ્રકારનું સુખ પામીશ. આજ્ઞાનું સારી રીતે પાલન કરીને 
ચરણોનાં દર્શન કરવા કુશળપૂર્વક પાછો વળીને આવીશ. બધી માતાઓના પગે પડી-પડીને તેમને દરેક પ્રકારે સંતોષ 
આપીને એમને ઘણી વિનંતી કરીને - તુલસીદાસ કહે છે - તમે એવો પ્રયત્ન કરજો કે જેથી કૌશલપતિ પિતાજી કુશળ 
રહે. 
સો૦- ગુર સન કહબ સંદેસુ બાર બાર પદ પદુમ ગહિ [| 


ન્‌ 


કરબ સોઈ ઉપદેસુ જેહિં ન સોચ હિ અવધપતિ 1।૧૫૧॥ 


ક 


વારંવાર ચરણકમળોને પકડીને ગુરુ વસિષ્ઠજીને મારો સંદેશો કહેજો કે તેઓ એવા જ ઉપદેશો આપે કે જેથી 
અવધપતિ પિતાજી મારો શોક ન કરે. ॥૧૫૧॥ 
ચૌ૦- પુરજન પરિજન સક્લ નિહોરી | તાત સુનાએહુ બિનતી મોરી ॥ 
સોઇ સબ ભાંતિ મોર હિતકારી | જાતેં રહ નરનાહું સુખારી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-789 


હે તાત! બધા પુરવાસીઓ અને કૂટુમ્બીઓને આગ્રહપૂર્વક (અનુરોધ કરીને) મારી વિનંતી સંભળાવજો કે એ જ 
મનુષ્ય મારો બધી રીતે હિતકારી છે કે જેની ચેષ્ટાથી મહારાજ સુખી રહે. ॥૧॥ 


કહબ સંદેસુ ભરત કે આએેં | નીતિ ન તજિઅ રાજપદુ પાર્ખ ॥ 
પાલેહુ પ્રજહે કરમ મન બાની | સેએહુ માતુ સકલ સમ જાની ।ર॥ 


ભરતના આગમને એમને મારો સંદેશો કહેજો કે, રાજાનું પદ પામીને નીતિનો ત્યાગ કરશે નહિ. કર્મ, વચન અને 
મનથી પૃજાનું પાલન કરશે અને સર્વે માતાઓને સમાન જાણીને તેમની સેવા કરશે. ॥૨॥ 


ઓર નિબાહેહુ ભાયપ ભાઈ | કરિ પિતુ માતુ સુજન સેવકાઈ ॥ 
તાત ભાંતિ તેહિ રાખબ રાઊ ॥ સોચ મોર જેહિં કરે ન કાઊ ॥ગા 


અને હે ભાઈ! પિતા, માતા અને સ્વજનોની સેવા કરીને બંધુપણાને અંત સુધી નભાવશો. હે તાત! રાજા (પિતાજી)ને 
એ. જ પ્રકારે રાખજો, જેથી તે કદી (કોઈ પણ રીતે) મારો શોક ન કરે. ॥ગા 


લખન કહે કછુ બચન કઠોરા | બરજિ રામ પુનિ મોહિ નિહોરા ॥ 
બાર બાર નિજ સપથ દેવાઈ | કહબિ ન તાત લખન લરિકાઈ ॥૪॥ 


લક્ષ્મણજીએ કંઈક કઠોર વચન કહ્યાં. પરંતુ શ્રીરામજીએ તેમને બોલતાં રોકીને પછી મને અનુરોધ કર્યો અને વારંવાર 
પોતાનાં સોગંદ દેવડાવ્યાં [અને કહ્યું -] હે તાત! લક્ષ્મણની છોકરમત ત્યાં ન કહેશો. ॥૪॥ 


દો૦- કહિ પ્રનામુ કછુ ક્હન લિય સિય ભઈ સિથિલ સનેહ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-790 


થકિત બચન લોચન સજ્લ પુલક પલ્લવિત દેહ 1[।૧૫૨ર॥ 


પ્રણામ કરી સીતાજી પણ કંઈક કહેવા માંડ્યાં હતાં, પરંતુ સ્નેહવશ તે શિથિલ થઈ ગયાં, તેમની વાણી રુધાઈ ગઈ 
ઉંંઈ કહી ન શક્યાં). નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં અને શરીર રોમાંચથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું; ॥૧૫૨॥ 


ચૌ૦- તેહિ અવસર રઘુબર રુખ પાઈ | કેવટ પારહિ નાવ ચલાઈ ।॥ 
રઘુકુલતિલક ચલે એહિ ભાંતી | દેખઉં ઠાઢ કુલિસ ધરિ છાતી ।॥૧॥ 


એ જ સમયે શ્રીરામચન્દ્રજીનો ઇશારો પામીને કેવટે પાર જવા માટે નાવ ચલાવી દીધી. આ રીતે રઘુવંશતિલક 
શ્રીરામચન્દ્રજી ચાલી નીકળ્યા અને હું છાતી પર વજ મૂકીને ઊભાં ઊભાં જોતો રહ્યો. ॥૧॥ 


પ 


મૈ આપન કિમિ કહો ક્લેસૂ | જિઅત ફિરેઉં લેઇ રામ સંદેસૂ ॥ 
અસ કહિ સચિવ બચન રહિ ગયઊ | હાનિ ગલાનિ સોચ બસ ભયઊ ॥।ર॥ 
હું પોતાના ક્લેશને કેવી રીતે કહું, જે શ્રીરામજીનો આ સંદેશો લઈને જીવતો જ પાછો ફર્યો! આમ કહીને મન્ત્રીની 
વાણી રંધાઈ ગઈ (તે ચૂપ થઈ ગયા) અને તે હાનિની ગ્લાનિ અને શોકને વશ થઈ ગયા. ॥૨॥ 
સૂત બચન સુનતરહિં નરનાહૂ | પરેઉ ધરનિ ઉર દારુન દાહૂ ॥ 
તલફત બિષમ મોહ મન માપા | માજા મનહું મીન કહું બ્યાપા ॥૩ા 
સારથિ સુમન્ત્રનાં વચન સાંભળતાં જ રાજા પૃથ્વી ઢળી પડ્યા. તેમના હૃદયમાં ભયાનક દાહ થવા લાગ્યો. તે 
તરફડવા લાગ્યા, તેમનું મન ભીષણ મોહથી વ્યાકુળ થઈ ગયું, જાણે માછલાં ને માંજો (પહેલા વરસાદના પાણીનું ફેણ) 
વ્યાપી ગયો હોય (પ્રથમ વર્ષાનું જળ લાગી ગયું હોય). ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-791 


કરિ બિલાપ સબ રોવહિં રાની | મહા બિપતિ કિમિ જાઈ બખાની ।॥ 
સુનિ બિલાપ દુખહૂ દુખુ લાગા | ધીરજહૂ કર ધીરજુ ભાગા [।૪॥ 


બધી રાણીઓ વિલાપ કરીને રોઈ રહી છે. તે મહાન વિપત્તિનું વર્ણન કેમ કરી શકાય? તે સમયના વિલાપને 
સાંભળીને દુઃખને પણ દુઃખ લાગ્યું અને ધીરજનું પણ ધીરજ નાસી ગયું! ॥૪॥ 
દો૦; ભયઉ કોલાહલુ અવધ અતિ સુનિ નૃપ રાઉર સોરું | 
બિપુલ બિહગ બન પરેઉ નિસિ માનહું કુલિસ કઠોરું ॥૧૫૩॥ 
રાજાના રાણીવાસમાં [રોવાનો] શોરબકોર સાંભળી સમસ્ત અયોધ્યામાં ઘણો ભારે વિલાપ મચી ગયો! [એમ 
જણાતું હતું કે] જાણે પક્ષીઓના વિશાળ વનમાં રાત્રિના સમયે કઠોર વજ પડ્યું હોય. ॥1૧૫૩॥ 
ચૌ૦- પ્રાન કંઠગત ભયઉ ભુઆલૂ | મનિ બિહીન જનુ બ્યાકુલ બ્યાલૂ ॥ 
ઈન્દ્રી સકલ બિકલ ભઈ ભારી | જનુ સર સરસિજ બનુ બિનુ બારી ॥૧॥ 


રાજાના પ્રાણ કંઠમાં આવી ગયા. જાણે મણિ વિના સર્પ વ્યાકુળ થઈ ગયો હોય. બધી ઇન્દ્રિયો ઘણી જ વ્યાકુળ થઈ 
ગઈ, જાણે વિના જળના તળાવમાં કમળોનું વન કરમાઈ ગયું હોય, ॥૧॥ 
કૌસલ્યા નૃપુ દીખ મલાના | રબિકુલ રબિ અએંથયઉ જિર્યે જાના ॥ 
ઉર ધરિ ધીર રામ મહતારી | બોલી બચન સમય અનુસારી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-792 


કૌશલ્યાજીએ રાજાને ઘણા દુઃખી જોઈને પોતાના હૃદયમાં જાણી લીધું કે હવે સૂર્યકુળનો સૂર્ય અસ્ત થઈ ચાલ્યો! 
ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા કૌશલ્યા હૃદયમાં ધીરજ ધરીને સમયને અનુકૂળ વચન બોલ્યાં -॥૨॥ 


નાથ સમુઝિ મન કરિઅ બિચારૂ । રામ બિયોગ પયોધિ અપારૂ ॥ 
કરનધાર તુમ્હ અવધ જહાજૂ | ચઢેઉ સકલ પ્રિય પથિક સમાજૂ ॥૩ગા 


હે નાથ! આપ મનમાં સમજીને વિચાર કરો કે શ્રીરામચન્દ્રજીનો વિયોગ અપાર સમુદ્ર છે. અયોધ્યા વહાણ છે અને 
આપ એના કર્ણધાર (સુકાની) છો. બધા પ્રિયજનો (કુટુમ્બી અને પ્રજા) જ યાત્રીઓનો સમાજ છે, જે આ વહાણમાં ચઢેલો 
છે; ॥ગા 


ધીરજુ ધરિઅ ત પાઈઅ પારૂ | નાહિં ત બૂડિહિ સબુ પરિવારૂ ॥ 
જોં જિ્યં ધરિઅ બિનય પિય મોરી | રામુ લખનુ સિય મિલહિં બહોરી ॥૪॥ 


આપ ધીરજ ધરશો તો બધા પાર પહોચી જઈશું, નહિતર સમસ્ત પરિવાર ડૂબી જશે. હે પ્રિય સ્વામી! જો મારી 
વિનંતી હૃદયમાં ધારણ કરશો તો શ્રીરામ, લક્ષ્મણ, સીતા ફરી આવીને મળશે. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રિયા બચન મૃદુ સુનત નૃપુ ચિતયઉ આંખિ ઉઘારિ | 
તલફત મીન મલીન જનુ સીચત સીતલ બારિ ॥૧૫૪॥ 


પ્રિય પત્ની કૌશલ્યાનાં કોમળ વચન સાંભળતાં જ રાજાએ આંખો ખોલીને જોયું, જાણે તરફડતી દીન માછલી ઉપર 
કોઈ શીતળ જળ છાંટી રહ્યું હોય. ॥૧૫૪॥ 


ચૌ૦: ધરિ ધીરજુ ઉઠિ બેઠ ભુઆલૂ | કહું સુમંત્ર કરહે રામ કૃપાલૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-793 


કહાં લખનુ કહે રામુ સનેહી | કર્હે પ્રિય પુત્રબધૂ બેદેહી ॥૧॥ 
ધીરજ ધરીને રાજા ઊઠીને બેઠા અને બોલ્યા - સૂમન્ત્ર! કહો, કૃપાળુ શ્રીરામ ક્યાં છે ? લક્ષ્મણ ક્યાં છે? સ્નેહી રામ 
ક્યાં છે? અને મારી પ્રિય પુત્રવધૂ જાનકી ક્યાં છે ? ॥૧॥ 
બિલપત રાઉ બિકલ બહું ભાંતી | ભઈ જુગ સરિસ સિરાતિ ન રાતી ॥ 
તાપસ અંધ સાપ સુધિ આઈ । કૌસલ્યહિ સબ કથા સુનાઈ ।ર॥ 
રાજા વ્યાકુળ થઈને અનેક પ્રકારે વિલાપ કરી રહ્યા છે. તે રાત યુગ સમાન મોટી થઈ ગઈ. વીતતી જ નથી. રાજાને 
આંધળા તપસ્વી (શ્રવણકુમારના પિતા)ના શાપનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તેમણે સર્વ કથા કૌશલ્યાને કહી સંભળાવી. ॥૨॥ 


ભયઉ બિકલ બરનત ઇંતિહાસા | રામ રહિત ધિગ જીવન આસા ।॥ 
ન્ડ 


સો તનુ રાખિ કરબ મૈ કાહા | જેહિં ન પ્રેમ પનુ મોર નિબાહા ॥૩ા 


એ ઈતિહાસનું વર્ણન કરતાં કરતાં રાજા વ્યાકુળ થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે શ્રીરામના વિના જીવવાની આશાને 
ધિક્કાર છે. હું એ શરીરને રાખીને શું કરીશ જેણે મારા પ્રેમનું પ્રણ ન નભાવ્યું ? ॥૩॥ 
હા રઘુનંદન પ્રાન પિરીતે | તુમ્હ બિનુ જિઅત બહુત દિન બીતે ॥ 
હા જાનકી લખન હા રઘુબર | હા પિતુ હિત ચિત ચાતક જલધર ।॥૪॥ 


હે રઘુકુળને આનંદ આપનારા મારા પ્રાણપ્રિય રામ! તમારા વિના જીવતા મને ઘણા દિવસ વીતી ગયા. હે જાનકી, 
લક્ષ્મણ ! હે રઘુવીર! હે પિતાના હિતરૂપી ચાતકનું હિત કરનારા મેઘ (સમાન પુત્ર)! ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-794 


દો૦- રામ રામ કહિ રામ કહિ રામ રામ કહિ રામ | 
તનુ પરિહરિ રઘુબર બિરહે રાઉ ગયઉ સુરધામ 1।૧૫૫॥ 


રામ-રામ કહીને, વળી રામ કહીને, પાછું રામ-રામ કહીને અને વળી રામ કહીને (રામ-રામ રટણ કરતાં) રાજા 
દશરથજી શ્રીરામના વિરહમાં શરીરનો ત્યાગ કરીને સુરલોકમાં સિધાવી ગયા. ॥૧૫૫॥ 


ચૌ૦- જિઅન મરન ફ્લુ દસરથ પાવા | અંડ અનેક અમલ જસુ છાવા ॥ 
જિઅત રામ બિધુ બદનુ નિહારા | રામ બિરહ કરિ મરનુ સૈવારા ॥૧॥ 
જીવન અને મરણનું ફળ તો દશરથજીએ. જ મેળવ્યું, જેમનો નિર્મળ યશ અનેક બ્રહ્માંડોમાં છવાઈ ગયો. હયાતીમાં 


તો શ્રીરામચન્દ્રજીના ચન્દ્ર સમાત્ત મુખને જોયું અને શ્રીરામત્તા વિરહને નિમિત્ત બનાવીને પોતાનું મરણ પણ સુધારી 
લીધું. ॥૧॥ 


સોક બિકલ સબ રોવર્હિ રાની | રૂપુ સીલુ બલુ તેજુ બખાની ॥ 
કરહિં બિલાપ અનેક પ્રકારા | પરરહિં ભૂમિતલ બારહિં બારા ॥।ર॥ 


બધી રાણીઓ શોકને લીધે વ્યાકુળ થઈને રોઈ રહી છે. તેઓ રાજાનું રૂપ, શીલ, બળ અને તેજનાં વખાણ કરી- 
કરીને અનેક પ્રકારે વિલાપ કરી રહી છે અને વારંવાર ધરતી પર ઢળી પડે છે. ॥૨॥ 
બિલપહિ બિકલ દાસ અરુ દાસી | ઘર ઘર રુદનુ કરહિં પુરબાસી ॥ 
અંથયઉ આજુ ભાનુકુલ ભાનૂ | ધરમ અવધિ ગુન રૂપ નિધાનૂ ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-795 


દાસ-દાસીગણ વ્યાકુળ થઈને વિલાપ કરી રહ્યાં છે અને નગરનિવાસી ઘેર ધેર રોઈ રહ્યાં છે. કહે છે કે આજે ધર્મની 
સીમા, ગુણ અને રૂપનાં ભંડાર સૂર્યકુળનો સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો!॥૩॥ 


ગારી સકલ કેકઈહિ દેહી | નયન બિહીન કીન્હ જગ જેહીં ॥ 
એહિ બિધિ બિલપત રૈનિ બિહાની | આએ સકલ મહામુનિ ગ્યાની 1૪॥ 


બધા કેકેયીને ગાળો આપે છે. જેણે સંસાર સમસ્તને નેત્રવિહોણો (આંધળો) કરી દીધો! આ રીતે વિલાપ કરતાં 
કરતાં રાત વીતી ગઈ. પ્રાતઃકાળે સર્વ મોટામોટા જ્ઞાની મુનિઓ આવ્યા. ॥૪॥ 


વશિષ્ઠ ત્ર્કષિ ભરતજીને બોલાવવા દૂત મોકલે છે 
દો૦ તબ બસિષ્ઠ મુનિ સમય સમ કહિ અનેક ઇતિહાસ ।| 
સોક નેવારેઉ સબહિ કર નિજ બિગ્યાન પ્રકાસ 1૧૫૧૬]॥ 
પછી વસિષ્ઠ મુનિએ સમયને અનુકૂળ અનેક ઈતિહાસ કહીને પોતાના વિજ્ઞાનના પ્રકાશથી સર્વેનો શોક દૂર કર્યો. 
॥૧૫૬]॥ 
ચૌ૦- તેલ નૉોંવ ભરિ નૃપ તનુ રાખા | દૂત બોલાઇ બહુરિ અસ ભાષા ॥ 
ધાવહુ બેગિ ભરત પહિં જાહૂ | નૃપ સુધિ કતહું કહહુ જનિ કાહૂ ॥૧| 
વસિષ્ઠજીએ નાવમાં તેલ ભરાવી રાજાના શરીરને તેમાં મુકાવી દીધું. પછી દૂતોને બોલાવી એમને કહ્યું - તમે લોકો 
જલદી દોડીને ભરતની પાસે જાઓ. રાજાના મૃત્યુના સમાચાર ક્યાંય કોઈને કહેશો નહિ. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-796 


એતનેઈ કહેહુ ભરત સન જાઈ | ગુર બોલાઈ પઠયઉ દોઉ ભાઈ ।॥ 
સુનિ મુનિ આયસુ ધાવન ધાએ | ચલે બેગ બર બાજિ લજાએ 1।ર॥ 


જઈને ભરતજીને એટલું જ કહેજો કે બંને ભાઈઓને ગુરુજીએ તેડવા મોકલ્યા છે, મુનિની આજ્ઞા સાંભળી દૂત દોડ્યા. 
તેઓ પોતાના વેગથી ઉત્તમ ઘોડાઓને પણ લજાવતાં ચાલ્યા. ॥૨॥ 
અનરથુ અવધ અરંભેઉ જબ તેં | કુસગુન હોહિં ભરત કહું તબ તેં ॥ 
દેખહિં રાતિ ભયાનક સપના | જાગિ કરહિં કટુ કોટિ ક્લપના ॥ગા 
જ્યારથી અયોધ્યામાં અનર્થ પ્રારંભ થયો, ત્યારથી ભરતજીને અપશુકન થવા લાગ્યાં. તે રાત્રે ભયંકર સ્વપ્ન જોતા 
હતા અને જાગ્યા પછી [તે સ્વપ્નોના કારણે] કરોડો (અનેક) પ્રકારની નરસી-નરસી કલ્પનાઓ કર્યા કરતા હતા. ॥૩॥ 
બિપ્ર જેવૉાંઈ દેહિં દિન દાના | સિવ અભિષેક કરહિં બિધિ નાના ॥ 
માગહિં હૃદર્ય મહેસ મનાઈ | કુસલ માતુ પિતુ પરિજન ભાઈ [।૪॥ 
[અનિષ્ટશાંતિ માટે] તે પ્રતિદિન બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવીને દાન આપતા હતા. અનેક વિધિઓથી રુદ્રાભિષેક કરતા 
હતા. મહાદેવજીને હૃદયમાં મનાવી તેમની પાસે માતા-પિતા, કુટુમ્બી અને ભાઈઓનું કુશળ-ક્ષેમ માગતા હતા. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ બિધિ સોચત ભરત મન ધાવન પહુેંચે આઇ | 
ગુર અનુસાસન શ્રવન સુનિ ચલે ગનેસુ મનાઇ 1।૧૫૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-797 


ભરતજી આ રીતે મનમાં ચિંતા કરી રહ્યા હતા કે દૂત આવી પહોંચ્યા. ગુરુજીની આજ્ઞા કાનોથી સાંભળતાં જ તે 
ગણેશજીને મનાવીને (પ્રાર્થના કરીને) ચાલી નીકળ્યા. ॥૧૫૭॥ 


ચૌ૦- ચલે સમીર બેગ હય હોંકે | નાઘત સરિત સૈલ બન બાૉંકે ॥ 
હૃદર્ય સોચુ બડ કછુ ન સોહાઈ | અસ જાનહિં જિર્યે જાઉં ઉડાઈ ॥૧॥ 


પવન સમાન વેગવાળા ઘોડાને હાંકતાં વિકટ નદી, પર્વતો તથા જંગલોને ઓળંગતાં ચાલ્યા. તેમના હૃદયમાં ઘણો 
શોક હતો, કંઈ ગમતું ન હતું. મનમાં એવું વિચારતા હતા કે ઊડીને પહોંચી જાઉં. ॥૧॥ 


એક નિમેષ બરષ સમ જાઈ | એહિ બિધિ ભરત નગર નિઅરાઈ ॥ 
અસગુન હોહિં નગર પૈેઠારા | રટહિં કુભાંતિ કુંખેત કરારા ।॥ર॥ 


એક એક નિમેષ વર્ષ સમાન વીતી રહ્યો હતો, આમ, ભરતજી નગરની સમીપ પહોંચ્યા. નગરમાં પ્રવેશ કરતી 
વખતે અપશુકન થવા લાગ્યાં. કાગડા ખરાબ જગ્યાએ ડાબી બાજુ બેસીને ખોટી રીતે કાગારોળ કરી રહ્યા છે. ॥૨॥ 


ખર સિઆર બોલહિં પ્રતિકૂલા । સુનિ સુનિ હોઈ ભરત મન સૂલા ॥ 
શ્રીહત સર સરિતા બન બાગા | નગર બિસેષિ ભયાવનુ લાગા ॥૩ગા 


ગધેડા અને શિયાળ વિપરીત બોલી. રહ્યાં છે. આ સાંભળી-સાંભળીને ભરતના મનમાં ઘણી પીડા થઈ રહી છે. 
તળાવ, નદી, વન, બગીચા સર્વે શોભાહીન થઈ રહ્યા છે. નગર ઘણું જ બિહામણું લાગી રહ્યું છે. ॥ગ॥ા 


ખગ મૃગ હય ગય જાહિં ન જોએ | રામ બિયોગ કુરોગ બિગોએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-798 


નગર નારિ નર નિપટ દુખારી | મનહું સબન્ડિ સબ સંપતિ હારી ॥૪॥ 
શ્રીરામજીના વિયોગરૂપી બૂરા રોગથી રિબાયેલાં પશુ-પક્ષી હાથી-ઘોડા [એવા દુઃખી થઈ રહ્યાં છે કે] તેમની સામે 
જોવાતું નથી. નગરનાં સ્ત્રી-પુરુષ અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યાં છે, જાણે બધાંય પોતાની સમસ્ત સંપત્તિ હારી બેઠાં હોય, ॥૪॥ 
દો૦- પુરજન મિલહિં ન કહહિં કછુ ગવંહિં જોહારહિં જાહિં | 
ભરત કુસલ પૂંછિ ન સકહિં ભય બિષાદ મન માહિં ।૧૫૮॥ 


નગરના લોકો મળે છે, પણ કંઈ કહેતા નથી; ચૂપચાપ જુહાર કરીને ચાલ્યા જાય છે. ભરતજી તેમને અને તેઓ પણ 
ભરતજીને કઈ પણ કુશળ પૂછી શકતા નથી, કારણ એમના મનમાં ભય અને વિષાદ છવાઈ રહ્યો છે. (ગવહિ - ચૂપકેથી) 
॥૧૫૮॥ 


શ્રી ભરત-શત્રુઘ્નનું આગમન અને શોક 
ચૌ૦- હાટ બાટ નહિં જાઇ નિહારી | જનુ પુર દહં દિસિ લાગિ દવારી ॥ 
આવત સુત સુનિ કૈક્યનંદિનિ | હરષી રબિકુલ જલરુહ ચંદિનિ ॥૧|॥ 


બજાર અને રસ્તા જોઈ શકાતા નથી, જાણે નગરમાં દસે દિશાઓમાં દાવાનળ લાગ્યો છે! પુત્રને આવતો સાંભળી 
સૂર્યકુળરૂપી કમળને માટે ચાંદનીરૂપી બનેલ કેકેયી [ઘણી] હરખાઈ. ॥૧॥ 


સજિ આરતી મુદિત ઉઠિં ધાઈ । દ્વારેહિં ભેટિ ભવન લેઈ આઈ ।॥ 
ભરત દુખિત પરિવારું નિહારા | માનહું તુહિન બનજ બનુ મારા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-799 


તે આરતી સજાવીને આનંદમાં ભરાઈને ઊઠી અને દોડી, દરવાજે જ મળીને ભરત-શત્રુઘ્નને મહેલમાં લઈ આવી. 
ભરતે સમસ્ત પરિવારને દુઃખી જોયો, જાણે કમળોના વનને હિમ મારી ગયો હોય. ॥૨॥ 


કેકેઈ હરષિત એહિ ભાંતી | મનહું મુદિત દવ લાઇ કિરાતી ॥ 
સુતહિ સસોચ દેખિ મનુ મારે । પૂંછતિ નેહર કુસલ હમારે ॥૩ા 


એક કેકેયી જ એ રીતે હર્ષિત જણાય છે જાણે ભીલડી જંગલમાં આગ લગાડી આનંદિત થઈ રહી હોય, પુત્રને 
વિચારવશ અને શોકયુક્ત (ધણો ઉદાસ) જોઈને તે પૂછવા લાગી - અમારા પિયરમાં તો કુશળ છે ને? ॥૩॥ 


સકલ કુસલ કહિ ભરત સુનાઈ | પૂંછી નિજ કુલ કુસલ ભલાઈ ।॥ 
કહુ કરહે તાત કહો સબ માતા | કહે સિય રામ લખન પ્રિય ભ્રાતા ।૪॥ 


ભરતજીએ સર્વે કુશળતા કહી સંભળાવી, પછી પોતાના કુળનાં કુશળ-ક્ષેમ પૂછયા. [ભરતજીએ કહ્યું -] કહો, પિતાજી 
ક્યાં છે? મારી સર્વે માતાઓ ક્યાં છે ? સીતાજી અને મારા પ્રિય ભાઈ રામ-લક્ષ્મણ ક્યાં છે ? ॥૪॥ 


દો૦ સુનિ સુત બચન સનેહમય કપટ નીર ભરિ નેન | 
ભરત શ્રવન મન સૂલ સમ પાપિનિ બોલી બેન 1।૧૫૯॥ 


પુત્રના ર્નેહડમય વચન સાંભળીને નેત્રોમાં કપટનું જળ ભરીને પાપિણી કેકેયી, ભરતના કાનોમાં અને મનમાં શૂળ 
સમાન ભાંકાનારાં વચન બોલી - ॥૧૫૯॥ 


ચૌ૦- તાત બાત મૈ સકલ સવારી | ભૈ મંથરા સહાય બિચારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-800 


કછુક કાજ બિધિ બીચ બિગારેઉ | ભૂપતિ સુરપતિ પુર પગુ ધારેઉ ॥૧| 


હે તાત! મેં આખી વાત બનાવી (સુધારી) લીધી હતી. બિચારી મંથરા સહાયક થઈ. પરંતુ વિધાતાએ વચ્ચે થોડુંક 
કાર્ય બગાડી નાખ્યું, તે એ કે રાજા દેવલોકમાં પધારી ગયા. ॥૧॥ 


સુનત ભરતુ ભએ. બિબસ બિષાદા | જનુ સહમેઉ કરિ કેહરિ નાદા ॥ 
તાત તાત હા તાત પુકારી | પરે ભૂમિતલ બ્યાકુૂલ ભારી ।ર॥ 
ભરત આ સાંભળતાં જ વિષાદને લીધે વિવશ (બેહાલ) થઈ ગયા, જાણે સિંહની ગર્જના સાંભળીને હાથી ગભરાઈ 
ગયો હોય. એ ' હાય પિતાજી! હા પિતાજી! હા પિતાજી] આપ અમને છોડીને ક્યાં ચાલ્યા ગયા - એમ પોકારતાં પોકારતાં 
વ્યાકુળ થઈને જમીન પર ઢળી પડ્યા. ॥૨॥ 
ચલત ન દેખન પાયઉં તોહી | તાત ન રામહિ સૌપેહુ મોહી ॥ 
બહુરિ ધીર ધરિ ઉઠે સંભારી | કહુ પિતુ મરન હેતુ મહતારી ॥૩ા 
[અને વિલાપ કરવા લાગ્યા કે] હે તાત! હું આપને શરીર ત્યજવાના સમયે જોઈ પણ ન શક્યો, [હાય!] આપ મને 


શ્રીરામજીને સાંપી પણ ન ગયા! પછી ધીરજ ધરીને તે સંભાળીને ઊઠ્યા અને બોલ્યા - માતા! પિતાના મરવાનું કારણ 
તો બતાવો. ॥૩॥ 


સુનિ સુત બચન કહતિ કેકેઈ । મરમુ પાંછિ જનુ માહુંર દેઈ ॥ 
આદિહું તે સબ આપનિ કરની | કુટિલ કઠોર મુદિત મન બરની 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-801 


પુત્રનું વચન સાંભળીને કૈકેયી કહેવા લાગી, જાણે મર્મસ્થાનને ચાકુથી ચીરીને એમાં ઝેર ભરી રહી હોય. કુટિલ 
અને કઠોર કૈકેયીએ પોતાની સઘળી કરણી આદિથી અંત સુધીની, પ્રસન્‍ન મને સંભળાવી દીધી. ॥૪॥ 
દો૦: ભરતહિ બિસરેઉ પિતુ મરન સુનત રામ બન ગૌનુ | 
હેતુ અપનપઉ જાનિ જિય થકિત રહે ધરિ મૌનુ 1૧૧૦1 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું વનગમન સાંભળીને ભરતજી પિતાનું મરણ ભૂલી ગયા અને દદયમાં આ આખાય અનર્થનું કારણ 
પોતાને જ જાણીને તેઓ મૌન ધરીને સ્તબ્ધ થઈ ગયા (અર્થાત્‌ તેમની વાણી બંધ થઈ ગઈ અને સુન્ન પડી ગયા). 
॥૧૬૦॥ 


ગુ 


ચૌ૦- બિકલ બિલોકિ સુતહિ સમુઝાવતિ | મનહું જરે પર લોનુ લગાવતિ ॥ 
તાત રાઉ નહિં સોચે જોગૂ | બિઢઇ સુકૃત જસુ કીન્હેઉ ભોગૂ ॥૧॥ 
પુત્રને વ્યાકુળ જોઈને કેકેયી સમજાવવા લાગી, જાણે દાઝ્યા પર મીઠું ભભરાવી રહી હોય! [તે બોલી -] હે તાત! 
રાજા શોક કરવા યોગ્ય નથી. તેમણે પુણ્ય અને યશ કમાઈને તેનો પર્યાપ્ત ભોગ કર્યો. ॥૧॥, (બિઢઈ - કમાવું અથવા 
વધારવું) 
જીવત સકલ જનમ ફ્લ પાએ । અંત અમરપતિ સદન સિધાએ ॥ 
અસ અનુમાનિ સોચ પરિહરહૂ | સહિત સમાજ રાજ પુર કરહૂ ॥ર૨॥ 
જીવનકાળમાં જ એમણે જન્મ લેવાનાં સંપૂર્ણ ફળો પામી લીધાં અને અંતમાં તેઓ ઇન્દ્રલોકમાં ચાલ્યા ગયા. આમ 
વિચારી શોક છોડી દો અને સમાજસહિત નગરનું રાજ્ય કરો. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-802 


સુનિ સુઠિ સહમેઉ રાજકુમારૂ | પાકે છત જનુ લાગ અંગારૂ ॥ 
ધીરજ ધરિ ભરિ લેહિં ઉસાસા | પાપિનિ સબહિ ભાંતિ કુલ નાસા ॥ગા 
રાજકુમાર ભરતજી આ સાંભળીને બહુ જ ડરી ગયા, જાણે પાકેલા ઘાને અંગારો સ્પર્શી ગયો હોય. તેમણે ધીરજ 
ધરીને લાંબો નિસાસો નાખી કહ્યું - પાપિણી ! તે બધી રીતે કુળનો નાશ કરી દીધો. ॥૩॥ 


ય 


જો પૈ કુરુચિ રહી અતિ તોહી | જનમત કાહે ન મારે મોહી ॥ 
પેડ કાટિ તૈ પાલઉ સીંચા | મીન જિઅન નિતિ બારિ ઉલીચા ।॥૪॥ 
હાય! જો તારી આવી જ અત્યંત દુર્ભાવના હતી, તો તેં જન્મતાંની સાથે મને મારી કેમ ન નાખ્યો? તેં ઝાડ કાપીને 
પાંદડાંને સીંચ્યાં છે અને માછલાંને જીવવા માટેનું પાણી ઉલેચી નાખ્યું! (અર્થાત્‌ મારુ હિત કરવા ખાતર ઊલટું તે મારુ 
અહિત કરી નાખ્યું) ॥૪॥ 
દો૦- હંસબંસુ દસરથુ જનકુ રામ લખન સે ભાઇ 
જનની તૂં જનની ભઈ બિધિ સન કછુ ન બસાઇ 1।૧૧૬૧॥ 


મને સૂર્યવંશ જેવો વંશ, દશરથજી જેવા પિતા અને રામ-લક્ષ્મણ જેવા ભાઈ મળ્યા. પણ હે જનની! મને જન્મ 
આપનારી માતા તું થઈ! [શું કરી શકાય!] વિધાતા ઉપર કંઈ પણ વશ નથી ચાલતો. ॥૧૬૧॥ 


ક 


ચૌ૦- જબ તે કુમતિ કુમત જિર્યં ઠયઊ | ખંડ ખંડ હોઈ હૃદઉ ન ગયઊ. ॥ 
બર માગત મન ભઈ નહિં પીરા | ગરિ ન જીહ મુહં પરેઉ ન કીરા ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-803 


અરે કુમતિ! જ્યારે તેં હૃદયમાં આ બૂરો વિચાર નિરધાયોં, એ જ સમયે તારા હૃદયના ટુકડેટુકડા [કેમ] ન થઈ ગયા? 
વરદાન માગતી વખતે તારા મનમાં કંઈ પણ પીડા ન થઈ? તારી જીભ ઓગળી ન ગઈ? તારા મુખમાં કીડા ન પડી 
ગયા? ॥૧॥ 


ભૂર્પ પ્રતીતિ તોરિ કિમિ કીન્ડી | મરન કાલ બિધિ મતિ હરિ લીન્હી ॥ 
બિધિહું ન નારિ હૃદય ગતિ જાની | સકલ કપટ અઘ અવગુન ખાની ।ર॥ 


રાજાએ તારો વિશ્વાસ કેવી રીતે કરી લીધો? [જણાય છે કે] વિધાતાએ મરણ વેળાએ એમની બુદ્ધિ હરી લીધી હતી. 
સ્રીઓના હૃદયની ગતિ (ચાલ) વિધાતા પણ ન જાણી શક્યો! તું સંપૂર્ણ કપટ, પાપ અને અવગુણોની ખાણ છે. ॥૨॥ 


સરલ સુસીલ ધરમ રત રાઊ | સો કિમિ જાને તીય સુભાઊ ॥ 
અસ કો જીવ જંતુ જગ માહીં | જેહિ રઘુનાથ પ્રાનપ્રિય નાહીં ॥ગા 


વળી, રાજા તો સીધા (સરળ), સુશીલ અને ધર્મપરાયણ હતા. તેઓ ભલા, સ્ત્રી સ્વભાવને કેમ ઓળખે? અરે! 
જગતના જીવજંતુઓમાં એવા કોણ છે જેને શ્રીરઘુનાથજી પ્રાણોની જેમ પ્રિય નથી? ॥૩॥ 


ભે અતિ અહિત રમું તેઉ તોહી | કો તૂ અહસિ સત્ય કહુ મોહી ॥ 
જો હસિ સો હસિ મુહેં મસિ લાઈ | આંખિ ઓટ ઉઠિ બેઠહિ જાઈ ।૪॥ 


તે શ્રીરામજી પણ તને અહિત થઈ ગયા (વેરી લાગ્યા)! તું કોણ છે ? મને સાચેસાચ કહે! તું જે હોય તે, હવે મોં પર 
શાહી ચોપડીને (મોં કાળું કરીને) ઊભી થઈ મારી આંખોથી આડે જઈ બેસ. ॥૪॥ 


દો૦- રામ બિરોધી હૃદય તેં પ્રગટ કીન્હ બિધિ મોહિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-804 


મો સમાન કો પાતકી બાદિ કહઉં કછુ તોહિ 1।૧૬૨॥ 
વિધાતાએ મને શ્રીરામજીથી વિરોધ કરનાર (તારા) હૃદયથી ઉત્પન્ન કર્યો [અથવા વિધાતાએ મને રામનો હૃદયથી 
વિરોધી જાહેર કરી દીધો]! મારા જેવો પાપી બીજો કોણ છે? હું વ્યર્થ જ તને કંઈ કહું છું. ।૧૬૨॥ 
ચૌ૦- સુનિ સત્રુઘુન માતુ કુટિલાઈ । જરરહિં ગાત રિસ કછુ ન બસાઈ ॥ 
તેહિ અવસર ડકૂબરી તર્હે આઈ | બસન બિભૂષન બિબિધ બનાઈ ।॥૧|॥ 
માતાની કુટિલતા સાંભળીને શત્રુઘ્નજીના સવે અંગ ક્રોધથી બળી રહ્યાં છે, પણ કંઈ વશ ચાલતો નથી. તે જ વખતે 
જાતજાતનાં કપડાં અને ઘરેણાંથી સુસજ્જ કુબડી (મંથરા) ત્યાં આવી. ॥૧॥ 
લખિ રિસ ભરેઉ લખન લઘુ ભાઈ | બરત અનલ ઘૃત આહુતિ પાઈ ॥ 
હુંમગિ લાત તકિ કૂબર મારા | પરિ મુહ ભર મહિ કરત પુકારા ॥ર॥ 


તેને [સજેલી] જોઈને લક્ષ્મણના નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજી ક્રોધે ભરાઈ ગયા, જાણે બળતા અગ્નિને ઘીની આહુતિ પ્રાપ્ત 
થઈ ગઈ હોય, તેમણે જોરથી તેની ખૂંધ પર લાત જમાવી દીધી. તે ચીસ પાડતી મોઢાના જોરે જમીન પર ઢળી પડી. ॥૨॥ 


ફકૂબર ટૂટેઉ ફૂટ કપારૂ | દલિત દસન મુખ રુધિર પ્રચારૂ ॥ 
આહ દઇઅ મૈ કાહ નસાવા | કરત નિક ફ્લુ અનઈસ પાવા ।૩ા॥ 


તેનું ફૂબડ (ખૂંધ) તૂટી પડી, કપાળ ફૂટી ગયું, દાંત તૂટી ગયા અને મુખમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું. [તે કણસતાં બોલી 
-] હાય દેવ! મેં શું બગાડ્યું? જે ભલું કરવા છતાંય બૂરુ ફળ મળ્યું! ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-805 


સુનિ રિપુહન લખિ નખ સિખ ખોટી | લગે ઘસીટન ધરિ ધરિ ઝોંટી ॥ 


ભરત દયાનિધિ દીન્ડિ છડાઈ | કૌસલ્યા પહિં ગે દોઉ ભાઈ [।૪॥ 


સ ક ક 


તેની આ વાત સાંભળીને અને તેને નખથી શિખા સુધી દુષ્ટ જાણીને શત્રુનજી ચોટલો પકડી-પકડીને તેને ઢસડવા 
લાગ્યા. પછી દયાનિધિ ભરતજીએ તેને છોડાવી દીધી અને બંને ભાઈ [તુરત જ] કૌશલ્યાજી પાસે ગયા. ॥૪॥ 


ભરત-કૌસલ્યા સંવાદ અને દશરથજીનો અંતિમ સંસ્કાર 
દો૦ મલિન બસન બિબરન બિક્લ કસ સરીર દુખ ભાર [| 
કનક કલપ બર બેલિ બન માનહું હની તુસાર 1।૧૬૩ા॥ 
કૌશલ્યાજીએ મેલાં વસ્ત્રો પહેર્યા છે, ચહેરાનો રંગ બદલાયેલો છે, વ્યાકુળ થઈ રહ્યાં છે, દુઃખના ભારથી શરીર 
સુકાઈ ગયું છે, એવાં દેખાઈ રહ્યાં છે, જાણે સોનાની સુંદર કલ્પલતાને વનમાં હિમ મારી ગયો હોય. ॥૧૬૩॥ 
ચૌ૦- ભરતહિ દેખિ માતુ ઉઠિ ધાઈ | મુરુછિત અવનિ પરી ઝઈ આઈ ।॥ 
દેખત ભરતુ બિક્લ ભએ ભારી | પરે ચરન તન દસા બિસારી ॥૧॥ 


ભરતને જોતાં જ માતા કૌશલ્યાજી ઊઠીને દોડ્યાં. પણ ચક્કર આવી જવાથી મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યાં. 
આ જોતાં જ ભરતજી ઘણા વ્યાકુળ થઈ ગયા અને શરીરનું ભાન ભૂલીને ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. ॥૧॥ 
માતુ તાત કહં દેહિ દેખાઈ | કરહે સિય રામુ લખનુ દોઉ ભાઈ ॥ 
કેકઇ ક્ત જનમી જગ માઝા | જોં જનમિ ત ભઈ કાહે ન બાંઝા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-806 


[પછી બોલ્યા -] માતા! પિતાજી ક્યાં છે ? તેમને દેખાડો. સીતાજી તથા બંને ભાઈ રામ-લક્ષ્મણ ક્યાં છે? [તેમને 
દેખાડો.] કેકેયી જગતમાં કેમ જન્મી ? અને જો જન્મી તો પછી વાંઝણી કેમ ન થઈ? ॥૨॥ 


કુલ કલંકુ જેહિં જનમેઉ મોહી | અપજસ ભાજન પ્રિયજન દ્રોહી ॥ 
કો. તિભુવન મોહિ સરિસ અભાગી | ગતિ અસિ તોરિ માતુ જોંહે લાગી ॥ગા 


જેણે કુળના કલંક, અપયશને પાત્ર અને પ્રિયજનોનો દ્રોહી મારા જેવો પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો. ત્રણેય લોકોમાં મારા જેવો 
અભાગિયો કોણ છે? જેના કારણે હે માતા! આપની આ દશા થઈ! ॥૩॥ 


પિતુ સુરપુર બન રઘુબર કેતૂ | મૈ કેવલ સબ અનરથ હેતૂ ॥ 
ધિગ મોહિ ભયઉં બેનું બન આગી । દુસહ દાહ દુખ દૂષન ભાગી ।॥૪॥ 


પિતાજી સ્વર્ગમાં છે અને રઘુકુળ શ્રેષ્ઠ શ્રીરામજી વનમાં છે. કેતુના જેવો કેવળ હું જ આ સર્વે અનથોનું કારણ છું. 
મને ધિક્કાર છે! હું વાંસના વનમાં અગ્નિરૂપ ઉત્પન્ન થયો અને કઠિન દાહ, દુઃખ અને દોષોનો ભાગી બન્યો. ॥૪॥ 


દો૦- માતુ ભરત કે બચન મૃદુ સુનિ પુનિ ઉઠી સૌેભારિ | 
લિએ ઉઠાઇ લગાઈ ઉર્‌ લોચન મોચતિ બારિ ॥૧૧૪॥ 


ભરતજીનાં કોમળ વચન સાંભળીને માતા કૌશલ્યાજી સંભાળીને ઊઠ્યાં. તેમણે ભરતને ઊભા કરી છાતી સરસા 
ચાંપ્યા અને નેત્રોમાંથી અશ્રુ વહેવડાવા લાગ્યાં. ॥૧૬૪॥ 


ચૌ૦- સરલ સુભાય માર્ય હિર્યીં લાએ । અતિ હિત મનહું રામ ફિરિ આએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-807 


ભેંટેઉ બહુરિ લખન લઘુ ભાઈ | સોકુ સનેહુ ન હૃદર્ય સમાઈ ।૧॥ 
સરળ સ્વભાવવાળી માતાએ. ઘણા પ્રેમથી ભરતજીને છાતી સરસા ચાંપી દીધા, જાણે શ્રીરામજી જ પાછા વળીને 
આવી ગયા હોય. પછી લક્ષ્મણજીના નાના ભાઈ શત્રુઘ્નને હૃદયે ચાંપ્યા. શોક અને સ્નેહ હૃદયમાં સમાતો નથી. ॥૧॥ 
દેખિ સુભાઉ કહત સબુ કોઈ | રામ માતુ અસ કાહે ન હોઈ ।॥ 
માતા ભરતુ ગોદ બેઠારે | આંસુ પાૉંછિ મૃદુ બચન ઉચારે ॥ર॥ 
કૌશલ્યાજીનો સ્વભાવ જોઈને હર કોઈ કહી રહ્યા છે - શ્રીરામની માતાનો આવો સ્વભાવ ક્રેમ ન હોય! માતાએ 
ભરતજીને ખોળામાં બેસાડી દીધા અને એમનાં આંસુ લૂછીને કોમળ વચન બોલ્યાં- ॥ર॥ 
અજહું બચ્છ બલિ ધીરજ ધરહૂ | કુસમઉ સમુઝિ સોક પરિહરહૂ ॥ 
જનિ માનહું હિર્ય હાનિ ગલાની | કાલ કરમ ગતિ અઘટિત જાની ॥ગા 
હે વત્સ! હું ઓવારણા લઉં છું. અત્યારે તમેય ધીરજ ધરો. બૂરો સમય જાણીને શોકનો ત્યાગ કરી દો. કાળ અને 
કર્મની ગતિ અટલ જાણીને હૃદયમાં હાનિ અને ગ્લાનિને ન વિચારો. ॥૩॥ 
કાહુહિ દોસુ દેહું જનિ તાતા | ભા મોહિ સબ બિધિ બામ બિધાતા ॥ 
જો એતેહું દુખ મોહિ જિઆવા | અજહું કો જાનઈ કા તેહિ ભાવા ।૪॥ 


હે તાત! કોઈને દોષ ન આપો. વિધાતા મારાથી સર્વે પ્રકારે વિપરીત થઈ ગયો છે, જે આટલું દુઃખ હોવા છતાં મને 
જીવાડી રહ્યો છે. હજી પણ કોણ જાણે છે કે એને શું ગમી રહ્યુ છે ? ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-808 


દો૦; પિતુ આયસ ભૂષન બસન તાત તજે રઘુબીર | 
બિસમઉ હરષુ ન હૃદર્યેં કછુ પહિરે બલકલ ચીર 1।૧૧૬૫॥ 
હે તાત! પિતાની આજ્ઞાથી શ્રીરામે આભૂષણ-વસ્ત્ર ત્યજી દીધાં અને વલ્કલ વસ્ત્ર પહેરી લીધાં. તેમના હૃદયમાં ન 
કોઈ વિષાદ હતો કે ન હર્ષ! ॥૧૬૫॥ 
ચૌ૦- મુખ પ્રસન્ન મન રંગ ન રોષૂ | સબ કર સબ બિધિ કરિ પરિતોષૂ ॥ 
ચલે બિપિન સુનિ સિય સંગ લાગી | રહઇ ન રામ ચરન અનુરાગી ॥૧॥ 
તેમનું મુખ પ્રસન્ન હતું; મનમાં ન હતી આસક્તિ, ન રોષ (હષ). સર્વેને દરેક રીતે સંતોષ કરાવીને તેઓ વનમાં 
ચાલ્યા. આ સાંભળીને સીતા પણ એમની સાથે થઈ ગયાં. શ્રીરામના ચરણોનાં અનુરાગિણી તે કોઈ રીતે ન રોકાયા, 
॥૧॥ 


સુનતહિં લખનુ ચલે ઉઠિ સાથા | રહહિં ન જતન કિએ રઘુનાથા ॥ 
તબ રઘુપતિ સબહી સિરુ નાઈ | ચલે સંગ સિય અરુ લઘુ ભાઈ ।ર॥ 


સાંભળતાં જ લક્ષ્મણ પણ ઊઠીને સાથે જ ચાલ્યા. શ્રીરામે તેમને રોકાવાનો ઘણો યત્ન કર્યો, પણ તેઓ ન રહ્યા. 
પછી શ્રીરામ દરેકને શીશ નમાવી, સીતા અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણને સાથે લઈને ચાલી નીકળ્યા. ।૨॥ 
રામુ લખનુ સિય બનહિ સિધાએ | ગઇઉં ન સંગ ન પ્રાન પઠાએ ॥ 
યહુ સબુ ભા ઈન્હ આંખિન્ડ આગે | તઉ ન તજા તનુ જીવ અભાગેં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-809 


શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં ચાલ્યાં ગયાં. હું ન તો સાથે જ ગઈ અને ન મેં પોતાના પ્રાણ પણ એમની સાથે 
મોકલ્યા. આ સઘળું આ જ આંખો સામે થયું. તો પણ અભાગિયા જીવે શરીર ન છોડ્યું. ॥૩॥ 


મોહિ ન લાજ નિજ નેહુ નિહારી | રામ સરિસ સુત મૈં મહતારી ॥ 
જિએ મરે ભલ ભૂપતિ જાના | મોર હૃદય સત ડકુલિસ સમાના ।૪॥ 


ક ન ક. જત ક્‌ જ જિ નિ સ ક ક ર. 
પોતાના સ્નેહની સામે જોઈને મને લાજ પણ નથી આવતી. રામ જેવા પુત્રની હું માતા! જીવવું અને મરવું તો રાજાએ 
ખરુ જાણ્યું, મારુ હદય તો સેકડો વજોની સમાન કઠોર છે. ॥૪॥ 


દો૦- કૌસલ્યા કે બચન સુનિ ભરત સહિત રનિવાસુ | 
બ્યાકુલ બિલપત રાજગૃહ માનહું સોક નિવાસુ ॥૧૬૬] 


કૌશલ્યાજીનાં વચનો સાંભળીને ભરતસહિત આખો રાણીવાસ વ્યાકુળ થઈને વિલાપ કરવા લાગ્યો, રાજમહેલ જાણે 
શોકનું નિવાસ બની ગયો. ॥૧૬૬॥ 


ચૌ૦- બિલપહિં બિકલ ભરત દોઉ ભાઈ । કૌસલ્યા લિએ હૃદર્યીં લગાઈ ॥ 
ભાંતિ અનેક ભરતુ સમુઝાએ | કહિ બિબેકમય બચન સુનાએ 1।૧|॥ 


ભરત, શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ વ્યાકુળ થઈને વિલાપ કરવા લાગ્યા. પછી કૌશલ્યાજીએ તેમને હૃદયે ચાંપ્યા. અનેક પ્રકારે 
ભરતજીને સમજાવ્યા અને ઘણી જ વિવેકપૂર્ણ વાતો તેમને કહી સંભળાવી. ॥૧॥ 


ભરતું માતુ સકલ સમુઝાઈ | કહિ પુરાન શ્રુતિ કથા સુહાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-810 


છલ બિહીન સુચિ સરલ સુબાની | બોલે ભરત જોરિ જુગ પાની [।ર૨॥ 


ભરતજીએ પણ સર્વે માતાઓને પુરાણ અને વેદોની સુંદર કથાઓ કહીને સમજાવી. બંને હાથ જોડીને ભરતજી 
છળરહિત, પવિત્ર અને સીધી સુંદર વાણી બોલ્યા - ॥૨॥ 


જે અઘ માતુ પિતા સુત મારે | ગાઈ ગોઠ મહિસુર પુર જારે ॥ 
જે અઘ તિય બાલક બધ કીન્હે | મીત મહીપતિ માહુર દીન્હે ॥૩ગ॥ 


જે પાપ માતા-પિતા અને પુત્રને મારવાથી થાય છે અને જે ગૌશાળા અને બ્રાહ્મણોનાં નગર બાળવાથી થાય છે; જે 
પાપ સ્રી અને બાળકની હત્યા કરવાથી થાય છે અને જે મિત્ર અને રાજાને ઝેર આપવાથી થાય છે - ॥ગા 


જે પાતક ઉપપાતક અહહીં । કરમ બચન મન ભવ કબિ કહહીં ॥ 
તે પાતક મોહિ હોહું બિધાતા | જો યહુ હોઈ મોર મત માતા ।૪॥ 


કર્મ, વચન અને મનથી થનારાં જેટલાં પાતક અને ઉપપાતક (નાનાં-મોટાં પાપ) જેને કવિ લોકો કહે છે; તે સઘળાં 
પાપ હે વિધાતા! જો આ કામમાં મારો મત હોય તો, હે માતા! મને લાગે. ॥૪॥ 


દો૦ જે પરિહરિ હરિ હર ચરન ભજહિં ભૂતગન ઘોર 1।| 
તેહિ કઇં ગતિ મોહિ દેઉ બિધિ જોં જનની મત મોર 1।૧૧૭॥ 


હે માતા! જો આમાં મારો મત હોય તો જે લોકો શ્રીહરિ અને શ્રીશંકરજીના ચરણોને છોડીને ભયાનક ભૂત-પ્રેતોને 
કિ 


ભજે છે, વિધાતા મને એમની ગતિ આપે. ॥૧૬૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-811 


ચૌ૦- બેચહિં બેદુ ધરમુ દુહિ લેહી | પિસુન પરાય પાપ કહિ દેહી ॥ 
કપટી કુટિલ ક્લહપ્રિય ક્રોધી । બેદ બિદૂષક બિસ્વ બિરોધી ।॥૧|॥ 


જે લોકો વેદોને વેચે છે, ધર્મને નામે છેતરે છે, ચાડિયા છે, અન્યનાં પાપોને કહી દે છે; જે કપટી, કુટિલ, ક્લેશપ્રિય 


અને ક્રોધી છે તથા જે વેદોની નિંદા કરનારા અને વિશ્વભરના વિરોધી છે; ॥૧॥ 


લોભી લંપટ લોલુપચારા । જે તાકહિં પરધનુ પરદારા ॥ 
ન્ડ 


પાવો મૈ તિન્ડ કે ગતિ ઘોરા | જોં જનની યહુ સંમત મોરા ॥ર૨॥ 


ન 


જે લોભી, લંપટ અને લાલચીઓનું આચરણ કરનારા છે; જે પારકા ધન અને પારકી સ્ત્રીની ઇચ્છા રાખે છે; હે 
જનની! એમની ભયાનક ગતિને જો આ કાર્યમાં મારી સંમતિ હોય તો હું પામું. ॥૨॥ 


જે નહિં સાધુસંગ અનુરાગે | પરમારથ પથ બિમુખ અભાગે ।॥ 
જે ન ભજહિં હરિ નર તનુ પાઈ | જિન્હહિ ન હરિ હર સુજ્સુ સોહાઈ ॥ગા 
જેમને સત્સંગમાં પ્રેમ નથી; જે અભાગિયા પરમાર્થના માર્ગથી વિમુખ છે, જે મનુષ્ય શરીર પામીને શ્રીહરિનું ભજન 
નથી કરતા; જેમને હરિ-હર(ભગવાન વિષ્ણુ અને શંકરજી)નો સુયશ નથી ગમતો; ॥૩ા 
તજિ શ્રુતિપંથુ બામ પથ ચલહીં | બંચક બિરચિ બેષ જગુ છલહીં ॥ 
તિન્હ કે ગતિ મોહિ સંકર દેઊ | જનની જોં યહુ જાનો ભેઊ 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-812 


જે વેદમાર્ગને છોડીને વામ (વેદપ્રતિકૂળ) માર્ગે ચાલે છે; જે ઠગ છે અને વેશ બનાવી જગતને ઠગે છે; એ લોકોની 
ગતિ હે માતા! જો હું આ ભેદને જાણતો હોઉં તો શંકરજી મને આપે. ॥૪॥ 
દો૦: માતુ ભરત કે બચન સુનિ સાંચે સરલ સુભાર્ય | 
ક્હતિ રામ પ્રિય તાત તુમ્હ સદા બચન મન કાર્ય 1।॥૧૧૮॥ 
માતા કૌશલ્યાજી ભરતજીનાં સ્વાભાવિક જ સાચાં અને સરળ વચનોને સાંભળીને કહેવા લાગ્યાં - હે તાત! તમે 
તો મન, વચન અને શરીરથી સદાય શ્રીરામજીના પ્રિય છો. ॥૧૧૬૮॥ 
ચૌ૦- રામ પ્રાનહુ તેં પ્રાન તુમ્હારે 1 તુમ્હ રઘુપતિહિ પ્રાનહુ તેં પ્યારે ॥ 
બિધુ બિષ ચવે સરવે હિમુ આગી | હોઈ બારિચર બારિ બિરાગી ॥૧॥ 
શ્રીરામજી તમને પ્રાણોથીય ચઢિયાતા પ્રાણ (પ્રિય) છે અને તમે પણ શ્રીરઘુનાથને પ્રાણોથીય અધિક પ્રિય છો. 
ચન્દ્રમા ભલેને વિષ પ્રસરાવવા લાગે અને હિમ આગ વરસાવવા માંડે; જળચર જીવો જળથી વિરક્ત થઈ જાય, ॥૧॥ 
ભએં ગ્યાનુ બરુ મિટે ન મોહૂ | તુમ્હ રામહિ પ્રતિકૂલ ન હોહૂ ॥ 
મત તુમ્હાર યહુ જો જગ કહહીં | સો સપનેહું સુખ સુગતિ ન લહહીં ॥ર॥ 
અને જ્ઞાન થઈ જવા છતાં પણ મોહ ન મટે; પરંતુ તમે શ્રીરામને પ્રતિકૂળ ક્યારેય નહીં થઈ શકો. જગતમાં જે કોઈ 
આ કાર્યમાં તમારી સંમતિ છે એવું કહે છે, તે સ્વપ્નમાં પણ સુખ અને શુભ ગતિ નહિ પામે. ॥૨॥ 


અસ કહિ માતુ ભરતુ હિએં લાએ | થન પય સ્ર્રવહિં નયન જલ છાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-813 


કરત બિલાપ બહુત એહિ ભાંતી | બેઠેહિં બીતિ ગઈ સબ રાતી ।॥૩ા 
આમ કહીને માતા કૌશલ્યાએ ભરતજીને હૃદયે ચાંપી દીધા. તેમનાં સ્તનોમાંથી દૂધ વહેવા લાગ્યું અને નેત્રોમાં 
પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ છવાઈ ગયું. આ રીતે ઘણો વિલાપ કરતાં કરતાં આખી રાત્રિ બેઠાં-બેઠાં વીતી ગઈ. ॥૩॥ 
બામદેઉ બસિષ્ઠ તબ આએ । સચિવ મહાજન સકલ બોલાએ ।॥ 
મુનિ બહુ ભાંતિ ભરત ઉપદેસે | કહિ પરમારથ બચન સુદેસે ॥૪॥ 


પ 


પછી વામદેવજી અને વસિષ્ઠજી આવ્યા. તેમણે સવે મંત્રીઓ અને મહાજનોને બોલાવડાવ્યા. પછી મુનિ વસિષ્ઠજીએ 
પરમાર્થનાં સુંદર સમયાનુકૂળ વચન કહીને દરેક રીતે ભરતજીને ઉપદેશ આખ્યો. ॥૪॥ 


વશિષ્ઠ-ભરત સંવાદ, શ્રી રામજીને લાવવા ચિત્રફૂટ જવા ની તેયારી 
દો૦: તાત હદર્ય ધીરજુ ધરહુ કરહુ જો અવસર આજુ [| 
ઉઠે ભરત ગુર બચન સુનિ કરન કહેઉ સબુ સાજુ [।૧૧૯॥ 


[વસિષ્ઠજીએ કહ્યું -] હે તાત! હૃદયમાં ધીરજ ધરો અને આજે જે કાર્યને કરવાનો અવસર છે, તેને કરો. ગુરુજીનાં 
વચન સાંભળીને ભરતજી ઊઠ્યા અને સઘળી તૈયારી કરવા માટે કહ્યું. ।૧૬૯॥ 


ચૌ૦- નૃપ તનુ બેદ બિદિત અન્હવાવા | પરમ બિચિત્ર બિમાનુ બનાવા ॥ 
ગહિ પદ ભરત માતુ સબ રાખી | રહી રાનિ દરસન અભિલાષી ॥।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-814 


વેદોમાં બતાવેલ વિધિ પ્રમાણે રાજાના દેહને સ્નાન કરાવવામાંઃ આવ્યું અને પરમ વિચિત્ર વિમાન બનાવવામાં 
આવ્યું. ભરતજીએ સર્વ માતાઓને ચરણ પકડીને રાખ્યાં (અર્થાત્‌ પ્રાર્થના કરીને તેમને સતી બનતાં રોકી લીધાં) તે 
રાણીઓ પણ [શ્રીરામનાં] દર્શનની અભિલાષાથી રહી ગઈ. ॥૧॥ 
ચંદન અગર ભાર બહું આએ | અમિત અનેક સુગંધ સુહાએ ॥ 
સરજુ તીર રચિ ચિતા બનાઈ | જનુ સુરપુર સોપાન સુહાઈ ।॥ર૨॥ 
ચંદન અને અગર તથા બીજા પણ અનેક પ્રકારના અપાર [કપૂર, ગૂગળ, કેસર આદિ] સુગંધી દ્રવ્યોના ઘણાં જ 
ભારા આવ્યાં, સરયૂજીના તટે સુંદર ચિતાની રચના કરવામાં આવી, [જે એવી માલૂમ થતી હતી કે] જાણે સ્વર્ગની સુંદર 
નિસરણી હોય. ॥૨॥ 
એહિ બિધિ દાહ ક્રિયા સબ કીન્ડિ | બિધિવત ન્હાઇ તિલાંજલિ દીન્હી ॥ 
સોધિ સુમૃતિ સબ બેદ પુરાના | કીન્હ ભરત દસગાત બિધાના ॥ગા 


આ રીતે સઘળી દાહક્રિયા કરવામાં આવી અને સૌએ વિધિપૂર્વક સ્નાન કરીને તિલાંજલિ આપી. પછી વેદ, સ્મૃતિ 
અને પુરાણ સર્વેનો મત નક્કી કરીને તે પ્રમાણે ભરતજીએ પિતાનું દસગાત્ર-વિધાન (દસ દિવસનાં કૃત્યો) કર્યા, ॥૩॥। 


જહે જસ મુનિબર આયસુ દીન્હા | તર્હેં તસ સહસ ભાંતિ સબુ કીન્હા ॥ 
ભએ. બિસુદ્ધ દિએ સબ દાના | ધેનુ બાજિ ગજ બાહન નાના 1।૪॥ 


મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીએ જ્યાં જેવી આજ્ઞા આપી, ત્યાં ભરતજીએ. બધું એવું જ હજારો પ્રકારે કર્યું, શુદ્ધ થઈ ગયા બાદ 
[વિધિપૂર્વક] સર્વે દાન આપ્યાં. ગાયો તથા ઘોડા, હાથી આદિ અનેક પ્રકારનાં વાહનો, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-815 


દો૦- સિંઘાસન ભૂષન બસન અન્ન ધરનિ ધન ધામ [| 
દિએ ભરત લહિ ભૂમિસુર ભે પરિપૂરન કામ 1૧૭૦ 


સિંહાસન, દાગીના, કપડાં, અન્ન, પૃથ્વી, ધન અને મકાન ભરતજીએ આપ્યાં; ભૂદેવ બ્રાહ્મણ દાન પામીને 
પરિપૂર્ણકામ થઈ ગયા (અર્થાત્‌ તેમની મનોકામનાઓ સારી રીતે પૂર્ણ થઈ ગઈ). ॥૧૭૦॥ 
ચૌ૦- પિતુ હિત ભરત કીન્ડિ જસિ કરની | સો મુખ લાખ જાઇ નહિં બરની ॥ 
સુદિનુ સોધિ મુનિબર તબ આએ 1। સચિવ મહાજન સકલ બોલાએ 1।॥૧॥ 


પિતાજીને અર્થે ભરતજીએ જેવી કરણી કરી તેનું લાખો મુખોથી પણ વર્ણન કરી શકાતું નથી. શુભ દિવસ જોઈને 
શ્રેષ્ઠ મુનિ વસિષ્ઠજી આવ્યા અને મન્ત્રીઓ તથા સર્વે મહાજનોને તેડાવ્યા. ॥૧॥ 


બેઠે રાજ્સભાં સબ જાઈ | પઠએ બોલિ ભરત દોઉ ભાઈ ।॥ 
ભરતુ બસિષ્ઠ નિકટ બૈઠારે | નીતિ ધરમમય બચન ઉચારે ।ર॥ 


બધા લોકો રાજસભામાં જઈને બેઠા, પછી મુનિએ ભરતજી તથા શત્રુઘ્નજી - બંને ભાઈઓને તેડું મોકલ્યું. 
વસિષ્ઠજીએ ભરતજીને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને નીતિ તથા ધર્મથી ભરેલાં અનેક વચન કહ્યાં. ॥૨॥ 
પ્રથમ કથા સબ મુનિબર બરની | કૈકઈ કુટિલ કીન્ડિ જસિ કરની ॥ 
ભૂપ ધરમુબ્રતુ સત્ય સરાહા | જેહે તનુ પરિહરિ પ્રેમુ નિબાહા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-816 


પ્રથમ તો કેકેયીએ જેવી કુટિલ કરણી કરી હતી, તે આખી કથા શ્રેષ્ઠ મુનિએ કહી. પછી રાજા દશરથજીના ધર્મદ્રત 
અને સત્યની પ્રશંસા કરી, જેમણે શરીરનો ત્યાગ કરી પ્રેમને નભાવ્યો. ॥૩ગા 


કહત રામ ગુન સીલ સુભાઊ | સજ્લ નયન પુલકેઉ મુનિરાઊ ॥ 
બહુરિ લખન સિય પ્રીતિ બખાની | સોક સનેહ મગન મુનિ ગ્યાની ॥૪॥ 
શ્રીરઘુનાથજીના ગુણ, શીલ અને સ્વભાવનું વર્ણન કરતાં કરતાં તો મુનિરાજનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યું અને 
તેઓ શરીરે પુલકિત થઈ ગયા. પછી લક્ષ્મણજી અત્તે સીતાજીના પ્રેમનો મહિમા કહેતાં કહેતાં જ્ઞાની મુનિ શોક અને 
હમાં મગ્ન થઈ ગયા. ॥૪॥ 


૦- સુનહુ ભરત ભાવી પ્રબલ બિલખિ કહેઉ મુનિનાથ | 
હાનિ લાભુ જીવનું મરનુ જસુ અપજસુ બિધિ હાથ ।૧૭૧॥ 
મુનિનાથે વિલાપ કરીને (દુઃખી થઈને) કહ્યું - હે ભરત! સાંભળો, ભાવિ ઘણું બળવાન છે. નફો-નુકસાન, જીવન- 
મૃત્યુ અને યશ-અપયશ એ સઘળું વિધાતાને હાથ છે. ॥૧૭૧॥ 


ચૌ૦- અસ બિચારિ કેહિ દેઇઅ દોસૂ | બ્યરથ કાહિ પર કીજિઅ રોસૂ ॥ 
તાત બિચારું કરહુ મન માહીં | સોચ જોગુ દસરથુ નૃપુ નાહીં ॥૧| 


જા હ 


એવો વિચાર કરીને કોને દોષ અપાય? વ્યર્થ ક્રોધ કોના પર કરાય? હે તાત! મનમાં વિચાર કરો, રાજા દશરથ 
શોક કરવાને યોગ્ય નથી. ॥૧॥ 


સોચિઅ બિપ્ર જો બેદ બિહીના | તજિ નિજ ધરમુ બિષય લયલીના ॥ 


ન 4 


શ્રીરામચરિતમાનસ-817 


સોચિઅ નૃપતિ જો નીતિ ન જાના | જેહિ ન પ્રજા પ્રિય પ્રાન સમાના ।ર॥ 
શોક એ બ્રાહ્મણનો કરવો જોઈએ. કે જે વેદ નથી જાણતો અને જે પોતાનો ધર્મ છોડીને વિષય-ભોગમાં જ લીન રહે 


કકે 


છે. એ રાજાનો શોક કરવો જોઈએ કે જે નીતિ નથી. જાણતો અને જેને પ્રજા પ્રાણોસમાન પ્રિય નથી. ॥૨॥ 


સોચિઅ બયસુ કૃપન ધનવાનૂ | જો ન અતિથિ સિવ ભગતિ સુજાનૂ ॥ 
સોચિઅ સૂદ્ર બિપ્ર અવમાની | મુખર માતનપ્રિય ગ્યાન ગુમાની ॥૩॥ 
એ વૈશ્યનો શોક કરવો જોઈએ. જે ધનવાન થઈને પણ કંજૂસ છે અને જે અતિથિસત્કાર તથા શિવજીની ભક્તિ 
કરવામા કુશળ નથી. એ શૂદ્રનો શોક કરવો જોઈએ જે બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરનારો, ઘણું બોલનારો, માન-મોટાઈ 
ઇંચ્છનારો અને જ્ઞાનનું ઘમંડ રાખનારો છે. ॥૩॥ 
સોચિઅ પુનિ પતિ બંચક નારી | કુટિલ ક્લહપ્રિય ઇંચ્છાચારી ॥ 
સોચિઅ બટુ નિજ બ્રતુ પરિહરઈ | જો નહિં ગુર આયસુ અનુસરઈ ।॥૪॥ 
વળી, એ સ્ત્રીનો શોક કરવો જોઈએ જે પતિને છળનારી, કુટિલ, ક્લેશપ્રિય અને સ્વેચ્છાચારિણી છે. એ બ્રહ્મચારીનો 
શોક કરવો જોઈએ જે પોતાના બ્રહ્મચર્ય-વ્રતને છોડી દે છે અને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે નથી ચાલતો. ॥૪॥ 
દો૦ સોચિઅ ગૃહી જો મોહ બસ કરઈ કરમ પથ ત્યાગ | 
સોચિઅ જતી પ્રપંચ ર્ત બિગત બિબેક બિરાગ 1।૧૭ર૨॥ 
એ ગૃહસ્થનો શોક કરવો જોઈએ જે મોહવશ કર્મમાર્ગનો ત્યાગ કરી દે છે; એ સંન્યાસીનો શોક કરવો જોઈએ. જે 
દુનિયાના પ્રપંચમાં ફસાયેલો છે અને જ્ઞાન-વેરાગ્ય રહિત છે. ॥૧૭૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-818 


ચૌ૦- બૈખાનસ સોઈ સોચૈ જોગૂ | તપુ બિહાઇ જોહિ ભાવઈ ભોગૂ ॥ 
સોચિઅ પિસુન અકારન ક્રોધી | જનનિ જનક ગુર બંધુ બિરોધી ॥૧॥ 


વાનપ્રસ્થી એ જ શોક કરવાને યોગ્ય છે જેને તપસ્યા છોડી ભોગ ગમે છે. અને શોક એનો કરવો જોઈએ જે ચાડિયો 
છે, વિના કારણે ક્રોધ કરનારો છે તથા માતા, પિતા, ગુરુ અને ભાઈ-બંધુઓની સાથે વિરોધ રાખનારો છે. ॥૧॥ 


સબ બિધિ સોચિઅ પર અપકારી | નિજ તનુ પોષક નિરદય ભારી ॥ 

સોચનીય સબહી બિધિ સોઈ | જો ન છાર્ડિં છલુ હરિ જન હોઈ ।ર૨॥ 

સર્વ પ્રકારે શોક એનો કરવો જોઈએ જે બીજાનું અનિષ્ટ કરે છે, પોતાના જ શરીરનું પોષણ કરે છે અને ઘણો મોટો 
નિર્દયી છે અને એ તો દરેક પ્રકારે શોક કરવાને યોગ્ય છે જે છળ (પ્રપંચ) છોડીને હરિનો ભક્ત નથી બનતો, ॥૨॥ 
સોચનીય નહિં કોસલરાઊ | ભુવન ચારિદસ પ્રગટ પ્રભાઊ ।॥ 

ભયઉ ન અહઇ ન અબ હોનિહારા | ભૂપ ભરત જસ પિતા તુમ્હારા ॥૩ગા 


કૌશલરાજ દશરથજી શોક કરવાને યોગ્ય નથી, જેમનો પ્રભાવ ચૌદ લોકમાં પ્રગટ છે. હે ભરત! તમારા પિતા જેવો 
રાજા તો અગાઉ નથી થયો, અત્યારેય નથી અને હવે થશે પણ નહીં. ॥૩। 


બિધિ હરિ હરું સુરપતિ દિસિનાથા | બરનરહિં સબ દસરથ ગુન ગાથા ।॥૪| 
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર અને દિકપાળ સર્વે દશરથજીના ગુણોની કથાઓ કહ્યા કરે છે. ॥૪॥ 
દો૦: કહહુ તાત કેહિ ભાંતિ કોઉ કરિહિ બડાઈ તાસુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-819 


રામ લખન તુમ્હ સત્રુહત સરિસ સુઅન સુચિ જાસુ ॥।૧૭૩॥ 
હે તાત! કહો, એમની મોટાઈ કોણ કયા પ્રકારે કહેશે જેમના શ્રીરામ, લક્ષ્મણ, તમે અને શત્રુઘ્ન જેવા પવિત્ર પુત્રો 
હોય? ॥૧૭૩॥ 
ચૌ૦- સબ પ્રકાર ભૂપતિ બડભાગી | બાદિ બિષાદુ કરિઅ તેહિ લાગી ॥ 
યહ સુનિ સમુઝિ સોચુ પરિહરહૂ | સિર ધરિ રાજ રજાયસુ કરહૂ ॥૧॥ 
રાજા દરેક પ્રકારે ભાગ્યશાળી હતા. એમના માટે વિષાદ કરવો વ્યર્થ છે. આ સાંભળીને અને સમજીને શોક ત્યાગી 
દો અને રાજાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી તે પ્રમાણે કરો. ॥૧॥ 
સર્યીં રાજપદુ તુમ્હ કહું દીન્હા | પિતા બચનુ ફુર ચાહિઅ કીન્હા ॥ 
તજે રામુ જોહે બચનહિ લાગી | તનુ પરિહરેઉ રામ બિરહાગી ।॥ર॥ 
રાજાએ રાજપદ તમને આપ્યું છે. પિતાનું વચન તમારે સત્ય કરવું જોઈએ, જેમણે વચનને માટે જ શ્રીરામચન્દ્રજીને 
ત્યાગી દીધા અને રામવિરહની અગ્નિમાં પોતાના શરીરની આહુતિ આપી દીધી. ॥૨॥ 
નૃપહિ બચન પ્રિય નર્હિ પ્રિય પ્રાના | કરહુ તાત પિતુ બચન પ્રવાના ॥ 
કરહુ સીસ ધરિ ભૂપ રજાઈ | હઇ તુમ્હ કહે સબ ભાોંતિ ભલાઈ ગા 


ફે. * છ નિ જવ ને કર 
રાજાને વચન પ્રિય હતાં, પ્રાણ પ્રિય ન હતા. માટે હે તાત! પિતાનાં વચનોને પ્રમાણ કરો! રાજાની આજ્ઞા માથે 
ચઢાવી પાલન કરો, એમાં તમારી સર્વ રીતે ભલાઈ છે. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-820 


પરસુરામ પિતુ અગ્યા રાખી | મારી માતુ લોક સબ સાખી ।॥ 
તનય જજાતિહિ જોબનુ દયઊ 1 પિતુ અગ્યાં અઘ અજસુ ન ભયઊ. 1।૪॥ 


પરશુરામજીએ પિતાની આજ્ઞા પાળી અને માતાને મારી નાખ્યાં- સર્વ લોકો આ વાતના સાક્ષી છે. રાજા યયાતિના 
પુત્રે પિતાને પોતાની જુવાની આપી દીધી. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી તેમને પાપ અને અપયશ ન લાગ્યાં, ॥૪॥ 
દો૦ અનુચિત ઉચિત બિચારું તજિ જે પાલહિં પિતુ બેન ।| 
તે ભાજન સુખ સુજ્સ કે બસરહિં અમરપતિ એન 1૧૭૪॥ 
જે અનુચિત અને ઉચિતનો વિચાર છોડીને પિતાનાં વચનોનું પાલન કરે છે, તે [અહીં] સુખ અને સુયશના પાત્ર 
થઈને અંતે ઇન્દ્રપુરી (સ્વર્ગ)માં નિવાસ કરે છે. ॥૧૭૭૪॥ 
ચો૦- અવસિ નરેસ બચન ફુર કરહૂ | પાલહુ પ્રજા સોકુ પરિહરહૂ ॥ 
સુરપુર૨ નૃપુ પાઈહિ પરિતોષૂ | તુમ્ડ કહું સુકૃતુ સુજ્સુ નહિં દોષૂ ॥૧| 
રાજાનાં વચન અવશ્ય સત્ય કરો. શોક ત્યાગી દો અને પ્રજાનું પાલન કરો. આવું કરવાથી સ્વર્ગમાં રાજા સંતોષ 
પામશે અને તમને પુણ્ય અને સુંદર યશ મળશે, દોષ નહિ લાગે. ॥૧॥ 
બેદ બિદિત સંમત સબહી કા | જેહિ પિતુ દેઇ સો પાવઇ ટીકા ॥ 
કરહુ રાજુ પરિહરહુ ગલાની | માનહુ મોર બચન હિત જાની ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-821 


વેદોમાં પણ એ પ્રસિદ્ધ છે અને [સ્મૃતિ-પુરાણાદિ] બધાં શાસ્રો દ્વારા સંમત છે કે પિતા જેને આપે તે જ રાજતિલક 


પામે છે. માટે તમે રાજ્ય કરો, ગ્લાનિનો ત્યાગ કરી દો. મારા વચનને હિત સમજીને માનો. ॥૨॥ 
સુનિ સુખુ લહબ રામ બૈદેહીં | અનુચિત કહબ ન પંડિત કેહીં ॥ 
કૌસલ્યાદિ સકલ મહતારી | તેઉ પ્રજા સુખ હોહિં સુખારીં ॥૩॥ 


આ વાતને સાંભળીને શ્રીરમચન્દ્રજી અને જાનકીજી સુખ પામશે અને કોઈ પંડિત આને અનુચિત નહીં કહે. 
કૌશલ્યાજી આદિ તમારી સર્વે માતાઓ પણ પ્રજાના સુખે સુખી થશે. ॥૩॥ 


પરમ તુમ્હાર રામ કર જાનિહિ | સૌ સબ બિધિ તુમ્હ સન ભલ માનિહિ ॥ 
સૌપેહુ રાજુ રામ કે આઅએં | સેવા ડરેહુ સનેહ સુહાએ ।૪॥ 


શ્રીરામજી તમારા પરમ આરાધ્ય છે. જે આ શ્રેષ્ઠ સંબંધને જાણી લેશે તે સર્વ રીતે તમને ભલા જાણશે. 
શ્રીરઘુનાથજીના પરત આવ્યા પછી રાજ્ય એમને સાંપી દેજો અને સુંદર સ્નેહથી એમની સેવા કરજો. ॥૪॥ 


દો૦: કીજિઅ ગુર આયસુ અવસિ કહહિં સચિવ કર જોરિ | 
રઘુપતિ આએ ઉચિત જ્સ તસ તબ કરબ બહોરિ ॥૧૭૫॥ 


મન્ત્રી હાથ જોડીને કહી રહ્યા છે - ગુરુજીની આજ્ઞાનું પાલન અવશ્ય કરો. શ્રીરઘુનાથજીના પાછા ફર્યા બાદ જેવું 
ઉચિત હોય તેવું કરજો. ॥૧૭૫॥ 


ચૌ૦- કૌસલ્યા ધરિ ધીરજુ કહઈ | પૂત પથ્ય ગુર આયસુ અહઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-822 


સો આદરિઅ કરિઅ હિત માની | તજિઅ બિષાદુ કાલ ગતિ જાની ॥૧|॥ 
કૌશલ્યાજી પણ ધીરજ ધરીને કહી રહ્યાં છે - હે પુત્ર! ગુરજીની આજ્ઞા પથ્યરૂપ છે. તેમનો આદર કરવો જોઈએ અને 
હિત માનીને એનું પાલન કરવું જોઈએ. કાળની ગતિ જાણીને વિષાદનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ॥૧॥ 
બન રઘુપતિ સુરપતિ નરનાહૂ | તુમ્હ એહિ ભાંતિ તાત કદરાહૂ ॥ 
પરિજન પ્રજા સચિવ સબ ખઅંબા । તુમ્હહી સુત સબ કરહે અવલંબા ।ર॥ 
શ્રીરઘુનાથજી વનમાં છે, મહારાજ સ્વર્ગ સિધારી ગયા અને હે તાત! તમે આ રીતે કંતરાઈ (દુઃખી થઈ) રહ્યા છો. 
હે પુત્ર! કુટુંબ, પ્રજા, મન્ત્રી અને સર્વે માતાઓના - દરેકના એક તમે જ આધાર છો. ॥૨॥ 
લખિ બિધિ બામ કાલુ કઠિનાઈ | ધીરજુ ધરણહું માતુ બલિ જાઈ ॥ 
સિર ધરિ ગુર આયસુ અનુસરહૂ | પ્રજા પાલિ પરિજન દુખુ હરહ્‌ ॥ગા 
વિધાતાને પ્રતિફૂળ અને કાળને કઠોર જાણીને ધીરજ ધરો, માતા તમારા પર વારી જાય છે. ગુરુની આજ્ઞાને માથે 
ચઢાવી તે મુજબ કાર્ય કરો અને પ્રજાનું પાલન કરી કુટુમ્બીઓનું દુઃખ હરો. ॥૩॥ 
ગુર કે બચન સચિવ અભિનંદનુ | સુને ભરત હિય હિત જનુ ચંદનુ ॥ 
સુની બહોરિ માતુ મૃદુ બાની | સીલ સનેહ સરલ રસ સાની ।૪॥ 
ગુરુજીનાં વચનો અને મન્ત્રીઓનાં અનુમોદનને ભરતજીએ. સાંભળ્યાં, જે એમના હૃદયને માટે ચંદન સમાન 
(શીતળ) હતાં. પછી તેમણે શીલ, સ્નેહ અને સરળતાના રસમાં તરબોળ થયેલ માતા કૌશલ્યાની કોમળ વાણી સાંભળી. 
॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-823 


છં સાની સરલ રસ માતુ બાની સુનિ ભરતુ બ્યાકુલ ભએ 1।| 
લોચન સરોરુહ સ્્રવત સીંચત બિરહ ઉર અંકુર નએ ॥।॥ 
સો દસા દેખત સમય તેહિ બિસરી સબહિ સુધિ દેહ કી | 
તુલસી સરાહત સકલ સાદર સીર્વે સહજ સનેહ કી ।॥ 
સરળતાના રસમાં ઝબોળેલી માતાની વાણી સાંભળીને ભરતજી વ્યાકુળ થઈ ગયા. તેમનાં નેત્ર-કમળ જળ (આંસુ) 
વહાવીને હૃદયના વિરહરૂપી નવીન અંકુરને સીંચવા લાગ્યાં, (નેત્રોનાં આંસુઓએ. એમના વિયોગ-દુઃખને ઘણું જ વધારીને 
તેમને અત્યંત વ્યાકુળ કરી દીધા.) તેમની આ દશા જોઈને તે સમયે સર્વેને પોતાના દેહનું ભાન ભુલાઈ ગયું. 
તુલસીદાસજી કહે છે - સ્વાભાવિક પ્રેમની સીમારૂપ શ્રીભરતજીની આદરપૂર્વક પ્રશંસા સર્વે લોકો કરવા લાગ્યા. 
સો૦- ભરતુ કમલ કર જોરિ ધીર ધુરંધર ધીર ધરિ ।| 
બચન અમિઅ જનુ બોરિ દેત ઉચિત ઉત્તર સબહિ 1૧૭૬] 


ધેર્યની ધુરા ધારણ કરનારા ભરતજી ધીરજ ધરીને, કમળ સમાન હાથ જોડીને વચનોને જાણે અમૃતમાં બોળીને 
સવેને ઉચિત ઉત્તરો આપવા લાગ્યા - ॥૧૭૬॥ 


માસપારાયણ અઢારમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ ઓગણીસમો 
ચૌ૦- મોહિ ઉપદેસુ દીન્હ ગુર નીકા | પ્રજા સચિવ સંમત સબહી કા ॥ 
માતુ ઉચિત ધરિ આયસુ દીન્હા | અવસિ સીસ ધરિ ચાહઉં કીન્હા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-824 


ગુરુજીએ મને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. [વળી] પ્રજા, મન્ત્રી આદિ દરેકનો એ જ મત છે. માતાએ પણ ઉચિત. જાણીને 
જ આજ્ઞા આપી છે અને હું પણ તેને સિરોધાર્ય કરી અવશ્ય એવું જ કરવા ઇચ્છું છું, ॥૧॥ 


ગુર પિતુ માતુ સ્વામિ હિત બાની | સુનિ મન મુદિત કરિઅ ભલિ જાની ॥ 

ઉચિત કિ અનુચિત કિએ બિચારૂ | ધરમુ જાઇ સિર પાતક ભારૂ ।ર॥ 

[કેમ કે] ગુરુ પિતા, માતા, સ્વામી અને સુહૃદ(મિત્ર)ની વાણી સાંભળીને પ્રસન્‍ન મનથી તેને ઠીક જાણીને કરવી 
(માનવી) જોઈએ. ઉચિત-અનુચિતનો વિચાર કરવાથી ધર્મ જાય છે અને માથા પર પાપનો ભાર ચઢે છે. ॥૨॥ 

તુમ્હ તૌ દેહુ સરલ સિખ સોઈ | જો આચરત મોર ભલ હોઈ ॥ 

જદ્ય"પિ યહ સમુઝત હઉં નીકેૅ | તદપિ હોત પરિતોષુ ન જી કેં ॥૩ગા 


આપ તો મને એ જ સરળ શિક્ષા આપી રહ્યા છો, જેનું આચરણ કરવાથી મારુ ભલું થાય. જોકે હું આ વાતને સારી 
રીતે સમજું છું, છતાંય મારા હૃદયને સંતોષ થતો નથી. ॥૩॥ 


અબ તુમ્હ બિનય મોરિ સુનિ લેહૂ | મોહિ અનુહરત સિખાવનુ દેહૂ ॥ 
ઊતરું દેઉં છમબ અપરાધૂ | દુખિત દોષ ગુન ગનહિં ન સાધૂ 1૪॥ 
હવે આપ લોકો મારી વિનંતી સાંભળી લો અને મારી પ્રકૃતિ અને યોગ્યતા મુજબ મને બોધ આપો. હું ઉત્તર આપી 
રહ્યો છું, આ અપરાધ ક્ષમા કરજો. સાધુ પુરુષ દુઃખી મનુષ્યના દોષ-ગુણોને નથી ગણતા. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: પિતુ સુરપુર સિય રામુ બન કરન કહહુ મોહિ રાજુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-825 


એહિ તેં જાનહું મોર હિત કે આપન બડ કાજુ [।૧૭૭॥ 
પિતાજી સ્વર્ગમાં છે, શ્રીસીતારામજી વનમાં છે અને મને આપ રાજ્ય કરવા માટે કહી રહ્યાં છો એમાં આપ મારુ 
કલ્યાણ સમજો છો કે પોતાનું કોઈ મોટું કામ [થવાની આશા રાખો છો]? ॥૧૭૭]॥ 
ચૌ૦- હિત હમાર સિયપતિ સેવકાઈ । સો હરિ લીન્ડ માતુ કુટિલાઈ ॥ 


ય 


મૈ અનુમાનિ દીખ મન માહીં | આન ઉપાય મોર હિત નાહી ॥૧॥ 


મારુ કલ્યાણ તો સીતાપતિ શ્રીરામજીની ચાકરીમાં છે, પણ એ તો માતાની કુંટિલતાએ. છીનવી લીધું. મેં પોતાના 
મનમાં અનુમાન કરીને જોઈ લીધું છે કે બીજા કોઈ ઉપાયે મારુ કલ્યાણ નથી. ॥૧॥ 
સોક સમાજુ રાજુ કેહિ લેખેં | લખન રામ સિય બિનુ પદ દેખે ॥ 
બાદિ બસન બિનુ ભૂષન ભારૂ | બાદિ બિરતિ બિનુ બ્રહ્મ બિચારૂ ।ર॥ 
આ શોકના સમુદાયરૂપ રાજ્ય લક્ષ્મણ, શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીના ચરણોને જોયા વિના કઈ ગણતરીમાં છે 
(આનું શું મૂલ્ય છે)? જેમ કપડાં વિના દાગીનાનો બોજો વ્યર્થ જ છે. વૈરાગ્ય વિના બ્રહ્મવિચાર વ્યર્થ છે. ॥૨॥ 
સરુજ સરીર બાદિ બહુ ભોગા | બિનુ હરિભગતિ જાર્યે જપ જોગા ॥ 
જાર્યું જીવ બિનુ દેહ સુહાઈ | બાદિ મોર સબુ બિનુ રઘુરાઈ ॥ગા 


રોગી શરીરને માટે અનેક પ્રકારના ભોગ વ્યર્થ છે. શ્રીહરિની ભક્તિ વિના જપ અને યોગ વ્યર્થ છે. જીવ વિના સુંદર 
દેહ વ્યર્થ છે, તેમ શ્રીરઘુનાથજીના વિના મારું સર્વ કંઈ વ્યર્થ છે. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-826 


જાઉં રામ પહિં આયસુ દેહૂ | એકહિં આંક મોર હિત એહૂ ॥ 
મોહિ નૃપ કરિ ભલ આપન ચહહૂ | સોઉ સનેહ જડતા બસ કહહૂ ॥૪॥ 
હવે, એક જે આંક-નિશ્ચય (લક્ષ્ય) છે કે આપ મને આજ્ઞા આપો, હું શ્રીરામજીની પાસે જઉં! મારુ હિત એમાં જ છે 
અને મને રાજા બનાવીને આપ પોતાનું ભલું ઇચ્છો છો, આ પણ આપ સ્નેહની જડતા(મોહ)ને વશ થઈને જ કહી રહ્યા 
છો. ॥૪॥ 
દો૦- કેકેઈ સુઅ કુટિલમતિ રામ બિમુખ ગતલાજ 
તુમ્ઠ ચાહત સુખુ મોહબસ મોહિ સે અધમ કે રાજ 1।૧૭૮॥ 
કેકેયીના પુત્ર, કુટિલબુદ્ધિ, રામવિમુખ અને નિર્લજ્જ - મારા જેવા અધમના રાજ્યમાં આપ મોહને વશ થઈને જ 
સુખ ઇચ્છો છો!॥૧૭૮॥ 


ન્સ 


ચૌ૦- કહઉ સોંચુ સબ સુનિ પતિઆહૂ | ચાહિઅ ધરમસીલ નરનાહૂ ॥ 
મોહિ રાજુ હઠિ દેઇહહુ જબહીં | રસા રસાતલ જાઈહિ તબહીં ॥૧॥ 


હું સત્ય કહું છું, આપ સર્વે સાંભળીને વિશ્વાસ કરો, ધર્મશીલને જ રાજા થવું જોઈએ. આપ મને હઠ કરીને જેવું 
રાજ્ય આપશો કે તરત જ પૃથ્વી પાતાળમાં ધસી પડશે. ॥૧॥ 


મોહિ સમાન કો પાપ નિવાસૂ | જોહે લગિ સીય રામ બનબાસૂ ॥ 
રાર્ય રામ કહું કાનનું દીન્હા | બિછુરત ગમનુ અમરપુર કીન્હા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-827 


મારા જેવું પાપોનું ઘર કોણ હશે, જેને લીધે સીતાજી અને શ્રીરામજીને વનવાસ થયો? રાજાએ શ્રીરામજીને વન 
આપ્યું અને એમનો વિયોગ થતાં જ સ્વયં સ્વર્ગ ગમન કર્યું. ॥ર॥ 
મૈ સઠુ સબ અનરથ કર હેતૂ | બેઠ બાત સબ સુનઉં સચેતૂ ॥ 
બિનુ રઘુબીર બિલોકિ અબાસૂ | રહે પ્રાન સહિ જગ ઉપહાસૂ ॥૩ા 
અને હું દુષ્ટ, જે સર્વે અનર્થોનું કારણ છું, સુધ-બુધ સાથે બેસી આ વાતો સાંભળી રહ્યો છું. શ્રીરઘુનાથજીથી રહિત 
ઘરને જોઈને અને જગતનો ઉપહાસ સહીને પણ આ પ્રાણ રહેલા છે. ॥૩॥ 
રામ પુનીત બિષય રસ રૂખે | લોલુપ ભૂમિ ભોગ કે ભૂખે ॥ 
કહે લગિ કહો હૃદય કઠિનાઈ | નિદરિ કુલિસુ જેહે લહી બડાઈ ।૪॥ 


[આનું આ જ કારણ છે કે આ પ્રાણ] શ્રીરામરૂપી પવિત્ર-રસમાં આસક્ત નથી. એ લાલચી, ભૂમિ અને ભોગોના જ 
ભૂખ્યા છે. હું પોતાના હૃદયની કઠોરતા ક્યાં સુધી કહું? જેણે વજનો પણ તિરસ્કાર કરીને મહત્તા મેળવી છે. ॥૪॥ 


દો૦: કારન તેં કારજુ કઠિન હોઇ દોસુ નહિં મોર [| 
કુલિસ અસ્થિ તેં ઉપલ તેં લોહ કરાલ કઠોર 11૧૭૯॥ 


કારણ કરતાં કાર્ય કઠિન જ હોય છે, એમાં મારો દોષ નથી. હાડકાં કરતાં વજ અને પથ્થર કરતાં લોખંડ ભયાનક 
અને કઠોર હોય છે. ॥૧૭૯॥ 


ચૌ૦- કૈકેઈ ભવ તનુ અનુરાગે | પાર્વંર પ્રાન અઘાઈ અભાગે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-828 


જોં પ્રિય બિરહ પ્રાન પ્રિય લાગે | દેખબ સુનબ બહુત અબ આગે ।॥૧॥ 


કેકેયીથી ઉત્પન્ન દેહને પ્રેમ કરનારા આ પામર પ્રાણ પૂર્ણરૂપેણ અભાગિયા છે. જ્યારે પ્રિયના વિયોગમાં પણ મને 
પ્રાણ પ્રિય લાગી રહ્યા છે તો હજી આગળ પણ હું અન્ય ઘણુંબધું જોઈશ સાંભળીશ. ॥૧॥ 
લખન રામ સિય કહું બનુ દીન્હા | પઠઈ અમરપુર પતિ હિત કીન્હા ॥ 
લીન્ડ બિધવપન અપજસુ આપૂ | દીન્હેઉ પ્રજહિ સોકુ સંતાપૂ ॥।ર॥ 
લક્ષ્મણ, શ્રીરામજી અને સીતાજીને તો વન આપ્યું; સ્વર્ગ મોકલીને પતિનું કલ્યાણ કર્યું; સ્વયં વિધવાપણું વહોર્યું 
અને અપયશ લીધો; પ્રજાને શોક અને સંતાપ આપ્યો; ॥૨॥ 
મોહિ દીન્ડ સુખુ સુજ્સુ સુરાજૂ | કીન્ડ કૈકઈં સબ કર કાજૂ ॥ 
એહિ તેં મોર કાહ અબ નીકા | તેહિ પર દેન કહહુ તુમ્હ ટીકા ॥૩॥ 
અને મને સુખ, સુંદર યશ અને ઉત્તમ રાજ્ય આપ્યું. કેકેયીએ સર્વેનું કામ બનાવી દીધું, આનાથી સારુ હવે મારા 
માટે શું હશે? આમ છતાંય, આપ લોકો મને રાજતિલક આપવાનું કહો છો!॥૩॥ 
કેક્ય જઠર જનમિ જગ માહીં | યહ મોહિ કર્હે કછુ અનુચિત નાહીં ॥ 
મોરિ બાત સબ બિધિહિં બનાઈ | પ્રજા પાંચ મત કરહુ સહાઈ ।૪॥ 


કેકેયીના પેટે જગતમાં જન્મ લેનારા મારા માટે આ સર્વે કંઈ પણ અનુચિત નથી. મારી સઘળી વાત તો વિધાતાએ 
જ બનાવી દીધી છે. [વળી] તેમાં પ્રજા અને પંચ (આપ લોકો) કેમ સહાયતા કરી રહ્યા છો? ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-829 


દો૦- ગ્રહ ગ્રહીત પુનિ બાત બસ તેહિ પુનિ બીછી માર [| 
તેહિ પિઆઇઅ બારુની કહહુ કાહ ઉપચાર ॥૧૮૦॥ 
જેને કુગ્રહ લાગ્યા હોય [અથવા જે પિશાચગ્રસ્ત હોય], વળી જે વાયુરોગથી પીડિત હોય અને એને જ પાછો વીંછી 
ચટકો ભરી દે, વધારામાં એને મદિરા પીવડાવવામાં આવે તો, કહો આ કોઈ ઈલાજ છે ? (લાઈલાજ છે). ॥૧૮૦॥ 
ચૌ૦- કેકઈ સુઅન જોગુ જગ જોઈ | ચતુર બિરંચિ દીન્ડ મોહિ સોઈ ।॥ 
દસરથ તનય રામ લઘુ ભાઈ । દીન્હિ મોહિ બિધિ બાદિ બડાઈ ॥૧॥ 
કેકેયીના પુત્રને માટે સંસારમાં જે કંઈ યોગ્ય હતું, ચતુર વિધાતાએ મને એ જ આપ્યું. પણ દશરથજીના પુત્ર અને 
'રમના નાના ભાઈ" થવાની મહત્તા મને વિધાતાએ વ્યર્થ જ આપી. ॥૧॥ 
તુમ્ઠ સબ કહહુ કઢાવન ટીકા | રાય રજાયસુ સબ કહૈ નીકા ॥ 
ઉતરું દેઉં કેહિ બિધિ કેહિ કેહી | કહહુ સુખેન જથા રુચિ જેહી ॥ર૨॥ 
આપ સર્વે લોકો પણ મને તિલક કરાવવા માટે કહી રહ્યા છો! રાજાની આજ્ઞા સર્વેને માટે ઠીક (યોગ્ય) છે. હું કોને- 
કોને કયા કયા પ્રકારે ઉત્તર આપું ? જેમની જેવી રુચિ હોય, ખુશીથી કહો, ॥૨॥ 
મોહિ કૂમાતુ સમેત બિહાઈ | કહહુ કહિહિ કે કીન્હ ભલાઈ ।॥ 
મો બિનુ કો સચરાચર માહીં | જેહિ સિય રામુ પ્રાનપ્રિય નાહીં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-830 


મારી કુમાતા કૈકેયીસહિત, મારા સિવાય કહો, બીજો કોણ કહેશે કે આ કામ સારુ કરવામાં આવ્યું? જડ-ચેતન 
જગતમાં મારા સિવાય બીજો કોણ છે જેને શ્રીસીતારામજી પ્રાણો સમાન પ્રિય ન હોય. ॥૩॥ 


પરમ હાનિ સબ કહં બડ લાહૂ | અદિનુ મોર નહિં દૂષન કાહૂ ॥ 
સંસય સીલ પ્રેમ બસ અહહૂ | સબુઇ ઉચિત સબ જો કછુ કહહુ 1૪ 
જે પરમ હાનિ છે, તેમાં જ સર્વેને મોટો લાભ દેખાઈ રહ્યો છે. મારા દિવસો ખરાબ છે, કોઈનો દોષ નથી. આપ સર્વે 
જે કંઈ કહો છો, તે સર્વે ઉચિત જ છે. કેમકે આપ લોકો સંશય, શીલ અને પ્રેમને વશ છો. ॥૪॥ 
દો૦ રામ માતુ સુઠિ સરલચિત મો પર પ્રેમુ બિસેષિ | 
ક્હઠઈડ સુભાય સનેહ બસ મોરિ દીનતા દેખિ 1।૧૮૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા ઘણા જ સરળહદય છે અને મારા પર તેમનો વિશેષ પ્રેમ છે. માટે મારી દીનતા જોઈને તેઓ 
સ્વાભાવિક સ્નેહવશ જ આમ કહી રહ્યાં છે. ॥।૧૮૧॥ 
ન્ડ કુ” 
ચૌ૦- ગુર બિબેક સાગર જગુ જાના | જિન્હહિ બિસ્વ કર બદર સમાના ॥ 
મો કહે તિલક સાજ સજ સોઊ | ભએ બિધિ બિમુખ બિમુખ સબુ કોઊ ॥૧॥ 


ગુરુજી જ્ઞાનના સમુદ્ર છે, આ વાતને આખુંય જગત જાણે છે, જેમને માટે વિશ્વ હથેળી પર રાખેલા બોર સમાન છે, 
તે પણ મારા માટે રાજતિલકનો સાજ સજી રહ્યા છે. સત્ય છે કે વિધાતાના વિપરીત થવાથી સર્વ કોઈ વિપરીત થઈ જાય 
છે. ॥૧॥ 


પરિહરિ રામુ સીય જગ માહી | કોઉ ન કહિહિ મોર મત નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-831 


સો મૈં સુનબ સહબ સુખુ માની | અંતહું કીચ તહાં જહે પાની ॥ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીના સિવાય જગતમાં કોઈ એમ નહી કહે કે આ અનર્થમાં મારી સંમતિ નથી. હું એને 
સુખપૂર્વક સાંભળીશ અને સહીશ. કેમકે જ્યાં પાણી હોય છે, ત્યાં અંતે કાદવ થાય જ છે. ॥૨॥ 
ડરું ન મોહિ જગ કહિહિ કિ પોચૂ | પરલોકહુ કર નાહિન સોચૂ ॥ 
એકઈ ઉર બસ દુસહ દવારી | મોહિ લગિ ભે સિય રામુ દુખારી ॥૩॥ 
મને એનો ડર નથી કે જગત મને ખરાબ કહેશે અને મને પરલોકનો પણ શોક નથી. મારા હૃદયમાં તો બસ, એક 
જ દુઃસહ્ય દાવાનળ ભભકી રહ્યો છે કે મારે કારણે શ્રીસીતારામજી દુઃખી થયાં, ॥૩॥ 
જીવન લાહું લખન ભલ પાવા | સબુ તજિ રામ ચરન મનુ લાવા ।॥ 
મોર જનમ રઘુબર બન લાગી | ઝૂઠ કાહ પછિતાઉં અભાગી ।૪॥ 


ક ન્મ ક્ષ સ હ ક જ. ન ન ન જે 
જીવનનો લાભ તો. લક્ષ્મણ સારી રીતે પામ્યા, જમણ સવ, કંઈ ત્યજીને શ્રીરામજીનાં ચરણોમાં મન જાડુ, માચ 
ક 


જન્મ તો શ્રીરામજીના વનવાસ માટે જ થયો છે. હું અભાગિયો ખોટેખોટો શું કામ પસ્તાઉં છું ? ॥૪॥ 


દો૦- આપનિ દારુન દીનતા કહઉ સબહિ સિરુ નાઇ 
દેખે બિનુ રઘુનાથ પદ જિય કૈ જરનિ ન જાઇ 1।૧૮૨॥ 


બધાને શીશ નમાવીને હું મારી દારુણ દીનતા કહું છું. શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોનાં દર્શન કર્યા વિના મારા અંતરની 
બળતરા મટશે નહીં. ॥1૧૮૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-832 


ચૌ૦- આન ઉપાઉ મોહિ નહિં સૂઝા | કો જિય કે રઘુબર બિનુ બૂઝા ॥ 


ન્‌ 


એકહિં આંક ઇહઇ મન માહીં | પ્રાતકાલ ચલિહઉં પ્રભુ પાહીં ॥૧॥ 
મને બીજો કોઈ ઉપાય નથી સૂઝતો. શ્રીરામજીના વિના મારા હૃદયની વાત કોણ જાણી શકે છે? મનમાં એક જ 
આંક [દઢ નિશ્ચય] છે કે પ્રાતઃકાળે પ્રભુ શ્રીરામજી પાસે ચાલી નીકળીશ. ॥૧॥ 
જઘપિ મૈં અનભલ અપરાધી | ભૈ મોહિ કારન સકલ ઉપાધી ॥ 
તદપિ સરન સનમુખ મોહિ દેખી | છમિ સબ કરિહહિં કૃપા બિસેષી ।ર॥ 
જોકે હું ખરાબ છું અને અપરાધી છું અને મારા જ કારણે આ સઘળો ઉપદ્રવ થયો છે, તો પણ શ્રીરામજી મને 
શરણમાં સન્મુખ આવેલો જોઈને સઘળા અપરાધ ક્ષમા કરીને મારા પર વિશેષ કૃપા કરશે. ॥૨॥ 


સીલ સકુચ સુઠિ સરલ સુભાઊ | કૃપા સનેહ સદન રઘુરાઊ ॥ 


અરિહુક અનભલ કીન્હ ન રમા | મૈ સિસુ સેવક જઘપિ બામા ॥।૩ા 


શ્રીરઘુનાથજી શીલ, સંકોચ, અત્યંત સરળ સ્વભાવ, કૃપા અને સ્નેહના ધામ છે. શ્રીસમજીએ કદીય શત્રુનું પણ 
અનિષ્ટ નથી કર્યું. હું ભલેને વાંકો છું. પણ છું તો એમનો બાળક અને સેવક જ. ॥૩॥ 

તુમ્હ પૈ પાંચ મોર ભલ માની | આયસુ આસિષ દેહું સુબાની ॥ 

જેહિં સુનિ બિનય મોહિ જનુ જાની | આવહિં બહુરિ રામુ રજધાની ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-833 


આપ પંચ (બધા) લોકો પણ આમાં જ મારું કલ્યાણ માનીને સુંદર વાણીથી આજ્ઞા અને આશીર્વાદ આપો, જેથી 
મારી વિનંતી સાંભળીને અને મને પોતાનો દાસ જાણીને શ્રીરામચંદ્રજી રાજધાનીમાં પાછા ફરે. ॥૪॥ 


દો૦: જઘદ્"પિ જનમુ કુમાતુ તેં મૈ સઠું સદા સદોસ | 
આપન જાનિ ન ત્યાગિહહિં મોહિ રઘુબીર ભરોસ 1૧૮ગ૩ા॥ 


જોકે મારો જન્મ કુમાતાથી થયો છે અને હું દુષ્ટ તથા સદા દોષયુક્ત પણ છું, તો પણ મને શ્રીરામજીનો ભરોસો છે 
કે તેઓ મને પોતાનો જાણીને ત્યાગશે નહિ. ॥૧૮૩॥ 


ચૌ૦- ભરત બચન સબ કરહે પ્રિય લાગે | રામ સનેહ સુધા જનુ પાગે ॥ 
લોગ બિયોગ બિષમ બિષ દાગે | મંત્ર સબીજ સુનત જનુ જાગે ॥૧॥ 


ભરતજીનાં વચન સર્વેને પ્રિય લાગ્યાં. જાણે તે શ્રીરામજીનાં પ્રેમરૂપી અમૃતમાં ઝબોળેલાં હતાં. શ્રીરામવિયોગરૂપી 
ભીષણ વિષથી સર્વે લોકો બળેલા હતા, તે જાણે બીજસહિત મન્ત્રને સાંભળતાં જ જાગી ગયા. ॥૧॥ 


માતુ સાચિવ ગુર પુર નર નારી | સકલ સનેહે બિકલ ભએ. ભારી ॥ 
ભરતહિ કહહિં સરાહિ સરાહી | રામ પ્રેમ મૂરતિ તનુ આહી [।૨॥ 


માતા, મંત્રી, ગુરુ, નગરનાં સ્્રી-પુરુષ બધાંય સ્નેહને લીધે ઘણા જ વ્યાકુળ થઈ ગયાં. સર્વે ભરતજીને વખાણી- 
વખાણીને કહે છે કે આપનો દેહ શ્રીરામપ્રેમની સાક્ષાત્‌ મૂર્તિ જ છે. ॥૨॥ 


તાત ભરત અસ કાહે ન કહહૂ | પ્રાન સમાન રામ પ્રિય અહહ્‌ૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-834 


જો પાર્વેુરું અપની જડતાઈ । તુમ્હહિ સુગાઈ માતુ કુંટિલાઈ ॥ગા 
હે તાત ભરત! આપ આવું કેમ ન કહો! શ્રીરામજીને આપ પ્રાણોસમાન પ્રિય છો, જે નીચ પોતાની મૂર્ખતાથી આપનાં 


સ્‌ 


માતા કેકેયીની કુટિલતાને લીધે આપના પર સંશય કરશે, ॥૩॥ 


સો સઠુ કોટિક પુરુષ સમેતા | બસિહિ કલપ સત નરક નિકેતા ॥ 
અહિ અઘ અવગુન નહિં મનિ ગહઈ | હરઇ ગરલ દુખ દારિદ દહઈ ।૪॥ 
તે દુષ્ટ કરોડો પૂર્વજોસહિત સો કલ્પો સુધી નરકમાં નિવાસ કરશે. સર્પનાં પાપ અને અવગુણને મણિ નથી ગ્રહણ 
કરતો બલકે તે વિષને હરી લે છે અને દુઃખ તથા દરિદ્રતાને ભસ્મ કરી દે છે. ॥૪॥ 
દો૦ અવસિ ચલિઅ બન રામુ જર્હો ભરત મંત્રુ ભલ કીન્હ | 
સોક સિંધુ બૂડત સબહિ તુમ્હ અવલંબનુ દીન્ડ 1।૧૮૪॥ 
હે ભરતજી! વનમાં અવશ્ય ચાલો, જ્યાં શ્રીરામજી છે; આપે ઘણી ઉત્તમ સલાહ વિચારી. શોકસમુદ્રમાં ડૂબતાં બધા 
લોકોને આપે [મોટો] આધાર આપી દીધો. ॥૧૮૪॥ 
ચૌ૦- ભા સબ કેં મન મોદુ ન થોરા | જનુ ઘન ધુનિ સુનિ ચાતક મોરા ॥ 
ચલત પ્રાત લખિ નિરનઉ નીકે | ભરતુ પ્રાનપ્રિય ભે સબહી કે ॥૧॥ 
સર્વેના મનમાં ઓછો આનંદ ન થયો (અર્થાત્‌ ઘણો જ આનંદ થયો)! જાણે મેઘોની ગર્જના સાંભળીને ચાતક અને 
મોર આનંદિત થઈ રહ્યાં હોય. [બીજા દિવસે] પ્રાતઃકાળે ચાલવાનો સુંદર નિર્ણય જોઈને ભરતજી સર્વેને પ્રાણપ્રિય થઈ 
ગયા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-835 


મુનિહિ બંદિ ભરતહિ સિરુ નાઈ | ચલે સકલ ઘર બિદા કરાઈ ॥ 
ધન્ય ભરત જીવનુ જગ માહીં | સીલુ સનેહું સરહત જાહી ।॥ર૨॥ 


મુનિ વસિષ્ઠજીની વંદના કરીને અને ભરતજીને શીશ નમાવીને, બધા લોકો વિદાય લઈને પોતપોતાને ઘેર ગયા. 
જગતમાં ભરતજીનું જીવન ધન્ય છે, આમ કહેતાં તેઓ તેમનાં શીલ અને સ્નેહની પ્રશંસા કરતાં કરતાં જાય છે. ॥૨ર॥ 


કહહિં પરસપર ભા બડ કાજૂ | સક્લ ચલૈ કર સાજહિં સાજૂ ॥ 
જેહિ રાખહિં રહુ ઘર રખવારી | સો જાનઈ જનુ ગરદનિ મારી ॥ગા 


પરસ્પર કહે છે, કામ મોટું થયું, બધા જવાની તેયારી કરવા લાગ્યા. જેને પણ 'ઘર સાચવવા માટે રહો" એમ કહીને 
રોકે છે, તે સમજે છે જાણે મારી ગર્દન વધેરાઈ ગઈ. ॥૩ગા 


કોઉ કહ રહન કહિઅ નર્હિં કાહૂ । કો ન ચહઈઇ જગ જીવન લાહૂ ।૪॥ 
કોઈ કોઈ કહે છે - રહેવા (રોકાવા) માટે કોઈને પણ ન કહો, જગતમાં જીવનનો લાભ કોણ નથી ઇચ્છતા? ॥૪॥ 
અયોધ્યાના રહેવાસીઓ સાથે શ્રી ભરત-શત્રુઘ્ન વગેરેની હિજરત 


દો૦ જરઉ સો સંપતિ સદન સુખુ સુહૃદ માતુ પિતુ ભાઈ | 
સનમુખ હોત જો રામ પદ કરે ન સહસ સહાઈ ।૧૮૫॥ 


તે સંપત્તિ, ઘર, સુખ, મિત્ર, માતા, પિતા, ભાઈ - સર્વે બળી જાઓ, જે શ્રીરામજીના ચરણો સન્મુખ થવામાં હજારો 
પ્રકારે પ્રસન્નતાપૂર્વક મદદરૂપ ન બને. ॥૧૮૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-836 


ચૌ૦; ઘર ઘર સાજહિં બાહન નાના | હરપષુ હૃદર્યાં પરભાત પયાના ॥ 
ભરત જાઈ ઘર કીન્હ બિચારૂ | નગરું બાજિ ગજ ભવન ભેંડારૂ ॥૧॥ 


ન્‌ 


ઘેર ઘેર લોકો અનેક પ્રકારનાં વાહન સજાવી રહ્યાં છે. હૃદયમાં [ઘણો] હર્ષ છે કે સવારે જવું છે. ભરતજીએ ઘેર 


જઈને વિચાર ક્યોં કે નગર, ઘોડા, હાથી, મહેલ, ખજાના વગેરે - ॥૧॥ 
સંપતિ સબ રઘુપતિ કૈ આહી | જોં બિનુ જતન ચલો તજિ તાહી ॥ 
તૌ પરિનામ ન મોરિ ભલાઈ | પાપ સિરોમનિ સાઈ દોહાઈ [।ર૨॥ 
બધી સંપત્તિ શ્રીરઘુનાથજીની છે. જો એના [રક્ષણની] વ્યવસ્થા કર્યા વિના એને એમ ને એમ છોડી ચાલ્યો જાઉં તો 
પરિણામે મારી ભલાઈ નથી. કેમકે સ્વામીનો દ્રોહ સર્વ પાપોમાં શિરોમણિ (અધિક) છે. ॥૨॥ 
કરઇ સ્વામિ હિત સેવકુ સોઈ | દૂષન કોટિ દેઇ કિન કોઈ ।॥ 
અસ બિચારિ સુચિ સેવક બોલે | જે સપનેહું નિજ ધરમ ન ડોલે ॥ગા 
સેવક એ જ છે જે સ્વામીનું હિત કરે, ભલે કોઈ કરોડો દોષ કેમ ન આપે. ભરતજીએ. આવું વિચારીને એવા 
વિશ્વાસપાત્ર સેવકોને બોલાવ્યા જે ક્યારેય સ્વપ્નમાં પણ પોતાના ધર્મમાંથી ડગ્યા ન હતા. ॥૩॥ 
કહિ સબુ મરમુ ધરમુ ભલ ભાષા | જો જોહે લાયક સો તેહિં રાખા ॥ 
કરિ સબુ જતનુ રાખિ રખવારે 1 રામ માતુ પહિં ભરતુ સિધારે 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-837 


ભરતજીએ તેમને સર્વે રહસ્ય સમજાવીને પછી ઉત્તમ ધર્મ બતાવ્યો અને જે જેને યોગ્ય હતો, તેને તે જ કાર્ય માટે 
નિયુક્ત કરી દીધો. સર્વે વ્યવસ્થા કરીને, રક્ષકોને રાખીને ભરતજી રામમાતા કૌશલ્યા પાસે ગયા. ॥૪॥ 


દો૦; આરત જનની જાનિ સબ ભરત સનેહ સુજાન | 
કહેઉ બનાવન પાલકી સજન સુખાસન જાન ॥૧૮૬॥ 


સ્નેહના સુજ્ઞ (પ્રેમના તત્વને જાણનાર) ભરતજીએ સર્વે માતાઓને આર્ત (દુઃખી) જાણીને તેમના માટે પાલખીઓ 
તેયાર કરવા તથા સુખાસન યાન (આરામદાયક બેઠકવાળાં વાહન) તેયાર કરવા માટે કહ્યું, ।૧૮૬॥ 


ચૌ૦- ચક્ક ચક્કિ જિમિ પુર નર નારી | ચહત પ્રાત ઉર આરત ભારી ॥ 
જાગત સબ નિસિ ભયઉ બિહાના | ભરત બોલાએ સચિવ સુજાના ॥૧| 


નગરનાં નર-નારી ચકવા-ચકવીની જેમ હૃદયમાં અત્યંત દીન થઈને પ્રાતઃકાળ થવાનું ઇચ્છે છે. આખીય રાત 
જાગતાં જાગતાં સવાર થઈ ગયું. પછી ભરતજીએ ચતુર મન્ત્રીઓને તેડાવ્યા, ॥૧॥ 


કહેઉ લેહુ સબુ તિલક સમાજૂ | બનહિં દેબ મુનિ રામહિ રાજૂ ॥ 
બેગિ ચલહુ સુનિ સચિવ જોહારે | તુરત તુરગ રથ નાગ સંવારે ॥ર॥ 


અને કહ્યું - તિલકનો સઘળો સામાન લઈ ચાલો. વનમાં જ મુનિ વસિષ્ઠજી શ્રીરામચન્દ્રજીને રાજ્ય આપશે, જલદી 
ચાલો. આ સાંભળીને મન્ત્રીઓએ વંદના કરી અને તુરત જ ઘોડા, રથ અને હાથી સજાવી દીધા. ॥ર॥ 


અરુંધતી અરુ અગિનિ સમાઊ | રથ ચઢિ ચલે પ્રથમ મુનિરાઊ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-838 


બિપ્ર બૂંદ ચઢિ બાહન નાના | ચલે સકલ તપ તેજ નિધાના ॥ગા 


સૌથી પહેલાં મુનિરાજ વસિષ્ઠજી અરુંધતી અને અગ્નિહોત્રની સર્વે સામગ્રીસહિત રથ પર સવાર થઇને ચાલ્યા. 
પછી બ્રાહ્મણોના સમૂહ, જે સવેસર્વ તપસ્યા અને તેજના ભંડાર હતા, અનેક વાહનો પર ચઢીને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


નગર લોગ સબ સજિ સજિ જાના | ચિત્રકૂટ કહે કીન્હ પયાના ॥ 
સિબિકા સુભગ ન જાહિં બખાની | ચઢિ ચઢિ ચલત ભઈ સબ રાની ।૪॥ 
નગરના સર્વે લોકો રથોને સજાવી-સજાવીને ચિત્રફૂટે ચાલી નીકળ્યા. જેમનું વર્ણન નથી થઈ શકતું એવી સુંદર 
પાલખીઓ પર ચઢી-ચઢીને સર્વે રાણીઓ ચાલી. ॥૪॥ 
દો૦ સૌપિ નગર સુચિ સેવકનિ સાદર સકલ ચલાઈ ।| 
સુમિરિ રામ સિય ચરન તબ ચલે ભરત દોઉ ભાઈ ।૧૮૭॥ 


વિશ્વાસપાત્ર સેવકોને નગર સોંપીને અને સર્વેને આદરપૂર્વક રવાના કરીને પછી શ્રીસીતારામજીના ચરણોનું સ્મરણ 
કરીને ભરત-શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ ચાલ્યા. ॥૧૮૭॥ 


ચૌ૦- રામ દરસ બસ સબ નર નારી | જનુ કરિ કરિનિ ચલે તકિ બારી ॥ 
બન સિય રામુ સમુઝિ મન માહીં | સાનુજ ભરત પયાદેહિં જાહી ॥૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શનને વશમાં થયેલ (દર્શનની અનન્ય લાલસાથી) સર્વે નરનારી એવા ચાલ્યાં જાણે તરસ્યાં 


હાથી-હાથિણી જળને જોઈને [ઘણી ઝડપથી બહાવરા જેવા બની] જઈ રહ્યાં હોય. શ્રીસીતારામજી [સર્વ સુખોને છોડીને] 
વનમાં છે, મનમાં આવો વિચાર કરીને નાના ભાઈ શત્રુઘ્નુસહેત ભરતજી પગપાળા જ ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-839 


દેખિ સનેહુ લોગ અનુરાગે | ઉતરિ ચલે હય ગય રથ ત્યાગે ॥ 
જાઈ સમીપ રાખિ નિજ ડોલી | રામ માતુ મૃદુ બાની બોલી ।ર॥ 
તેમનો સ્નેહ જોઈને લોકો પ્રેમમાં મગ્ર થઈ ગયા અને બધાય ઘોડા, હાથી, રથોને છોડીને તેમના પરથી ઊતરીને 
પગપાળા ચાલવા લાગ્યા. પછી શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા કૌશલ્યાજી ભરતજીની પાસે પહોંચી, પોતાની પાલખી ઊભી 
રખાવી કોમળ વાણીમાં બોલ્યાં -॥ર૨॥ 
તાત ચઢહુ રથ બલિ મહતારી | હોઈહિ પ્રિય પરિવારુ દુખારી ॥ 
તુમ્હરે ચલત ચલિહિ સબુ લોગૂ | સકલ સોક ફકસ નહિં મગ જોગૂ ॥ગા 
બેટા! માતા ઓવારણાં લે છે, તમે રથ પર ચઢી જાવ. નહિ તો આખોય પ્રિય પરિવાર દુઃખી થઈ જશે. તમારા 


પગપાળા ચાલવાથી સર્વે લોકો પગપાળા ચાલશે. શોકને લીધે સર્વે દૂબળા તો થઈ જ રહ્યા છે, પગપાળા રસ્તાને (પગે 
ચાલવાને) યોગ્ય નથી. ॥૩॥ 


સિર ધરિ બચન ચરન સિરુ નાઈ | રથ ચઢિ ચલત ભએ દોઉ ભાઈ ॥ 
તમસા પ્રથમ દિવસ કરિ બાસૂ | દૂસર ગોમતિ તીર નિવાસૂ 1૪॥ 
માતાની આજ્ઞાને માથે ચઢાવીને, એમના ચરણોમાં શીશ નમાવી બંને ભાઈ રથ પર ચઢી ચાલવા લાગ્યા. પ્રથમ 
દિવસે તમસા પર વાસ (મુકામ) કરીને બીજો મુકામ ગોમતીના તટે કર્યો. ॥૪॥ 
દો૦૧ પય અહાર ફલ અસન એક નિસિ ભોજન એક લોગ ॥।॥ 
કરત રામ હિત નેમ બ્રત પરિહરિ ભૂષન ભોગ 1૧૮૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-840 


કૌઈક દૂધ જ પીતા, કોઈ ફળાહાર કરતા અને કેટલાક લોકો રાત્રે એક જ વાર ભોજન કરે છે. ભૂષણ અને ભોગ- 
વિલાસ છોડીને સર્વે લોકો શ્રીરામચન્દ્રજીને માટે નિયમ અને વ્રત -કરે છે. ॥1૧૮૮॥ 


નિષાદની શંકા અને સાવધાની 
ચૌ૦-; સઈ તીર બસિ ચલે બિહાને | સુંગબેરપુર સબ નિઅરાને ॥ 
સમાચાર સબ સુને નિષાદા | હૃદર્ય બિચાર કરઇ સબિષાદા ॥૧॥ 
રાત્રિ આખી સઈ નદીના તીરે નિવાસ કરીને પ્રાતઃકાળે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને બધા શૃંગવેરપુરના સમીપે જઈ 


પહોંચ્યા, નિષાદરાજે સર્વે સમાચાર સાંભળ્યા, તો તેઓ દુઃખી થઈ હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યા - ॥૧॥ (સઈ નદી 
શ્રુંગવેરપુરની પહેલા અને પ્રતાપગઢ પાસે છે). 
કારન કવન ભરતુ બન જાહીં | હે કછુ કપટ ભાઉ મન માહીં ॥ 
જોં પૈ જિ હોતિ કુટિલાઈ । તૌ ક્ત લીન્હ સંગ કટકાઈ ।ર॥ 
શું કારણ છે કે જેથી ભરત વનમાં જઈ રહ્યા છે, મનમાં કંઈક કપટભાવ અવશ્ય છે. જો મનમાં કુટિલતા ન હોત 
તો. સાથે સેના કેમ લઈ ચાલ્યા છે? ॥૨॥ 
જાનર્હિં સાનુજ રામહિ મારી | કરઉ અકંટક રાજુ સુખારી ।॥ 
ભરત ન રાજનીતિ ઉર આની | તબ કલંકુ અબ જીવન હાની ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-841 


સમજે છે કે નાના ભાઈ લક્ષ્મણસહિત શ્રીરામને મારીને સુખેથી નિષ્કંટક રાજ્ય કરીશ. ભરતે હૃદયમાં રાજનીતિને 
સ્થાન ન આપ્યું (રાજનીતિનો વિચાર ન કર્યો). ત્યારે (પહેલા) તો કલંક જ લાગ્યું હતું, હવે તો જીવનથીય હાથ ધોવા 
પડશે. ગા 


સકલ સુરાસુર જુરહિં જુઝારા | રામહિ સમર ન જીતનિહારા ॥ 
કા આચરજુ ભરતુ અસ કરહી | નર્હિ બિષ બેલિ અમિઅ ફ્લ ફરહી ॥૪॥ 
સમસ્ત દેવો અને દૈત્ય વીર ભેગા થઈને આવે તો પણ શ્રીરામજીને રણમાં જીતનારો કોઈ નથી. ભરતજી જો આવું 
કરી રહ્યા છે, એમાં આશ્ચર્ય જ શું છે? વિષની વેલમાં અમૃતફળ કદીય નથી ફળતાં, ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ અસ બિચારિ ગુરહહે ગ્યાતિ સન કહેઉ સજગ સબ હોઢહુ | 
હથવાસહું બોરહુ તરનિ કીજિઅ ઘાટારોહુ ॥૧૮૯॥ 
આવું વિચારીને ગુહે (નિષાદરાજે) પોતાના જ્ઞાતિજનોને કહ્યું કે બધા લોકો સાવધાન થઈ જાઓ. નાવોને હાથે 
(કબ્જામાં) કરી લો અને પછી નાવ, ડાંડ અને પતવાર - સર્વેને ડૂબાડી દો તથા સર્વે ઘાટોને અવરોધી દો. ॥૧૮૯॥ 
ચૌ૦- હોહું સંજોઇલ રોકહુ ઘાટા | ઠાટહુ સકલ મરે કે ઠાટા ॥ 
સનમુખ લોહ ભરત સન લેઊં | જિઅત ન સુરસરિ ઉતરન દેઊં ॥૧॥ 


જે 


સુસજિજિત થઈને ઘાટોને રોકી લો અને સવે જણ મરવાના સાજ સજાવી લો (અર્થાત્‌ ભરત સાથે યુદ્ધમાં લડીને 
મરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. હું ભરતની સામે (મેદાનમાં) જંગે ચઢીશ. અને જીવતાજીવે તો તેમને ગંગા પાર ઊતરવા 
નહિ જ દઉં. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-842 


સમર મરનુ પુનિ સુરસરિ તીરા | રામ કાજુ છનભંગુ સરીરા ॥ 
ભરત ભાઇ નૃપુ મૈ જ્ન નીચૂ | બડે ભાગ અસિ પાઇઅ મીચૂ ॥ર૨॥ 
યુદ્ધમાં મરણ, વળી ગંગાજીનો તટ, શ્રીરામજીનું કાર્ય અને ક્ષણભંગુર શરીર (જે ચાહે ત્યારે નાશ થઈ જાય); ભરત 
શ્રીરામજીના ભાઈ અને રાજા (તેમના હાથે મરવું) અને હું નીચ સેવક - ધનભાગ્યે આવું મૃત્યુ મળે છે. ॥૨॥ 
સ્વામિ કાજ કરિહઉં રન રારી | જસ ધવલિહઉં ભુવન દસ ચારી ॥ 
તજઉં પ્રાન રઘુનાથ નિહોરે | દુહું હાથ મુદ મોદક મોરે ॥ગા 
હું સ્વામીના કાર્ય માટે રણમાં યુદ્ધ કરીશ અને ચૌદ લોકોને પોતાના યશથી ઉજ્જ્વળ કરી દઈશ. શ્રીરઘુનાથજીના 
નિમિત્તે પ્રાણ ત્યાગી દઈશ, મારા તો બન્નેય હાથમાં આનંદના લાડુ છે. (અર્થાત્‌ જીતી ગયો તો રામસેવકનો યશ પ્રાપ્ત 
કરીશ અને માયોં ગયો તો શ્રીરામજીની નિત્ય સેવા પ્રાપ્ત કરીશ.) ॥૩॥ 
સાધુ સમાજ ન જાકર લેખા | રામ ભગત મહું જાસુ ન રેખા ॥ 
જાર્યે જિઅત જગ સો મહિ ભારૂ | જનની જોબન બિટપ કુઠારૂ 1૪॥ 
સાધુઓના સમાજમાં જેની ગણતરી નથી અને શ્રીરામજીના ભક્તોમાં જેનું સ્થાન નથી, તે જગતમાં પૃથ્વીનો ભાર 
થઈને વ્યર્થ જ જીવે છે. તે માતાના યૌવનરૂપ વૃક્ષને કાપવા માટે કુહાડોમાત્ર છે. ॥૪॥ 
દો૦- બિગત વિષાદ નિષાદપતિ સબહિ બઢાઇ ઉછાહુ 
સુમિરિ રામ માગેઉ તુરત તરકસ ધનુષ સનાહુ ।૧૯૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-843 


[આ રીતે શ્રીરામજીને માટે પ્રાણસમર્પણનો નિશ્ચય કરીને] નિષાદરાજ વિષાદથી રહિત થઈ ગયા અને સર્વેનો 
ઉત્સાહ વધારી તથા શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને તુરત જ ભાથો, ધનુષ અને કવચ માગ્યું, ॥1૧૯૦]॥ 


ચૌ૦- બેગહુ ભાઇહુ સજહુ સંજોઊ | સુનિ રજાઇ કદરાઈ ન કોઊ ॥।॥ 
ભલેહિં નાથ સબ કહહિં સહરષા | એકહિં એક બઢાવઈ કરષા ।॥૧॥ 


[તેણે કહ્યું -] હે ભાઈઓ! જલદી કરો અને બધી રીતે સજ્જ થઈ જાઓ. મારી આજ્ઞા સાંભળીને મનમાં કોઈ કાયરતા 
ન લાવે, બધા હર્ષ સાથે બોલી ઊઠ્યા - હે નાથ! ઘણું સારુ; અને પરસ્પર એક-બીજાનો ઉત્સાહ વધારવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


ચલે નિષાદ જોહારિ જોહારી | સૂર સક્લ રન રૂચઈ રારી ॥ 
સુમિરિ રામ પદ પંકજ પનહીં | ભાથી બોંધિ ચઢાઇન્ડિ ધનહીં ।ર॥ 
નિષાદરાજને જુહાર કરી-કરીને સર્વ નિષાદો ચાલ્યા. બધા ઘણા શૂરવીર છે અને સંગ્રામમાં લડવું એમને ઘણું ગમે 
છે. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોની પાદુકાઓનું સ્મરણ કરીને તેમણે ભાથીઓ બાંધીને ધનુષ્યો ઉપર પ્રત્યંચા ચઢાવી. 
॥૨॥ 


અંગરી પહેરિ કૂંડિ સિર ધરહીં | ફરસા બાંસ સેલ સમ ડરહીં ॥ 
એક કુસલ અતિ ઓડન ખાંડે | કૂદહિં ગગન મનહું છિતિ છાંડે ॥૩॥ 


કવચ પહેરી સિર પર લોખંડનો ટોપ મૂકે છે અને ફરસા, ભાલા તથા બરછાઓને સરખા કરી (સુધારી-સજાવી) 
રહ્યા છે. કોઈ ઢાલ-તલવારના દાવપેચમાં અત્યંત કુશળ છે. તે એવા ઉમંગે ભરાયેલા છે કે જાણે ધરતી છોડીને આકાશમાં 
ઉછળી રહ્યા હોય, ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-844 


નિજ નિજ સાજુ સમાજુ બનાઈ | ગુહ રાઉતહિ જોહારે જાઈ ॥ 
દેખિ સુભટ સબ લાયક જાને । લૈ લૈ નામ સકલ સનમાને ॥૪॥ 
બધા જ નિષાદોએ પોતપોતાના સાજ-સમાજ (યુદ્ધ સામગ્રી અને દળ) બનાવીને જઈને નિષાદરાજ ગુહને જુહાર 
કર્યા, નિષાદરાજે સુંદર યોદ્ધાઓને જોઈને, સર્વેને સુયોગ્ય જાણ્યા અને નામ લઈ-લઈને સર્વેનું સન્માન કર્યું. ॥૪॥ 
દો૦: ભાઇહુ લાવહુ ધોખ જનિ આજુ કાજ બડ મોહિ [| 
સુનિ સરોષ બોલે સુભટ બીર અધીર ન હોહિ 1।૧૯૧॥ 
[તેણે કહ્યું -] હે ભાઈઓ! ભ્રમમાં ન રહેજો (અર્થાત્‌ મૃત્યુથી ન ગભરાશો), આજે મારુ ઘણું ભારે કાર્ય છે. આ 
સાંભળી સર્વે યોદ્ધા ઘણા જોશથી સાથે બોલી ઊઠ્યા - હે વીર] અધીર ન થાઓ. ॥૧૯૧॥ 
ચૌ૦- રામ પ્રતાપ નાથ બલ તોરે | કરહિં કટકું બિનુ ભટ બિનુ ઘોરે ॥ 
જીવત પાઉ ન પાછે ધરહી | રુ મુંડમય મેદિનિ કરહી ૧] 
હે નાથ! શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રતાપથી અને આપના બળથી અમે લોકો ભરતની સેનાને વીર વિનાની અને ઘોડા 
વિનાની કરી દઈશું, (એક એક વીર અને એક એક ઘોડાને મારી નાખીશું). જીવતા જીવે પાછા પગલાં નહીં માંડીએ. 
પૃથ્વીને રુડ-મુંડમય કરી નાખીશું (મસ્તકો અને ધડથી ભરી દઈશું). ॥૧॥ 
દીખ નિષાદનાથ ભલ ટોલૂ | કહેઉ બજાઉ જુઝાઊ ઢોલૂ ॥ 
એતના કહત છીંક ભઇ બાએ । કહેઉ સગુનિઅન્ડ ખેત સુહાએ ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-845 


નિષાદરાજે વીરોનું ઉત્તમ દળ જોઈને કહ્યું - જુઝાઉ (યુદ્ધનું) ઢોલ વગાડો. આમ કહેતાં જ ડાબી બાજુ છીક થઈ. 
શુકન વિચારનારાઓએ કહ્યું કે શુકન સારાં છે (જીત થશે). ।ર॥ 
બૂઢુ એકુ કહ સગુન બિચારી | ભરતહિ મિલિઅ ન હોઇહિ રારી ॥ 
રામહિ ભરતુ મનાવન જાહી | સગુન કહઈ અસ બિગ્રહુ નાહી ॥ગા 


એક વૃદ્ઠે શુકન વિચારીને કહ્યું - ભરતને મળી લો, તેમની સાથે યુદ્ધ નહીં થાય. ભરત શ્રીરામજીને મનાવવા જઈ 
રહ્યા છે. શુકન એવું કહી રહ્યા છે કે વિરોધ નથી. ॥૩॥ 


સુનિ ગુહ કહઈ નીક કહ બૂઢા | સહસા કરિ પછિતાહિં બિમૂઢા ॥ 
ભરત સુભાઉ સીલુ બિનુ બૂઝે | બડિ હિત હાનિ જાનિ બિનુ જૂઝે 1૪॥ 
આ સાંભળીને નિષાદરાજ ગુહે કહ્યું - વડીલ યોગ્ય જ કહી રહ્યા છે. જલદીમાં (વગર વિચાર્ય) કોઈ કાર્ય કરીને મૂર્ખ 


ક ન નિ નર ન જિ હ સે 

લોકો પસ્તાય છે. ભરતજીનાં શીલ-સ્વભાવને સમજ્યા અને જાણ્યા વગર યુદ્ધ કરવામા આપણી મોટી હાનિ થશે એમ 
ક ક 

લાગ છ. ॥૪॥ 


દો૦ ગહહુ ઘાટ ભટ સમિટિ સબ લેઉં મરમ મિલિ જાઇ | 
બૂઝિ મિત્ર અરિ મધ્ય ગતિ તસ તબ કરિહઉ આઇ 1।૧૯૨॥ 
એટલે હે વીરો! તમે લોકો એકઠા થઈને સર્વે ઘાટોને રૂંધી દો, હું જઈને ભરતજીને મળીને તેમનો ભેદ જાણી લાવું 
છું. તેમનો ભાવ મિત્રનો છે કે શત્રુનો કે ઉદાસીનનો - આ જાણીને પછી આવીને તે જ પ્રમાણેનો પ્રબંધ કરીશ. ॥૧૯૨॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦; લખબ સનેહુ સુભાર્યં સુહાએ | બેરુ પ્રીતિ નહિં દુરરું દુરાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-846 


અસ કહિ ભેંટ સંજોવન લાગે | કંદ મૂલ ફલ ખગ મૃગ માગે ॥૧॥ 


પ. જું” 


તેમના સુંદર સ્વભાવથી હું એમના સ્નેહને ઓળખી લઈશ. વેર અને પ્રેમ છુપાવવાથી છુપાતાં નથી. એમ કહીને તે 
ભેટ આપવા માટેનો સામાન સજાવવા લાગ્યો, તેણે કંદ, મૂળ, ફળ, પક્ષી અને હરણ મંગાવ્યા. ॥૧॥ 


મીન પીન પાઠીન પુરાને | ભરિ ભરિ ભાર કહારન્ડ આને ।॥ 

મિલન સાજુ સજિ મિલન સિધાએ | મંગલ મૂલ સગુન સુભ પાએ ।ર૨॥ 

કહાર (ભોઈ) લોકો સૂકવેલી, જાડી (પુષ્ટ પહિના (પઠીના) નામની માછલીઓના ટોપલા ભરી-ભરીને લાવ્યા. ભેટનો 
સામાન સજાવી મળવા માટે ચાલ્યા તો મંગળદાયી શુભ શુકન થયાં. ॥૨॥ 

દેખિ દૂરિ તેં કહિ નિજ નામૂ | કીન્હ મુનીસહિ દંડ પ્રનામૂ ॥ 

જાનિ રામપ્રિય દીન્ડિ અસીસા | ભરતહિ કહેઉ બુઝાઈ મુનીસા ॥૩ગા 

[નિષાદરાજે મુનિરાજ વસિષ્ઠજીને જોઈને પોતાનું નામ બતાવીને દૂરથી જ દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. મુનીશ્વર વસિષ્ઠજીએ 

તેમને રામના પ્રિય જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા અને ભરતજીને સમજાવીને કહ્યું - કિ આ શ્રીરામજીના મિત્ર છે]. ॥૩ગા 

રામ સખા સુનિ સંદનુ ત્યાગા | ચલે ઉતરિ ઉમગત અનુરાગા ॥ 

ગાઉં જાતિ ગુર્હે નાઉ સુનાઈ | કીન્હ જોહારુ માથ મહિ લાઈ ।॥૪॥ 


આ શ્રીરામજીના મિત્ર છે, એટલું સાંભળતાં જ ભરતજીએ. રથ ત્યાગી દીધો. તેઓ રથથી ઊતરીને પ્રેમમાં ઉમંગને 
વધારતા ચાલ્યા. નિષાદરાજ ગુહે પોતાનું ગામ, જાતિ અને નામ કહીને પૃથ્વી પર શીશ ટેકવી જુહાર કર્યા, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-847 


ભરત-નિષાદની મુલાકાત અને સંવાદ અને ભરતજી અને નગરજનોનો પ્રેમ 
દો૦ કરત દંડવત દેખિ તેહિ ભરત લીન્ડ ઉર લાઇ ॥।| 
મનહું લખન સન ભેંટ ભઇ પ્રેમુ ન હૃદર્યે સમાઇ 1।૧૯ગા 
તે દંડવત્‌ કરવા લાગ્યો કે તુરત જ તેને જોઈને ભરતજીએ બંને હાથોથી ઉઠાવીને છાતી સરસો ચાંપી દીધો. ભરતના 
હૃદયમાં પ્રેમ સમાતો નથી, જાણે સ્વયં લક્ષ્મણજી સાથે મેળાપ થઈ ગયો હોય. ॥૧૯૩॥ 
ચૌ૦- ભેંટત ભરતુ તાહિ અતિ પ્રીતી | લોગ સિહાર્હિ પ્રેમ કે રીતી ॥ 
ધન્ય ધન્ય ધુનિ મંગલ મૂલા | સુર સરાહિ તેહિ બરિસહિં ફૂલા ॥૧॥ 
ભરતજી ગુહને અત્યંત પ્રેમથી ગળે લગાડી રહ્યા છે. બંનેની પરસ્પર પ્રેમ સાથે ભેટવાની ઢબ નિહાળીને લોકો 
પ્રશંસા કરી રહ્યા છે; મંગળના મૂળ 'ધન્ય-ધન્ય'નો ધ્વનિ કરીને દેવો પણ તેમની પ્રશંસા કરતાં ફૂલ વરસાવી રહ્યા છે. 
॥૧॥ 
લોક બેદ સબ ભાંતિહિં નીચા | જાસુ છાંહ છુઈ લેઈઅ સીંચા ॥ 
તેહિ ભરિ અંક રામ લઘુ ભ્રાતા | મિલત પુલક પરિપૂરિત ગાતા ॥ર૨॥ 
[તેઓ કહે છે -] જે લોક અને વેદ બંનેમાં બધી રીતે નીચ મનાય છે, જેની છાયાનો સ્પર્શ થઈ જવાથી પણ સ્નાન 


કરવું પડે છે, એ જ નિષાદને બાથમાં ભરીને (હૃદય સરસા ચાંપીને) શ્રીરામચન્દ્રજીના નાના ભાઈ ભરતજી (આનંદ અને 
પ્રેમવશ) શરીરે પુલકાવલિથી પરિપૂર્ણ થઈને ભેટી રહ્યા છે. ॥ર॥ 


રામ રામ કહિ જે જમુહાહીં | તિન્હહિ ન પાપ પુંજ સમુહાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-848 


યહ તૌ રામ લાઇ ઉર લીન્હા | કુલ સમેત જગુ પાવન કીન્હા ગા 
જે લોકો રામ રામ કહીને બગાસું ખાય છે, તેમની સામે પાપોના સમૂહ આવતા નથી. વળી, આ ગુહને તો સ્વયં 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ હૃદયે ચાંપી દીધો હતો (તથા ગુહે શ્રીરામને હૃદયે લગાવ્યા હતા) અને કુળસહિત એને જગત્પાવન 
(જગતને પવિત્ર કરનારો) બનાવી દીધો. ॥૩॥ 
કરમનાસ જલુ સુરસરિ પરઈ | તેહિ કો કહહુ સીસ નહિં ધરઈ ॥ 
ઉલટા નામુ જપત જગુ જાના | બાલમીકિ ભએ બ્રહ્મ સમાના ।૪॥| 
કર્મનાશા નદીનું જળ ગંગાજીમાં મળી જાય છે, તો પછી કહો, તેને કોણ સિરે ધારણ નથી કરતો? જગત જાણે છે કે 
ઊંધું નામ (મરા-મરા) જપતાં જપતાં વાલ્મીકિજી બ્રહ્મના સમાન થઈ ગયા, ॥૪॥ 
દો૦: સ્વપચ સબર ખસ જમન જડ પાર્વેર કોલ કિરાત | 
રામુ કહત પાવન પરમ હોત ભુવન બિખ્યાત 1।૧૯૪॥ 
મૂર્ખ અને પામર હોવા છતાંય ચાંડાલ, શબર, ખસ, યવન, કોલ અને કિરાત પણ રામ-નામ કહેતાં જ પરમપવિત્ર 
અને ત્રિભુવનમાં વિખ્યાત થઈ જાય છે. ॥૧૯૪॥ 
ચૌ૦- નહિં અચિરિજુ જુગ જુગ ચલિઆઈ । કેહિ ન દીન્હિ રઘુબીર બડાઈ ॥ 
રામ નામ મહિમા સુર કહહીં । સુનિ સુનિ અવધ લોગ સુખુ લહહી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-849 


એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી, યુગ-યુગાંતરથી આ રીતિ ચાલી આવી રહી છે. શ્રીરઘુનાથજીએ. કોને મોટાઈ નથી આપી? 
આ પ્રમાણે દેવો રામનામનો મહિમા કહી રહ્યા છે અને એને સાંભળી-સાંભળીને અયોધ્યાના લોકો સુખ પામી રહ્યા છે. 
॥૧॥ 
રામસખહિ મિલિ ભરત સપ્રેમા | પૂંછી કુસલ સુમંગલ ખેમા ।॥ 
દેખિ ભરત કર સીલુ સનેહૂ | ભા નિષાદ તેહિ સમય બિદેહૂ ॥ર॥ 
રામસખા નિષાદરાજને પ્રેમપૂર્વક મળીને ભરતજીએ કૂશળ, મંગળ અને ક્ષેમ પૂછ્યાં, ભરતજીનાં શીલ અને પ્રેમ 
જોઈને નિષાદ તે સમયે વિદેહ થઈ ગયો (પ્રેમમુગ્ધ થઈને દેહનું ભાન ભૂલી ગયો). ॥૨॥ 


સકુચ સનેહુ મોદુ મન બાઢા | ભરતહિ ચિતવત એકટક ઠાઢા ॥ 
ધરિ ધીરજુ પદ બંદિ બહોરી | બિનય સપ્રેમ કરત કર જોરી ગા 


તેના મનમાં સંકોચ, પ્રેમ અને આનંદ એટલા વધી ગયા કે તે ઊભો-ઊભો એકીટશે ભરતજીને જોતો રહ્યો. પછી 
ધીરજ ધરીને ભરતજીના ચરણોની ફરીથી વંદના કરીને પ્રેમપૂર્વક હાથ જોડીને વિનંતી કરવા લાગ્યો -॥૩॥ 
કુસલ મૂલ પદ પંક્જ પેખી | મૈં તિહું કાલ કુસલ નિજ લેખી ॥ 
અબ પ્રભુ પરમ અનુગ્રહ તોરે | સહિત કોટિ કુલ મંગલ મોરે ।૪॥ 
હે પ્રભો! કુશળનાં મૂળ આપનાં ચરણકમળોનાં દર્શન કરીને મેં ત્રણેય કાળમાં પોતાનું કુશળ જાણી લીધું. હવે, 


ધ 


આપના પરમ અનુગ્રહથી કરોડો પેઢીઓ સહિત મારુ મંગળ (કલ્યાણ) થઈ ગયું. ॥૪॥ 
દો૦: સમુઝિ મોરિ કરતૂતિ કુલુ પ્રભુ મહિમા જિર્ય જોઇ 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-850 


જો ન ભજઇ રઘુબીર પદ જગ બિધિ બંચિત સોઇ 1।૧૯૫॥ 


મારી કરણી અને કુળને સમજીને અને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના મહિમાનો મનમાં વિચાર કરીને (અર્થાત્‌ ક્યાં તો હું 
નીચ જાતિ અને નીચ કર્મ કરનારો જીવ અને ક્યાં અનંતકોટિ બ્રહ્માંડોના સ્વામી ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી! પણ એમણે 
મારા જેવા નીચને પણ પોતાની અસાધારણ કૃપાવશ અપનાવી લીધો - આ સમજીને) જે રઘુવીર શ્રીરામજીનાં ચરણોનું 
ભજન નથી કરતો, તે જગતમાં વિધાતા દ્વારા છેતરાઈ ગયો છે. ॥૧૯૫॥ 


ચૌ૦- કપટી કાયર કુમતિ કુજાતી | લોક બેદ બાહેર સબ ભાંતી ॥ 

રામ કીન્હ આપન જબહી તેં | ભયઉં ભુવન ભૂષન તબહી તેં ॥૧| 

હું કપટી, કાયર, કુંબુદ્ધિ અને કુજાતિનો છું અને લોક-વેદ બંનેથી સર્વ પ્રકારે બહાર મુકાયેલો છું. પણ જ્યારથી 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ મને અપનાવ્યો છે, ત્યારથી હું વિશ્વનું ભૂષણ થઈ ગયો. ॥૧॥ 

દેખિ પ્રીતિ સુનિ બિનય સુહાઈ | મિલેઉ બહોરિ ભરત લઘુ ભાઈ ॥ 

કહિ નિષાદ નિજ નામ સુબાની | સાદર સકલ જોઢહારી રાની ।ર॥ 


નિષાદરાજની પ્રીતિને જોઈને અને સુંદર વિનય સાંભળીને પછી ભરતજીના નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજી એમને ભેટયા. 
પછી નિષાદે પોતાનું નામ લઈ-લઈને સુંદર (નમ્ર અને મધુર) વાણીથી સર્વે રાણીઓને આદરપૂર્વક જુહાર કર્યા. ॥૨॥ 


જાનિ લખન સમ દેહિ અસીસા | જિઅહુ સુખી સય લાખ બરીસા ॥ 
નિરખિ નિષાદુ નગર નર નારી | ભએ સુખી જનુ લખનુ નિહારી ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-851 


રાણીઓ. નિષાદરાજને લક્ષ્મણજીના સમાન સમજીને આશીર્વાદ આપે છે કે તમે સો લાખ. વર્ષો સુધી સુખપૂર્વક 
જીવો. નગરનાં સર્વે સ્રી-પુરુષ નિષાદને જોઈને એવા સુખી થયા, જાણે લક્ષ્મણજીને જોઈ રહ્યા હોય. ॥૩॥ 
કહહિં લહેઉ એહિં જીવન લાહૂ | ભેટેઉ રામભદ્ર ભરિ બાહૂ ॥ 
સુનિ નિષાદુ નિજ ભાગ બડાઈ । પ્રમુદધિતિ મન લઇ ચલેઉ લેવાઈ ।॥૪॥ 
બધા કહે છે કે જીવનનો લાભ તો આને મળ્યો છે, જેને કલ્યાણસ્વરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજીએ ભુજાઓમાં બાંધીને ગળે 
લગાડ્યો છે. નિષાદ પોતાના ભાગ્યનો મહિમા સાંભળીને મનમાં પરમ આર્નદિત થઈ બધાને પોતાની સાથે લઈને 
ચાલ્યો. ॥૪॥ 
દો૦: સનકારે સેવક સકલ ચલે સ્વામિ રુખ પાઇ 
ઘર તરુ તર સર બાગ બન બાસ બનાએન્હિ જાઇ ।૧૯૬॥ 
તેણે પોતાના સર્વ સેવકોને ઇશારાથી કહી દીધું (એટલે કે સમજાવી દીધું કે અહી તો લડાઈની વાત જ નથી, 
સ્વાગતની તેયારી કરો). તેઓ સ્વામીનો આદેશ પામીને ચાલ્યા અને એમણે ઘરોમાં, વૃક્ષોની નીચે, તળાવો પર તથા 
બગીચા અને જંગલોમાં ઊતરવા માટે સ્થાન બનાવી દીધાં. ॥૧૯૬]॥ 
ચૌ૦- સુંગબેરપુર ભરત દીખ જબ ।| ભે સનેર્હીં સબ અંગ સિથિલ તબ ।॥ 
સોહત દિએ નિષાદહિ લાગૂ | જનુ તનુ ધરૈ બિનય અનુરાગૂ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-852 


ભરતજીએ જ્યારે શ્રંગવેરપુરને જોયું, ત્યારે તેમનાં સર્વે અંગ પ્રેમના લીધે શિથિલ થઈ ગયાં. તેઓ નિષાદના ટેકે 
(અર્થાત્‌ તેના ખભે પ્રેમથી હાથ મૂકીને ચાલતાં) એવા શોભા આપી રહ્યા છે, જાણે વિનય અને પ્રેમે શરીર ધારણ કરેલાં 
હોય. ॥૧॥ 
એહિ બિધિ ભરત સેનુ સબુ સંગા | દીખિ જાઈ જગ પાવનિ ગંગા ॥ 
રામઘાટ કહે કીન્હ પ્રનામૂ | ભા મનુ મગનુ મિલે જનુ રામૂ ॥।ર॥ 
આ પ્રમાણે ભરતજીએ સમસ્ત સેનાને સાથે લઈને જગતને પવિત્ર કરનારી ગંગાજીનાં દર્શન કર્યા. શ્રીરામઘાટને 
[જ્યાં શ્રીરામજીએ સ્નાન-સંધ્યા કરી હતી] પ્રણામ કર્યા. તેમનું મન એટલું આનંદમગ્ન થઈ ગયું, જાણે એમને સ્વયં 
શ્રીરામજી મળી ગયા હોય. ॥૨॥ 
કરહિં પ્રનામ નગર નર નારી | મુદિત બ્રહ્મમય બારિ નિહારી ॥ 
કરિ મજ્જનુ માગહિં કર જોરી | રામચંદ્ર પદ પ્રીતિ ન થોરી ॥૩ગા 
નગરનાં નર-નારી પ્રણામ કરી રહ્યાં છે અને ગંગાજીના બ્રહ્મરૂપ જળને જોઈ-જોઈને આનંદિત થઇ રહ્યાં છે. ગંગાજીમાં 
સ્નાન કરી હાથ જોડીને બધા એ જ વર માગે છે કે શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં અમારો પ્રેમ ઓછો ન થાય એટલે કે 
કાયમ વધતો જ રહે. ॥૩॥ 


ભરત કહેઉ સુરસરિ તવ રેનૂ | સકલ સુખદ સેવક સુરધેનૂ ॥ 
જોરિ પાનિ બર માગઉં એહૂ | સીય રામ પદ સહજ સનેહ્‌ૂ 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-853 


ભરતજીએ કહ્યું - હે ગંગે! આપની રજ સવેને સુખ આપનારી તથા સેવકોને માટે તો કામધેનુ જ છે. હું હાથ જોડીને 
એ જ વરદાન માગું છું કે શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં મારો સહજ - સ્વાભાવિક પ્રેમ થાય. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ બિધિ મજ્જનુ ભરતુ કરિ ગુરુ અનુસાસન પાઇ ।| 
માતુ નહાની જાનિ સબ ડેરા ચલે લવાઈ ॥૧૯૭॥ 


આ રીતે ભરતજી સ્નાન કરીને ગુરુજીની આજ્ઞા પામી તથા એ જાણીને કે સર્વે માતાઓ સ્નાન કરી ચૂકી છે, ડેરો 
ઉઠાવી લઈ પડાવ પર ચાલ્યા. ॥૧૯૭॥ 


ચૌ૦- જહ તહં લોગન્હ ડેરા કીન્હા | ભરત સોધુ સબહી કર લીન્હા ॥ 
સુર સેવા કરિ આયસુ પાઈ | રામ માતુ પહિં ગે દોઉ ભાઈ ।૧॥ 


કે 


લોકોએ જ્યાં-ત્યાં ડેરો (પડાવ) કર્યો હતો. ભરતજીએ સર્વેની સંભાળ લીધી [કે બધા લોકો આવીને આરામથી 
ઊતર્યા છે કે નહિ]. પછી દેવપૂજન કરીને આજ્ઞા પામી બંને ભાઈ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા કૌશલ્યાજી પાસે ગયા. ॥૧॥ 


ચરન ચૌંપિ કહિ કહિ મૃદુ બાની | જનનીં સકલ ભરત સનમાની ॥ 
ભાઇહિ સૌપિ માતુ સેવકાઈ | આપુ નિષાદહિ લીન્હ બોલાઈ [।ર॥ 


ચરણ દબાવી અને કોમળ વચન કહી-કહીને ભરતજીએ સર્વે માતાઓનો સત્કાર કર્યો. પછી ભાઈ શત્રુઘ્નને 


માતાઓની સેવા સોંપીને પોતે નિષાદને બોલાવી લીધો. ॥૨॥ 


કેન 


ચલે સખા કર સોં કર જોરેં | સિથિલ સરીર સનેહ ન થોરેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-854 


પૂંછત સખહિ સો ઠાઉં દેખાઊ | નેકુ નયન મન જરનિ જુડાઊ ॥૩ા 


સખા નિષાદરાજના હાથમાં હાથ મેળવી ભરતજી ચાલ્યા. પ્રેમ કંઈ ઓછો નથી (અર્થાત્‌ બહુ અધિક પ્રેમ છે), જેથી 
એમનું શરીર શિથિલ થઈ રહ્યું છે. ભરતજી સખાને પૂછે છે કે મને એ સ્થાન દેખાડો - અને નેત્ર અને મનની બળતરાને 
કંઈક શીતળ કરો -॥૩॥ 


જહેં સિય રામુ લખનુ નિસિ સોએ | કહત ભરે જ્લ લોચન કોએ ॥ 
ભરત બચન સુનિ ભયઉ બિષાદૂ | તુરત તર્હોં લઈ ગયઉ નિષાદૂ ॥૪॥| 
જ્યાં સીતાજી, શ્રીરામજી અને લક્ષ્મણ રાત્રે પોઢ્યા હતા. આમ કહેતાં જ એમનાં નેત્રોના ખૂણાઓમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] 
જળ ભરાઈ આવ્યું. ભરતજીનાં વચન સાંભળીને નિષાદને ઘણો વિષાદ થયો. તે તુરત જ તેમને ત્યાં લઈ ગયો - ॥૪॥ 
દો૦- જહે સિંસુૂપા પુનીત તર રઘુબર કિય બિશ્રામુ | 
અતિ સનેર્હે સાદર ભરત ડકીન્હેઉ દંડ પ્રનામુ 1।૧૯૮॥ 
જ્યાં પવિત્ર અશોકના વૃક્ષની નીચે શ્રીરામજીએ વિશ્રામ કર્યો હતો, ભરતજીએ ત્યાં અત્યંત પ્રેમથી આદરપૂર્વક 
દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. ।1૧૯૮॥ 
ચૌ૦- કુસ સાંથરી નિહારિ સુહાઈ | કીન્હ પ્રનામુ પ્રદચ્છિન જાઈ ॥ 
ચરન રેખ રજ ઓઆંખિન્ડ લાઈ | બનઇ ન કહત પ્રીતિ અધિકાઈ ॥૧॥ 


દર્ભની સુંદર સાંથરી (પથારી) જોઈને તેની પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રણામ કર્યા. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણચિન્હોની રજ આંખે 
અડાડી. [તે સમયના] પ્રેમની અધિકતા કહી નથી શકાતી, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-855 


કનક બિંદુ દુઇ ચારિક દેખે | રાખે સીસ સીય સમ લેખે ।॥ 
સજ્લ બિલોચન હૃદર્ય ગલાની | કહત સખા સન બચન સુબાની ।॥ર૨॥ 
ભરતજીએ બે-ચાર સ્વર્ણબિંદુ (સોનાના કણ કે તારા વગેરે જે સીતાજીનાં ઘરેણાં-વસ્્રોમાંથી ખરી પડ્યા હતા) જોયાં 
તો તેમને સીતાજી સમાન સમજીને માથા પર મૂકી દીધાં. તેમનાં નેત્ર પ્રેમાશ્રુના] જળથી ભરાયાં છે અને હૃદયમાં ગ્લાનિ 
ભરાઈ છે. તેમણે સુંદર વાણીમાં સખાને આ વચન કહ્યાં -॥૨॥ 
શ્રીહત સીય બિરહે દુતિહીના | જથા અવધ નર નારિ બિલીના ॥ 
પિતા જનક દેઉં પટતર કેહી | કરતલ ભોગુ જોગુ જગ જેહી ગા 
આ સ્વર્ણના કણ કે તારા પણ સીતાજીના વિરહમાં એવા શ્રીહત (શોભાહીન) અને કાંતિહીન થઈ રહ્યા છે, જેમ 


[રામ-વિયોગમાં] અયોધ્યાનાં નર-નારી વિલીન (શોકને લીધે ક્ષીણ) થઈ રહ્યાં છે. જે સીતાજીના પિતા રાજા જનકજી છે, 
આ જગતના ભોગ - એશ્ચર્ય અને યોગ બંને જેમની મુઠ્ઠીમાં છે, તે જનક્જીને હું કોની ઉપમા આપું? ॥૩॥ 


સસુર ભાનુકુલ ભાનુ ભુઆલૂ | જેહિ સિહાત અમરવતિપાલૂ ॥ 
પ્રાનનાથુ રઘુનાથ ગોસાઈ | જો બડ હોત સો રામ બડાઈ [।૪॥ 


સૂર્યકુળના સૂર્ય રાજા દશરથજી જેમનાં સસરા છે, જેમના એશ્ચર્ય અને પ્રતાપની દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ ઇર્ષ્યાપૂર્વક 
પ્રશંસા કરે છે અને પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી જેમના પ્રાણનાથ છે. તે એટલા મોટા છે કે જે કોઈ પણ મોટા થાય છે તે 
શ્રીરામચન્દ્રજીની [આપેલી] મોટાઈથી જ થાય છે. ॥૪॥ 


દો૦- પતિદેવતા સુતીય મનિ સીય સૌંથરી દેખિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-856 


બિહરત હૃદઉ ન હહરિ હર પબિ તેં કઠિન બિસેષિ ॥૧૯૯॥ 


તે શ્રેષ્ઠ પતિવ્રતા સ્રીઓમાં શિરોમણિ સીતાજીની સાંથરી (દર્ભશય્યા) જોઈને મારુ હૃદય થથરાઈને(ભયથી) ફાટી 
નથી પડતું; હે શંકર! આ વ%થી પણ અધિક કઠોર છે! ॥૧૯૯॥ 
ચૌ૦- લાલન જોગુ લખન લઘુ લોને | ભે ન ભાઈ અસ અહહિં ન હોને ॥ 
પુરજન પ્રિય પિતુ માતુ દુલારે | સિય રઘુબીરહિ પ્રાનપિઆરે ॥૧॥ 


મારા નાના ભાઈ લક્ષ્મણ ઘણા જ સુંદર અને પ્રેમ કરવા યોગ્ય છે. આવા ભાઈ ન તો કોઈના થયા છે, છે નહિ અને 


થવાનાય નથી. જે લક્ષ્મણ અવધના લોકોને પ્રિય, માતાપિતાના લાડકા અને શ્રીસીતારામજીના પ્રાણપ્યારા છે; ॥૧॥ 
મૃદુ મૂરતિ સુકુમાર સુભાઊ | તાત બાઉ તન લાગ ન કોઊ ।॥ 
તે બન સહહિં બિપતિ સબ ભાંતી | નિદરે કોટિ કુલિસ એહિં છાતી ॥ર॥ 


જેમની મૂર્તિ કોમળ અને સ્વભાવ સુકુમાર છે, જેમના શરીરને ક્યારેય ગરમ હવા પણ નથી લાગી, તે વનમાં દરેક 
પ્રકારની વિપત્તિઓ સહી રહ્યા છે. [હાય!] આ મારી છાતીએ [કઠોરતામાં] કરોડો વજોનો પણ અનાદર કરી દીધો [નહીં 
તો આ ક્યારનીય ફાટી પડી હોત]. ॥૨॥ 


રામ જનમિ જગુ કીન્હ ઉજાગર | રૂપ સીલ સુખ સબ ગુન સાગર ॥ 
પુરજન પરિજન ગુર પિતુ માતા | રામ સુભાઉ સબહિ સુખદાતા ॥૩ગા 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ જન્મ (અવતાર) લઈને જગતને પ્રકાશિત (પરમ સુશોભિત) કરી દીધું. એ રૂપ, શીલ, સુખ અને 
સમસ્ત ગુણોના સમુદ્ર છે. પુરવાસી, કુટુંબી, ગુરુ પિતા-માતા સર્વેને શ્રીરામજીનો સ્વભાવ સુખ આપનારો છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-857 


બેરિઉ રામ બડાઈ કરહી | બોલનિ મિલનિ બિનય મન હરહી ॥ 
સારદ કોટિ કોટિ સત સેષા | કરિ ન સકહિં પ્રભુ ગુન ગન લેખા ।૪॥ 


પ જ 


શત્રુ પણ શ્રીરામજીનો મહિમા ગાય છે. બોલ-ચાલ, મળવાના ઢંગ અને વિનયથી તે મનને હરી લે છે. કરોડો 
સરસ્વતી અને અબજો શેષજી પણ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણ-સમૂહોની ગણતરી નથી કરી શકતા. ॥૪॥ 


દો૦- સુખસ્વરૂપ રઘુબંસમનિ મંગલ મોદ નિધાન 
તે સોવત કુસ ડાસિ મહિ બિધિ ગતિ અતિ બલવાન 1૨૦૦ 
જે સુખ-સ્વરૂપ રઘુવંશશિરોમણિે શ્રીરામચન્દ્રજી મંગળ અને આનંદના ભંડાર છે, તે પૃથ્વી પર દર્ભ પાથરીને સૂવે 
છે. વિધાતાની ગતિ ઘણી જ બળવાન છે. ॥૨૦૦॥। 


ક્‌ 


ચૌ૦- રામ સુના દુખુ કાન ન કાઊ | જીવનતરું જિમિ જોગવઈ રાઊ ।॥ 
પલક નયન ફનિ મનિ જેહિ ભાંતી | જોગવહિં જનનિ સકલ દિન રાતી ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ કાનોથી પણ ક્યારેય દુઃખનું નામ નથી સાંભળ્યું. મહારાજા સ્વયં જીવનવૃક્ષની જેમ તેમની સાર- 


સંભાળ રાખ્યા કરતા હતા. સર્વે માતાઓ પણ રાત-દિન એમની એવી સાર-સંભાળ કરતી હતી, જેમ પાંપણો નેત્રોની 
અને સર્પ પોતાના મણિની કરે છે. ॥૧॥ 


તે અબ ફિરત બિપિન પદચારી | કંદ મૂલ ફલ ફૂલ અહારી ॥ 
ધિગ કેક્ઈ અમંગલ મૂલા | ભઇસિ પ્રાન પ્રિયતમ પ્રતિકૂલા ॥।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-858 


એ જ શ્રીરામચન્દ્રજી હવે જંગલોમાં પગપાળા ફરે છે અને કંદ-મૂળ તથા ફળ-ફૂલોનું ભોજન કરે. છે. અમંગળની 
મૂળ કેકેયીને ધિક્કાર છે, જે પોતાના પ્રાણપ્રિયતમ પતિને પણ પ્રતિફૂળ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 
મૈ ધિગ ધિગ અઘ ઉદધિ અભાગી | સબુ ઉતપાતુ ભયઉ જેહિ લાગી ॥ 
કુલ કલંકુ કરિ સૃજેઉં બિધાતોં । સાઈદોહ મોહિ કીન્હ કુમાર્તા ॥ગા 


હું પાપોનો"” સમુદ્ર અને અભાગિયો - મને ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે; જેને કારણે આ બધા ઉત્પાત થયા. વિધાતાએ 
મને કુળનો કલંક બનાવીને પેદા કર્યો અને કુમાતાએ. મને સ્વામીદ્રોહી બનાવી દીધો. ॥૩॥ 


સુનિ સપ્રેમ સમુઝાવ નિષાદૂ | નાથ કરિઅ ક્ત બાદિ બિષાદૂ ॥ 
રામ તુમ્હહિ પ્રિય તુમ્હ પ્રિય રામહિ | યહ નિરજોસુ દોસુ બિધિ બામહિ ॥૪॥ 
આ સાંભળીને નિષાદરાજ પ્રેમપૂર્વક સમજાવવા લાગ્યા - હે નાથ! આપ વ્યર્થ વિષાદ શા માટે કરો છો? 
શ્રીરામચન્દ્રજી આપને પ્રિય છે અને આપ શ્રીરામચન્દ્રજીને પ્રિય છો. આ નિચોડ (નિશ્ચિત સિદ્ધાંત) છે, દોષ તો પ્રતિકૂળ 
વિધાતાને છે. ॥૪॥ 


છં૦ બિધિ બામ કી કરની કઠિન જેહિં માતુ કીન્હી બાવરી | 
તેહિ રાતિ પુનિ પુનિ કરહિં પ્રભુ સાદર સરહના રાવરી ॥ 


તુલસી ન તુમ્હ સો રામ પ્રીતમુ કહતુ હોં સૌંહેં કિએ | 
પરિનામ મંગલ જાનિ અપને આનિએ ધીરજુ હિર્અ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-859 


પ્રતિકૂળ વિધાતાની કરણી બધી કઠોર છે, જેણે માતા કેકેયીને બહાવરી બનાવી દીધી (તેની મતિ ફેરવી નાખી). તે 
રાત્રે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી વારંવાર આદરપૂર્વક આપની ઘણી પ્રશંસા કરતા હતા. તુલસીદાસજી કહે છે - [નિષાદરાજ કહે 
છે કે -] શ્રીરામચન્દ્રજીને આપના સમાન અતિશય પ્રિય બીજો કોઈ નથી. હું સોગંદ ખાઈને કહું છું. પરિણામમાં મંગળ 


ન્‌ 


થશે, એમ જાણીને આપ આપના હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરો. ॥ ૫॥ 


ન્‌ 


સો૦- અંતરજામી રામુ સકુચ સપ્રેમ કુપાયતન 
ચલિઅ કરિઅ બિશ્રામુ યહ બિચારિ દઢ આનિ મન 1॥।૨૦૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજી અંતર્યામી તથા સંકોચ, પ્રેમ અને કૃપાના ધામ છે, એમ વિચારીને અને મનમાં દઢતા લાવીને ચાલો 
અને વિશ્રામ કરો. ॥૨૦૧॥ 


ચૌ૦- સખા બચન સુનિ ઉર ધરિ ધીરા । બાસ ચલે સુમિરત રઘુબીરા ॥ 
યહ સુધિ પાઇ નગર નર નારી ચલે બિલોકત આરત ભારી ।૧॥ 


સખાનાં વચન સાંભળીને, હૃદયમાં ધીરજ ધરીને શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરતાં ભરતજી ઉતારે ચાલ્યા. નગરનાં 
બધાં સ્્રી-પુરુષો આ (શ્રીરામજીના ઊતરવાનાં સ્થળના) સમાચાર પામીને ઘણા આતુર થઈ તે સ્થાનને જોવા ચાલ્યાં, 
॥૧॥ 


પરદખિના કરિ કરહિં પ્રનામાં | દેહિં કેકઈહિ ખોરિ નિકામાં ॥ 
ભરિ ભરિ બારિ બિલોચન લેહીં । બામ બિધાતહિં દૂષન દેહી ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-860 


તેઓ એ સ્થાનની પ્રદ્રક્ષિણા કરીને પ્રણામ કરે છે અને કેકેયીને બહુ દોષ આ! 
અને પ્રતિકૂળ વિધાતાને દોષ આપે છે. ॥૨॥ 
એક સરાહહિં ભરત સનેહૂ | કોઉ કહ નૃપતિ નિબાહેઉ નેહૂ ॥ 
નિંદર્હિ આપુ સરાહિ નિષાદહિ । કો કહિ સકઈ બિમોહ બિષાદહિ ॥ગા 


કોઈ ભરતજીના સ્નેહની પ્રશંસા કરે છે અને કોઈ કહે છે કે રાજાએ પોતાનો પ્રેમ ખૂબ નભાવ્યો. બધા પોતાની 
નિંદા કરીને નિષાદની પ્રશંસા કરે છે. તે સમયના વિમોહ અને વિષાદને કોણ કહી શકે છે? ॥૩ા 


એહિ બિધિ રાતિ લોગુ સબુ જાગા | ભા ભિનુસાર ગુદારા લાગા ॥ 
ગુરહિ સુનાર્વે ચઢાઇ સુહાઈ | નઈ નાવ સબ માતુ ચઢાઈ ।૪॥ 


આ રીતે આખી રાત બધા લોકો જાગતાં રહ્યા. સવાર પડતાં જ [ગંગાજી] પાર ઊતરવાનો પ્રારંભ થયો. સુંદર નાવ 
ઉપર ગુરુજીને ચઢાવી પછી નવી સુંદર નાવ ઉપર સર્વે માતાઓને ચઢાવી. ॥૪॥ 


દંડ ચારિ મર્હેં ભા સબુ પારા | ઉતરિ ભરત તબ સબહિ સંભારા ॥ ૫॥ 
ચાર ઘડીમાં બધા ગંગાજીને પાર ઊતરી ગયા. પછી ભરતજીએ, ઊતરીને સર્વેને સંભાળ્યા. ॥ ૫॥ 


દો૦- પ્રાતક્રિયા કરિ માતુ પદ બંદિ ગુરહિ સિરુ નાઇ | 
આગે કિએ નિષાદ ગન દીન્હેઉ કટકુ ચલાઇ ॥૨૦૨॥ 


ન 


છે. નેત્રોમાં જળ ભરી-ભરી લે છે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-861 


પ્રાતઃકાળની ક્રિયાઓને કરીને માતાના ચરણોની વંદના કરી અને ગુરુજીને શીશ નમાવીને ભરતજીએ. નિષાદગણોને 
[માર્ગ બતાવવા માટે] આગળ કરી દીધા અને લાવ-લશ્કર ઊપડ્યું. ॥૨૦૨॥ 


ચૌ૦- કિયઉ નિષાદનાથુ અગુઆઈ । માતુ પાલકીં સકલ ચલાઈ ।॥ 
સાથ બોલાઇ ભાઇ લઘુ દીન્હા | બિપ્રન્હ સહિત ગવનુ ગુર કીન્હા ॥૧॥ 


નિષાદરાજને આગળ કરીને પાછળ સર્વે માતાઓની પાલખીઓ ચલાવી. નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજીને બોલાવી એમની 
સાથે કરી દીધા. પછી બ્રાહ્મણોસહિત ગુરુજીએ પ્રયાણ કર્યું. ॥૧॥ 


આપુ સુરસરિહિ કીન્હ પ્રનામૂ | સુમિરે લખન સહિત સિય રમૂ ॥ 
ગવને ભરત પયાદેહિં પાએ | કોતલ સંગ જાહિં ડોરિઆએ 1।ર॥ 


તત્પશ્ચાત્‌ પોતે (ભરતજીએ) ગંગાજીને પ્રણામ કર્યા અને લક્ષ્મણસહિત શ્રીસીતા-રામજીનું સ્મરણ કર્યું, ભરતજી 
પગપાળા જ ચાલ્યા. તેમની સાથે કોતલ (અસવાર વગરના) ઘોડા લગામથી બંધાયેલા જઈ રહ્યા છે. ॥૨॥ 


કહહિં સુસેવક બારહિં બારા | હોઇઅ નાથ અસ્વ અસવારા ॥ 
રામુ પયાદેહિ પાર્યે સિધાએ | હમ કહે રથ ગજ બાજિ બનાએ ।૩ા 


ન્‌ 


ઉત્તમ સેવકો વારંવાર કહે છે કે હે નાથ! આપ ઘોડા પર સવાર થઈ જાઓ. [ભરતજી જવાબ આપે છે કે] 
શ્રીરામચન્દ્રજી તો પગપાળા જ ગયા અને અમારા માટે રથ, હાથી અને ઘોડા બનાવવામાં આવ્યા છે!॥ગા 


સિર ભર જાઉં ઉચિત અસ મોરા | સબ તેં સેવક ધરમુ કઠોરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-862 


દેખિ ભરત ગતિ સુનિ મૃદુ બાની | સબ સેવક ગન ગરહિં ગલાની ॥૪॥ 
મારા માટે તો ઉચિત એ છે કે હું માથા વડે ચાલીને (ઊંધા મસ્તકે) જાઉં, સેવકનો ધર્મ સર્વથી કઠિન હોય છે. 
ભરતજીની દશા જોઈને અને કોમળ વાણી સાંભળીને સર્વ સેવકગણ ગ્લાનિના કારણે લજ્જામાં ડૂબી રહ્યા છે. ॥૪॥ 
ભરતજીની પ્રયાગ મુલાકાત અને ભરત-ભારદ્દાજ સંવાદ 
દો૦; ભરત તીસરે પહર કહે કીન્હ પ્રબેસુ પ્રયાગ 
કહત રામ સિય રમ સિય ઉમગિ ઉમગિ અનુરાગ [।ર૨૦ગા 
પ્રેમના ઉમંગ અને ઉત્સાહથી સીતારામ-સીતારામ કહેતાં ભરતજીએ ત્રીજા પહોરે પ્રયાગમાં પ્રવેશ કયો. ॥૨૦ગા 
ચૌ૦- ઝલકા ઝલક્ત પાયન્ડ કૈસે । પંકજ કોસ ઓસ કન જેસેં ॥ 
ભરત પયાદેહિં આએ આજૂ | ભયઉ દુખિત સુનિ સકલ સમાજૂ ॥૧॥ 
તેમના ચરણમાં ફોલ્લાં એવા ચમકે છે, જેમ કમળની કળી ઉપર ઝાકળનું ટીપું ચમકતું હોય. ભરતજી આજે પગપાળા 
જ ચાલીને આવ્યા છે, એ સમાચાર સાંભળીને આખો સમાજ દુઃખી થઈ ગયો. ॥૧॥ 
ખબરિ લીન્ડ સબ લોગ નહાએ 1। કીન્હ પ્રનામુ ત્રિબેનિરડિ આએ ।॥ 
સબિધિ સિતાસિત નીર નહાને | દિએ દાન મહિસુર સનમાને ।॥ર॥ 


દ ક 


જ્યારે ભરતજીએ. એ. જાણી લીધું કે બધા લોકો સ્નાન કરી ચૂક્યા, ત્યારે ત્રિવેણી ઉપર આવીને એને પ્રણામ કર્યા. 
પછી વિધિપૂર્વક [ગંગા-યમુનાના] શ્વેત અને શ્યામ જળમાં સ્નાન કર્યું અને દાન આપીને બ્રાહ્મણોનું સન્માન કર્યું, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-863 


દેખત સ્યામલ ધવલ હલોરે | પુલકિ સરીર ભરત કર જોરે ॥ 
સકલ કામ પ્રદ તીરથરાઊ | બેદ બિદિત જગ પ્રગટ પ્રભાઊ ।॥૩ગા 
શ્યામ અને સફેદ (યમુનાજી અને ગંગાજીની) લહેરો જોઈને ભરતજીનું શરીર પુલકિંત થઈ ઊઠ્યું અને તેમણે હાથ 
જોડીને કહ્યું - હે તીર્થરાજ! આપ સમસ્ત કામનાઓને પૂર્ણ કરનારા છો. આપનો પ્રભાવ વેદોમાં પ્રસિદ્ધ અને સંસારમાં 
પ્રગટ છે. ॥ગા 


માગઉ ભીખ ત્યાગિ નિજ ધરમૂ | આરત કાહ ન કરઇ ડકુકરમૂ ॥ 
અસ જિયે જાનિ સુજાન સુદાની | સફલ કરહિં જગ જાચક બાની ।૪॥ 
હું પોતાનો ધર્મ (ન માગવાનો ક્ષત્રિય ધર્મ) ત્યાગીને આપ પાસે ભીખ માગું છું. આર્ત (દીન) મનુષ્ય કયું કુકર્મ નથી 
કરતો? આવું હૃદયમાં જાણીને સુજ્ઞ ઉત્તમ દાની જગતમાં માંગનારની વાણીને સફળ કર્યાં કરે છે (અર્થાત્‌ તે જે માંગે 


ન્‌ 


છે, તે આપી દે છે). ॥૪॥ 


દો૦ અરથ ન ધરમ ન કામ રુચિ ગતિ ન ચહઉં નિરબાન | 
જનમ જનમ રતિ રામ પદ યહ બરદાનુ ન આન, ॥ર૦૪ા॥ 
મારે ન અર્થની રુચિ છે, ન ધર્મની, ન કામની અને ન તો હુ મોક્ષને જ ઇચ્છું છું. જન્મેજન્મમાં મારો શ્રીરામજીના 
ચરણોમાં પ્રેમ રહે, એ જ વરદાન માગું છું, બીજું કંઈ નહિ. ॥૨૦૪॥ 
ચૌ૦- જાનહું રમ કુટિલ કરિ મોહી | લોગ કહઉ ગુરુ સાહિબ દ્રોહી ॥ 
સીતા રામ ચરન રતિ મોરે | અનુદિન બઢઉ અનુગ્રહ તોરે ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-864 


સ્વયં શ્રીરામચન્દ્રજી પણ ભલેય મને કુટિલ સમજે અને લોકો મને ગુરુદ્રોહી તથા સ્વામીદ્રોહી ભલે જ કહે; પણ 
શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં મારો પ્રેમ આપની કૃપાથી દિવસે દિવસે વધતો જ રહે. ॥૧॥ 
જ્લદુ જનમ ભરિ સુરતિ બિસારઉ | જાચત જલુ પબિ પાહન ડારઉ ॥ 
ચાતકુ રરટાને ઘટે ઘટિ જાઈ | બહઢેં પ્રેમુ સબ ભાંતિ ભલાઈ ।ર૨॥ 
મેઘરાજા ભલે જન્મભર ચાતકનું ભાન ભુલાવી દે અને જળ માગ્યે તે ભલે વજ અને પથ્થર (કરા) જ વરસાવે, પણ 


રટણ ઘટવાથી તો ચાતકની જ વાત ઘટશે (પ્રતિજ્ઞા જ નષ્ટ થઈ જશે). પ્રેમ વધારવામાં જ ચાતકની દરેક રીતે ભલાઈ 
છે. ॥૨॥ 


કનકહિં બાન ચઢઇ જિમિ દાહેં | તિમિ પ્રિયતમ પદ નેમ નિબાહેં ॥ 
ભરત બચન સુનિ માઝ ત્રિબેની । ભઈ મૃદુ બાનિ સુમંગલ દેની ॥૩ગા 
જેમ તપાવવાથી સોના ઉપર ચમક આવી જાય છે, તેમ જ પ્રિયતમના ચરણોમાં પ્રેમનો નિયમ નભાવવાથી પ્રેમી 


સેવકનું ગૌરવ વધી જાય છે. ભરતજીનાં વચન સાંભળીને ત્રિવેણીની વચમાંથી સુંદર મંગળ આપનારી કોમળ વાણી 
થઈ. ॥ગા 


તાત ભરત તુમ્હ સબ બિધિ સાધૂ | રામ ચરન અનુરાગ અગાધૂ ॥ 
બાદિ ગલાનિ કરહુ મન માહીં | તુમ્હ સમ રામહિ કોઉ પ્રિય નાહીં ॥૪॥ 


હે તાત ભરત! તમે સર્વ પ્રકારે સજ્જન છો, શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં તમારો અગાધ પ્રેમ છે. તમે વ્યર્થ જ મનમાં 
ગ્લાનિ કરી રહ્યા છો. શ્રીરામચન્દ્રને તમારા સમાન પ્રિય કોઈ નથી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-865 


દો૦- તનુ પુલકેઉ હિર્યેં હરષુ સુનિ બેનિ બચન અનુકૂલ | 
ભરત ધન્ય કહિ ધન્ય સુર હરષિત બરષહિં ફૂલ ॥।૨૦૫॥ 
ત્રિવેણીનાં અનુકૂળ વચન સાંભળીને ભરતજીનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું, હૃદયમાં હર્ષ છવાઈ ગયો. ભરતજી 
ધન્ય છે, ધન્ય છે" કહીને દેવતા હરખાઈને ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. ॥૨૦૫॥ 
ચૌ૦- પ્રમુદિત તીરથરાજ નિવાસી | બૈખાનસ બટુ ગૃહી ઉદાસી ॥ 
કહહિં પરસપર મિલિ દસ પાંચા | ભરત સનેહુ સીલુ સુચિ સાંચા ॥૧| 
તીર્થરાજ પ્રયાગમાં રહેનારા વાનપ્રસ્થ, બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ અને ઉદાસીન (સંન્યાસી) બધાંય ઘણા જ આનંદિત છે 
અને દસ-પાંચ મળીને પરસ્પર કહે છે કે ભરતજીનો પ્રેમ અને શીલ પવિત્ર અને સાચો છે. ॥૧॥ 
સુનત રામ ગુન ગ્રામ સુહાએ | ભરદ્દાજ મુનિબર પહિં આએ ॥।॥ 
દંડ પ્રનામુ કરત સુનિ દેખે | મૂરતિમંત ભાગ્ય નિજ લેખે ।ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના સુંદર ગુણસમૂહોને સાંભળતાં જ તે મુનિશ્રેષ્ઠ ભરદ્વાજજીની પાસે આવ્યા. મુનિએ ભરતજીને 
દંડવત્‌ પ્રણામ કરતાં જોયા અને તેમને પોતાનું મૂર્તિમાન સૌભાગ્ય સમજ્યા, ॥૨॥ 
ધાઈ ઉઠાઈ લાઇ ઉર લીન્હે | દીન્ડિ અસીસ ફકૃતારથ કીન્હે ॥ 
આસનુ દીન્હ નાઈ સિરુ બૈઠે | ચહત સકુચ ગૃર્હે જનુ ભજિ પૈઠે ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-866 


તેમણે દોડીને ભરતજીને ઉઠાવી હૃદયે ચાંપી દીધા અને આશીર્વાદ આપી કૃતાર્થ કર્યા, મુનિએ એમને આસન આપ્યું. 
તે માથું નમાવીને એવી રીતે બેઠા કે જાણે ભાગીને સંકોચના ઘરમાં પેસી જવા માગતા હોય. ॥૩॥ 
મુનિ પૂંછબ કછુ યહ બડ સોચૂ | બોલે રિષિ લખિ સીલુ સંકોચૂ ॥ 
સુનહુ ભરત હમ સબ સુધિ પાઈ | બિધિ કરતબ પર કિછુ ન બસાઈ ।॥૪॥ 
તેમના મનમાં એ મોટો શોક છે કે મુનિ કંઈક પૂછશે [તો હું શું ઉત્તર આપીશ]. ભરતજીનાં શીલ અને સંકોચને 
જોઈને ત્રકષિ ભરદ્વાજજી બોલ્યા - ભરત! સાંભળો, અમે બધી ખબર પામી ચૂક્યા છીએ. વિધાતાના કર્યા પર કોઈ વશ 
નથી ચાલતો. ॥૪॥ 


દો૦- તુમ્હ ગલાનિ જિયો જનિ કરહુ સમુઝિ માતુ કરતૂતિ | 
તાત કૈકઇંહિ દોસુ નહિં ગઈ ગિરા મતિ ધૂતિ ॥।૨૦૬॥ 
માતાની કરણીને સમજીને (યાદ કરીને) તમે હૃદયમાં ગ્લાનિ ન કરો. હે તાત! કેકેયીનોય કોઈ દોષ નથી, તેની બુદ્ધ 
તો સરસ્વતી બગાડી ગઈ હતી. ॥૨૦૧॥ 
ચૌ૦- યહઉ કહત ભલ કહિહિ ન કોઊ | લોકુ બેદુ બુધ સંમત દોઊ ।॥ 
તાત તુમ્હાર બિમલ જસુ ગાઈ | પાઇહિ લોકઉ બેદુ બડાઈ ।॥૧॥ 
પણ આમ કહેવા છતાંય કોઈ ભલું નહીં કહે, કેમ કે લોકમત અને વેદમત બંનેય વિદ્દાનોને માન્ય છે. (લોક કહે છે 
કે કેકેયી દોષી છે, વેદ કહે છે કે સરસ્વતીએ તેની મતિ ફેરવી માટે તે દોષી છે, સાથે સાથે એમ કહેવાય કે સરસ્વતીએ 
આવું શા માટે કર્યું? તો દેવોની પ્રેરણાથી. આ રીતે વેદમત અને વિદ્ઠાનોના મતે કેકેયી નિર્દોષ છે. છતાંય, લોકમતે દોષી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-867 


છે પણ ભરત! તારા માટે એવી વાત નથી) હે તાત! તમારો નિર્મળ યશ ગાઈને તો લોક અને વેદ બંને મોટાઈ પામશે. 
॥૧॥ 


લોક બેદ સંમત સબુ કહઈ | જેહિ પિતુ દેઈ રાજુ સો લહઈ ।॥ 
રાઉ સત્યબ્રત તુમ્હહિ બોલાઈ | દેત રાજુ સુખુ ધરમુ બડાઈ ।ર૨॥ 
આ તો લોક અને વેદ બંનેને માન્ય છે અને બધા એ જ કહે છે કે પિતા જેને રાજ્ય આપે એ જ પામે છે. રાજા 
સત્યવ્રતી હતા; તમને બોલાવીને રાજ્ય આપતા, તો સુખ મળત, ધર્મ રહેત અને મહત્તા મળત. ॥૨॥ 
રમ ગવનુ બન અનરથ મૂલા | જો સુનિ સકલ બિસ્વ ભઈ સૂલા ॥ 
સો ભાવી બસ રાનિ અયાની | કરિ કુચાલિ અંતહું પછિતાની ॥૩॥ 
આખાય અનર્થનું મૂળ તો શ્રીરામચન્દ્રજીનું વનગમન છે, જેને સાંભળીને સમસ્ત સંસારને પીડા થઈ. તે શ્રીરામનું 
વનગમન પણ ભાવિવશ થયું. અણસમજુ રાણી તો ભાવિવશ કુચાલ કરીને અંતે પસ્તાઈ. ॥૩॥ 
તરહઉં તુમ્હાર અલપ અપરાધૂ | કહે સો અધમ અયાન અસાધૂ ॥ 
કરતેહું રાજુ ત તુમ્હહિ ન દોષૂ | રામહિ હોત સુનત સંતોષૂ 1૪॥ 


તેમાં પણ તમારો કોઈ જરાક પણ અપરાધ કહે, તો તે અધમ, અજ્ઞાની અને અસાધુ (દુર્જન) છે. જો તમે રાજ્ય 
કરત તો પણ તમને દોષ ન લાગત. સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજીને પણ સંતોષ જ થાત. ॥૪॥ 


દો૦ અબ અતિ કીન્હેહું ભરત ભલ તુમ્હહિ ઉચિત મત એઠહુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-868 


સકલ સુમંગલ મૂલ જગ રઘુબર ચરન સનેહુ [૨૦% 


હે ભરત! હવે તો તમે ઘણું જ સારું કર્યું, આ જ મત તમારા માટે ઉચિત હતો. શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં પ્રેમ થવો 
એ જ સંસારમાં સમસ્ત મંગળોનું મૂળ છે. ॥૨૦૭॥ 


ચૌ૦- સો તુમ્હાર ધનુ જીવનુ પ્રાના । ભૂરિ ભાગ કો તુમ્હહિ સમાના ॥ 
યહ તુમ્હાર આચરજુ ન તાતા | દસરથ સુઅન રમ પ્રિય ભ્રાતા ॥૧| 


તો તે (શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં પ્રેમ) તો તમારા માટે ધન, જીવન અને પ્રાણ જ છે; તમારા જેવો ધનભાગી કોણ 


ક 


છે? હે તાત! તમારા માટે આ આશ્ચર્યની વાત નથી. કેમ કે તમે દશરથજીના પુત્ર અને શ્રીરામજીના પ્રિય ભાઈ છો. ॥૧॥ 
સુનહુ ભરત રઘુબર મન માહી | પેમ પાત્રુ તુમ્હ સમ કોઉ નાહીં ॥ 
લખન રામ સીતહિ અતિ પ્રીતી | નિસિ સબ તુમ્હહિ સરાહત બીતી ।॥ર૨॥ 

હે ભરત! સાંભળો, શ્રીરામચન્દ્રજીના મનમાં તમારા જેવો પ્રેમપાત્ર બીજો કોઈ નથી. લક્ષ્મણજી, શ્રીરામજી અને 

સીતાજી ત્રણેયની આખી રાત્રિ તે દિવસે અત્યંત પ્રેમ સાથે તમારી પ્રશંસા કરતાં જ વીતી. ॥૨॥ 
જાના મરમુ નહાત પ્રયાગા | મગન હોહિં તુમ્હરે અનુરાગા ॥ 
તુમ્હ પર અસ સનેહું રઘુબર કૅ | સુખ જીવન જગ જસ જડ નર કેં ॥ગા 

પ્રયાગરાજમાં જ્યારે તે સ્નાન કરી રહ્યા હતા, તે સમયે મેં એમનો આ મર્મ જાણ્યો. એ તમારા પ્રેમમાં મગ્ન થઈ 
રહ્યા હતા. તમારા પર શ્રીરામજીનો એવો અગાધ સ્નેહ છે જેવો મૂર્ખ વિષયાસક્ત મનુષ્યનો સંસારમાં સુખમય જીવન 
પર હોય છે. (પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કરતી વખતે તીર્થપુરોહિતો દ્વારા સંકલ્પ કરાવતી વેળાએ ' જમ્બુટ્િપે, ભરતખંડે” - 


શ્રીરામચરિતમાનસ-869 


ભરતનું નામ સાંભળતાં જ શ્રીરામજી તારા પ્રેમમાં ડૂબી ગયા અને તારુ નામ લઈ - લઈને ડૂબકી લગાવી આનંદવિભોર 
થઈ રહ્યા હતા - સમસ્ત પ્રયાગ આ મર્મને જાણે છે.) ॥ગા 
યહ ન અધિક રઘુબીર બડાઈ | પ્રનત ડુટુંબ પાલ રઘુરાઈ ॥ 
તુમ્હ તૌ ભરત મોર મત એહૂ | ધરે દેહ જનુ રામ સનેહ્‌ૂ 1૪॥ 
આ શ્રીરઘુનાથજીની કંઈ ઘણી મોટાઈ નથી. કેમ કે શ્રીરઘુનાથજી તો શરણાગતના આખાય કુટુંબને પાળનારા છે. 
હે ભરત! મારો તો આ મત છે કે તમે તો જાણે શરીરધારી શ્રીરામજીના મૂર્તિમંત પ્રેમ જ છો. ॥૪॥ 
દ 


ન્‌ 


૦- તુમ્હ કહું ભરત કલંક યહ હમ સબ કહં ઉપદેસુ | 
રામ ભગતિ રસ સિદ્ધિ હિત ભા યહ સમઉ ગનેસુ ।॥૨૦૮॥ 
હે ભરત! તમારા માટે આ કલંક છે, પણ અમારા બધા માટે તો ઉપદેશ-આદર્શ છે. શ્રીરામભક્તિરૂપી રસની સિદ્ધિને 


માટે આ સમય ગણેશ (ઘણો શુભ) થયો છે. (આજે અમે તમારી પાસેથી રામભક્તિ કઈ રીતે થાય તે શીખ્યા છીએ) 
॥૨૦૮॥ 


ચૌ૦- નવ બિધુ બિમલ તાત જસુ તોરા | રઘુબર કિંકર કુમુદ ચકોરા ॥ 
ઉદિત સદા અએંથઇહિ કબર્હું ના | ઘટિહિ ન જગ નભ દિન દિન દૂના ॥૧॥ 
હે તાત! તમારો યશ નિર્મળ નવીન ચન્દ્રમા છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીના દાસ કુમુદ અને ચકોર છે. [તે ચન્દ્રમા તો 


પ્રતિદિન અસ્ત થાય છે અને ઘટે છે, જેથી કુમુદ અને ચકોરને દુઃખ થાય છે]; પરંતુ તમારો આ યશરૂપી ચન્દ્ર સદા ઉદય 
રહેશે, ક્યારેય અસ્ત થશે જ નહીં. જગતરૂપી આકાશમાં એ ઘટશે નહીં, પણ દિવસે દિવસે બમણો થશે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-870 


કોક તિલોક પ્રીતિ અતિ કરિહી । પ્રભુ પ્રતાપ રબિ છબિહિ ન હરિહી ॥ 
નિસિં દિન સુખદ સદા સબ કાહૂ | ગ્રસિહિ ન કેૈકઇ કરતબુ રાહ ॥૨॥ 
તેલોક્યરૂપી ચકવો આ યશરૂપી ચન્દ્રમાને અત્યંત પ્રેમ કરશે (અર્થાત્‌ ત્રિલોકી તમને પ્રેમ કરશે.) અને પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનો પ્રતાપરૂપી સૂર્ય આની શોભાનું હરણ નહીં કરે. અર્થાત્‌ રામ પણ તમને સ્નેહ કરશે. આ તમારો 
યશરૂપી ચન્દ્રમા રાત-દિવસ સદાય સર્વે કોઈને સુખ આપનાર થશે. કેકેયીનો કુકર્મરૂપી રાહુ એનો ગ્રાસ નહીં કરે. ॥૨॥ 
પૂરન રામ સુપેમ પિયૂષા | ગુર અવમાન દોષ નહિં દૂષા ॥ 
રામ ભગત અબ અમિઅં અઘાહ્‌ૂં | કીન્હેહુ સુલભ સુધા બસુધાહૂં ॥ગા 
આ ચન્દ્રમા શ્રીરામચન્દ્રજીના સુંદર પ્રેમરૂપી અમૃતથી પૂર્ણ છે. ગુરુના અપમાનરૂપી દોષથી એ દૂષિત નથી. તમે 


આ યશરૂપી ચન્દ્રમાની સૃષ્ટિ કરીને પૃથ્વી પર પણ અમૃતને સુલભ કરી દીધું. હવે, શ્રીરામચન્દ્રજીના ભક્ત આ અમૃતથી 
તૃપ્ત થઈ જશે. ॥ગા 


ભૂપ ભગીરથ સુરસરિ આની | સુમિરત સકલ સુમંગલ ખાની ।॥ 
દસરથ ગુન ગન બરનિ ન જાહીં | અધિકુ કહા જોહે સમ જગ નાહીં ॥૪॥ 
રાજા ભગીરથ ગંગાજીને લાવ્યા, જેનું (ગંગાજીનું) સ્મરણ જ સંપૂર્ણ સુંદર મંગળોની ખાણ છે. દશરથજીના 
ગુણસમૂહોનું તો વર્ણન કરી જ નથી શકાતું, અધિક શું? જેમની સરખામણીએ. જગતમાં કોઈ નથી, ॥૪॥ 
દો૦ જાસુ સનેહ સકોચ બસ રામ પ્રગટ ભએ આઈ | 
જે હર હિય નયનનિ કબહું નિરખે નહીં અઘાઈ [।૨૦૦૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-871 


જેમના પ્રેમ અને સંકોચ(શીલ)ને વશમાં થઈને સ્વયં [સચ્ચિદાનંદઘન] ભગવાન શ્રીરામ આવીને પ્રગટ થયા, જેમને 
શ્રીમહાદેવજી પોતાના હૃદયનાં નેત્રોથી ક્યારેય ધરાઈને જોઈ નથી શક્યા (અર્થાત્‌ જેમનું સ્વરૂપ હૃદયમાં જોતાં-જોતાં 
શિવજી ક્યારેય તૃપ્ત ન થયા). ॥૨૦૯॥ 
ચૌ૦- કીરતિ બિધુ તુમ્હ કીન્ડ અનૂપા | જહં બસ રામ પેમ મૃગરૂપા ॥ 
તાત ગલાનિ કરહુ જિયૅ જાર્અ | ડરહુ દરિદ્રહિ પારસુ પાર્ઞ ॥૧|॥ 
[પરંતુ એમનાથી પણ ચઢિયાતો] તમે કીર્તિરૂપી અનુપમ ચંદ્રને ઉત્પન્ન ક્યો, જેમાં શ્રીરામપ્રેમ જ હરણના [ચિહન] 
રૂપે વસે છે. હે તાત! તમે વ્યર્થ જ હદયમાં ગ્લાનિ કરી રહ્યા છો. પારસ પામીને પણ તમે દરિદ્રતાથી ડરી રહ્યા છો!॥૧॥ 
સુનહુ ભરત હમ ઝૂઠ ન કહહી | ઉદાસીન તાપસ બન રહહી ॥ 
સબ સાધન કર સુશ્લ સુહાવા | લખન રામ સિય દરસનુ પાવા [।ર॥ 
હે ભરત! સાંભળો, અમે જૂઠું નથી કહેતા. અમે ઉદાસીન (તટસ્થ) છીએ (કોઈનો પક્ષ નથી લેતા), તપસ્વી છીએ 
હઈનું મુખદેખ્યું નથી કહેતા) અને વનમાં રહીએ છીએ (કોઈથી પણ કંઈ પ્રયોજન નથી રાખતા). સર્વે સાધનોના ઉત્તમ 
ફળરૂપે અમને લક્ષ્મણ, શ્રીરામજી અને સીતાજીનાં દર્શન પ્રાપ્ત થયાં; ॥૨॥ 
તેહિ ફલ કર ફ્લુ દરસ તુમ્હારા | સહિત પયાગ સુભાગ હમારા ॥ 
ભરત ધન્ય તુમ્હ જસુ જગુ જયઊ | કહિ અસ પેમ મગન મુનિ ભયઊ ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-872 


[સીતા-લક્ષ્મણસહિત શ્રીરામદર્શનરૂપ] તે મહાન ફળનું પરમફળ આ તમારાં દર્શન છે! પ્રયાગરાજસહિત અમારાં 
ધનભાગ્ય છે. હે ભરત! તમે ધન્ય છો, તમે પોતાના યશથી જગતને જીતી લીધું છે. આમ કહીને મુનિ ભરતજીના પ્રેમમાં 
મગ્ન થઈ ગયા. ॥ગા 

સુનિ મુનિ બચન સભાસદ હરષે | સાધુ સરાહિ સુમન સુર બરષે ॥ 
ધન્ય ધન્ય ધુનિ ગગન પયાગા | સુનિ સુનિ ભરતુ મગન અનુરાગા ।૪॥ 
ભરદ્દાજ મુનિનાં વચન સાંભળીને સભાસદ હર્ષિત થઈ ગયા, 'સાધુ-સાધુ" કહીને પ્રશંસા કરતાં દેવોએ ફૂલ 


વરસાવ્યાં. આકાશમાં અને પ્રયાગરાજમાં ધન્ય, ધન્ય'નો ધ્વનિ સાંભળી-સાંભળીને ભરતજી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ રહ્યા છે. 
॥૪॥ 


દો૦; પુલક ગાત હિર્યે રામુ સિય સજલ સરોરુહ નેન [| 
કરિ પ્રનામુ મુનિ મંડલિહેિ બોલે ગદગદ બૈન 1।૨૧૦॥ 


ભરતજીનું શરીર પુલકિત છે, હૃદયમાં શ્રીસીતારામજી છે અને કમળ સમાન નેત્ર [પ્રિમાશ્રુના] જળથી ભરાયેલાં છે. 
તે મુનિઓની મંડળીને પ્રણામ કરી ગદગદ વચન બોલ્યા - ॥૨૧૦॥ 


ચૌ૦- મુનિ સમાજુ અરુ તીરથરાજૂ | સોંચિહું સપથ અઘાઈ અકાજૂ ॥ 
એહિં થલ જોં કિછુ કહિઅ બનાઈ | એહિ સમ અધિક ન અઘ અધમાઈ ।॥૧॥ 


મુનિઓનો સમાજ છે અને વળી તીર્થરાજ છે. અહીં સાચા સોગંદ ખાવાથીય ભરપૂર હાનિ થાય છે. આ સ્થળે જો 
કંઈક બનાવીને કહેવામાં આવે, તો એના જેવું કોઈ મોટું પાપ અને નીચતા નહીં હોય. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-873 


તુમ્હ સર્બંગ્ય કહઉં સતિભાઊ | ઉર અંતરજામી રઘુરાઊ | 
મોહિ ન માતુ કરતબ કર સોચૂ | નહિં દુખુ જિર્યં જગુ જાનિહિ પોચૂ ॥ર॥ 
હું ખરા ભાવથી કહું છું. આપ સર્વશ્ઞ છો અને શ્રીરઘુનાથજી હૃદયના અંદરનું જાણનારા છે (હું કંઈ પણ અસત્ય 
કહીશ તો આપથી અને એમનાથી છૂપું નહિ રહી શકે). મને માતા કેકેયીની કરણીનો કંઈ પણ શોક નથી અને મારા 
મનમાં એ વાતનું પણ કોઈ દુઃખ નથી કે જગત મને નીચ સમજશે. ॥૨॥ 
નાહિન ડરું બિગરિહિ પરલોફૂ | પિતહુ મરન કર મોહિ ન સોકૂ ॥ 
સુકૃત સુજસ ભરિ ભુવન સુહાએ | લછિમન રામ સરિસ સુત પાએ ।॥૩ા॥ 
એ ડર પણ નથી કે મારો પરલોક બગડી જશે અને ન તો પિતાજીના મૃત્યુનોય મને શોક છે. કેમકે એમનું સુંદર 
પુણ્ય અને સુયશ વિશ્વભરમાં સુશોભિત છે. તેઓ શ્રીરામ-લક્ષ્મણ જેવા પુત્ર પામ્યા. ॥૩॥ 
રામ બિરરહે તજિ તનુ છનભંગૂ | ભૂપ સોચ કર કવન પ્રસંગૂ ॥ 
રામ લખન સિય બિનુ પગ પનહીં | કરિ મુનિ બેષ ફિરહિં બન બનહીં ।૪॥ 
વળી, જેમણે શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરહમાં પોતાના ક્ષણભંગુર શરીરને ત્યાગી દીધું, એવા રાજાને માટે શોક કરવાનો 
કયો પ્રસંગ છે? [શોક એ વાતનો છે કે] શ્રીરામજી, લક્ષ્મણજી અને સીતાજી પગમાં વગર પગરખે મુનિઓનો વેષ 
બનાવી વન-વનમાં ફરે છે. ॥૪॥ 
દો૦: અજિન બસન ફલ અસન મહિ સયન ડાસિ કુસ પાત | 
બસિ તરુ તર નિત સહત હિમ આતપ બરષા બાત 1।૨૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-874 


તેઓ મૃગચર્મ અને વલ્કલ વસ્ત્ર પહેરે છે, ફળોનું ભોજન કરે છે, પૃથ્વી ઉપર દર્ભ અને પાંદડાં પાથરીને સૂવે છે 
અને વૃક્ષોની નીચે નિવાસ કરીને નિત્ય ઠંડી, ગર્મી, વર્ષા અને પવન સહે છે. ॥૨૧૧॥ 
ચૌ૦- એહિ દુખ દાહે દહઇં દિન છાતી | ભૂખ ન બાસર નીદ ન રાતી ॥ 
એહિ કુરોગ કર ઔષધુ નાહીં | સોધેઉં સકલ બિસ્વ મન માહીં ॥૧| 
આ દુઃખની બળતરાથી નિરંતર મારી છાતી બળતી રહે છે. મને ન તો દિવસે ભૂખ લાગે છે, ન તો રાત્રે નિંદ્રા આવે 
છે. મેં મનમાં તે મનમાં સમસ્ત વિશ્વમાં શોધ કરી, પણ આ કુરોગનું ઔષધ ક્યાંય નથી. ॥૧॥ 
માતુ કુમત બઢઈ અઘ મૂલા । તેહિં હમાર હિત કીન્હ બંસૂલા ॥ 
કલિ કુકાઠ કર કીન્હ કુજંત્રૂ | ગાડિ અવધિ પહિ કઠિન કુંમંત્રૂ ॥૨॥ 
માતાનો કુમત (બૂરો વિચાર) પાપોનો મૂળ સુથાર છે. તેણે મારા હિતનો વાંસલો બનાવ્યો. તેનાથી કલહરૂપી કુકાઠ 
(ખરાબ લાકડાનું)નું કુયન્ત્ર બનાવ્યું અને ચૌદ વર્ષની અવધિરૂપી કઠણ કુમન્ત્ર ભણીને તે યન્ત્રને દાટી દીધું. [અહીં 
માતાનો કુવિચાર સુથાર છે, ભરતને રાજ્ય તે વાંસલો છે અને રામનો વનવાસ કુયન્ત્ર છે અને ચૌદ વર્ષની અવધિ 
કુમન્ત્ર છે.]॥ર॥ 
મોહિ લગિ યહુ કુંઠાટુ તેહિ ઠાટા | ઘાલેસિ સબ જગુ બારહબાટા ॥ 
મિટઇ કુજોગુ રામ ફિરિ આર્એ | બસઇ અવધ નહિં આન ઉપાર્ખં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-875 


મારા માટે તેણે આ આખોય કુઠાઠ (દુષ્ટ સાજ) રચ્યો અને આખા જગતને છિન્નભિન્ન (બારહબાટા) કરીને નષ્ટ 
કરી નાખ્યું. આ કુયોગ શ્રીરામચન્દ્રજીના પાછા ફરવાથી જ મટી શકે છે અને પછી અયોધ્યા વસી શકે છે, બીજા કોઈ 
ઉપાયે નહીં. ॥૩ા 
ભરત બચન સુનિ મુનિ સુખુ પાઈ | સબહિં કીન્ડિ બહુ ભોંતિ બડાઈ ॥ 
તાત કરહુ જનિ સોચુ બિસેષી | સબ દુખુ મિટિહિ રામ પગ દેખી ।૪॥ 
ભરતજીનાં વચન સાંભળીને મુનિએ સુખ મેળવ્યું અને દરેકે એમની ઘણી રીતે પ્રશંસા કરી. [મુનિએ કહ્યું -] હે 
તાત! વધુ શોક ન કરો. શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોનાં દર્શન કરતાં જ બધું દુઃખ મટી જશે. ॥૪॥ 
ભારદ્દાજે ભરતનું સ્વાગત કર્યું 
દો૦: કરિ પ્રબોધુ મુનિબર કહેઉ અતિથિ પેમપ્રિય હોહુ | 
કંદ મૂલ ફલ ફૂલ હમ દેહિં લેહુ કરિ છોહુ ।૨૧૨॥ 
આ રીતે મુનિશ્રેષ્ઠ ભરદ્રાજજીએ તેમનું સમાધાન કરીને કહ્યું - હવે, આપ લોકો અમારા પ્રેમપ્રિય અતિથિ બનો અને 
કૃપા કરીને કંદ-મૂળ, ફળ-ફૂલ જે કંઈ અમે આપીએ, તેનો સ્વીકાર કરો, ॥૨૧૨॥ 
ચૌ૦- સુનિ મુનિ બચન ભરત હિર્ય સોચૂ । ભયઉ કુઅવસર કઠિન સંકોચૂ ॥ 
જાનિ ગરુઈ ગુર ગિરા બહોરી | ચરન બંદિ બોલે કર જોરી ૧] 


મુનિનાં વચન સાંભળીને ભરતના હૃદયમાં શોક થયો કે આ કટાણે ઘણો કઠિન સંકોચ આવી પડ્યો. વળી, 
ગુરૃજનોની વાણીને મહત્વપૂર્ણ (આદરણીય) સમજીને, ચરણોની વંદના કરીને હાથ જોડી બોલ્યા - ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-876 


સિર ધરિ આયસુ કરિઅ તુમ્હારા | પરમ ધરમ યહુ નાથ હમારા ॥ 
ભરત બચન મુનિબર મન ભાએ । સુચિ સેવક સિષ નિકટ બોલાએ ।ર૨॥ 


હે નાથ! આપની આજ્ઞાને સિરે ચઢાવી એનું પાલન કરવું - એ અમારો પરમ ધર્મ છે. ભરતજીનાં આ વચન 
મુનિશ્રેષ્ઠના મનને ઘણાં ગમ્યાં. તેમણે વિશ્વાસપાત્ર સેવકો અને શિષ્યોને પાસે બોલાવ્યા. ॥૨॥ 


ચાહિઅ કીન્હિ ભરત પહુનાઈ | કંદ મૂલ ફલ આનહું જાઈ ॥ 
ભલેહિં નાથ કહિ તિન્હ સિર નાએ । પ્રમુદિત નિજ નિજ કાજ સિધાએ ।॥૩॥ 
[અને કહ્યું કે] ભરતની પરોણાગત કરવી જોઈએ. જઈને કંદ, મૂળ અને ફળ લાવો. તેમણે હે નાથ! ઘણું 'સારુ" 
કહીને શીશ નમાવ્યાં અને પછી તે ઘણા આનંદિત થઈને પોતપોતાના કામે ચાલી નીકળ્યા. ॥૩॥ 


મુનિહિ સોચ પાહુન બડ નેવતા | તસિ પૂજા ચાહિઅ જસ દેવતા ॥ 
સુનિ રિધિ સિધિ અનિમાદિક આઈ | આયસુ હોઇ સો કરહિં ગોસાઈ ॥૪॥ 
મુનિને ચિંતા થઈ કે અમે ઘણા મોટા મહેમાનોને નિમંત્રયા છે. હવે જેવા દેવ હોય, તેવી જ એમની પૂજા પણ થવી 
જોઈએ. આ સાંભળીને રિદ્ધિઓ અને અણિમાદિ સિદ્ધિઓ આવી ગઈ [અને બોલી -] હે ગોસાઈ! જેવી આપની આજ્ઞા 
હોય એવું અમે કરીએ. ॥૪॥ 
દો૦: રામ બિરહ બ્યાકુલ ભરતુ સાનુજ સહિત સમાજ [| 
પહુનાઈ કરિ હરહુ શ્રમ કહા મુદિત મુનિરાજ ॥૨૧ગ૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-877 


મુનિરાજે પ્રસન્‍ન થઈને કહ્યું - નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન અને સમાજસહિત ભરતજી શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરહમાં વ્યાકુળ 
છે, એમનો આતિથ્ય-સત્કાર પરોણાગત કરીને એમના શ્રમને દૂર કરો. ॥૨૧૩॥ 


ચૌ૦- રિધિ સિધિ સિર ધરિ મુનિબર બાની | બડભાગિનિ આપુહિ અનુમાની ॥ 
કહહિં પરસપર સિધિ સમુદાઈ | અતુલિત અતિથિ રામ લઘુ ભાઈ ।॥૧॥ 


રિદ્વિ-સિદ્ધિઓ મુનિરાજની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી પોતાને મોટી ભાગ્યશાળી જાણી. સવે સિદ્ધિઓ પરસ્પર કહેવા 
લાગી - શ્રીરામચન્દ્રજીના નાના ભાઈ ભરત એવા અતિથિ છે, જેમની સરખામણીએ કોઈ આવી નથી શકતા. ॥૧॥ 


મુનિ પદ બંદિ કરિઅ સોઇ આજૂ | હોઇ સુખી સબ રાજ સમાજૂ ॥ 
અસ કહિ રચેઉ રુચિર ગૃહ નાના | જોંહે બિલોકિ બિલખાહિં બિમાના ॥ર॥ 
માટે મુનિના ચરણોની વંદના કરીને આજે એવું જ કરવું જોઈએ. કે જેથી સમસ્ત રાજસમાજ સુખી થાય. આમ કહીને 
તેમણે ઘણાં જ સુંદર ઘરો બનાવ્યાં, જેમને જોઈને વિમાન પણ લજાઈ જાય છે. ॥૨॥ 


ન્‌ 


ભોગ બિભૂતિ ભૂરિ ભરિ રાખે | દેખત જિન્હહિ અમર અભિલાષે ॥ 
દાસી દાસ સાજુ સબ લીન્હે | જોગવત રહહિં મનહિ મનુ દીન્હેં ॥ગા 
તે ઘરોમાં ઘણા જ ભોગ (ઇન્દ્રિયોના વિષય) અને એશ્ચર્ય(ઠાઠ-માઠ)નો સામાન ભરીને મૂકી દીધો, જેને જોઈને દેવો 
પણ લલચાઈ ગયા. દાસી-દાસ સર્વે પ્રકારની સામગ્રી લઈ મન દઈને તેમનાં મનોને જોતાં રહે છે (અર્થાત્‌ તેમના મનની 
રુચિ પ્રમાણે કરતાં રહે છે). ॥ગા 


સબ સમાજુ સજિ સિધિ પલ માહીં | જે સુખ સુરપુર સપનેહું નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-878 


પ્રથમર્હિં બાસ દિએ સબ કેહી | સુંદર સુખદ જથા રુચિ જેહી ।૪॥ 


જે સુખનો સામાન સ્વર્ગમાં પણ સપનેય નથી એવો સર્વે સામાન સિદ્ધિઓએ પળભરમાં હાજર કરી દીધો. પ્રથમ 
તો તેમણે હર કોઈને, (અયોધ્યાથી આવેલાઓની) જેની જેવી રુંચિ હતી એવા જ સુંદર સુખદાયક નિવાસસ્થાન આપ્યાં. 
॥૪॥ 


દો૦- બહુરિ સપરિજન ભરત કહું રિષિ અસ આયસુ દીન્હ | 
બિધિ બિસમય દાયકુ બિભવ મુનિબર તપબલ કીન્ડ ॥।૨૧૪॥ 


અને પછી પરિવારસહિત ભરતજીને નિવાસસ્થાન આપ્યાં, કારણ કે ત્રકષિ ભરદ્રાજજીએ એવી જ આજ્ઞા આપી હતી. 
[ભરતજી ઇચ્છતા હતા કે એમના બધા સાથીઓને આરામ મળે, એટલે એમના મનની વાતજાણીને મુનિએ પ્રથમ તે 
જુ કુ 


લોકોને સ્થાન આપીને પછી સપરિવાર ભરતજીને સ્થાન આપવા માટે આજ્ઞા આપી હતી.] મુનિશ્રેષ્ઠે તપોબળથી બ્રહ્માને 
પણ ચકિત કરી દેનાર વૈભવ રચી નાખ્યો. ॥૨૧૪॥ 


ચૌ૦- મુનિ પ્રભાઉ જબ ભરત બિલોકા | સબ લઘુ લગે લોક્પતિ લોકા ॥ 
સુખ સમાજુ નહિં જાઇ બખાની । દેખત બિરતિ બિસારહિં ગ્યાની ॥૧| 


જ્યારે ભરતજીએ મુનિના પ્રભાવને નિહાળ્યો, તો એની સામે એમને [ઇન્દ્ર, વરુણ, યમ, કુબેર આદિ] બધા 
દ ક.” 


લોકપાળોના લોક તુચ્છ જણાયા, સુખની સામગ્રીનું વર્ણન નથી થઈ શકતું, જેને જોઈને જ્ઞાની લોકો પણ વૈરાગ્ય ભૂલી 
જાય છે. ॥૧॥ 


આસન સયન સુબસન બિતાના | બન બાટિકા બિહગ મૃગ નાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-879 


સુરભિ ફૂલ ફલ અમિઅ સમાના | બિમલ જલાસય બિબિધ બિધાના ॥ર૨॥ 
આસન, સેજ, સુંદર વસન, ચંદરવા, વન, બગીચા, જાતજાતનાં પક્ષી અને પશુ, સુગંધિત ફૂલ અને અમૃત સમાન 
સ્વાદિષ્ટ ફળ, અનેક પ્રકારનાં (તળાવ, કૂવા, વાવ આદિ) નિર્મળ જળાશય; ॥ર॥ 
અસન પાન સુચિ અમિઅ અમી સે । દેખિ લોગ સકુચાત જમી સે ॥ 
સુર સુરભી સુરતરું સબહી કે | લખિ અભિલાષુ સુરેસ સચી કે ॥ગા 
તથા અમૃતને પણ અમૃત લાગે તેવા સ્વાદિષ્ટ અને પવિત્ર ખાન-પાનના પદાર્થ હતા, જેને જોઈને રામવિયોગમાં 


વ્રત રાખનારા બધા અયોધ્યાવાસીઓ સંયમી વિરક્ત મુનિઓની જેમ સંકોચાઈ રહ્યા છે (એટલે કે સંયમીઓ જેમ 
વ્રતભંગ થવાના ડરથી ભોગગ્રહણ કરવામાં સંકોચાય છે તેવી રીતે બધા જ અયોધ્યાવાસી સંકોચાઈ રહ્યા છે). બધાના 


ક બ” 


ઉતારાઓમાં મનવાંછિત વસ્તુ આપનાર કામધેનુ અને કલ્પવૃક્ષ છે, જેને જોઈને ઇન્દ્ર અને ઇન્દ્રાણીને પણ અભિલાષા 
થાય છે (તેમનું મન પણ લલચાઈ જાય છે). ॥૩॥ 


રિતુ બસંત બહ ત્રિબિધ બયારી | સબ કહે સુલભ પદારથ ચારી ॥ 
સ્રક ચંદન બનિતાદિક ભોગા | દેખિ હરષ બિસમય બસ લોગા [।૪॥ 
વસંત ત્રક્તુ છે. શીતળ, મંદ, સુગંધ ત્રણેય પ્રકારની હવા વહી રહી છે. બધાને [ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ] ચારેય 


મ શે” ઝો 


પદાર્થ સુલભ છે. માળા, ચંદન, સ્રી આદિ ભોગોને જોઈને સર્વે લોકો હર્ષ અને વિસ્મયને વશ થઈ રહ્યા છે. ॥૪॥ 


દો૦- સંપતિ ચકઈ ભરતુ ચક મુનિ આયસ ખેલવાર [| 
તેહિ નિસિ આશ્રમ પિંજરા રાખે ભા ભિનુસાર ॥।૨૧૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-880 


સુ ક 


સમ્પત્તિ (ભોગ-વિલાસની સામગ્રી) ચકવી છે અને ભરતજી ચકવા છે અને મુનિની આજ્ઞા ખેલાડી - નટ છે, જેણે 
એ રાત્રે આશ્રમરૂપી પિંજરામાં બંનેને બંધ કરી રાખ્યાં અને આમ જ સવાર થઈ ગયું. [જેમ એક પિંજરામાં રાખવા 
છતાંય ચકવી-ચકવાનો રાત્રે સંયોગ નથી થતો, તેવી જ રીતે ભરદ્રાજજીની આજ્ઞાથી સમસ્ત રાત્રિ ભોગ-સામગ્રીઓની 
સાથે રહેવા છતાંય ભરતજીએ. મનથીય તેમનો સ્પર્શ સુદ્ધાં કર્યો નથી.] ॥૨૧૫॥ 


માસપારાયણ, ઓગણીસમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ વીસમો 
ચૌ૦- કીન્ડ નિમજ્જનુ તીરથરાજા | નાઇ મુનિહિ સિરુ સહિત સમાજા ॥ 
રિષિ આયસુ અસીસ સિર રાખી | કરિ દંડવત બિનય બહું ભાષી ॥૧॥ 


પ્રાતઃકાળે] ભરતજીએ તીર્થરાજમાં સ્નાન કર્યું અને સમાજસહિત મુનિને શીશ નમાવી અને ત્ર્ક્ષિની આજ્ઞા તથા 
આશીર્વાદને સિરે ચઢાવી દંડવત કરીને ઘણી વિનંતી કરી. ॥૧॥ 


પથ ગતિ કુસલ સાથ સબ લીન્હેં | ચલે ચિત્રકૂટહિં ચિતુ દીન્હેં ॥ 
રામસખા કર દીન્હેં લાગૂ । ચલત દેહ ધરિ જનુ અનુરાગૂ ।ર॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ માર્ગને જાણનારા ભોમિયા લોકો (કુશળ પથપ્રદર્શકો)ની સાથે સર્વે લોકોને લઈ ભરતજી ચિત્રફૂટમાં ચિત્ત 
જોડીને ચાલ્યા. ભરતજી રામસખા ગુહના હાથમાં હાથ મૂકીને એવા જઈ રહ્યા છે, જાણે સાક્ષાત્‌ પ્રેમે જ શરીર ધારણ 
કયું હોય. ॥૨॥ 


નહિં પદ ત્રાન સીસ નહિં છાયા | પેમુ નેમુ બ્રતુ ધરમુ અમાયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-881 


લખન રામ સિય પંથ કહાની | પૂંછત સખહિ કહત મૃદુ બાની ॥૩ગા 


ન તો એમના પગમાં પગરખાં છે અને નથી સિર પર છાયા. તેમના પ્રેમ, નિયમ, વ્રત અને ધર્મ નિષ્કપટ છે. 
સખા નિષાદરાજને લક્ષ્મણજી, શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીના માર્ગની વાતો પૂછે છે અને તે કોમળ વાણીથી ક 
॥ગા 


કો 
તેઓ 
હે છે 


રામ બાસ થલ બિટપ બિલોકે | ઉર અનુરાગ રહત નહિં રોકે ॥ 
દેખિ દસા સુર બરિસહિં ફૂલા | ભઈ મૃદુ મહિ મગુ મંગલ મૂલા ।૪॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના ઊતરવાનાં સ્થળો અને વૃક્ષોને જોઈને તેમના હૃદયમાં પ્રેમ રોક્યો નથી રોકાતો. ભરતજીની આ 
દશા જોઈને દેવો ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. પૃથ્વી કોમળ થઈ ગઈ અને માર્ગ મંગળનો મૂળ બની ગયો, ॥૪॥ 
દો૦- કિર્એ જાર્હિ છાયા જલદ સુખદ બહઈ બર બાત | 
તસ મગુ ભયઉ ન રામ કરહે જ્સ ભા ભરતહિ જાત 1।॥૨૧૧૬॥ 
વાદળા છાયા ક્ય જઈ રહ્યાં છે, સુખ આપનાર સુંદર હવા વહી રહી છે. ભરતજીને જતી વખતે માર્ગ જેવો સુખદાયક 
થયો, તેવો શ્રીરામચન્દ્રજીને પણ થયો ન હતો. ॥૨૧૬॥ 
ન્ડ પ ધ જ ક ર ૪. 
ચૌ૦- જડ ચેતન મગ જીવ ઘનેરે | જે ચિતએ પ્રભુ જિન્હ પ્રભુ હેરે ॥ 
તે સબ ભએ પરમ પદ જોગૂ | ભરત દરસ મેટા ભવ રોગૂ ॥૧॥ 
માર્ગમાં અસંખ્ય જડ-ચેતન જીવો હતા. તેમાંથી જેમને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ જોયા, અથવા જેમણે પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીને જોયા તે સર્વે [એ જ વખતે] પરમપદના અધિકારી થઈ ગયા. પરંતુ હવે ભરતજીનાં દર્શને તો એમનો 


શ્રીરામચરિતમાનસ-882 


ભવ(જન્મ-મરણ)રૂપી રોગ મટાડી દીધો. [શ્રીરામદર્શનથી તો તે પરમપદના અધિકારી જ થયા હતા, પરંતુ ભરતદર્શનથી 
તેમને પરમપદ પ્રાપ્ત થઈ ગયું]. ॥૧॥ 


યહ બડી બાત ભરત કઈ નાહીં | સુમિરત જિનહિ રામુ મન માહી ॥ 
બારક રામ કહત જગ જેઊ | હોત તરન તારન નર તેઊ 1॥ર॥ 


ભરતજીને માટે આ કોઈ મોટી વાત નથી; જેમને શ્રીરામજી સ્વયં પોતાના મનમાં સ્મરણ કરતાં રહે છે. જગતમાં જે 
પણ મનુષ્ય એક વાર રામ” કહી લે છે, તે પણ તરવા-તારવાવાળા થઈ જાય છે! ॥૨॥ 
ભરતુ રામ પ્રિય પુનિ લઘુ ભ્રાતા | કસ ન હોઈ મગુ મંગલદાતા ॥ 
સિદ્ધ સાધુ મુનિબર અસ કહહી | ભરતહિ નિરખિ હરષુ હિર્ષે લહહી ॥ગા 
વળી, ભરતજી તો શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રિય તથા તેમના નાના ભાઈ રહ્યા. તો ભલા! એમને માટે માર્ગ 
મંગળ(સુખ)દાયક કેમ ન થાય? સિદ્ધ, સાધુ અને શ્રેષ્ઠ મુનિ આવું કહી રહ્યા છે અને ભરતજીને જોઈ હૃદયમાં હર્ષ- 
લાભ કરે છે. ॥ગા 
ઇન્દ્ર-ગુરુ સંવાદ 
દેખિ પ્રભાઉ સુરેસહિ સોચૂ । જગુ ભલ ભલેહિ પોચ કહું પોચૂ ॥ 
ગુર સન કહેઉ કરિઅ પ્રભુ સોઈ | રામહિ ભરતહિ ભેટ ન હોઈ ।૪॥ 


ભરતજીના [આ પ્રેમના] પ્રભાવને જોઈને દેવરાજ ઇન્દ્રને શોક થઈ ગયો [કે ક્યાંક આમના પ્રેમવશ શ્રીરામજી પાછા 
ફરી ન જાય અને અમારું બન્યું-બનાવ્યું કાર્ય બગડી જાય]. સંસાર ભલાના માટે ભલો અને નરસા માટે નરસો છે 


શ્રીરામચરિતમાનસ-883 


(મનુષ્ય જેવો પોતે હોય છે, જગત તેને એવું જ દેખાય છે). તેણે ગુરુ બૃહસ્પતિજીને કહ્યું - હે પ્રભો! એવો ઉપાય કરો કે 
જેથી શ્રીરામચન્દ્રજી અને ભરતજીનો મેળાપ જ ન થાય. ॥૪॥ 
દો૦: રામુ સૉંકોચી પ્રેમ બસ ભરત સપેમ પયોધિ 
બની બાત બેગરન ચહતિ કરિઅ જતનુ છલુ સોધિ ।॥૨૧૭॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી સંકોચી અને પ્રેમને વશ છે અને ભરતજી પ્રેમના સમુદ્ર છે. બની-બનાવેલી વાત બગડવા માગે છે, 


સ ક 


માટે કંઈક કપટ શોધીને એનો ઉપાય કરો. ॥૨૧૭॥ 
ચૌ૦- બચન સુનત સુરગુરુ મુસુકાને | સહસનયન બિનુ લોચન જાને ॥ 
માયાપતિ સેવક સન માયા | કરઇ ત ઉલટિ પરઈ સુરરાયા ॥૧॥ 


ઈન્દ્રનાં વચન સાંભળતાં જ દેવગુરુ બૃહસ્પતિજી મલકાયા. તેમણે ઇન્દ્રને હજાર નેત્ર હોવા છતાંય નેત્રહીન-મૂર્ખ 
જાણ્યો અને કહ્યું - હે દેવરાજ! માયાના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીના સેવકની સાથે કોઈ માયા કરે છે તો તે ઊંધી થઈને 
પોતાના ઉપર જ આવી પડે છે. ॥૧॥ 
તબ કિછુ કીન્હ રામ રુખ જાની | અબ કુચાલિ કરિ હોઈહિ હાની ॥ 
સુનુ સુરેસ રઘુનાથ સુભાઊ | નિજ અપરાધ રિસાહિં ન કાઊ ॥।ર૨॥ 
તે સમયે (ગત વખતે) તો શ્રીરામચન્દ્રજીનું વલણ જાણીને કંઈક કર્યું હતું. પરંતુ આ સમયે કુચાલ કરવાથી હાનિ 
જ થશે. હે દેવરાજ! શ્રીરઘુનાથજીનો સ્વભાવ સાંભળો, તે પોતાના પ્રતિ કરેલા અપરાધથી ક્યારેય રુષ્ટ નથી થતા. ॥૨॥ 


જો અપરાધુ ભગત કર કરઈ | રામ રોષ પાવક સો જરઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-884 


લોકહું બેદ બિદિત ઇંતિહાસા | યહ મહિમા જાનહિં દુરબાસા ॥૩ગા 


પણ જો કોઈ એમના ભક્તનો અપરાધ કરે છે, તે શ્રીરામની ક્રોધાગ્રિમાં બળી જાય છે. લોક અને વેદ બંનેમાં 
ઇતિહાસ (કથા) પ્રસિદ્ધ છે. આ મહિમાને દુર્વાસાજી જાણે છે. ॥૩॥ 


ભરત સરિસ કો રામ સનેહી જગુ જપ રમ રામુ જપ જેહી ।૪॥ 
આખુંય જગત શ્રીરામને જપે છે, તે શ્રીરામજી જેમને જપે છે તે ભરતજી સમાન શ્રીરામજીનો પ્રેમી કોણ હશે? ॥૪॥ 
દો૦: મનહું ન આનિઅ અમરપતિ રઘુબર ભગત અકાજુ | 
અજસુ લોક પરલોક દુખ દિન દિન સોક સમાજુ ।૨૧૮॥ 


હે દેવરાજ! રઘુકુળશ્રેષ્ઠ શ્રીરામચન્દ્રજીના ભક્તનું કાર્ય બગાડવાની વાત મનમાં પણ ન લાવો. આમ કરવાથી 
લોકોમાં અપયશ અને પરલોકમાં દુઃખ થશે અને શોકનો સામાન દિવસે દિવસે વધતો જ જશે. ॥૨૧૮॥ 


ચૌ૦- સુનુ સુરેસ ઉપદેસુ હમારા | રામહિ સેવકુ પરમ પિઆરા ।॥ 
માનત સુખુ સેવક સેવકાઈ | સેવક બૈર બૈરું અધિકાઈ ।॥૧॥ 


હે દેવરાજ! અમારો ઉપદેશ સાંભળો. શ્રીરામજીને પોતાના સેવક પરમપ્રિય છે. તે પોતાના સેવકની સેવામાં સુખ 
માને છે અને સેવકની સાથે વેર કરવાથી મોટો ભારે વેરી માને છે. ॥૧॥ 
જદ્ય"પિ સમ નહિં રાગ ન રોષૂ | ગહહિં ન પાપ પૂનુ ગુન દોષૂ ॥ 
કરમ પ્રધાન બિસ્વ કરિ રાખા | જો જસ કરઇ સો તસ ફલુ ચાખા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-885 


યદ્યપિ તે સમાન છે - તેમનામાં ન રાગ છે, ન રોષ. અને તે કોઈનાં પાપ-પુણ્ય અને ગુણ-દોષોય ગ્રહણ નથી કરતા. 
તેમણે વિશ્વમાં કર્મને જ પ્રધાન કરી રાખ્યું છે. જે જેવું કરે છે, તે તેવું જ ફળ ભોગવે છે. ॥૨॥ 
તદપિ કરહિં સમ બિષમ બિહારા | ભગત અભગત હૃદય અનુસારા ॥ 
અગુન અલેપ અમાન એકરસ | રામુ સગુન ભએ ભગત પેમ બસ 1।૩ા 


તો પણ તે ભક્ત અને અભક્તના હૃદયના અનુસાર સમ અને વિષમ વ્યવહાર કરે છે (ભક્તને પ્રેમથી ગળે લગાવી 
લે છે અને અભક્તને મારીને તારી દે છે). ગુણરહિત, નિર્લેપ, માનરહિત અને સદા એકરસ ભગવાન શ્રીરામ ભક્તના 
પ્રેમવશે જ સગુણ થયા છે. ॥ગા 
રામ સદા સેવક રુચિ રાખી | બેદ પુરાન સાધુ સુર સાખી ॥ 
અસ જિયો જાનિ તજહુ કુટિલાઈ | કરહુ ભરત પદ પ્રીતિ સુહાઈ ॥૪॥ 


શ્રીચામજી સદા પોતાના સેવકો (ભક્તો)ની રુચિ રાખતા આવ્યા છે. વેદ, પુરાણ, સાધુ અને દેવો આના સાક્ષી છે. 
આવું હૃદયમાં જાણીને કુટિલતા છોડી દો અને ભરતજીના ચરણોમાં સુંદર પ્રીતિ કરો. ॥૪॥ 


દો૦ રામ ભગત પરહિત નિરત પર દુખ દુખી દયાલ [| 
ભગત સિરોમનિ ભરત તે જનિ ડરપહું સુરપાલ 1[।૨૧૯॥ 


હે દેવરાજ ઇન્દ્ર ! શ્રીરામચન્દ્રજીના ભક્ત સદા બીજાના જ હિતમાં લાગ્યા રહે છે, તે બીજાઓના દુઃખે દુઃખી અને 
દયાળુ હોય છે. વળી, ભરતજી તો ભક્તોના શિરોમણિ છે, તેમનાથી બિલકુલ ન ડરો. ॥૨૧૯॥ 


ચૌ૦- સત્યસંધ પ્રભુ સુર હિતકારી | ભરત રામ આયસ અનુસારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-886 


સ્વારથ બિબસ બિકલ તુમ્હ હોહૂ । ભરત દોસુ નહિં રાઉર મોહ્‌ ॥૧॥ 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી સત્યપ્રતિજ્ઞ અને દેવતાઓનું હિત કરનારા છે અને ભરતજી શ્રીરામજીની આજ્ઞા અનુસાર 
ચાલનારા છે. તમે વ્યર્થ જ સ્વાર્થને વિશેષ વશ થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છો. એમાં ભરતજીનો કોઈ દોષ તથી, તમારો 
જ મોહ છે, ॥૧॥ 
સુનિ સુરબર સુરગુર બર બાની | ભા પ્રમોદુ મન મિટી ગલાની ॥ 
બરષિ પ્રસૂન હરષિ સુરરાઊ | લગે સરાહન ભરત સુભાઊ 1॥।॥ર૨॥ 
દેવગુરુ બૃહસ્પાતિજીની શ્રેષ્ઠ વાણી સાંભળીને ઇન્દ્રના મનમાં ઘણો આનંદ થયો અને એમની ચિંતા મટી ગઈ. પછી 
હર્ષિત થઈને દેવરાજ ફૂલ વરસાવીને ભરતજીના સ્વભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ॥ર॥ 
ચિત્રફૂટના રસ્તે ભરતજી 
એહિ બિધિ ભરત ચલે મગ જાહીં | દસા દેખિ મુનિ સિદ્ધ સિહાહીં ॥ 
જબહિં રામુ કહિ લેહિં ઉસાસા | ઉમગત પ્રેમુ મનહું ચહુ પાસા ॥૩ા 
આ પ્રકારે ભરતજી માર્ગમાં ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. તેમની [પ્રેમમયી] દશા જોઈને મુનિ અને સિદ્ધ લોકો પણ ઇર્ષ્યાપૂર્વક 
પ્રશંસા કરે છે. ભરતજી જ્યારે “રામ” કહીને લાંબો શ્વાસ લે છે, ત્યારે જાણે ચારેય બાજુ પ્રેમ ઊભરાઈ ઊઠે છે. ॥ગા 
દ્રવર્હિ બચન સુનિ કુલિસ પષાના | પુરજન પેમુ ન જાઈ બખાના ॥ 
બીચ બાસ કરિ જમુનરહિં આએ | નિરખિ નીરુ લોચન જલ છાએ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-887 


એમનાં [પ્રિમ અને દીનતાપૂર્ણ] વચનોને સાંભળીને વજ અને પથ્થર પણ ઓગળી જાય છે. અયોધ્યાવાસીઓનો 
પ્રેમ કહી નથી શકાતો. વચ્ચે (મુકામ) રોકાણ કરીને ભરતજી યમુનાજીના તટે આવ્યા. યમુનાજીનું જળ જોઈને એમનાં 
નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં. ॥૪॥ 


દો૦- રઘુબર બરન બિલોકિ બર બારિ સમેત સમાજ [| 
હોત મગન બારિધિ બિરઠ ચઢે બિબેક જહાજ 1[રરબા 
શ્રી રઘુનાથજીના (શ્યામ) રંગરૂપી સુંદર જળ જોઈને આખા સમાજસહિત ભરતજી પ્રેમ વિહ્મળ થઈને] શ્રીરામજીના 
વિરહરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતાં ડૂબતાં વિવેકરૂપી વહાણ પર ચઢી ગયા (અર્થાત્‌ યમુનાજીનું શ્યામવર્ણ જળ જોઈને સર્વે લોકો 
શ્યામવર્ણ ભગવાનના પ્રેમમાં વિહ્મરળ થઈ ગયા અને તેમને ન પામીને વિરહવ્યથાથી પીડિત થઈ ગયા. પછી ભરતજીના 
ધ્યાનમાં એ આવ્યું કે જલદી જઈને એમનાં સાક્ષાત્‌ દર્શન કરીશું, આ વિવેકથી તેઓ ફરી ઉત્સાહિત થઈ ગયા.) ॥૨૨૦॥ 


ચૌ૦- જમુન તીર તેહિ દિન કરિ બાસૂ | ભયઉ સમય સમ સબહિ સુપાસૂ ॥ 
રાતિર્હિ ઘાટ ઘાટ કી તરની | આઈ અગનિત જાહિં ન બરની 1।॥૧॥ 


તે દિવસે યમુનાજીના કિનારે [નિવાસ કર્યોં. સમયાનુસાર દરેકને માટે [ખાન-પાન આદિની] સુંદર વ્યવસ્થા થઈ. 
[નિષાદરાજનો સંકેત પામીને] રાતોરાતમાં ઘાટ-ઘાટની અગણિત નાવો ત્યાં આવી ગઈ, જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. 
॥૧॥ 


પ્રાત પાર ભએ એકંહિ ખેવાં | તોષે રામસખા કી સેવાં ॥ 
ચલે નહાઈ નદિહિ સિર નાઈ | સાથ નિષાદનાથ દોઉ ભાઈ 1[।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-888 


સવારમાં એક જ ફેરામાં સર્વે લોકો પાર થઈ ગયા અને શ્રીરામચન્દ્રજીના સખા નિષાદરાજની આ સેવાથી સંતુષ્ટ 
થયા. પછી સ્નાન કરીને અને નદીને માથું નમાવીને નિષાદરાજ સાથે બંને ભાઈ ચાલ્યા. ॥૨॥ 


આગેં મુનિબર બાહન આછે | રાજસમાજ જાઇ સબુ પાછે ॥ 
તેહિ પાછે દોઉ બંધુ પયાદે | ભૂષન બસન બેષ સુઠિ સાદે ॥૩॥ 


આગળ સારાં સારાં વાહનો પર શ્રેષ્ઠ મુનિઓ છે. તેમની પાછળ સમસ્ત રાજસમાજ જઈ રહ્યો છે. તેની પાછળ બંને 
ભાઈ બહુ સાદાં ભૂષણ-વસ્ત્ર અને વેશે પગપાળા ચાલી રહ્યા છે. ॥૩॥ 


સેવક સુહૃદ સચિવસુત સાથા | સુમિરત લખનુ સીય રઘુનાથા ॥ 
જહેં જહે રામ બાસ બિશ્રામાં | તહેં તહેં કરહિં સપ્રેમ પ્રનામાં ॥૪॥ 


સેવક, મિત્ર અને મંત્રીના પુત્ર એમની સાથે છે. લક્ષ્મણ, સીતાજી અને શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ કરતાં જઈ રહ્યા છે. 
જ્યાં જ્યાં શ્રીરામજીએ નિવાસ અને વિશ્રામ કર્યો હતો, ત્યાં ત્યાં તેઓ પ્રેમસહિત પ્રણામ કરે છે. ॥૪॥ 


દો૦: મગબાસી નર નારિ સુનિ ધામ કામ તજિ ધાઇ [| 
દેખિ સરૂપ સનેહ સબ મુદિત જનમ ફ્લુ પાઈ ॥।[રર૧॥ 


માર્ગમાં રહેનારાં સ્્રી-પુરુષ આ સાંભળીને ઘર અને કામ-કાજ છોડીને દોડી આવે છે. અને એમના રૂપ (સૌંદર્ય) 
અને પ્રેમને જોઈને તે સર્વે જન્મ લેવાનું ફળ પામીને આનંદિત થાય છે. ॥૨૨૧॥ 


ચૌ૦- કહર્હિં સપેમ એક એક પાહી | રામુ લખનુ સખિ હોહિં કિ નાહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-889 


બય બપુ બરન રૂપુ સોઇ આલી | સીલુ સનેહુ સરિસ સમ ચાલી ।૧॥ 
ગામોની સ્ત્રીઓ એક-બીજીને પ્રેમપૂર્વક કહે છે - સખી! આ રામ-લક્ષ્મણ છે કે નહીં? હે સખી! આમની અવસ્થા, 
શરીર અને રંગરૂપ તો એ જ છે. શીલ, સ્નેહ એમનાં જેવાં જ છે અને ચાલ પણ એમની સમાન છે. ॥૧॥ 
બેષુ ન સો સખિ સીય ન સંગા | આગે અની ચલી ચતુરંગા ॥ 
નહિં પ્રસન્ન મુખ માનસ ખેદા | સખિ સંદેહુ હોઇ એહિં ભેદા ।ર॥ 
પરંતુ હે સખી! આમનો ન તો તે વેષ (વલ્કલ વસ્ત્ર ધારી મુનિવેષ) છે, ન સીતાજીય સાથે છે અને આમની આગળ 
તો ચતુરંગિણી સેના ચાલી જઈ રહી છે. છતાંય, એમનાં મુખ પ્રસન્‍ન નથી, એમના મનમાં ખેદ છે. હે સખી! આ જ 
ભેદને કારણે સંદેહ થાય છે. ॥ર॥ 
તાસુ તરક તિયગન મન માની | કહહિં સકલ તેહિ સમ ન સયાની ॥ 
તેહિ સરાહિ બાની ફુરિ પૂજી | બોલી મધુર બચન તિય દૂજી ગા 
એનો તર્ક (યુક્તિ) અન્ય સ્રીઓના મનને ગમ્યો. સર્વે કહે છે કે આના સમાન ચતુર (સમજી) કોઈ નથી, તેની પ્રશંસા 
કરી અને “તારી વાણી સત્ય છે" - આ પ્રકારે" તેનું સન્માન કરીને બીજી સ્રી મીઠાં વચન બોલી, ॥૩॥ 
કહિ સપેમ સબ કથાપ્રસંગૂ | જેહે બિધિ રામ રાજ રસ ભંગૂ ॥ 
ભરતહિ બહુરિ સરાહન લાગી | સીલ સનેહ સુભાય સુભાગી ।૪॥ 


શ્રીરામજીના રાજતિલકનો આનંદનો જેપ્રકારે ભંગ થયો હતો તે સર્વ કથાપ્રસંગ પ્રેમપૂર્વક કહીને પછી તે ભરતજીનાં 
શીલ, સ્નેહ અને સૌભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-890 


દો૦ ચલત પયાદે ખાત ફ્લ પિતા દીન્હ તજિ રાજુ | 
જાત મનાવન રઘુબરહિ ભરત સરિસ કો આજુ ॥[।રરર॥ 


[તે બોલી -] જુઓ, આ ભરતજી પિતાના આપેલા રાજ્યને ત્યાગીને પગપાળા ચાલતાં અને ફળાહાર કરતાં કરતાં 
શ્રીરામજીને મનાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. આમના જેવો આજે કોણ છે ? ॥૨૨૨॥ 


ચૌ૦- ભાયપ ભગતિ ભરત આચરનૂ | કહત સુનત દુખ દૂષન હરનૂ ॥ 
જો કિછુ કહબ થોર સખિ સોઈ | રામ બંધુ અસ કાહે ન હોઈ ।૧॥ 
ભરતછીનું બંધુત્વ, ભક્તિ અને એમનું આચરણ કહેવા અને સાંભળવાથી દુઃખ અને દોષને હરનારા છે. હે સખી! 
એમના વિશે જે કંઈ પણ કહેવામાં આવે, તે થોડું છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના ભાઈ આવા કેમ ન હોય!॥૧॥ 
હમ સબ સાનુજ ભરતહિ દેખેં | ભઈન્ડ ધન્ય જુબતી જન લેખેં ॥ 
સુનિ ગુન દેખિ દસા પછિતાહીં । કેકઈ જનનિ જેોગુ સુતુ નાહીં ॥ર॥ 
નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન સહિત ભરતજીને જોઈને અમે સર્વે પણ આજ ધન્ય (મહાભાગ્યશાળી) સ્રીઓની ગણતરીમાં 
આવી ગઈ. આ પ્રમાણે ભરતજીના ગુણ સાંભળીને અને એમની દશા જોઈને સ્ત્રીઓ પસ્તાય છે અને કહે છે - આ પુત્ર 
કેકેયી જેવી માતાને યોગ્ય નથી. ॥૨॥ 
કોઉ કહ દૂષનુ રાનિહિ નાહિન | બિધિ સબુ કીન્હ હમહિ જો દાહિન ॥ 
કર્હ હમ લોક બેદ બિધિ હીની | લઘુ તિય કુલ કરતૂતિ મલીની ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-891 


કોઈ કહે છે - આમાં રાણીનો પણ દોષ નથી. આ સર્વે વિધાતાએ જ કર્યું છે, જે આપણા માટે અનુકૂળ છે. ક્યાં તો 
અમે લોક અને વેદ બંનેની વિધિ (મર્યાદા)થી હીન, કુળ અને કરતૂત (કરણી) બંનેથી મલિન તુચ્છ સ્ત્રીઓ - ॥૩॥ 
બસહિં કુદેસ કુગાંવ કુબામા | કહે યહ દરસુ પુન્ય પરિનામાં ॥ 
અસ અનંદુ અચિરિજુ પ્રતિ ગ્રામા | જનુ મરુભૂમિ કલપતરુ જામા ।૪॥ 
જે બૂરા દેશ (જંગલી પ્રાંત) અને બૂરા ગામોમાં વસીએ છીએ. અને [સ્રીઓમાં પણ] નીચ સ્્રીઓ છીએ! અને ક્યાં 
મહાન પુણ્યોના પરિણામ સ્વરૂપ આમનું દર્શન! આવો. જ આનંદ અને આશ્ચર્ય ગામેગામમાં થઈ રહ્યાં છે; જાણે 
મરૂભૂમિમાં કલ્પવૃક્ષ ઊગી ગયું હોય ॥૪॥ 
દો૦: ભરત દરસુ દેખત ખુલેઉ મગ લોગન્હ કર ભાગુ [| 
જનુ સિંઘલબાસિન્ડ ભયઉ બિધિ બસ સુલભ પ્રયાગુ ।રરગા 


ભરતજીનું સ્વરૂપ જોતા જ રસ્તામાં રહેનારા લોકોનાં ભાગ્ય ખુલી ગયાં !જાણે દૈવયોગે સિંહલદીપના વસનારાઓને 
તીર્થરાજ પ્રયાગ સુલભ થઈ ગયું હોય!॥૨૨૩॥ 


ચૌ૦- નિજ ગુન સહિત રામ ગુન ગાથા | સુનત જાહિં સુમિરત રઘુનાથા ॥ 
તીરથ મુનિ આશ્રમ સુરધામા | નિરખિ નિમજ્જહિં કરહિં પ્રનામાં ॥૧॥ 
[આ રીતે] પોતાના ગુણોસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોની કથા સાંભળતાં અને શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ કરતાં 


ભરતજી ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. તે તીર્થ જોઈને સ્નાન કરે છે અને મુનિઓના આશ્રમ તથા દેવતાઓનાં મંદિર જોઈને 
પ્રણામ કરે છે; ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-892 


મનહીં મન માગરહિં બરુ એહૂ | સીય રામ પદ પદુમ સનેહ્‌ૂ ॥ 
મિલર્હિં કિરાત કોલ બનબાસી | બેખાનસ બટુ જતી ઉદાસી ।૨॥ 


અને મનોમન આ વરદાન માગે છે કે શ્રીસીતારામજીનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ થાઓ. માર્ગમાં ભીલ, કોલ આદિ 
વનવાસી તથા વાનપ્રસ્થ, બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી અને વિરક્ત મળે છે. ॥૨॥ 
કરિ પ્રનામુ પૂંછંહે જેહે તેહી | કેહિ બન લખનુ રામુ બેદેહી ॥ 
તે પ્રભુ સમાચાર સબ કહહીં | ભરતહિ દેખિ જનમ ફ્લુ લહહીં ॥૩ા 
તેમનામાંથી જેને-તેને પ્રણામ કરીને પૂછે છે કે લક્ષ્મણજી, શ્રીરામજી અને જાનકીજી કયા વનમાં છે? તે પ્રભુના સર્વે 
સમાચાર કહે છે અને ભરતજીને જોઈને જન્મનું ફળ પામે છે. ॥૩॥ 
જે જન કહહિં કુસલ હમ દેખે | તે પ્રિય રામ લખન સમ લેખે ॥ 
એહિ બિધિ બૂઝત સબહિ સુબાની | સુનત રામ બનબાસ કહાની ।૪॥ 
જે લોકો કહે છે કે અમે એમને કુશળપૂર્વક જોયા છે, તેમને એ શ્રીરામ-લક્ષ્મણના સમાન જ પ્રિય માનેછે. આ પ્રમાણે 
સૌને સુંદર વાણીથી પૂછતાં અને શ્રીરામજીના વનવાસની વાર્તાસાંભળતાં જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦: તેહિ બાસર બસિ પ્રાતહીં ચલે સુમિરિ રઘુનાથ [| 
રામ દરસ કી લાલસા ભરત સરિસ સબ સાથ 1[।રર૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-893 


તે દિવસે ત્યાંજ રોકાઈને બીજા દિવસે પ્રાતઃકાળે જ શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ કરીને ચાલ્યા, સાથેના સર્વે લોકોને 
પણ ભરતજીના જેવી જ શ્રીરામજીનાં દર્શનની લાલસા [લાગેલી] છે. ॥૨૨૪॥ 
ચૌ૦- મંગલ સગુન હોહિં સબ કાહૂ | ફરકહિં સુખદ બિલોચન બાહૂ ॥ 
ભરતહિ સહિત સમાજ ઉછાહૂ | મિલિહહિં રામુ મિટિહિ દુખ દાહૂ ॥૧॥ 
બધાને મંગળસૂચક શુકન થઈ રહ્યાં છે. સુખ આપનારાં [પુરુષોના જમણા અને સ્રીઓના ડાબા] નેત્રો અને ભુજાઓ 
ફરકી રહ્યાં છે. સમાજ સહિત ભરતજીને ઉત્સાહ થઈ રહ્યો છે કે શ્રીરામચન્દ્રજી મળશે અને દુઃખની બળતરા મટી જશે, 
॥૧॥ 
કરત મનોરથ જ્સ જિયં જાકે | જાહિ સનેહ સુર્ચોં સબ છાકે ॥ 
સિથિલ અંગ પગ મગ ડગિ ડોલહિ | બિહબલ બચન પેમ બસ બોલહિં ॥ર॥ 
જેના ચિત્તમાં જેવો છે, તે તેવો જ મનોરથ કરે છે. સર્વે સ્નેહરૂપી મદિરાથી છકીને (પ્રેમમાં મસ્ત થઈ) ચાલ્યા જઈ 
રહ્યા છે. અંગ શિથિલ છે, રસ્તામાં પગ ડગુમગુ થઈ રહ્યા છે અને પ્રેમવશ વિહ્મળ વચન બોલી રહ્યા છે. ॥૨॥ 
રામસખોં તેહિ સમય દેખાવા | સૈલ સિરોમનિ સહજ સુહાવા ॥ 
જાસુ સમીપ સરિત પય તીરા | સીય સમેત બસહિં દોઉ બીરા ॥૩ા 
રામસખા નિષાદરાજે એ સમયે સ્વાભાવિક જ સોહામણો પર્વત-શિરોમણિ કામદગિરિ દેખાડ્યો, જેની નિકટ જ 
પયસ્વિની નદીના તટે સીતાજીસહિત બંને ભાઈ નિવાસ કરે છે. ॥૩॥ 


દેખિ કરહિં સબ દંડ પ્રનામાં | કહિ જય જાનકિ જીવન રામા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-894 


પ્રેમ મગન અસ રાજ સમાજૂ | જનુ ફિરિ અવધ ચલે રઘુરાજૂ ।૪॥ 
સર્વે લોકો તે પર્વતને જોઈને 'જાનકીજીવન શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય હો" - એમ કહીને દંડવત્‌ પ્રણામ કરે છે. 
રાજસમાજ પ્રેમમાં એવો મગ્ન છે જાણે શ્રીરઘુનાથજી અયોધ્યામાં પાછા ફર્યા હોય, ॥૪॥ 
દો૦: ભરત પ્રેમુ તેહિ સમય જસ તસ કહિ સકઇ તન સેષુ | 
કબિહિ અગમ જિમિ બ્રહ્મસસુખઇુ અહ મમ મલિન જનેષુ [।રરપ॥ 


ભરતજીનો તે સમયે જેવો પ્રેમ હતો, તેવો શેષજી પણ નથી કહી શકતા. કવિને માટે તો તે એવો જ અગમ છે, જેવો 
અહંતા અને મમતાથી મલિન મનુષ્યોને માટે બ્રહ્માનંદ! ॥૨૨૫॥ 
ચૌ૦- સકલ સનેહ સિથિલ રઘુબર કે | ગએ કોસ દુઇ દિનકર ઢરકેં ॥ 
જલુ થલુ દેખિ બસે નિસિ બીતેં | કીન્ડ ગવન રઘુનાથ પિરીતેં ॥૧॥ 
બધા લોકો શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રેમને લીધે શિથિલ થવાને કારણે સૂર્યાસ્ત થવા સુધી (દિવસભર)માં બે ગાઉ જ ચાલી 


શક્યા અને જળ-સ્થળને નજીક જોઈને રાત્રે ત્યાં જ [ખાધા-પીધાં વગર જ] રોકાઈ ગયા. રાત્રિ વીત્યે શ્રીરઘુનાથજીના 
પ્રેમી ભરતજીએ આગળ પ્રયાણ ક્યું. ॥૧॥ 


શ્રી સીતાજીનું સ્વપ્ન, શ્રી રામજીને કોલ-કિરાતો દ્વારા ભરતજીના આગમનની જાણ, રામજીનું દુઃખ, લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ 


ઉહાં રામુ રજની અવસેષા | જાગે સીર્ય સપન અસ દેખા ।॥ 
સહિત સમાજ ભરત જનુ આએ | નાથ બિયોગ તાપ તન તાએ 1।૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-895 


ત્યાં શ્રીરામચન્દ્રજી રાત્રિ શેષ રહ્યે જ જાગ્યા. રાત્રે સીતાજીએ. એવું સ્વપ્ન જોયું [જે તે શ્રીસમજીને સંભળાવવા 
લાગ્યાં] જાણે સમાજસહિત ભરતજી અહીં આવ્યા છે. પ્રભુના વિયોગના અગ્નિથી તેમનું શરીર સંતપ્ત છે. ॥૨॥ 


સકલ મલિન મન દીન દુખારી | દેખી સાસુ આન અનુહારી ॥ 
સુનિ સિય સપન ભરે જલ લોચન | ભએ સોચ બસ સોચ બિમોચન ।॥૩॥ 
સર્વે લોકો મનમાં ઉદાસ, દીન અને દુઃખી છે. સાસુઓને બીજા જ વેષમાં જોઈ. સીતાજીના સ્વપ્નને સાંભળીને 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં અને સર્વેને શોકથી છોડાવનાર પ્રભુ સ્વયં [લીલાથી] શોકને વશ થઈ 
ગયા, ॥ગા 


ન્‌ 


લખન સપન યહ નીક ન હોઈ | કઠિન કુચાહ સુનાઈહિ કોઈ ॥ 
અસ કહિ બંધુ સમેત નહાને | પૂજિ પુરારિ સાધુ સનમાને ॥૪॥ 
[અને બોલ્યા -] લક્ષ્મણ ! આ સ્વપ્ન સારુ નથી. કોઈ ભીષણ કુસમાચાર (ઘણી જ ખરાબ ખબર) સંભળાવશે. આમ 
કહીને તેમણે ભાઈસહિત સ્નાન કર્યું અને ત્રિપુરારિ મહાદેવજીનું પૂજન કરીને સાધુઓનું સન્‍માન કર્યું. ॥૪॥ 
છં૦ સનમાનિ સુર મુનિ બંદિ બેઠે ઉતર દિસિ દેખત ભએ 1।| 
નભ ધૂરિ ખગ મૃગ ભૂરિ ભાગે બિકલ પ્રભુ આશ્રમ ગએ ॥।॥ 
તુલસી ઉઠે અવલોકિ કારનું કાહ ચિત સચકિત રહે | 
સબ સમાચાર કિરાત કોલન્ડિ આઇ તેહિ અવસર કહે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-896 


દેવોનું સન્માન (પૂજન) અને મુનિઓની વંદના કરીને શ્રીરામચન્દ્રજી બેસી ગયા અને ઉત્તર દિશા સામું જોવા 
લાગ્યા. આકાશમાં ધૂળ છવાઈ રહી છે; ઘણાં જ પક્ષી અને પશુ વ્યાકુળ થઈને દોડતાં પ્રભુના આશ્રમમાં આવી રહ્યાં છે. 
તુલસીદાસજી કહે છે કે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી આ જોઈને ઊઠ્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે શું કારણ છે? તેઓ ચિત્તમાં 
આશ્ચર્યયુક્ત થઈ ગયા. તે વખતે કોલ-ભીલોએ. આવીને સર્વ સમાચાર કહ્યા. 


ન જ 


સો૦- સુનત સુમંગલ બૈન મન પ્રમોદ તન પુલક ભર [| 
સરદ સરોરુહ નેન તુલસી ભરે સનેહ જ્લ ॥૨૨૧॥ 


તુલસીદાસજી કહે છે કે સુંદર મંગળ વચન સાંભળતાં જ શ્રીરામજીના મનમાં ઘણો આનંદ થયો, શરીરમાં 
પુલકાવલી છવાઈ ગઈ, અને શરદ્ત્રકતુના કમળની સમાન નેત્ર પ્રેમાશ્રુઓથી ભરાઈ ગયાં. ॥૨૨૬॥ 


ચૌ૦- બહુરિ સોચબસ ભે સિયરવનૂ | કારન કવન ભરત આગવનૂ ॥ 
એક આઇ અસ કહા બહોરી | સેન સંગ ચતુરંગ ન થોરી ।॥૧|॥ 


સીતાપતિ શ્રીરામચન્દ્રજી પુનઃ વિચારવશ થઈ ગયા કે ભરતના આવવાનું શું કારણ છે ? પછી એકે આવીને એમ 
કહ્યું કે એમની સાથે મોટી ભારે ચતુરંગિણી સેના પણ છે. ॥૧॥ 
સો સુનિ રામહિ ભા અતિ સોચૂ | ઈત પિતુ બચ ઇત બંધુ સકોચૂ ॥ 
ભરત સુભાઉ સમુઝિ મન માહી | પ્રભુ ચિત હિત થિતિ પાવત નાહીં ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-897 


આ સાંભળીને શ્રીરામચન્દ્રજીને અત્યંત શોક થયો. અહીં તો પિતાનાં વચન અને અહીં ભાઈ ભરતજીનો સંકોચ! 
ભરતજીના સ્વભાવને મનમાં સમજીને તો પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે કોઈ સ્થાન જ નથી પામતા. 
॥૨॥ 


સમાધાન તબ ભા યહ જાને | ભરતુ કહે મહું સાધુ સયાને ॥ 
લખન લખેઉ પ્રભુ હૃદર્યેં ખભારૂ | કહત સમય સમ નીતિ બિચારૂ ગા 


પછી એમ જાણીને સમાધાન થઈ ગયું કે ભરત સાધુ (સજ્જન) અને સમજુ છે તથા મારા કહ્યામાં છે. લક્ષ્મણજીએ 
જોયું કે પ્રભુ શ્રીરામજીના હૃદયમાં ચિંતા છે તો તે સમયને અનુસાર પોતાનો નીતિયુક્ત વિચાર કહેવા લાગ્યા - ॥૩॥ 


બિનુ પૂછે કછુ કહઉં ગોસાઈ | સેવકુ સમર્ય ન ઢીઠ ઢિઠાઈ ॥ 
તુમ્હ સર્બંગ્ય સિરોમનિ સ્વામી । આપનિ સમુઝિ કહઉં અનુગામી ।૪॥ 


હે સ્વામી! આપના વિનાપૂછ્યે હું કંઈક કહું છું, સમય આવે સેવક ધૃષ્ટતા કરે તો ધૃષ્ટ નથી મનાતો (અર્થાત્‌ આપ 
પૂછો ત્યારે હું કહું એવો અવસર નથી; એટલે આ મારુ કહેવું ધૃષ્ટા નહીં હોય). હે સ્વામી! આપ સર્વશ્ઞોમાં શિરોમણિ 
છો (બધું જાણો જ છો). હું સેવક તો પોતાની સમજણની વાત કહું છું, ॥૪॥ 
દો૦ નાથ સુહૃદ સુઠિ સરલ ચિત સીલ સનેહ નિધાન ।| 
સબ પર પ્રીતિ પ્રતીતિ જિ્યે જાનિઅ આપુ સમાન 1[।રર૨૭॥ 


હે નાથ! આપ પરમ સુહૃદ (વગર કારણે પરમ હિત કરનારા), સરળહૃદય તથા શીલ અને સ્નેહના ભંડાર છો, 
પ! જુન પ. કે ફેં * ન સ. ક્યૂ ક 
આપનો બધાની પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ છે, અને આપના હૃદયમાં સર્વેને પોતાના જેવા જ જાણો છો. ॥૨૨૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-898 


ચૌ૦- બિષઈ જીવ પાઇ પ્રભુતાઈ | મૂઢ મોહ બસ હોહિં જનાઈ ।॥ 

ભરતુ નીતિ રત સાધુ સુજાના | પ્રભુ પદ પ્રેમુ સકલ જગુ જાના ॥૧॥ 

પરંતુ મૂઢ વિષયી જીવ પ્રભુતા પામીને મોહવશ પોતાના સાચા સ્વરૂપને પ્રકટ કરી દે છે. ભરત નીતિપરાયણ, સાધુ 
અને ચતુર છે તથા પ્રભુ(આપ)નાં ચરણોમાં એમનો પ્રેમ છે, આ વાતને આખું જગત જાણે છે. ॥૧॥ 

તેઊો આજુ રામ પદુ પાઈ | ચલે ધરમ મરજાદ મેટાઈ ।॥ 

કુટિલ કુંબંધુ કુઅવસરુ તાકી | જાનિ રામ બનબાસ એકાકી ।॥ર૨॥ 


તે ભરત પણ આજે શ્રીરામજી(આપ)નું પદ (સિંહાસન કે અધિકાર) પામીને ધર્મની મર્યાદાનો લોપ કરીને ચાલ્યા 
છે. કુટિલ ખોટો ભાઈ ભરત કુવખત જોઈને અને આ જાણીને કે રામજી (આપ) વનવાસમાં એકલા છો; ॥૨॥ 


કરિ કુંમંત્રુ મન સાજિ સમાજૂ | આએ કરૈ અકંટક રાજૂ ॥ 
કોટિ પ્રકાર ક્લપિ કુટિલાઈ | આએ દલ બટોરિ દોઉ ભાઈ ।ગા 
પોતાના મનમાં ખોટો વિચાર કરીને, સમાજ જોડીને રાજ્યને નિષ્કંટક કરવાને માટે અહીં આવ્યા છે. કરોડો પ્રકારની 
કુટિલતાઓ રચીને સેના ભેગી કરીને બંને ભાઈ આવ્યા છે. ॥૩॥ 


જોં જિર્યે હોતિ ન કપટ ડકુંચાલી | કેહિ સોહાતિ રથ બાજિ ગજાલી ॥ 
ન્ડ 


ભરતહિ દોસુ દેઇ કો જાએ | જગ બૌરાઈ રાજ પદુ પાએ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-899 


જો એમના હૃદયમાં કપટ અને કુચાલ ન હોત તો રથ, ઘોડા અને હાથીઓની કતાર [આવા સમયે] કોણે ગમે? 
પરંતુ ભરતને જ વ્યર્થ કોણ દોષ આપે ? રાજપદ પામી જવાથી આખું જગત જ પાગલ (મદમસ્ત) થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦ સસિ ગુર તિય ગામી નહુષુ ચઢેઉ ભૂમિસુર જાન | 
લોક બેદ તેં બિમુખ ભા અધમ ન બેન સમાન 1।રર૮॥ 
ચન્દ્રમા ગુરુપત્નીગામી થયો, રાજા નહુષ બ્રાહ્મણોની પાલખી પર ચઢ્યો અને રાજા વેનના સમાન નીચ તો કોઈ 
નહીં હોય, જે લોક અને વેદ બંનેથી વિમુખ થઈ ગયો. ॥૨૨૮॥ 
ચૌ૦- સહસબાહુ સુરનાથુ ત્રિસંકૂ કેહિ ન રાજમદ દીન્ડ કલંકૂ ॥ 
ભરત કીન્હ યહ ઉચિત ઉપાઊ ।| રિપુ રિન રંચ ન રાખબ કાઊ 1૧॥ 
સહસબાહુ, દેવરાજ ઇન્દ્ર અને ત્રિશંકુ આદિ કોણે રાજમદને કલંક નથી આપ્યું ? ભરતે આ ઉપાય ઉચિત જ કર્યોં 
છે, કારણ કે શત્રુ અને ત્્કણને જરાય બાકી ન રાખવાં જોઈએ. ॥૧॥ 
એક કીન્ડિ નહિં ભરત ભલાઈ [। નિદરે રામુ જાનિ અસહાઈ ॥ 
સમુઝિ પરિહિ સોઉ આજુ બિસેષી | સમર સરોષ રામ મુખુ પેખી ।॥૨॥ 
હા, ભરતે એક વાત ઢીક નથી કરી, જે રામજી(આપ)ને અસહાય જાણીને એમનો અનાદર કર્યો! પરંતુ આજે 
સંગ્રામમાં શ્રીરામજી(આપ)નું ક્રોધપૂર્ણ મુખ જોઈને એ વાત પણ એની સમજણમાં વિશેષરૂપે આવી જશે (અર્થાત્‌ આ 
નિરાદરનું ફળ પણ તે સારી રીતે પામી જશે); ॥૨॥ 


એતના કહત નીતિ રસ ભૂલા | રન રસ બિટપુ પુલક મિસ ફૂલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-900 


પ્રભુ પદ બંદિ સીસ રજ રાખી । બોલે સત્ય સહજ બલુ ભાષી ॥૩ગા 


એટલું કહેતાં જ લક્ષ્મણજી નીતિરસ ભૂલી ગયા અને યુદ્ધરસરૂપી વૃક્ષ પુલકાવલીના વહાવવાથી ફૂલી ઊઠ્યું (અર્થાત્‌ 
નીતિની વાત કહેતાં - કહેતાં તેમના શરીરમાં વીરરસ છવાઈ ગયો) ! તે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોની વંદના કરીને, 
ચરણરજને માથે ચઢાવીને ખરુ અને સ્વાભાવિક બળ કહેતાં બોલ્યા - ॥૩॥ 


અનુચિત નાથ ન માનબ મોરા | ભરત હમહિ ઉપચાર ન થોરા ॥ 
કરહે લગિ સહિઅ રહિઅ મનુ મારે । નાથ સાથ ધનુ હાથ હમારેં ॥૪॥ 
હે નાથ! મારુ કહેવું અનુચિત ન માનશો. ભરતે આપણને ઓછા નથી વતાવ્યા (આપણી સાથે ઓછી છેડછાડ નથી 
કરી). આખરે ક્યાં સુધી સહન કરાય અને મન મારીને રહેવાય ? અને એ પણ જ્યારે સ્વામી મારી સાથે છે અને ધનુષ 
મારા હાથમાં છે! ॥૪॥ 
દો૦- છત્રિ જાતિ રઘુકુલ જનમુ રામ અનુગ જગુ જાન [| 
લાતહું મારેં ચઢતિ સિર નીચ કો ધૂરિ સમાન 1[।રરલા 
ક્ષત્રિય જાતિ, રઘુકુળમાં જન્મ અને વળી હું શ્રીરામજીનો (આપનો) અનુગામી (સેવક) છું - આ જગત જાણે છે, 
[પછી ભલા! કેમ સહ્યું જાય ?] ધૂળની સમાન તુચ્છ કોણ છે, પરંતુ તે પણ લાત મારવાથી સિરે ચઢે છે. ॥૨૨૯॥ 
ચૌ૦- ઉઠિં કર જોરિ રજાયસુ માગા | મનહું બીર રસ સોવત જાગા ॥ 
બાંધિ જટા સિર કસિ કટિ ભાથા | સાજિ સરાસનુ સાયકુ હાથા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-901 


આમ કહીને લક્ષ્મણજીએ ઊઠીને, હાથ જોડીને આજ્ઞા માગી, જાણે વીરરસ ઊંઘમાંથી જાગી ઊઠ્યો હોય. સિર પર 
જટા બાંધીને કમરમાં ભાથો કસી લીધો અને ધનુષને સજાવીને તથા બાણને હાથમાં લઈને કહ્યું - ॥૧॥ 
આજુ રામ સેવક જસુ લેઊં | ભરતહિ સમર સિખાવન દેઊં ॥ 
રામ નિરાદર કર ફ્લુ પાઈ | સોવહું સમર સેજ દોઉ ભાઈ [।ર॥ 
આજે હું શ્રીરામના (આપના) સેવક થવાનો યશ લઉં અને ભરતને સંગ્રામમાં શિક્ષા આપું. શ્રીરામચન્દ્રજી(આપ)ના 
અનાદરનું ફળ પામીને બંને ભાઈ (ભરત - શત્રુથઝ) રણશય્યામાં સૂવે!॥૨॥ 
આઇ બના ભલ સકલ સમાજૂ | પ્રગટ કરઉં રિસ પાછિલ આજૂ ॥ 
જિમિ કરિ નિકર દલઇ મૃગરાજૂ | લેઇ લપેટિ લવા જિમિ બાજૂ ॥ગા 
સારુ થયું કે સમસ્ત સમાજ આવીને એકત્ર થઈ ગયો. આજે હું જૂનો ક્રોધ બધો પ્રગટ કરીશ, જેમ સિંહ હાથીઓના 
ટોળાને કચડી નાખે છે અને બાજ જેમ તેતરને લપેટ(ઝપાટા)માં લઈ લે છે- ॥૩ગા 
તેસેહિં ભરતહિ સેન સમેતા | સાનુજ નિદરિ નિપાતઉં ખેતા ॥ 
જોં સહાય કર સંકર આઈ । તૌ મારઉં રન રામ દોહાઈ ।૪॥ 


તેવી જ રીતે ભરતને સેનાસમેત અને નાના ભાઈસહિત તિરસ્કાર કરીને મેદાનમાં પછાડીશ. જો શંકરજી પણ 
આવીને એમની સહાયતા કરે તો પણ, મને રામજીના સોગંદ છે; હું તેમને યુદ્ધમાં [અવશ્ય] મારી નાખીશ (છોડીશ 
નહી). ॥૪॥ 


દો૦: અતિ સરોષ માખે લખનુ લખિ સુનિ સપથ પ્રવાન | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-902 


સભય લોક સબ લોકપતિ ચાહત ભભરિ ભગાન ॥૨૩૦॥ 


લક્ષ્મણજીને અત્યંત ક્રોધથી તમતમાયેલા જોઈને અને એમના પ્રામાણિક (સત્ય) સોગંદ સાંભળીને સર્વે લોક 
ભયભીત થઈ જાય છે અને લોકપાલો ગભરાઈને ભાગી છૂટવા ઇચ્છે છે. ॥૨૩૦॥ 


ચૌ૦- જગુ ભય મગન ગગન ભઈ બાની | લખન બાહુબલુ બિપુલ બખાની ॥ 
તાત પ્રતાપ પ્રભાઉ તુમ્હારા । કો કહિ સકઈ કો જાનનિહારા ૧] 


આખું જગત ભયમાં ડૂબી ગયું. તે સમયે લક્ષ્મણજીના અપાર બાહુબળની પ્રશંસા કરતી આકાશવાણી થઈ - હે 
તાત! તમારા પ્રતાપ અને પ્રભાવને કોણ કહી શકે છે અને કોણ જાણી શકે છે - ॥૧॥ 


અનુચિત ઉચિત કાજુ કિછુ હોઊ | સમુઝિ કરિઅ ભલ કહ સબુ કોઊ ॥ 
સહસા કરિ પાછે પછિતાહીં । કહહિં બેદ બુધ તે બુધ નાહીં ॥ર॥ 


પરંતુ કોઈ પણ કામ હોય, તેને અનુચિત-ઉચિત ઘણું સમજી - વિચારીને કરવામાં આવે તો સર્વ કોઈ સારુ કહે છે. 
વેદ અને વિદ્ઠાન કહે છે કે જે વિના વિચાર્યે ઉતાવળમાં કોઈ કાર્યને કરીને પછી પસ્તાય છે, તે બુદ્ધિમાન નથી, ॥૨॥ 


શ્રી રામજી લક્ષ્મણજીને સમજાવતા અને ભરતજીનો મહિમા કહેતા 


સુનિ સુર બચન લખન સકુચાને । રામ સીર્યં સાદર સનમાને ॥ 
કહી તાત તુમ્હ નીતિ સુહાઈ | સબ તેં કઠિત રાજમદુ ભાઈ ॥।૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-903 


દેવવાણી સાંભળીને લક્ષ્મણજી સંકોચાઈ ગયા. શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજીએ તેમનું આદર સાથે સન્માન કર્યું 
[અને કહ્યું-] હે તાત! તમે ઘણી સુંદર નીતિ કહી, હે ભાઈ ! રાજ્યનો મદ સર્વથી કઠણ મદ છે. ॥૩॥ 
જો અચવંત નૃપ માનહિં તેઈ | નાહિન સાધુસભા જેહિં સેઈ ॥ 
સુનહુ લખન ભલ ભરત સરીસા | બિધિ પ્રપંચ મહે સુના ન દીસા ॥૪॥ 
જેમણે સાધુઓની સભાનું સેવન (સત્સંગ) નથી કર્યું, તે જ રાજા રાજમદરૂપી મદિરાનું આચમન કરતાં (પીતાં જ) 
મદોન્મત થઈ જાય છે, હે લક્ષ્મણ! સાંભળો, ભરત જેવો ઉત્તમ પુરુષ બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં ન તો ક્યાંય સાંભળવામાં 
આવ્યો, નથી જોવામાં જ આવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦ ભરતહિ હોઇ ન રાજમદુ બિધિ હરિ હર પદ પાઇ ।| 
કંબહું કિ કાંજી સીકરનિ છીરસિંધુ બિનસાઇ ॥૨૩૧॥ 


[અયોધ્યાના રાજ્યની તો વાત જ શું છે] બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવનું પદ પામીને પણ ભરતને રાજ્યનો મદ નહી 
થવાનો! શું ક્યારેય કાંજીનાં ટીપાંથી ક્ષીરસમુદ્ર નષ્ટ થઈ શકે (ફાટી શકે) છે? ॥૨૩૧॥ 


ચૌ૦- તિમિરુ તરુન તરનિહિ મકુ ગિલઈ | ગગનુ મગન મકુ મેઘર્હિં મિલઈ ॥ 
ગોપદ જલ બૂડહિં ઘટજોની | સહજ છમા બરુ છાડે છોની ।૧॥ 
અંધકાર ભલેને તરુણ (મધ્યાહનના) સૂર્યને ગળી જાય. આકાશ ભલેને વાદળોમાં સમાઈને મળી જાય. ગાયની 


ખરી જેટલા જળમાં ભલેને અગસ્ત્યજી ડૂબી જાય અને પૃથ્વી ભલેને પોતાની સ્વાભાવિક ક્ષમા(સહનશીલતા)ને છોડી 
દે; ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-904 


મસક ફૂંક મકુ મેરુ ઉડાઈ | હોઇ ન નૃપમદુ ભરતહિ ભાઈ ।॥ 
લખન તુમ્હાર સપથ પિતુ આના । સુચિ સુબંધુ નહિં ભરત સમાના ।ર॥ 


મચ્છરની ફૂંકથી ભલે મેરુ પર્વત ઊ.ડી જાય; પરંતુ હે ભાઈ! ભરતને રાજમદ ક્યારેય નથી થઈ શકતો. હે લક્ષ્મણ ! 
હું તમારી શપથ અને પિતાજીના સોગંદ ખાઈને કહું છું, ભરતના સમાન પવિત્ર અને ઉત્તમ ભાઈ સંસારમાં નથી. ॥૨॥ 


સગુનુ ખીરું અવગુન જલુ તાતા | મિલઈ રચઇ પરપંચુ બિધાતા ॥ 
ભરતુ હંસ રબિબંસ તડાગા | જનમિ કીન્હ ગુન દોષ બિભાગા ગા 
હે તાત! ગુણરૂપી દૂધ અને અવગુણરૂપી જળને મેળવીને વિધાતા આ દશ્ય - પ્રપંચ (જગત)ને રચે છે. પરંતુ 
સૂર્યવંશરૂપી તળાવમાં હંસરૂપે જન્મ લઈને ભરતે ગુણ અને દોષના વિભાગ કરી દીધા (બંનેને જુદા જુદા પાડી દીધા). 
॥૩॥ 
ગહિ ગુન પય તજિ અવગુન બારી | નિજ જસ જગત કીન્હિ ઉજિઆરી ॥ 
કહત ભરત ગુન સીલુ સુભાઊ | પેમ પયોધિ મગન રઘુરાઊ 1।૪॥| 
ગુણરૂપી દૂધને ગ્રહણ કરીને અને અવગુણરૂપી જળનો ત્યાગ કરીને ભરતે પોતાના યશથી જગતમાં અજવાળું કરી 
દીધું છે. ભરતજીનાં ગુણ, શીલ અને સ્વભાવને કહેતાં - કહેતાં શ્રીરઘુનાથજી પ્રેમસમુદ્રમાં મગ્ર થઈ ગયા. ॥૪॥ 
દો૦ સુનિ રઘુબર બાની બિબુધ દેખિ ભરત પર હેતુ | 
સકલ સરાહત રામ સો પ્રભુ કો ડકૃપાનિકેતુ ॥૨૩ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-905 


શ્રીરામચન્દ્રજીની વાણી સાંભળીને અને ભરતજી પર એમનો પ્રેમ જોઈને સમસ્ત દેવો તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા 
[અને કહેવા લાગ્યા] કે શ્રીરામચન્દ્રજીના સમાન કૃપાના ધામ પ્રભુ બીજા કોણ છે ? ॥૨૩ર૨॥ 
ચૌ૦- જોં ન હોત જગ જનમ ભરત કો | સકલ ધરમ ધુર ધરનિ ધરત કો ॥ 
કબિ કુલ અગમ ભરત ગુન ગાથા | કો જાનઇ તુમ્હ બિનુ રઘુનાથા ॥૧॥ 
જો જગતમાં ભરતનો જન્મ ન થાત, તો પૃથ્વી પર સંપૂર્ણ ધર્મોની ધુરાને કોરણ ધારણ કરત? હે રઘુનાથજી! 
કવિકુળને માટે અગમ (તેમની કલ્પનાથી અતીત) ભરતજીના ગુણોની કથા આપના સિવાય બીજો કોણ જાણી શકે છે? 
॥૧॥ 


ભરતજીનું મંદાકિનીમાં સ્નાન, ચિત્રકૂટ પહોંચી ભરત વગેરે એકબીજાને મળ્યા, પિતાનો શોક અને શ્રાદ્ધ 
લખન રામ સિર્યે સુનિ સુર બાની | અતિ સુખુ લહેઉ ન જાઇ બખાની ॥ 
ઇંહોં ભરતુ સબ સહિત સહાએ 1 મંદાકિની પુનીત નહાએ 1।૨॥ 


લક્ષ્મણજી, શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજી દેવોની વાણી સાંભળીને અત્યંત સુખ પામ્યાં, જેનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. 
અહીં ભરતજીએ સમસ્ત સમાજ સાથે પવિત્ર મંદાકિનીમાં સ્નાન કર્યું. ॥૨॥ 
સરિત સમીપ રાખિ સબ લોગા | માગિ માતુ ગુરુ સચિવ નિયોગા ॥ 
ચલે ભરતુ જહં સિય રઘુરાઈ | સાથ નિષાદનાથુ લઘુ ભાઈ ।॥ગા 


પછી સૌને નદીની સમીપ રોકાવડાવીને તથા માતા, ગુરુ અને મંત્રીની આજ્ઞા માગીને નિષાદરાજ અને શત્રુધ્નને 
સાથે લઈને ભરતજી ત્યાં ચાલ્યા જ્યાં શ્રીસીતાજી અને શ્રીરઘુનાથજી હતાં. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-906 


સમુઝિ માતુ કરતબ સકુચાહીં | કરત કુતરક કોટિ મન માહી ॥ 
રામુ લખનુ સિય સુનિ મમ નાઊં | ઉઠિ જનિ અનત જાહિં તજિ ઠાઊં ॥૪॥ 
ભરતજી પોતાનાં માતા કેકેયીની કરણીને સમજીને (સ્મરણ કરીને) સંકોચાય છે અને મનમાં કરોડો કુતર્ક કરે છે કે 
[વિચારે છે -] શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજી મારુ નામ સાંભળીને સ્થાન છોડીને ક્યાંય બીજી જગ્યાએ ઊઠીને ચાલ્યા 
ન જાય. ॥૪॥ 
દો૦- માતુ મતે મહું માનિ મોહિ જો કછુ કરહિં સો થોર 1।| 
અઘ અવગુન છમિ આદરરહિં સમુઝિ આપની ઓર 1[૨૩૩॥ 
મને માતાના મતમાં સંમત માનીને તેઓ જે કંઈ પણ કરે તે થોડું છે, પણ તે પોતાની તરફ સમજીને [પોતાના 
બિરુદ અને સંબંધને જોઈને] મારાં પાપો અને અવગુણોને ક્ષમા કરીને મારો આદર જ કરશે. ॥૨૩૩॥ 


ક 


ચૌ૦- જોં પરિહરહિં મલિન મનુ જાની | જો સનમાનહિં સેવકુ માની ॥ 
મોરેં સરન રામહિ કી પનહી | રામ સુસ્વામિ દોસુ સબ જનહી 1।॥૧॥ 


ભલે મલિન-મન જાણીને મને ત્યાગી દે, ભલે પોતાનો સેવક જાણીને મારુ સન્‍માન કરે (કંઈ પણ કરે); મારે તો 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં પગરખાં જ શરણું છે. શ્રીરામચન્દ્રજી તો સારા સ્વામી છે, દોષ તો બધો દાસનો જ છે. ॥૧॥ 


જગ જ્સ ભાજન ચાતક મીના | નેમ પેમ નિજ નિપુન નબીના ॥ 
અસ મન ગુનત ચલે મગ જાતા | સકુચ સનેહેં સિથિલ સબ ગાતા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-907 


જગતમાં યશનાં પાત્ર તો ચાતક અને માછલી જ છે, જે પોતાના વ્રત અને પ્રેમને સદાય નવા બનાવી રાખવામાં 
નિપુણ છે. આમ, મનમાં વિચારતાં ભરતજી માર્ગમાં ચાલ્યા જાય છે. તેમનાં સર્વે અંગ સંકોચ અને પ્રેમથી શિથિલ થઈ 
રહ્યાં છે. ॥ર॥ 
ફેરતિ મનહું માતુ કૃત ખોરી | ચલત ભગતિ બલ ધીરજ ધોરી ॥ 
જબ સમુઝત રઘુનાથ સુભાઊ | તબ પથ પરત ઉતાઇલ પાઊ 1।॥ગા 


માતાએ કરેલી બૂરાઈ જાણે એમને પાછા પાડે છે પણ ભરતજી ભક્તિ અને ધૈર્યરૂપી ધોરીના બળે ચાલ્યા જાય છે. 
જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીના સ્વભાવને સમજે (સ્મરણ કરે) છે ત્યારે માર્ગમાં તેમના પગ જલદી જલદી પડવા લાગે છે. ॥૩॥ 


ભરત દસા તેહિ અવસર કેસી | જલ પ્રબાહેં જલ અલિ ગતિ જેસી ॥ 
દેખિ ભરત કર સોચુ સનેહૂ । ભા નિષાદ તેહિ સમર્ય બિદેહૂ ।૪॥ 


તે સમયે ભરતની દશા જેમ જળના પ્રવાહમાં જળની ભમરીની ગતિ હોય તેવી, છે. ભરતજીનો શોક અને પ્રેમ 


જોઈને તે સમયે નિષાદ વિદેહ થઈ ગયો અર્થાત્‌ દેહનું સાન-ભાન ભૂલી ગયો. ॥૪॥ 
દો૦ લગે હોન મંગલ સગુન સુનિ ગુનિ કહત નિષાદુ | 
મિટિહે સોચુ હોઈહિ હરષુ પુનિ પરિનામ બિષાદુ ।॥૨૩૪॥ 
મંગળ શુકન થવા માંડ્યાં, તે સાંભળીને અને વિચારીને નિષાદ કહેવા લાગ્યો - શોક મટશે, હર્ષ થશે, પણ પછી 
અંતમાં દુઃખ થશે. ॥૨૩૪॥ 


ચૌ૦- સેવક બચન સત્ય સબ જાને | આશ્રમ નિકટ જાઈ નિઅરાને ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-908 


ભરત દીખ બન સૈૌલ સમાજૂ | મુદિત છુધિત જનુ પાઇ સુનાજૂ ॥૧॥ 

ભરતજીએ સેવક (ગુહ)નાં સર્વે વચન સત્ય જાણ્યાં અને તેઓ આશ્રમની સમીપ જઈ પહોંચ્યા. ત્યાંના વન અને 

પર્વતોના સમૂહને જોયાં તો ભરતજી એટલા આનંદિત થયા જાણે કોઈ ક્ષુધાતુર સ્વાદિષ્ટ ભોજન પામી ગયો હોય. ॥૧॥ 
ઈતિ ભીતિ જનુ પ્રજા દુખારી | ત્રિબિધ તાપ પીડિત ગ્રહ મારી ॥ 

જાઇ સુરાજ સુદેસ સુખારી | હોહિં ભરત ગતિ તેહિ અનુહારી ॥ર૨॥ 

જેમ ઈતિના ભયથી દુઃખી થયેલ અને ત્રણેય (આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક) તાપો તથા ક્રૂર ગ્રહો 


અને મહામારીઓથી પીડિત પ્રજા કોઈ ઉત્તમ દેશ અને ઉત્તમ રાજ્યમાં જઈને સુખી થઈ જાય; ભરતજીની ગતિ (દશા) 
ઠીક તે જ પ્રમાણે થઈ રહી છે. ॥૨॥ 


[અધિક જળ વરસવું, ન વરસવું, ઉદરોનો ઉત્પાત, તીડોનો ઉત્પાત, પોપટ અને અન્ય રાજાની ચઢાઈ - ખેતરોમાં 
વિઘ્ન નાખનારા આ છ ઉપદ્રવોને 'ઈતિ" કહે છે.] 
રામ બાસ બન સંપતિ ભ્રાજા | સુખી પ્રજા જનુ પાઈ સુરાજા ॥ 
સચિવ બિરાગુ બિબેકું નરેસૂ | બિપિન સુહાવન પાવન દેસૂ ॥૩ા 
શ્રીરામચન્દ્રજીના નિવાસથી વનની સંપત્તિ એવી સુશોભિત છે જાણે સુયોગ્ય રાજાને પામીને પ્રજા સુખી હોય. 
સોહામણું વન જ પવિત્ર દેશ છે. વિવેક એનો રાજા છે અને વેરાગ્ય મંત્રી છે. ॥ગા 


ભટ જમ નિયમ સૈલ રજધાની | સાંતિ સુમતિ સુચિ સુંદર રાની ॥ 
સકલ અંગ સંપન્ન સુરાઊ | રામ ચરન આશ્રિત ચિત ચાઊ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-909 


યમ (અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ) તથા નિયમ (શૌચ, સંતોષ તપ, સ્વાધ્યાય અને 
ઇશ્વરપ્રણિધાન) યોદ્ધા છે. પર્વત રાજધાની છે, શાંતિ તથા સુબુદ્ધિ બે સુંદર પવિત્ર રાણીઓ છે. તે શ્રેષ્ઠ રાજા રાજ્યનાં 
સર્વ અંગોથી પૂર્ણ છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોના આશ્રિત રહેવાથી એના ચિત્તમાં આનંદ અને ઉત્સાહ છે. ॥૪॥ 
[સ્વામી, અમાત્ય, સુહૃદ, કોષ, રાષ્ટ્ર, દુર્ગ અને સેના - રાજ્યનાં આ સાત અંગ છે] 
દો૦ જીતિ મોહ મહિપાલુ દલ સહિત બિબેક ભુઆલુ [| 
કર્ત અકંટક રાજુ પુર સુખ સંપદા સુકાલુ ॥૨૩૫॥ 
મોહરૂપી રાજાને સેનાસહિત જીતીને વિવેકરૂપી રાજા નિષ્કંટક રાજ્ય કરી રહ્યો છે, તેના નગરમાં સુખ, સંપત્તિ અને 
સુકાળ વર્તમાન છે. ॥૨૩૫॥ 
ચૌ૦- બન પ્રદેસ મુનિ બાસ ઘનેરે | જનુ પુર નગર ગાઉં ગન ખેરે ॥ 
બિપુલ બિચિત્ર બિહગ મૃગ નાના । પ્રજા સમાજુ ન જાઇ બખાના ॥૧॥ 
વનરૂપી પ્રાંતોમાં જે મુનિઓનાં બહુ જ નિવાસસ્થાન છે તે જ જાણે શહેરો, નગરો, ગામો અને પરાંઓનો સમૂહ છે. 
ઘણાં જ વિચિત્ર પક્ષી અને અનેક પશુ જ જાણે પ્રજાઓનો સમાજ છે, જેનું વર્ણન નથી કરી શકાતું. ॥૧॥ 
ખગહા કરિ હરિ બાઘ બરાહા | દેખિ મહિષ બૃષ સાજુ સરાહા ॥ 
બયરું બિહાઇ ચરહિં એક સંગા | જહૅં તર્હે મનહું સેન ચતુરંગા ॥ર॥ 
ગેંડા, હાથી, સિંહ, વાઘ, સૂવર, પાડા અને બળદો જોઈને રાજાના સાજની પ્રશંસા જ થાય છે. એ બધા પરસ્પરનું 
વેર છોડીને જ્યાં-ત્યાં એકીસાથે વિચરે છે; એ જ જાણે કે ચતુરંગિણી સેના છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-910 


ઝરના ઝરહિં મત્ત ગજ ગાજહિ | મનહું નિસાન બિબિધિ બિધિ બાજહિં ॥ 
ચક ચકોર ચાતક સુક પિક ગન 1 ફૂજત મંજુ મરાલ મુદિત મન ।॥ગા 
પાણીનાં ઝરણાં ઝરી રહ્યાં છે અને મદોન્મત હાથી ચિત્કારી રહ્યા છે, એ જ જાણે કે ત્યાં અનેક પ્રકારના નગારાં 
વાગી રહ્યાં છે. ચકવા, ચકોર, બપૈયા, પોપટ તથા કોયલોનો સમૂહ અને સુંદર હંસ પ્રસન્‍ન મને કલરવ કરી રહ્યાં છે. 
॥૩॥ 
અલિગન ગાવત નાચત મોરા | જનુ સુરાજ મંગલ ચહુ ઓરા ।॥ 
બેલિ બિટપ તૃન સફલ સફૂલા | સબ સમાજુ મુદ મંગલ મૂલા ।૪॥ 
ભમરાના સમૂહ ગુંજન કરી રહ્યા છે, મોર નાચી રહ્યા છે, જાણે તે સુંદર રાજ્યમાં ચારે બાજુ મંગળ થઈ રહ્યું છે. 
વેલ, વૃક્ષ, તૃણ સર્વે ફળ અને ફૂલોથી યુક્ત છે. સમસ્ત સમાજ આનંદ અને મંગળનો મૂળ બની રહ્યો છે. ॥૪॥ 
દો૦ રામ સૈલ સોભા નિરખિ ભરત હદર્યાોં અતિ પેમુ | 
તાપસ તપ ફ્લુ પાઇ જિમિ સુખી સિરાને નેમુ ॥।૨૩૧॥ 
શ્રીરામજીના પર્વતની શોભા જોઈને ભરતજીના હૃદયમાં એવો અત્યંત પ્રેમ થયો, જેમ તપસ્વી તપસ્યાનું ફળ 
પામીને નિયમની સમાપ્તિ કરીને સુખ પામે છે. ॥૨૩૧॥ 
માસપારાયણ, વીસમો વિશ્રામ 
નવાહુન પારાયણ પાંચમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ એકવીસમો 


શ્રીરામચરિતમાનસ-911 


ચૌ૦- તબ કેવટ ઊંચે ચઢિ ધાઈ | કહેઉ ભરત સન ભુજા ઉઠાઈ ।॥ 

નાથ દેખિઅહિં બિટપ બિસાલા | પાકરિ જંબુ રસાલ તમાલા ।૧|॥ 

પછી કેવટ (નિષાદરાજ) દોડીને ઊંચે ચઢી ગયો અને ભુજા ઉઠાવી ભરતજીને કહેવા લાગ્યો - હે નાથ! આ જે પ્લક્ષ 
(પાકર), જાંબુ, આંબા અને તમાલનાં વિશાળ વૃક્ષો દેખાય છે, ॥૧॥ 

જિન્હ તરુબરન્હ મધ્ય બટ સોહા | મંજુ બિસાલ દેખિ મનુ મોહા ॥ 

નીલ સઘન પલ્લવ ફલ લાલા | અબિરલ છાંહ સુખદ સબ કાલા [રા 


ય અ 


તે શ્રેષ્ઠ વૃક્ષોની વચમાં એક સુંદર વિશાળ વડનું વૃક્ષ સુશોભિત છે, જેને જોઈને મન મોહિત થઈ જાય છે, એનાં 
પાંદડાં નીલા અને સઘન (ઘાટા) છે અને એમાં લાલ ફળ લાગ્યાં છે. તેની ઘેરી (ઘાટી) છાયા સર્વે ત્રક્તુઓમાં સુખ 
આપનારી છે. ॥૨॥ 
માનહું તિમિર અરુનમય રાસી | બિરચી બિધિ સંકેલિ સુષમા સી ॥ 
એ તરુ સરિત સમીપ ગોસાંઈ | રઘુબર પરનકુટી જહે છાઈ ।૩ા 


કે 


જાણે બ્રહ્માજીએ પરમ શોભાને એકત્ર કરીને અંધકાર અને લાલિમામય ભંડાર જેવો રચી દીધો છે. હે ગોસાઈ ! તે 
વૃક્ષો નદીની સમીપ છે, જ્યાં શ્રીરામની પર્ણકુટી છવાઈ છે. ॥૩॥ 
તુલસી તરુબર બિબિધ સુહાએ | કહું કહું સિર્યે કહું લખન લગાએ ॥ 
બટ છાયાં બેદિકા બનાઈ | સિર્ય નિજ પાનિ સરોજ સુહાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-912 


ત્યાં તુલસીજીનાં ઘણાં જ સુંદર વૃક્ષ સુશોભિત છે, જે ક્યાંક ક્યાંક સીતાજીએ અને ક્યાંક ક્યાંક લક્ષ્મણજીએ રોપ્યાં 
છે. આ જ વડની છાયામાં સીતાજીએ પોતાના કરકમળોથી સુંદર ઓટલો બનાવ્યો છે. ॥૪॥ 


દો૦ જહાં બૈઠિ મુનિગન સહિત નિત સિય રામુ સુજાન | 
સુને કથા ઈતિહાસ સબ આગમ નિગમ પુરાન ॥।૨૩૭॥ 


જ્યાં સર્વજ્ઞ શ્રીસીતારામજી મુનિઓનાં વૃન્દ સાથે બેસીને નિત્ય શાસ્ત્ર, વેદ અને પુરાણોનાં સર્વ કથા-ઇંતિહાસ 
સાંભળે છે. ॥૨૩૭॥ 


ચૌ૦- સખા બચન સુનિ બિટપ નિહારી | ઉમગે ભરત બિલોચન બારી ॥ 
કરત પ્રનામ ચલે દોઉ ભાઈ | કહત પ્રીતિ સારદ સકુચાઈ ।૧॥ 
સખાનાં વચન સાંભળીને અને વૃક્ષોને જોઈને ભરતજીનાં નેત્રોમાં જળ ઊભરાઈ આવ્યું. બંને ભાઈ પ્રણામ કરતાં 
ચાલ્યા. તેમના પ્રેમનું વર્ણન કરવામાં સરસ્વતીજી પણ સંકોચાય છે. ॥૧॥ 


હરષહિં નિરખિ રામ પદ અંકા | માનહું પારસુ પાયઉ રંકા ॥ 
રજ સિર ધરિ હિર્યે નયનન્હિ લાવર્હિ | રઘુબર મિલન સરિસ સુખ પાવહિં ॥ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણચિહન જોઈને બંને ભાઈ એવા હર્ષિત થાય છે જાણે દરિદ્રી પારસને પામી ગયો હોય. ત્યાંની 
રજને મસ્તક પર રાખીને હૃદય પર અને નેત્રોએ લગાડે છે અને શ્રીરઘુનાથજીને મળ્યા સમાન સુખ પામે છે. ॥૨॥ 


દેખિ ભરત ગતિ અકથ અતીવા । પ્રેમ મગન મૃગ ખગ જડ જીવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-913 


સખહિ સનેહ બિબસ મગ ભૂલા | કહિ સુપંથ સુર બરષહિ ફૂલા ॥ગા 


ભરતજીની અત્યંત અનિવર્ચનીય દશા જોઈને વનનાં પશુ, પક્ષી અને જડ (વૃક્ષાદિ) જીવ પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. 
સખા નિષાદરાજ પણ પ્રેમ પરવશતાથી માર્ગ ભૂલી ગયા. ત્યારે દેવો સુંદર માર્ગ બતાવી ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


નિરખિ સિદ્ધ સાધક અનુરાગે | સહજ સનેહું સરાહન લાગે ।॥ 
હોત ન ભૂતલ ભાઉ ભરત કો | અચર સચર ચર અચર કરત કો 1।૪॥ 
ભરતના પ્રેમની આ સ્થિતિને જોઈને સિદ્ધ અને સાધક લોકો પણ અનુરાગથી ભરાઈ ગયા અને એમના સ્વાભાવિક 
પ્રેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે જો આ પૃથ્વીતળ પર ભરતનો જન્મ [અથવા પ્રેમ] ન થાત, તો. જડને ચેતન અને ચેતનને 
જડ કોણ કરત? ॥૪॥ 
દો૦ પેમ અમિઅ મંદરુ બિરહુ ભરતુ પયોધિ ગંભીર 1।| 
મથિ પ્રગટેઉ સુર સાધુ હિત ડફૃપાસિંધુ રઘુબીર ।૨૩૮॥ 
પ્રેમ અમૃત છે, રામજીનો વિરહ મન્દરાચળ પર્વત રવૈયો છે, ભરતજી ઊંડા સમુદ્ર છે. કૃપાસાગર શ્રીરામચન્દ્રજીએ 


સાધુરૂપી દેવોના હિત માટે સ્વયં [આ ભરતરૂપી ઊંડા સમુદ્રને પોતાના વિરહરૂપી મન્દરચળથી] મથીને આ પ્રેમરૂપી 
અમૃત પ્રકટ કર્યું છે. ॥૨૩૮॥ 


ચૌ૦- સખા સમેત મનોહર જોટા | લખેઉ ન લખન સઘન બન ઓટા ॥ 
ભરત દીખ પ્રભુ આશ્રમ પાવન | સકલ સુમંગલ સદનુ સુહાવન ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-914 


સખા નિષાદરાજ્સહિત આ મનોહર જોડીને ઘટાદાર વનની આડાશને કારણે લક્ષ્મણજી ન જોઈ શક્યા. ભરતજીએ 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના સમસ્ત સુમંગલોના ધામ અને સુંદર પવિત્ર આશ્રમને જોયો. ॥૧॥ 


કરત પ્રબેસ મિટે દુખ દાવા | જનુ જોગી પરમારથુ પાવા ॥ 
દેખે ભરત લખન પ્રભુ આગે । પૂંછે બચન કહત અનુરાગે ॥ર॥ 
આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં જ ભરતજીનું દુઃખ અને દાહ (બળતરા) મટી ગયાં, જાણે યોગીને પરમાર્થ(પરમ તત્વ)ની 
પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય. ભરતજીએ જોયું કે લક્ષ્મણજી પ્રભુની સામે ઊભા છે અને પ્રભુના પૂછેલા પ્રશ્નો(્વચનો)નો પ્રેમપૂર્વક 
ઉત્તર આપી રહ્યા છે. ॥૨॥ 
સીસ જટા કટિ મુનિ પટ બાંધેં । તૂન કસે કર સરુ ધનુ કૉંધે ॥ 
બેદી પર મુનિ સાધુ સમાજૂ | સીય સહિત રાજત રઘુરાજૂ ॥૩ા 
માથે જટા છે. કમરમાં મુનિઓનાં (વલ્કલ) વસ્ત્ર બાંધેલ છે અને તેમાં જ ભાથો બાંધેલ છે. હાથમાં બાણ અને ખભા 
પર ધનુષ છે. ઓટલા (વેદી) પર મુનિ તથા સાધુઓનો સમુદાય બેઠો છે અને સીતાજીસહિત શ્રીરઘુનાથજી વિરાજમાન 
છે. ॥ગા 
બલકલ બસન જટિલ તનુ સ્યામા | જનુ મુનિબેષ કીન્હ રતિ કામા ॥ 
કર કમલનિ ધનુ સાયકુ ફેરત | જિય કી જરનિ હરત હૈંસે હેરત 1૪॥ 


શ્રીરામજીનાં વલ્કલ વસ્ત્ર છે, જટા ધારણ કરેલ છે, શ્યામ શરીર છે [સીતારામજી એવાં લાગે છે] જાણે રતિ અને 
કામદેવે મુનિઓનો વેષ ધારણ કર્યો હોય. શ્રીરામજી પોતાના કરકમળોથી ધનુષ-બાણ ફેરવી રહ્યા છે, અને હસીને જોતાં 


શ્રીરામચરિતમાનસ-915 


જ હૃદયની બળતરા હરી લે છે (અર્થાત્‌ જેની સામે પણ એકવાર જોઈ લે છે તેને પરમ આનંદ અને શાંતિ મળી જાય 
છે), ॥૪॥ 
દો૦- લસત મંજુ મુનિ મંડલી મધ્ય સીય રઘુચંદુ 
ગ્યાન સભાં જનુ તનુ ધરે ભગતિ સચ્થિદાનંદુ ।॥૨૩૯॥ 
સુંદર મુનિમંડળીની વચ્ચે સીતાજી અને રઘુકુળચન્દ્ર એવા સુશોભિત થઈ રહ્યાં છે જાણે જ્ઞાનની સભામાં સાક્ષાત્‌ 
ભક્તિ અને સચ્ચિદાનંદ શરીર ધારણ કરીને વિરાજમાન છે. ॥૨૩૯॥ 
ચૌ૦- સાનુજ સખા સમેત મગન મન । બિસરે હરષ સોક સુખ દુખ ગન ॥ 
પાહિ નાથ કહિ પાહિ ગોસાઈ | ભૂતલ પરે લકુટ કી નાઈ ।૧॥ 
નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન અને સખા નિષાદરાજ સાથે ભરતજીનું મન [પ્રેમમાં] મગ્ન થઈ રહ્યું છે. હર્ષ-શોક, સુખ-દુઃખ 
આદિ સર્વે ભૂલી ગયા. 'હે નાથ! રક્ષા કરો, હે ગોસાઈ ! રક્ષા કરો" એવું કહીને તે પૃથ્વી પર દંડની જેમ ઢળી પડ્યા, ॥૧॥ 
બચન સપેમ લખન પહિચાને | કરત પ્રનામુ ભરત જિયં જાને ॥ 
બંધુ સનેહ સરસ એહિ ઓરા | ઉત સાહિબ સેવા બસ જોરા ।ર॥ 
પ્રેમભર્યા વચનોથી લક્ષ્મણજીએ જાણી લીધું અને મનમાં સમજી લીધું કે ભરતજી પ્રણામ કરી રહ્યા છે [તે 


શ્રીરામજીની સામે મુખ કરીને ઊભા હતા, ભરતજી પીઠ પાછળ હતા; તેથી તેમણે જોયું નહીં.] હવે આ બાજુ તો ભાઈ 
ભરતજીનો સરસ પ્રેમ અને ત્યાં સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીની સેવામાં પ્રબળ પરવશતા - ॥૨॥ 


મિલિ ન જાઇ નહિં ગુદરત બનઈ । સુકબિ લખન મન કી ગતિ ભનઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-916 


રહે રાખિ સેવા પર ભારૂ | ચઢી ચંગ જનુ ખૈંચ ખેલારૂ ॥।૩ગા 


આ પ્રમાણે લક્ષ્મણ ન તો ભરતજીને ભેટી શકે છે કે ન તો સ્વામીની સેવા છોડી શકે છે. કોઈ શ્રેષ્ઠ કવિ જ 
લક્ષ્મણજીના ચિત્તની આ ગતિનું વર્ણન કરી શકે છે. તે સેવા પર જ ભાર મૂકીને સેવા કરતાં રહ્યા. જાણે ચઢેલા પતંગને 
ખેલાડી (પતંગ ચગાવનાર) ખેંચી રહ્યો હોય. (અર્થાત્‌ ભરતની તરફ જતી મનોવૃત્તિને લક્ષ્મણે નિયંત્રિત કરી અને રામની 
સેવામાં જ લાગ્યા રહ્યા). ॥૩॥ 

કહત સપ્રેમ નાઈ મહિ માથા | ભરત પ્રનામ કરત રઘુનાથા ॥ 
ઉઠે રામુ સુનિ પેમ અધીરા | કહું પટ કહું નિષંગ ધનુ તીરા ॥૪॥ 

લક્ષ્મણજીએ પ્રેમસહિત પૃથ્વી પર મસ્તક નમાવીને કહ્યું - હે રઘુનાથજી! ભરતજી પ્રણામ કરી રહ્યા છે. આ 
સાંભળતાં જ શ્રીરઘુનાથજી પ્રેમમાં અધીર થઈ ઊઠ્યા. ક્યાંક વસ્ત્ર પડ્યું, ક્યાંક ભાથો, ક્યાંક ધનુષ અને ક્યાંક બાણ; 
॥૪॥ 
દો૦: બરબસ લિએ ઉઠાઇ ઉર લાએ કૃપાનિધાન 

ભરત રામ કી મિલનિ લખિ બિસરે સબહિ અપાન 1।૨૪૦॥ 


કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીએ ભરતજીને જબરજસ્તીથી ઉઠાવી હૃદયે ચાંપી દીધા! ભરતજી અને શ્રીરામજીના 
ધુ.” સના પ 


મળવાની રીતિને જોઈને સૌને પોતાનું ભાન ભુલાઈ ગયું. ॥૨૪૦॥। 


ચૌ૦- મિલનિ પ્રીતિ કિમિ જાઈ બખાની | કબિકુલ અગમ કરમ મન બાની ॥ 
પરમ પેમ પૂરન દોઉ ભાઈ | મન બુધિ ચિત અહમિતિ બિસરાઈ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-917 


મિલનની પ્રીતિ કેવી રીતે વખાણી શકાય? તે તો કવિકુળના માટે કર્મ, મન, વાણી ત્રણેયથી અગમ છે. બંને ભાઈ 
(ભરતજી અને શ્રીરામજી) મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારને ભુલાવીને પરમ પ્રેમથી જાણે પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. ॥૧॥ 


કહહું સુપેમ પ્રગટ કો કરઈ | કેહિ છાયા કબિ મતિ અનુસરઈ ॥ 
કંબિહિ અરથ આખર બલુ સાંચા | અનુહરિ તાલ ગતિહિ નટુ નાચા ॥ર॥ 
કહો, તે શ્રેષ્ઠ પ્રેમને કોણ પ્રકટ કરે? કવિની બુદ્ધિ કોની છાયાનું અનુસરણ કરે? કવિને તો અક્ષર અને અર્થનું જ 
ખરુ બળ છે. નટ તાલની ગતિ પ્રમાણે જ નાચે છે! ॥ર॥ 
અગમ સનેહ ભરત રઘુબર કો | જહે ન જાઇ મનુ બિધિ હરિ હર કો ॥ 
સો મૈં કુમતિ કહોં કેહિ ભોંતી | બાજ સુરાગ કિ ગાંડર તાંતી ગા 


ભરતજી અને શ્રીરઘુનાથજીનો પ્રેમ અગમ્ય છે, જ્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહાદેવનુંય મન નથી જઈ શકતું. તે પ્રેમને 
હું કુબુદ્ધિ કઈ રીતે કહું! ભલા, ગાડરના તંતુથી ક્યાંય સુંદર રાગ વાગી શકે છે? ॥ગા 


[તળાવો અને સરોવરોમાં એક જાતનું ઘાસ (મુંજ) જેવું, તેને ગાડર કહેવાય છે]. 
મિલનિ બિલોકિ ભરત રઘુબર કી | સુરગન સભય ધકધકી ધરકી ॥ 
સમુઝાએ સુરગુરુ જડ જાગે | બરપષિ પ્રસૂન પ્રસંસન લાગે 1૪॥ 


ભરતજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીના મિલનની આ રીત જોઈને દેવો ભયભીત થઈ ગયા. તેમનું હદય ધફધક ધડકવા 
લાગ્યું. દેવગુરુ બૃહસ્પતિજીએ સમજાવ્યું, ત્યારે કંઈક તે મૂર્ખ ચેત્યા અને ફૂલ વરસાવીને પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-918 


દો૦- મિલિ સપેમ રિપુસૂદનહિ કેવટુ ભેટેઉ રામ 
ભૂરિ ભાયે ભેટે ભરત લષછિમન કરત પ્રનામ ॥૨૪૧॥ 


પછી શ્રીરામજી પ્રેમ સાથે શત્રુઘ્નને મળીને પછી કેવટ(નિષાદરાજ)ને મળ્યા. પ્રણામ કરતાં લક્ષ્મણજીને ભરતજી 
ઘણા જ પ્રેમથી મળ્યા. ॥૨૪૧॥ 


ચૌ૦- ભેટેઉ લખન લલકિ લઘુ ભાઈ | બહુરિ નિષાદુ લીન્ડ ઉર લાઈ ।॥ 
પુનિ મુનિગન દુહું ભાઇન્હ બંદે | અભિમત આસિષ પાઇ અનંદે ॥૧॥ 
પછી લક્ષ્મણજી પ્રબળ ઉમંગ સાથે નાના ભાઈ શત્રુઘ્નને મળ્યા. પછી તેમણે નિષાદરાજને હૃદયે લગાડી દીધા, 
પછી ભરત-શત્રુઘ્ન બંને ભાઈઓએ મુનિમંડળીને પ્રણામ કર્યા અને વાંછિત આશીર્વાદ પામીને આનંદિત થયા. ॥૧॥ 


સાનુજ ભરત ઉમગિ અનુરાગા | ધરિ સિર સિય પદ પદુમ પરાગા ॥ 
પુનિ પુનિ કરત પ્રનામ ઉઠાએ | સિર કર કમલ પરસિ બેઠાએ ॥।ર૨॥ 
નાના ભાઈ શત્રુઘ્યસહિત ભરતજી પ્રેમમાં ઉમંગ સાથે સીતાજીનાં ચરણકમળોની રજ સિરે ધારણ કરીને વારંવાર 


પ્રણામ કરવા લાગ્યા. સીતાજીએ તેમને ઉઠાવીને એમના માથાને પોતાના કરકમળથી સ્પર્શી (માથે હાથ ફેરવીને) તે 
બંનેને બેસાડ્યા. ॥૨॥ 


સીર્યે અસીસ દીન્ડિ મન માહીં | મગન સનેહેં દેહ સુધિ નાહીં ॥ 
સબ બિધિ સાનુકૂલ લખિ સીતા | ભે નિસોચ ઉર અપડર બીતા ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-919 


સીતાજીએ મનમાં ને મનમાં આશીર્વાદ આપ્યા; કેમકે તેઓ સ્નેહમાં મગ્ન છે, તેમને દેહનું સાન-ભાન નથી. 
સીતાજીને સર્વે પ્રકારથી પોતાના અનુકૂળ જોઈને ભરતજી શોકરહિત થઈ ગયા અને એમના હૃદયનો કલ્પિત ભય જતો 
રહ્યો. ॥ગા 


કોઉ કિછુ કહઈ ન કોઉ કિછું પૂંછા | પ્રેમ ભરા મન નિજ ગતિ છૂંછા ॥ 
તેહિ અવસર કેવટુ ધીરજુ ધરિ | જોરિ પાનિ બિનવત પ્રનામુ કરિ ॥૪॥ 
તે સમયે ન તો કોઈ કંઈ કહે છે, ન કોઈ કંઈ પૂછે છે. મન પ્રેમથી પરિપૂર્ણ છે, તે પોતાની ગતિમાં ખાલી છે (અર્થાત્‌ 
સંકલ્પ-વિકલ્પ અને ચાંચલ્યથી શૂન્ય છે). તે અવસરે કેવટ (નિષાદરાજ) ધીરજ ધરીને અને હાથ જોડીને પ્રણામ કરીને 
પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ નાથ સાથ મુનિનાથ કે માતુ સકલ પુર લોગ [| 
સેવક સેનપ સચિવ સબ આએ બિકલ બિયોગ ॥ર૪ર॥ 


હે નાથ! મુનિનાથ વશિષ્ઠજીની સાથે સર્વે માતાઓ, નગરવાસી, સેવક, સેનાપતિ, મંત્રી સર્વે આપના વિયોગથી 
વ્યાકુળ થઇને આવ્યા છે. ॥ર૪૨॥ 
ચૌ૦- સીલસિંધુ સુનિ ગુર આગવનૂ | સિય સમીપ રાખે રિપુદવનૂ ॥ 
ચલે સબેગ રામુ તેહિ કાલા | ધીર ધરમ ધુર દીનદયાલા ।॥૧॥ 
ગુરુનું આગમન સાંભળીને શીલના સમુદ્ર શ્રીરામચન્દ્રજીએ સીતાજી પાસે શત્રુઘ્નજીને રહેવા દઈને અને તે પરમ 
ધીર, ધર્મધુરંધર, દીનદયાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી તે જ સમયે વેગ સાથે ચાલી નીકળ્યા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-920 


ગુરહિ દેખિ સાનુજ અનુરાગે | દંડ પ્રનામ કરન પ્રભુ લાગે ॥ 
મુનિબર ધાઇ લિએ ઉર લાઈ । પ્રેમ ઉમગિ ભેટે દોઉ ભાઈ ।ર॥ 


ગુરુજીનાં દર્શન કરી લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રેમમાં ભરાઈ ગયા અને દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. 
મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીએ દોડીને એમને હૃદયે લગાડી દીધા અને પ્રેમના આવેશ સાથે બંને ભાઈઓને ભેટ્યા, ॥૨॥ 


પ્રેમ પુલકિ કેવટ કહિ નામૂ | કીન્હ દૂરિ તેં દંડ પ્રનામૂ ॥ 
રામસખા રિષિ બરબસ ભેંટા | જનુ મહિ લુઠત સનેહ સમેટા ॥ગા 


વળી, પ્રેમથી પુલકિત થઈને કેવટે (નિષાદરાજે) પોતાનું નામ લઈને દૂરથી જ વસિષ્ઠજીને દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. ત્રકષિ 
વસિષ્ઠજીએ રામસખા જાણીને તેમને બળજબરીથી હૃદયે લગાડી દીધા જાણે જમીન ઉપર આળોટતા પ્રેમને એકત્ર કરી 
લીધો હોય. ॥૩॥ 


રઘુપતિ ભગતિ સુમંગલ મૂલા | નભ સરાહિ સુર બરિસહિં ફૂલા ॥ 
એહિ સમ નિપટ નીચ કોઉ નાહીં । બડ બસિષ્ઠ સમ કો જગ માહીં ॥૪॥ 


શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ સુંદર મંગળોનું મૂળ છે એમ કહીને પ્રશંસા કરતાં દેવો આકાશમાંથી ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. 
તેઓ કહેવા લાગ્યા - જગતમાં આના [નિષાદરાજ] સમાન સર્વથા નીચ કોઈ નહીં અને વસિષ્ઠજીની જેમ ઉચ્ચ કોણ 
છે? ।૪॥ 
દો૦ જોહે લખિ લખનહું તેં અધિક મિલે મુદિત મુનિરાઉ | 
સો સીતાપતિ. ભજન કો પ્રગટ પ્રતાપ પ્રભાઉ ॥ર૪૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-921 


જેને (નિષાદને) જોઈને મુનિરાજ વસિષ્ઠજી લક્ષ્મણજી કરતાંય અધિક તેનાથી આનંદિત થઈને મળ્યા. આ સઘળો 
સીતાપતિ શ્રીરામચન્દ્રજીના ભજનનો પ્રત્યક્ષ પ્રતાપ અને પ્રભાવ છે. ॥૨૪૩ગા 


ચૌ૦; આરત લોગ રામ સબુ જાના | ડરુનાકર સુજાન ભગવાના ।॥ 
જો જેહિ ભાર્યો રહા અભિલાષી | તેહિ તેહિ કે તસિ તસિ રુખ રાખી ॥૧॥ 


હકના 


દયાની ખાણ, સુજ્ઞ ભગવાન શ્રીરામજીએ સર્વે લોકોને દુખી (મળવા માટે વ્યાકુળ) જાણ્યા. ત્યારે હર કોઈ જે જે 
ભાવે મળવાના અભિલાષી હતા; તેઓને તે તે રીતનો ભાવ જોઈને (તેની રુંચિને અનુસાર) - ॥૧॥ 
સાનુજ મિલિ પલ મહું સબ કાહૂ | કીન્હ દૂરિ દુખુ દારુન દાહૂ ॥ 
યહ બડિં બાત રામ કે નાહીં | જિમિ ઘટ કોટિ એક રબિ છાહી ॥ર॥ 
- તેમણે લક્મણજીસહિત પળમાત્રમાં દરેકને મળીને તેમનાં દુઃખ અને કઠણ સંતાપને દૂર કરી દીધાં. 
શ્રીરામચન્દ્રજીને માટે આ કોઈ મોટી વાત નથી. જેમ કરોડો ઘડાઓમાં એક જ સૂર્યની [પૃથક-પૃથક] છાયા (પ્રતિબિંબ) 
એક સાથે જ દેખાય છે. ॥૨॥ 
મિલિ કેવટહિ ઉમગિ અનુરાગા | પુરજન સકલ સરાહહિં ભાગા ॥ 
દેખી રામ દુખિત મહતારીં | જનુ સુબેલિ અવલીં હિમ મારી ॥ગા 
સમસ્ત પુરવાસી પ્રેમમાં ઉમંગથી કેવટને મળીને [એના] ભાગ્યની પ્રશંસા કરે છે, શ્રીરમચન્દ્રજીએ સર્વે માતાઓને 
દુઃખી જોઈ, જાણે સુંદર વેલોની પંક્તિઓને હિમ મારી ગયો હોય. ॥૩॥ 
પ્રથમ રામ ભેંટી કેકેઈ | સરલ સુભાર્ય ભગતિ મતિ ભેઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-922 


પગ પરિ કીન્હ પ્રબોધુ બહોરી । કાલ કરમ બિધિ સિર ધરિ ખોરી ॥૪॥ 
સર્વપ્રથમ રામજી કેકેયીને મળ્યા અને પોતાના સરળ સ્વભાવ તથા ભક્તિથી તેમની બુદ્ધિને તરબોળ કરી દીધી. 
વળી, ચરણોમાં પડીને કાળ, કર્મ અને વિધાતાને માથે દોષ ઓઢાડી, શ્રીરામજીએ તેમને સાંત્વના આપી. ॥૪॥ 
દો૦: ભેટી રઘુબર માતુ સબ કરિ પ્રબોધુ પરિતોષુ | 
અંબ ઈસ આધીન જગુ કાહુ ન દેઇઅ દોષુ 1॥।૨૪૪॥ 
વળી, શ્રીરઘુનાથજી સર્વે -માતાઓને મળ્યા. તેમણે સમજાવી-બુજાવી સંતોષ કરાવ્યો કે હે માતા! જગત ઈશ્વરને 
આધીન છે, કોઈને પણ દોષ ન આપવો જોઈએ. ॥ર૪૪॥ 
ચૌ૦- ગુરતિય પદ બંદે દુહુ ભાઈ | સહિત બિપ્રતિય જે સંગ આઈ ।॥ 
ગંગ ગૌરિ સમ સબ સનમાની | દેહિં અસીસ મુદિત મૃદુ બાની ॥૧॥ 


પછી બંને ભાઈઓએ બ્રાહ્મણોની સ્રીઓ સહિત - જે ભરતજીની સાથે આવી હતી, તેમની અને ગુરુજીનાં પત્ની 
અરુંધતીના ચરણોની વંદના કરી અને તે સર્વેનું ગંગાજી તથા ગૌરીજી સમાન સન્માન કર્યું, તે સર્વે આનંદિત થઈને 
કોમળ વાણીથી આશીર્વાદ આપવા લાગી. ॥૧॥ 


ગહિ પદ લગે સુમિત્રા અંકા | જનુ ભેંટી સંપતિ અતિ રંકા ॥ 
પુનિ જનની ચરનનિ દોઉ ભ્રાતા | પરે પેમ બ્યાકુૂલ સબ ગાતા ॥।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-923 


પછી બંને ભાઈ શ્રીરામ અને લક્ષ્મણ પગ પકડીને સુમિત્રાજીના ખોળે [માથું મૂકી દીધું] જઈ વળગી પડ્યા, જાણે 
કોઈ અત્યંત દરિદ્રીને સંપત્તિ સાથે ભેટો થઈ ગયો હોય. પછી બંને ભાઈ માતા કૌશલ્યાજીનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા, 
પ્રેમને લીધે એમનાં સર્વે અંગ શિથિલ છે. ॥૨॥ 


અતિ અનુરાગ અંબ ઉર લાએ | નયન સનેહ સલિલ અન્હવાએ ॥ 

તેહિ અવસર કર હરષ બિષાદૂ | કિમિ કબિ કહે મૂક જિમિ સ્વાદૂ ॥૩॥ 

ઘણા જ સ્નેહ સાથે માતાએ તેમને હૃદયે લગાડી દીધા અને નેત્રોમાંથી વહેતાં પ્રેમાશ્રુઓનાં જળથી એમને નવડાવી 
દીધા. તે સમયના હર્ષ અને વિષાદને કવિ કેવી રીતે કહે? બોબડો સ્વાદને કેવી રીતે વર્ણવી બતાવે? ॥૩॥ 

મિલિ જનનિહિ સાનુજ રઘુરાઊ | ગુર સન કહેઉ કિ ધારિઅ પાઊ ॥ 

પુરજન પાઈ મુનીસ નિયોગૂ | જ્લ થલ તકિ તકિ ઉતરેઉ લોગૂ ।૪॥ 


શ્રી રઘુનાથજીએ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત માતા કૌશલ્યાજીને મળીને ગુરુજીને કહ્યુ કે આશ્રમે પધારો. 
હ ક 


તત્પશ્ચાત્‌ મુનીશ્વર વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા પામીને અયોધ્યાવાસી સર્વે લોકોએ જળ અને સ્થળની સુવિધા જોઈ-જોઈને 
ઉતારા કર્યા. ॥૪॥ 


દોબ૦ મહિસુર મંત્રી માતુ ગુર ગને લોગ લિએ સાથ [| 
પાવન આશ્રમ ગવનુ કિંય ભરત લખન રઘુનાથ [।૨૪૫॥ 


દ ન 


બ્રાહ્મણ, મંત્રી, માતાઓ અને ગુરુ આદિ મુખ્ય મુખ્ય વિશિષ્ટ લોકોને સાથે લઈ, ભરતજી લક્ષ્મણજી અને 
શ્રીરઘુનાથજી પવિત્ર આશ્રમે ચાલ્યા. ॥૨૪૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-924 


ચૌ૦- સીય આઇ મુનિબર પગ લાગી | ઉચિત અસીસ લહી મન માગી ॥ 
ગુરપતિનિહિ મુનિતિયન્ડ સમેતા | મિલી પેમુ કહિ જાઈ ન જેતા ।॥૧॥ 
સીતાજી આવીને મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીના ચરણે પડ્યાં અને તેમણે મનમાંગ્યા ઉચિત આશિષ મેળવ્યા. વળી, 
મુનિઓની સ્ત્રીઓ સહ ગુરુપત્ની અરુંધતીજીને મળ્યાં. તેમનો જેટલો પ્રેમ હતો. તે કહી નથી શકાતો. ॥૧॥ 
બંદિ બંદિ પગ સિય સબહી કે | આસિરબચન લહે પ્રિય જી કે ॥ 
સાસુ સકલ જબ સીય નિહારી | મૂદે નયન સહમિ સુકુમારી ॥ર૨॥ 
સીતાજીએ સવેના ચરણોની જુદી-જુદી વંદના કરીને પોતાના હૃદયને પ્રિય (અનુકૂળ) લાગનારા આશીર્વાદ મેળવ્યા. 
જ્યારે સુકુમારી સીતાજીએ સર્વે સાસુઓને જોયાં ત્યારે ભયવશ આંખો મીંચી દીધી, ॥ર॥ 
પરી બધિક બસ મનહું મરાલીં | કાહ કીન્હ કરતાર કુચાલી ॥ 
તિન્હ સિય નિરખિ નિપટ દુખુ પાવા | સો સબુ સહિઅ જો દેઉ સહાવા ॥૩॥ 
[સાસુઓની બૂરી દશા જોઈને] તેમને એવું પ્રતીત થયું જાણે રાજંસીઓ પારધીને વશ થઈ ગઈ હોય. [મનમાં 
વિચારવા લાગ્યાં કે] કુચાલી વિધાતાએ શું કરી નાંખ્યુ? સાસુઓને પણ સીતાજીને જોઈને ઘણું દુઃખ થયું, [વિચાર્યુ] જે 
કંઈ દૈવ સહન કરાવે તે સર્વે સહેવું જ પડે છે. ॥૩॥ 
જનક્સુતા તબ ઉર ધરિ ધીરા | નીલ નલિન લોયન ભરિ નીરા ॥ 
મિલી સકલ સાસુન્ડ સિય જાઈ | તેહિ અવસર કરુના મહિ છાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-925 


પછી જાનકીજી હૃદયમાં ધીરજ ધરીને, નીલકમળ સમાન નેત્રોમાં જળ ભરીને સર્વે સાસુઓને જઈને મળ્યાં. તે 
સમયે પૃથ્વી પર કરુણા છવાઈ ગઈ. ॥૪॥ 


દો૦; લાગિ લાગિ પગ સબનિ સિય ભેંટતિ અતિ અનુરાગ | 
હૃદયું અસીહે પેમ બસ રહિઅહું ભરી સોહાગ 1[।૨૪૧॥ 
સીતાજી સર્વેના પગે પડી-પડીને અત્યંત પ્રેમથી મળી રહ્યાં છે, અને સર્વે સાસુઓ સ્નેહવશ હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ 
આપી રહી છે કે તમે સદા સૌભાગ્યવતી રહો. ॥૨૪૧॥ 
ચૌ૦- બિકલ સનેહી સીય સબ રની | બેઠન સબહિ કહેઉ ગુર ગ્યાની ॥ 
કહિ જગ ગતિ માવિક મુનિનાથા | કહે કછુક પરમારથ ગાથા ।॥૧॥ 
સીતાજી અને સર્વે રાણીઓ સ્નેહને લીધે વ્યાકુળ છે. પછી જ્ઞાની ગુરુજીએ સર્વેને બેસાડ્યા. વળી, મુનિનાથ 
વશિષ્ઠજીએ જગતની ગતિને માવિક કહીને (અર્થાત્‌ જગત માયાનું છે, એમાં કંઈ પણ નિત્ય નથી, એમ કહીને) કંઈક 
પરમાર્થની કથાઓ કહી સંભળાવી. ॥૧॥ 


નૃપ કર સુરપુર ગવનુ સુનાવા | સુનિ રઘુનાથ દુસહ દુખુ પાવા ॥ 
મરન હેતુ નિજ નેહુ બિચારી | ભે અતિ બિકલ ધીર ધુર ધારી ॥ર૨॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ વસિષ્ઠજીએ રાજા દશરથના સ્વર્ગગમનની વાત સંભળાવી. જે સાંભળીને રઘુનાથજી દુસહ્ય દુઃખ પામ્યા. 
અને પોતાના પ્રતિ એમના સ્નેહને એમના મરવાનું કારણ જાણીને ધીરધુરંધર શ્રીરામચન્દ્રજી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા. 
॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-926 


કુલિસ કઠોર સુનત કટુ બાની । બિલપત લખન સીય સબ રાની ॥ 
સોક બિક્લ અતિ સકલ સમાજૂ | માનહું રાજુ અકાજેઉઇ આજૂ ॥।ગા 


વજ સમાન કઠોર, કડવી વાણી સાંભળી લક્ષ્મણજી, સીતાજી અને સર્વે રાણીઓ વિલાપ કરવા લાગી. સમસ્ત 
સમાજ શોકથી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયો, જાણે રાજા આજે જ મર્યા હોય. ॥૩॥ 


મુનિબર બહુરિ રામ સમુઝાએ | સહિત સમાજ સુસરિત નહાએ ।॥ 
બ્રતુ નિરંબુ તેહિ દિન પ્રભુ કીન્હા | મુનિહુ કહેં જલુ કાહું ન લીન્હા ॥૪॥ 
પછી, મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીએ. શ્રીરામજીને સમજાવ્યા. પછી તેમણે સમાજસહિત શ્રેષ્ઠ નદી મંદાકિનીજીમાં સ્નાન 


જું 


કયું. તે દિવસે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ નિર્જળ વ્રત કર્યું. મુનિ વસિષ્ઠજીના કહેવા છતાંય કોઈએય જળ ગ્રહણ ન કર્યું. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ ભોરુ ભએ રચરઘુનંદનહે જો મુનિ આયસુ દીન્ડુ | 
શ્રદ્વા ભગતિ સમેત પ્રભુ ય) સબુ સાદરું કીન્હ [।૨૪૭॥ 
બીજા દિવસે સવાર થયે મુનિ વસિષ્ઠજીએ શ્રીરઘુનાથજીને જે જે આજ્ઞા આપી, તે સર્વે કાર્ય પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
શ્રદ્ધા-ભક્તિસહ આદર સાથે કર્યા. ॥૨૪૭॥ 
ચૌ૦- કરિ પિતુ ક્રિયા બેદ જસિ બરની | ભે પુનીત પાતક તમ તરની ॥ 
જાસુ નામ પાવક અઘ તૂલા | સુમિરત સકલ સુમંગલ મૂલા ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-927 


વેદોમાં જેમ કહેવાયું છે તે જ પ્રમાણે પિતાની ક્રિયા કરીને પાપરૂપી અંધકારને નષ્ટ કરનારા સૂર્યરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજી 
શુદ્ધ થયા. જેમનું નામ પાપરૂપી રૂને [તુરત જ બાળી નાખવ!] માટે અગ્નિ છે; અને જેમનું સ્મરણમાત્ર સમસ્ત શુભ 
મંગળોનું મૂળ છે, ॥૧॥ 
સુદ્ધ સો ભયઉ સાધુ સંમત અસ 1। તીરથ આવાહન સુરસરિ જ્સ ॥ 
સુદ્ધ ભએ દુઈ બાસર બીતે | બોલે ગુર સન રામ પિરીતે ।ર૨॥ 
તે [નિત્ય શુદ્ધ-બુદ્ધા ભગવાન શ્રીરામજી શુદ્ધ થયા! સાધુઓની એવી સંમતિ છે કે તેમનું શુદ્ધ થવું એવું જ છે જેવું 
તીર્થોના આવાહનથી ગંગાજી શુદ્ધ થાય છે! (ગંગાજી તો સ્વભાવથી જ શુદ્ધ છે, એમનામાં જે તીથોનું આવાહન કરવામાં 
આવે છે ઊલટાં તે જ ગંગાજીના સંપર્કમાં આવવાથી શુદ્ધ થઈ જાય છે. આ રીતે સચ્ચિદાનંદરૂપ શ્રીરામ તો નિત્ય શુદ્ધ 
છે, એમના સંસર્ગથી કર્મ જ શુદ્ધ થઈ ગયાં.) જ્યારે શુદ્ધ થયાને બે દિવસ વીતી ગયા ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રીતિની 
સાથે ગુરુજીને કહ્યું - ॥ર॥ 
નાથ લોગ સબ નિપટ દુખારી | કંદ મૂલ ફલ અંબુ અહારી ॥ 
સાનુજ ભરતુ સચિવ સબ માતા | દેખિ મોહિ પલ જિમિ જુગ જાતા ॥૩ગા 
હે નાથ! સર્વે લોકો અહીં અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યા છે. કંદ, મૂળ, ફળ અને જળનો જ આહાર કરે છે. ભાઈ શત્રુઘ્ન 
સહિત ભરતને, મંત્રીઓને અને સર્વે માતાઓને જોઈને મારી એક એક પળ યુગ સમાન વીતી રહી છે. ॥૩॥ 
સબ સમેત પુર ધારિઅ પાઊ | આપુ ઇહાં અમરવતિ રાઊ ।॥ 
બહુત કહેઉ સબ કિયઉં ઢિઠાઈ | ઉચિત હોઈ તસ કરિઅ ગોસાંઈ ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-928 


માટે સર્વેની સાથે આપ અયોધ્યાપુરીમાં પધારો (પરત ફરો). આપ અહીં છો અને રાજા અમરાવતીમાં (સ્વર્ગમાં) છે 
(અયોધ્યા સૂની છે)! મેં ઘણું કહી નાખ્યું, આ સર્વે મોટી ધૃષ્ટતા કરી છે. હે ગોસાઈ ! જેવું ઉચિત હોય, તેવું જ કરો. ॥૪॥ 
દો૦- ધર્મ સેતુ કરુનાયતન કસ ન કહહુ અસ રમ [| 
લોગ દુખિત દિન દુઇ દરસ દેખિ લહહું બિશ્રામ ।॥૨૪૮॥ 
[વસિષ્ઠજીએ કહ્યું -] હે રામ! તમે ધર્મના સેતુ અને દયાના ધામ છો, તમે ભલા! આવું કેમ નહીં બોલો? લોકો 
દુઃખી છે. બે દિવસ તમારાં દર્શન કરી ભલેને શાંતિ લાભ કરી લે. ॥૨૪૮॥ 
ચૌ૦- રામ બચન સુનિ સભય સમાજૂ | જનુ જલનિધિ મહું બિકલ જહાજૂ ॥ 
સુનિ ગુર ગિરા સુમંગલ મૂલા | ભયઉ મનહું મારુત અનુકૂલા ॥૧॥ 
અગાઉ શ્રીરામજીનાં વચન સાંભળીને સમસ્ત સમાજ ભયભીત થઈ ગયો હતો, જાણે મધદરિયે વહાણ ડગુમગુ 
થઈ ગયું હોય. પરંતુ જ્યારે તેમણે ગુરુ વસિષ્ઠજીની શ્રેષ્ઠ કલ્યાણમૂલક વાણી સાંભળી, તો તે વહાણને માટે જાણે પવન 
અનુકૂળ થઈ ગયો. ॥૧॥ 
પાવન પર્યે તિહું કાલ નહાહીં | જો બિલોકિ અઘ ઓઘ નસાહી ॥ 
મંગલમૂરતિ લોચન ભરિ ભરિ | નિરખહિં હરષિ દંડવત કરિ કરિ ॥ર॥ 
સર્વે લોકો પવિત્ર પયસ્વિની નદીમાં [અથવા પયસ્વિની નદીના પવિત્ર જળમાં ] ત્રણેય સમય (સવાર, બપોર અને 
સાંયકાળે) સ્નાન કરે છે, જેનાં દર્શનથી જ પાપોના સમૂહ નષ્ટ થઈ જાય છે. તેઓ મંગળમૂર્તિ શ્રીરામચન્દ્રજીને દંડવત્‌ 
પ્રણામ કરી-કરીને તેમને નેત્રો ભરી-ભરીને જુએ. છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-929 


રામ સૈલ બન દેખન જાહી | જહે સુખ સકલ સકલ દુખ નાહી ॥ 
ઝરના ઝરહિં સુધાસમ બારી | ત્રિબિધ તાપહર ત્રિબિધ બયારી ।॥૩ા 


સર્વે શ્રીરામચન્દ્રજીના પર્વત (કામદગિરિ) અને વનને જોવા જાય છે, જ્યાં સર્વે સુખ છે અને સર્વે દુઃખોનો અભાવ 
છે. ઝરણાં અમૃત સમાન જળ સરવે (ઝરે) છે અને ત્રણે પ્રકારનો (શીતળ, મંદ, સુગંધિત) વાયુ ત્રણ પ્રકારના (આધ્યાત્મિક, 
આધિભૌતિક, આધિદૈવિક) તાપોને હરી લે છે. ॥૩॥ 


બિટપ બેલિ તૃન અગનિત જાતી | ફ્લ પ્રસૂન પલ્લવ બહુ ભાંતી ॥ 
સુંદર સિલા સુખદ તરુ છાહીં | જાઈ બરનિ બન છબિ કેહિ પાહીં ॥૪॥ 


અસંખ્ય જાતિનાં વૃક્ષ, લતાઓ અને તૃણ છે તથા ઘણી જાતનાં ફળ, ફૂલ અને પાંદડાં છે. સુંદર શિલાઓ છે, વૃક્ષોની 
છાયા સુખ આપનારી છે. વનની શોભાનું વર્ણન કોનાથી કરી શકાય છે ? ॥૪॥ 


ભરતજીની મંડળીનું વનવાસીઓએ કર્યું અભિવાદન, કેકેયી પસ્તાવો 
દો૦ સરનિ સરોરૂહ જલ બિહગ ફકૂજ્ત ગુંજ્ત ભૂુંગ ।| 
બૈર બિગત બિહરત બિપિન મૃગ બિહંગ બહુરંગ ।ર૪૯ા॥ 


તળાવમાં કમળ ખીલી રહ્યાં છે, જળનાં પક્ષી કુંજી રહ્યાં છે, ભમરા ગુંજારવ કરી રહ્યા છે અને અનેક રંગોનાં પક્ષી 
તથા પશુ વનમાં વેરરહિત થઈને વિહાર કરી રહ્યાં છે. ॥૨૪૯॥ 


ચૌ૦- કોલ કિરાત ભિલ્લ બનબાસી | મધુ સુચિ સુંદર સ્વાદુ સુધા સી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-930 


ભરિ ભરિ પરન પુટી રચિ રૂરી | કંદ મૂલ ફલ એંકુર જૂરી ॥૧॥ 


કોલ, કિરાત અને ભીલ આદિ વનના રહેનારા લોકો પવિત્ર, સુંદર પડિયા બનાવીને, સુંદર અને અમૃતની સમાન 
સ્વાદિષ્ટ મધને, તેમાં ભરી-ભરીને તથા કંદ, મૂળ, ફળ અને અંકુર આદિની જૂડીઓને- ॥૧॥ 
સબહિ દેહિં કરિ બિનય પ્રનામા । કહિ કહિ સ્વાદ ભેદ ગુન નામા ॥ 
દેહિં લોગ બહુ મોલ ન લેહી | ફેરત રામ દોહાઈ દેહીં ।ર॥ 


સર્વેને વિનય અને પ્રણામ કરીને તે ચીજોના જુદા જુદા સ્વાદ, ભેદ (પ્રકાર), ગુણ અને નામ બતાવી-બતાવીને આપે 
છે. લોકો એના મોટા દામ (મૂલ્ય) આપે છે પણ તે લેતા નથી અને પરત કરવામાં શ્રીરામજીની દુહાઈ આપે છે. ॥૨॥ 


કહહિં સનેહ મગન મૃદુ બાની | માનત સાધુ પેમ પહિચાની ॥ 
તુમ્ડ સુકૃતી હમ નીચ નિષાદા | પાવા દરસનુ રામ પ્રસાદા ॥ગા 


પ્રેમમાં મગ્ન થયેલા તે કોમળ વાણીથી કહે છે કે સજ્જન લોકોના પ્રેમને ઓળખીને એમનું સન્માન કરીએ છીએ 
(અર્થાત્‌ આપ સાધુ-સજ્જન છો, આપ અમારા પ્રેમને જુઓ, દામ આપીને કે આ વસ્તુઓ પરત કરીને અમારા પ્રેમનો 
તિરસ્કાર ન કરો.) આપ તો પુણ્યાત્મા છો, અમે નીચ નિષાદ છીએ. શ્રીરામજીની કૃપાથી જ અમે આપ લોકાનાં દર્શન 
પામ્યા છીએ. ॥૩॥ 


હમહિ અગમ અતિ દરસુ તુમ્હારા | જ્સ મરું ધરનિ દેવધુનિ ધારા ॥ 
રામ કૃપાલ નિષાદ નેવાજા | પરિજન પ્રજઉક ચહિઅ જસ રાજા [।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-931 


અમ લોકોને આપનાં દર્શન ઘણા જ દુર્લભ છે, જેમ મરુભૂમિને માટે ગંગાજીની ધારા દુર્લભ છે. [જુઓ,] કૃપાળુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ નિષાદ પર કેવી કૃપા કરી છે! જેવા રાજા છે એવા જ એમનાં પરિવાર અને પ્રજાને પણ થવું જોઈએ. 
॥૪॥ 


દો૦; યહ જિ્ય જાનિ સૉંકોચુ તજિ કરિઅ છોહુ લખિ નેહુ | 
હંમહિ કૃતારથ કરન લગિ ફ્લ તૃન અંકુર લેહુ ।ર૨૫૦ા॥ 
હૃદયમાં એમ જાણીને સંકોચ છોડીને અને અમારો પ્રેમ જોઈને કૃપા કરો અને અમને કૃતાર્થ કરવા માટે જ ફળ, તૃણ 
અને અંકુર લો. ॥૨૫૦॥ 


સ 


ચૌ૦- તુમ્હ પ્રિય પાહુને બન પગુ ધારે | સેવા જોગુ ન ભાગ હમારે ॥ 
દેબ કાહ હમ તુમ્હહિ ગોસાંઈ | ઇંધનુ પાત કિરાત મિતાઈ ॥૧॥ 


ન્‌ 


આપ પ્રિય પરોણા, વનમાં પધાર્યા છો. આપની સેવા કરવા યોગ્ય અમારાં ભાગ્ય નથી. હે સ્વામી! અમે આપને શું 
આપવાના? ભીલોની મિત્રતા તો માત્ર ઇંધણ (લાકડાં) અને પાંદડાં સુધી જ છે. ॥૧॥ 


યહ હમારિ અતિ બડિંં સેવકાઈ | લેહિં ન બાસન બસન ચોરાઈ ॥ 
હમ જડ જીવ જીવ ગન ઘાતી । કુટિલ કુચાલી કુમતિ કુજાતી ॥ર૨॥ 


અમારી તો આ જ ઘણી મોટી સેવા છે કે અમે આપનાં કપડાં અને વાસણો નથી ચોરી જતા. અમે લોકો જડ જીવ 
છીએ, જીવોની [હિંસા કરનારા છીએ; કુટિલ, કુચાલી, કુબુદ્ધિ અને કુજાતિના છીએ. ॥૨॥ 


પાપ કરત નિસિ બાસર જાહી | નહિં પટ કટિ નહિં પેટ અઘાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-932 


સપનેહું ધરમ બુદ્ધિ કસ કાઊ | યહ રઘુનંદન દરસ પ્રભાઊ ।॥૩ા 


અમાસ દિવસ-રાત પાપ કરતાં જ વીતે છે. તો પણ ન તો અમારી કેડે કપડાં છે અને નથી પેટ જ ભરાતાં. અમારામાં 
સ્વપ્નમાંય ક્યારેય ધર્મબુદ્ધિ કેવી ? આ સરવે તો શ્રીરઘુનાથજીનાં દર્શનનો પ્રભાવ છે. ॥૩॥ 


જબ તેં પ્રભુ પદ પદુમ નિહારે | મિટે દુસહ દુખ દોષ હમારે ॥ 
બચન સુનત પુરજન અનુરાગે | તિન્ડ કે ભાગ સરાહન લાગે ।૪॥ 


જ્યારથી પ્રભુનાં ચરણકમળ જોયાં, ત્યારથી અમારાં દુસહ્ય દુઃખ અને દોષ મટી ગયાં. વનવાસીઓનાં વચન 
સાંભળીને અયોધ્યાના લોકો પ્રેમમાં તરબોળ થઈ ગયા અને એમના ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


છં૦ લાગે સરાહન ભાગ સબ અનુરાગ બચન સુનાવહી | 

બોલનિ મિલનિ સિય રામ ચરન સનેહુ લખિ સુખુ પાવહીં ॥ 

નર નારિ નિદરહિં નેહુ નિજ સુનિ કોલ ભિલ્લનિ કી ગિરા | 

તુલસી કૃપા રઘુબંસમાનિ કી લોહ લૈ લૌકા તિરા ॥ 
બધા એમનાં ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા અને પ્રેમનાં વચન સંભળાવવા લાગ્યા. એ લોકોના બોલવા અને 
મળવાનો ઢંગ તથા શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં તેમનો પ્રેમ જોઈને બધાય સુખ પામી રહ્યા છે. તે કોલ-ભીલોની વાણી 
સાંભળીને સર્વે નર-નારી પોતાના પ્રેમનો અનાદર કરે છે (પોતાના પ્રેમને તૃચ્છ સમજે છે). તુલસીદાસજી કહે છે કે આ 
રઘુવંશમણિ શ્રીરમચન્દ્રજીની જ કૃપા છે કે લોખંડ લૌકા-તુંબડાને પોતાની ઉપર લઈને તરી ગયું. (તુંબડું સ્વયં તરે છે 
અને તારે છે. જ્યારે લોખંડ સ્વયં ડૂબે છે, ડૂબાડે છે. પરંતુ ભગવાન શ્રીરામની કૃપા એવી છે કે કે લોહસ્વરૂપ કોલ- 


શ્રીરામચરિતમાનસ-933 


કિરાતોએ. તુંબડાંરૂપી અયોધ્યાવાસીઓને પોતાની સાથે જ તારી દીધા. એટલે કે ભક્તિમાર્ગમાં કોલકિરાતો 

અયોધ્યાવાસીઓના પથપ્રદર્શક બન્યા!) 

સો૦- બિહરહિં બન ચહુ ઓર પ્રતિદિન પ્રમુદિતિ લોગ સબ 1।| 
જ્લ જ્યોં દાદુર મોર ભએ પીન પાવસ પ્રથમ 1।૨૫૧॥ 


સર્વે લોકો દિને દિને પરમ આનંદિત થતાં વનમાં ચારેય બાજુ વિચરે છે; જેમ પ્રથમ વરસાદના જળથી દેડકાં અને 
મોર પુષ્ટ થઈ જાય છે (પ્રસન્ન થઈને નાચે-કૂદે છે). ॥૨૫૧॥ 


ચૌ૦- પુર જન નારિ મગન અતિ પ્રીતી । બાસર જાર્હિં પલક સમ બીતી ।॥ 
સીય સાસુ પ્રતિ બેષ બનાઈ | સાદર કરઇ સરિસ સેવકાઈ ।॥૧॥ 
અયોધ્યાપુરીનાં પુરુષ અને સ્ત્રી દરેક, પ્રેમમાં અત્યંત મગ્ન થઈ રહ્યાં છે. તેમના દિવસ પળ સમાન વીતી જાય છે. 
જેટલી સાસુઓ હતી, એટલા જ વેશ (રૂ૫) બનાવીને સીતાજી સર્વે સાસુઓની આદરપૂર્વક એકસમાન સેવા કરે છે. ॥૧॥ 


લખા ન મરમુ રામ બિનુ કાહૂં | માયા સબ સિય માયા માહ્‌ં ॥ 
સીર્યે સાસુ સેવા બસ કીન્હી | તિન્હ લહિ સુખ સિખ આસિષ દીન્હી ॥૨॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના સિવાય આ ભેદને અન્ય કોઈએ ન જાણ્યો. સર્વે માયાઓ [પરાશક્તિ મહામાયા] શ્રીસીતાજીની 
માયામાં જ છે. સીતાજીએ સાસુઓને સેવાથી વશમાં કરી લીધી. તેમણે સુખ પામીને શિખામણ અને આશીર્વાદ આપ્યાં, 
॥૨॥ 


લખિ સિય સહિત સરલ દોઉ ભાઈ । કુટિલ રાનિ પછિતાનિ અઘાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-934 


અવનિ જમહિ જાચતિ કૈકેઈ | મહિ ન બીચુ બિધિ મીચુ ન દેઈ ।॥૩ા 


સીતાજી સાથે બંને ભાઈઓ (શ્રીરામ-લક્ષ્મણ)ને સરળ સ્વભાવે જોઈને કુટિલ રાણી કેકેયી ભરપેટ પસ્તાઈ, તે પૃથ્વી 
તથા યમરાજને યાચના કરે છે, પરંતુ ધરતી (વચ્ચે ફાટીને સમાઈ જવા માટે) માર્ગ નથી આપતી અને વિધાતા મોત 
નથી આપતો. ॥૩॥ 


લોકહું બેદ બિદિત કબિ કહહી | રામ બિમુખ થલુ નરક ન લહહીં ॥ 
યહુ સંસઉ સબ કે મન માહીં | રામ ગવનુ બિધિ અવધ કિ નાહીં ॥૪॥ 
લોક અને વેદમાં પ્રસિદ્ધ છે અને કવિ (શાની) પણ કહે છે કે જે શ્રીરામજીથી વિમુખ છે, તેમને નરકમાં પણ સ્થાન 
નથી મળતું. સર્વેના મનમાં આ સંશય થઈ રહ્યો હતો કે હે વિધાતા! શ્રીરામચન્દ્રજીનું અયોધ્યા જવાનું થશે કે નહીં? 
॥૪॥ 
દો૦: નિસિ ન નીદ નહિં ભૂખ દિન ભરતુ બિક્લ સુચિ સોચ | 
નીચ કીચ બિચ મગન જસ મીનહિ સલિલ સંકોચ 1[।રપરા 
ભરતજીને ન તો રાત્રે નિંદ્રા આવે છે, ન દિવસે ભૂખેય લાગે છે. તે પવિત્ર વિચારમાં એવા વ્યાકુળ છે, જેમ 
નીચે(તળિયે)ના કાદવમાં ડૂબેલી માછલીને જની ઊણપને લીધે વ્યાકુળતા થાય છે. ॥રપર॥ 
ચૌ૦- કીન્ડિ માતુ મિસ કાલ કુંચાલી | ઈતિ ભીતિ જસ પાકત સાલી ॥ 
કેહિ બિધિ હોઇ રામ અભિષેકૂ | મોહિ અવક્લત ઉપાઉ ન એકૂ ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-935 


[ભરતજી વિચારે છે કે] માતાના બહાને કાળે કુચાલ કરી છે, જેમ ધાનના પાકતા સમયે ઇંતિનો ભય આવીને 
ઉપસ્થિત થાય. હવે, શ્રીરામચન્દ્રજીનો રાજ્યાભિષેક કંઈ રીતે થાય, મને તો એકેય ઉપાય સૂઝી નથી આવતો. ॥૧॥ 


અવસિ ફિરહિં ગુર આયસુ માની | મુનિ પુનિ કહબ રામ રુચિ જાની ॥ 
માતુ કહેહું બહુરહિં રઘુરાઊ | રામ જનનિ હઠ કરબિ કે કાઊ 1॥ર૨॥ 
ગુરુજીની આજ્ઞા માનીને તો શ્રીરામજી અવશ્ય જ અયોધ્યા પરત ફરશે. પરંતુ મુનિ વસિષ્ઠજી તો શ્રીરામચન્દ્રજીની 


રચિ જાણીને જ કંઈક કહેશે (અર્થાત્‌ તે શ્રીરામજીની રુચિ જાણ્યા વિના જવાનું નહીં કહે). માતા કૌશલ્યાજીના કહેવાથીય 
શ્રીરઘુનાથજી પાછા વળી શકે છે, પણ ભલા! શ્રીરામજીને જન્મ આપનાર માતા શું ક્યારેય હઠ કરશે? ॥ર॥ 


મોહિ અનુચર કર કેતિક બાતા | તેહિ મહેં કુસમઉ બામ બિધાતા ॥ 

જો હઠ કરઉં ત નિપટ કુકરમૂ । હરગિરિ તેં ગુરુ સેવક ધરમૂ ગા 

મુજ સેવકની તો વાત જ કેટલી છે ? એમાંય સમય ખરાબ છે. (મારા દિવસ સારા નથી) અને વિધાતા પ્રતિકૂળ છે. 

જો હું હઠ કરુ છું તો આ ઘોર કુકર્મ (અધર્મ) થશે, કેમકે સેવકનો ધર્મ શિવજીના પર્વત કૈલાશથીય ભારે (નભાવવામાં 
કઠણ) છે. ॥ગા 

એકઉ જુગુતિ ન મન ઠહરાની | સોચત ભરતહિ રૈનિ બિહાની ॥ 

પ્રાત નહાઈ પ્રભુહિ સિર નાઈ | બેઠત પઠએ રિષર્ય બોલાઈ [।૪॥ 


એકેય યુક્તિ ભરતજીના મનમાં ન વસી. વિચારતાં ને વિચારતાં રાત વીતી ગઈ. ભરતજી પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરીને 
અને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને શીશ નમાવી બેઠા જ હતા કે ત્રકષિ વસિષ્ઠજીએ એમને તેડું મોકલ્યું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-936 


શ્રી વશિષ્ઠનું પ્રવચન 


દો૦; ગુર પદ કમલ પ્રનામુ કરિ બૈઠે આયસુ પાઇ [| 
બિપ્ર મહાજન સચિવ સબ જુરે સભાસદ આઈ 1[રપગા 
ભરતજી ગુરુનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરીને આજ્ઞા પામી બેસી ગયા. તે સમયે બ્રાહ્મણ, મહાજન, મંત્રી આદિ 
સર્વે સભ્યો આવીને જોડાઈ ગયા, ॥૨૫૩ા 
ચૌ૦- બોલે મુનિબરુ સમય સમાના | સુનહુ સભાસદ ભરત સુજાના ॥ 
ધરમ ધુરીન ભાનુકુલ ભાનૂ | રાજા રામુ સ્વબસ ભગવાનૂ ।૧॥ 
શ્રેષ્ઠ મુનિ વસિષ્ઠજી સમયોચિત વચન બોલ્યા - હે સભાસદો! હે સુન્ન ભરત! સાંભળો. સૂર્યકુળના સૂર્ય મહારાજ 
શ્રીરામચન્દ્ર ધર્મધુરંધર અને સ્વતંત્ર ભગવાન છે. ॥૧॥ 
સત્યસંધ પાલક શ્રુતિ સેતૂ | રામ જનમુ જગ મંગલ હેતૂ ॥ 
ગુર પિતુ માતુ બચન અનુસારી | ખલ દલુ દલન દેવ હિતકારી ॥ર॥ 


ન્‌ 


તેઓ સત્યપ્રતિજ્ઞ છે અને વેદની મર્યાદાના રક્ષક છે. શ્રીરામજીનો અવતાર જ જગતના કલ્યાણને માટે થયો છે. તે 
ગુરુ, પિતા અને માતાનાં વચનો અનુસાર ચાલનારા છે. દુષ્ટોના દળનો નાશ કરનારા અને દેવતાઓના હિતકારી છે. 
॥૨॥ 


નીતિ પ્રીતિ પરમારથ સ્વારથુ | કોઉ ન રામ સમ જાન જથારથુ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-937 


બિધિ હરિ હર સસિ રબિ દિસિપાલા | માયા જીવ કરમ ડકુલિ કાલા ॥ગા 
નીતિ, પ્રેમ, પરમાર્થ અને સ્વાર્થને શ્રીરામજીની સમાન યથાર્થ (તત્વથી) કોઈ નથી જાણતું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, 
ચન્દ્ર, સુર્ય, દિક્પાળ, માયા, જીવ, સર્વે કર્મ અને કાળ -॥ગા 
અહિપ મહિપ જહે લગિ પ્રભુતાઈ | જોગ સિદ્ધિ નિગમાગમ ગાઈ ।॥ 
કરિ બિચાર જિયો દેખહુ નીકેં | રામ રજાઇ સીસ સબ હી કૅ ।૪॥ 
શૈષજી અને [પૃથ્વી તથા પાતાળના અન્યાન્ય] રાજા આદિની જ્યાં સુધી પ્રભુતા છે, અને યોગની સિદ્ધિઓ, જે વેદ 


અને શાસ્ત્રોમાં ગવાઈ ગઈ છે, હૃદયમાં સારી રીતે વિચાર કરીને જુઓ, [તો એ સ્પષ્ટ દેખાશે કે] શ્રીરામજીની આજ્ઞા 
સૌથી ઉપર છે(અર્થાત્‌ શ્રીરામજી જ સૌના એકમાત્ર મહાન મહેશ્વર છે). 


દો૦- રાખે રામ રજાઈ રૂખ હમ સબ કર હિત હોઈ | 
સમુઝિ સયાને કરહુ અબ સબ મિલિ સંમત સોઇ 1।રપ૪॥ 
માટે શ્રીરામજીની આજ્ઞા અને ઇંચ્છામાં રહેવાથી જ આપણા સૌનું હિત થશે. [આ તત્વ અને રહસ્યને સમજીને] 
હવે તમે સમજુ જનો, જે સર્વેને સંમત હોય, તે જ મળીને કરો. ॥૨૫૪॥ 
ચૌ૦- સબ કહું સુખદ રામ અભિષેકૂ | મંગલ મોદ મૂલ મગ એકૂ ॥ 
કેહિ બિધિ અવધ ચલહિં રઘુરાઊ | કહહુ સમુઝિ સોઈ કરિઅ ઉપાઊ 1॥૧॥ 


ન્‌ 


શ્રીરામજીનો રાજ્યાભિષેક સૌને માટે સુખદાયક છે. મંગળ અને આનંદનો મૂળ આ જ એક માર્ગ છે. [હવે] 
શ્રીરઘુનાથજી અયોધ્યા કઈ રીતે ચાલે? વિચારીને કહો, જેથી એ જ ઉપાય કરી શકાય. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-938 


સબ સાદર સુનિ મુનિબર બાની | નય પરમારથ સ્વારથ સાની ॥ 
ઉતરુ ન આવ લોગ ભએ ભોરે | તબ સિરુ નાઈ ભરત કર જોરે ॥ર॥ 
મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીની નીતિ, પરમાર્થ અને સ્વાર્થ (લૌકિક હિત)માં તરબોળ થયેલ વાણી સર્વેએ આદરપૂર્વક 
સાંભળી. પણ કોઈને કોઈ ઉત્તર આવડતો નથી. બધા લોકો ભોળા (વિચારશક્તિથી રહિત) થઈ ગયા. પછી ભરતે શીશ 
નમાવી હાથ જોડ્યા. ॥૨॥ 


દે 


ભાનુબંસ ભએ ભૂપ ઘનેરે | અધિક એક તેં એક બડેરે ॥ 

જનમ હેતુ સબ કહં પિતુ માતા | કરમ સુભાસુભ દેઇ બિધાતા ॥૩ગા 

[ભરતજીએ કહ્યું -] સૂર્યવંશમાં એક એકથી અધિક મોટા ઘણાય રાજા થઈ ગયા છે. સર્વેના જન્મનું કારણ પિતા- 
માતા હોય છે અને શુભ-અશુભ કર્મો (કર્મોનું ફળ) વિધાતા આપે છે. ॥૩॥ 

દલિ દુઃખ સજઇ સકલ કલ્યાના | અસ અસીસ રાઉરિ જગુ જાના ॥ 

સો ગોસાંઈ બિધિ ગતિ જેહિં છેકી | સકઇ કો ટારિ ટેક જો ટેકી ।૪॥ 


ન્‌ 


આપની આશિષ જ એક એવી છે જે દુઃખોનું દમન કરીને સમસ્ત કલ્યાણોને સજાવી દે છે; આ જગત જાણે છે. હે 
સ્વામી! આપ એ. જ છો જેમણે વિધાતાની ગતિ(વિધાન)ને પણ રોકી દીધી. આપે જે ટેક ટેકી દીધી (જે નિશ્ચય કરી લીધો) 
તેને કોણ ટાળી શકે છે? ॥૪॥ 
દો૦ બૂઝિઅ મોહિ ઉપાઉ અબ સો સબ મોર અભાગુ | 
સુનિ સનેહમય બચન ગુર ઉર ઉમગા અનુરાગુ [।રપ૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-939 


હવે, આપ મને ઉપાય પૂછો છો, એ સર્વ મારુ દુર્ભાગ્ય છે. ભરતજીના પ્રેમભર્યા વચનોને સાંભળીને ગુરુજીના 
હૃદયમાં પ્રેમ ઉભરાઈ આવ્યો. ॥૨૫૫॥ 
ચૌ૦- તાત બાત ફુરિ રામ કૃપાહીં | રામ બિમુખ સિધિ સપનેહું નાહીં ॥ 
સકુચઉં તાત કહત એક બાતા | અરધ તજરહિં બુધ સરબસ જાતા 1॥૧॥ 
[ગુરુજી બોલ્યા -] હે તાત! વાત સત્ય છે, પણ છે રામજીની કૃપાથી જ રામવિમુખને તો સ્વપ્નમાંય સિદ્ધિ નથી 
મળતી. હે તાત! હું એક વાત કહેતાં સંકોચાઉં છું. બુદ્ધિમાન લોકો સર્વસ્વ જતું જોઈને [અડધાની રક્ષા માટે] અડધું છોડી 
દે છે. ॥૧॥ 
તુમ્હ કાનન ગવનહુ દોઉ ભાઈ | ફેરિઅહિં લખન સીય રઘુરાઈ ॥ 
સુનિ સુબચન હરષે દોઉ ભ્રાતા | ભે પ્રમોદ પરિપૂરન ગાતા ।॥ર૨॥ 


માટે તમે બંને ભાઈ (ભરત - શત્રુઘ્ખ) વનમાં જાઓ અને લક્ષ્મણ, સીતા અને શ્રીરામચન્દ્રને પાછા વાળવામાં આવે. 
આ સુંદર વચન સાંભળીને બંને ભાઈ હર્ષિત થઈ ગયા. તેમનાં સર્વે અંગ પરમાનંદથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયાં. ॥૨॥ 


મન પ્રસન્ન તન તેજુ બિરાજા | જનુ જિય રાઉ રામુ ભએ રાજા ॥ 
બહુત લાભ લોગન્હ લઘુ હાની | સમ દુખ સુખ સબ રોવહિં રાની ॥ગા 
તેમનાં મન પ્રસન્‍ન થઈ ગયાં. શરીરમાં તેજ સુશોભિત થઈ ગયું, જાણે રાજા દશરથ જીવી ઊઠ્યા હોય અને 


ઝા. કદે 


શ્રીરામચન્દ્રજી રાજા થઈ ગયા હોય. અન્ય લોકોને તો આમાં લાભ અધિક અને હાનિ ઓછી પ્રતીત થઈ. પરંતુ રાણીઓને 


શ્રીરામચરિતમાનસ-940 


ન્‌ 


તો દુઃખ- સુખ સમાન જ હતાં (રામ-લક્ષ્મણ વનમાં રહે કે ભરત-શત્રુઘ્ન, બે પુત્રોનો વિયોગ તો રહેશે જ), એ સમજીને 
તે સર્વે રોવા લાગી, ॥૩॥ 


કહહિં ભરતુ મુનિ કહા સો કીન્હે | ફ્લુ જગ જીવન્ડ અભિમત દીન્હે ॥ 


ન 


કાનન કરઉં જનમ ભરિ બાસૂ | એહિં તેં અધિક ન મોર સુપાસૂ 1૪॥ 


ભરતજી કહેવા લાગ્યા - મુનિએ જે કહ્યુ, તે કરવાથી જગતભરના જીવોને એમની ઇચ્છિત વસ્તુ આપવાનું ફળ 
હશે, (ચૌદ વર્ષ તો શું?) હું જનમારો આખો વનમાં વાસ કરીશ. મારા માટે આનાથી ચઢિયાતું અન્ય કોઈ સુખ નથી, 
॥૪॥ 


દો૦- અંતરજામી રામુ સિય તુમ્હ સરબગ્ય સુજાન 
જો ફર કહહુ ત નાથ નિજ કીજિઅ બચનુ પ્રવાન ॥।૨૫૧૬]॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી અને સીતાજી હૃદયને જાણનારા છે અને આપ સર્વજ્ઞ તથા સુજ્ઞ છો. જો આપ આ સત્ય કહી રહ્યા 
હોવ તોહે હે નાથ! આપનાં વચનોને પ્રમાણ કરો (એના પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરો). ॥રપ૧॥ 
ચૌ૦- ભરત બચન સુનિ દેખિ સનેહૂ | સભા સહિત મુનિ ભએ બિદેહૂ ॥ 
ભરત મહા મહિમા જલરાસી | મુનિ મતિ ઠાઢિ તીર અબલા સી 1।॥૧॥ 


ભરતજીનાં વચન સાંભળીને અને એમનો પ્રેમ જોઈને સમસ્ત સભાસહિત મુનિ વસિષ્ઠજી વિદેહ થઈ ગયા (કોઈને 
પોતાના દેહનું ભાન ન રહ્યું. ભરતજીનો મહાન મહિમા સમુદ્ર છે, મુનિની બુદ્ધિ એના તટ ઉપર અબળા સતીની સમાન 
ઊભી છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-941 


ગા ચહ પાર જતનુ હિર્યે હેરા | પાવતિ નાવ ન બોહિતુ બેરા ॥ 
ઔરું કરિહિ કો ભરત બડાઈ | સરસી સીપિ કિ સિંધુ સમાઈ ।ર| 
તે [એ સમુદ્રની] પાર જવા ઇચ્છે છે, એ માટે એણે હૃદયમાં ઉપાય પણ શોધ્યા! પરંતુ [તેને પાર કરવાનાં સાધન] 
નાવ, વહાણ કે બેડો કંઈ પણ નથી પામતી. ભરતજીનો મહિમા બીજો કોણ કરશે ? તળાવની સીપમાંય ક્યાંય સમુદ્ર 
સમાઈ શકે? ॥ર॥ 


ભરતુ મુનિહિ મન ભીતર ભાએ | સહિત સમાજ રામ પહિં આએ ।॥ 
પ્રભુ પ્રનામુ કરિ દીન્ડ સુઆસનુ | બેઠે સબ સુનિ મુનિ અનુસાસનુ ॥ગા 


મુનિ વસિષ્ઠજીના અંતરાત્માને ભરતજી ઘણા ગમ્યા અને તેઓ સમાજસહિત શ્રીરામજીની પાસે આવ્યા. પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રણામ કરી ઉત્તમ આસન આપ્યું. બધાય લોકો મુનિની આજ્ઞા સાંભળીને બેસી ગયા. ॥૩॥ 


6 


બોલે મુનિબરુ બચન બિચારી | દેસ કાલ અવસર અનુહારી ॥ 
સુનહું રામ સરબગ્ય સુજાના | ધરમ નીતિ ગુન ગ્યાન નિધાના ।૪॥| 


ગુરુ વસિષ્ઠજી દેશ, કાળ અને અવસર અનુસાર વિચાર કરીને વચન બોલ્યા - હે સર્વજ્ઞ! હે સુજાન! હે ધર્મ, નીતિ, 
ગુણ અને જ્ઞાનના ભંડાર રામ! સાંભળો - ॥૪॥ 
દો૦ સબ કે ઉર અંતર બસહુ જાનહુ ભાઉ કુંભાઉ | 


ન્‌ 


પુરજન જનની ભરત હિત હોઈ સો કહિઅ ઉપાઉ [।રપ$॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-942 


આપ સૌના હૃદયની ભીતર વસો છો અને સૌના ભલા- બુરા ભાવોને જાણો છો. જેથી પુરવાસીઓ, માતાઓ અને 
ભરતનું હિત થાય, એવો જ ઉપાય બતાવો. ॥૨૫૭॥ 


ચૌ૦- આરત કહહિં બિચારિ ન કાઊ | સૂઝ જુઆરિહિ આપન દાઊ ।॥ 
સુનિ મુનિ બચન કહત રઘુરાઊ | નાથ તુમ્હારેહિ હાથ ઉપાઊ 1।૧| 


આર્ત (દુઃખી) લોકો ક્યારેય વિચારીને નથી કહેતા. જુગારીને પોતાનો જ દાવ સૂઝે છે. મુનિનાં વચન સાંભળીને 
શ્રીરઘુનાથજી કહેવા લાગ્યા - હે નાથ! ઉપાય તો આપના જ હાથમાં છે. ॥૧॥ 


સબ કર હિત રુખ રાઉરિ રાખે | આયસુ કિએ મુદિત ફર ભાષેં ॥ 
પ્રથમ જો આયસુ મો કહું હોઈ | માથેં માનિ કરૌ સિખ સોઈ ।॥ર॥ 


આપની ઇચ્છા અનુસાર રહેવા અને આપની આશાને સત્ય કહીને પ્રસન્નતાપૂર્વક પાલન કરવામાં જ સર્વેનું હિત 
છે. પ્રથમ તો મને જે આજ્ઞા હોય, હું એ જ શિખામણને માથે ચઢાવીને પાળું. ॥૨॥ 


પુનિ જેહિ કરહે જ્સ કહબ ગોસાઈ | સો સબ ભાંતિ ઘટિહિ સેવકાઈ ॥ 
કરહે મુનિ રામ સત્ય તુમ્હ ભાષા | ભરત સનેહી બિચારું ન રાખા ગા 


વળી, હે ગોસાઈ! આપ જેને જેમ કહેશો તે બધી રીતે સેવામાં લાગી જશે (આજ્ઞાપાલન કરશે) મુનિ વસિષ્ઠજી 
કહેવા લાગ્યા - હે રામ! તમે ખરું કહ્યું. પણ ભરતના પ્રેમે વિચારને રહેવા ન દીધો, ॥૩॥ 


તેહિં તેં કહઉં બહોરિ બહોરી | ભરત ભગતિ બસ ભઇ મતિ મોરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-943 


મોરેં જાન ભરત રુચિ રાખી | જો કીજિઅ સો સુભ સિવ સાખી ।૪॥ 


એટલે હું વારંવાર કહું છું, મારી બુદ્ધિ ભરતની ભક્તિને વશ થઈ ગઈ છે. મારી સમજણમાં તો ભરતની રુંચેને 
રાખીને જે કંઈ કરવામાં આવશે, શિવજી સાક્ષી છે તે સર્વે શુભ જ થશે. ॥૪॥ 


શ્રી રામ-ભરતાદીનો સંવાદ 
દો૦ ભરત બિનય સાદર સુનિઅ કરિઅ બિચારું બહોરિ ।| 
કરબ સાધુમત લોકમત નૃપનય નિગમ નિચોરિ ॥૨૫૮॥ 


પ્રથમ ભરતની વિનંતી આદરપૂર્વક સાંભળી લો, પછી તેના પર વિચાર કરો, પછી સાધુમત, લોકમત, રાજનીતિ 
અને વેદોનો નિચોડ કાઢીને એમ જ કરો. ॥૨૫૮॥ 


ચૌ૦- ગુર અનુરાગુ ભરત પર દેખી | રામ હૃદર્યે આનેંદુ બિસેષી ॥ 
ભરતહિ ધરમ ધુરંધર જાની | નિજ સેવક તન માનસ બાની ।૧॥ 


ભરતજી પર ગુરુજીનો સ્નેહ જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજીના હદયમાં વિશેષ આનંદ થયો. ભરતજીને ધર્મધુરંધર અને તન, 
મન, વચનથી પોતાના સેવક જાણીને - ॥૧॥ 
બોલે ગુર આયસ અનુફકૂલા | બચન મંજુ મૃદુ મંગલ મૂલા ॥ 
નાથ સપથ પિતુ ચરન દોહાઈ | ભયઉ ન ભુઅન ભરત સમ ભાઈ [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-944 


શ્રીરામચન્દ્રજી ગુરુની આજ્ઞાને અનુકૂળ મનોહર, કોમળ અને કલ્યાણનાં મૂળ વચન બોલ્યા - હે નાથ! આપના 
સોગંદ અને પિતાજીના ચરણોની દુહાઈ છે (હું સત્ય કહું છું કે) વિશ્વભરમાં ભરતના સમાન ભાઈ કોઈ થયો જ નથી. 
॥૨॥ 


ન્‌ 


જે ગુર પદ અંબુજ અનુરાગી | તે લોકહું બેદહું બડભાગી ॥ 
રાઉર જા પર અસ અનુરાગૂ । કો કહિ સકઈ ભરત કર ભાગૂ ગા 

જે લોકો ગુરુના ચરણકમળોમાં અનુરાગી છે, તે લોકમાંય (લૌકિક દષ્ટિથી) અને વેદોમાંય (પારમાર્થિક દષ્ટિથી) 
મહાભાગ્યશાળી હોય છે! [વળી], જેના પર આપ(ગુરુ)નો આવો સ્નેહ છે, તે ભરતના ભાગ્યને કોણ કહી શકે છે? ॥૩॥ 
લખિ લઘુ બંધુ બુદ્ધિ સકુચાઈ | કરત બદન પર ભરત બડાઈ ॥ 
ભરતુ કહહિં સોઇ કિએ ભલાઈ | અસ કહિ રામ રહે અરગાઈ ।૪॥ 


પ્‌ કપ 


નાનો ભાઈ જાણીને ભરતના મોંઢે તેની પ્રશંસા કરવામાં મારી બુદ્ધે સંકોચાય છે. (છતાંય, હું તો આ જ કહીશ કે) 
ભરત જે કંઈ કહે તે કરવામાં જ ભલાઈ છે. આવું કહીને શ્રીરામચન્દ્રજી ચૂપ થઈ ગયા. ॥૪॥ 
દો૦ તબ મુનિ બોલે ભરત સન સબ સેૉંકોચુ તજિ તાત | 
કૃપાસિંધુ પ્રિય બંધુ સન ક્હહુ હૃદય કે બાત 1।રપલા 


પછી મુનિએ ભરતજીને કહ્યું - હે તાત! સર્વે સંકોચ ત્યજીને કૃપાના સાગર પોતાના પ્રિય ભાઈને પોતાના હૃદયની 
વાત કહી સંભળાવો. ॥૨૫૯॥ 


ચૌ૦- સુનિ મુનિ બચન રામ રુખ પાઈ | ગુરુ સાહિબ અનુકૂલ અઘાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-945 


લખિ અપનેં સિર સબુ છરું ભારૂ । કહિ ન સકહિં કછુ કરહિં બિચારૂ ॥૧॥ 


મુનિનાં વચન સાંભળીને અને શ્રીરામચન્દ્રજીના વલણને જોઈ - ગુરુ તથા સ્વામીને સારી પેઠે પોતાના અનુકૂળ 
જાણીને - બધો ભાર પોતાના જ ઉપર સમજીને ભરતજી કંઈ કહી નથી શકતા. તે વિચાર કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


પુલકિ સરીર સભાં ભએ ઠાઢે | નીરજ નયન નેહ જલ બાઢે ॥ 
કહબ મોર મુનિનાથ નિબાહા । એહિ તેં અધિક કહો મૈ કાહા ॥ર॥ 
શરીરથી પુલકિત થઈને એ સભામાં ઊભા થઈ ગયા. કમળ સમાન નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું પૂર આવી ગયું. [એ 
બોલ્યા-] મારુ કહેવું તો મુનિનાથે જ નભાવી દીધું (જે કંઈ હું કહી શકતો હતો તે એમણે જ કહી દીધું). આનાથી અધિક 
હું શું કહું? ॥ર॥ 
મૈ જાનઉં નિજ નાથ સુભાઊ | અપરાધિહુ પર કોહ ન કાઊ ।॥ 
મો પર કૃપા સનેહુ બિસેષી | ખેલત ખુનિસ ન કબહેં દેખી ॥ગા 


પોતાના સ્વામીનો સ્વભાવ હું જાણું છું. તે અપરાધી પર ક્યારેય ક્રોધ નથી કરતા. મારા પર તો એમની વિશેષ કૃપા 


અને સ્નેહ છે. મેં ખેલમાં પણ ક્યારેય તેમની રીસ (અપ્રસન્નતા) નથી જોઈ. ॥૩॥ 


સિસુપન તેં પરિહરેઉં ન સંગૂ | કબહું ન કીન્હ મોર મન ભંગૂ ॥ 
મૈ પ્રભુ કૃપા રીતિ જિરયૅ જોહી | હારેહું ખેલ જિતાવહિં મોહી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-946 


નાનપણથી જ મેં એમનો સાથ નથી છોડ્યો અને તેમણેય મારા મનને ક્યારેય નથી તોડ્યું (મારા મનને પ્રતિકૂળ 
કોઈ કાર્ય નથી કર્યું). મેં પ્રભુની કૃપાની રીતિને હદયમાં સારી રીતે જોઈ છે. મારા હારવા છતાંય રમતમાં પ્રભુ મને 
જીતાડતાં રહ્યા છે. ॥૪॥ 
ને ક જ કે સે 
દો૦; મહૂ સનેહ સકોચ બસ સનમુખ કહી ન બેન [| 
દરસન તૃપિત ન આજુ લગિ પેમ પિઆસે નેન 1।૨૧૦॥ 
મેં પણ પ્રેમ અને સંકોચવશ ક્યારેય સામું મોં નથી ખોલ્યું. પ્રેમનાં તરસ્યાં મારાં નેત્રો આજ સુધી પ્રભુનાં દર્શનથી 
તૃપ્ત નથી થયાં, ॥૨૬૦॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- બિધિ ન સકેઉ સહિ મોર દુલારા । નીચ બીચુ જનની મિસ પારા ॥ 
યહઉ કહત મોહિ આજુ ન સોભા | અપની સમુઝિ સાધુ સુચિ કો ભા ॥૧॥ 
પરંતુ વિધાતા મારા લાડને (સ્નેહને) સહી ન શક્યા. તેણે નીચ માતાને બહાને [મારા અને સ્વામીના વચ્ચે] અંતર 
નાંખી દીધું. આ પણ કહેવું આજે મને શોભા નથી આપતું કેમકે પોતાના માનવાથી કોણ સાધુ અને પવિત્ર થયો છે? 
(જેને બીજા સાધુ અને પવિત્ર માને, એ જ સાધુ છે). ॥૧॥ 
માતુ મંદિ મૈ સાધુ સુચાલી | ઉર અસ આનત કોટિ કુચાલી ॥ 
ફરઇ કિ કોદવ બાલિ સુસાલી | મુક્તા પ્રસવ કિ સંબુક કાલી ॥।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-947 


માતા નીચ છે અને હું સદાચારી અને સાધુ છું, એવું હૃદયમાં લાવવું જ કરોડો દુરાચાર સમાન છે. શું કોદરાનો ડોડો 
ઉત્તમ ડાંગર પકવી શકે છે (કોદરાના છોડ ઉપર ઉત્તમ ડાંગર પાકી શકે છે ?)? શું કાળી છીપ મોતી ઉત્પન્ન કરી શકે 
છે? ॥ર॥ 


સપનેહું દોસક લેસુ ન કાહૂ | મોર અભાગ ઉદધિ અવગાહૂ ॥ 
બિનુ સમુઝે નિજ અઘ પરિપાકૂ | જારિઉં જાર્યં જનનિ કહિ કાકૂ ॥ગા 
સ્વપ્નમાંય કોઈના દોષનો લેશમાત્ર નથી. મારુ દુર્ભાગ્ય જ અગાધ સમુદ્ર કે. મે પોતાનાં પાપોનાં પરિણામ સમજ્યા 
વિના જ માતાને કટુ વચન કહીને વ્યર્થ જ બાળ્યાં છે. ॥ગા 
હૃદર્યેં હેરિ હારેઉ સબ ઓરા | એકહિ ભાંતિ ભલેહિં ભલ મોરા ॥ 
ગુર ગોસાઈ સાહિબ સિય રામૂ | લાગત મોહિ નીક પરિનામૂ ॥૪॥ 
હું પોતાના હૃદયમાં બધી બાજુ શોધ કરીને હારી ગયો (મારી ભલાઈનું કોઈ સાધન નથી સૂઝતું. એક જ રીતે ભલે 
જ (નિશ્ચય જ) મારુ ભલું છે. તે આ છે કે ગુરુમહારાજ સર્વસમર્થ છે અને શ્રીસીતારામજી મારા સ્વામી છે. આથી 
પરિણામ મને સારુ જણાઈ રહ્યું છે. 1૪॥ 
દો૦: સાધુ સભા ગુર પ્રભુ નિકટ કહઉં સુથલ સતિ ભાઉ | 
પ્રેમ પ્રપંચુ કિ ઝૂઠ ફુર જાનહિં મુનિ રઘુરાઉ ।॥૨૧૧॥ 
સાધુઓની સભામાં ગુરુજી અને સ્વામીની સમીપ આ પવિત્ર તીર્થસ્થાનમાં હું સત્યભાવથી કહું છું, આ પ્રેમ છે કે 
પ્રપંચ? ખરું છે કે ખોટું? આને (સર્વશ્ઞ] મુનિ વસિષ્ઠજી અને [અંતર્યામી] શ્રીરઘુનાથજી જાણે છે. ॥૨૬૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-948 


ચૌ૦- ભૂપતિ મરન પેમ પનુ રાખી | જનની કુમતિ જગતુ સબુ સાખી ॥ 
દેખિ ન જાહિં બિક્લ મહતારી ॥ જરહિં દુસહ જર પુર નર નારીં ॥૧॥ 
પ્રેમના પ્રણને નિભાવીને મહારાજનું મરવું અને માતાની કુબુદ્ધિ બંનેનો સાક્ષી સમસ્ત સંસાર છે. માતાઓ વ્યાકુળ 

છે, તે જોઈ શકાતી નથી, અવધપુરીનાં નર-નારી દુસહ્ય તાપથી બળી રહ્યાં છે. ॥૧॥ 
મહીં સકલ અનરથ કર મૂલા | સો સુનિ સમુઝિ સહિઉં સબ સૂલા ॥ 
સુનિ બન ગવનુ કીન્હ રઘુનાથા | કરિ મુનિ બેષ લખન સિય સાથા ।ર૨॥ 
બિનુ પાનહિન્ડ પયાદેહિ પાર્અં | સંકરું સાખિ રહેઉં એહિ ઘાર્એ ॥ 
બહુરિ નિહારિ નિષાદ સનેહ્‌ | કુલિસ કઠિન ઉર ભયઉ ન બેહૂ ॥૩॥ 
હું જ આ સર્વે અનર્થોનું મૂળ છું, આ સાંભળીને અને સમજીને મેં સર્વ દુઃખ સહ્યાં છે. શ્રીરઘુનાથજી લક્ષ્મણ અને 
સીતાજીની સાથે મુનિઓનો વેષ ધારણ કરીને વિના પગરખાં પહેરે પગપાળા જ વનમાં ચાલ્યા ગયાં, આ સાંભળીનેય, 


શંકરજી સાક્ષી છે કે આવો આઘાત થવા છતાંય હું જીવતો રહ્યો (આ સાંભળતાં જ મારા પ્રાણ ન નીકળી ગયા). વળી, 
નિષાદરાજનો પ્રેમ જોઈને પણ આ વજથી કઠોર હૃદય કાણું ન થયું (ફાટી ન પડ્યું). ॥૨-૩॥ 


અબ સબુ આંખિન્ડ દેખેઉે આઈ | જિઅત જીવ જડ સબઈ સહાઈ ॥ 
જિન્હહે નિરખિ મગ સોૉંપિનિ બીછી | તજહિં બિષમ બિષુ તામસ તીછી ॥૪॥ 


હવે, અહીં આવીને સર્વે આંખે નિહાળી લીધું. આ જડ જીવ જીવતો રહીને સર્વ સહાવશે. શ્રીરામજી, લક્ષ્મણ, અને 
સીતાજીને જોઈને રસ્તાની નાગણો અને વીંછી પણ પોતાના ભયાનક વિષ અને તીવ્ર ક્રોધને ત્યાગી દે છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-949 


દો૦: તેઇ રઘુનંદનુ લખનુ સિય અનહિત લાગે જાહિ [| 
તાસુ તનય તજિ દુસહ દુખ દેઉ સહાવઈ કાહિ 1[।ર૨૧૬ર॥ 
તે જ શ્રીરઘુનંદન, લક્ષ્મણ અને સીતા જેને શત્રુ જણાયાં, તે કેકેયીના પુત્ર - મુજ સિવાય બીજા કોને દૈવ દુઃસહ્ય 
દુ:ખ સહાવશે, ॥૨૬૨ર॥ 
ચૌ૦- સુનિ અતિ બિક્લ ભરત બર બાની | આરતિ પ્રીતિ બિનય નય સાની ॥ 
સોક મગન સબ સભાં ખભારૂ | મનહું કમલ બન પરેઉ તુસારૂ ॥૧॥ 
અત્યંત વ્યાકુળ તથા દુઃખ, પ્રેમ, વિનય અને નીતિમાં તરબોળ થયેલ ભરતજીની શ્રેષ્ઠ વાણી સાંભળીને સર્વે લોકો 
શોકમાં મગ્ર થઈ ગયા, સમસ્ત સભામાં વિષાદ છવાઈ ગયો, જાણે કમળના વન પર હિમ પડી ગયું હોય. ॥૧॥ 
કહિ અનેક બિધિ કથા પુરાની | ભરત પ્રબોધુ કીન્હ સુનિ ગ્યાની ॥ 
બોલે ઉચિત બચન રઘુનંદૂ । દિનકર કુલ કેરવ બન ચંદૂ ।॥ર॥ 
પછી જ્ઞાની મુનિ વસિષ્ઠજીએ અનેક પ્રકારની જૂની (એતિહાસિક) કથાઓ કહીને ભરતજીનું સમાધાન કર્યું. પછી 
સૂર્યકુળરૂપી કુમુદવનને પ્રફુલ્લિત કરનારા ચન્દ્ર શ્રીરઘુનંદન ઉચિત વચન બોલ્યા-॥ર॥ 
તાત જાર્યે જિર્યે કરહુ ગલાની | ઈસ અધીન જીવ ગતિ જાની ।॥ 
તીનિ કાલ તિભુઅન મત મોરે | પુન્યસિલોક તાત તર તોરે ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-950 


હે તાત! તમે પોતાના હૃદયમાં વ્યર્થ જ ગ્લાનિ કરો છો, જીવની ગતિને ઈશ્વરને આધીન જાણો, મારા મતે ભૂત, 
ભવિષ્ય, વર્તમાન ત્રણેય કાળો અને સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને પાતાળ ત્રણેય લોકોના સર્વે પુણ્યાત્મા પુરુષ તમારાથી નીચે 
(પાછળ) છે. ॥૩॥ 
ઉર આનત તુમ્હ પર કુટિલાઈ | જાઇ લોકુ પરલોકુ નસાઈ ।॥ 
દોસુ દેહિં જનનિહિ જડ તેઈ | જિન્હ ગુર સાધુ સભા નહિં સેઈ ।॥૪॥ 
હૃદયમાં પણ તમારા પર કુટિલતાનો આરોપ વિચારવાથી આ લોક (અહીનાં સુખ, યશ આદિ) બગડી જાય છે અને 
પરલોક પણ નષ્ટ થઈ જાય છે (મરણ પછીય સારી ગતિ મળતી નથી). માતા કેકેયીને તો તે જ મૂર્ખ દોષ આપે છે જેણે 
ગુરુ અને સાધુઓની સભાનું સેવન નથી કર્યું. ॥૪॥ 
દો૦- મિટિહહિં પાપ પ્રપંચ સબ અખિલ અમંગલ ભાર 1॥।| 
લોક સુજ્સુ પરલોક સુખુ સુમિરત નામુ તુમ્હાર 1।૨૧૩ા 
હે ભરત! તમારુ નામ-સ્મરણ કરતાં જ સર્વે પાપ, પ્રપંચ (અજ્ઞાન) અને સમસ્ત અમંગળોના સમૂહ નષ્ટ થઈ જશે 
તથા આ લોકમાં સુંદર યશ અને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થશે. ॥૨૧૩॥ 
ચૌ૦- કહઉં સુભાઉ સત્ય સિવ સાખી | ભરત ભૂમિ રહ રાઉરિ રાખી ॥ 
તાત કુતરક કરહુ જનિ જાએ । બેર પેમ નહિં દુરઇ દુરાએ 1॥૧| 


હે ભરત! હું સ્વભાવથી જ સત્ય કહું છું, શિવજી સાક્ષી છે, આ પૃથ્વી તમારાથી જ ટકાવેલી ટકી રહી છે. હે તાત! 
તમે વ્યર્થ કુતર્ક ન કરો. વેર અને પ્રેમ છુપાવ્યો નથી છુપાતો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-951 


મુનિગન નિકટ બિહગ મૃગ જાહીં | બાધક બધિક બિલોકિ પરાહી ॥ 
હિત અનહિત પસુ પચ્છિઉ જાના | માનૃષ તનુ ગુન ગ્યાન નિધાના ।ર॥ 
પક્ષી અને પશુ મુનિઓની પાસે નિર્ભયતાથી ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ હિંસા કરનાર પારધીઓને જોતાં જ નાસી જાય 
છે. મિત્ર અને શત્રુને પશુ-પક્ષી પણ ઓળખે છે. વળી, મનુષ્ય શરીર તો ગુણ અને જ્ઞાનનો ભંડાર જ છે. ॥૨॥ 


પ 


તાત તુમ્હહિ મૈં જાનઉં નીકે | કરૌ કાહ અસમંજસ જીકેૅ ॥ 
રાખેઉ રર્યં સત્ય મોહિ ત્યાગી | તનુ પરિહરેઉ પેમ પન લાગી ।॥૩ગા 
હે તાત! હું તમને સારી રીતે જાણું છું. શું કરુ? ચિત્તમાં મોટી અવઢવ (દ્વિધા) છે. રાજાએ મને ત્યાગીને સત્ય રાખ્યું 
અને પ્રેમ-પ્રણના માટે શરીર છોડી દીધું. ॥૩॥ 
તાસુ બચન મેટત મન સોચૂ | તેહિ તેં અધિક તુમ્હાર સંકોચૂ ॥ 
તા પર ગુર મોહિ આયસુ દીન્હા | અવસિ જો કહહુ ચહઉં સોઇ કીન્હા ।૪॥ 
તેમના વચનને ટાળવાથી મનમાં શોક થાય છે, તેનાથીય અધિક તમારો સંકોચ આ ઉપરાંત, ગુરૂજીએ મને આજ્ઞા 
આપી છે. માટે હવે તમે જે કંઈ કહો, અવશ્ય જ હું જ કરવા ઇચ્છું છું. ॥1૪॥ 


પ 


દો૦: મનુ પ્રસન્ન કરિ સકુચ તજિ કહહુ કરૌ સોઈ આજુ | 
સત્યસંધ રઘુબર બચન સુનિ ભા સુખી સમાજુ ॥૨૧૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-952 


તમે મનને પ્રસન્ન કરી અને સંકોચનો ત્યાગ કરી જે કંઈ કહો, હું આજે એ જ કરુ. સત્યપ્રતિજ્ઞ રઘુકુળશ્રેષ્ઠ 
શ્રીરામજીનું આ વચન સાંભળીને આખોય સમાજ સુખી થઈ ગયો. ॥૨૧૪॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- સુર ગન સહિત સભય સુરરાજૂ | સોચહિં ચાહત હોન અકાજૂ ॥ 
બનત ઉપાઉ કરત કછુ નાહીં | રામ સરન સબ ગે મન માહીં ॥૧॥ 
દેવગણો સહિત દેવરાજ ઇન્દ્ર ભયભીત થઈને વિચારવા લાગ્યો કે હવે બન્યું-બનાવ્યું કામ બગડવા જ માગે છે. 
કંઈ ઉપાય કરી શકાતો નથી. ત્યારે તે સર્વે મનોમન શ્રીરામજીની શરણમાં ગયા. ॥૧॥ 
બહુરિ બિચારિ પરસ્પર કહહી | રઘુપતિ ભગત ભગતિ બસ અહહીં ॥ 
સુધિ કરિ અંબરીષ દુરબાસા | ભે સુર સુરપતિ નિપટ નિરાસા ॥૨॥ 
વળી, તેઓ વિચાર કરીને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે શ્રીરઘુનાથજી તો ભક્તની ભક્તિને વશ છે. અંબરીષ અને 
દુર્વાસાની ઘટના યાદ કરીને તો દેવો અને ઇન્દ્ર બિલકુલ જ નિરાશ થઈ ગયા. ॥૨॥ 


સહે સુરન્હ બહુ કાલ બિષાદા | નરહરિ કિએ પ્રગટ પ્રહલાદા ॥ 


લગિ લગિ કાન કહહિં ધુનિ માથા | અબ સુર કાજ ભરત કે હાથા ॥ગા 


અગાઉ દેવતાઓએ ઘણા સમય સુધી દુઃખ સહ્યાં. પછી ભક્ત પ્રહલાદે જ નૃસિંહ ભગવાનને પ્રકટ કર્યા હતા. સર્વે 
દેવતા પરસ્પર કાન કરડીને માથું પીટીને કહે છે કે હવે (આ વખતે) દેવોનું કાર્ય ભરતજીના હાથમાં છે. ॥૩॥ 


આન ઉપાઉ ન દેખિઅ દેવા | માનત રામુ સુસેવક સેવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-953 


હિર્યેં સપેમ સુમિરહુ સબ ભરતહિ | નિજ ગુન સીલ રામ બસ કરતહિ ॥૪॥ 


હે દેવો! અન્ય કોઈ ઉપાય દેખાતો નથી. શ્રીરામજી પોતાના શ્રેષ્ઠ સેવકોની સેવાને માને છે (અર્થાત્‌ એમના ભક્તની 
કોઈ સેવા કરે છે તો તેના પર ઘણા પ્રસન્ન થાય છે). એટલે પોતાના ગુણ અને શીલથી શ્રીરામજીને વશમાં કરનારા 
ભરતજીનું જ સર્વે લોકો પોતપોતાના હૃદયમાં પ્રેમસહિત સ્મરણ કરો. ॥૪॥ 


દો૦ સુનિ સુર મત સુરગુર કહેઉ ભલ તુમ્હાર બડ ભાગુ | 
સકલ સુમંગલ મૂલ જગ ભરત ચરન અનુરાગુ ।॥૨૧૫॥ 
દેવતાઓનો મત સાંભળીને દેવગુરુ બૃહસ્પતિજીએ કહ્યું - સારો વિચાર કર્યો, તમારાં ભાગ્ય મોટાં છે. ભરતજીના 
ચરણોનો પ્રેમ જગતમાં સમસ્ત શુભ મંગળોનો મૂળ છે. ॥૨૬૫॥ 
ચૌ૦- સીતાપતિ સેવક સેવકાઈ | કામધેનુ સય સરિસ સુહાઈ ।॥ 
ભરત ભગતિ તમ્હરેં મન આઈ । તજહુ સોચુ બિધિ બાત બનાઈ ।૧॥ 
સીતાનાથ શ્રીરામજીના સેવકની સેવા સેંકડો કામધેનુઓ સમાન સુંદર છે. તમારા મનમાં ભરતજીની ભક્તિ આવી 
છે, તો હવે શોક છોડી દો. વિધાતાએ વાત બનાવી દીધી. ॥૧॥ 


દેખુ દેવપતિ ભરત પ્રભાઊ | સહજ સુભાર્યે બિબસ રઘુરાઊ | 
મન થિર કરહુ દેવ ડરું નાહીં | ભરતહિ જાનિ રામ પરિછાહીં ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-954 


હે દેવરાજ! ભરતજીનો પ્રભાવ તો જુઓ, શ્રીરઘુનાથજી સહજ સ્વભાવથી જ એમને પૂર્ણરૂપે વશમાં છે. હે દેવો! 
ભરતજીને શ્રીરામચન્દ્રજીનો પડાછાયો (પડછાયાની જેમ તેમનું અનુસરણ કરનારા) જાણીને મન સ્થિર કરો, ડરવાની 
કોઈ વાત નથી. ॥ર॥ 


સુનિ સુરગુર સુર સંમત સોચૂ | અંતરજામી પ્રભુહિ સકોચૂ ॥ 
નિજ સિર ભારું ભરત જિયં જાના | કરત કોટિ બિધિ ઉર અનુમાના ॥૩ા 
દેવગુરુ બૃહસ્પતિજી અને દેવતાઓની સંમતિ (પરસ્પરનો વિચાર) અને એમનો શોક સાંભળીને અંતર્યામી પ્રભુ 
શ્રીરામજીને સંકોચ થયો. ભરતજીએ, પોતાના મનમાં સર્વે ભાર પોતાના જ માથે જાણ્યો અને તેઓ હૃદયમાં કરોડો 
પ્રકારનાં અનુમાન (વિચાર) કરવા લાગ્યા. ॥ગા 
કરિ બિચારું મન દીન્હી ઠીકા | રામ રજાયસ આપન નીકા ।॥ 
નનિજ પન તજિ રાખેઉ પનુ મોરા | છોહુ સનેહુ કીન્હ નહિં થોરા ॥૪॥ 
બધી રીતે વિચાર કરીને અંતમાં એમણે મનમાં એ જ નિશ્ચય કર્યો કે શ્રીસમજીની આજ્ઞામાં જ પોતાનું કલ્યાણ છે. 
શ્રીરામજીએ પોતાનું પ્રણ છોડીને મારુ પ્રણ રાખ્યું. આ કંઈ ઓછી કૃપા અને સ્નેહ નથી કર્યો (અર્થાત્‌ અત્યંત જ અનુગ્રહ 
અને સ્નેહ કર્યોં). ॥૪॥ 
દો૦: કીન્ડ અનુગ્રહ અમિત અતિ સબ બિધિ સીતાનાથ | 
કરિ પ્રનામુ બોલે ભરતુ જોરિ જ્લજ જુગ હાથ 1।૨૧૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-955 


શ્રીજાનકીનાથજીએ સર્વ પ્રકારે મારા પર અત્યંત અપાર અનુગ્રહ કર્યો. તત્પશ્ચાતૂ ભરતજી બંને કરકમળ જોડીને 
પ્રણામ કરી બોલ્યા - ॥૨૧૬॥ 
ચૌ૦- કહીં કહાવોં કા અબ સ્વામી | કૃપા અંબુનિધિ અંતરજામી ॥ 
ગુર પ્રસન્‍ન સાહિબ અનુકૂલા | મિટી મલિન મન કંલપિત સૂલા ॥૧॥ 
હે સ્વામી! હે કૃપાના સમુદ્ર! હે અંતર્યામી ! હવે હું [અધિક] શું કહું અને શું કહેવાઉ ? ગુરુ મહારાજને પ્રસન્‍ન અને 
સ્વામીને અનુકૂળ જાણીને મારા મલિન મનની કલ્પિત પીડા મટી ગઈ. ॥૧॥ 
અપડર ડરેઉં ન સોચ સમૂલેં । રબિહિ ન દોસુ દેવ દિસિ ભૂલે ॥ 
મોર અભાગુ માતુ કુટિલાઈ । બિધિ ગતિ બિષમ કાલ કઠિનાઈ ।॥ર૨॥ 
હું મિથ્યા ડરથી જ ડરી ગયો હતો, મારા શોકને તો મૂળ જ ન હતું. દિશા ભૂલી જવાય એમાં હે દેવ! સૂર્યનો દોષ 
નથી. મારુ દુર્ભાગ્ય, માતાની કુટિલતા, વિધાતાની વક ચાલ અને કાળની કઠિનતા -॥ર॥ 
પાઉ રોપિ સબ મિલિ મોહિ ઘાલા | પ્રનતપાલ પન આપન પાલા ।॥ 
યહ નઇ રીતિ ન રાઉરિ હોઈ | લોકહું બેદ બિદિત નહિં ગોઈ ગા 


- આ સર્વેએ મળીને પગ રોપીને (પ્રણ કરીને) મને નષ્ટ કરી દીધો હતો. પરંતુ શરણાગતના રક્ષક આપે પોતાનું 
[શરણાગતની રક્ષાનું] પ્રણ નભાવ્યું (મને બચાવી લીધો). આ આપની કોઈ નવી રીતિ નથી. આ લોક અને વેદોમાં પ્રગટ 
છે, છુપાયેલ નથી. ॥૩॥ 


જગુ અનભલ ભલ એકું ગોસાઈ | કહિઅ હોઇ ભલ કાસુ ભલાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-956 


દેઉ દેવતરું સરિસ સુભાઊ | સનમુખ બિમુખ ન કાહુહિ કાઊ 1૪॥ 
સમસ્ત જગત બૂરું [કરનારું] હોય; પરંતુ હે સ્વામી! કેવળ એક આપ જ ભલા (અનુકૂળ) હોવ તો પછી કહો, કોની 
ભલાઈથી ભલું થઈ શકે છે? હે દેવ! આપનો સ્વભાવ કલ્પવૃક્ષની સમાન છે; તે તો હરકોઈને સન્મુખ છે, કોઈને પ્રતિકૂળ 
નથી એટલે કે પ્રભુ શ્રીરામ સમદર્શી છે. ॥૪॥ 
દો૦; જાઈ નિકટ પહિચાનિ તરુ છાહીું સમનિ સબ સોચ 1।| 
માગત અભિમત પાવ જગ રાઉ રંકુ ભલ પોચ 1।૨૧૭॥ 
તે વૃક્ષહલ્પવૃક્ષ)ને ઓળખીને જે એની પાસે જાય, તો તેની છાયા જ સર્વે ચિંતાઓનો નાશ કરનારી છે. રાજા-રંક, 
ભલા-બૂરા, જગતમાં સર્વે તેનાથી માગતાવેત મનવાંછિત વસ્તુ પામે છે. ॥૨૧૭॥ 
ચૌ૦- લખિ સબ બિધિ ગુર સ્વામિ સનેહ્‌ | મિટેઉ છોભુ નહિં મન સંદેહ ॥ 
અબ કરુનાકર કીજિઅ સોઈ | જન હિત પ્રભુ ચિત છોભુ ન હોઈ ।૧| 


ન્‌ 


ગુરુ અને સ્વામીનો સર્વે પ્રકારથી સ્નેહ જોઈને મારો ક્ષોભ મટી ગયો. મનમાં કંઈ પણ સંદેહ ન રહ્યો. હે દયાની 
ખાણ! હવે, એ જ કરો જેથી દાસને માટે પ્રભુના ચિત્તમાં ક્ષોભ (કોઈ પ્રકારનો વિચાર) ન થાય. ॥૧॥ 
જો સેવકુ સાહિબહિ સંકોચી | નિજ હિત ચહઈ તાસુ મતિ પોચી ॥ 
સેવક હિત સાહિબ સેવકાઈ | કરે સકલ સુખ લોભ બિહાઈ ।ર॥ 
જે સેવક સ્વામીને સંકોચમાં નાખીને પોતાનું ભલું ઈચ્છે છે, તેની બુદ્ધિ. નીચ છે. સેવકનું હિત તો એમાં જ છે કે તે 


આ સ. 


સમસ્ત સુખો અને લોભોને છોડીને સ્વામીની સેવા જ કરે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-957 


સ્વારથુ નાથ ફિરે સબહી કા | કિર્એ રજાઈ કોટિ બિધિ નીકા ॥ 
યહ સ્વારથ પરમારથ સારૂ | સકલ સુકૃત ફલ સુગતિ સિંગારૂ ગા 
હે નાથ! આપના પાછા ફરવામાં સર્વેનો સ્વાર્થ છે, અને આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કરોડો પ્રકારે કલ્યાણ છે. 
આ જ સ્વાર્થ અને પરમાર્થનો સાર છે, સમસ્ત પુણ્યોનું ફળ અને સંપૂર્ણ શુભ ગતિઓનો શ્રુંગાર છે. ॥૩॥ 
દેવ એક બિનતી સુનિ મોરી | ઉચિત હોઇ તસ કરબ બહોરી ॥ 
તિલક સમાજુ સાજિ સબુ આના | કરિઅ સુફ્લ પ્રભુ જોં મનુ માના ।૪॥ 
હે દેવ! આપ મારી એક વિનંતી સાંભળીને, પછી જેવું ઉચિત હોય તેવું જ કરો. રાજતિલકની સર્વે સામગ્રી સજાવીને 
લાવવામાં આવી છે, જો પ્રભુનું મન માને તો એને સફળ કરો (એનો ઉપયોગ કરો). ॥૪॥ 
દો૦; સાનુજ પઠઈઅ મોહિ બન કીજિઅ સબહિ સનાથ | 
નતરુ ફેરિઅર્હિં બંધુ દોઉ નાથ ચલૌ મૈ સાથ 1।૨૧૮॥ 
નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન સાથે મને વનમાં મોકલી દો અને [અયોધ્યા પાછા ફરીને] સૌને સનાથ કરો. નહીં તો કોઈ પણ 
રીતે (જો આપ અયોધ્યા જવા તેયાર ન હોવ તો) હે નાથ!-લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન બંને ભાઈઓને પાછા વાળો અને હું 
આપની સાથે ચાલું. ॥૨૬૮॥ 
ચૌ૦- નતરુ જાર્હિ બન તીનિઉ ભાઈ | બહુરિઅ સીય સહિત રઘુરાઈ ॥ 
જેહિ બિધિ પ્રભુ પ્રસન્‍ન મન હોઈ | કરુના સાગર કીજિઅ સોઈ ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-958 


અથવા અમે ત્રણેય ભાઈ વનમાં ચાલ્યા જઈએ અને હે હે રઘુનાથજી! આપ શ્રીસીતાજીસહિત [અયોધ્યા] પાછા ફરો, 
હે દયાસાગર! જે રીતે પ્રભુનું મન પ્રસન્‍ન થાય, એ જ કરો. ॥૧॥ 


દેવ દીન્ડ સબુ મોહિ અભારૂ | મોરે નીતિ ન ધરમ બિચારૂ ॥ 
ક્હઉં બચન સબ સ્વારથ હેતૂ | રહત ન આરત કે ચિત ચેતૂ ।ર૨॥ 


દેવ! આપે સમસ્ત ભાર મારા પર મૂકી દીધો. પણ મારામાં ન તો નીતિનો વિચાર છે ન ધર્મનો. હું તો પોતાના 
માટે સર્વે વાત કહી રહ્યો છું. આર્ત મનુષ્યના ચિત્તમાં વિવેક નથી રહેતો. ॥૨॥ 


ઉતર દેઈ સુનિ સ્વામિ રજાઈ | સો સેવકુ લખિ લાજ લજાઈ ।॥ 
અસ મૈ અવગુન ઉદધિ અગાધૂ | સ્વામિ સનેહેં સરાહત સાધૂ ॥૩ા 


સ્વામીની આજ્ઞા સાંભળીને જે ઉત્તર આપે, એવા સેવકને જોઈને લજ્જા પણ લજાઈ જાય છે. હું અવગુણોનો એવો 
અગાધ સમુદ્ર છું [કે પ્રભુને ઉત્તર આપી રહ્યો છું]. પરંતુ સ્વામી (આપ) સ્નેહવશ સાધુ કહીને મને વખાણો છો! ॥૩॥ 
અબ કૃપાલ મોહિ સો મત ભાવા | સકુચ સ્વામિ મન જાઈ ન પાવા ॥ 

પ્રભુ પદ સપથ કહઉં સતિ ભાઊ | જગ મંગલ હિત એક ઉપાઊ 1।૪॥ 


હે કૃપાળુ! હવે તો એ જ મત મને ગમે છે, જેનાથી સ્વામીનું મન સંકોચ ન પામે. પ્રભુના ચરણોનાં સોગંદ છે, હું 
સત્યભાવે જ કહું છું, જગતના કલ્યાણને માટે એક આ જ ઉપાય છે. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રભુ પ્રસન્ન મન સકુચ તજિ જો જેહે આયસુ દેબ | 


હે 
દના 
સ્વાથ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-959 


સો સિર ધરિ ધરિ કરિહિ સબુ મિટિહે અનટ અવરેબ ॥[।ર૨૧૯॥ 
પ્રસન્‍ન મનથી સંકોચ ત્યાગીને પ્રભુ જેને જે આજ્ઞા આપશે, તે સર્વે લોકો માથે ચઢાવી-ચઢાવીને [પાલન] કરશે 
અને સવે ઉપદ્રવો અને મૂંઝવણો મટી જશે. ॥૨૧૯॥ 
ચૌ૦- ભરત બચન સુચિ સુનિ સુર હરષે | સાધુ સરાહિ સુમન સુર બરષે ॥ 
અસમંજસ બસ અવધ નેવાસી । પ્રમુદિતિ મન તાપસ બનબાસી 1।॥૧| 
ભરતજીનાં પવિત્ર વચન સાંભળીને દેવો હર્ષિત થયા અને ' સાધુ-સાધુ" કહીને પ્રશંસા કરતાં દેવતાઓએ ફૂલ 
વરસાવ્યાં. અયોધ્યાવાસી અવઢવને વશ થઈ ગયા [કે જોઈએ હવે શ્રીરામજી શું કહે છે ?]. તપસ્વી તથા વનવાસી લોકો 
[શ્રીરામજીના વનમાં વસ્યા રહેવાની આશાથી] મનમાં પરમ આનંદિત થયા. ॥૧॥ 
ચુપર્હિં રહે રઘુનાથ સંકોચી | પ્રભુ ગતિ દેખિ સભા સબ સોચી ॥ 
જનક દૂત તેહિ અવસર આએ 1। મુનિ બસિષ્ઠ સુનિ બેગિ બોલાએ ।॥૨॥ 
પરંતુ સંકોચી શ્રીરઘુનાથજી ચૂપ જ રહ્યા. પ્રભુની આ સ્થિતિ (મૌન) જોઈને સમસ્ત સભા વિચારમાં ગરકાવ થઈ 
ગઈ. તે સમયે જનકજીના દૂત આવ્યા, આ સાંભળતાં જ મુનિ વસિષ્ઠજીએ તેમને તુરત જ બોલાવી લીધા. ॥ર॥ 
કરિ પ્રનામ તિન્ડ રામુ નિહારે | બેષુ દેખિ ભએ નિપટ દુખારે ॥ 
દૂતન્હ મુનિબર બૂઝી બાતા | કહહુ બિદેહ ભૂપ કુસલાતા ॥૩ગા 
દૂતોએ [આવીને] પ્રણામ કરીને શ્રીરામચન્દ્રજીને જોયા. તેમનો [મુનિઓના જેવો] વેશ જોઈને તે ઘણા જ દુઃખી થયા. 
મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીએ દૂતોને વાત પૂછી કે રાજા જનકના કુંશળ-ક્ષેમ કહો. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-960 


સુનિ સકુચાઇ નાઇ મહિ માથા | બોલે ચર બર જોરે હાથા ॥ 
બૂઝબ રાઉર સાદર સાઈ | કુસલ હેતુ સો ભયઉ ગોસાઈ ॥।૪॥ 


આ (મુનિનો કુશળ પ્રશ્ન) સાંભળીને સંકોચાઈને પૃથ્વી પર મસ્તક ટેકવીને તે શ્રેષ્ઠ દૂત હાથ જોડીને બોલ્યા - હે 
સ્વામી! આપનું આદરની સાથે પૂછવું, એ જ હે ગોસાઈ! કુશળનું કારણ થઈ ગયું. ॥૪॥ 


દો૦ નાહિં ત કોસલનાથ કે સાથ કુસલ ગઇ નાથ [| 
મિથિલા અવધ બિસેષ તેં જગુ સબ ભયઉ અનાથ 1૨૭૦૦ 


નહીં તો હે નાથ! કુશળ-ક્ષેમ તો સર્વે કૌશલનાથ દશરથજીની સાથે જ ચાલ્યાં ગયાં. [તેમના ચાલ્યા જવાથી ] આમ 
તો આખું જગત જ અનાથ (સ્વામીના વિના અસહાય) થઈ ગયું, પરંતુ મિથિલા અને અવધ તો વિશેષરૂપે અનાથ થઈ 
ગયાં. ॥૨૭૦॥ 


સ 


ચૌ૦- કોસલપતિ ગતિ સુનિ જનકૌરા | ભે સબ લોક સોકબસ બૌરા ॥ 
જેહિં દેખે તેહિ સમય બિદેહૂ | નામુ સત્ય અસ લાગ ન કેહૂ ॥૧॥ 
(જનકપુરના દૂત વસિષ્ઠજીને અગાઉની ઘટના સંભળાવી રહ્યા છે-) અયોધ્યાનાથની ગતિ (દશરથજીનું મરણ) 
સાંભળીને જનકપુરવાસી સર્વે લોક શોકવશ બહાવરા થઈ ગયા હતા. તે સમયે જેમને વિદેહને [જનકને શોકમગ્ન] જોયા, 
એમનામાંથી કોઈને એમ ન લાગ્યું કે એમનું વિદેહ નામ સત્ય છે! [કારણ કે દેહાભિમાનથી શૂન્ય છે તેને શોક કેવી રીતે 
થઈ શકે?]॥૧॥ 


રાનિ કુચાલિ સુનત નરપાલહિ | સૂઝ ન કછુ જસ મનિ બિનુ બ્યાલહિ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-961 


ભરત રાજ રઘુબર બનબાસૂ | ભા મિથિલેસહિ હદર્યે હરોંસૂ ॥ર૨॥ 
રાણીની કુચાલ સાંભળીને રાજા જનકને, જેમ મણિના વિના સાપને નથી સૂઝતું તેમ કંઈ સૂઝ્યું નહિ, પછી ભરતજીને 
રાજ્ય અને શ્રીરામચન્દ્રજીને વનવાસ સાંભળીને મિથિલેશ્વર જનક્જીના હૃદયમાં ઘણું દુઃખ થયું. ॥ર॥ 
નૃપ બૂઝે બુધ સચિવ સમાજૂ | કહહું બિચારિ ઉચિત કા આજૂ ॥ 
સમુઝિ અવધ અસમંજસ દોઊ | ચલિઅ કિ રહિઅ ન કહ કછુ કોઊ ।॥૩ા 
રાજાએ વિઠ્ઠાનો અને મંત્રીઓના સમાજને પૂછ્યું કે વિચારીને કહો, આજે (આ સમયે) શું કરવું ઉચિત છે? 
અયોધ્યાની દશા સમજીને અને બંને પ્રકારે અવઢવ જાણીને 'ચાલો અથવા રહો?" કોઈએ કંઈ ન કહ્યું. ॥૩॥ 
નૃપહિં ધીર ધરિ હદર્યે બિચારી | પઠએ અવધ ચતુર ચર ચારી ॥ 
બૂઝિ ભરત સતિ ભાઉ કુભાઊ | આએહું બેગિ ન હોઇ લખાઊ 1।૪॥ 


[જ્યારે કોઈએ. કંઈ સંમતિ ન આપી] ત્યારે રાજાએ ધીરજ ધરીને હૃદયમાં વિચારીને ચાર ચતુર ગૃપ્તચર (જાસૂસ) 
અયોધ્યા મોકલ્યા [અને એમને કહી દીધું કે] તમે લોકો [શ્રીરામજીના પ્રત્યે] ભરતજીના સદ્ધાવ અથવા દુર્ભાવનો યથાર્થ 
પાર પામીને જલદી પાછા ફરજો, કોઈને તમારી જાણ ન થવા પામે. ॥૪॥ 
દો૦ ગએ અવધ ચર ભરત ગતિ બૂઝિ દેખિ કરતૂતિ | 

ચલે ચિત્રકૂટહિ ભરતુ ચાર ચલે તેરહતિ ॥૨૪૭૭૧॥ 


ગુપ્તચર અવધ ગયા અને ભરતજીનું વલણ જાણીને અને એમની કરણી જોઈને, જેવા ભરતજી ચિત્રફૂટે ચાલ્યા કે 
તુરત જ તેઓ તિરહુત (મિથિલા) જવા ચાલી નીકળ્યા. ॥૨૭૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-962 


ચૌ૦- દૂતન્ડ આઇ ભરત કઈ કરની | જનક સમાજ જથામતિ બરની ॥ 
સુનિ ગુર પરિજન સચિવ મહીપતિ | ભે સબ સોચ સનેહેં બિક્લ અતિ 1॥૧|॥ 
[ગુપ્ત] દૂતોએ આવીને રાજા જનકજીની સભામાં ભરતજીની કરણીનું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર વર્ણન કર્યું. એ 
સાંભળીને ગુરુ, કુટુંબી, મન્ત્રી અને રાજા સર્વે શોક અને સ્નેહથી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા. ॥૧॥ 
ધરિ ધીરજુ કરિ ભરત બડાઈ | લિએ સુભટ સાહની બોલાઈ ।॥ 
ઘર પુર દેસ રાખિ રખવારે । હય ગય રથ બહુ જાન સવારે ॥ર૨॥ 
પછી જનકજીએ. ધીરજ ધરીને અને ભરતજીની પ્રશંસા કરીને ઉત્તમ યોદ્ધાઓ અને સાહનીઓને (ઘોડાર અને 


ગજશાળાના અધ્યક્ષોને) બોલાવ્યા, ઘર, નગર અને દેશમાં રક્ષકોને રાખી ઘોડા, હાથી, રથ આદિ ઘણાં જ વાહનો 
સજાવડાવ્યાં. ॥૨॥ 


દુઘરી સાધિ ચલે તતકાલા | કિએ બિશ્રામુ ન મગ મહિપાલા ॥ 
ભોરહિં આજુ નહાઈ પ્રયાગા । ચલે જમુન ઉતરન સબુ લાગા ગા 
તેઓ બેઘડીયું મુહૂર્ત જોઈને એ જ સમયે ચાલી નીકળ્યા. રાજાએ રસ્તામાં ક્યાંય વિશ્રામ પણ નથી ક્યોં. આજે જ 
સવારે પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કરીને ચાલ્યા છે. જ્યારે સર્વે લોકો યમુનાજી પાર ઊતરવા લાગ્યા -॥૩॥ 


ખબરિ લેન હમ પઠએ નાથા | તિન્ડ કહિ અસ મહિ નાયઉ માથા ॥ 
સાથ કિરાત છ સાતક દીન્હે | મુનિબર તુરત બિદા ચર કીન્હે ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-963 


- ત્યારે હે નાથ! અમને ખબર લેવા મોકલ્યા. તેમણે (દૂતોએ) આવું કહીને પૃથ્વી પર મસ્તક નમાવ્યું. મુનિશ્રેષ્ઠ 
વસિષ્ઠજીએ કોઈ છ-સાત ભીલોને સાથે મોકલીને દૂતોને તરત જ વિદાય કરી દીધા. ॥૪॥ 
દો૦; સુનત જનક આગવનુ સબુ હરષેઉ અવધ સમાજુ | 
રઘુનંદનહિ સકોચુ બડ સોચ બિબસ સુરરાજુ ॥૨૪૭ર૨॥ 
જનક્જીનું આગમન સાંભળીને અયોધ્યાનો સમસ્ત સમાજ હર્ષિત થઈ ગયો. શ્રીરામજીને ઘણો સંકોચ થયો અને 
દેવરાજ ઇન્દ્ર તો વિશેષરૂપે ચિંતાગ્રસ્ત થઈ ગયા. ॥૨૭૨॥ 
ચૌ૦- ગરઈ ગલાનિ કુટિલ કેકેઈ | કાહિ કહે કેહિ દૂષનુ દેઈ ॥ 
અસ મન આનિ મુદિત નર નારી | ભયઉ બહોરિ રહબ દિન ચારી ॥૧॥ 
કુટિલ કેકેયી મનમાં ને મનમાં ગ્લાનિ(પશ્ચાત્તાપ)થી ગળી જાય છે. કોને કહે અને કોને દોષ આપે ? અને સર્વે નર- 
નારી મનમાં આવો વિચાર કરીને પ્રસન્‍ન થઈ રહ્યાં છે કે [સારુ થયું, જનકજીના આવવાથી] ચાર (બીજા થોડાક) દિવસ 
રોકાવાનું થઈ ગયું. ॥૧॥ 
એહિ પ્રકાર ગત બાસર સોઊ । પ્રાત નહાન લાગ સબુ કોઊ ॥ 
કરિ મજ્જનુ પૂજહિં નર નારી | ગનપ ગૌરિ તિપુરારિ તમારી [।ર॥ 
આ રીતે તે દિવસેય વીતી ગયો. બીજા દિવસે પ્રાતઃકાળે સર્વે કોઈ સ્નાન કરવા લાગ્યા. સ્નાન કરીને સર્વે નર-નારી 
ગણેશજી, ગૌરીજી, મહાદેવજી અને સૂર્ય ભગવાનની પૂજા કરે છે. ॥૨॥ 


રમા રમન પદ બંદિ બહોરી | બિનવહિં અંજુલિ અંચલ જોરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-964 


રાજા રામુ જાનકી રાની | આનંદ અવધિ અવધ ર૨રજધાની ગા 
પછી લક્ષ્મીપતિ ભગવાન વિષ્ણુના ચરણોની વંદના કરીને, પુરુષો બંને હાથ જોડીને, સ્ત્રીઓ ખોળો પાથરીને વિનંતી 
કરે છે કે શ્રીરામજી રાજા થાઓ, જાનકીજી રાણી થાઓ તથા રાજધાની અયોધ્યા આનંદની સીમા થઈને - ॥૩॥ 
સુબસ બસઉ ફિરિ સહિત સમાજા | ભરતહિ રામુ કરહું જુબરાજા ॥ 
એહિ સુખ સુર્ધાં સીચિ સબ કાહૂ | દેવ દેહુ જગ જીવન લાહૂ 1૪॥ 
- ફરીથી સમાજ સહિત સુખપૂર્વક વસે અને શ્રીરામજી ભરતજીને યુવરાજ બનાવે. હે દેવ! આ સુખરૂપી અમૃતથી 
સીંચીને સવે કોઈને જગતમાં જીવવાનો લાભ આપો. ॥૪॥ 
દો૦ ગુર સમાજ ભાઇન્ડ સહિત રામ રાજુ પુર હોઉ | 
અછત રમ રાજા અવધ મરિઅ માગ સબુ કોઉ ।૨૭૦૩ા॥ 
ગુરુ સમાજ અને ભાઈઓ સાથે શ્રીરામજીનું રાજ્ય અવધપુરીમાં થાય અને શ્રીરામજી રાજા રહે તે દરમિયાન જ 
અમે લોકો અયોધ્યામાં મૃત્યુ પામીએ. સર્વે કોઈ આ જ માગે છે. ॥૨૭૩॥ 
ચૌ૦- સુનિ સનેહમય પુરજન બાની । નિંદર્હિ જોગ બિરતિ મુનિ ગ્યાની ॥ 
એહિ બિધિ નિત્યકરમ કરિ પુરજન | રામહિ કરહિં પ્રનામ પુલકિ તન ।॥૧|॥ 
અયોધ્યાવાસીઓની પ્રેમમય વાણી સાંભળીને જ્ઞાની મુનિ પણ પોતાના યોગ અને વૈરાગ્યની નિંદા કરે છે. 
અવધવાસી આ રીતે નિત્યકર્મ કરીને શ્રીરામજીને પુલકિત શરીરે થઈ પ્રણામ કરે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-965 


ઊંચ નીચ મધ્યમ નર નારી | લહહિં દરસુ નિજ નિજ અનુહારી ॥ 
સાવધાન સબહી સનમાનહિં | સકલ સરાહત કુપાનિધાનહિં ।ર॥ 


ઊંચ, નીચ અને મધ્યમ સર્વે શ્રેણીઓનાં સ્્રી-પુરુષ પોતપોતાના ભાવ અનુસાર શ્રીરામજીનાં દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે. 
શ્રીરામચન્દ્રજી સાવચેતી સાથે સર્વેનું સન્માન કરે છે અને બધાય કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીની પ્રશંસા કરે છે. ॥ર॥ 
લરિકાઈહિ તેં રઘુબર બાની | પાલત નીતિ પ્રીતિ પહિચાની ॥ 

સીલ સકોચ સિંધુ રઘુરાઊ | સુમુખ સુલોચન સરલ સુભાઊ ॥ગા 


શ્રીરામજીની નાનપણથી જ એ ટેવ છે કે પ્રેમને ઓળખીને નીતિનું પાલન કરે છે. શ્રીરઘુનાથજી શીલ અને સંકોચના 
સમુદ્ર છે. તે સુંદર મુખના [કે સવેને અનુકૂળ રહેનારા] સુંદર નેત્રોવાળા [અથવા સવેને કૃપા અને પ્રેમની દષ્ટિથી જોનારા] 
અને સરળ સ્વભાવના છે. ॥૩ા 
કહત રામ ગુન ગન અનુરાગે | સબ નિજ ભાગ સરાહન લાગે ॥ 
હંમ સમ પુન્ય પુંજ જગ થોરે | જિન્હહિ રામુ જાનત કરિ મોરે ॥૪॥ 
શ્રીરામજીના ગુણસમૂહોને કહેતાં કહેતાં સર્વે લોકો પ્રેમમાં ભરાઈ ગયા અને પોતાનાં ભાગ્યનાં વખાણ કરવા 
લાગ્યાં કે જગતમાં અમારા સમાન પુણ્યની પૂંજીવાળા થોડાક જ છે; જેમને શ્રીરામજી પોતાના કરીને જાણે છે (આ મારા 
છે, એવું જાણે છે). ॥૪॥ 
જનક્જીનું આગમન, કોલ કિરાતનું મિલન, સૌનું સમાધાન 
દો૦- પ્રેમ મગન તેહિ સમય સબ સુનિ આવત મિથિલેસુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-966 


સહિત સભા સંભ્રમ ઉઠેઉ રબિકુલ કમલ દિનેસુ ॥।૨૭૪॥ 
તે સમયે સર્વે લોકો પ્રેમમાં મગ્ન છે. એટલામાં જ મિથિલાપતિ જનકજીને આવતાં સાંભળીને સૂર્યકુળરૂપી કમળના 
સૂર્ય શ્રીરામચન્દ્રજી સભાસહિત આદરપૂર્વક જલદીથી ઊઠી ઊભા થઈ ગયા. ॥૨૭૪॥ 
ચૌ૦- ભાઇ સચિવ ગુર પુરજન સાથા | આગેં ગવનુ કીન્ડ રઘુનાથા ॥ 
ગિરિબરુ દીખ જનકપતિ જબહીં | કરિ પ્રનામુ રથ ત્યાગેઉ તબહીં ॥૧॥ 
ભાઇ, મંત્રી, ગુરુ અને પુરવાસીઓને સાથે લઈને શ્રીરઘુનાથજી જનકજીનું સામૈયું કરવા ચાલ્યા. જનકજીએ. જેવો 
પર્વતશ્રેષ્ઠ કામદનાથને જોયો, કે તરત જ પ્રણામ કરીને તેમણે રથ છોડી દીધો (પગપાળા ચાલવું પ્રારંભ કરી દીધું). ॥૧॥ 
રામ દરસ લાલસા ઉછાહૂ | પથ શ્રમ લેસુ કલેસુ ન કાહૂ ॥ 
મન તહૈં જહે રઘુબર બેદેહી | બિનુ મન તન દુખ સુખ સુધિ કેહી ॥ર૨॥ 
શ્રીરામજીનાં દર્શનની લાલસા અને ઉત્સાહને કારણે કોઈને રસ્તાનો થાક અને ક્લેશ જરાય નથી. મન તો ત્યાં છે 
જ્યાં શ્રીરામ અને જાનકીજી છે. મન વિના શરીરનાં સુખ-દુઃખનું ભાન કોને હોય? ॥૨॥ 
આવત જનકુ ચલે એહિ ભાંતી | સહિત સમાજ પ્રેમ મતિ માતી ॥ 
આએ નિકટ દેખિ અનુરાગે | સાદર મિલન પરસપર લાગે ।॥૩ા 


જનક્જી એ રીતે ચાલ્યા આવી રહ્યા છે. સમાજ સહિત એમની બુદ્ધિ પ્રેમમાં મતવાળી થઈ રહી છે. નિકટ આવ્યા 
જાણીને સર્વે પ્રેમમાં ભરાઈ ગયા અને આદરપૂર્વક પરસ્પર ભેટવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-967 


લગે જનક મુનિજન પદ બંદન | રિષિન્હ પ્રનામુ કીન્હ રઘુનંદન ॥ 
ભાઈન્ડ સહિત રામુ મિલિ રાજહિ | ચલે લવાઇ સમેત સમાજહે ।૪॥ 
જનક્જી [વસિષ્ઠ આદિ અયોધ્યાવાસી] મુનિઓના ચરણોની વંદના કરવા લાગ્યા અને શ્રીરામચન્દ્રજીએ [શતાનંદ 


આદિ જનકપુરવાસી] ત્રકષિઓને પ્રણામ કર્યા. પછી ભાઈઓ સાથે શ્રીરામજી રાજા જનકજીને મળીને તેમને સમાજસહિત 
પોતાના આશ્રમે લઈ ચાલ્યા. ॥૪॥ 


દો૦ આશ્રમ સાગર સાંત રસ પૂરન પાવન પાથુ | 
સેન મનહું કરુના સરિત લિ્એં જાર્હિ રઘુનાથુ ॥૨૭૫॥ 


શ્રીરામજીનો આશ્રમ શાંતરસરૂપી પવિત્ર જળથી પરિપૂર્ણ સમુદ્ર છે. જનકજીની સેના (સમાજ) જાણે કરુણારસની 
નદી છે, જેને શ્રીરઘુનાથજી તે આશ્રમરૂપી શાંતરસના સમુદ્રમાં મિલન કરાવવા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે. ॥૨૭૫॥ 


ચૌ૦- બીરતિ ગ્યાન બિરાગ કરારે । બચન સસોક મિલત નદ નારે ॥ 
સોચ ઉસાસ સમીર તરંગા | ધીરજ તટ તરુબર કર ભંગા ।॥૧॥ 


આ કરુણાની નદી [એટલી ઊભરાયેલી છે કે] જ્ઞાન-વૈરાગ્યરૂપી કિનારાઓને ડુબાડી જાય છે. શોકભર્યા વચન 
વોકળા અને વહેળા છે, જે આ નદીમાં મળે છે; અને શોકના લાંબા શ્વાસ (નિસાસા) વાયુના ફુંકાવાથી ઉઠનારા તરંગો 


સુ 


છે, જે ધૈર્યરૂપી કિનારાના ઉત્તમ વૃક્ષોને તોડી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


બિષમ બિષાદ તોરાવતિ ધારા | ભય ભ્રમ ભર્વેર અબર્ત અપારા ॥ 
કેવટ બુધ બિદ્યા બડિ નાવા | સકહિં ન ખેઇ એક નહિં આવા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-968 


ભયાનક વિષાદ (શોક) જ એ. નદીની તેજ ધારા છે. ભય અને ભ્રમ (મોહ) જ એનાં અસંખ્ય વમળ અને ચક્ર છે. 
વિદ્ધાન ખલાસી છે, વિદ્યા જ મોટી નાવ છે, પરંતુ તેઓ તેને હાંકી (ચલાવી) શકતા નથી; (તે વિદ્યાનો ઉપયોગ નથી કરી 
શકતા), કોઈને એની અટકળ જ આવડતી નથી. ॥૨॥ 
બનચર કોલ કિરાત બિચારે । થકે બિલોકિ પથિક હિર્યોં હારે ॥ 
આશ્રમ ઉદધિ મિલી જબ જાઈ | મનહું ઉઠેઉ અંબુધિ અકુલાઈ ॥ગા 
વનમાં વિચરનારા બિચારા કોલ-કિરાત જ યાત્રીઓ છે, જે એ નદીને જોઈને હૃદયમાં હારીને થાકી ગયા છે. આ 
કરુણા-નદી જ્યારે આશ્રમ-સમુદ્રમાં જઈને મળી, તો જાણે તે સમુદ્ર અકળાઈ (ખળભળી) ઊઠ્યો. ॥ગા 
સોક બિકલ દોઉ રાજ સમાજા | રહા ન ગ્યાનુ ન ધીરજુ લાજા ॥ 
ભૂપ રૂપ ગુન સીલ સરાહી | રોવરહિં સોક સિંધુ અવગાહી ।૪॥ 
બંને રાજસમાજ શોકથી વાકુળ થઈ ગયા. કોઈનેય ન જ્ઞાન રહ્યું, ન ધીરજ અને ન લાજ રહી, રાજા દશરથજીના 
રૂપ, ગુણ અને શીલની પ્રશંસા કરતાં સર્વે રોઈ રહ્યા છે અને શોકસમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવી રહ્યા છે. ॥૪॥ 
છં૦ અવગાહિ સોક સમુદ્ર સોચહિં નારિ નર બ્યાકૂલ મહા ।| 
દે દોષ સક્લ સરોષ બોલહિં બામ બિધિ કીન્હો કહા ।॥ 
સુર સિદ્ધ તાપસ જોગિજન મુનિ દેખિ દસા બિદેહ કી | 
તુલસી ન સમરથુ કોઉ જો તરિ સકે સરિત સનેહ કી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-969 


શોકસમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવતાં સર્વે સ્રી-પુરુષ મહાવ્યાકુળ થઈને વિચાર (ચિંતા) કરી રહ્યાં છે, તે સર્વે વિધાતાને 
દોષ આપતાં ક્રોધયુક્ત થઇને કહી રહ્યાં છે કે પ્રતિકૂળ વિધાતાએ આ શું કર્યું? તુલસીદાસજી કહે છે કે દેવો, સિદ્ધ, 
તપસ્વી, યોગી અને મુનિજનોમાં કોઈ પણ સમર્થ નથી, જે એ સમયે વિદેહ(જનકરાજા)ની દશા જોઈને પ્રેમની નદીને 
પાર કરી શકે (પ્રેમમાં મગ્ન થયા વિના રહી શકે). ॥ પ૫॥ 


સો૦- કિએ અમિત ઉપદેસ જહ તહેં લોગન્હ મુનિબરન્ડ | 
ધીરજુ ધરિઅ નરેસ કહેઉ બસિષ્ઠ બિદેહઠ સન 1।૨૭૬॥ 


કઃ 


યત્ર તત્ર શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ. લોકોને અપ રિમિત (ઘણો) ઉપદેશ આપ્યો અને વસિષ્ઠજીએ વિદેહ (જનકજી)ને કહ્યું - હે 
રાજન્‌! આપ ધૈર્ય ધારણ કરો. ॥૨૭૧॥ 
ચૌ૦- જાસુ ગ્યાનુ રબિ ભવ નિસિ નાસા | બચન કિરન મુનિ કમલ બિકાસા ॥ 
તેહિ કિ મોહ મમતા નિઅરાઈ | યહ સિય રામ સનેહ બડાઈ ।॥૧॥ 
જે રાજા જનકનો જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ભવ (આવાગમન)રૂપી રાત્રિનો નાશ કરી દે છે અને જેનાં વચનરૂપી કિરણો મુનિરૂપી 
કમળોને ખીલવી દે છે (આનંદિત કરે છે), શું મોહ અને મમતા એમના નિકટ પણ આવી શકે છે? આ તો 
શ્રીસીતારામજીના પ્રેમનો મહિમા છે ! [અર્થાત્‌ રાજા જનકની આ દશા શ્રીસીતારામજીના અલૌકિક પ્રેમને કારણે થઈ, 


લૌકિક મોહ-મમતાને કારણે નહીં. જે લૌકિક મોહ-મમતાને પાર કરી ચૂક્યા છે, તેમના પર પણ શ્રીસીતારામજીનો પ્રેમ 
પોતાનો પ્રભાવ દેખાડ્યા વગર નથી રહેતો]. ॥૧॥ 


બિષઈ સાધક સિદ્ધ સયાને | ત્રિબિધ જીવ જગ બેદ બખાને ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-970 


રામ સનેહ સરસ મત જાસૂ | સાધુ સભાં બડ આદર તાસૂ ।॥ર॥ 


ઝે 


વિષયી, સાધક અને જ્ઞાનવાન સિદ્ધ પુરુષ - જગતમાં આ ત્રણ પ્રકારના જીવ વેદોએ. બતાવ્યા છે. આ ત્રણેયમાં 
જેનું ચિત્ત શ્રીરામજીના સ્નેહથી સ-રસ (તરબોળ) રહે છે. સાધુઓની સભામાં એનો જ ઘણો આદર થાય છે. ॥૨॥ 


સોહ ન રામ પેમ બિનુ ગ્યાનૂ | કરનધાર બિનુ જિમિ જલજાનૂ ॥ 
મુનિ બહુબિધિ બિદેહુ સમુઝાએ | રામ ઘાટ સબ લોગ નહાએ [ગા 


શ્રીરામજીના પ્રેમ વિના જ્ઞાન શોભા નથી આપતું, જેમ કર્ણધાર (સુકાની) વિના વહાણ. વસિષ્ઠજીએ 


વિદેહરાજ(જનકજી)ને ઘણી રીતે સમજાવ્યા. તત્પશ્ચાત્‌ સર્વે લોકોએ શ્રીરામજીના ઘાટ પર સ્નાન કર્યું. ॥૩॥ 
સકલ સોક સંકુલ નર નારી | સો બાસરું બીતેઉ બિનુ બારી ॥ 
પસુ ખગ મૃગન્ડ ન કીન્હ અહારૂ | પ્રિય પરિજન કર કૌન બિચારૂ 1૪॥ 
સ્્રી-પુરૃષ સર્વે શોકથી પૂર્ણ હતાં. તે દિવસ વિના જળે જ વીતી ગયો. (ભોજનની વાત તો દૂર રહી, કોઈએ. જળસુદ્ધા 
નથી પીધું). પશુ-પક્ષી અને હરણાંઓએ. કંઈ આહાર ન કર્યાં, તો પ્રિયજનો અને કુટુંબીઓનો તો વિચાર જ કેમ કરાય? 
॥૪॥ 
દો૦- દોઉ સમાજ નિમિરાજુ રઘુ-રાજુ નહાને પ્રાત 
બેઠે સબ બટ બિટપ તર મન મલીન કસ ગાત 1।૨૭૭॥ 


નિમિરાજ જનક્જી અને રઘુરાજ રામચન્દ્રજી તથા બંને બાજુના સમાજે બીજા દિવસ સવારે સ્નાન કર્યું અને બધા 
વડના વૃક્ષ નીચે જઈ બેઠા. સર્વેનાં મન ઉદાસ અને શરીર દૂબળાં છે. ॥૨૭૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-971 


ચૌ૦- જે મહિસુર દસરથ પુર બાસી | જે મિથિલાપતિ નગર નિવાસી ॥ 
હંસ બંસ ગુર જનક પુરોધા | જિન્હ જગ મગુ પરમારથુ સોધા ।॥૧॥ 
જે દશરથજીની નગરી અયોધ્યાના રહેનારા અને જે મિથિલાપતિ જનકજીના નગર જનકપુરના રહેનાર બ્રાહ્મણો 
હતા, તથા સૂર્યવંશના ગુરુ વસિષ્ઠજી તથા જનકજીના પુરોહિત શતાનન્દજી, જેમણે સાંસારિક અભ્યુદયનો માર્ગ તથા 
પરમાર્થનો માર્ગ ચાળી નાખ્યો (તપાસી લીધો) હતો, ॥૧॥ 
લગે કહન ઉપદેસ અનેકા | સહિત ધરમ નય બિરતિ બિબેકા ॥ 
કૌસિક કહિ કહિ કથા પુરાની | સમુઝાઈ સબ સભા સુબાની [।ર૨॥ 
તે સર્વ ધર્મ, નીતિ, વૈરાગ્ય તથા વિવેકયુક્ત અનેક ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રજીએ જૂની કથાઓ (ઈતિહાસ) 
કહી-કહીને સર્વે સભાને સુંદર વાણીથી સમજાવ્યા. (બંન્ને સમાજને જોડનારા વિશ્વામિત્રજીનું આગમન તુલસીદાસજીએ 
અહી પોતાની વિશિષ્ઠ શૈલીમાં દર્શાવ્યું છે.) ॥૨॥ 
તબ રઘુનાથ કૌસિકહિ કહેઊા | નાથ કાલિ જલ બિનુ સબુ રહેઊ ॥ 
મુનિ કહ ઉચિત કહત રઘુરાઈ | ગયઉ બીતિ દિન પહર અઢાઈ ।॥ગ્ા 
પછી શ્રીરઘુનાથજીએ વિશ્ચામિત્રજીને કહ્યું કે હે નાથ! કાલે બધા લોકો જળ પીધા વગર રહ્યા હતા [હવે, કંઈક 
આહાર કરવો જોઈએ]. વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું કે શ્રીરઘુનાથજી ઉચિત જ કહી રહ્યા છે. અઢી પ્રહર દિવસ આજેય વીતી 
ગયો. ॥ગા 


રિષિ રુખ લખિ કહ તેરણહુતિરાજૂ | ઇહાં ઉચિત નર્હિં અસન અનાજૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-972 


કહા ભૂપ ભલ સબહિ સોહાના | પાઇ રજાયસુ ચલે નહાના ।૪॥ 
વિશ્વામિત્રજીનું વલણ જોઈને તિરહુતરાજ (મિથિલાપતિ) જનકજીએ કહ્યું - અહીં અન્ન જમવું ઉચિત નથી. રાજાનું 
સુંદર કથન સરવેના મનને ઠીક જણાયું. સર્વે આશા પામી નાહવા ચાલ્યા. ॥૪॥ 
દો૦ તેહિ અવસર ફલ ફૂલ દલ મૂલ અનેક પ્રકાર | 
લઈ આએ બનચર બિપુલ ભરિ ભરિ કૉંવરિ ભાર 1૨૭૮॥ 
તે સમયે અનેક પ્રકારનાં ઘણાં જ ફળ, ફૂલ, મૂળ આદિ કાવડો અને ભારાઓમાં ભરી-ભરીને વનવાસી (કોલ- 
કિરાત) લોક લઈ આવ્યા. ।॥૨૭૮॥ 
ચૌ૦- કામદ ભે ગિરિ રામ પ્રસાદા | અવલોકત અપહરત બિષાદા ।॥ 
સર સરિતા બન ભૂમિ બિભાગા | જનુ ઉમગત આનંદ અનુરાગા ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની કૃપાથી સર્વે પર્વત મનવાંછિત વસ્તુ આપનાર થઈ ગયા. તે જોવા માત્રથી જ દુઃખોને સર્વથા હરી 
લેતા હતા. ત્યાંના તળાવ, નદીઓ, વન અને પૃથ્વીના સર્વે ભાગોમાં જાણે આનંદ અને પ્રેમ ઊભરાઈ રહ્યો છે. ॥૧॥ 
બેલિ બિટપ સબ સફલ સફૂલા | બોલત ખગ મૃગ અલિ અનુકૂલા ॥ 
તેહિ અવસર બન અધિક ઉછાહ્‌ | ત્રિબિધ સમીર સુખદ સબ કાહૂ ॥ર॥ 
વેલો અને વૃક્ષો સર્વે ફળ અને ફૂલોથી યુક્ત થઈ ગયાં. પક્ષી, પશુ અને ભમરા અનુકૂળ બોલવા લાગ્યા. તે અવસરે 
વનમાં ઘણો ઉત્સાહ (આનંદ) હતો, સર્વે કોઈને સુખ આપનારો શીતળ, મંદ, સુગંધિત વાયુ વહી રહ્યો હતો. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-973 


જાઈ ન બરનિ મનોહરતાઈ | જનુ મહિ કરતિ જનક પહુનાઈ ॥ 
તબ સબ લોગ નહાઈ નહાઈ | રામ જનક મુનિ આયસુ પાઈ ॥।૩ા 
દેખિ દેખિ તરુબર અનુરાગે | જહે તરહેં પુરજન ઉતરન લાગે ॥ 
દલ ફ્લ મૂલ કંદ બિધિ નાના | પાવન સુંદર સુધા સમાના ।॥૪॥ 


વનની મનોહરતાનું વર્ણન કરી નથી શકાતું, જાણે પૃથ્વી જનકજીની પરોણાગત કરી રહી હોય. પછી જનકપુરવાસી 
સર્વે લોક નાહી-નાહીને શ્રીરામચન્દ્રજી, જનકજી અને મુનિની આજ્ઞા પામીને, સુંદર વૃક્ષોને જોઈ-જોઈને પ્રેમપૂર્ણ રીતે 
સર્વત્ર ઉતારો કરવા લાગ્યા. પવિત્ર, સુંદર અને અમૃત સમાન [સ્વાદિષ્ટ] અનેક પ્રકારનાં પાંદડાં, ફળ, મૂળ અને કંદ - 
॥૩-૪॥ 
દો૦ સાદર સબ કહું રામગુર પઠએ ભરિ ભરિ ભાર [| 
પૂજિ પિતર સુર અતિથિ ગુર લગે કરન ફરહાર ॥।૨૭૯॥ 
શ્રીરામજીના ગુરુ વસિષ્ઠજીએ સર્વેની પાસે ટોપલા ભરી-ભરીને આદરપૂર્વક મોકલ્યા. પછી તે પિતૃદેવો, અતિથિ 
અને ગુરુની પૂજા કરીને ફળાહાર કરવા લાગ્યા. ॥૨૭૯॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ બાસર બીતે ચારી | રામુ નિરખિ નર નારિ સુખારી ॥ 
દુહુ સમાજ અસિ રુચિ મન માહી | બિનુ સિય રામ ફિરબ ભલ નાહી ।॥૧॥ 


આ રીતે ચાર દિવસ વીતી ગયા, શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને સર્વે નર-નારી સુખી છે. બંને સમાજોના મનમાં એવી 
ઇચ્છા છે કે શ્રીસીતારામજીના વિના પાછા ફરવું ઠીક નથી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-974 


સીતા રામ સંગ બનબાસૂ | કોટિ અમરપુર સરિસ સુપાસૂ ॥ 
પરિહરિ લખન રામુ બેદેહી । જેહે ઘરુ ભાવ બામ બિધિ તેહી ॥૩ગા 


શ્રીસીતારામજીની સાથે વનમાં રહેવું કરોડો દેવલોકોના [નિવાસની] સમાન સુખદાયક છે. શ્રીલક્ષ્મણજી, શ્રીરામજી 
અને શ્રીજાનકીજીને છોડીને જેમને ઘર સારુ લાગે, વિધાતા તેના માટે વિપરીત છે. ॥૨॥ 


દાહિન દઇઉ હોઇ જબ સબહી | રામ સમીપ બસિઅ બન તબહી ॥ 
મંદાકિનિ મજ્જનુ તિહુ કાલા | રામ દરસુ મુદ મંગલ માલા ।॥ગા 


જ્યારે દેવ સર્વેને અનુકૂળ હોય, ત્યારે શ્રીરામજીની પાસે વનમાં નિવાસ થઈ શકે છે. મંદાકિની-જીના ત્રણેય સમય 
ર્નાન અને આનંદ તથા મંગળોની માળા (સમૂહ) રૂપ શ્રીરામજીનું દર્શન, ॥૩॥ 


અટનુ રામ ગિરિ બન તાપસ થલ | અસનુ અમિઅ સમ કંદ મૂલ ફલ ॥ 
સુખ સમેત સંબત દુઇ સાતા | પલ સમ હોહિં ન જનિઅહિં જાતા ॥૪॥ 


શ્રીરામજીના પર્વત (કામદનાથ), વન અને તપસ્વીઓનાં સ્થાનોમાં ફરવું અને અમૃત સમાન કંદ, મૂળ, ફળોનું 
ભોજન; ચૌદ વર્ષ સુખની સાથે પલકારા સમાન થઈ (વીતી જશે), વીતતાં વાર થશે જ નહિ. ॥૪॥ 


કૌસલ્યા સુનયના-સંવાદ, શ્રી સીતાજીની નમ્રતા 
દો૦ એહિ સુખ જોગ ન લોગ સબ કહહિં કહાં અસ ભાગુ | 
સહજ સુભાર્ય સમાજ દુહુ રામ ચરન અનુરાગુ ॥૨૮૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-975 


બધા લોકો કહી રહ્યા છે કે આપણે આ સુખને યોગ્ય નથી. અમારા આવાં ભાગ્ય ક્યાં? બંને સમાજોનો 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં સહેજ સ્વભાવથી જ પ્રેમ છે. ॥૨૮૦॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ સક્લ મનોરથ કરહી | બચન સપ્રેમ સુનત મન હરહી ॥ 
સીય માતુ તેહિ સમય પઠાઈં | દાસી દેખિ સુઅવસરું આઈ ।૧॥ 
આ પ્રકારે સર્વે મનોરથ કરી રહ્યા છે. તેમનાં પ્રેમયુક્ત વચન સાંભળતા જ [સાંભળનારના] મનોને હરી લે છે. તે 


સમયે સીતાજીનાં માતા શ્રીસુનયનાજીની મોકલેલ દાસીઓ [કૌશલ્યાજી આદિને મળવાનો] સુંદર અવસર જાણીને 
આવી. ॥૧॥ 


સાવકાસ સુનિ સબ સિય સાસૂ | આયઉ જનકરાજ રનિવાસૂ ॥ 
કૌસલ્યા સાદર સનમાની | આસન દિએ સમય સમ આની 1[।૨॥ 
તેમનાથી આ સાંભળીને કે સીતાની સર્વે સાસુઓ આ સમયે ફુરસદમાં છે, જનકરાજાનો રાણીવાસ એમને મળવા 
આવ્યો. કૌશલ્યાજીએ આદરપૂર્વક એમનું સન્‍માન કર્યું અને સમયોચિત આસન લાવીને આપ્યાં. ॥૨॥ 
સીલુ સનેહુ સકલ દુહુ ઓરા | દ્રવહિં દેખિ સુનિ કુલિસ કઠોરા ॥ 
પુલક સિથિલ તન બારિ બિલોચન | મહિ નખ લિખન લગી સબ સોચન ॥૩ગા 
બંને બાજુ સર્વેનાં શીલ અને પ્રેમને જોઈને અને સાંભળીને કઠોર વજ પણ ઓગળી જાય છે. શરીર પુલકિત અને 
શિથિલ છે અને નેત્રોમાં [શોક અને પ્રેમનાં] આંસુ છે. સર્વે પોતાના [પગના] નખોથી જમીન ખોતરવા અને વિચારવા 
લાગી. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-976 


સબ સિય રામ પ્રીતિ કિ સિ મૂરતિ | જનુ કરુના બહુ બેષ બિસૂરતિ ॥ 
સીય માતુ કહ બિધિ બુધિ બાંકી | જો પય ફેનુ ફોર પબિ ટોંકી ॥૪॥ 


સર્વે શ્રીસીતારામજીના પ્રેમની મૂર્તિ જેવી છે, જાણે સ્વયં કરૂણા જ ઘણાય વેષ ધારણ કરીને વિલાપ કરી રહી હોય 
(દુઃખ કરી રહી હોય). સીતાજીનાં માતા સુનયનાજીએ કહ્યું - વિધાતાની બુદ્ધિ ઘણી વાંકી છે, જે દૂધના ફેણ જેવી કોમળ 
વસ્તુને વજના ટાંચણાથી તોડી રહ્યો છે (અર્થાત્‌ જે અત્યંત કોમળ અને નિર્દોષ છે તેના પર વિપત્તિઓ પર વિપત્તિઓ 
વરસાવી રહ્યો છે). ॥૪॥ 


દો૦ સુનિઅ સુધા દેખિઅહિં ગરલ સબ ડકરતૂતિ કરાલ ।| 
જહે તર્હે કાક ઉલૂક બક માનસ સકૃત મરાલ 1।ર૮૧॥ 
અમૃત કેવળ સાંભળવામાં આવે છે અને વિષ જ્યાં-ત્યાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. વિધાતાની સર્વે કરતૂતો ભયંકર છે. 
જ્યાં-ત્યાં કાગડા, ઘુવડ અને બગલાં જ [દેખાય] છે; હંસ તો એક માનસરોવરમાં જ છે. ॥૨૮૧॥ 
ચૌ૦- સુનિ સસોચ કહ દેબિ સુમિત્રા | બિધિ ગતિ બડિ બિપરીત બિચિત્રા ॥ 
જો સૃજિ પાલઈ હરઈ બહોરી | બાલકેલિ સમ બિધિ મતિ ભોરી ॥૧॥ 


આ સાંભળીને દેવી સુમિત્રાજી શોક સાથે કહેવા લાગ્યા - વિધાતાની રમત ઘણી વિપરીત અને વિચિત્ર છે, જે 


સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરીને પોષે છે અને પછી નષ્ટ કરિ નાખે છે. વિધાતાની બુદ્ધિ બાળકોની રમત સમાન ભોળી (વિવેકશૂન્ય) 
છે. ॥૧॥ 


ક્‌ 


કૌસલ્યા કહ દોસુ ન કાહૂ | કરમ બિબસ દુખ સુખ છતિ લાહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-977 


કઠિન કરમ ગતિ જાન બિધાતા | જો સુભ અસુભ સકલ ફલ દાતા ॥ર૨॥ 
કૌશલ્યાજીએ કહ્યું - કોઈનો દોષ નથી. દુઃખ-સુખ, હાનિ-લાભ સર્વે કર્મને આધીન છે. કર્મની ગતિ કઠિન (દુર્વિશેય) 
છે, એને વિધાતા જ જાણે છે, જે શુભ અને અશુભ સર્વે ફળોને આપનાર છે. ॥૨॥ 
ઈસ રજાઈ સીસ સબહી કેં | ઉતપતિ થિતિ લય બિષહુ અમી કેં ॥ 
દેબિ મોહ બસ સોચિઅ બાદી | બિધિ પ્રપંચુ અસ અચલ અનાદી ॥૩॥ 
ઈશ્વરની આજ્ઞા સૌના સિરે છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ (પાલન) અને લય (સંહાર) તથા અમૃત અને વિષનાય માથે છે (આ 


સર્વે પણ તેમના જ આધીન છે). હે દેવી! મોહવશ શોક કરવો વ્યર્થ છે. વિધાતાનો પ્રપંચ આવો જ અચળ અને અનાદિ 
છે. ॥ગા 


ભૂપતિ જિઅબ મરબ ઉર આની | સોચિઅ સખિ લખિ નિજ હિત હાની ॥ 
સીય માતુ કંહ સત્ય સુબાની | સુકૃતી અવધિ અવધપતિ રાની ॥।૪॥ 
મહારાજના મરવા અને જીવવાની વાતને હૃદયમાં યાદ કરીને જે ચિંતા કરીએ છીએ, તે તો હે સખી! આપણે 
પોતાના જ હિતની હાનિ જોઈને (સ્વાર્થવશ) કરીએ છીએ. સીતાજીનાં માતાએ કહ્યું - આપનું કથન ઉત્તમ અને સત્ય છે. 
આપ પુણ્યાત્માઓની. ચરમસીમારૂપ અવધપતિ (મહારાજા દશરથજીનાં) જ તો રાણી છો. [પછી ભલા, આવું કેમ નહીં 
કહો!] ॥૪॥ 
દો૦: લખનુ રામુ સિય જાહું બન ભલ પરિનામ ન પોચુ | 
ગહબરિ હિર્યેં કહ કૌસિલા મોહિ ભરત કર સોચુ 1।ર૮રા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-978 


ન્‌ 


કૌશલ્યાજીએ દુઃખભર્યા હૃદયે કહ્યું - શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં જાય; એનું પરિણામ તો સારુ જ હશે, 
નરસું નહિ. મને તો ભરતની ચિંતા છે. ॥૨૮૨॥ 


ચૌ૦- ઈસ પ્રસાદ અસીસ તુમ્હારી | સુત સુતબધૂ દેવસરિ બારી ॥ 
રામ સપથ મૈં કીન્હિ ન કાઊ | સો કરિ કહઉં સખી સતિ ભાઊ 1।૧॥ 
ઈશ્વરના અનુગ્રહ અને આપના આશીર્વાદથી મારા [ચારેય] પુત્ર અને [ચારેય] વહુઓ ગંગાજીના જળસમાન પવિત્ર 

છે. હે સખી ! મેં કદીય શ્રીરામનાં સોગંદ લીધાં નથી, તોય આજે શ્રીરામની શપથ લઈને સત્યભાવે કહું છું -॥૧॥ 
ભરત સીલ ગુન બિનય બડાઈ | ભાયપ ભગતિ ભરોસ ભલાઈ ।॥ 
કહત સારદહુ કર મતિ હીચે | સાગર સીપ કિ જાહિં ઉલીચે ।૨॥ 


ભરતના શીલ, ગુણ, નમ્રતા, મોટાઈ, બંધુત્વ, ભક્તિ, ભરોસો અને ભલાપણાનું વર્ણન કરવામાં સરસ્વતીજીની 
બુદ્ધિ પણ અચકાય છે. છીપથી ક્યાંય સમુદ્ર ઉલેચી શકાય છે? ॥૨॥ 


જાનઉં સદા ભરત ડકુલદીપા | બાર બાર મોહિ કહેઉ મહીપા ॥ 
ક્સેં કનકું મનિ પારિખિ પાર્એં | પુરુષ પરિખિઅહિં સમર્યેં સુભાએ ।॥૩॥ 
હું ભરતને સદાય કુળનો દીપક જાણું છું. મહારાજે પણ વારંવાર મને આ જ કહ્યું હતું. સોનું કસોટીએ કસીને અને 
રત્ન પારખી (ઝવેરી)ને મળવાથી જ ઓળખી શકાય છે. તેવી જ રીતે પુરુષની પરીક્ષા સમય આવ્યે તેના સ્વભાવથી જ 
(તેનું ચરિત્ર જોઈને) થઈ જાય છે. ॥૩ા 


ન ” 


અનુચિત આજુ કહબ અસ મોરા | સોક સનેહેં સયાનપ થોરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-979 


સુનિ સુરસરિ સમ પાવનિ બાની | ભઈ સનેહ બિકલ સબ રાની ।૪॥ 


પરંતુ આજે મારુ એમ કહેવુંય અનુચિત છે. શોક અને સ્નેહમાં સમજણ (વિવેક) ઓછી થઈ જાય છે. (લોકો કહેશે 
કે હું સ્નેહવશ ભરતની પ્રશંસા કરી રહી છું.) કૌશલ્યાજીની ગંગાજીના જેવી પવિત્ર કરનારી વાણી સાંભળીને સર્વે 
રાણીઓ સ્નેહને લીધે વ્યાકુળ થઈ ઊઠી. ॥૪॥ 


દો૦- કૌસલ્યા કહ ધીર ધરિ સુનહુ દેબિ મિથિલેસિ | 
કો બિબેકનિધિ બલ્લભહિ તુમ્હહે સકઇ ઉપદેસિ ॥૨૮ગા 


કૌશલ્યાજીએ પછી ધીરજ ધરીને કહ્યું - હે દેવી મિથિલેશ્વરી! સાંભળો, જ્ઞાનના ભંડાર શ્રીજનકજીની પ્રિયા! આપને 
કોઈ ઉપદેશ આપી શકે? ॥૨૮ગા 


ચૌ૦- રાનિ રાય સન અવસરુ પાઈ | અપની ભાંતિ કહબ સમુઝાઈ ॥ 
રખિ અહિં લખનુ ભરતુ ગવનરહિં બન | જોં યહ મત માને મહીપ મન ।॥૧॥ 
હે રાણી! અવસર પામીને આપ રાજાને પોતાની તરફથી અને જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી સમજાવીને કહેજો કે 
લક્ષ્મણને ઘેર રાખવામાં આવે અને ભરત વનમાં જાય. જો આ મત રાજાના મનમાં [ઠીક] બેસી જાય, ॥૧॥ 
તૌ ભલ જતનુ કરબ સુબિચારી | મોરે સોચુ ભરત કર ભારી ॥ 
ગૂઢ સનેહ ભરત મન માહીં | રહે નીક મોહિ લાગત નાહીં ॥।ર॥ 
તો સારી રીતે ખૂબ વિચારીને આવો પ્રયત્ન કરે. મને ભરતનો અત્યાધિક શોક છે. ભરતના મનમાં અકળ પ્રેમ છે. 


ય જ 


તેમના ઘેર રહેવામાં મને ભલું નથી જણાતું (આ ડર લાગે છે કે એમના પ્રાણોને કોઈ ભય ન થઈ જાય). ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-980 


લખિ સુભાઉ સુનિ સરલ સુબાની । સબ ભઈ મગન કરુન રસ રાની ॥ 
નભ પ્રસૂન ઝરિ ધન્ય ધન્ય ધુનિ | સિથિલ સનેહેં સિદ્ધ જોગી મુનિ ॥૩ગા 
કૌશલ્યાજીનો સ્વભાવ જોઈને અને એમની સરળ અને ઉત્તમ વાણીને સાંભળીને સર્વે રાણીઓ કરુણારસમાં નિમગ્ન 
થઈ ગઈ, આકાશમાંથી પુષ્પવર્ષાની હેલી થઈ ગઈ અને ધન્ય-ધન્યનો ધ્વનિ થવા લાગ્યો. સિદ્ધ, યોગી અને મુનિ સ્નેહથી 
શિથિલ થઈ ગયા. ॥૩॥ 
સબુ રનિવાસુ બિથકિં લખિ રહેઊ | તબ ધરિ ધીર સુમિત્રા કહેઊ ॥ 
દેબિ દંડ જુગ જામિનિ બીતી | રામ માતુ સુનિ ઉઠી સપ્રીતી 1૪॥ 


આખો રાણીવાસ જોઈને સ્તબ્ધ રહી ગયો. પછી સૂંમિત્રાજીએ ધીરજ ધરીને કહ્યું કે હે દેવી! બે ઘડી રાત વીતી ગઈ 
છે. આ સાંભળીને શ્રીરામજીનાં માતા કૌશલ્યાજી પ્રેમપૂર્વક ઊઠ્યાં - ॥૪॥ 
દો૦ બેગિ પાઉ ધારિઅ થલહિ કહ સનેર્હીં સતિભાય ।| 
હંમરે તૌ અબ ઈસ ગતિ કે મિથિલેસ સહાય 1[।ર૨૮૪॥ 
અને પ્રેમસહિત સદ્ભાવથી બોલ્યાં - હવે, આપ શીઘ્ય ઉતારામાં પધારો. અમારે તો હવે ઈશ્વર જ ગતિ છે, અથવા 
મિથિલેશ્વર જનકજી સહાયક છે. ॥૨૮૪॥ 


ચૌ૦- લખિ સનેહ સુનિ બચન બિનિતા | જનક પ્રિયા ગહ પાય પુનીતા ॥ 
દેબિ ઉચિત અસિ બિનય તુમ્હારી | દસરથ ઘરિનિ રામ મહતારી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-981 


કૌશલ્યાજીના પ્રેમને જોઈને અને એમનાં વિનમ્ર વચનોને સાંભળીને જનકજીનાં પ્રિય પત્નીએ એમનાં પવિત્ર ચરણ 
પકડી લીધાં અને કહ્યું - હે દેવી! આપ રાજા દશરથજીનાં રાણી અને શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા છો. આપની એવી નમ્રતા 
ઉચિત જ છે. ॥૧॥ 


પ્રભુ અપને નીચહુ આદરહીં | અગિનિ ધૂમ ગિરિ સિર તિનુ ધરહી ॥ 
સેવકુ રાઉ કરમ મન બાની | સદા સહાય મહેસુ ભવાની ।ર॥ 


પ્રભુ પોતાના નીચ જનોનું પણ આદર કરે છે. અગ્નિ ધુમાડાને અને પર્વત તૃણ(ઘાસ)ને પોતાના સિરે ધારણ કરે છે. 
અમારા રાજા તો કર્મ, મન અને વાણીથી આપના સેવક છે અને સદા સહાયક તો શ્રી શિવ-પાર્વતીજી છે. ॥૨॥ 


રઉરે અંગ જોગુ જગ કો હે | દીપ સહાય કિ દિનકર સોહે ॥ 
રામુ જાઈ બનુ કરિ સુર કાજૂ | અચલ અવધપુર કરિહહિં રાજૂ ॥ગા 


આપના સહાયક થવા યોગ્ય જગતમાં કોણ છે? દીપક સૂર્યની સહાયતા કરવા જઈને ક્યાંય શોભા પામી શકે છે? 
શ્રીરામચન્દ્રજી વનમાં જઈને દેવતાઓનું કાર્ય કરીને અવધપુરીમાં અચળ રાજ્ય કરશે. ॥૩॥ 


અમર નાગ નર રામ બાહુબલ | સુખ બસિહહિં અપને અપને થલ ।॥ 
યહ સબ જાગબલિક કહિ રાખા | દેબિ ન હોઈ મુધા મુનિ ભાષા ।૪॥ 


દેવતા, નાગ અને મનુષ્ય સર્વે શ્રીરામચન્દ્રજીની ભુજાઓને બળે પોતપોતાનાં સ્થાનો (લોકો)માં સુખપૂર્વક વસશે. 
આ સર્વે યાગ્યવલ્ય મુનિએ પહેલાંથી જ કહી રાખ્યું છે. હે દેવી! મુનિનું કથન વ્યર્થ (ખોટું) ન હોઈ શકે. ॥૪॥ 


દો૦ અસ કહિ પગ પરિ પેમ અતિ સિય હિત બિનય સુનાઈ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-982 


સિય સમેત સિયમાતુ તબ ચલી સુઆયસુ પાઇ 1[।ર૮૫॥ 


આમ કહીને ઘણા પ્રેમથી ચરણોમાં પડીને સીતાજી[ને સાથે મોકલવા]ને માટે વિનંતી કરી અને સુંદર આજ્ઞા પામી 
પછી સીતાજી સાથે સીતાજીનાં માતા ઉતારે ચાલ્યાં. ॥૨૮૫॥ 
ચૌ૦- પ્રિય પરિજનહિ મિલી બેદેઠી । જો જેહે જોગુ ભાંતિ તેહિ તેહી ॥ 
તાપસ બેષ જાનકી દેખી | ભા સબુ બિકલ બિષાદ બિસેષી ॥૧॥ 
જાનકીજી પોતાનાં પ્રિય કૂટુમ્બીઓને - જે, જે રીતે યોગ્ય હતાં, તે તે રીતે તેમને મળ્યાં. જાનકીજીને તપસ્વિની 
વેષમાં જોઈને સર્વે શોકથી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા. ॥૧॥ 
જનક રામ ગુર આયસુ પાઈ | ચલે થલહિ સિય દેખી આઈ ।॥ 
લીન્હિ લાઇ ઉર જનક જાનકી | પાહુનિ પાવન પેમ પ્રાન કી ॥।ર॥ 
જનક્જી શ્રીરામજીના ગુરુ વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા પામીને ઉતારે ચાલ્યા અને આવીને તેમણે સીતાજીને જોયાં. 
જનકજીએ પોતાના પવિત્ર પ્રેમ અને પ્રાણોની પરોણી જાનકીજીને હૃદયે લગાડી દીધાં. ॥૨॥ 
ઉર ઉમગેઉ અંબુધિ અનુરાગૂ | ભયઉ ભૂપ મનુ મનહું પયાગૂ ॥ 
સિય સનેહ બટ બાઢત જોહા | તા પર રામ પેમ સિસુ સોહા ॥૩ગા 
તેમના હૃદયમાં [વાત્સલ્ય] પ્રેમનો સમુદ્ર ઊભરાઈ આવ્યો. રાજાનું મન જાણે પ્રયાગ થઈ ગયું. તે સમુદ્રની અંદર 
એમણે [આદિશક્તિ] સીતાજીના [અલૌકિક] સ્નેહરૂપી અક્ષયવટને વધતો જોયો. તેની (સીતાજીના પ્રેમરૂપી વડની) પ૨ 
શ્રીરામજીનો પ્રેમરૂપી બાળ (બાળરૂપધારી ભગવાન) સુશોભિત થઈ રહ્યો છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-983 


ચિરજીવી મુનિ ગ્યાન બિક્લ જનુ | બૂડત લહેઉ બાલ અવલંબનુ ॥ 
મોહ મગન મતિ નહિં બિદેહ કી | મહિમા સિય રઘુબર સનેહ કી ।૪॥ 


જનક્જીના જ્ઞાનરૂપી ચિરંજીવી (માર્કડેય) મુનિ વ્યાકુળ થઈને ડૂબતાં ડૂબતાં જાણે તે શ્રીરામપ્રેમરૂપી બાળકનો 
આધાર પામી બચી ગયા, વાસ્તવમાં [જ્ઞાનીશિરોમણિ] વિદેહરાજાની બુદ્ધિ મોહમાં મગ્ન નથી. આ તો શ્રીસીતારામજીના 


પ. જુ 


પ્રેમનો મહિમા છે [જેણે તેમના જેવા મહાન જ્ઞાનીના જ્ઞાનને પણ ત્યાકુળ) ડગુમગુ કરી નાખ્યું]. ॥૪॥ 


દો૦: સિય પિતુ માતુ સનેહ બસ બિક્લ ન સકી સંભારિ | 
ધરનિસુતાં ધીરજુ ધરેઉ સમઉ સુધરમુ બિચારિ ॥૨૮૧॥ 


પિતા-માતાના પ્રેમને લીધે સીતાજી એવા વ્યાકુળ થઈ ગયાં કે પોતાને સંભાળી ન શક્યાં. [પરંતુ પરમ ધૈર્યવતી] 


પૃથ્વીની કન્યા સીતાજીએ સમય અને સુંદર ધર્મનો વિચાર કરી ધૈર્ય ધારણ કર્યું. ॥૨૮૧॥ 
ચૌ૦- તાપસ બેષ જનક સિય દેખી | ભયઉ પેમુ પરિતોષુ બિસેષી ॥ 
પુત્રિ પબિત્ર કિએ કુલ દોઊ | સુજસ ધવલ જગુ કહ સબુ કોઊ 1॥૧|॥ 
સીતાજીને તપસ્વિની-વેષમાં જોઈને જનક્જીને વિશેષ પ્રેમ અને સંતોષ થયો. [તેમણે કહ્યું -] બેટી! તે બંને કુળ 
પવિત્ર કરી દીધાં. તારા નિર્મળ યશથી સમસ્ત જગત ઉજ્જ્વળ થઈ રહ્યું છે; આવું સર્વે કોઈ કહે છે. ॥૧॥ 


જિમિ સુરસરિ કીરતિ સરિ તોરી | ગવનુ કીન્હ બિધિ અંડ કરોરી ॥ 
ગંગ અવનિ થલ તીનિ બડેરે । એહિં કિએ સાધુ સમાજ ઘનેરે ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-984 


તારી કીર્તિરૂપી નદી દેવનદી, ગંગાજીને પણ જીતીને [જે એક જ બ્રહ્માંડમાં વહે છે] કરોડો બ્રહ્માંડોમાં વહી ચાલી છે. 
ગંગાજીએ તો પૃથ્વી પર ત્રણ જ સ્થાનો(હરિદ્વાર, પ્રયાગરાજ અને ગંગાસાગર.)ને મોટા (તીર્થ) બનાવ્યાં છે. પણ તારી આ 
કીર્તિનદીએ તો. અનેક સંતસમાજરૂપી તીર્થસ્થાન બનાવી દીધાં છે. ॥૨॥ 
પિતુ કહ સત્ય સનેહેં સુબાની । સીય સકુચ મહું મનહું સમાની ॥ 
પુનિ પિતુ માતુ લીન્હિ ઉર લાઈ | સિખ આસિષ હિત દીન્હિ સુહાઈ ॥ગા 
પિતા જનક્જીએ તો સ્નેહથી સાચી સુંદર વાણી કહી. પરંતુ પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને સીતાજી જાણે સંકોચમાં 


સમાઈ ગયાં. પિતા-માતાએ તેમને ફરીથી હૃદયે ચાંપી દીધાં અને હિત ભરેલી સુંદર શિખામણ અને આશિષ આપ્યાં. 
॥૩॥ 


કહતિ ન સીય સકુચિ મન માહીં | ઇહોં બસબ રજની ભલ નાહીં ॥ 
લખિ રુખ રાનિ જનાયઉ રાઊ 1।| હૃદર્યે સરાહત સીલુ સુભાઊ 1૪ 


સીતાજી કંઈ કહેતાં નથી પરંતુ મનમાં સંકોચાઈ રહ્યાં છે કે રાત્રે [સાસુઓની સેવા છોડીને] અહીં રહેવું ઠીક નથી. 
રાણી સુનયનાજીએ જાનકીજીનું મન જાણીને (તેમના મનની વાત સમજીને) રાજા જનકને જણાવી દીધું. પછી બંને 
પોતાના હૃદયોમાં સીતાજીનાં શીલ અને સ્વભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


જનક-સુનયના સંવાદ, ભરતજીનો મહિમા 


દો૦ બાર બાર મિલિ ભેંટિ સિય બિદા કીન્ડિ સનમાનિ | 
કહી સમય સિર ભરત ગતિ રાનિ સુબાનિ સયાનિ ।૨૮૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-985 


રાજા-રાણીએ વારંવાર મળીને (ભેટીને) અને હૃદએ ચાંપીને તથા સન્‍માન કરીને સીતાજીને વિદાય કર્યા. ચતુર 
રાણીએ સમય પામીને રાજાને સુંદર વાણીમાં ભરતજીની દશાનું વર્ણન કર્યું, ॥૨૮૭॥ 


ચૌ૦- સુનિ ભૂપાલ ભરત બ્યવહારૂ | સોન સુગંધ સુધા સસિ સારૂ ॥ 
મૂઠ સજ્લ નયન પુલકે તન । સુજ્સુ સરાહન લગે મુદિત મન 1।૧॥ 
સોનામાં સુગંધ અને [સમુદ્રમાંથી નીકળેલી] સુધામાં ચન્દ્રમાના સત્વ અમૃતની સમાન ભરતજીનો વ્યવહાર 
સાંભળીને રાજાએ ।પ્રેમવિહૂવળ થઈને] પોતાના પ્રેમાશ્રુઓના] જળથી ભરીને નેત્રોને મીંચી દીધાં (તે ભરતજીના પ્રેમમાં 
જાણે ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા). તે શરીરથી પુલકિત થઈ ગયા અને મનમાં આનંદિત થઈને ભરતજીના સુંદર યશની પ્રશંસા 
કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


સાવધાન સુનુ સુમુખિ સુલોચનિ । ભરત કથા ભવ બંધ બિમોચનિ ॥ 
ધરમ રાજનય બ્રહ્મબિચારૂ | ઇહાં જથામતિ મોર પ્રચારૂ ।ર॥ 


[તે બોલ્યા -] હે સુમુખી! હે સુનયની સાવધાન થઈને સાંભળો. ભરતજીની કથા સંસારના બંધનોથી છોડાવનાર 
છે. ધર્મ, રાજનીતિ અને બ્રહ્મવિચાર - આ ત્રણેય વિષયોમાં પોતાની બુદ્ધિને અનુસાર મારી [થોડી-ઘણી] ગતિ છે (અર્થાત્‌ 
આ સંબંધે હું કંઈક જાણું છું). ॥૨॥ 

સો મતિ મોરિ ભરત મહિમાહી | ક્હે કાહ છલિ છુઅતિ ન છાંહી ॥ 
બિધિ ગનપતિ અહિપતિ સિવ સારદ | કબિ કોબિદ બુધ બુદ્ધિ બિસારદ ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-986 


તે (ધર્મ, રાજનીતિ અને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ રાખનારી) મારી બુદ્ધિ ભરતજીના મહિમાનું વર્ણન તો શું કરે? છળ 
કરીનેય તેની છાયાનેય નથી સ્પર્શી શકતી! બ્રહ્માજી, ગણેશજી, શેષજી, મહાદેવજી, સરસ્વતીજી, કવિ, જ્ઞાની, પંડીત અને 
બુદ્ધિમાન - ॥૩॥ 


ભરત ચરિત કીરતિ કરતૂતી | ધરમ સીલ ગુન બિમલ બિભૂતી ॥ 

સમુઝત સુનત સુખદ સબ કાહૂ | સુચિ સુરસરિ રુચિ નિદર સુધાહ્‌ ॥૪॥ 

હર કોઈને ભરતજીનાં ચરિત્ર, કીર્તિ, કરણી, ધર્મ, શીલ, ગુણ અને નિર્મળ એશ્ચર્ય સમજવામાં અને સાંભળવામાં 
સુખ આપનારાં છે અને પવિત્રતામાં ગંગાજીનો તથા સ્વાદ(મધુરતા)માં અમૃતનો પણ તિરસ્કાર કરનારાં છે. ॥૪॥ 
દો૦- નિરવધિ ગુન નિરુપમ પુરુષુ ભરતુ ભરત સમ જાનિ | 

કહિઅ સુમેરુ કિ સેર સમ કબિકુલ મતિ સકુચાનિ ॥૨૮૮॥ 


ભરતજી અસીમ ગુણસમ્પન્ન અને ઉપમારહિત પુરુષ છે. ભરતજીના સમાન ફક્ત, ભરતજી જ છે એવું જાણો, 
મેરુ પર્વતને શું સેર (એક સેરનું વજન) બરાબર કહી શકાય છે? એટલે જ (તેમને કોઈ પુરુષની સાથે ઉપમા આપવામાં) 
કવિસમાજની બુદ્ધિય સંકોચાઈ ગઈ! ॥૨૮૮॥ 
ચૌ૦- અગમ સબહિ બરનત બરબરની | જિમિ જલહીન મીન ગમુ ધરની ॥ 
ભરત અમિત મહિમા સુનુ રાની | જાનહિં રામુ ન સકહિં બખાની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-987 


હે શ્રેષ્ઠવર્ણી! ભરતજીના મહિમાનું વર્ણન કરવું સર્વેને માટે એવું જ અગમ છે જેમ જળરહિત પૃથ્વી પર માછલીનું 
ચાલવું. હે રાણી! સાંભળો, ભરતજીના અપાર મહિમાને એક શ્રીરામચન્દ્રજી જ જાણે છે; તેઓ પણ એનું વર્ણન નથી 
કરી શકતા. ॥૧॥ 


બરનિ સપ્રેમ ભરત અનુભાઊ | તિય જિય કી સ્્રચે લખિ કહ રાઊ ॥ 


બહુરહિં લખનુ ભરતુ બન જાહી | સબ કર ભલ સબ કે મન માહીં ॥ર૨॥ 
આ પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક ભરતજીના પ્રભાવનું વર્ણન કરીને; વળી, પત્નીના મનની રચે જાણીને રાજાએ કહ્યું - લક્ષ્મણજી 
પાછા ફરે અને ભરતજી વનમાં જાય, એમાં સૌનું ભલું છે અને આ જ સૌના મનમાં છે. ॥૨॥ 
દેબિ પરંતુ ભરત રઘુબર કી । પ્રીતિ પ્રતીતિ જાઈ નહિં તરકી ॥ 
ભરતુ અવધિ સનેહ મમતા કી | જઘ્ષપિ રામુ સીમ સમતા કી [॥ગા 
પરંતુ હે દેવી! ભરતજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીનો પ્રેમ અને એકબીજા પરનો વિશ્વાસ, બુદ્ધિ અને વિચારની સીમામાં 
નથી આવી શકતા, યદ્યપિ શ્રીરામચન્દ્રજી સમતાની સીમા છે, તથાપિ ભરતજી પ્રેમ અને મમતાની સીમા છે. ॥૩ા 
પરમારથ સ્વારથ સુખ સારે | ભરત ન સપનેહું મનહું નિહારે ॥ 
સાધન સિદ્ધિ રામ પગ નેહ્‌ | મોહિ લખિ પરત ભરત મત એહૂ ॥૪॥ 


[શ્રીરામચન્દ્રજી પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ છોડીને] ભરતજીએ સમસ્ત પરમાર્થ, સ્વાર્થ અને સુખોની સામે સ્વપ્નમાંય મનથી 
જોયું નથી. શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રેમ જ એમનું સાધન છે અને એ જ સિદ્ધિ છે. મને તો ભરતજીનો બસ, આ જ 
એકમાત્ર સિદ્ધાંત જણાય છે, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-988 


દો૦- ભોરેહું ભરત ન પેલિહહિં મનસહું રામ રજાઇ [| 
કરિઅ ન સોચુ સનેહ બસ કહેઉ ભૂપ બિલખાઈ [।ર૮૯ા॥ 
રાજાએ ગળગળા (પ્રેમથી ગદગદ) થઈને કહ્યું - ભરતજી ભૂલમાંય શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞાને મનથી પણ નહી ટાળે. 
અતઃ સ્નેહને વશ થઈને ચિંતા ન કરવી જોઈએ, ।૨૮૯॥ 
ચૌ૦- રામ ભરત ગુન ગનત સપ્રીતી | નિસિ દંપતિહિ પલક સમ બીતી ॥ 
રાજ સમાજ પ્રાત જુગ જાગે | નહાઈ નહાઈ સુર પૂજન લાગે ॥।॥૧॥ 
શ્રીરામજી અને ભરતજીના ગુણોની પ્રેમપૂર્વક ગણના કરતાં ઉઠહહેતાં-સાંભળતાં) પતિ-પત્નીને રાત પલકારાની જેમ 
વીતી ગઈ. પ્રાતઃકાળે બંને રાજસમાજ જાગ્યા અને નાહી-નાહીને દેવોની પૂજા કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


ગે નહાઇ ગુર પહિં રઘુરાઈ | બંદિ ચરન બોલે રુખ પાઈ ।॥ 
નાથ ભરતુ પુરજન મહતારી | સોક બિક્લ બનબાસ દુખારી ।ર॥ 


શ્રીરઘુનાથજી સ્નાન કરીને ગુરુ વસિષ્ઠજીની પાસે ગયા અને ચરણોની વંદના કરીને તેમનો સંકેત પામીને બોલ્યા 
- હે નાથ! ભરત, અવધપુરવાસી તથા માતાઓ, સર્વે શોકથી વ્યાકુળ અને વનવાસથી દુઃખી છે. ॥૨॥ 


સહિત સમાજ રાઉ મિથિલેસૂ | બહુત દિવસ ભએ સહત કલેસૂ ॥ 
ઉચિત હોઇ સોઇ કિજિઅ નાથા | હિત સબહી કર રૌરે હાથા ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-989 


મિથિલાપતિ રાજા જનક્જીને પણ સમાજસહિત ક્લેશ સહેતાં ઘણા દિવસ થઈ ગયા. માટે હે નાથ! જે ઉચિત હોય 
તે જ કરો. આપના જ હાથમાં સવૅનું હિત છે. ॥૩॥ 


અસ કહિ અતિ સકુચે રઘુરાઊ | મુનિ પુલકે લખિ સીલુ સુભાઊ ॥ 
તુમ્હ બિનુ રામ સકલ સુખ સાજા | નરક સરિસ દુહુ રાજ સમાજા ।૪॥ 
આવું કહીને શ્રીરઘુનાથજી અત્યંત સંકોચાઈ ગયા. તેમનાં શીલ-સ્વભાવ જોઈને [પ્રેમ અને આનંદથી] મુનિ 
વસિષ્ઠજી પુલકિત થઈ ગયા. [તેમણે ખુલ્લા મને કહ્યું -] હે રામ! તમારા વિના [ઘર-બાર આદિ] સંપૂર્ણ સુખોનો સાજ 
બંને રાજસમાજો માટે નરકની સમાન છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦- પ્રાન પ્રાન કે જીવ કે જિવ સુખ કે સુખ રામ [| 
તુમ્હ તજિ તાત સોહાત ગૃહ જિન્હહિ તિન્હહિ બિધિ બામ 1।ર૨૯૦॥ 


જ. ચ 


હે રામ! તમે પ્રાણોનાય પ્રાણ, આત્માનાય આત્મા અને સુખનાય સુખ છો. હે તાત! તમને છોડીને જેને ઘર ગમે 
છે તેમને વિધાતા વિપરીત છે. ॥૨૯૦॥ 
ચૌ૦- સો સુખુ કરમુ ધરમુ જરિ જાઊ | જહે ન રામ પદ પંકજ ભાઊ ॥ 
જોગુ કુજોગુ ગ્યાનુ અગ્યાનૂ | જહે નહિં રામ પેમ પરધાનૂ ।॥૧॥ 


જ્યાં શ્રીરામનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ નથી; તે સુખ, કર્મ અને ધર્મ બળી જાય, જેમાં શ્રીરામપ્રેમની પ્રધાનતા નથી, 
તે યોગ કુયોગ છે અને તે જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. ॥૧॥ 


તુમ્હ બિનુ દુખી સુખી તુમ્હ તેહીં | તુમ્હ જાનહુ જિય જો જેહિ કેહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-990 


છે 


રાઉર આયસુ સિર સબહી કે | બિદિત કૃપાલહિ ગતિ સબ નીકૅેં ॥ર॥ 
તમારા વિના જ સર્વે દુઃખી છે અને જે સુખી છે તે તમારાથી જ સુખી છે. જે કોઈના ચિત્તમાં જે કંઈ છે તે સર્વ તમે 
જાણો છો. આપની આજ્ઞા સર્વેના સિરે છે. કૃપાળ[આપ]ને સવેની સ્થિતિની સારી રીતે જાણ છે. ॥૨॥ 
જનક-વશિષ્ઠાદી સંવાદ, ઇન્દ્રની ચિંતા, સરસ્વતીની ઇન્દ્રને સમજૂતી 
આપુ આશ્રમહિ ધારિઅ પાઊ | ભયઊ સનેહ સિધિલ મુનિરાઊ ॥ 
કરી પ્રનામુ તબ રામુ સિધાએ | રિષિ ધરિ ધીર જનક પહિં આએ ।૩ા 


માટે આપ આશ્રમે પધારો. આટલું કહીને મુનિરાજ સ્નેહથી શિથિલ થઈ ગયા, પછી શ્રીરામજી પ્રણામ કરીને ચાલ્યા 
ગયા અને ત્ર્ક્ષિ વાસિષ્ઠજી ધીરજ ધરીને જનકજીની પાસે આવ્યા. ॥૩॥ 
રામ બચન ગુરુ નૃપહિ સુનાએ | સીલ સનેહ સુભાર્ય સુહાએ ॥ 
મહારાજ અબ કીજિઅ સોઈ | સબ કર ધરમ સહિત હિત હોઈ ।॥૪॥ 
ગુરુજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીના શીલ અને સ્નેહથી યુક્ત સ્વાભાવિક સુંદર વચન રાજા જનકજીને સંભળાવ્યાં [અને કહ્યું 
-] હે મહારાજ! હવે એ જ કરો જેમાં સવેનું ધર્મસહિત હિત હોય. ॥૪॥ 
દો૦- ગ્યાન નિધાન સુજાન સુચિ ધરમ ધીર નરપાલ [| 
તુમ્હ બિનુ અસમંજસ સમન કો સમરથ એહિ કાલ 1।૨૯૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-991 


હે રાજન્‌! તમે જ્ઞાનના ભંડાર, સુન્ન, પવિત્ર અને ધર્મમાં ધીર છો. આ સમયે તમારા વિના આ દુવિધા[ઠ્વિધા]ને દૂર 
કરવામાં બીજો કોણ સમર્થ છે? ॥૨૯૧॥ 
ચૌ૦- સુનિ મુનિ બચન જનક અનુરાગે । લખિ ગતિ ગ્યાનુ બિરાગુ બિરાગે ॥ 
સિથિલ સનેહી ગુનત મન માહીં | આએ ઇઠોં કીન્હ ભલ નાહીં ॥૧॥ 
મુનિ વસિષ્ઠજીનાં વચન સાંભળીને જનકજી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા, એમની દશા જોઈને જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનેય 
વૈરાગ્ય થઈ ગયો (અર્થાત્‌ તેમનાં જ્ઞાન-વૈરાગ્ય જાણે છૂટી ગયાં) તે પ્રેમથી શિથિલ થઈ ગયા અને મનમાં વિચાર કરવા 
લાગ્યા કે અમે અહીં આવ્યા, આ ઠીક નથી કર્યું. ॥૧॥ 
રામહિ રાર્યે કહેઉ બન જાના | કીન્હ આપુ પ્રિય પ્રેમ પ્રવાના ॥ 
હમ અબ બન તેં બનહિ પઠાઈ । પ્રમુધ્િતિ ફિરબ બિબેક બડાઈ ।ર૨॥ 
રાજા દશરથજીએ શ્રીરામજીને વન જવા માટે કહ્યું અને સ્વયં પોતાના પ્રિયના પ્રેમને પ્રમાણિત (સત્ય) કરી દીધો 
(પ્રિયવિયોગમાં પ્રાણ ત્યાગી દીધા). પરંતુ આપણે હવે એમને વનથી [વધુ ગાઢ] વનમાં મોકલીને પોતાના વિવેકની 
પ્રશંસામાં આનંદિત થતાં પાછા ફરીશું. [કે અમને જરાય મોહ નથી; અમે શ્રીરામજીને વનમાં છોડીને ચાલ્યા આવ્યા, 
દશરથજીની જેમ મૃત્યુ ન પામ્યા!] ॥ર॥ 


તાપસ મુનિ મહિસુર સુનિ દેખી | ભએ પ્રેમ બસ બિક્લ બિસેષી ॥ 
સમઉ સમુઝિ ધરિ ધીરજુ રાજા | ચલે ભરત પહિં સહિત સમાજા ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-992 


તપસ્વી, મુનિ અને બ્રાહ્મન આ સર્વે સાંભળીને અને જોઈને પ્રેમવશ ઘણા જ વ્યાકુળ થઈ ગયા, સમયનો વિચાર 
કરીને રાજા જનકજી ધીરજ ધરીને સમાજસહિત ભરતજી પાસે ચાલ્યા. ॥૩॥ 


ભરત આઇ આગેં ભઈ લીન્હે | અવસર સરિસ સુઆસન દીન્હે ॥ 
તાત ભરત કહ તેરહુતિ રાઊ | તુમ્હહિ બિદિત રઘુબીર સુભાઊ 1।૪॥ 
ભરતજીએ આવીને એમનું સામૈયું કર્યુ આગળ આવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું) અને સમયાનુકૂળ સારાં આસન આપ્યાં. 
તિરહુતરાજ જનકજી કહેવા લાગ્યા - હે તાત ભરત! તમને શ્રીરામજીનો સ્વભાવ ખબર જ છે. ॥૪॥ 
દો૦: રામ સત્યબ્રત ધરમ રત સબ કર સીલુ સનેહુ | 
સંકટ સહત સકોચ બસ કહિઅ જો આયસુ દેહુ [રલ૯ર॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજી સત્યવ્રતી અને ધર્મપરાયણ છે, સૌનું શીલ અને સ્નેહ રાખનારા છે. માટે તે સંકોચવશ સંકટ સહી 
રહ્યા છે. હવે, તમે જે આજ્ઞા આપો, તે તેમને કહેવામાં આવે. ॥૨૯૨॥ 


દ 


ચૌ૦- સુનિ તન પુલકિ નયન ભરિ બારી | બોલે ભરતુ ધીર ધરિ ભારી ॥ 
પ્રભુ પ્રિય પૂજ્ય પિતા સમ આપૂ | કુલગુરુ સમ હિત માય ન બાપૂ ॥૧॥ 


ભરતજી આ સાંભળીને પુલકિત શરીર થઈ નેત્રોમાં જળ ભરીને ભારે ધૈર્યને ધારણ કરીને બોલ્યા - હે પ્રભો! આપ 
અમારા પિતાની સમાન પ્રિય અને પૂજ્ય છો અને કુલગુરુ શ્રીવસિષ્ઠજીના સમાન હિતેષી તો માતા-પિતાય નથી. ॥૧॥ 


કૌસિકાદિ મુનિ સચિવ સમાજૂ | ગ્યાન અંબુનિધિ આપુનુ આજૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-993 


સિસુ સેવકુ આયસુ અનુગામી | જાનિ મોહિ સિખ દેઈઅ સ્વામી ।॥ર૨॥ 


વિશ્વામિત્રજી આદિ મુનિઓ અને મંત્રીઓનો સમાજ છે અને આજના દિવસે જ્ઞાનના સમુદ્ર આપ પણ ઉપસ્થિત 
ટ” જિ ત યૂ. ન ક શ પપ 
છો. હે સ્વામી! મને આપનો બાળક, સેવક અને આજ્ઞાનુસાર ચાલનારો સમજીને ઉપદેશ આપો. ॥૨॥ 


એહિં સમાજ થલ બૂઝબ રાઉર | મૌન મલિન મૈ બોલબ બાઉર ॥ 
છોટે બદન કહઉં બડિ બાતા | છમબ તાત લખિ બામ બિધાતા ॥ગા 
આ સમાજ અને [પુણ્ય] સ્થળમાં આપ[જેવા જ્ઞાની અને પૂજ્ય]નું પૂછવું! છતાંય હું જો મૌન રહું છું તો મલિન 
ગણાઈશ અને બોલવું તો પાગલપણું મનાશે તોય હું નાના મુખે મોટી વાત કહું છું. હે તાત! વિધાતાને પ્રતિકૂળ જાણીને 
ક્ષમા કરજો. ॥૩॥ 
આગમ નિગમ પ્રસિદ્ધ પુરાના । સેવા ધરમુ કઠિન જગુ જાના ॥ 
સ્વામિ ધરમ સ્વારથહિ બિરોધૂ | બેરું અંધ પ્રેમહિ ન પ્રબોધૂ ॥૪॥ 
વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે અને જગત જાણે છે કે સેવાધર્મ ઘણો કઠિન છે. સ્વામીધર્મમાં (સ્વામીના પ્રત્યે 
કર્તવ્યપાલનમાં) અને સ્વાર્થમાં વિરોધ છે (બંને એક સાથે નથી નભી શકતાં); વેર આંધળું હોય છે અને પ્રેમને જ્ઞાન 
નથી રહેતું [હું સ્વાર્થવશ કહીશ કે પ્રેમવશ, બંનેમાંય ભૂલ થવાનો ભય છે]. ॥૪॥ 
દો૦ રાખિ રામ સુખ ધરમુ બ્રતુ પરાધીન મોહિ જાનિ | 
સબ કૅ સંમત સર્બ હિત કરિઅ પેમુ પહિચાનિ [ર૯ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-994 


એટલે મને પરાધીન જાણીને (મને ન પૂછીને) શ્રીરામચન્દ્રજીની રુચિ, ધર્મ અને [સત્યના] વ્રતને આધારે જે સર્વને 
સંમત અને સર્વેને માટે હિતકારી થાય તેમ, આપ સૌના પ્રેમને જાણીને તેવું જ કરો. ॥૨૯૩ા॥ 
ચૌ૦- ભરત બચન સુનિ દેખિ સુભાઊ | સહિત સમાજ સરાહત રાઊ ।॥ 
સુગમ અગમ મૃદુ મંજુ કઠોરે | અરથુ અમિત અતિ આખર થોરે ॥૧|॥ 
ભરતજીનાં વચન સાંભળીને અને એમનો સ્વભાવ જોઈને સમાજસહિત રાજા જનક એમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. 
ભરતજીનાં વચન સુગમ અને અગમ, સુંદર, કોમળ. અને કઠોર છે. તેમાં અક્ષર થોડા છે, પરંતુ અર્થ અત્યંત અપાર 
ભરેલો છે. ॥૧॥ 
જ્યોં મુખુ મુકુર મુકુરું નિજ પાની | ગહિ ન જાઈ અસ અદભુત બાની ॥ 
ભૂપ ભરતુ મુનિ સહિત સમાજૂ | ગે જહે બિબુધ કુમુદ દ્વિજરાજૂ ।ર॥ 
જેમ મુખ 1નું પ્રતિબિંબ] દર્પણમાં દેખાય છે અને દર્પણ પોતાના હાથમાં હોય છતાંય તે (મુખનું પ્રતિબિંબ) પકડી 
નથી શકાતું, તે રીતે ભરતજીની આ અદભુત વાણી પણ પકડી નથી શકાતી. (શબ્દોથી એનો આશય સમજાતો નથી). 


[કોઈથી કંઈ ઉત્તર આપી શકાયો નહીં]. પછી રાજા જનકજી, ભરતજી તથા મુનિ વસિષ્ઠજી સમાજની સાથે ત્યાં ગયા કે 
જ્યાં દેવોરૂપી કમળોને ખીલવનાર (સુખ આપનાર) ચન્દ્રરૂપી શ્રીરામજી હતા. ॥ર॥ 


સુનિ સુધિ સોચ બિકલ સબ લોગા | મનહું મીનગન નવ જલ જોગા ॥ 
દેવં પ્રથમ કુલગુર ગતિ દેખી | નિરખિ બિદેહ સનેહ બિસેષી ॥।ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-995 


આ સમાચાર સાંભળીને સર્વે લોકો શોકથી વ્યાકુળ થઈ ગયા, જેમ નવી (પ્રથમ) વર્ષાના જળના સંયોગથી 
માછલીઓ વ્યાકુળ થાય છે. દેવતાઓએ પહેલા કુળગુરુ વસિષ્ઠજીની [પ્રેમવિહ્ન ળ] દશા જોઈ, પછી વિદેહજીના વિશેષ 
સ્નેહને જોયો; ॥૩॥ 

રામ ભગતિમય ભરતુ નિહારે | સુર સવારથી હહરિ હિર્યે હારે ॥ 
સબ કોઉ રામ પેમમય પેખા | ભએ અલેખ સોચ બસ લેખા ॥૪॥ 
અને પછી શ્રીરામભક્તિથી ઓતપ્રોત ભરતજીને જોયા, આ સર્વેને જોઈને સ્વાર્થી દેવો ગભરાઈને હૃદયથી હાર 


માની ગયા (નિરાશ થઈ ગયા). તેમણે સર્વ કોઈને શ્રીરામપ્રેમમાં તરબોળ જોયા. આથી દેવતા એટલા શોકને વશ થઈ 
ગયા કે જેનો કોઈ હિસાબ નથી. ॥૪॥ 


દો૦ રામુ સનેહ સકોચ બસ કહ સસોચ સુરરાજુ | 
રચહુ પ્રપંચહે પંચ મિલિ નાહિં ત ભયઉ અકાજુ [।૨૯૪॥ 


દેવરાજ ઇન્દ્ર શોકમાં ભરાઈને કહેવા લાગ્યા કે શ્રીરામચન્દ્રજી તો સ્નેહ અને સંકોચને વશમાં છે એટલે સર્વે લોકો 
મળીને કંઈ પ્રપંચ (માયા) રચો; નહીંતર કામ બગડ્યું [જ સમજો], ।૨૯૪॥ 


ચૌ૦- સુરન્હ સુમિરિ સારદા સરાહી | દેબિ દેવ સરનાગત પાહી ॥ 
ફેરિ ભરત મતિ કરિ નિજ માયા | પાલુ બિબુધ કુલ કરિ છલ છાયા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-996 


દેવોએ સરસ્વતીનું સ્મરણ કરી એમની પ્રશંસા (સ્તુતિ) કરી અને કહ્યું - હે દેવી! દેવો આપના શરણાગત છે, એમની 
રક્ષા કરો. પોતાની માયા રચીને ભરતજીની બુદ્ધિને ફેરવી નાખો અને છળની છાયા કરીને દેવતાઓના કુળનું પાલન 
(રક્ષા) કરો. ॥૧॥ 


બિબુધ બિનય સુનિ દેબિ સયાની | બોલી સુર સ્વારથ જડ જાની ॥ 
મો સન કહહુ ભરત મતિ ફેરૂ | લોચન સહસ ન સૂઝ સુમેરૂ ॥ર॥ 
દેવોની વિનંતી સાંભળીને અને દેવો સ્વાર્થવશ થયેલા હોવાથી તેમને મૂર્ખ જાણીને બુદ્ધિમતી સરસ્વતીજી બોલ્યાં 
- મને કહી રહ્યા છો કે ભરતજીની મતિ ફેરવી નાખો ? હજારો નેત્રોથીય તમને મેરુ નથી દેખાઈ પડતો! ॥ર॥ 
બિધિ હરિ હર માયા બડિ ભારી | સોઉ ન ભરત મતિ સકઈ નિહારી ॥ 
સો મતિ મોહિ કહત કરુ ભોરી | ચંદિનિ કર કિ ચંડકર ચોરી ॥૩ગા 
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની માયા ઘણી પ્રબળ છે. પરંતુ તે પણ ભરતજીની બુદ્ધે સામે જોઈ નથી શકતી. તે બુદ્ધિને 
માટે તમે મને કહી રહ્યા છો કે તેને ભોળી કરી નાખો (ભુલામણીમાં નાખી દો)! અરે! ચાંદની શું પ્રચંડ કિરણોવાળા 
સૂર્યને ચોરી શકે છે? ॥ગા 
ભરત હૃદર્યે સિય રામ નિવાસૂ | તહેં કિ તિમિર જહે તરનિ પ્રકાસૂ ॥ 
અસ કહિ સારદ ગઇ બિધિ લોકા | બિબુધ બિક્લ નિસિ માનહું કોકા ॥૪॥ 


ભરતજીના હૃદયમાં શ્રીસીતારામજીનું ધામ છે. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે, ત્યાં કદી અંધારુ રહી શકે છે? આમ કહીને 
સરસ્વતીજી બ્રહ્મલોકે ચાલ્યા ગયાં. દેવતા એવા વ્યાકુળ થયા જેમ રાત્રિએ ચકવો વ્યાકુળ થાય છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-997 


દો૦- સુર સવારથી મલીન મન કીન્હ કુમંત્ર કુઠાટુ 
રચિ પ્રપંચ માયા પ્રબલ ભય ભ્રમ અરતિ ઉચાઢુ ।॥૨૯૫॥ 


મલિન મનવાળા સ્વાર્થી દેવોએ ખોટી મસલત કરીને બૂરુ ષડયંત્ર રચ્યું, પ્રબળ માયાજાળ રચીને ભય, ભ્રમ, 
અપ્રીતિ અને ઉચ્ચાટન ફેલાવી દીધાં. ॥૨૯૫॥ 


ચૌ૦- કરિ કૂચાલિ સોચત સુરરાજૂ | ભરત હાથ સબુ કાજુ અકાજૂ ॥ 
ગએ જનકું રઘુનાથ સમીપા | સનમાને સબ રબિકૂલ દીપા ।॥૧॥ 
કુચાલ કરીને દેવરાજ ઇન્દ્ર વિચારવા લાગ્યા કે કામનું બનવું-બગડવું સર્વે ભરતજીના હાથમાં છે. આ બાજુ રાજા 
જનક્જી [મુનિ વસિષ્ઠ આદિની સાથે] શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ગયા. સૂર્યકુળના દીપક શ્રીરામચન્દ્રજીએ. સર્વેનું સન્માન 
ક્યું, ॥૧॥ 
સમય સમાજ ધરમ અબિરોધા | બોલે તબ રઘુબંસ પુરોધા ॥ 
જનક ભરત સંબાદુ સુનાઈ | ભરત કહાઉતિ કહી સુહાઈ [।ર॥ 
પછી રધુકુળના પુરોહિત વશિષ્ઠજી સમય, સમાજ અને ધર્મના અવિરોધી (અર્થાત્‌ અનુકૂળ) વચન બોલ્યા. તેમણે 
પહેલા જનક્જી અને ભરતજીનો સંવાદ સંભળાવ્યો. પછી ભરતજીની કહેલી સુંદર વાતો કહી સંભળાવી, ॥૨॥ 
તાત રામ જસ આયસુ દેહૂ | સો સબુ કરે મોર મત એહ્‌ ॥ 
સુનિ રઘુનાથ જોરિ જુગ પાની | બોલે સત્ય સરલ મૃદુ બાની ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-998 


[પછી બોલ્યા -] હે તાત રામ! મારો મત તો આ છે કે તમે જેવી આજ્ઞા આપો, તેવું જ સર્વે કરે! આ સાંભળીને બંને 
હાથ જોડીને શ્રીરઘુનાથજી સત્ય, સરળ અને કોમળ વાણી બોલ્યા- ॥૩॥ 


બિધમાન આપુનિ મિથિલેસૂ । મોર કહબ સબ ભાંતિ ભદેસૂ ॥ 
રાઉર રાય રજાયસુ હોઈ | રાઉરિ સપથ સહી સિર સોઈ ॥।૪॥ 


આપના અને મિથિલેશ્વર જનક્જીના વિદ્યમાન રહેતાં મારું કંઈક કહેવું સર્વ પ્રકારે અનુચિત છે. આપની અને 
મહારાજની જે આજ્ઞા હશે; હું આપની શપથ લઈને કહું છું કે તે સાચે જ સવવેને સિરોધાર્ય હશે. ॥૪॥ 


શ્રી રામ-ભરત સંવાદ 
દો૦ રામ સપથ સુનિ મુનિ જનકુ સકુચે સભા સમેત ।| 
સકલ બિલોક્ત ભરત મુખુ બનઈ ન ઊતરું દેત 1[।૨૯૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીની શપથ સાંભળીને સભાની સાથે મુનિ અને જનકજી સંકોચાઈ ગયા (સ્તબ્ધ રહી ગયા). કોઈથી 
ઉત્તર આપી નથી શકાતો, સર્વે લોકો ભરતજીના મુખ સામે જોઈ રહ્યા છે. ॥૨૯૬॥ 
ચૌ૦- સભા સકુચ બસ ભરત નિહારી | રામ બંધુ ધરિ ધીરજુ ભારી ॥ 
કુસમઉ દેખિ સનેહુ સંભારા | બઢત બિંધિ જિમિ ઘટજ નિવારા ॥૧|॥ 


ભરતજીએ સભાને સંકોચને વશ જોઈ. રામબંધુ(ભરતજી)એ મોટા ભારે ધેર્યને ધારણ કરીને કુસમય જાણીને 
પોતાના [ઊભરાતાં] પ્રેમને રોક્યો, જેમ વધતાં વિંધ્યાચળને અગસ્ત્યજીએ રોક્યો હતો, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-999 


સોક ક્નક્લોચન મતિ છોની | હરી બિમલ ગુન ગન જગજોની ॥ 
ભરત બિબેક બરાહેં બિસાલા | અનાયાસ ઉધરી તેહિ કાલા ।ર॥ 
શોકરૂપી હિરણ્યાક્ષે [સમસ્ત સભાની] બુદ્ધિરૂપી પૃથ્વીને હરી લીધી જે બુદ્ધિ વિમલ ગુણસમૂહરૂપી જગતની યોનિ 
(ઉત્પન્ન કરનારી) હતી. તેજ વખતે ભરતજીના વિવેકરૂપી વિશાળ વરાહે (વરાહરૂપધારી ભગવાને) [શોકરૂપી 
હિરણ્યાક્ષને નષ્ટ કરી] વિના પરિશ્રમે જ એનો ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો! ॥૨॥ 


કરિ પ્રનાભુ સબ કહે કર જોરે | રામુ રાઉ ગુર સાધુ નિહોરે ॥ 
છમબ આજુ અતિ અનુચિત મોરા | કહઉં બદન મૃદુ બચન ડઠોરા ॥ગા 
ભરતજીએ પ્રણામ કરીને સર્વ પ્રત્પે હાથ જોડ્યા; તથા શ્રીરામચન્દ્રજી, રાજા જનકજી, ગુરુ વસિષ્ઠજી અને સાધુ-સંત 
સર્વેને વિનંતી કરી અને કહ્યું - આજે મારા આ અત્યંત અનુચિત આચરણને ક્ષમા કરજો. હું કોમળ (નાના) મુખથી કઠોર 
(ધૃષ્ટતાપૂર્ણ) વચન કહી રહ્યો છું. ॥૩॥ 
હિર્યે સુમિરી સારદા સુહાઈ | માનસ તેં મુખ પંકજ આઈ ॥।॥ 
બિમલ બિબેક ધરમ નય સાલી | ભરત ભારતી મંજુ મરાલી ।૪॥ 
પછી તેમણે હૃદયમાં સોહામણા સરસ્વતીજીનું સ્મરણ કર્યું, તે માનસમાંથી (તેમના મનરૂપી માનસરોવરમાંથી) 
એમના મુખારવિંદ ઉપર આવી બિરાજ્યાં. નિર્મળ વિવેક, ધર્મ અને નીતિથી યુક્ત ભરતજીની વાણી સુંદર હંસી [ના 
સમાન ગુણ-દોષનું વિવેચન કરનારી] છે. ॥૪॥ 


દો૦: નિરખિ બિબેક બિલોચનન્ડહિ સિથિલ સનેર્હી સમાજુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1000 


કરિ પ્રનામુ બોલે ભરતુ સુમિરિ સીય રઘુરાજુ [।ર૯૭ા 
વિવેકનાં નેત્રોથી સમસ્ત સમાજને પ્રેમથી શિથિલ જોઈ, સર્વેને પ્રણામ કરી, શ્રીસીતાજી અને શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ 
કરીને ભરતજી બોલ્યા - ॥૨૯૭॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ પિતુ માતુ સુહૃદ ગુર સ્વામી | પૂજ્ય પરમ હિત અંતરજામી ॥ 
સરલ સુસાહિબુ સીલ નિધાનૂ | પ્રનતપાલ સર્બંગ્ય સુજાનૂ ।॥૧॥ 
હે પ્રભુ! આપ પિતા, માતા, સુહદ (મિત્ર), ગુરુ, સ્વામી, પૂજ્ય, પરમ હિતેષી અને અંતર્યામી છો. સરળહૃદય, શ્રેષ્ઠ 
માલિક, શીલના ભંડાર, શરણાગતોની રક્ષા કરનારા, સર્વજ્ઞ, સુશ, ॥૧॥ 
સમરથ સરનાગત હિતકારી | ગુનગાહકું અવગુન અઘ હારી ।॥ 
સ્વામિ ગોસાંઇહિ સરિસ ગોસાઈ | મોહિ સમાન મૈ સાઈ દોહાઈ ।ર॥ 
સમર્થ, શરણાગતનું હિત કરનારા, ગુણોનું આદર કરનારા અને અવગુણો તથા પાપોને હરનારા છો. હે ગોસાઈ! 
આપ જેવા સ્વામી, આપ જ છો અને સ્વામીની સાથે દ્રોહ કરવામાં મારા જેવો હું જ છું, ॥૨॥ 
પ્રભુ પિતુ બચન મોહ બસ પેલી | આયઉં ઇર્હો સમાજુ સકેલી ॥ 
જ્ગ ભલ પોચ ઊંચ અરુ નીચૂ | અમિઅ અમરપદ માહુરું મીચૂ ॥ગા 


હું મોહવશ પ્રભુ(આપ)નાં અને પિતાજીનાં વચનોનું ઉલ્લંઘન કરીને અને સમાજને એકત્ર કરી અહીં આવ્યો છું. 
જગતમાં ભલા-બૂરા, ઊંચા અને નીચા, અમરત્વ આપનાર અમૃત અને મૃત્યુ આપનાર વિષ આદિ - ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1001 


ષ્ટ 


રામ રજાઇ મેટ મન માહીં | દેખા સુના કતહું કોઉ નાહીં ॥ 
સો મૈં સબ બિધિ કીન્ડિ ઢિઠાઈ | પ્રભુ માની સનેહ સેવકાઈ ।॥૪॥ 
કોઈએ, પણ ક્યાંય એવું નથી જોયું-સાંભળ્યું જે મનમાંય શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞા ટાળી દે, મેં બધી રીતે એ જ 
ધૃષ્ટતા કરી, પરંતુ પ્રભુએ એ ધૃષ્ટતાને સ્નેહ અને સેવા માની લીધાં ! ॥૪॥ 
દો૦- કુર્પોાં ભલાઈ આપની નાથ કીન્ડ ભલ મોર 
દૂષન ભે ભૂષન સરિસ સુજ્સુ ચારુ ચહુ ઓર 1[૨૯૮॥ 
હે નાથ! આપે આપની કૃપા અને ભલાઈથી મારુ ભલું કર્યું, જેનાથી મારા દૂષણ (દોષ) પણ ભૂષણ (ગુણ) સમાન 
થઈ ગયા અને ચારેય બાજુ મારો સુંદર યશ છવાઈ ગયો. ॥૨૯૮॥ 
ચૌ૦- રાઉરિ રીતિ સુબાનિ બડાઈ | જગત બિદિત નિગમાગમ ગાઈ ।॥ 
કૂર કુટિલ ખલ કુમતિ ક્લંકી | નીચ નિસીલ નિરીસ નિસંકી 1॥૧॥ 
હે નાથ! આપની રીતિ અને સુંદર સ્વભાવનો મહિમા જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને વેદ-શાસ્રોએ ગાયો છે. જે ક્રૂર, 
કુટિલ, દુષ્ટ, કુબુદ્િ, કલંકી, નીચ, શીલરહિત, નિરીશ્વરવાદી (નાસ્તિક) અને નિઃશંક (નીડર) છે, ॥૧॥ 
તેઉ સુનિ સરન સામુહેં આએ | સકૃત પ્રનામુ કિહે અપનાએ ।॥ 
દેખિ દોષ કબહું ન ઉર આને | સુનિ ગુન સાધુ સમાજ બખાને ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1002 


તેમને પણ આપની શરણમાં સન્મુખ આવ્યા સાંભળીને એકવાર પ્રણામ કરવાથી જ અપનાવી લીધા. તેમના 
(શરણાગતોના) દોષોને જોઈને પણ આપ ક્યારેય હૃદયમાં નથી લાવ્યા અને તેમના ગુણોને સાંભળીને સાધુઓના 
સમાજમાં એમનાં વખાણ કર્યા, ॥૨॥ 
કો સાહિબ સેવકહિ નેવાજી | આપ સમાજ સાજ સબ સાજી ॥ 
નિજ કરતૂતિ ન સમુઝિઅ સપને | સેવક સકુચ સોચુ ઉર અપને ।॥ગા 


આવા સેવક પર કૃપા કરનારા સ્વામી કોણ છે જે પોતે જ સૈવકનો સમસ્ત સાજ-સામાન સજાવી દે (એમની બધી 
આવશ્યકતાઓને પૂરી કરી નાખે) અને સ્વપ્નમાંય પોતાની કોઈ કરણી ન સમજીને (અર્થાત્‌ મેં સેવકને માટે કંઈક કર્યું 
છે એમ ન જાણીને) ઊલટા સેવકને સંકોચ થશે, એવો વિચાર પોતાના હૃદયમાં રાખે!॥ગા 
સો ગોસાઈ નહિં દૂસર કોપી | ભુજા ઉઠાઇ કહઉં પન રોપી ।॥ 
પસુ નાચત સુક પાઠ પ્રબીના | ગુન ગતિ નટ પાઠક આધીના ।૪॥ 
હું ભુજા ઉઠાવીને અને પ્રણ (પ્રતિજ્ઞા) કરીને કહું છું, આવો સ્વામી આપના સિવાય બીજો કોઈ નથી. [વાંદરા આદિ] 
પશુ નાચતાં અને પોપટ [શીખેલા] પાઠમાં પ્રવીણ થઈ જાય છે. પરંતુ પોપટના [પાઠપ્રવીણતા રૂપ] ગુણ અને પશુના 
નાચવાની ગતિ [ક્રમશઃ] ભણાવનાર અને નચાવનારને આધીન છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ યો સુધારિ સનમાનિ જન કિએ સાધુ સિરમોર 
કો કૃપાલ બિનુ પાલિહે બિરદાવલિ બરજોર ॥ર૯૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1003 


આ પ્રમાણે પોતાના સેવકોની [બગડેલી] વાત સુધારીને અને સન્માન આપીને આપે તેમને સાધુઓના શિરોમણિ 
બનાવી દીધા! કૃપાળુ(અપ)ના સિવાય પોતાની બિરુદાવલીનું બીજું કોણ જબરજસ્તીથી (હઠપૂર્વક) પાલન કરશે ? ॥૨૯૯॥ 
ચૌ૦- સોક સનેહી કિ બાલ સુભાએ | આયઉં લાઇ રજાયસુ બાએ ।॥ 

તબહું કૃપાલ હેરિ નિજ ઓરા | સબહિ ભાંતિ ભલ માનેઉ મોરા ॥૧॥ 
હું શોકથી કે સ્નેહથી કે બાળકસ્વભાવથી આજ્ઞાને ઉલ્લંઘીને (ન માનીને) ચાલ્યો આવ્યો, તોય કૃપાળુ સ્વામીએ 
(આપે) પોતાની સામે જોઈને સર્વે પ્રકારે મારુ ભલું જ માન્યું (મારા આ અનુચિત કાર્યને યોગ્ય જ માન્યું). ॥૧॥ 
દેખેઉ પાય સુમંગલ મૂલા | જાનેઉં સ્વામિ સહજ અનુકૂલા ॥ 
બડે સમાજ બિલોકેઉં ભાગૂ | બડી ચૂક સાહિબ અનુરાગૂ ॥ર૨॥ 

મેં સુંદર મંગળોના મૂળ આપના ચરણોનાં દર્શન કર્યા અને આ જાણી લીધું કે સ્વામી મારા પર સ્વભાવથી જ 
અનુકૂળ છે. આ મોટા સમાજમાં પોતાના ભાગ્યને જોયું કે આટલી મોટી ચૂક થવા છતાંય સ્વામીનો મારા પર કેટલો 
અનુરાગ છે!॥૨॥ 

કૃપા અનુગ્રહુ અંગુ અઘાઈ । કીન્ડિ કૃપાનિધિ સબ અધિકાઈ ।॥ 
રાખા મોર દુલાર ગોસાઈ | અપનેં સીલ સુભાર્ય ભલાઈ ।ગા 
કૃપાનિધાને મારા પર સાંગોપાંગ ભરપેટ કૃપા અને અનુગ્રહ, સર્વે અધિક જ કર્યાં છે (અર્થાત્‌ હું જેને જરાય લાયક 
ન હતો એનાથી અધિક સર્વાંગપૂર્ણ કૃપા આપે મારા પર કરી છે.) હે ગોસાઈ ! આપે આપના શીલ, સ્વભાવ અને ભલાઈથી 
મારો સ્નેહ રાખ્યો. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1004 


નાથ નિપટ મૈં કીન્હિ ઢિઠાઈ | સ્વામિ સમાજ સકોચ બિહાઈ ।॥ 
અબિનય બિનય જથારુચિ બાની | ઇમિહિ દેઉ અતિ આરતિ જાની ।૪॥ 


હે નાથ! મેં સ્વામી અત્તે સમાજના સંકોચને છોડીને અવિનય કે વિનયભરી જેવી રુંચે થઈ તેવી જ વાણી કહીને 
સર્વથા ધૃષ્ટતા કરી છે. હે દેવ! મારા આર્તભાવ (આતુરતા)ને જાણીને આપ ક્ષમા કરશો. ॥૪॥ 


દો૦- સુહૃદ સુજાન સુસાહિબહિ બહુત કહબ બડિં ખોરિ | 
આયસુ દેઇઅ દેવ અબ સબઇ સુધારી મોરિ 1।॥૩૦૦ા 


જ 


સુહૃદ (વિના હેતુએ હિત કરનારા), બુદ્ધિમાન અને શ્રેષ્ઠ માલિકને ઘણું કહેવું મોટો અપરાધ છે. માટે હે દેવ! હવે 
આપ મને આજ્ઞા આપો, આપે મારી સર્વે વાત સુધારી દીધી. ॥૩૦૦॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ પદ પદુમ પરાગ દોહાઈ | સત્ય સુકૃત સુખ સીવેં સુહાઈ ॥ 
સો કરિ કહઉં હિએ અપને કી | રુચિ જાગત સોવત સપને કી ॥૧॥ 
પ્રભુ!'આપ)નાં ચરણકમળોની રજ, જે સત્ય, સુકૃત (પુણ્ય) અને સુખની સોહામણી સીમા (અવધિ) છે, તેની દુહાઈ 
કરીને હું પોતાના હૃદયની જાગતા, ઊંઘતા અને સ્વપ્નમાંય બની રહેનારી રુચિ (ઈચ્છા) કહું છું. ॥૧॥ 


સહજ સનેહ સ્વામિ સેવકાઈ | સ્વારથ છલ ફલ ચારિ બિહાઈ ॥ 
અગ્યા સમ ન સુસાહિબ સેવા | સો પ્રસાદુ જન પાવે દેવા [।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1005 


તે રુચિ છે - કપટ, સ્વાર્થ અને [અર્થ-ધર્મ-કામ મોક્ષરૂપ] ચારે ફળોને છોડીને સ્વાભાવિક પ્રેમથી સ્વામીની સેવા 


કરવી. આજ્ઞાપાલન સમાન સ્વામીની બીજી કોઈ શ્રેષ્ઠ સેવા નથી. હે દેવ! હવે એ જ આશ્ઞારૂપ પ્રસાદ સેવકને મળી 
જાય. ॥૨॥ 


અસ કહિ પ્રેમ બિબસ ભએ ભારી | પુલક સરીર બિલોચન બારી ॥ 
પ્રભુ પદ કમલ ગહે અકુલાઈ | સમઉ સનેહું ન સો કહિ જાઈ ॥૩ગા 
ભરતજી આવું કહીને પ્રેમને ઘણા વિવશ થઈ ગયા. શરીર પુલકિત થઈ ઊઠ્યું, નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ભરાઈ 
આવ્યું. અકળાઈને તેમણે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં. તે સમયને અને સ્નેહને વર્ણવી નથી શકાતો. 
॥૩॥ 


કૃપાસિંધુ સનમાનિ સુબાની | બૈઠાએ સમીપ ગહિ પાની ॥।॥ 
ભરત બિનય સુનિ દેખિ સુભાઊ | સિથિલ સનેહેં સભા રઘુરાઊ 1૪॥ 
કૃપાસિંધુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ સુંદર વાણીથી ભરતજીનું સન્માન કરીને હાથ પકડીને પોતાની પાસે બેસાડી દીધા. 
ભરતજીની વિનંતી સાંભળીને અને એમનો સ્વભાવ જોઈને સમસ્ત સભા અને શ્રીરઘુનાથજી સ્નેહથી શિથિલ થઈ ગયાં. 
॥૪॥ 
છં૦ રઘુરાઉ સિથિલ સનેહે સાધુ સમાજ મુનિ મિથિલા ધની 1।| 
મન મહું સરાહત ભરત ભાયપ ભગતિ કી મહિમા ઘની ।॥ 
ભરતહિ પ્રસંસત બિબુધ બરષત સુમન માનસ મલિન સે | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1006 


તુલસી બિકલ સબ લોગ સુનિ સકૃચે નિસાગમ નલિન સે ।॥ 


શ્રીરઘુનાથજી, સાધુઓનો સમાજ, મુનિ વસિષ્ઠજી અને મિ[થિલાપતિ જનક્જી સ્નેહથી શિથિલ થઈ ગયા. સર્વે 
મનમાં ને મનમાં ભરતજીના બંધૃત્વ અને એમની ભક્તિના અતિશય મહિમાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, દેવતાઓ મલિન 
જેવા મનથી ભરતજીની પ્રશંસા કરતાં એમની ઉપર ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. તુલસીદાસજી કહે છે - સર્વે લોક ભરતજીનું 
ભાષણ સાંભળીને વ્યાકુળ થઈ ગયા અને એવા સંકોચાઈ ગયા જેમ રાત્રિના આગમનથી કમળ!॥ ૫॥ 


સો૦- દેખિ દુખારી દીન દુહુ સમાજ નર નારિ સબ [| 
મઘવા મહા મલીન મુએ મારિ મંગલ ચહત 1।૩૦૧॥ 
બંને સમાજોનાં સર્વે નર-નારીઓને દીન અને દુઃખી જોઈને મહામલિન મનવાળો ઇન્દ્ર મરેલાઓને મારીને પોતાનું 
મંગળ ઇચ્છે છે. ॥૩૦૧॥ 
ચૌ૦- કપટ કુચાલિ સીર્વં સુરરાજૂ | પર અકાજ પ્રિય આપન કાજૂ ॥ 
કાક સમાન પાકરિપુ રીતી | છલી મલીન ડકતણહું ન પ્રતીતી ॥૧॥ 
દેવરાજ ઇન્દ્ર કપટ અને કુચાલની સીમા છે. તેને પારકી હાનિ અને પોતાનો લાભ જ પ્રિય છે. ઇન્દ્રની રીતિ કાગડાના 
જેવી છે. તે કપટી અને મલિન મનવાળો છે, એને ક્યાંય કોઈની ઉપર વિશ્વાસ નથી. ॥૧॥ 
પ્રથમ કુમત કરિ કપટુ સંકેલા | સો ઉચાટુ સબ કેં સિર મેલા ॥ 
સુરમાર્યાં સબ લોગ બિમોહે | રામ પ્રેમ અતિસય ન બિછોહે ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1007 


પહેલા તો કુમત (બૂરો વિચાર) કરીને કપટને ભેગું કર્યું (અનેક પ્રકારે કપટના સાજ સજ્યા). પછી તે (કપટજનિત) 
ઉચાટ સર્વેના સિરે નાખી દીધો, પછી દેવમાયાથી સર્વે લોકોને વિશેષરૂપે મોહિત કરી દીધા. પરંતુ શ્રીરામચન્દ્રજીના 
પ્રેમથી એમનો અત્યંત વિયોગ ન થયો. (અર્થાત્‌ તેમનો શ્રીરામજીના પ્રત્યે પ્રેમ કંઈક તો બનેલો જ રહ્યો). ॥૨॥ 
ભય ઉચાટ બસ મન થિર નાહીં | છન બન રુચિ છન સદન સોહાહીં ॥ 
દુબિધ મનોગતિ પ્રજા દુખારી | સરિત સિંધુ સંગમ જનુ બારી ॥૩ગા 
ભય અને ઉચાટને વશ કોઈનું મન સ્થિર નથી. ક્ષણમાં એમની વનમાં રહેવાની ઇચ્છા થાય છે અને ક્ષણમાં એમને 
ઘર સારાં લાગવા માંડે છે. મનની આ પ્રમાણેની દુવિધામય સ્થિતિથી પ્રજા દુઃખી થઈ રહી છે. જાણે નદી અને સમુદ્રના 
સંગમનું જળ ક્ષુબ્ધ થઈ રહ્યું હોય. (જેમ નદી અને સમુદ્રના સંગમનું જળ સ્થિર નથી રહેતું, ક્યારેક અહીં આવે અને 
ક્યારેક ત્યાં જાય છે, તે પ્રમાણેની દશા પ્રજાના મનની થઈ ગઈ). ॥૩॥ 
દુચિત કતહું પરિતોષુ ન લહહીં | એક એક સન મરમુ ન કહહીં ॥ 
લખિ હિય હૅંસિ કહ કૃપાનિધાનૂ | સરિસ સ્વાન મઘવાન જુબાનૂ ॥૪॥ 
ચિત્ત બેતરફી થઈ જવાના લીધે તેઓ ક્યાંય સંતોષ નથી પામતા અને એકબીજાને પોતાનો મર્મ પણ નથી કહેતા, 
કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજી આ દશા જોઈને હૃદયમાં હસીને કહેવા લાગ્યા - કૂતરો, ઈન્દ્ર અને નવયુવક (કામી પુરૂષ) 
એકસરખા (એક જ સ્વભાવના) છે. [પાણિનીય વ્યાકરણ મુજબ શ્વાન, યુવાન્‌ અને મઘવાન્‌ શબ્દોનાં રૂપપણ એકસરખાં 
જ હોય છે]. ॥૪॥ 


દો૦ ભરતુ જનકુ મુનિજન સચિવ સાધુ સચેત બિહાઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1008 


લાગિ દેવમાયા સબહિ જથાજોગુ જનુ પાઇ ॥૩૦૨॥ 


દિ કમ 


ભરતજી, જનકજી, મુનિજન, મંત્રી અને જ્ઞાની સાધુ-સંતોને છોડીને અન્ય સર્વે પર, જે મનુષ્યને જે યોગ્ય (જે પ્રકૃતિ 
અને જે સ્થિતિના) હતા, તેના પર તેવી જ દેવમાયા લાગી ગઈ, ॥૩૦૨॥ 
ચૌ૦- કૃપાસિધુ લખિ લોગ દુખારે । નિજ સનેહેં સુરપતિ છલ ભારે ॥ 
સભા રાઉ ગુર મહિસુર મંત્રી | ભરત ભગતિ સબ કે મતિ જંત્રી ॥૧॥ 


કુ કં! 


કૃપાસિંધુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ લોકોને પોતાના સ્નેહ અને દેવરાજ ઇન્દ્રના ભારે છળથી દુઃખી જોયા. સભા, રાજા જનક, 
ગુરુ, બ્રાહ્મણ અને મન્ત્રી આદિ સર્વેની બુદ્ધિને ભરતજીની ભક્તિએ મેખ મારી દીધી. અર્થાત્‌ સર્વેને નિરુત્તર કરી દીધા. 
॥૧॥ 


રામહિ ચિતવત ચિત્ર લિખે સે | સકુચત બોલત બચન સિખે સે ॥ 

ભરત પ્રીતિ નતિ બિનય બડાઈ | સુનત સુખદ બરનત કઠિનાઈ ।ર॥ 

સર્વે લોકો ચિત્રમાં દોર્યા હોય તે રીતે શ્રીરામચન્દ્રજીની સામે જોઈ રહ્યા છે. સંકોચાતાં શિખવાડ્યાં હોય એવાં જ 

વચન બોલે છે. ભરતજીની પ્રીતિ, નમ્રતા, વિનય અને મોટાઈ સાંભળવામાં સુખ આપનાર છે, પરંતુ એમનું વર્ણન 
કરવામાં કઠિનતા છે. ॥૨॥ 

જાસુ બિલોકિ ભગતિ લવલેસૂ 1 પ્રેમ મગન મુનિગન મિથિલેસૂ ॥ 

મહિમા તાસુ કહે કીમિ તુલસી | ભગતિ સુભાર્યં સુમતિ હિર્ય હુલસી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1009 


જેમની ભક્તિનો લવલેશ જોઈને મુનિગણ અને મિથિલેશ્વર જનકજી પ્રેમમાં મગ્ર થઈ ગયા, તે ભરતજીનો મહિમા 
તુલસીદાસ કેવી રીતે કહે? તેમની ભક્તિ અને સુંદર સ્વભાવથી [કવિના] હૃદયમાં સુબુદ્ધે ઉલ્લાસ પામી રહી છે 
(વિકસિત થઈ રહી છે). ॥ગા 


આપુ છોટિ મહિમા બડ જાની | કબિકુલ કાનિ માનિ સકુચાની ॥ 
કહિ ન સકતિ ગુન રુચિ અધિકાઈ | મતિ ગતિ બાલ બચન કી નાઈ ।૪॥ 
પરંતુ તે બુદ્ધિ પોતાને નાની અને ભરતજીના મહિમાને મોટો જાણીને કવિ પરમ્પરાની મર્યાદાઓ જાણીને સંકોચાઈ 
ગઈ (તેનું વર્ણન કરવાનું સાહસ ન કરી શકી). તેની ગુણોમાં રુંચે તો ઘણી છે પણ તેને કહી નથી શકતી. બુદ્ધિની ગતિ 
બાળકનાં વચનોની જેવી થઈ ગઈ (તે કુંઠિત થઈ ગઈ)! ॥૪॥ 
દો૦; ભરત બિમલ જસુ બિમલ બિધુ સુમતિ ચકોરકુમારિ | 
ઉદિત બિમલ જન હૃદય નભ એકટક રહી નિહારિ ॥૩૦૩ા 
ભરતજીનો નિર્મળ યશ નિર્મળ ચન્દ્રમા છે અને કવિની સુબુદ્ધિ ચકોરી છે, જે ભક્તોના હૃદયરૂપી નિર્મળ આકાશમાં 
એ ચન્દ્રમાને ઉદિત જોઈને તેની સામે એકટશે જોતી જ રહી ગઈ! [પછી એનું વર્ણન કોણ કરે?] ॥૩૦ગા 
ચૌ૦- ભરત સુભાઉ ન સુગમ નિગમહૂં | લઘુ મતિ ચાપલતા કબિ ઇમહ્‌ં ॥ 
કહત સુનત સતિ ભાઉ ભરત કો | સીય રામ પદ હોઇ ન રત કો ॥૧॥ 


જુ છ 


ભરતજીના સ્વભાવનું વર્ણન વેદોને માટેય સુગમ નથી. [માટે] મારી તુચ્છ બુદ્ધિની ચંચળતાને કવિ લોકો ક્ષમા કરે! 
ભરતજીના સદભાવને કહેતાં-સાંભળતાં કયો મનુષ્ય શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં અનુરક્ત નહીં થઈ જાય!॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1010 


સુમિરત ભરતહિ પ્રેમુ રામ કો | જોહે ન સુલભુ તેહિ સરિસ બામ કો ॥ 
દેખિ દયાલ દસા સબહી કી | રામ સુજાન જાનિ જન જી કી ।રા॥ 


ન્‌ 


ભરતજીનું સ્મરણ કરવાથી જેને શ્રીરામજીનો પ્રેમ સુલભ ન થયો, તેના જેવો વામ (અભાગિયો) બીજો કોણ હશે? 
દયાળુ અને સુજ્ઞ શ્રીરામજીએ સવેની દશા જોઈને અને ભક્ત (ભરતજી)ના હૃદયની સ્થિતિ જાણીને; ॥૨॥ 
ધરમ ધુરીન ધીર નય નાગર | સત્ય સનેહ સીલ સુખ સાગર ।॥ 
દેસુ કાલુ લખિ સમઉ સમાજૂ | નીતિ પ્રીતિ પાલક રઘુરાજૂ ॥૩ા 
ધર્મધુરંધર, ધીર, નીતિમાં ચતુર; સત્ય, સ્નેહ, શીલ અને સુખના સમુદ્ર; નીતિ અને પ્રીતિનું પાલન કરનારા 
શ્રીરઘુનાથજી દેશ, કાળ, અવસર અને સમાજને જોઈને, ॥૩॥ 
બોલે બચન બાનિ સરબસુ સે | હિત પરિનામ સુનત સસિ રસુ સે ॥ 
તાત ભરત તુમ્હ ધરમ ધુરીના | લોક બેદ બિદ પ્રેમ પ્રબીના ॥૪॥ 
[તે પ્રમાણે] આવાં વચન બોલ્યા જે જાણે કે વાણીનાં સર્વસ્વ હતાં, પરિણામમાં હિતકારી હતાં અને સાંભળવામાં 
ચન્દ્રમાના રસ (અમૃત) સમાન હતા. [તેમણે કહ્યું -] હે તાત ભરત! તમે ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા છો, લોક અને 
વેદ બંનેને જાણનાર અને પ્રેમમાં પ્રવીણ છો. ॥૪॥ 
દો૦: કરમ બચન માનસ બિમલ તુમ્હ સમાન તુમ્હ તાત | 
ગુર સમાજ લઘુ બંધુ ગુન કુસમર્યેં કિમિ કહિ જાત 1।॥૩૦૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1011 


હે તાત! કર્મથી, વચનથી અને મનથી નિર્મળ તમારા જેવા તમે જ છો. ગુરુજનોના સમાજમાં અને આવા કુસમયમાં 
નાના ભાઈના ગુણ કઈ રીતે કહી શકાય છે? ॥૩૦૪॥ 


ચૌ૦- જાનહુ તાત તરનિ કુલ રીતી | સત્યસંધ પિતુ કીરતિ પ્રીતી ॥ 
સમઉ સમાજુ લાજ ગુરજન કી | ઉદાસીન હિત અનહિત મન કી ।॥૧॥ 


હે તાત! તમે સૂર્યકુળની રીતિને, સત્યપ્રતિજ્ઞ પિતાજીની કીર્તિ અને પ્રીતિને, સમય, સમાજ અને ગુરુજનોની લજ્જા 
(મર્યાદા)ને તથા ઉદાસીન (તટસ્થ), મિત્ર અને શત્રુ સર્વેના મનની વાતને જાણો છો. ॥૧॥ 


તુમ્હહિ બિદિત સબહી કર કરમૂ | આપન મોર પરમ હિત ધરમૂ ॥ 
મોહિ સબ ભાંતિ ભરોસ તુમ્હારા | તદપિ કહઉં અવસર અનુસારા ॥ર૨॥ 


તમને સર્વેનાં કર્મો ઉર્તવ્યો)ના અને પોતાના તથા મારા પરમ હિતકારી ધર્મનું જ્ઞાન છે. જોકે મને તમારો સર્વ પ્રકારે 
ભરોસો છે, તો પણ હું સમયને અનુસાર કંઈક કહું છું. ॥ર॥ 


તાત તાત બિનુ બાત હમારી | કેવલ ગુરકુલ કુપાં સંભારી ॥ 
નતરુ પ્રજા પરિજન પરિવારૂ | હમહિ સહિત સબુ હોત ખુઆરૂ ગા 


હે તાત! પિતાજી વિના (એમની અનુપસ્થિતિમાં) અમારી વાત કેવળ કુલગૃરુ વસિષ્ઠજીની કૃપાએ જ સંભાળી રાખી 
છે; નહીતર તો અમારા સાથે પ્રજા, કૂટુમ્બ, પરિવાર સર્વે બરબાદ થઈ જાત. ॥૩॥ 


ન્‌ 


જોં બિનુ અવસર અથર્વે દિનેસૂ | જગ કેહિ કહહુ ન હોઇ ક્લેસૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1012 


તસ ઉતપાતુ તાત બિધિ કીન્હા | મુનિ મિથિલેસ રાખિ સબુ લીન્હા ॥૪॥ 
જો કટાણે (સંધ્યાથી પૂર્વે જ) સુર્ય અસ્ત થઈ જાય, તો કહો જગતમાં કોને ક્લેશ નહીં થાય? હે તાત! એ જ પ્રકારનો 
ઉત્પાત વિધાતાએ આ (પિતાના અકાળ મૃત્યુથી) કર્યો છે. પણ મુનિ મહારાજે તથા મિથિલેશ્ચરે સર્વેને બચાવી લીધા. 
॥૪॥ 
દો૦ રાજ કાજ સબ લાજ પતિ ધરમ ધરનિ ધન ધામ [| 
ગુર પ્રભાઉ પાલિહિ સબહિ ભલ હોઈ પરિનામ 1।૩૦૫॥ 
રાજ્યના સર્વ કાર્ય, લજ્જા, પ્રતિષ્ઠા, ધર્મ, પૃથ્વી, ધન, ઘર - આ સર્વેનું પાલન (રક્ષણ) ગુરુજીનો પ્રભાવ (સામર્થ્ય) 
કરશે અને પરિણામ શુભ થશે. ॥૩૦૫॥ 
ચૌ૦- સહિત સમાજ તુમ્હાર હમારા । ઘર બન ગુર પ્રસાદ રખવારા ॥ 
માતુ પિતા ગુર સ્વામિ નિદેસૂ | સકલ ધરમ ધરનીધર સેસૂ 1॥૧॥ 
ગુરુજીનો પ્રસાદ (અનુગ્રહ) જ ઘરમાં અને વનમાં સમાજસહિત તમારો અને અમારો રક્ષક છે. માતા, પિતા, ગુરુ 
અને સ્વામીની આજ્ઞા [નું પાલન] સમસ્ત ધૂર્મરૂપી પૃથ્વીને ધારણ કરનાર શેષજી સમાન છે. ॥૧॥ 
સો તુમ્હ કરહુ કરાવહુ મોહ્‌ | તાત તરનિકુલ પાલક હોહૂ ॥ 
સાધક એક સકલ સિધિ દેની | કીરતિ સુગતિ ભૂતિમય બેની ।ર॥ 


હે તાત! તમે એવું જ કરો અને મારાથીય પણ કરાવો તથા સૂર્યકુળના રક્ષક બનો. સાધકને માટે આ એક જ 
(આજ્ઞાપાલનરૂપી સાધના) સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓને આપનારી, કીર્તિમયી, સદ્ગતિમયી અને એશ્ચર્યમય ત્રિવેણી છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1013 


સો બિચારિ સહિ સંક્ટુ ભારી | કરહુ પ્રજા પરિવારુ સુખારી ॥ 
બાંટી બિપતિ સબર્હિં મોહિ ભાઈ । તુમ્હહિ અવધિ ભરિ બડિ કઠિનાઈ ॥૩ા 
આનો વિચાર કરી ભારે સંકટ સહીનેય પ્રજા અને પરિવારને સુખી કરો. હે ભાઈ! મારી વિપત્તિ સર્વેએ વહેંચી લીધી 
છે પરંતુ આપને તો અવધિ (ચૌદ વર્ષ) સુધીની મોટી મુશ્કેલી છે (સર્વથી અધિક દુઃખ છે). ॥૩॥ 
જાનિ તુમ્હહિ મૃદુ કહઉં કઠોરા | કુસમર્યે તાત ન અનુચિત મોરા ॥ 
હોર્હિં કુઠાર્યેં સુબંધુ સહાએ | ઓડિઅર્હિં હાથ અસનિહુ કે ઘાએ 1।૪॥ 
આપને કોમળ જાણીનેય હું કઠોર (વિયોગની વાત) કરી રહ્યો છું. હે તાત! બૂરા સમયમાં મારા માટે આ કોઈ 
અનુચિત વાત નથી. કવખતે શ્રેષ્ઠ ભાઈ જ સહાયક હોય છે. વજનો આઘાત પણ હાથથી જ રોકી શકાય છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: સેવક કર પદ નયન સે મુખ સો સાહિબુ હોઇ | 
તુલસી પ્રીતિ કિ રીતિ સુનિ સુકબિ સરાહહિં સોઇ ॥૩૦૧॥ 


છું. 


સેવક હાથ, પગ અને નેત્રોની સમાન અને સ્વામી મુખ સમાન હોવા જોઈએ. તુલસીદાસજી કહે છે કે સેવક- 
સ્વામીની એવી પ્રીતિની રીતિ સાંભળીને સુકવિ તેની પ્રશંસા કરે છે. ॥૩૦૬॥ 


ચૌ૦- સભા સક્લ સુનિ રઘુબર બાની । પ્રેમ પયોધિ અમિઅં જનુ સાની ॥ 
સિથિલ સમાજ સનેહ સમાધી | દેખિ દસા ચુપ સારદ સાધી ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1014 


શ્રીરઘુનાથજીની વાણી સાંભળીને, જે જાણે પ્રેમરૂપી સમુદ્રના [મંથનમાંથી નીકળેલ] અમૃતમાં તરબોળ હતી, આખો 
સમાજ શિથિલ થઈ ગયો. સર્વેને પ્રેમસમાધિ લાગી ગઈ. આ દશા જોઈને સરસ્વતીએ ચુપકીદી સાધી લીધી. ॥૧॥ 
ભરતહિ ભયઉ પરમ સંતોષૂ | સનમુખ સ્વામિ બિમુખ દુખ દોષૂ ॥ 
મુખ પ્રસન્‍ન મન મિટા બિષાદૂ । ભા જનુ ગૂંગેહિ ગિરા પ્રસાદૂ ॥ર॥ 
ભરતજીને પરમ સંતોષ થયો. સ્વામીના સન્મુખ (અનુકૂળ) થતાં જ એમનાં દુઃખ અને દોષોએ મુખ ફેરવી લીધું (તે 
તેમને છોડીને ભાગી ગયા). એમનું મુખ પ્રસન્‍ન થઈ ગયું અને મનનો વિષાદ ટળી ગયો. જાણે મૂંગા પર સરસ્વતીની 
કૃપા થઈ ગઈ હોય. ॥ર॥ 
કીન્ડિ સપ્રેમ પ્રનામુ બહોરી | બોલે પાનિ પંકરુહ જોરી ।॥ 
નાથ ભયઉ સુખુ સાથ ગએ. કો | લહેઉં લાહુ જગ જનમુ ભએ કો ।॥૩ા॥ 
તેમણે ફરી પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને કરકમળોને જોડીને તે બોલ્યા - હે નાથ! મને આપની સાથે જવાનું સુખ 
પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને મેં જગતમાં જન્મ લેવાનો લાભ પણ પામી લીધો. ॥૩॥ 


અબ કુપાલ જસ આયસુ હોઈ | કરૌ સીસ ધરિ સાદર સોઈ ॥ 
સો અવલંબ દેવ મોહિ દેઈ | અવધિ પારુ પાવો જેહે સેઈ ।૪॥ 


હે કૃપાળુ! હવે જેવી આજ્ઞા હોય, એને જ હું સિરે ધરીને આદરપૂર્વક પાળું. પરંતુ દેવ! આપ મને એવું અવલંબન 
(કોઈ આધાર) આપો કે જેની સેવા કરીને હું અવધિને પાર પામી જઉં (અવધિને વીતાવી દઉં). ॥૪॥ 


દો૦ દેવ દેવ અભિષેક હિત ગુર અનુસાસનુ પાઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1015 


આનેઉં સબ તીરથ સલિલુ તેહિ કહે કાહ રજાઇ ।॥૩૦%॥ 
હે દેવ! સ્વામી(આપ)ના અભિષેકને માટે ગુરુજીની આજ્ઞા પામીને હું સર્વે તીર્થોનું જળ લેતો આવ્યો છું, તેને માટે 
શું આજ્ઞા થાય છે? ॥૩૦૭॥ 
ચૌ૦- એકુ મનોરથુ બડ મન માહીં | સભર્ય સકોચ જાત કહે નાહીં ॥ 
કહહુ તાત પ્રભુ આયસુ પાઈ । બોલે બાનિ સનેહ સુહાઈ ॥૧| 
મારા મનમાં એક અન્ય મોટો મનોરથ છે, જે ભય અને સંકોચને કારણે કહી નથી શકાતો. [શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું 
-] હે ભાઇ! કહો. પછી પ્રભુની આજ્ઞા પામીને ભરતજી સ્નેહપૂર્ણ સુંદર વાણી બોલ્યા- ॥૧॥ 
ચિત્રકૂટ સુચિ થલ તીરથ બન | ખગ મૃગ સર સરિ નિર્ઝર ગિરિગન ॥ 
પ્રભુ પદ અંકિત અવનિ બિસેષી | આયસુ હોઇ ત આવૌ દેખી ।ર॥ 
આજ્ઞા હોય તો ચિત્રકૂટનાં પવિત્ર સ્થાન, તીર્થ, વન, પશુ-પક્ષી, નદી-તળાવ, ઝરણાં અને પર્વતોના સમૂહ તથા 
વિશેષ રીતે પ્રભુ(આપ)નાં ચરણચિહનોથી અંકિત ભૂમિને જોઈ આવું. ॥૨॥ 
અવસિ અત્રિ આયસુ સિર ધરહૂ | તાત બિગતભય કાનન ચરહૂ ॥ 
મુનિ પ્રસાદ બનુ મંગલ દાતા | પાવન પરમ સુહાવન ભ્રાતા ॥ગા 


[શ્રીરઘુનાથજી બોલ્યા -] અવશ્ય જ અત્રિ ત્રકષિની આજ્ઞાને સિરે ધારણ કરો (એમને પૂછીને તેઓ જેમ કહે તેમ 
કરો) અને નિર્ભય થઈને વનમાં વિચરો. હે ભાઈ! અત્રિ મુનિના પ્રસાદથી વન મંગળોને આપનારુ, પરમ પવિત્ર અને 
અત્યંત સુંદર છે - ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1016 


રિષિનાયકુ જહે આયસુ દેહીં | રાખેહુ તીરથ જલુ થલ તેહીં ॥ 
સુનિ પ્રભુ બચન ભરત સુખુ પાવા | મુનિ પદ કમલ મુદિત સિરુ નાવા ।૪॥ 
અને ત્રકષિઓના પ્રમુખ અત્રિજી જ્યાં આજ્ઞા આપે ત્યાં [લાવેલું] તીર્થોનું જળ સ્થાપિત કરી દેજો. પ્રભુનાં વચન 
સાંભળીને ભરતજીએ સુખ મેળવ્યું અને આનંદિત થઈને મુનિ અત્રિજીનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥૪॥ 
દો૦- ભરત રામ સંબાદુ સુનિ સકલ સુમંગલ મૂલ 
સુર સવારથી સરાહિ કુલ બરષત સુરતરુ ફૂલ ॥૩૦૮॥ 


સમસ્ત સુંદર મંગળોના મૂળ ભરતજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીનો સંવાદ સાંભળીને સ્વાર્થી દેવો રઘુકુળની પ્રશંસા કરીને 
કલ્પવૃક્ષનાં ફૂલ વરસાવવા લાગ્યા. ॥૩૦૮॥ 


ચૌ૦- ધન્ય ભરત જ્ય રામ ગોસાઈ | કહત દેવ હરષત બરિઆઈ ।॥ 
મુનિ મિથિલેસ સભાં સબ કાહૂ | ભરત બચન સુનિ ભયઉ ઉછાહૂ ॥૧॥ 


''ભરતજી ધન્ય છે, સ્વામી શ્રીરામજીનો જય હો!” આમ કહેતાં દેવો બળપૂર્વક (અત્યાધિક) હર્ષિત થવા લાગ્યા. 
ભરતજીનાં વચન સાંભળીને મુનિ વસિષ્ઠજી, મિથિલાપતિ જનકજી અને સભામાં હર કોઈને ઘણો ઉત્સાહ (આનંદ) 
થયો. ॥૧॥ 


ભરત રામ ગુન ગ્રામ સનેહ્‌ | પુલકિ પ્રસંસત રાઉ બિદેહૂ ॥ 
સેવક સ્વામિ સુભાઉ સુહાવન | નેમુ પેમુ અતિ પાવન પાવન 1।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1017 


ભરતજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણસમૂહનિ તથા પ્રેમની વિદેહરાજ જનકજી પુલકિત થઈને પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. 
સેવક અને સ્વામી બંનેનો સુંદર સ્વભાવ છે. એમના નિયમ અને પ્રેમ પવિત્રને પણ અત્યંત પવિત્ર કરનારા છે. ॥ર॥ 
મતિ અનુસાર સરાહન લાગે | સચિવ સભાસદ સબ અનુરાગે ॥ 
સુનિ સુનિ રામ ભરત સંવાદૂ | દુહું સમાજ હિર્ય હરષુ બિષાદૂ ॥ગા 
મન્ત્રી અને સભાસદ સર્વે પ્રેમમુગ્ધ થઈને પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. શ્રીરામચન્દ્રજી અને 
ભરતજીનો સંવાદ સાંભળી-સાંભળીને બંને સમાજોના હૃદયોમાં હર્ષ અને વિષાદ (ભરતજીના સેવાધર્મને જોઈને હર્ષ 
અને રમવિયોગની સંભાવનાથી વિષાદ) બંને થયા. ॥૩ા 
રામ માતુ દુખુ સુખુ સમ જાની | કહિ ગુન રામ પ્રબોધી રાની ॥ 
એક કહહિં રઘુબીર બડાઈ | એક સરાહત ભરત ભલાઈ ।૪॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં માતા કૌશલ્યાજીએ દુઃખ અને સુખને સમાન જાણીને શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણ કહીને બીજી 


રાણીઓને ધૈર્ય આપ્યું. કોઈ શ્રીરામજીના મહિમા (મોટાઈ)ની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, તો કોઈ ભરતજીની ભલમનસાઈની 
પ્રશંસા કરે છે. ॥૪॥ 


ભરતજીની તીર્થ જળ સ્થાપન અને ચિત્રફૂટ પ્રવાસ 


દો૦: અત્રિ કહેઉ તબ ભરત સન સૈલ સમીપ સુકૂપ | 
રાખિઅ તીરથ તોય તહં પાવન અમિઅ અનૂપ 1।૩૦૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1018 


પછી અત્રિજીએ ભરતજીને કહ્યું - આ પર્વતની સમીપે જ એક સુંદર ફૂવો છે. આ પવિત્ર, અનુપમ અને અમૃત જેવા 
તીર્થજળને એમાં સ્થાપિત કરી દો. ॥૩૦૯॥ 


ચૌ૦- ભરત અત્રિ અનુસાસન પાઈ | જલ ભાજન સબ દિએ ચલાઈ ॥ 
સાનુજ આપુ અત્રિ મુનિ સાધૂ | સહિત ગએ જહે કૂપ અગાધૂ ॥૧॥ 
ભરતજીએ અત્રિમુનિની આજ્ઞા પામીને જળની સાથે સર્વે પાત્ર રવાના કરી દીધા અને નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન, અત્રિ 
મુનિ તથા અન્ય સાધુ-સંતો. સહિત પોતે જ્યાં તે અગાધ કૂવો હતો ત્યાં ગયા. ॥૧॥ 
પાવન પાથ પુન્યથલ રાખા । પ્રમુદિત પ્રેમ અત્રિ અસ ભાષા ।॥ 
તાત અનાદિ સિદ્ધ થલ એહૂ | લોપેઉ કાલ બિદિત નહિં કેહૂ ॥ર॥ 
અને ત્યાં પવિત્ર જળને એ પુણ્યસ્થળમાં મૂકી દીધું. પછી અત્રિ ત્રદષિએ પ્રેમથી આનંદિત થઈને આવું કહ્યું - હે 
તાત! આ અનાદિ સિદ્ધસ્થળ છે. કાળક્રમે આનો લોપ થઈ ગયો હતો એટલે કોઈને એની જાણ ન હતી, ॥૨॥ 
તબ સેવકન્ડ સરસ થલુ દેખા | કીન્હ સુજ્લ હિત કૂપ બિસેષા ॥ 
બિધિ બસ ભયઉ બિસ્વ ઉપકારુ | સુગમ અગમ અતિ ધરમ બિચારૂ ॥ગા 
પછી [ભરતજીના] સેવકોએ તે જળયુક્ત સ્થાનને જોયું અને તે સુંદર [તીર્થોના] જળને માટે એક ખાસ ફૂવો બનાવી 
દીધો. દેવયોગે આખાય વિશ્વને માટે ઉપકાર થઈ ગયો, ધર્મનો વિચાર જે અત્યંત અગમ હતો, તે [આ કૂપના પ્રભાવથી] 
સુગમ થઈ ગયો. ॥૩॥ 


ભરતકૂપ અબ કહિહહિં લોગા | અતિ પાવન તીરથ જલ જોગા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1019 


પ્રેમ સનેમ નિમજ્જત પ્રાની | હોઇહહિં બિમલ કરમ મન બાની ।૪॥ 
હવે, આને લોકો ભરતકૂપ કહેશે. તીર્થોના જળના સંયોગથી તો એ અત્યંત જ પવિત્ર થઈ ગયો. તેના જળથી 
પ્રેમપૂર્વક નિયમથી સ્નાન કરવાથી પ્રાણી મન, વચન અને કર્મથી નિર્મળ થઈ જશે. ॥૪॥ 
દો૦ કહત ફૂપ મહિમા સકલ ગએ જહોૉં રઘુરાઉ 
અત્રિ સુનાયઉ રઘુબરહિ તીરથ પુન્ય પ્રભાઉ ॥૩૧૦॥। 
ફૂવાનો મહિમા કહેતાં કહેતાં સર્વે લોક ત્યાં ગયા કે જ્યાં શ્રીરઘુનાથજી હતા. શ્રીરઘુનાથજીને અત્રિજીએ એ તીર્થનો 
પુણ્ય પ્રભાવ કહી સંભળાવ્યો. ॥૩૧૦॥ 
ચૌ૦- કહત ધરમ ઇતિહાસ સપ્રીતી | ભયઉ ભોરુ નિસિ સો સુખ બીતી ॥ 
નિત્ય નિબાહિ ભરત દોઉ ભાઈ | રામ અત્રિ ગુર આયસુ પાઈ ।॥૧॥ 
પ્રેમપૂર્વક ધર્મનો ઇતિહાસ કહેતાં કહેતાં તે રાત્રિ સુખથી વીતી ગઈ અને સવાર થઈ ગયું. ભરત-શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ 
નિત્યક્રિયા પૂર્ણ કરીને શ્રીરામજી, અત્રિજી અને ગુરુ વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા પામીને; ॥૧॥ 
સહિત સમાજ સાજ સબ સાદે । ચલે રામ બન અટન પયાદેં ॥ 
કોમલ ચરન ચલત બિનુ પનહીં । ભઇ મૃદુ ભૂમિ સકુચિ મન મનહીં ॥।ર॥ 


સમાજસહિત સર્વે સાદા સાજમાં શ્રીરામજીના વનમાં ભ્રમણ પ્રદ્રક્ષિણા) કરવા માટે પગપાળા જ ચાલ્યા, કોમળ 
ચરણ છે અને પગરખાં વિના ચાલી રહ્યા છે; આ જોઈને પૃથ્વી મનમાં ને મનમાં સંકોચાઈને કોમળ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1020 


કુસ કંટક કૉંકરીં કુરાઈ | કંટુક કઠોર ડકુબસ્તુ દુરાઈ ॥ 
મહિ મંજુલ મૃદુ મારગ કીન્હે | બહત સમીર ત્રિબિધ સુખ લીન્ડે ॥૩ા 
દર્ભ, કાંટા, કાંકરા, ફાટો આદિ કડવી, કઠોર અને બુરી વસ્તુઓને છુપાવીને પૃથ્વીએ સુંદર અને કોમળ માર્ગો કરી 
દીધા, સુખોને સાથે લઈને (સુખદાયક) શીતળ, મંદ, સુગંધિત વાયુ ચાલવા લાગ્યો. ॥૩॥ 
સુમન બરષિ સુર ઘન કરિ છાહી | બિટપ ફૂલિ ફલિ તૃન મૃદુતાહી ॥ 
મૃગ બિલોકિ ખગ બોલિ સુબાની | સેવહિં સકલ રામ પ્રિય જાની ॥૪॥ 
માર્ગમાં દેવો ફૂલ વરસાવીને, વાદળો છાયા કરીને, વૃક્ષો ફૂલી-કાલીને, ઘાસ પોતાની કોમળતાથી, મૃગ (પશુ) જોઈને 
અને પક્ષી સુંદર વાણી બોલીને - સર્વે ભરતજીને શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રિય જાણીને એમની સેવા કરવા લાગ્યા. ॥૪॥ 
દો૦ સુલભ સિદ્ધિ સબ પ્રાકૃતડુ રામ કહત જમુહાત | 
રામ પ્રાનપ્રિય ભરત કહું યહ ન હોઇ બડિ બાત 1।॥૩૧૧॥ 


9 


જ્યારે એક સાધારણ મનુષ્યે પણ બગાસું ખાતા સમયે 'રામ" કહી દેવાથી જ સર્વે સિદ્ધિઓ સુલભ થઈ જાય છે; 
પછી શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રાણપ્રિય ભરતજીને માટે આ કોઈ મોટી (આશ્ચર્યની) વાત નથી. ॥૩૧૧॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ ભરતુ ફિરત બન માહીં | નેમુ પ્રેમુ લખિ મુનિ સકુચાહી ॥ 
પુન્ય જલાશ્રય ભૂમિ બિભાગા । ખગ મૃગ તરુ તૃત ગિરિ બન બાગા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1021 


આ પ્રમાણે ભરતજી વનમાં ફરી રહ્યા છે. એમના નિયમ અને પ્રેમને જોઈને મુનિ પણ સંકોચાઈ જાય છે. પવિત્ર 
જળના સ્થાન (નદી, વાવડી, કુંડ આદિ) પૃથ્વીના પૃથક-પૃથક ભાગ, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, તૃણ (ઘાસ), પર્વત, વન અને 
બગીચા - ॥૧॥ 


ચારુ બિચિત્ર પબિત્ર બિસેષી | બૂઝત ભરતુ દિબ્ય સબ દેખી ।॥ 
સુનિ મન મુદિત કહત રિપિરાઊ | હેતુ નામ ગુન પુન્ય પ્રભાઊ ।॥ર॥ 


- બધાં વિશેષરૂપે સુંદર, વિચિત્ર, પવિત્ર અને દિવ્ય જોઈને ભરતજી પૂછે છે અને એમનો પ્રશ્ન સાંભળીને ત્રકષિરાજ 
અત્રિજી પ્રસન્‍ન મનથી સર્વેનાં કારણ, નામ, ગુણ અને પુણ્ય-પ્રભાવને કહે છે. ॥ર॥ 


કતહું નિમજ્જન ક્તણહું પ્રનામાં | કતહું બિલોક્ત મન અભિરામાં ॥ 
કતહું બૈઠિ મુનિ આયસુ પાઈ | સુમિરત સીય સહિત દોઉ ભાઈ ।॥ગા 


ભરતજી ક્યાંક સ્નાન કરે છે, ક્યાંક પ્રણામ કરે છે, ક્યાંક મનોહર સ્થાનોનાં દર્શન કરે છે અને ક્યાંક મુનિ અત્રિજીની 
આજ્ઞા પામીને બેસીને, સીતાજીસહિત શ્રીરામ-લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓનું સ્મરણ કરે છે. ॥૩॥ 


દેખિ સુભાઉ સનેહુ સુસેવા | દેહિ અસીસ મુદિત બનદેવા ॥ 
ફિરહિં ગએ દિનુ પહર અઢાઈ | પ્રભુ પદ કમલ બિલોકહિં આઈ ।॥૪॥ 


ભરતજીના સ્વભાવ, પ્રેમ અને સુંદર સેવાભાવને જોઈને વનદેવતા આનંદિત થઈને આશીર્વાદ આપે છે. આમ, 
હરી-ફરીને અઢી પ્રહર દિવસ વીતતાં પાછા ફરે છે અને આવીને પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણકમળોનાં દર્શન કરે છે. ॥૪॥ 


દો૦- દેખે થલ તીરથ સકલ ભરત પાંચ દિન માંઝ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1022 


કહત સુનત હરિ હર સુજ્સુ ગયઉ દિવસુ ભઇ સાંઝ 1॥૩૧૨॥ 
ભરતજીએ પાંચ દિવસમાં સર્વે તીર્થસ્થાનોનાં દર્શન કરી લીધાં. ભગવાન વિષ્ણુ અને મહાદેવજીના સુંદર યશને 
કહેતાં-સાંભળતાં તે (પાંચમો) દિવસ પણ વીતી ગયો, સંધ્યા થઈ ગઇ, ॥૩૧૨॥ 
શ્રી રામ-ભરત-સંવાદ, પાદુકા પ્રદાન, ભરતજીની વિદાય 
ચૌ૦- ભોર ન્હાઇ સબુ જુરા સમાજૂ | ભરત ભૂમિસુર તેરહુતિ રાજૂ ॥ 
ભલ દિન આજુ જાનિ મન માહી | રામુ કૃપાલ કહત સકુચાહી ॥૧॥ 


[પછીના છઠ્ઠા દિવસે] સવારે સ્નાન કરીને ભરતજી, બ્રાહ્મણ, રાજા જનક અને સમસ્ત સમાજ આવી એકત્ર થયો. 
(આજે સવેને વિદાય કરવા માટેનો) સારો દિવસ છે, આમ મનમાં જાણીને પણ કૃપાળુ શ્રીરામજી કહેતાં સંકોચાઈ રહ્યા 
છે. ॥૧॥ 


ગુર નૃપ ભરત સભા અવલોકી | સકુચિ રામ ફિરિ અવનિ બિલોકી ॥ 
સીલ સરાહિ સભા સબ સોચી | કહું ન રામ સમ સ્વામિ સંકોચી ॥૨॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ ગુરુ વસિષ્ઠજી, રાજા જનકજી, ભરતજી અને સમસ્ત સભાની સામે જોયું, પરંતુ પછી સંકોચાઈને 
દષ્ટિ ફેરવી તેઓ પૃથ્વીની સામે નિહાળવા લાગ્યા. સભા તેમના શીલની પ્રશંસા કરીને વિચારે છે કે શ્રીરામચન્દ્રજીના 
સમાન સંકોચી સ્વામી ક્યાંય નથી. ॥૨॥ 


ભરત સુજાન રામ રુખ દેખી | ઉઠે સપ્રેમ ધરિ ધીર બિસેષી ॥ 
કરિ દંડવત કહત કર જોરી | રાખી નાથ સકલ સુચિ મોરી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1023 


સુજ્ન ભરતજી શ્રીરામચન્દ્રજીની રુચિ. જોઈને પ્રેમપૂર્વક ઊઠીને, વિશેષરૂપે ધીરજ ધારણ કરી દંડવત્‌ પ્રણામ કરીને 
હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા - હે નાથ! આપે મારી સર્વે રુંચિઓ રાખી. ॥૩॥ 


મોહિ લગિ સહેઉ સબહિ સંતાપૂ | બહુત ભાંતિ દુખુ પાવા આપૂ ॥ 
અબ ગોસાઈ મોહિ દેઉ રજાઈ | સેવો અવધ અવધિ ભરિ જાઈ ।૪॥ 


કે 


મારા માટે સવે લોકોએ સંતાપ સહ્યો અને આપ પણ અનેક પ્રકારે દુઃખ પામ્યા, હવે, સ્વામી! મને આજ્ઞા આપો. હું 
જઈને અવધિ સુધી (ચૌદ વર્ષ સુધી) અવધનું સેવન કરું. ॥૪॥ 


દો૦- જેહિં ઉપાય પુનિ પાય જનુ દેખે દીનદયાલ 
સો સિખ દેઈઅ અવધિ લગિ કોસલપાલ કૃપાલ 1।॥૩૧૩॥ 


સ.” જે 


હે દીનદયાળુ! જે ઉપાયથી આ દાસ પાછો ચરણોનાં દર્શન કરે - હે કૌશલાધીશ! હે કૃપાળુ! પૂર્ણ અવધિ માટે મને 
એવો જ ઉપદેશ આપો. ॥૩૧૩॥ 
ચૌ૦- પુરજન પરિજન પ્રજા ગોસાઈ । સબ સુચિ સરસ સનેર્હેં સગાઈ ॥ 
રાઉર બદિ ભલ ભવ દુખ દાહ | પ્રભુ બિનુ બાદિ પરમ પદ લાહ્‌ ॥૧॥ 
હે ગોસાઈ! આપના પ્રેમ અને સંબંધથી અવધપુરવાસી, કુટુમ્બી અને પ્રજા સર્વે પવિત્ર અને રસ(આનંદ)થી યુક્ત 
છે. આપને માટે ભવદુઃખ (જન્મ-મરણના દુઃખ)ની જ્વાળામાં બળવુંય સારુ છે અને પ્રભૂઆપ)ના વિના પરમપદનો 
લાભ પણ વ્યર્થ છે. ॥૧॥ 


સ્વામિ સુજાનુ જાનિ સબ હી કી | રુચિ લાલસા રહનિ જન જી કી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1024 


પ્રનતપાલુ પાલિહિ સબ કાહૂ | દેઉ દુહૂ દિસિ ઓર નિબાહૂ ।ર॥ 


હે સ્વામી! આપ સુજ્ઞ છો, સર્વેના હૃદયની અને મુજ સેવકના મનની રુચિ, લાલસા (અભિલાષા) અને રહેણી 
જાણીને, હે પ્રણતપાલ ! આપ દરેકનું પાલન કરશો અને હે દેવ! બંને તરફથી અને અંત સુધી નભાવશો. ॥ર॥ 


ક મે યુ 


અસ મોહિ સબ બિધિ ભૂરિ ભરોસો | કિએ બિચારું ન સોચુ ખરો સો ॥ 
આરતિ મોર નાથ કર છોહૂ | દુહું મિલિ કીન્હ ઢીઠું હઠિ મોહ્‌ ॥૩ા 
મને સર્વ પ્રકારે એવો બહુ મોટો ભરોસો છે. વિચાર કરવાથી તણખલાં બરાબરેય (જરા પણ) શોક નથી રહી જતો! 
મારી દીનતા અને સ્વામીનો સ્નેહ બંને મળીને મને જબરજસ્તીથી ધૃષ્ટ બનાવી દીધો છે. ॥૩॥ 
યહ બડ દોષુ દૂરિ કરિ સ્વામી | તજિ સકોચ સિખઈઅ અનુગામી ॥ 
ભરત બિનય સુનિ સબહિં પ્રસંસી | ખીર નીર બિબરન ગતિ હંસી ।૪॥ 
હે સ્વામી! આ મોટા દોષને દૂર કરવા સંકોચ ત્યાગીને મને-સેવકને શિખામણ આપો. દૂધ અને જળને જુદાં જુદાં 
કરવામાં હંસીના જેવી ગતિવાળી ભરતજીની વિનંતી સાંભળીને તેની સર્વેએ પ્રશંસા કરી, ॥૪॥ 
દો૦- દીનબંધુ સુનિ બંધુ કે બચન દીન છલહીન 
દેસ કાલ અવસર સરિસ બોલે રામુ પ્રબીન ॥૩૧૪॥ 


દીનબંધુ અને પરમ ચતુર શ્રીરામજી, ભાઈ ભરતજીનાં દીન અને છલ રહિત વચન સાંભળીને દેશ, કાળ અને 
અવસરને અનુસાર અનુકૂળ વચન બોલ્યા - ॥1૩૧૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1025 


ચૌ૦- તાત તુમ્હારિ મોરિ પરિજન કી | ચિંતા ગુરહિ નૃપહિ ઘર બન કી ॥ 
માથે પર ગુર મુનિ મિથિલેસૂ | હમહિ તુમ્હહિ સપનેહું ન કલેસૂ ॥૧॥ 
હે તાત! તમારી, મારી, પરિવારની, ઘરની અને વનની સર્વે ચિંતા ગુરુ વસિષ્ઠછી અને મહારાજ જનકજીને છે. 


અમારા સિરે જ્યારે ગુરુજી, મુનિ વિશ્વામિત્રજી, વામદેવજી, જાબાલિ અને મિથિલાપતિ જનક્જી છે, ત્યારે અમને અને 
તમને સ્વપ્નમાંય ક્લેશ નથી. ॥૧॥ 


મોર તુમ્હાર પરમ પુરુષારથુ | સ્વારથુ સુજ્સુ ધરમુ પરમારથુ ॥ 
પિતુ આયસુ પાલિહિં દુહુ ભાઇ । લોક બેદ ભલ ભૂપ ભલાઇ ।ર॥ 
મારો અને તમારો તો પરમ પુરુષાર્થ, સ્વાર્થ, સુયશ, ધર્મ અને પરમાર્થ એમાં જ છે કે આપણે બંને ભાઈ પિતાજીની 
આજ્ઞાનું પાલન કરીએ. એમની આજ્ઞાના પાલનમાં જ લોક અને વેદ બંનેની અને રાજાની પણ ભલાઈ છે. ॥૨॥ 
ગુર પિતુ માતુ સ્વામિ સિખ પાલેં | ચલેહું કુમગ પગ પરહિં ન ખાલેં ॥ 
અસ બિચારિ સબ સોચ બિહાઈ | પાલહુ અવધ અવધિ ભરિ જાઈ ॥।૩ા 


ગુરુ પિતા, માતા અને સ્વામીના ઉપદેશ(આશ્ઞા)નું પાલન કરવામાં કુમા્ગેય ચાલવાથી પગ ખાડામાં નથી પડતો 
(પતન નથી થતું). આવો વિચાર કરીને સર્વે શોક ત્યજીને અવધ જઈને અવધિ સુધી એનું પાલન કરો. ॥૩॥ 
દેસુ કોસુ પરિજન પરિવારૂ | ગુર પદ રજહિં લાગ છઝરુભારૂ ॥ 
તુમ્હ મુનિ માતુ સચિવ સિખ માની | પાલેહુ પુહુમિ પ્રજા રજધાની ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1026 


દેશ, ખજાનો, કુટુમ્બ, પરિવાર આદિ સર્વેની જવાબદારી તો. ગુરુજીની ચરણરજ ઉપર છે. તમે તો મુનિ વસિષ્ઠજી, 
માતાઓ અને મંત્રીઓની શિખામણ માનીને તે પ્રમાણે પૃથ્વી, પ્રજા અને રાજધાનીનું પાલન (રક્ષા) માત્ર કરતાં રહેજો. 
॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ મુખિઆ મુખુ સો ચાહિએ ખાન પાન કહું એક | 
પાલઇ પોષઈ સકલ અંગ તુલસી સહિત બિબેક 1॥૩૧૫॥ 


ન મે 


તુલસીદાસજી કહે છે - [શ્રીરામજીએ કહ્યું -] મુખી મુખના સમાન હોવો જોઈએ, જે ખાવા-પીવા માટે તો એક 
(એકલો) છે, પરંતુ વિવેકપૂર્વક સર્વે અંગોનું પાંલન-પોષણ કરે છે. ॥૩૧૫॥ 
ચૌ૦- રાજધરમ સરબસુ એતનોઈ | જિમિ મન માહે મનોરથ ગોઈ ।॥ 
બંધુ પ્રબોધુ કીન્હ બહુ ભાંતી | બિનુ અધાર મન તોષુ ન સાંતી ॥૧॥ 
રાજધર્મનો (સર્વસ્વ) સાર પણ આટલો જ છે. જેમ મનના ભીતર મનોરથ છૂપાઈ રહે છે. શ્રીરઘુનાથજીએ ભાઈ 
ભરતને ઘણી રીતે સમજાવ્યા. પરંતુ કોઈ અવલમ્બન (આધાર) પામ્યા વિના તેમના મનમાં સંતોષ ન થયો, ન શાંતિ 
થઈ. ॥૧॥ 


ભરત સીલ ગુર સચિવ સમાજૂ | સકુચ સનેહ બિબસ રઘુરાજૂ ॥ 
પ્રભુ કરિ કૃપા પૉંવરી દીન્હીં | સાદર ભરત સીસ ધરિ લીન્હી ॥।ર૨॥ 


અહીં તો ભરતજીના શીલ (પ્રેમ) અને ત્યાં ગુરુજનો, મન્ત્રીઓ તથા સમાજની ઉપસ્થિતિ! આ જોઈને શ્રીરઘુનાથજી 
સંકોચ તથા સ્નેહને વિશેષ વશીભૂત થઈ ગયા. (અર્થાત્‌ ભરતજીના પ્રેમને વશ થઈ એમને પાદુકા આપવા ઇચ્છે છે, 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1027 


પરંતુ સાથે જ ગુરુ આદિનો સંકોચ પણ થાય છે.) અંતે [ભરતજીના પ્રેમને વશ] પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ કૃપા કરીને પાદુકા 
આપી દીધી અને ભરતજીએ તેને આદરપૂર્વક સિર ઉપર ધારણ કરી લીધી. ॥ર॥ 
ચરન પીઠ કરુનાનિધાન કે | જનુ જુગ જામિક પ્રજા પ્રાન કે ॥ 
સંપુટ ભરત સનેહ રતન કે | આખર જુગ જનુ જીવ જતન કે ॥૩ા 


કરુણાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીની બંને પાદુકા પ્રજાના પ્રાણોની રક્ષા માટે જાણે બે ચોકીદાર છે. ભરતજીના પ્રેમરૂપી 
રત્નને માટે જાણે દાબડો છે અને જીવના સાધનને માટે જાણે રામ-નામના બે અક્ષર છે. ॥ગા 


કુલ કપાટ કર કુસલ કરમ કે | બિમલ નયન સેવા સુધરમ કે ॥ 
ભરત મુદિત અવલંબ લહે તેં | અસ સુખ જસ સિય રામુ રહે તેં ॥૪॥ 
રઘુકુળની રક્ષાને માટે બે કમાડ છે, કુશળ (શ્રેષ્ઠ) કર્મ કરવાને માટે બે હાથની જેમ (સહાયક) છે અને સેવારૂપી 
શ્રેષ્ઠ ધર્મને ઓળખવા માટે નિર્મળ નેત્રો છે. ભરતજી આ આધાર મળી જવાને કારણે પરમ આનંદિત છે. તેમને એવું જ 
સુખ થયું, જેવું શ્રીસીતારામજીના રહેવાથી થાત. ॥૪॥ 
દો૦ માગેઉ બિદા પ્રનામુ કરિ રામ લિએ ઉર લાઇ [| 
લોગ ઉચાટે અમરપતિ કુટિલ કુઅવસરુ પાઇ ॥૩૧૬॥ 


ભરતજીએ પ્રણામ કરીને વિદાય માગી, ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ એમને હૃદયે ચાંપી દીધા. અહીં કુટિલ ઇન્દ્રે ખરાબ 


તક જોઈને લોકોને ઉચાટ કરી દીધા. ॥૩૧૬૧॥ 
ચૌ૦- સો કુચાલિ સબ કહે ભઈ નિકી | અવધિ આસ સમ જીવનિ જી કી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1028 


નતરુ લખન સિય રામ બિયોગા | હહરિ મરત સબ લોગ ડફુરોગા ॥૧॥ 


તે કુચાલ પણ સર્વને માટે હિતકર થઈ ગઈ. અવધિની આશા સમાન જ તે જીવનને માટે સંજીવની થઈ ગઈ. નહીંતર 
(ઉચાટ્ટન ન થાત તો) લક્ષ્મણજી, સીતાજી અને શ્રીરામચન્દ્રજીના વિયોગરૂપી. ખરાબ રોગથી સર્વે લોકો ગભરાઈને 
(હાય-હાય કરીને) મરી જ જતા. ॥૧॥ 
રામકૃપા અવરેબ સુધારી | બિબુધ ધારિ ભઇ ગુનદ ગોહારી ॥ 
ભેંટત ભુજ ભરિ ભાઇ ભરત સો | રમ પ્રેમ રસુ કહિ ન પરત સો ॥।॥ર॥ 
શ્રીરામજીની કૃપાએ સર્વે મૂંઝવણ સુધારી દીધી. દેવોની સેના જે લૂંટવા આવી હતી, તે જ ગુણદાયક (હિતકારી) 
અને રક્ષક બની ગઈ. શ્રીરામજી બાથે ભરીને ભાઈ ભરતને ભેટી રહ્યા છે. શ્રીરામજીના પ્રેમનો તે રસ (આનંદ) કહી 
નથી શકાતો. ॥૨॥ 


તન મન બચન ઉમગ અનુરાગા | ધીર ધુરંધર ધીરજુ ત્યાગા ॥ 
બારિજ લોચન મોચત બારી | દેખિ દસા સુર સભા દુખારી ગા 


તન, મન અને વચન ત્રણેયમાં પ્રેમ ઊભરાઈ પડ્યો. ધીરજની ધુરીને ધારણ કરનારા શ્રીરઘુનાથજીએ પણ ધીરજ 
ત્યાગી દીધી. તે કમળ સમાન નેત્રોમાંથી [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ વહાવવા લાગ્યા. તેમની આ દશા જોઈને દેવતાઓની સભા 
દુઃખી થઈ ગઈ. ॥ગા 
મુનિગન ગુર ધુર ધીર જનક સે | ગ્યાન અનલ મન કસેં કનક સે ॥ 
જે બિરંચિ નિરલેપ ઉપાએ | પદુમ પત્ર જિમિ જગ જલ જાએ 1।૪॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1029 


મુનિગણ, ગુરુ વશિષ્ઠજી અને જનકજી જેવા ધીરધુરંધર જે પોતાના મનને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં સોના સમાન કસી 
ચૂક્યા હતા, જેમને બ્રહ્માજીએ નિર્લેપ જ રચ્યા અને જે જગતરૂપી જળમાં કમળના પાંદડાની જેમ જ (જગતમાં રહેતાંય 
જગતથી અનાસક્ત) ઉત્પન્ન થયા, ॥૪॥ 
દો૦; તેઉ બિલોકિ રઘુબર ભરત પ્રીતિ અનૂપ અપાર [| 
ભએ મગન મન તન બચન સહિત બિરાગ બિચાર 1॥૩૧૭॥ 
તે પણ શ્રીરામજી અને ભરતજીના ઉપમારહિત અપાર પ્રેમને જોઈને વૈરાગ્ય અને વિવેકસહિત તન, મન, વચનથી 
એ પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા. ॥૩૧૭॥ 


ગુ 


ચૌ૦- જહાં જનક ગુર ગતિ મતિ ભોરી । પ્રાકૃત પ્રીતિ કહત બડ ખોરી ॥ 
બરનત રઘુબર ભરત બિયોગૂ | સુનિ કઠોર કબિ જાનિહિ લોગૂ ॥૧॥ 


જ્યાં જનકજી અને ગુરુ વશિષ્ઠજીની બુદ્ધિની ગતિ કુંઠિત થઈ ગઈ, તે દિવ્ય પ્રેમને પ્રાકૃત (લૌકિક) કહેવામાં મોટો 
દોષ છે. શ્રીરામચન્દ્રજી અને ભરતજીના વિયોગનું વર્ણન કરતાં સાંભળીને લોકો કવિને કઠોરહૃદય સમજશે. ॥૧॥ 


સો સકોચ રસુ અકથ સુબાની । સમઉ સનેહું સુમિરિ સકુચાની ॥ 
ભેંટિ ભરતુ રઘુબર સમુઝાએ | પુનિ રિપુદવનુ હરષિ હિર્યીં લાએ ।ર॥ 


તે સંકોચ-રસ અકથનીય છે. માટે કવિની સુંદર વાણી એ સમયે એના પ્રેમનું સ્મરણ કરીને સંકોચાઈ ગઈ. ભરતજીને 
ભેટીને શ્રીરઘુનાથજીએ એમને સમજાવ્યા. પછી હર્ષિત થઈને શત્રુઘ્નજીને હૃદયે લગાડી દીધા. ॥૨॥ 


સેવક સચિવ ભરત રુખ પાઈ | નિજ નિજ કાજ લગે સબ જાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1030 


સુનિ દારુણ દુખુ દુહૂં સમાજા | લગે ચલન કે સાજન સાજા ।૩ા 
સેવક અને મન્ત્રી ભરતજીની રુચિ જાણીને સર્વે પોતપોતાના કાર્યમાં લાગી ગયા. આ સાંભળીને બંને સંમાજોમાં 
દારુણ દુઃખ છવાઈ ગયું. તેઓ ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. ॥૩॥ 
પ્રભુ પદ પદુમ બંદિ દોઉ ભાઈ | ચલે સીસ ધરિ રામ રજાઈ ॥ 
મુનિ તાપસ બનદેવ નિહોરી | સબ સનમાનિ બહોરિ બહોરી ।૪॥ 
પ્રભુનાં ચરણકમળોની વંદના કરીને તથા શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞા સિરોધાર્ય કરીને ભરત-શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ ચાલ્યા. 
અને મુનિ, તપસ્વી અને વનદેવતા સર્વેનું વારંવાર સન્માન કરીને એમને વિનંતી કરી. ॥૪॥ 
દો૦: લખનહિ ભેંટિ પ્રનામુ કરિ સિર ધરિ સિય પદ ધૂરિ | 
ચલે સપ્રેમ અસીસ સુનિ સકલ સુમંગલ મૂરિ 1॥૩૧૮॥ 
પછી લક્ષ્મણજીને ક્રમશઃ ભેટીને તથા પ્રણામ કરીને, સીતાજીના ચરણોની રજને માથે ધારણ કરીને, સમસ્ત 
મંગળોના મૂળ આશીર્વાદ સાંભળીને, તેઓ પ્રેમસહિત ચાલ્યા. ॥૩૧૮॥ 
ચૌ૦- સાનુજ રામ નૃપહિ સિર નાઈ | કીન્ડિ બહુત બિધિ બિનય બડાઈ ॥ 
દેવ દયા બસ બડ દુખુ પાયઉ | સહિત સમાજ કાનનહિં આયઉ ।॥૧॥ 


નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સાથે શ્રીરામજીએ રાજા જનક્જીને શીશ નમાવી તેમની અનેક પ્રકારે પ્રાર્થના અને પ્રશંસા 
કરી [અને કહ્યું -] હે દેવ! દયાવશ આપ ઘણું દુઃખ પામ્યા. આપ સમાજસહિત વનમાં આવ્યા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1031 


પુર પગુ ધારિઅ દેઇ અસીસા | કીન્હ ધીર ધરિ ગવનુ મહીસા ॥ 
મુનિ મહિદેવ સાધુ સનમાને । બિદા કિએ હરિ હર સમ જાને ।॥ર૨॥ 


હવે, આશીર્વાદ આપીને નગરે પધારો. આ સાંભળીને રાજા જનકજીએ ધીરજ ધરીને પ્રયાણ કર્યું. પછી 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ મુનિ, બ્રાહ્મણ અને સાધુઓને વિષ્ણુ અને શિવની સમાન જાણીને સન્‍માન કરીને વિદાય કર્યા. ॥૨॥ 


સાસુ સમીપ ગએ દોઉ ભાઈ | ફિરે બંદિ પગ આસિષ પાઈ ॥ 
કૌસિક બામદેવ જાબાલી | પુરજન પરિજન સચિવ સુચાલી ।૩ા 


પછી શ્રીરામ-લક્ષ્મણ બંને ભાઈ સાસુ (સુનયનાજી)ની પાસે ગયા અને એમના ચરણોની વંદના કરીને આશીર્વાદ 
પામી પાછા આવ્યા. પછી વિશ્વામિત્ર, વામદેવ, જાબાલિ અને શુભ આચરણવાળા કુટુમ્બી, નગરનિવાસી અને મત્ત્રી - 
॥ગા 


જથા જોગુ કરિ બિનય પ્રનામા | બિદા કિએ સબ સાનુજ રામા ॥ 
નારિ પુરુષ લઘુ મધ્ય બડેરે | સબ સનમાનિ કુૃપાનિધિ ફેરે 1૪॥ 
સવેને નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સાથે શ્રીરામચન્દ્રજીએ યથાયોગ્ય વિનય અને પ્રણામ કરીને વિદાય કર્યા. કૃપાનિધાન 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ નાના, વચેટ અને વડીલ સર્વે શ્રેણીનાં સ્રી-પુરુષોનું સન્માન કરીને એમને પાછા વાળ્યાં. ॥૪॥ 
દો૦ ભરત માતુ પદ બંદિ પ્રભુ સુચિ સનેહેં મિલિ ભેંટિ | 
બિદા કીન્ડ સજિ પાલકી સકુચ સોચ સબ મેટિ 1।॥૩૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1032 


ભરતનાં માતા કૈકેયીના ચરણોની વંદના કરીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ પવિત્ર (નિષ્કપટ) પ્રેમની સાથે એમને મળી- 
ભેટીને તથા એમના સર્વે સંકોચ અને શોકને મટાડી પાલખી સજાવીને એમને વિદાય કર્યા, ॥૩૧૯॥ 


ચૌ૦- પરિજન માતુ પિતહિ મિલિ સીતા | ફિરી પ્રાનપ્રિય પ્રેમ પુનીતા ॥ 
કરિ પ્રનામુ ભેંટી સબ સાસૂ | પ્રીતિ કહત કબિ હિર્ય ન હુલાસૂ ॥૧॥ 
પ્રાણપ્રિય પતિ શ્રીરામચન્દ્રજીની સાથે પવિત્ર પ્રેમ કરનારાં સીતાજી પિયરના કુટુમ્બીઓને તથા માતા-પિતાને મળીને 
પાછા આવ્યાં. પછી પ્રણામ કરી સર્વે સાસુઓને ગળે લાગી ભેટ્યાં. એમના પ્રેમનું વર્ણન કરવાને માટે કવિના હૃદયમાં 
ઉલ્લાસ (ઉત્સાહ) નથી થતો. ॥૧॥ 
સુનિ સિખ અભિમત આસિષ પાઈ | રહી સીય દુહુ પ્રીતિ સમાઈ ॥ 
રઘુપતિ પટુ પાલકી મગાઈ | કરિ પ્રબોધુ સબ માતુ ચઢાઈ ।ર૨॥ 
તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને મનમાગ્યો આશીર્વાદ પામીને સીતાજી સાસુઓ તથા માતા-પિતા બંને તરફની પ્રીતિમાં 
સમાઈ (ઘણી વાર સુધી નિમગ્ન) રહ્યાં! [પછી] શ્રીરઘુનાથજીએ સુંદર પાલખીઓ મંગાવડાવી અને સર્વે માતાઓને 
આશ્વાસન આપીને એની પર ચઢાવ્યાં. ॥૨॥ 
બાર બાર હિલિ મિલિ દુહુ ભાઈ | સમ સનેહેં જનની પહુંચાઈ ॥ 
સાજિ બાજિ ગજ બાહન નાના | ભરત ભૂપ દલ કીન્હ પયાના ।॥૩ા 


બંને ભાઈઓએ માતાઓને સમાન પ્રેમથી વારંવાર હળી-મળીને એમને વિદાય આપી. ભરતજી અને રાજા 
અ, જ કે નજ ક. ૯ 
જનકજીનાં સૈન્યોએ ઘોડા, હાથી અને અનેક પ્રકારની સવારીઓ સજાવીને પ્રસ્‍થાન કર્યું. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1033 


હૃદર્ય રામુ સિય લખન સમેતા | ચલે જાહિં સબ લોગ અચેતા ॥ 
બસહ બાજિ ગજ પસુ હિર્યં હારે | ચલે જાહિં પરબસ મન મારેં 1॥૪॥ 


સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત શ્રીરામચન્દ્રજીને હૃદયમાં રાખીને સર્વે લોક બેભાન થઈ ચાલ્યા જઈ રહ્યાં છે. બળદ- 
ઘોડા, હાથી આદિ પશુ હૃદયથી હારીને, (શિથિલ) પરવશ બની મનને મારી ચાલ્યા જઈ રહ્યાં છે. ॥૪॥ 


દો૦ ગુર ગુરતિય પદ બંદિ પ્રભુ સીતા લખન સમેત | 
ફિરે હરષ બિસમય સહિત આએ પરન નિકેત [॥૩રબા 


ગુરુ વશિષ્ઠજી અને ગુરુપત્ની અરુંધતીના ચરણોની વંદના કરીને સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજી હર્ષ અને વિષાદની સાથે પાછા વળીને પર્ણકુટીએ આવ્યા. ॥૩૨૦॥ 


ચૌ૦- બિદા કીન્હ સનમાનિ નિષાદૂ | ચલેઉ હૃદર્ય બડ બિરહ બિષાદૂ ॥ 
કોલ કિરાત ભિલ્લ બનચારી | ફેરે ફિરે જોહારિ જોહારી 1।૧॥ 


ક ૦ 


પછી સન્માન કરીને નિષાદરાજને વિદાય કર્યા. તે ચાલ્યો તો ખરો, પરંતુ એના હૃદયમાં વિરહનો મોટો ભારે વિષાદ 
હતો. પછી શ્રીરામજીએ કોલ, કિરાત, ભીલ આદિ વનવાસી લોકોને વળાવ્યા, તે સર્વે જુહાર-જુહાર કરી (વંદના કરી 
કરી) પાછા ફર્યા. ॥૧॥ 
પ્રભુ સિય લખન બેઠિ બટ છાહી | પ્રિય પરિજન બિયોગ બિલખાહીં ॥ 
ભરત સનેહ સુભાઉ સુબાની | પ્રિયા અનુજ સન કહત બખાની 1।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1034 


પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી, સીતાજી અને લક્ષ્મણજી વડની છાયામાં બેસીને પ્રિયજન અને પરિવારના વિયોગથી દુઃખી 
થઈ રહ્યાં છે. ભરતજીના સ્નેહ, સ્વભાવ અને સુંદર વાણીને વખાણી-વખાણીને તે પ્રિય પત્ની સીતાજી અને નાના ભાઈ 
લક્ષ્મણજીને કહેવા લાગ્યા. ॥ર॥ 
પ્રીતિ પ્રતીતિ બચન મન કરની । શ્રીમુખ રામ પ્રેમ બસ બરની ॥ 
તેહિ અવસર ખગ મૃગ જલ મીના | ચિત્રફૂટ ચર અચર મલીના ।॥૩ા 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ પ્રેમને વશ થઈને ભરતજીનાં વચન, મન, કર્મની પ્રીતિ તથા વિશ્વાસનું પોતાના શ્રીમુખથી વર્ણન 
કયું, તે સમયે પક્ષી, પશુ અને જળની માછલીઓ, ચિત્રફૂટના સર્વે ચેતન અને જડ જીવ ઉદાસ થઈ ગયા. ॥૩॥ 
બિબુધ બિલોકિ દસા રઘુબર કી | બરષી સુમન કહિ ગતિ ઘર ઘર કી ॥ 
પ્રભુ પ્રનામુ કરિ દીન્હ ભરોસો | ચલે મુદિત મન ડર ન ખરો સો ।૪॥ 
શ્રીરઘુનાથજીની દશા જોઈને દેવતાઓએ એમની ઉપર ફૂલ વરસાવીને, પોતાના ઘરઘરની દશા કહી (દુખડાં 


સંભળાવ્યા). પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ એમને પ્રણામ કરી આશ્વાસન આપ્યું. પછી તે પ્રસન્‍ન થઈને ચાલ્યા. મનમાં જરાય 
ડર ન રહ્યો. ॥૪॥ 


અયોધ્યા શ્રીરામ-પાદુકાની સ્થાપના, ભરતજી નંદીગ્રામમાં નિવાસ અને શ્રી ભરતજીના ચરિત્ર શ્રવણનો મહિમા 


દો૦ સાનુજ સીય સમેત પ્રભુ રાજ્ત પરન કુટીર 
ભગતિ ગ્યાનુ બેરાગ્ય જનુ સોહત ધરે સરીર 1॥।॥૩૨૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1035 


નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને સીતાજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી પર્ણકુટીમાં એવા સુશોભિત થઈ રહ્યા છે જાણે 
વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને જ્ઞાન શરીર ધારણ કરીને શોભિત થઈ રહ્યાં હોય. ॥૩૨૧॥ 
ચૌ૦- મુનિ મહિસુર ગુર ભરત ભુઆલૂ | રામ બિરહે સબુ સાજુ બિહાલૂ ॥ 
પ્રભુ ગુન ગ્રામ ગનત મન માહીં | સબ ચુપચાપ ચલે મગ જાહીં ॥૧॥ 
મુનિ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ વશિષ્ઠજી, ભરતજી અને રાજા જનકજી - સવે સમાજ શ્રીરામચન્દ્રજીના વિરહમાં વિહવળ છે. 
પ્રભુના ગુણસમૂહોનું મનમાં સ્મરણ કરતાં સર્વે લોકો માર્ગમાં ચુપચાપ ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. ॥૧॥ 
જમુના ઉતરિ પાર સબુ ભયઊ | સો બાસરું બિનુ ભોજન ગયઊ ।॥ 
ઉતરિ દેવસરિ દૂસર બાસૂ | રામસખાં સબ કીન્હ સુપાસૂ ॥ર૨॥ 


[પ્રથમ દિવસે] બધા લોકો યમુનાજી ઊતરીને પાર થયા. તે દિવસ વગર ભોજને જ વીતી ગયો. બીજો મુકામ 
ગંગાજી ઊતરીને (ગંગાપાર શ્રુંગવેરપુરમાં) થયો. ત્યાં રામસખા નિષાદરાજે સર્વે સુપ્રબંધ કરી દીધો. ॥ર॥ 


સઈ ઉતરિ ગોમતી નહાએ | ચૌથેં દિવસ અવધપુર આએ 1॥।॥ 
જનકુ રહે પુર બાસર ચારી | રાજ કાજ સબ સાજ સંભારી ગા 


પછી સઈ નદી ઊતરીને ગોમતીજીમાં સ્નાન કર્યું અને ચોથે દિવસે સર્વે અયોધ્યાજી જઈ પહોંચ્યા. જનકજી ચાર 
દિવસ અયોધ્યાજીમાં રહ્યા અને રાજકાજ અને સર્વે સાજ-સામાનને વ્યવસ્થિત કરી; ॥૩॥ 


સૌપિ સચિવ ગુર ભરતહિ રાજૂ | તેરહુતિ ચલે સાજિ સબુ સાજૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1036 


નગર નારિ નર ગુર સિખ માની | બસે સુખેન રામ રજધાની ।૪॥ 


તથા મન્ત્રી, ગુરૂજી તથા ભરતજીને રાજ્ય સોંપીને, સર્વે સાજ-સામાન ઠીક કરીને તિરહુતિ (જનકપુરીએ) ચાલ્યા. 
નગરનાં સ્્રી-પુરૂષ ગુરુજીનો ઉપદેશ માનીને શ્રીરામજીની રાજધાની અયોધ્યાજીમાં સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યાં. ॥૪॥ 
દો૦ રામ દરસ લગિ લોગ સબ કરત નેમ ઉપબાસ 1।| 
તજિ તજિ ભૂષન ભોગ સુખ જિઅત અવધિ કીં આસ 1॥।૩રરા॥ 
સર્વે લોકો શ્રીરામચન્દ્રજીનાં દર્શનને માટે નિયમ અને ઉપવાસ કરવા લાગ્યા. તે ભૂષણ અને ભોગ-સુખોને ત્યજીને 
અવધિની આશાએ જીવી સહ્યા છે. ॥૩૨૨॥ 
ચૌ૦- સચિવ સુસેવક ભરત પ્રબોધે | નિજ નિજ કાજ પાઇ સિખ ઓધે ॥ 
પુનિ સિખ દીન્ડિ બોલિ લઘુ ભાઈ | સૌપી સકલ માતુ સૈવકાઈ ॥૧॥ 
ભરતજીએ મન્ત્રીઓ અને વિશ્વાસી સેવકોને સમજાવી તેયાર કર્યા. તે સર્વે શિખામણ માનીને પોતપોતાના કાર્યમાં 
લાગી ગયા, વળી, નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજીને બોલાવી શિખામણ આપી અને સર્વે માતાઓની સેવા એમને સોંપી, ॥૧॥ 
ભૂસુર બોલિ ભરત કર જોરે | કરિ પ્રનામ બય બિનય નિહોરે ॥ 
ઊંચ નીચ કારજુ ભલ પોચૂ | આયસુ દેબ ન કરબ સંકોચૂ ॥ર॥ 


બ્રાહ્મણોને બોલાવી ભરતજીએ હાથ જોડીને પ્રણામ કરી અવસ્થા અનુસાર વિનય અને વિનંતી કરી કે આપ લોકો 
ઊચ્ચ-નીચ (મોટું-નાનું), સારુ-નરસું જે કંઈ પણ કાર્ય હોય, એને માટે આજ્ઞા આપજો. સંકોચ ન કરશો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1037 


પરિજન પુરજન પ્રજા બોલાએ | સમાધાનુ કરિ સુબસ બસાએ ।॥ 
સાનુજ ગે ગુર ગેહેં બહોરી | કરિ દંડવત કહત કર જોરી ॥૩ગા 


ભરતજીએ. પછી પરિવારના લોકોને, નાગરિકોને તથા અન્ય પ્રજાને બોલાવીને, એમનું સમાધાન કરીને તેમને 
સુખપૂર્વક વસાવ્યા. પછી નાના ભાઈ શત્રુઘ્નસહિત તે ગુરુજીના ઘેર ગયા અને દંડવત્‌ કરીને હાથ જોડીને બોલ્યા - ॥૩॥ 


આયસુ હોઈ ત રહૌં સનેમા | બોલે મુનિ તન પુલકિ સપેમા ॥ 
સમુઝબ કહબ કરબ તુમ્હ જોઈ | ધરમ સારું જગ હોઇહિ સોઈ ।૪॥ 
આજ્ઞા હોય તો હું સંયમપૂર્વક રહું! મુનિ વાશિષ્ઠજી શરીરે પુલકિત થઈ પ્રેમપૂર્વક બોલ્યા - હે ભરત! તમે જે કંઈ 
સમજશો, કહેશો અને કરશો, એ જ જગતમાં ધર્મનો સાર હશે. ॥૪॥ 
દો૦ સુનિ સિખ પાઈ અસીસ બર્ડિં ગનક બોલિ દિનુ સાધિ | 
સિંઘાસન પ્રભુ પાદુકા બેઠારે નિરુપાધિ ॥૩૨ગા 


ભરતજીએ આ સાંભળીને અને શિખામણ તથા મોટો આશીર્વાદ પામીને જ્યોતિષિઓને બોલાવ્યા અને દિવસ 
(સારુ મુહૂર્ત) જોઈને પ્રભુની ચરણપાદુકાઓને નિર્વિઘ્નતાપૂર્વક સિંહાસને બિરાજમાન કરાવી. ॥૩૨૩॥ 


ક્ય 


ચૌ૦- રમ માતુ ગુર પદ સિરુ નાઈ । પ્રભુ પદ પીઠ રજાયસુ પાઈ ॥ 
નંદિગા્વેં કરિ પરન કુટીરા | કીન્હ નિવાસુ ધરમ ધુર ધીરા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1038 


વળી, શ્રીરામજીનાં માતા કૌશલ્યાજી અને ગુરુજીના ચરણોમાં માથું નમાવીને અને પ્રભુની ચરણપાદુકાઓની આજ્ઞા 
પામીને ધર્મની ધુરાને ધારણ કરવામાં ધીર ભરતજીએ નંદિગ્રામમાં પર્ણકુટિ બનાવીને એમાં જ નિવાસ ક્યાં. ॥૧॥ 
જટાજૂટ સિર મુનિપટ ધારી | મહિ ખનિ ડકુસ સોંથરી સૈંવારી ॥ 
અસન બસન બાસન બ્રત નેમા । કરત કઠિન રિષિધરમ સપ્રેમા ॥ર॥ 
સિર પર જટાજૂટ અને શરીર પર મુનિઓનાં (વલ્કલ) વસ્ત્ર ધારણ કરીને, પૃથ્વીને ખોદીને એમાં દર્ભનું આસન 
પાથયું. ભોજન, વસ્ત્ર, વાસણ, વ્રત, નિયમ - સર્વે વાતોમાં તે ત્્કષિઓના કઠિન ધર્મનું પ્રેમસહિત આચરણ કરવા લાગ્યા. 
॥૨॥ 


ભૂષન બસન ભોગ સુખ ભૂરી । મન તન બચન તજે તિન તૂરી ॥ 
અવધ રાજૂ સુર રાજુ સિહાઈ | દસરથ ધનુ સુનિ ધનદુ લજાઈ ।॥ગા 
ઘરેણાં-કપડાં અને અનેક પ્રકારનાં ભોગ-સુખોને મન, તન અને વચનથી તૃણ તોડીને (પ્રતિજ્ઞા કરીને) ત્યાગી દીધા. 
જે અયોધ્યાના રાજ્યને જોઈને દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ ઇર્ષ્યા કરતા હતા અને [જ્યાંના રાજા] દશરથજીની સંપત્તિ સાંભળીને 
કુબેર પણ લજાઈ જતા હતા, ॥ગા 


તેહિં પુર બસત ભરત બિનુ રાગા | ચંચરીક જિમિ ચંપક બાગા ॥ 
રમા બિલાસુ રામ અનુરાગી । તજત બમન જિમિ જન બડભાગી ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1039 


તે અયોધ્યાપુરીમાં ભરતજી અનાસક્ત થઈને એ રીતે નિવાસ કરી રહ્યા છે જેમ ચંપાના બગીચામાં ભમરો. 
શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રેમી ધનભાગી પુરુષ લક્ષ્મીના વિલાસ (ભોગૈશ્ચર્ય)ને વમનની જેમ ત્યાગી દે છે (પછી તેની તરફ 
જોતા પણ નથી). ॥૪॥ 
દો૦ રામ પેમ ભાજન ભરતુ બડે ન એહિં કરતૂતિ | 
ચાતક હંસ સરાહિઅત ટેક બિબેક બિભૂતિ ॥૩૨૪॥ 
પછી ભરતજી તો [સ્વયં] શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રેમને પાત્ર છે. તે આ (ભોગૈશ્ચર્ય ત્યાગરૂપ) કરણીથી મોટા નથી થયા 
(અર્થાત્‌ તેમને માટે આ કોઈ મોટી વાત નથી). [પૃથ્વી પરનું જળ ન પીવાની] ટેકથી ચાતકની અને નીર-ક્ષીર-વિવેકની 
વિભૂતિ (શક્તિ)થી હંસનીય પ્રશંસા થાય છે. ॥૩૨૪॥ 
ચૌ૦- દેહ દિનહું દિન દૂબરિ હોઈ | ઘટઇ તેજુ બલુ મુખછબિ સોઈ ॥ 
નિત નવ રામ પ્રેમ પનુ પીના | બઢત ધરમ દલુ મનુ ન મલીના ।॥૧॥ 
ભરતજીનું શરીર દિવસે દિવસે દૂબળું થતું જાય છે. (અન્ન, ઘૃત આદિથી ઉત્પન્ન થનાર મેદ ઘટી રહ્યો છે.) તેજ 
વધી રહ્યું છે. બળ અને મુખછબિ (મુખની કાન્તિ અથવા શોભા) તેવી જ બનેલી છે. રામપ્રેમનું પ્રણ નિત્ય નવું અને 
પુષ્ટ થાય છે, ધર્મના અંશો વધે છે અને મન ઉદાસ નથી (અર્થાત્‌ પ્રસન્‍ન છે). ॥૧॥ 
જિમિ જલુ નિઘટત સરદ પ્રકાસે | બિલસત બેતસ બનજ બિકાસે ॥ 
સમ દમ સંજમ નિયમ ઉપાસા | નખત ભરત હિય બિમલ અકાસા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1040 


જેમ શરદત્રક્તુના પ્રકાશ (વિકાસ)થી જળ ઘટે છે પરંતુ નેતર શોભા પામે છે અને કમળ વિકસિત થાય છે. શમ, 
દમ, સંયમ, નિયમ અને ઉપવાસ આદિ ભરતજીના હૃદયરૂપી નિર્મળ આકાશના નક્ષત્ર (તારાગણ) છે. ॥૨॥ 


ધુવ બિસ્વાસુ અવધિ રાકા સી । સ્વામિ સુરતિ સુરબીથિ બિકાસી ॥ 
રામ પેમ બિધુ અચલ અદોષા | સહિત સમાજ સોહ નિત ચોખા ॥।૩ા 


વિશ્વાસ જ [એ આકાશમાં] ધુવતારો છે, ચૌદ વર્ષની અવધિ [નું ધ્યાન] પૂર્ણિમાના સમાન છે અને સ્વામી 
શ્રીરામજીની સુરતિ (સ્મૃતિ) આકાશગંગા જેવી પ્રકાશિત છે. રામપ્રેમ જ અચળ (સદા રહેનાર) અને કલંકરહિત ચન્દ્રમા 
છે. તે પોતાના સમાજ (નક્ષત્રો) સહિત નિત્ય સુંદર સુશોભિત છે. ॥૩॥ 
ભરત રહનિ સમુઝનિ કરતૂતી । ભગતિ બિરતિ ગુન બિમલ બિભૂતી ॥ 
બરનત સકલ સુકબિ સકુચાહીં | સેસ ગનેસ ગિરા ગમુ નાહીં ।૪॥ 
ભરતજીની રહેણી, સમજણ, કરણી, ભક્તિ, વેરાગ્ય, નિર્મળ ગુણ અને એશ્ચર્યનું વર્ણન કરવામાં સર્વે સુકવિ 
સંકોચાય છે; કેમ કે ત્યાં [અન્યોની તો વાત જ શું] સ્વયં શેષ, ગણેશ અને સરસ્વતીની પણ પહોંચ નથી. ॥૪॥ 
દો૦: નિત પૂજ્ત પ્રભુ પાંવરી પ્રીતિ ન હદર્યે સમાતિ | 
માગિ માગિ આયસુ કરત રાજ કાજ બહુ ભીોંતિ ॥૩રપ॥ 
તેઓ નિત્ય પ્રભુની પાદુકાઓનું પૂજન કરે છે, હૃદયમાં પ્રેમ સમાતો નથી. પાદુકાઓ પાસેથી આજ્ઞા માગી-માગીને 
અનેક પ્રકારનાં (સર્વે જાતનાં) રાજ-કાજ કરે છે. ॥૩૨૫॥ 


ચૌ૦- પુલક ગાત હિર્યે સિય રઘુબીરૂ | જીહ નામુ જપ લોચન નીરૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1041 


લખન રામ સિય કાનન બસહી | ભરતુ ભવન બસિ તપ તનુ કસહીં ॥૧॥ 


શરીર પુલકિત છે, હૃદયમાં શ્રીસીતા-રામજી છે. જીભ રામ-નામ જપી રહી છે, નેત્રોમાં પ્રેમનું જળ ભરાયું છે. 
લક્ષ્મણજી, શ્રીરામજી અને સીતાજી તો વનમાં વસે છે, પરંતુ ભરતજી ઘરમાં જ રહીને તપ દ્વારા શરીરને કસી રહ્યા છે. 
॥૧॥ 


દોઉ દિસિ સમુઝિ કહત સબુ લોગૂ | સબ બિધિ ભરત સરાહન જોગૂ ॥ 
સુનિ બ્રત નેમ સાધુ સકુચાહીં | દેખિ દસા મુનિરાજ લજાહીં ।॥ર૨॥ 
બંને તરફની સ્થિતિ સમજીને સર્વે લોક કહે છે કે ભરતજી સર્વે પ્રકારે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે. તેમના વ્રત અને 
નિયમોને સાંભળીને સાધુ-સંત પણ સંકોચાઈ જાય છે અને એમની સ્થિતિ જોઈને મુનિરાજ પણ લજિજત થાય છે. ॥ર॥ 
પરમ પુનીત ભરત આચરનૂ | મધુર મંજુ મુદ મંગલ કરનૂ ॥ 
હરન કઠિન કલિ ક્લુષ ક્લેસૂ | મહામોહ નિસિ દલન દિનેસૂ ॥ગા 
ભરતજીનું પરમ પવિત્ર આચરણ (ચરિત્ર) મધુર, સુંદર અને આનંદ-મંગળોને કરનારુ છે. કળિયુગનાં કઠિન પાપો 
અને ક્લેશોને હરનારુ છે. મહામોહરૂપી રાત્રિને નષ્ટ કરવા માટે સૂર્યની સમાન છે. ॥૩॥ 
પાપ પુંજ કુજર મૃગરાજૂ | સમન સકલ સંતાપ સમાજૂ ।॥ 
જન રંજન ભંજન ભવ ભારૂ | રામ સનેહ સુધાકર સારૂ ।॥૪॥ 


પાપસમૂહરૂપી હાથીને માટે સિંહ છે. બધાય સંતાપોના સૈન્યનો નાશ કરનારું છે. ભક્તોને આનંદ આપનાર અને 
ભવના ભાર (સંસારના દુઃખ)નું ભંજન કરનારું તથા શ્રીરામપ્રેમરૂપી ચન્દ્રમાનું સત્વ (અમૃત) છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1042 


છં૦ સિય રામ પ્રેમ પિયૂષ પૂરન હોત જનમુ ન ભરત કો [| 
મુનિ મન અગમ જમ નિયમ સમ દમ બિષમ બ્રત આચરત કો ॥ 
દુખ દાહ દારિદ દંભ દૂષન સુજ્સ મિસ અપહરત 
ક્લિકાલ તુલસી સે સઠન્ડિ હઠિ રામ સનમુખ કરત | 
શ્રીસીતારામજીના પ્રેમરૂપી અમૃતથી પરિપૂર્ણ ભરતજીનો જન્મ જો ન થાત, તો મુનિઓના મનને પણ અગમ યમ, 
નિયમ, શમ, દમ આદિ કઠિન વ્રતોનું આચરણ કોણ કરત? દુઃખ, સંતાપ, દરિદ્રતા, દંભ આદિ દોષોને પોતાના સુયશના 
બહાને કોણ હરણ કરત? તથા કળિકાળમાં તુલસીદાસ-જેવા શઠોને હઠપૂર્વક કોણ શ્રીરામજીની સન્મુખ કરત? 
સો૦- ભરત ચરિત કરિ નેમુ તુલસી જો સાદર સુનહિં | 
સીય રામ પદ પેમુ અવસિ હોઈ ભવ રસ બિરતિ ॥૩ર૨૧॥ 
તુલસીદાસજી કહે છે - જે કોઈ ભરતજીના ચરિત્રને નિયમથી આદરપૂર્વક સાંભળશે, તેમને અવશ્ય જ 
શ્રીસીતારામજીના ચરણોમાં પ્રેમ થશે અને સાંસારિક વિષય-રસથી વૈરાગ્ય થશે, ॥૩૨૬૧॥ 
માસપારાયણ, એકવીસમો વિશ્રામ 
ઇંતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિક્લુષવિધ્વંસને ટ્વિતીયઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ ॥ 


કળિયુગનાં સંપૂર્ણ પાપોનો વિધ્વંસ કરનાર શ્રીરામચરિતમાનસનો આ બીજો સોપાન સમાપ્ત થયો. 
(અયોધ્યાકાંડ સમાપ્ત) 


કે 
કો 
કો. 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1043 


મંગલાચરણ 

જયંતની કુટિલતા અને ફળભોગ 

અત્રિમિલન અને સ્તુતિ 
શ્રીસીતા-અનસૂયા-મિલન 

શ્રીરામજીનું આગળ પ્રસ્‍થાન,વિરાધ-વધ અને 
શરભંગ-પ્રસંગ 

સુતીક્ષણજીનો પ્રેમ, અગસ્ત્યમિલન,અગસ્ત્ય-સંવાદ, 
રામનો દંડક-વન-પ્રવેશ અને જટાયુ-મિલન, 
રામ નો દંડક વન પ્રવેશ, જટાયુ મિલન, પંચવટી 
નીવાસ અને શ્રી રામ-લક્ષમન સંવાદ 
શૂર્પણખાનો પ્રસંગ, ખરદૂષણનો વધ 
શ્રીસીતાજીનો અગ્નિપ્રવેશ અને માયા-સીતા 


અરણ્યકાંડ 
મારીચ પ્રસંગ 
શ્રીસીતાહરણ 
જટાયુનો પ્રસંગ 
નવાહ્‌ન છઠો વિશ્રામ 
શબરી પર કૃપા 
નારદ-રામ સંવાદ 
સંતો ના લક્ષણ અને સત્સંગ ભજન માટે પ્રેરણા 
માસપારાયન બાવીસમો વિશ્રામ 
હનુમાન ચાલીસા 
પારાયણ વિધિ 
આરતી શ્રીરામાયાનજી કી 
આરતી કીજે હનુમાન લલા કી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1044 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
તૃતીય સોપાન 
અરણ્યકાંડ 
શ્લોક 

મૂલં ધર્મતરોર્વિવેકજલધેઃ પૂણેન્દુમાનન્દદં 

વૈરાગ્યામ્બુજભાસ્કરૅ હઘઘનધ્વાન્તાપહં તાપહમ્‌ ી 

મોહામ્ભોધરપૂગપાટનવિધો સ્વઃસમ્ભવં શંકરં 
વન્દે બ્રહ્મકુલં ક્લંકશમનં શ્રીરામભૂપપ્રિયમ્‌ ॥૧॥ 
ધૂર્મરૂપી વૃક્ષનાં મૂળ, વિવેકરૂપી સમુદ્રને આનંદ આપનાર પૂર્ણચન્દ્ર, વૈરાગ્યરૂપી કમળને [વિકસિત કરનાર] સૂર્ય, 
પાપરૂપી ઘોર અન્ધકારનો નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કરનાર, ત્રિવિધ તાપને હરનાર, મોહરૂપી વાદળોના સમૂહને છિન્ન-ભિન્ન 


કરવાની ક્રિયામાં આકાશથી ઉત્પન્ન થનાર પવનસ્વરૂપ, બ્રહ્માજીના વંશજ (આત્મજ) તથા ક્લંકનાશક મહારાજ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રિય શ્રીશંકરજીની હું વન્દના કરું છું. ॥૧॥ 


સાન્દ્રાનન્દપયોદસૌભગતનું પીતામ્બરં સુન્દર 
પાણો બાણશરાસનં કટિલસત્તૂણીરભારં વરમ્‌ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1045 


રાજીવાયતલોચનં ધૃતજટાજૂટેન સંશોભિતં 
સીતાલક્ષ્મણસંયુતં પથિગતં રામાભિરામં ભજે ॥૨॥ 
જેમનું શરીર જળયુક્ત મેઘોના સમાન સુન્દર (શ્યામવર્ણ) તેમજ આનંદઘન છે, જેમણે સુન્દર (વલ્કલનાં) પીળાં 
વસો ધારણ કર્યા છે, જેમના હાથમાં ધનુષ અને બાણ છે, કમર ઉત્તમ ભાથાના ભારથી સુશોભિત છે, કમળના સમાન 
વિશાળ નેત્રો છે અને મસ્તક પર જટાજૂટ ધારણ કરેલ છે, એવા અત્યંત શોભાયમાન શ્રીસીતાજી તથા લક્ષ્મણજીની 
સાથે માર્ગમાં જતાં, આનંદ આપનાર શ્રીરામચન્દ્રજીને હું ભજું છું, ॥૨॥ 
સો૦- ઉમા રામ ગુન ગૂઢ પંડિત મુનિ પાવર્હિ બિરતિ | 
પાવર્હિં મોહ બિમૂઢ્ુ જે હરિ બિમુખ ન ધર્મ રતિ ॥।૦॥ 
હે પાર્વતી ! શ્રીરામજીના ગુણો ગૂઢ છે, પંડિતો તથા મુનિઓ તેમને સમજીને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. પરન્તુ જેઓ 
ભગવાનથી વિમુખ છે અને જેમનો ધર્મમાં પ્રેમ નથી, એવા મહામૂહો [તેમનું શ્રવણ કરીને] મોહ પામે છે. 
ચૌ૦- પુર નર ભરત પ્રીતિ મૈ | ગાઈ મતિ અનુરૂપ અનૂપ સુહાઈ ॥ 
અબ પ્રભુ ચરિત સુનહુ અતિ પાવન | કરત જે બન સુર નર મુનિ ભાવન ॥૧॥ 


નગરજનો અને ભરતજીના અનુપમ અને સુન્દર પ્રેમનું મેં મારી બુદ્ધે પ્રમાણે ગાન કર્યું. હવે દેવતા, મનુષ્ય અને 


મુનિઓના મનને ગમનાર પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં તે અત્યંત પવિત્ર ચરિત્ર સાંભળો, જે તેઓ વનમાં કરી રહ્યા છે. ॥૧॥ 
જયંતની કુટિલતા અને ફળભોગ 


એક બાર ચુનિ કુસુમ સુહાએ | નિજ કર ભૂષન રામ બનાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1046 


સીતહિ પહિરાએ પ્રભુ સાદર | બેઠે ફટિક સિલા પર સુંદર ।॥ર॥ 
એક વાર શ્રીરામચન્દ્રજીએ સુન્દર ફૂલો વીણીને પોતાના હાથે ભાત-ભાતનાં આભૂષણો બનાવ્યાં અને સુન્દર સ્ફટિક 
શિલા પર બેઠેલાં પ્રભુએ શ્રીસીતાજીને તે ઘરેણાં આદર સહિત પહેરવ્યાં. ॥૨॥ 
સુરપતિ સુત ધરિ બાયસ બેષા | સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા ॥ 
જિમિ પિપીલિકા સાગર થાહા | મહા મંદમતિ પાવન ચાહા ઝા 
દેવરાજ ઇન્દ્રનો મૂર્ખ પુત્ર મહામંદબુદ્ધિ જયંત કાગડાનું રૂપ ધારણ કરીને શ્રીરઘુનાથજીનું બળ જોવા ઇચ્છે છે, જેમ 
કીડી સમુદ્રનો તાગ પામવા ઇચ્છતી હોય. ॥૩॥ 
સીતા ચરન ચોંચ હતિ ભાગા | મૂઢ મંદમતિ કારન કાગા ॥ 
ચલા સુધિર રઘુનાયક જાના | સીક ધનુષ સાયક સંધાના ।૪॥ 


તે મૂઢ જયંત, મન્દબુદ્ધિ હોવાના કારણે (ભગવાનના બળની પરીક્ષા કરવા માટે) બનેલો કાગડો સીતાજીના ચરણ 
પર ચાંચ મારીને ભાગ્યો. જ્યારે લોહી વહેવા લાગ્યું, ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ જાણ્યું અને ધનુષ પર સરકડાના બાણનું 
સંધાન કર્યું. ॥૪॥ 


દો૦- અતિ કુપાલ રઘુનાયક સદા દીન પર નેહ 
તા સન આઇ કીન્ડ છલુ મૂરખ અવગુન ગેહ 1।૧॥ 
શ્રીરઘુનાથજી કે જેઓ અત્યંત કૃપાળુ છે અને જેમનો દીનજનો પર સર્વદા સ્નેહ રહે છે, તેમની સાથે પણ તે 


અવગુણોના ઘર સમાન મૂર્ખ જયંતે ત્યાં આવીને કપટ કર્યું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1047 


ચૌ૦- પ્રેરિત મંત્ર બ્રહ્મસર ધાવા | ચલા ભાજિ બાયસ ભય પાવા ।॥ 
ધરિ નિજ રૂપ ગયઉ પિતુ પાહીં | રામ બિમુખ રાખા તેહિ નાહીં ॥૧॥ 


મન્ત્રથી પ્રેરિત થઈને તે બ્રહ્મબાણ દોડ્યું, ત્યારે કાગડો ભયભીત થઈને નાસી છૂટ્યો. તે પોતાનું અસલ રૂપ ધારણ 
કરીને પોતાના પિતા ઇન્દ્ર પાસે ગયો, પરંતુ શ્રીરામજીનો વિરોધી જાણીને ઇન્દ્રે એને (પોતાની પાસે) રાખ્યો નહિ - ॥૧॥ 


ભા નિરાસ ઉપજી મન ત્રાસા | જથા ચક્ર ભય રિષિ દુર્બાસા ॥ 

બ્રહ્ધધામ સિવપુર સબ લોકા | ફિરા શ્રમિત બ્યાકૂલ ભય સોકા ।॥ર॥ 

ત્યારે તે નિરાશ થઈ ગયો, તેના મનમાં ભય ઉત્પન્ન થઈ ગયો, જેમ દુર્વાસા ત્રકદપિને સુદર્શન ચક્રથી ભય ઊભો 
થયો હતો. તે બ્રહ્મલોક, શિવલોક વગેરે સઘળા લોકોમાં થાકીને અને ભય-શોકથી વ્યાકુળ થઈને ભાગતો ફર્યો, ॥૨॥ 
કાહુ બેઠન કહા ન ઓહી | રાખિ કો સકઈ રામ કર દ્રોહી ॥ 

માતુ મૃત્યુ પિતુ સમન સમાના | સુધા હોઇ બિષ સુનુ હરિજાના ॥૩ા 


જો વ 


(પરન્તુ રાખવાનું તો દૂર રહ્યું) કોઈએ તેને બેસવા માટે પણ કહ્યું નહિ, શ્રીરામજીના દ્રોહીને કોણ રાખી શકે છે? 
[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડ! સાંભળો, તેના માટે માતા મૃત્યુના સમાન, પિતા યમરાજના સમાન અને અમૃત વિષ 
સમાન થઈ જાય છે. ॥ગા 

મિત્ર કરઈ સત રિપુ કે કરની | તા કહં બિબુધ નદી બેતરની ॥ 
સબ જગુ તાહિ અનલહુ તે તાતા | જો રઘુબીર બિમુખ સુનુ ભ્રાતા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1048 


મિત્ર સેંકડો શત્રુઓની જેમ વર્તવા લાગે છે, દેવનદી ગંગાજી તેના માટે વૈતરણી (યમપુરીની નદી) થઈ જાય છે. હે 
ભાઈ! સાંભળો, જે શ્રીરઘુનાથજીથી વિમુખ થઈ જાય છે, તેના માટે સમસ્ત જગત અગ્રિથી પણ વધારે ગરમ (બાળનાર) 
થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
નારદ દેખા બિકલ જયંતા | લાગિ દયા કોમલ ચિત સંતા ॥ 
પઠવા તુરત રામ પહિ તાહી | કહેસિ પુકારિ પ્રનત હિત પાહી ॥૫॥ 
નારદજીએ. જ્યંતને વ્યાકુળ જોયો તો તેમને દયા આવી ગઈ. કારણ કે સંતોનું ચિત્ત ઘણું જ કોમળ હોય છે. 
નારદજીએ જયંતને એવી શિખામણ આપી કે શ્રીરામજીની પાસે શીઘ્ર જઈને પોકારીને એમ કહેજો કે ' હે શરણાગતના 
હિતકારી! મારી રક્ષા કરો!" જયંતે નારદજીના કહ્યા પ્રમાણે કર્યું, ॥૫॥ 


આતુર સભય ગહેસિ પદ જાઈ । ત્રાહિ ત્રાહિ દયાલ રઘુરાઈ ॥ 
અતુલિત બલ અતુલિત પ્રભુતાઈ । મૈં પમતિમંદ જાનિ નહિં પાઈ ।॥ 
આતુર અને ભયભીત જયંતે જઈને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણ પકડી લીધા. [અને કહ્યું -] હે દયાળુ રઘુનાથજી! રક્ષા 
કરો, રક્ષા કરો, આપના અતુલિત બળ અને આપની અતુલિત પ્રભુતા (સામર્થ્ય)ને હું મંદબુદ્ધિ નહોતો જાણી શક્યો. ॥૬॥ 
નિજ કૃત કર્મ જનિત ફલ પાયઉં | અબ પ્રભુ પાહિ સરન તકિ આયઉ ॥ 
સુનિ કૃપાલ અતિ આરત બાની | એકનયન કરિ તજા ભવાની ।$૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1049 


પોતાના કરેલ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ ફળ મેં પામી લીધું, હવે, હે પ્રભુ ! મારી રક્ષા કરો. હું આપના શરણે આવ્યો છું. 
[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી ! કૃપાળુ શ્રીરઘુનાથજીએ. તેની અત્યંત આર્ત વાણી સાંભળીને તેને એક આંખે કાણો કરીને 
છોડી દીધો. ॥૭॥ 
સો૦- કીન્ડ મોહ બસ દ્રોહ જઘ્ય"પિ તેહિ કર બધ ઉચિત | 


પ્રભુ છાડેઉ કરિ છોહ કો કૃપાલ રઘુબીર સમ 1।ર૨॥ 


જુ જ ક ક 


તેણે મોહવશ દ્રોહ કર્યો હતો, માટે તેનો વધ યોગ્ય જ હતો, છતાંય, પ્રભુએ. કૃપા કરીને તેને છોડી દીધો, શ્રીરામજીના 
સમાન કૃપાળુ બીજો કોણ હોઈ શકે? ॥૨॥ 
ચૌ૦- રઘુપતિ ચિત્રકૂટ બસિ નાના | ચરિત કિએ શ્રુતિ સુધા સમાના ॥ 
બહુરિ રામ અસ મન અનુમાના | હોઈહિ ભીર સબહિં મોહિ જાના ॥૧॥ 
ચિત્રકૂટમાં રહીને શ્રીરઘુનાથજીએ ઘણાં જ ચરિત્રો કર્યા, જે કાનો માટે અમૃત સમાન [પ્રિય] છે. ત્યારબાદ (કેટલાક 
સમય પછી) શ્રીરામજીએ મનમાં એવું અનુમાન કર્યું કે મને બધા લોકો ઓળખી ગયા છે, જેથી (અહીં) માણસોની મોટી 
ભીડ થઇ જશે. ॥૧॥ 


અત્રિમિલન અને સ્તુતિ 


સકલ મુનિન્ડ સન બિદા કરાઈ | સીતા સહિત ચલે દ્વૌ ભાઈ ॥ 
અત્રિ કે આશ્રમ જબ પ્રભુ ગયઊ 1 સુનત મહામુનિ હરષિત ભયઊ 1।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1050 


[એટલા માટે] સર્વ મુનિઓ પાસેથી વિદાય લઈને સીતાજીસહિત બન્ને ભાઈઓ ચાલ્યા! જ્યારે પ્રભુ અત્રિજીના 
આશ્રમમાં ગયા, તો તેમનું આગમન સાંભળતાં જ મહામુનિ હર્ષિત થઈ ગયા. ॥ર॥ 
પુલકિત ગાત અત્રિ ઉઠિ ધાએ । દેખિ રામુ આતુર ચલિ આએ ।॥ 
કરત દંડવત મુનિ ઉર લાએ । પ્રેમ બારિ ઠ્દો જન અન્હવાએ ।૩ા 
શરીર પુલકિત થઈ ગયું, અત્રિજી ઊઠીને દોડ્યા, તેમને દોડતાં આવતા જોઈને શ્રીરામજી અધિક શીઘ્રતાથી ચાલ્યા 
આવ્યા, દંડવત્‌ પ્રણામ કરતાં શ્રીરામજીને [ઉઠાવીને] મુનિએ હૃદય સાથે લગાવી દીધા અને પ્રેમાશ્રુઓના જળથી બન્ને 
ભાઈઓને નવડાવી દીધા. ॥૩॥ 
દેખિ રામ છબિ નયન જુડાને | સાદર નિજ આશ્રમ તબ આને ।॥ 
કરિ પૂજા કહિ બચન સુહાએ | દિએ મૂલ ફલ પ્રભુ મન ભાએ 1।૪॥ 
શ્રીરામજીની શોભા જોઈને મુનિનાં નેત્રો શીતળ, થઈ ગયાં, પછી તેઓ તેમને આદરપૂર્વક પોતાના આશ્રમમાં લઈ 
આવ્યા. પૂજન કરીને સુન્દર વચનો કહીને મુનિએ તેમને કંદમૂળ અને ફળો આપ્યાં, જે પ્રભુના મનને બહુ જ ગમ્યાં. ॥૪॥ 
સો૦- પ્રભુ આસન આસીન ભરિ લોચન સોભા નિરખિ [| 
મુનિબર પરમ પ્રબીન જોરિ પાનિ અસ્તુતિ કરત ॥૩॥ 


પ્રભુ આસન પર વિરાજમાન છે. નેત્રો ભરીને તેમની શોભા નિરખીને, પરમ પ્રવીણ મુનિશ્રેષ્ઠ હાથ જોડીને સ્તુતિ 
કરવા લાગ્યા -॥૩॥ 


છં૦ નમામિ ભક્ત વત્સલં કૃપાલુ શીલ કોમલં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1051 


ન્‌ 


ભજામિ તે પદાંબુજે અકામિનાં સ્વધામદં ॥૧॥ 
હે ભક્તવત્સલ! હે કૃપાળુ! હે કોમળ સ્વભાવવાળા ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. નિષ્કામ પુરુષોને પોતાનું પરમધામ 
પ્રદાન કરનારાં આપનાં ચરણકમળોને હું ભજું છું. ॥૧॥ 
નિકામ શ્યામ સુંદર ભવાંબુનાથ મંદરં | 
પ્રફુલ્લ કંજ લોચનં મદાદિ દોષ મોચનં ॥૨॥ 
આપ અત્યંત સુંદર-શ્યામ અને સંસારરૂપી સમુદ્રને મથવા માટે મંદરાચળરૂપ, વિકસિત કમળ સમાન નેત્રોવાળા 
અને મદાદિક દોષોથી છોડાવનારા છો. ॥૨॥ 
પ્રલંબ બાહુ વિક્રમ પ્રભોડપ્રમેય વૈભવં | 
નિષંગ ચાપ સાયકં ધર ત્રિલોક નાયકં ॥ગા 
હે પ્રભો આપની લાંબી ભુજાઓનું પરાક્રમ અને આપનું એશ્ચર્ય અપ્રમેય (બુદ્ધિથી પર અથવા અસીમ) છે. આપ 
ભાથા અને ધનુષ-બાણ ધારણ કરનારા ત્રણેય લોકોના સ્વામી; ॥૩॥ 


દિનેશ વંશ મંડનં મહેશ ચાપ ખંડન || 
મુનીદ્ર સંત રંજન સુરારિ વૃંદ ભંજનં ૪ 


સૂર્યવશના ભૂષણ, મહાદેવજીના ધનુષને તોડનારા, મુનિરાજો અને સંતોને આનંદ આપનારા તથા દેવતાઓના 
શત્રુ-અસુરોના સમૂહનો નાશ કરનારા છો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1052 


મનોજ વૈરિ વંદિતં અજાદિ દેવ સેવિતં | 
વિશુદ્ધ બોધ વિગ્રહં સમસ્ત દૂષનાપહં ॥૫।॥ 
આપ કામદેવના શત્રુ મહાદેવજી દ્વારા વન્દિત, બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓથી સેવિત, વિશુદ્ધ જ્ઞાનમય વિગ્રહ અને સમસ્ત 
દોષોને નષ્ટ કરનારા છો. ॥૫॥ 
નમામિ, ઇંદિરા પતિં સુખાકરં સતાં ગતિં | 
ભજે સશક્તિ સાનુજં શચી પતિ પ્રિયાનુજે ॥6॥ 
હે લક્ષ્મીપતે! સુખોની ખાણ અને સત્પુરુષોની એકમાત્ર ગતિ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે શચીપતિ(ઈન્દ્ર)ના 
પ્રિય નાના ભાઈ (વામનજી)! સ્વરૂપા-શક્તિ શ્રીસીતાજી અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત આપને હું ભજું છું. ॥6॥ 
ત્વદંધિ મૂલ યે નરાઃ | ભજંતિ હીન મત્સરાઃ ।॥ 
પતંતિ નો ભવાર્ણવે વિતર્ક વીચિ સંકુલે ॥૭॥ 
જે મનુષ્યો મત્સર (ઇર્ષા) રહિત થઈને આપનાં ચરણકમળોને સેવે છે, તેઓ તર્ક-વિતર્ક (અનેક પ્રકારના સંદેહ)રૂપી 
તરંગોયી પૂર્ણ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં પડતા નથી. (આવાગમનના ચક્કરમાં પડતા નથી). ॥૭॥ 
વિવિક્ત વાસિનઃ સદા ભજંતિ મુક્તયે મુદા | 
નિરસ્ય ઇદ્રિયાદિકં પ્રયાંતિ તે ગતિં સ્વકં ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1053 


જે એકાન્તવાસી મનુષ્ય, મુક્તિના માટે, ઇન્દ્રિયાદિકનો નિગ્રહ કરીને (તેમને વિષયોથી દૂર સખીને) પ્રસન્નતાપૂર્વક 
આપને ભજે છે, તે સ્વકીય ગતિને (પોતાના સ્વરૂપને) પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૮॥ 


તમેકમદ્ભુતં પ્રભું નિરીહમીશ્વરૅ વિભું | 
જગદ્ગુરુ ચ શાશ્ચતં તુરીયમેવ કેવલં ॥૯॥ 


આપ જ એક (અદ્વિતીય) અદભુત (માયિક જગતથી વિલક્ષણ), પ્રભુ (સર્વસમર્થ), ઇંચ્છારહિત, ઈશ્વર (સર્વના 
સ્વામી), વ્યાપક, જગદ્ગુરુ, સનાતન (નિત્ય) તુરીય (ત્રણેય ગુણોથી સર્વથા પર) અને કેવળ (આપના સ્વરૂપમાં સ્થિત) 
છો. [તથા] ॥૯॥ 


ભજામિ ભાવ વલ્લભં કુયોગિનાં સુદુર્લભં | 
સ્વભક્ત કલ્પ પાદપં સમં સુસેવ્યમન્વહં ॥૧૦॥ 
જે ભાવપ્રિય, કુયોગિઓ (વિષયી પુરુષો) માટે અત્યંત દુર્લભ, પોતાના ભક્તો માટે કલ્પવૃક્ષ (અર્થાત્‌ તેમની સમસ્ત 
કામનાઓને પૂર્ણ કરનાર), સમ (પક્ષપાત રહિત) અને સદા સુખપૂર્વક સેવન કરવાયોગ્ય છો; એવા આપને હું નિરંતર 
જું છું. ॥1૧૦॥ 


અનૂપ રૂપ ભૂપતિં નતોહમુર્વિજા પતિં | 
પ્રસીઠ મે નમામિ તે | પદાબ્જ ભક્તિ દેહિ મે 1।૧૧॥ 


હે અનુપમ સુન્દર, પૃથ્વીપતિ ! હે જાનકીનાથ ! આપને હું પ્રણામ કરું છું. મારા પર પ્રસન્‍ન થાઓ, હું આપને નમસ્કાર 
કરું છું. મને આપનાં ચરણકમળોની ભક્તિ આપો. ॥૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1054 


પઠંતિ યે સ્તવં ઇદં નરાદરેણ તે પદં | 
વ્રજૈતિ નાત્ર સંશયં ત્વદીય ભક્તિ સંયુતાઃ ॥૧૨॥ 


જે મનુષ્ય આ સ્તુતિનો આદરપૂર્વક પાઠ કરે છે, તે આપની ભક્તિથી યુક્ત થઈને આપના પરમપદને પ્રાપ્ત થાય 
છે, એમાં સંદેહ નથી. ॥૧૨॥ 


દો૦- બિનતી કરિ મુનિ નાઇ સિરુ કહ કર જોરિ બહોરિ ।| 
ચરન સરોરુહ નાથ જને કબહું તજે મતિ મોરિ 1।૪॥ 


મુનિએ [આ પ્રમાણે] વિનંતી કરીને અને પછી શીશ નમાવી હાથ જોડીને કહ્યું - હે નાથ! મારી બુદ્ધિ આપનાં 
ચરણકમળોને કદાપિ ન છોડે. ॥૪॥ 


શ્રીસીતા-અનસૂયા-મિલન 
ચૌ૦- અનુસુઇયા કે પદ ગહિ સીતા | મિલી બહોરિ સુસીલ બિનીતા ॥ 
રિષિપતિની મન સુખ અધિકાઈ | આસિષ દેઇ નિકટ બેઠાઈ ।૧॥ 
પછી પરમ શીલવાન અને વિનમ્ર શ્રીસીતાજી અનસૂયાજીઅત્રિ મુનિનાં પત્ની]ના ચરણ પકડીને તેમને મળ્યાં. 
ત્કષિપત્નીના મનમાં ઘણું જ સુખ ઊપજ્યું. તેમણે આશિષ આપીને સીતાજીને પોતાની પાસે બેસાડ્યાં. ॥૧॥ 
દિબ્ય બસન ભૂષન પરહિરાએ | જે નિત નૂતન અમલ સુહાએ ॥ 
કહ રિષિબધૂ સરસ મૃદુ બાની | નારિધર્મ કછુ બ્યાજ બખાની [।રા॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1055 


અને તેમને એવાં દિવ્ય વસ્રો અને આભૂષણો પહેરાવ્યાં કે જે નિત્ય નૂતન નિર્મળ અને સોહામણાં જ રહે છે, પછી 
ત્કષિપત્ની તેમને ઉપદેશ આપવાના બહાને મધુર અને કોમળ વાણીમાં સ્્રીઓના કેટલાક ધર્મ વખાણીને કહેવા લાગ્યાં, 
॥૨॥ 
માતુ પિતા ભ્રાતા હિતકારી | મિતપ્રદ સબ સુનુ રાજકુમારી ॥ 
અમિત દાનિ ભર્તા બયદેહી । અધમ સો નારિ જો સેવ ન તેહી ॥૩ગા 
હે રાજકુમારી! સાંભળો, માતા, પિતા, ભાઈ અને હિત કરનાર સુહૃદ સર્વે એક સીમા સુધી જ (સુખ) આપનાર છે. 
પરંતુ હે જાનકી! પતિ તો [મોક્ષરૂપ] અસીમ [સુખ] આપનાર છે. તે સ્રી અધમ છે, જે પતિની સેવા કરતી નથી. ॥૩॥ 
ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુ નારી | આપદ કાલ પરિખિઅર્હિ ચારી ॥ 
બૃદ્ધ રોગબસ જડ ધનહીના | અંધ બધિર ક્રોધી અતિ દીના 1૪॥| 


ધૈર્ય, ધર્મ, મિત્ર અને સ્રી - આ ચારેયની વિપત્તિના સમયે જ પરીક્ષા થાય છે. વૃદ્ધ, રોગી, મૂર્ખ, નિર્ધન, આંધળો, 


બહેરો, ક્રોધી અને અત્યંત દીન - ॥૪॥ 


એસેહુ પતિ કર કિએ અપમાના | નારિ પાવ જમપુર દુખ નાના ॥ 
એકઈ ધર્મ એક બ્રત નેમા | કાય બચન મન પતિ પદ પ્રેમા ॥૫॥ 


એવાય પતિનું અપમાન કરવાથી પત્ની યમપુરીમાં જાત-જાતનાં દુઃખો પામે છે. શરીર, વચન અને મનથી પતિના 
ચરણોમાં પ્રેમ કરવો માત્ર આ એક જ ધર્મ સ્રીના માટે છે, એક જ વ્રત છે અને એક જ નિયમ છે. ॥૫॥ 


જગ પતિબ્રતા ચારિ બિધિ અહહીં | બેદ પુરાન સંત સબ કહહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1056 


ન્‌ 


ઉત્તમ કે અસ બસ મન માહીં | સપનેહું આન પુરુષ જગ નાહીં ॥1॥ 


જગતમાં ચાર પ્રકારની પતિવ્રતાઓ છે. વેદ, પુરાણ અને સંત સર્વે આવું કહે છે કે ઉત્તમ શ્રેણીની પતિવ્રતાના 
મનમાં એવો ભાવ રહેલો હોય છે કે, જગતમાં પતિ સિવાય બીજો પુરુષ સ્વપ્નમાંય (તેના માટે) નથી. ॥૬॥ 
મધ્યમ પરપતિ દેખઈ કૈસેં | ભ્રાતા પિતા પુત્ર નિજ જેસે ॥ 
ધર્મ બિચારિ સમુઝિ ફૂલ રહઈ | સો નિકિષ્ટ ત્રિય શ્રુતિ અસ કહઈ ।॥૭॥ 
મધ્યમ શ્રેણીની પતિવ્રતા પારકા પતિને એવી રીતે જુએ છે, જેમ તે પોતાનો સગો ભાઈ, પિતા કે પુત્ર હોય (અર્થાત્‌ 
સમાન અવસ્થાવાળાને તે ભાઈના રૂપમાં જુએ છે. મોટાને પિતાના રૂપમાં અને નાનાને પુત્રના રૂપમાં જુએ છે). જે ધર્મનો 
વિચાર કરીને અને પોતાના કુળની મર્યાદા સમજીને બચીને રહે છે, તે નિમ્ન શ્રેણીની સ્રી છે, એવું વેદો કહે છે, ॥॥ 
બિનુ અવસર ભય તેં રહ જોઈ | જાનેહુ અધમ નારિ જગ સોઈ ॥ 
પતિ બંચક પરપતિ રતિ કરઈ | રૌરવ નરક કલ્પ સત પરઈ ।॥૮॥ 
અને જે સ્રી તક ન મળવાથી અથવા ભયવશ પતિવ્રતા બની રહે છે, જગતમાં તેને અધમ સ્ત્રી જાણવી. પતિને દગો 
દેનાર જે સ્ત્રી પર પુરુષ સાથે રમણ કરે છે, તે તો સો કલ્પ સુધી સૌરવ નરકમાં પડી રહે છે. ॥૮॥ 
છન સુખ લાગિ જનમ સત કોટી | દુઃખ ન સમુઝ તેહિ સમ કો ખોટી ॥ 
બિનુ શ્રમ નારિ પરમ ગતિ લહઈ | પતિબ્રત ધર્મ છાડિ છલ ગહઈ ।લ૯॥ 


ક્ષણિક સુખ માટે જે સો કરોડ જન્મોનાં દુઃખને સમજતી નથી, તેના જેવી દૃષ્ટા કોણ હશે? જે સ્રી કપટ ત્યજીને 


વ. 


પાતિવ્રતધર્મને ગ્રહણ કરે છે, તે પરિશ્રમ વિનાય પરમગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1057 


પતિ પ્રતિકૂલ જનમ જહે જાઈ | બિધવા હોઈ પાઈ તરુનાઈ ।૧૦॥ 
પરન્તુ જે પતિને પ્રતિકૂળ ચાલે છે, તે જ્યાં પણ જઈને જન્મ લે છે, ત્યાં જ યુવાવસ્થા પામીને (ભર યુવાન વયે) 
વિધવા થઈ જાય છે, ॥૧૦]॥ 
સો૦- સહજ અપાવનિ નારિ પતિ સેવત સુભ ગતિ લહઇ 1।| 
જ્સુ ગાવત શ્રુતિ ચારિ અજહું તુલસિકા હરિહિ પ્રિય ॥પઉ)॥ 
સ્રી જન્મથી જ અપવિત્ર છે, પરન્તુ પતિની સેવા કરીને તે અનાયાસે જ શુભગતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. [પાતિવ્રતધર્મના 
કારણે જ] આજે પણ 'તુલસીજી" ભગવાનને પ્રિય છે અને ચારેય વેદો તેમનો યશ ગાય છે. ॥ ૫(ક)॥ 
સુનુ સીતા તવ નામ સુમિરિ નારિ પતિબ્રત કરહિં | 
તોહિ પ્રાનપ્રિય રામ કહિઉં કથા સંસાર હિત ॥।॥૫(બ])॥| 
હે સીતા! સાંભળો, તમારું તો નામ જ લઈ-લઈને સ્ત્રીઓ પાતિવ્રતધર્મનું પાલન કરશે. તમને તો શ્રીરામજી 
પ્રાણસમાન પ્રિય છે, આ (પતિવ્રતધર્મની) કથા તો મેં સંસારના હિત માટે કહી છે. ॥૫(ખ])॥ 
ચૌ૦- સુનિ જાનકી પરમ સુખુ પાવા | સાદર તાસુ ચરન સિરુ નાવા ॥ 
તબ મુનિ સન કહ કુપાનિધાના | આયસુ હોઈ જાઉં બન આના 1।૧॥ 


જાનકીજી આ સાંભળીને પરમ સુખ પામ્યાં અને આદરપૂર્વક તેમના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ત્યારે કૃપાનિધાન 
શ્રીરામજીએ મુનિને કહ્યું - આજ્ઞા હોય તો હવે બીજા વનમાં જઉં. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1058 


સંતત મો પર કૃપા ડરેહૂ | સેવક જાનિ તજેહુ જનિ નેહૂ ॥ 
ધર્મ ધુરંધર પ્રભુ કે બાની | સુનિ સપ્રેમ બોલે મુનિ ગ્યાની ॥ર॥ 


મારા પર નિરન્તર કૃપા રાખજો અને આપનો સેવક જાણીને સ્નેહ છોડશો નહિ. ધર્મધુરન્ધર પ્રભુ શ્રીરામજીનાં 
વચન સાંભળીને જ્ઞાની મુનિ પ્રેમપૂર્વક બોલ્યા -॥૨॥ 


જાસુ કૃપા અજ સિવ સનકાદી | ચહત સકલ પરમારથ બાદી ॥ 
તે તુમ્હ રામ અકામ પિઆરે | દીન બંધુ મૃદુ બચન ઉચારે ॥ગા 
બ્રહ્મા, શિવ અને સનકાદિ સર્વે પરમાર્થવાદી (તત્વવેત્તા) જેમની કૃપા ઇચ્છે છે, હે રામજી! આપ તે જ નિષ્કામી 
પુરુષોનાય પ્રિય અને દીનબન્ધુ ભગવાન છો, જે આ પ્રમાણે કોમળ વચન બોલી રહ્યા છો. ॥૩॥ 


ક્ય 


અબ જાની મૈ શ્રી ચતુરાઈ | ભજી તુમ્હહિ સબ દેવ બિહાઈ ।॥ 
જેહિ સમાન અતિસય નહિં કોઈ | તા કર સીલ કસ ન અસ હોઈ [।૪॥ 


ન. ન 


હવે, મને લક્ષ્મીજીની ચતુરાઈ સમજાઈ, જેમણે સવે દેવતાઓને છોડીને માત્ર આપને જ ભજ્યાં, જેના સમાન કોઈ 
છે જ નહિ તો અધિક તો કેવી રીતે હોઈ જ શકે નમ્રતાના કારણે જ આપ સૌથી ચઢિયાતા છો તો એવા આપનું શીલ 
ભલા, આવું કેમ ન હોય? ॥૪॥ 
કેહિ બિધિ કહોં જાહુ અબ સ્વામી | કહહુ નાથ તુમ્હ અંતરજામી ॥ 
અસ કહિ પ્રભુ બિલોકિ મુનિ ધીરા । લોચન જલ બહ પુલક સરીરા ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1059 


હું કઈ રીતે કહું કે હે સ્વામી! આપ હવે જાઓ? હે નાથ! આપ અંતર્યામી છો, આપ જ કહો, એમ કહીને ધીર મુનિ 
પ્રભુને જોવા લાગ્યા. મુનિનાં નેત્રોમાંથી [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ. વહી રહ્યું છે અને શરીર પુલકિત છે. ॥૫॥ 
છં તન પુલક નિર્ભર પ્રેમ પૂરન નયન મુખ પંકજ દિએ 1।| 
મન ગ્યાન ગુન ગોતીત પ્રભુ મૈ દીખ જપ તપ કા કિએ ॥ 
જપ જોગ ધર્મ સમૂહ તેં નર ભગતિ અનુપમ પાવઈ [| 
રઘુબીર ચરિત પુનીત નિસિ દિન દાસ તુલસી ગાવઈ ॥।॥ 
અત્રિ મુનિ અત્યંત પ્રેમથી પૂર્ણ છે, તેમનું શરીર પુલકિત છે અને નેત્રોને શ્રીરામજીના મુખકમળે લગાવ્યાં છે. 
[મનમાં વિચારી રહ્યા છે કે] મેં એવાં ક્યાં જપ-તપ કર્યા હતાં કે જેના કારણે મન, જ્ઞાન, ગુણ અને ઇન્દ્રિયોથી પર પ્રભુનાં 
દર્શન પામ્યો. જપ, યોગ અને ધર્મ-સમૂહથી મનુષ્ય અનુપમ ભક્તિને પામે છે. શ્રીરઘુવીરનાં પવિત્ર ચરિત્રોને તુલસીદાસ 
રાત-દિવસ ગાય છે. ॥ 
દો૦ કલિમલ સમન દમન મન રામ સુજ્સ સુખમૂલ | 
સાદર સુનહિં જે તિન્હ પર રામ રહહિં અનુકૂલ ॥૧(5)॥ 


શ્રીરામજીનો સુન્દર યશ કળિયુગનાં પાપોનો નાશ કરનાર, મનનું દમન કરનાર અને સુખનું મૂળ છે. જે લોકો આને 
આદરપૂર્વક સાંભળે છે તેમની પર શ્રીરામજી પ્રસન્ન રહે છે. ॥૬(ક)॥ 


સો૦- કર્ઠિન કાલ મલ કોસ ધર્મ ન ગ્યાન ન જોગ જપ [| 
પરિહરિ સક્લ ભરોસ રામહિ ભજહિં તે ચતુર નર 1।૧(ખ])॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1060 


આ કઠણ કળિકાલ પાપોનો ખજાનો છે, તેમાં નથી ધર્મ, નથી જ્ઞાન કે નથી યોગ તથા જપ. આમાં તો જે લોકો સર્વે 


ભરોસાઓને છોડીને શ્રીરામજીને જ ભજે છે, તે જ ચતુર છે. ॥૬(ખ)॥ 

શ્રીરામજીનું આગળ પ્રસ્‍થાન, વિરાધ-વધ અને શરભંગ-પ્રસંગ 

ચૌ૦- મુનિ પદ કમલ નાઈ કરિ સીસા | ચલે બનહિ સુર નર મુનિ ઈસા ॥ 
આગે રામ અનુજ પુનિ પાછે | મુનિ બર બેષ બને અતિ કાછે ॥૧॥ 


મુનિનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવીને, દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિઓના સ્વામી શ્રીરામજી વનમાં ચાલી નીકળ્યા. 
આગળ શ્રીરામજી છે અને તેમની પાછળ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી છે. બન્નેય મુનિઓનો સુન્દર વેષ ધરીને અત્યંત 
સુશોભિત છે. ॥૧॥ 
ઉભય બીચ શ્રી સોહઇ કેસી । બ્રહ્મ જીવ બિચ માયા જૈસી ॥ 
સરિતા બન ગિરિ અવઘટ ઘાટા | પતિ પહિચાનિ દેહિં બર બાટા ।ર॥ 
બન્નેની વચ્ચે શ્રીજાનકીજી એવાં સુશોભિત છે કે જેમ બ્રહ્મ અને જીવની વચ્ચે માયા હોય. નદી, વન, પર્વત અને 
દુર્ગમ ખીણો - સર્વે પોતાના સ્વામીને ઓળખી જઈને સુન્દર માર્ગ આપી દે છે. ॥૨॥ 
જહં જહ જાહિં દેવ રઘુરાયા | કરહિં મેઘ તર્હે તહેં નભ છાયા ॥ 
મિલા અસુર બિરાધ મગ જાતા | આવતહીં રઘુબીર નિપાતા ॥૩ા 


જ્યાં-જ્યાં પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી જાય છે, ત્યાં ત્યા વાદળાં આકાશમાં છાયા કરતાં જાય છે. રસ્તામાં આગળ જતાં 
વિરાધ રાક્ષસ મળ્યો. સામે આવતાં જ શ્રીરઘુવીરજીએ તેને મારી નાખ્યો, ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1061 


તુરતરહિં રુચિર રૂપ તેહિં પાવા | દેખિ દુખી નિજ ધામ પહઠાવા ॥ 
પુનિ આએ જહં મુનિ સરભંગા | સુંદર અનુજ જાનકી સંગા ।૪॥ 
[શ્રીરામજીના હાથે મરતાં જ] તેણે તરત જ સુન્દર (દિવ્ય) રૂપ પ્રાપ્ત કરી લીધું. દુઃખી જોઈને પ્રભુએ તેને પોતાના 
પરમ ધામમાં મોકલી આપ્યો. ત્યાર પછી સુન્દર નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને જાનકીજીની સાથે ત્યાં આવ્યા, જ્યાં મુનિ 
શરભંગજી હતા. ॥૪॥ 


દો૦- દેખિ રામ મુખ પંકજ મુનિબર લોચન ભૃંગ 
સાદર પાન કરત અતિ. ધન્ય જ્ન્મ સરભંગ ॥૭॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું મુખકમળ જોઈને મુનિશ્રેષ્ઠના નેત્રરૂપી ભ્રમરો અત્યંત આદરપૂર્વક તેનું (મકરન્દ રસનું) પાન કરી 
રહ્યા છે. શરભંગજીનો જન્મ ધન્ય છે. ॥૭॥ 


્ુઃ 


ચૌ૦- કહ મુનિ સુનુ રઘુબીર કૃપાલા | સંકર માનસ રાજમરાલા ॥ 
જાત રહેઉં બિરંચિ કે ધામા | સુનેઉં શ્રવન બન એહહિં રામા ॥૧| 
મુનિએ કહ્યું - હે કૃપાળુ રઘુવીર! હે શંકરજીના મનરૂપી માનસરોવરના રાજહંસ ! સાંભળો, હું બ્રહ્મલોકમાં જઈ રહ્યો 
હતો. [એટલામાં] કાનોથી સાંભળ્યું કે શ્રીરામજી વનમાં આવશે - ॥૧॥ 


ચિતવત પંથ રહેઉં દિન રાતી | અબ પ્રભુ દેખિ જુડાની છાતી ॥ 


નાથ સકલ સાધન મૈ હીના | કીન્હી કૃપા જાનિ જન દીના ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1062 


ત્યારથી હું દિવસ ને રાત આપની વાટ જોતો રહ્યો છું, હવે (આજે) પ્રભુને જોઈને મારી છાતી શીતળ થઈ ગઈ. હે 
નાથ! હું સર્વે સાધનોથી હીન છું. આપે આપનો દીન સેવક જાણીને મારા પર કૃપા કરી છે. ॥ર॥ 
સો કછુ દેવ ન મોહિ નિહોરા | નિજ પન રાખેઉ જન મન ચોરા ॥ 
તબ લગિ રહહુ દીન હિત લાગી । જબ લગિ મિલૌ તુમ્હહિ તનુ ત્યાગી ॥ગા 
હે દેવ! આ કંઈ મારા પર આપનો અહેસાન નથી. હે ભક્ત-મનચોર! આવું કરીને આપે આપના બિરુદની જ રક્ષા 
કરી છે. હવે, આ ગરીબના કલ્યાણ માટે, ત્યાં સુધી રોકાઈ જાઓ, કે જ્યાં સુધી હું શરીર છોડીને જ [આપશ્રીના ધામમાં 
ન] મળું. ॥ગા 
જોગ જગ્ય જપ તપ બ્રત કીન્હા | પ્રભુ કહે દેઇ ભગતિ બર લીન્હા ॥ 
એહિ બિધિ સર રચિ મુનિ સરભંગા | બેઠે હદર્ય છાડિ સબ સંગા ।૪॥ 
યોગ, યજ્ઞ, જપ, તપ જે કંઈ વ્રત આદિ મુનિએ કર્યા હતાં, તે સઘળાં પ્રભુને સમર્પણ કરીને બદલામાં ભક્તિનું 
વરદાન લઈ લીધું. આ પ્રમાણે [દુર્લભ ભક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી] ચિતા રચીને મુનિ શરભંગજી હૃદયપૂર્વક સર્વ આસક્તિ 
છોડીને તેની ઉપર જઈને બેસી ગયા. ॥૪॥ 


દો૦: સીતા અનુજ સમેત પ્રભુ નીલ જલદ તનુ સ્યામ ।| 
મમ હિય બસહુ નિરંતર સગુનરૂપ શ્રીરામ ॥૮॥ 


હે નીલ મેઘ સમાન શ્યામ શરીરવાળા સગુણરૂપ શ્રીરામજી! સીતાજી અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ! 
(આપ) નિરન્તર મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો. ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1063 


ચૌ૦- અસ કહિ જોગ અગિનિ તનુ જારા | રામ કૃપાં બેકુંઠ સિધારા ॥ 
તાતે મુનિ હરિ લીન ન ભયઊ 1। પ્રથમહિં ભેદ ભગતિ બર લયઊ 1।૧|॥ 
એમ કહીને શરભંગજીએ યોગાગ્રિથી પોતાના શરીરને ભસ્મ કરી નાખ્યું અને શ્રીરામજીની કૃપાથી તેઓ વેકુંઠમાં 
ચાલ્યા ગયા. મુનિ ભગવાનમાં એટલા માટે લીન થયા નહિ કે તેમણે પહેલાથી જ ભેદ-ભક્તિનું વરદાન માગી લીધું 
હતું. ॥૧॥ 
રિષિ નિકાય મુનિબર ગતિ દેખી | સુખી ભએ નિજ હદર્ય બિસેષી ॥ 
અસ્તુતિ કરહિં સકલ મુનિ બુંદા | જયતિ પ્રનત હિત કરુના કંદા ॥ર॥ 
મુનિશ્રેષ્ઠ શરભંગજીની આ (દુર્લભ) ગતિ. જોઈને ત્રકષિસમૂહ પોતાના હૃદયમાં વિશેષરૂપે સુખી થયા. સમસ્ત 
મુનિવૃંદ શ્રીરામજીની સ્તુતિ કરી રહ્યાં છે [અને કહી રહ્યાં છે] કે શરણાગત - હિતકારી, કરુણાની વર્ષા કરનારા પ્રભુનો 
જય હો!॥ર॥ 


પુનિ રઘુનાથ ચલે બન આગે | મુનિબર બુંદ બિપુલ સેંગ લાગે ॥ 
અસ્થિ સમૂહ દેખિ રઘુરાયા | પૂછી મુનિન્હ લાગિ અતિ દાયા ।॥ગા 


પછી શ્રીરઘુનાથજી વનમાં આગળ ચાલ્યા. શ્રેષ્ઠ મુનિઓના ઘણા જ સમૂહો તેમની સાથે ચાલવા લાગ્યા. [રસ્તામાં] 
હાડકાંનો ઢગલો જોઈને શ્રીરઘુનાથજીને બહુ જ દયા આવી; તેમણે મુનિઓને પૂછયું. ॥૩ગા 
જાનતહૂં પૂછિઅ કસ સ્વામી | સબદરસી તુમ્હ અંતરજામી ।॥ 
નિસિચર નિકર સકલ મુનિ ખાએ | સુનિ રઘુબીર નયન જલ છાએ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1064 


[મુનિઓએ કહ્યું -] હે સ્વામી! આપ સર્વદર્શી (સર્વજ્ઞ) અને અત્તર્યામી (સર્વના હૃદયનું જાણનારા) છો. જાણવા 
છતાંય [અજાણ્યાની માફક] અમને કેમ પૂછી રહ્યા છો? રાક્ષસોનાં દળો સર્વે મુનિઓને ખાઈ ગયાં છે [આ સઘળો તેમનાં 
જ હાડકાંનો ઢગલો છે]. આ સાંભળતાંની સાથે જ શ્રીરઘુવીરનાં નેત્રોમાં જળ છવાઈ ગયું. (તેમની આંખોમાં કરુણાનાં 
આંસુ ભરાઈ આવ્યાં). ॥૪॥ 

સુતીક્ણાજીતો પ્રેમ, અગસ્ત્યમિલન, અગસ્ત્ય-સંવાદ, રામનો દંડક-વન-પ્રવેશ અને જટાયુ-મિલન, 


દો૦- નિસિચર હીન કરઉ મહિ ભુજ ઉઠાઇં પન કીન્હ | 
સકલ મુનિન્ડ કે આશ્રમન્ડિ જાઈ જાઈ સુખ દીન્હ [૯ 
શ્રીરામજીએ હાથ ઉઠાવીને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું પૃથ્વીને રાક્ષસોથી રહિત કરી દઈશ. પછી સમસ્ત મુનિઓના 
આશ્રમોમાં જઈ-જઈને તેમને [દર્શન તેમજ વાર્તાલાપનું] સુખ આપ્યું, ॥૯॥ 
ચો૦- મુનિ અગસ્તિ કર સિષ્ય સુજાના | નામ સુતીછન રતિ ભગવાના ॥ 
મન ક્રમ બચન રામ પદ સેવક | સપનેહું આન ભરોસ ન દેવક ॥૧॥ 
મુનિ અગસ્ત્યજીના એક સુતીક્ષ્ણ નામના જ્ઞાની શિષ્ય હતા, તેમની ભગવાનમાં પ્રીતિ હતી, તેઓ મન, વચન અને 
કર્મથી શ્રીરામના ચરણોના સેવક હતા. તેમણે સ્વપ્નમાં પણ બીજા કોઈ દેવતાનો. ભરોસો ન હતો, ॥૧॥ 
પ્રભુ આગવનુ શ્રવન સુનિ પાવા | કરત મનોરથ આતુર ધાવા ॥ 
હે બિધિ દીનબંધુ રઘુરાયા । મો સે સઠ પર કરિહહિં દાયા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1065 


તેમણે પ્રભુનું આગમન જ્યારે કાનેથી સાંભળ્યું, કે તરત જ અનેક પ્રકારના મનોરથ કરતાં તેઓ આતુરતાથી દોડી 
ચાલ્યા, હે વિધાતા! શું દીનબન્ધુ શ્રીરઘુનાથજી મારા જેવા દૃષ્ટ પર પણ દયા કરશે? ॥૨॥ 


સહિત અનુજ મોહિ રામ ગોસાઈ | મિલિહહિં નિજ સેવક કી નાઈ ॥ 
મોરે જિર્ય ભરોસ દઢ નાહીં | ભગતિ બિરતિ ન ગ્યાન મન માહીં ॥ગા 
શું સ્વામી શ્રીરામજી નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત મને પોતાના સેવકની માફક મળશે? મારા હૃદયમાં દઢ વિશ્વાસ 
થતો નથી; કારણકે મારા મનમાં ભક્તિ, વૈરાગ્ય કે જ્ઞાન કંઈ પણ નથી. ॥૩॥ 
નહિં સતસંગ જોગ જપ જાગા | નહિં દઢ ચરન કમલ અનુરાગા ॥ 
એક બાનિ કરુનાનિધાન કી | સો પ્રિય જાકે ગતિ ન આન કી ।૪॥ 
મેં ન તો સત્સંગ, યોગ, જપ અથવા યજ્ઞ જ કર્યા છે અને ન તો મારો પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં દઢ અનુરાગ છે. 
ખરેખર દયાના ભંડાર પ્રભુની એક ટેવ છે કે જેને બીજા કોઈનો પણ આશરો નથી, તે તેમને પ્રિય હોય છે. ॥૪॥ 
હોઈહેં સુફલ આજુ મમ લોચન । દેખિ બદન પંકજ ભવ મોચન ।॥ 
નિર્ભર પ્રેમ મગન મુનિ ગ્યાની । કહિ ન જાઈ સો દસા ભવાની ।પ॥ 
[ભગવાનની આ ટેવનું સ્મરણ થતાં જ મુનિ આનંદમગ્ન થઈને મનમાં તે મનમાં કહેવા લાગ્યા -] અહો! 
ભવબન્ધનથી છોડાવનાર પ્રભુના મુખારવિંદને જોઈને આજે મારાં નેત્રો સફળ થશે. [શિવજી કહે છે -] હે ભવાની!જ્ઞાની 
મુનિ પ્રેમમાં પૂર્ણરૂપેણ ડૂબેલા છે. તેમની આ દશા કહી શકાતી નથી. ॥૫॥ 


દિસિ અરુ બિદિસિ પંથ નહિં સૂઝા | કો મૈં ચલેઉં કર્હો નહિં બૂઝા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1066 


કબહુંક ફિરિ પાછે પુનિ જાઈ | કબહુંક નૃત્ય કરઇ ગુન ગાઈ ।॥1॥ 
તેમને દિશા-વિદિશા અને રસ્તા, કંઈ પણ સૂઝી રહ્યું નથી. હું કોણ છું અને ક્યાં જઈ રહ્યો છું, એ પણ જાણતા નથી. 
તેઓ ક્યારેક પાછા વળીને પછી આગળ ચાલવા માંડે છે અને ક્યારેક પ્રભુના ગુણ ગાઈ-ગાઈને નાચવા લાગે છે. ॥॥ 
અબિરલ પ્રેમ ભગતિ મુનિ પાઈ | પ્રભુ દેખે તરુ ઓટ લુકાઈ ॥ 
અતિસય પ્રીતિ દેખિ રઘુબીરા | પ્રગટે હૃદર્ય હરન ભવ ભીરા ।॥૭॥ 
મુનિએ પ્રગાઢ પ્રેમભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધી. પ્રભુ શ્રીરામજી વૃક્ષની આડમાં છુપાઈને [ભક્તની પ્રેમોન્મત્ત દશા] જોઈ 
રહ્યા છે. મુનિનો અત્યંત પ્રેમ જોઈને ભવભયને હરનારા શ્રીરઘુનાથજી મુનિના હૃદયમાં પ્રગટ થઈ ગયા. ॥૭॥ 
મુનિ મગ માઝ અચલ હોઈ બૈસા | પુલક સરીર પનસ ફલ જેસા ॥ 
તબ રઘુનાથ નિકટ ચલિ આએ 1 દેખિ દસા નિજ જન મન ભાએ 1[।૮॥ 
[હૃદયમાં પ્રભુનાં દર્શન પામીને] મુનિ રસ્તાની વચ્ચે અચળ થઈને બેસી ગયા. તેમનું શરીર રોમાંચથી ફણસના 
ફળની માફક કંટકિત થઈ ગયું એટલે કે રોમાંચિત થઈ ગયું. ત્યારે શ્રીરઘુનાથજી સ્વયં તેમની પાસે ચાલ્યા આવ્યા અને 
પોતાના ભક્તની પ્રેમદશા જોઈને મનમાં બહુ જ પ્રસન્ન થયા. ॥૮॥ 
મુનિહિ રામ બહુ ભાંતિ જગાવા | જાગ ન ધ્યાન જનિત સુખ પાવા ॥ 
ભૂપ રૂપ તબ રામ દુરાવા | હૃદર્યીં ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાવા [૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1067 


શ્રીરામજીએ મુનિને અનેક પ્રકારે જગાડ્યા, છતાંય મુનિ જાગ્યા નહિ; કારણ કે તેમને પ્રભુના ધ્યાનનું સુખ પ્રાપ્ત 
થઈ રહ્યું હતું. પછી શ્રીરામજીએ. પોતાના રાજરૂપને છુપાવી દીધું અને તેમના હૃદયમાં પોતાનું ચતુર્ભુજરૂપ પ્રગટ કર્યું. 
॥૯॥ 
મુનિ અકૂલાઈ ઉઠા તબ કૈસે | બિક્લ હીન મનિ ફનિબર જેસેં ॥ 
આગેં દેખિ રામ તન સ્યામા | સીતા અનુજ સહિત સુખ ધામા ।૧૦॥ 
પછી (પોતાનું ઇષ્ટ સ્વરૂપ અન્તર્ધાન થતાં જ) મુનિ એવા વ્યાકુળ થઈને ઊઠ્યા જેમ શ્રેષ્ઠ (મણિધર) સર્પ મણિ વિના 
વ્યાકુળ થઈ જાય છે. મુનિએ પોતાની સામે સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત શ્યામસુન્દર-વિગ્રહ, સુખધામ શ્રીરામજીને 
જોયા. ॥૧૦॥। 


પરેઉ લકુટ ઇવ ચરનન્હિ લાગી । પ્રેમ મગન મુનિબર બડભાગી ॥ 
ભુજ બિસાલ ગહિ લિએ ઉઠાઈ | પરમ પ્રીતિ રાખે ઉર લાઈ 1।૧૧॥ 
પ્રેમમાં મગ્ન થયેલા મહાભાગ્યશાળી શ્રેષ્ઠ મુનિ શ્રીરામજીના ચરણોમાં લાકડીની જેમ ઢળી પડયા. શ્રીરામજીએ 
પોતાની વિશાળ ભુજાઓથી પકડીને તેમને ઉઠાવી લીધા અને પરમ પ્રેમથી હૃદય સરસા ચાંપી રાખ્યા. (મુનિ ભગવાનના 
પ્રેમમાં [વિભોર થઈને પોતાની સૂધબૂધ ખોઈ બેઠા અને લાકડી જે રીતે જડ હોય છે તેવી રીતે સુતીક્ષ્ણજી ભગવાનના 
ચરણોમાં પોતાનું ભાન વિસારીને ઢળી પડ્યા). ॥૧૧॥ 
મુનિહિ મિલત અસ સોહ કુૃપાલા | કનક તરુહિ જનુ ભેંટ તમાલા ॥ 
રામ બદનુ બિલોક મુનિ ઠાઢા | માનહું ચિત્ર માઝ લિખિ કાઢા ॥૧ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1068 


કૃપાળુ શ્રીરામચન્દ્રજી મુનિને ભેટતાં એવા શોભિત થઈ રહ્યા છે કે જાણે સોનાના વૃક્ષની સાથે તમાલનું વૃક્ષ ગળે 
લાગી ભેટી રહ્યું હોય. મુનિ [નિસ્તબ્ધ] ઊભા રહી [એકીટસે] શ્રીરામજીનું મુખ જોઈ રહ્યા છે, જાણે ચિત્રમાં ચિત્રિત 
કરવામાં આવ્યા હોય!॥૧૨॥ 


દો૦ તબ મુનિ હૃદર્ય ધીર ધરિ ગહિ પદ બારહિં બાર | 
(નિજ આશ્રમ પ્રભુ આનિ કરિ પૂજા બિબિધ પ્રકાર 1૧૦॥ 
પછી મુનિએ હૃદયમાં ધીરજ ધરીને વારંવાર [ભગવાનના] ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો. પછી પ્રભુને પોતાના આશ્રમમાં 
લાવીને અનેક પ્રકારે તેમની પૂજા કરી. ॥૧૦॥ 


ગુ 


ચૌ૦- કહ મુનિ પ્રભુ સુનુ બિનતી મોરી | અસ્તુતિ કરૌ કવન બિધિ તોરી ॥ 
મહિમા અમિત મોરિ મતિ થોરી | રબિ સન્મુખ ખદ્યોત અએંજોરી ॥૧॥ 


મુનિ કહેવા લાગ્યા - હે પ્રભો! મારી વિનંતી સાંભળો. હું કયા પ્રકારે આપની સ્તુતિ કરું? આપનો મહિમા અપાર 
છે અને મારી મતિ અલ્પ છે, જેમ સૂર્યની સામે આગિયાનું અજવાળું! ॥૧॥ 


શ્યામ તામરસ દામ શરીરે | જટા મુકુટ પરિધન મુનિચીરે ॥ 
પાણિ ચાપ શર કટિ તૂણીરં । નૌમિ નિરંતર શ્રીરઘુવીરે ॥ર૨॥ 


ક અ કા 


હે નીલકમળના ભંડાર સમાન શ્યામ શરીરવાળા! હે જટાઓનો મુગટ અને મુનિઓનાં (વલ્કલ) વસ્ત્ર પહેરેલાં, 
હાથોમાં ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા તથા કમર પર ભાથા બાંધેલા શ્રીરામજી! હું આપને નિરંતર નમસ્કાર કરું છું. ॥ર॥ 


મોહ વિપિન ઘન દહન ડકુશાનુઃ | સંત સરોરૂહ કાનન ભાનુઃ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1069 


નિસિચર કરિ વરૂથ મૃગરાજઃ । ત્રાતુ સદા નો ભવ ખગ બાજઃ ગા 


જે મોહરૂપી ગાઢ વનને બાળી નાખવા માટે અગ્નિ છે, સંતરૂપી કમળોના વનને પ્રફુલ્લિત કરવા માટે સૂર્ય છે, 
રાક્ષસરૂપી હાથીઓના સમૂહને પછાડવા માટે સિંહ છે અને ભવરૂપી પક્ષીને મારવા માટે બાજરૂપ છે તે પ્રભુ શ્રીરામજી 
સદા અમારી રક્ષા કરો. ॥૩ા 


અરુણ નયન રાજીવ સુવેશં | સીતા નયન ચકોર નિશેશં ॥ 
હર હૃદિ માનસ બાલ મરાલં | નૌમિ રામ ઉર બાહું વિશાલં ।૪॥ 
હે લાલ કમળના સમાન નેત્ર અને સુંદર વેષવાળા ! સીતાજીના નયનરૂપી ચકોર માટે ચન્દ્રમા, શિવજીના હૃદયરૂપી 
માનસરોવરના બાળહંસ, વિશાળ હૃદય અને બાહુવાળા શ્રીરામચન્દ્રજી ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. ॥૪॥ 
સંશય સર્પ ગ્રસન ઉરગાદઃ | શમન સુકર્કશક તર્ક વિષાદઃ ॥ 
ભવ ભંજન રંજન સુર યૂથઃ । ત્રાતુ સદા નો કૃપા વરૂથઃ ॥પ૫॥ 
જે સંશયરૂપી સર્પને ગળી જવા માટે ગરુડજી છે, અત્યંત - કઠોર તર્કથી ઉત્પન્ન થનાર વિષાદનો નાશ કરનાર છે, 
આવાગમનને ટાળનારા અને દેવતાઓના સમૂહને આનંદ આપનાર છે, તે કૃપાના સમૂહ શ્રીરામજી! સદા મારી રક્ષા 
કરો. ॥૫॥ 
નિર્ગુગ સગુણ વિષમ સમ રૂપં | જ્ઞાન ગિરા ગોતીતમનૂપં ॥ 
અમલમખિલમનવદ્યમપારૂ | નૌમિ રામ ભંજન મહિ ભારં ।1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1070 


હે નિર્ગુણ, સગુણ, વિષમ અને સમરૂપ! હે જ્ઞાન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી અતીત! હે અનુપમ, નિર્મળ, સમ્પૂર્ણ 
દોષરહિત, અનન્ત તેમજ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારનાર શ્રીરામચન્દ્રજી ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. ॥6॥ 
ભક્ત કલ્પપાદપ આરામઃ | તર્જન ક્રોધ લોભ મદ કામઃ ।॥ 
અતિ નાગર ભવ સાગર સેતુઃ | ત્રાતુ સદા દિનકર કુલ કેતુઃ ॥૭॥ 
જે ભક્તોના માટે કલ્પવૃક્ષના બગીચા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ અને મદને ડરાવનાર છે, અત્યંત ચતુર અને સંસારરૂપી 
સમુદ્રને તરવા માટે સેતુરૂપ છે, તે સૂર્યવંશના ધ્વજરૂપ શ્રીરામજી સદા મારી રક્ષા કરો. ॥૭॥ 
અતુલિત ભુજ પ્રતાપ બલ ધામઃ | કલિ મલ વિપુલ વિભંજન નામઃ ॥ 
ધર્મ વર્મ નર્મદ ગુણ ગ્રામઃ | સંતત શં તનોતુ મમ રામઃ ।॥૮॥ 
જેમની ભુજાઓનો પ્રતાપ અતુલનીય છે, જેઓ બળના ધામ છે, જેમનું નામ કળિયુગનાં ભારે (ભયંકર) પાપોનો 
નાશ કરનાર છે, જે ધર્મના કવચ (રક્ષક) છે અને જેમનો ગુણસમૂહ આનંદદાયક છે, તે શ્રીરામજી નિરન્તર મારા 
કલ્યાણનો વિસ્તાર કરો. ॥૮॥ 
જદપિ બિરજ બ્યાપક અબિનાસી | સબ કે હૃદર્યાં નિરંતર બાસી ॥ 
તદપિ અનુજ શ્રી સહિત ખરારી | બસતુ મનસિ મમ કાનન ચારી ॥૯॥ 


જોકે આપ નિર્મળ, વ્યાપક, અવિનાશી અને સર્વના હૃદયમાં નિરન્તર નિવાસ કરનારા છો, તથાપિ હે ખરારિ 
શ્રીરામજી! લક્ષ્મણજી અને શ્રીસીતાજીસહિત વનમાં વિચરનારા આપ, આ જ રૂપે મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો. ॥૯॥ 


જે જાનર્હિં તે જાનહું સ્વામી | સગુન અગુન ઉર અંતરજામી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1071 


જો કોસલપતિ રાજિવ નયના | કરઉ સો રામ હૃદય મમ અયના 1।૧૦॥ 
હે સ્વામી! જે લોકો આપને સગુણ, નિર્ગુણ અને સૌના હૃદયમાં રહેનારા અંતર્યામી જાણતા હોય, તે એવા જ જાણ્યા 
કરે; મારા હૃદયમાં તો કૌશલપતિ કમલનયન શ્રીરામજી છે એ જ પોતાનું નિવાસ બનાવો. ॥૧૦]॥ 
અસ અભિમાન જાઈ જનિ ભોરે | મૈં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે ॥ 
સુનિ મુનિ બચન રામ મન ભાએ । બહુરિ હરષિ મુનિબર ઉર લાએ ।॥૧૧॥ 
ભૂલથીય એવું અભિમાન ન છોડી દેવાય કે હું સેવક છું અને શ્રીરઘુનાથજી મારા સ્વામી છે. મુનિનાં વચન સાંભળીને 
શ્રીરામજી મનમાં બહુ જ પ્રસન્ન થયા. પછી હરખાઈને શ્રેષ્ઠ મુનિને પુનઃ હૃદયે ચાંપી દીધા. ॥૧૧॥ 
પરમ પ્રસન્ન જાનુ મુનિ મોહી | જો બર માગહુ દેઉં સો તોહી ॥ 
મુનિ કહ મૈં બર કંબહું ન જાચા | સમુઝિ ન પરઇ ઝૂઠ કા સાચા ॥૧૨॥ 
[અને કહ્યું -] હે મુનિ! મને પરમ પ્રસન્‍ન જાણો. તમે જે વર માગો તે જ હું તમને આપું ! મુનિ સુતીક્ષ્ણજીએ કહ્યું - 
મેં તો વર ક્યારેય માગ્યો જ નથી. મને તો સમજણ જ પડતી નથી કે ખોટું શું છે અને સાચું શું છે? (શું માગું, શું ન 
માગું). ॥૧૨॥ 
તુમ્હહિ નીક લાગૈ રઘુરાઈ । સો મોહિ દેહુ દાસ સુખદાઈ ॥ 
અબિરલ ભગતિ બિરતિ બિગ્યાના | હોહુ સકલ ગુન ગ્યાન નિધાના ॥૧૩॥ 
[એથી] હે રઘુનાથજી! હે દાસોને સુખ આપનાર! આપને જે યોગ્ય લાગે તે જ મને આપો. [શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું - 
હે મુનિ!] તમે પ્રગાઢ ભક્તિ, વૈરાગ્ય, વિજ્ઞાન અને સમસ્ત ગુણો તથા જ્ઞાનના ભંડાર થઈ જાઓ. ॥૧ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1072 


પ્રભુ જો દીન્હ સો બરુ મૈં પાવા । અબ સો દેહુ મોહિ જો ભાવા ।૧૪॥ 
[ત્યારે મુનિ બોલ્યા -] પ્રભુએ જે વરદાન આપ્યું તે તો મને મળી ગયું. હવે, મને જે સારું લાગે છે તે આપો - ॥૧૪॥ 
દો૦; અનુજ જાનકી સહિત પ્રભુ ચાપ બાન ધર રામ [| 
મમ હિય ગગન ઇદુ ઇવ બસહુ સદા નિહકામ [।૧૧॥ 
હે પ્રભો! હે શ્રીરામજી! નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને શ્રીસીતાજીસહિત - ધનુષ-બાણધારી આપ મારા નિષ્કામ 
હૃદયરૂપી આકાશમાં ચન્દ્રમાની માફક સદા નિવાસ કરો. (પછી અહીંથી જવાની કામના કરશો નહિ, સ્થિર ભાવે જ 
રહેશો.) ॥૧૧॥ 
ચૌ૦- એવમસ્તુ કરિ રમાનિવાસા | હરષિ ચલે ડકુંભજ રિષિ પાસા ॥ 
બહુત દિવસ ગુર દરસનુ પાએ | ભએ મોહિ એહિં આશ્રમ આએ 1।૧॥ 
'એવમસ્તુ' (એમ જ થાઓ) કહીને લક્ષ્મીનિવાસ શ્રીરામચન્દ્રજી આનંદિત થઈને અગસ્ત્ય ત્રકષિની પાસે ચાલ્યા 
[ત્યારે સુતીક્ષ્ણજી બોલ્યા -] ગુરુ અગસ્ત્યજીનાં દર્શન કયે. અને આ આશ્રમમાં આવ્યે મને ઘણા દિવસો થઈ ગયા. ॥૧॥ 
અબ પ્રભુ સંગ જાઉં ગુર પાહી | તુમ્હ કહં નાથ નિહોરા નાહીં ॥ 
દેખિ કૃપાનિધિ મુંનિ ચતુરાઈ | લિએ સંગ બિહસે દ્વો ભાઈ ।ર॥ 
હવે, હું પણ પ્રભુ(આપ)ની સાથે ગુરૃજીની પાસે આવું છું. એમાં હે નાથ! આપ પર મારો કોઈ અહેસાન નથી. મુનિની 
ચતુરતા જોઈને કૃપાનિધાન (ભક્તોના ભક્ત પ્રભુ) શ્રીરામજીએ તેમને સાથે લઈ લીધા અને બન્ને ભાઈ હસવા લાગ્યા. 
॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1073 


પંથ કહત નિજ ભગતિ અનૂપા | મુનિ આશ્રમ પહુંચે સુરભૂપા ॥ 
તુરત સુતીછન ગુર પહિં ગયઊ 1 કરિ દંડવત કંહત અસ ભયઊ. ।॥ગા 


રસ્તામાં પોતાની અનુપમ ભક્તિનું વર્ણન કરતાં દેવતાઓના રાજરાજેશ્વર શ્રીરામજી અગસ્ત્ય મુનિના આશ્રમ પર 
પહોંચ્યા. સુતીક્ષ્ણજી તરત જ ગુરુ અગસ્ત્યજીની પાસે ગયા અને દંડવત્‌ કરીને એવું કહેવા લાગ્યા - ॥૩॥ 


નાથ કોસલાધીસ કુમારા | આએ મિલન જગત આધાર ।॥ 
રામ અનુજ સમેત બૈદેહી । નિસિ દિનુ દેવ જપત હહુ જેડી ।૪॥ 


હે નાથ! અયોધ્યાના રાજા દશરથજીના કુમાર, જગદાધાર શ્રીરામચન્દ્રજી નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને 
શ્રીસીતાજીસહિત આપને મળવા આવ્યા છે, જેમનો હે દેવ! આપ રાત-દિવસ જપ કરતાં રહો છો. ॥૪॥ 


સુનત અગસ્તિ તુરત ઉઠિ ધાએ | હરિ બિલોકિ લોચન જલ છાએ ।॥ 

મુનિ પદ કમલ પરે દ્દો ભાઈ | રિષિ અતિ પ્રીતિ લિએ ઉર લાઈ ।॥૫॥ 

આ સાંભળતાંની સાથે જ અગસ્ત્યજી તુરત જ ઊભા થઈને દોડ્યા. ભગવાનને જોતાં જ તેમનાં નેત્રોમાં [આનંદ 

અને પ્રેમાશ્રઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. બંને ભાઈઓ મુનિનાં ચરણકમળોમાં નમી પડ્યા. ત્્કષિએ [ઉઠાવીને] બહુ પ્રેમથી 
તેમને હૃદય સરસા ચાંપી દીધા. ॥૫॥ 

સાદર કુસલ પૂછિ મુનિ ગ્યાની | આસન બર બેઠારે આની ।॥ 

પુનિ કરિ બહુ પ્રકાર પ્રભુ પૂજા | મોહિ સમ ભાગ્યવંત નહિં દૂજા ॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1074 


જ્ઞાની મુનિએ આદરપૂર્વક કુશળતા પૂછીને, તેમને આવકારીને શ્રેષ્ઠ આસન પર બેસાડયા. પછી અનેક પ્રકારે 
પ્રભુની પૂજા કરીને કહ્યું - મારા જેવો ભાગ્યશાળી આજે બીજો કોઈ નથી. ॥૬॥ 


જહેં લગિ રહે અપર મુનિ બંદા । હરષે સબ બિલોકિ સુખકંદા ॥૭॥ 
ત્યાં જેટલાં પણ અન્ય મુનિવૃંદ હતાં, તે સર્વે આનંદની વર્ષા કરનારા શ્રીરામજીનાં દર્શન કરીને પ્રસન્‍ન થઈ ગયાં. 
॥૭॥ 
દો૦ મુનિ સમૂહ મહે બૈઠે સન્મુખ સબ કી ઓર [| 
સરદ ઇંદુ તન ચિતવત માનહું નિકર ચકોર ॥૧૨। 
મુનિઓના સમૂહમાં શ્રીરામચન્દ્રજી સર્વની તરફ સન્મુખ થઈને બેઠા છે (અર્થાત્‌ પ્રત્યેક મુનિને શ્રીરામજી પોતાની 
જ સામે મુખ કરીને બેઠેલા જોવામાં આવે છે અને સર્વે મુનિઓ એકીટસે તેમના મુખને નિહાળી રહ્યા છે.) એવું જાણાય 
છે કે જાણે ચકોરોનો સમુદાય શરદપૂનમના ચન્દ્રમાની સામે જોઈ રહ્યો!॥૧૨॥ 
ચૌ૦- તબ રઘુબીર કહા મુનિ પાહી | તુમ્હ સન પ્રભુ દુરાવ કછુ નાહીં ॥ 
તુમ્હ જાનહુ જેહિ કારન આયઉં | તાતે તાત ન કહિ સમુઝાયઉં ॥૧॥ 
ત્યારે શ્રીરામજીએ મુનિને કહ્યું - હે પ્રભો! આપથી તો કંઈ છૂપું છે જ નહિ. હું જે કારણથી આવ્યો છું તે આપ જાણો 


ક્‌ ન 


જ છો, માટે હે તાત મેં આપનને સમજાવીને કંઈ કહ્યું નથી. ॥૧॥ 


અબ સો મંત્ર દેહુ પ્રભુ મોહી | જેહિ પ્રકાર મારોં મુનિદ્રોડી ॥ 
મુનિ મુસુકાને સુનિ પ્રભુ બાની | પૂછેહુ નાથ મોહિ કા જાની ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1075 


હે પ્રભો! હવે આપ મને એવો મંત્ર આપો કે, જેનાથી હું મુનિઓના દ્રોહી રાક્ષસોનો નાશ કરું. પ્રભુની વાણી 
સાંભળીને મુનિ મલકાયા અને બોલ્યા - હે નાથ! આપે શું સમજીને મને આ પ્રશ્ચ કર્યો છે? ॥ર॥ 
તુમ્હરેઈ ભજન પ્રભાવ અઘારી | જાનઉં મહિમા કછુક તુમ્હારી ॥ 
ઊમરિ તર બિસાલ તવ માયા | ફલ બ્રહ્માંડ અનેક નિકાયા ॥૩ા 
હે પાપોનો નાશ કરનારા! હું તો આપના જ ભજનના પ્રભાવથી આપનો કંઈક થોડોક મહિમા જાણું છું. આપની 
વિશાળ માયા ઊમરાના વૃક્ષ સમાન છે, અનેક બ્રહ્માંડોના સમૂહ જ જેનાં ફળ છે; ॥૩॥ 
જીવ ચરાચર જંતુ સમાના | ભીતર બસહિં ન જાનહિં આના ।॥ 
તે ફ્લ ભચ્છક કઠિન કરાલા | તવ ભર્ય ડરત સદા સોઉ કાલા ॥૪॥ 
ચર અને અચર જીવ [ઊમરાના ફળની અંદર રહેનાર નાના-નાના જંતુઓ સમાન બ્રહ્માંડરૂપી ફળો] તેની અંદર વસે 


છે અને તેઓ [પોતાના તે નાનકડા જગત સિવાય] બીજું કંઈ જાણતા નથી. તે ફળોનું ભક્ષણ કરનાર કઠણ અને કરાળ 
કાળ છે. તે કાળ પણ સદા આપથી ભયભીત રહે છે, ॥૪॥ 


તે તુમ્હ સકલ લોકપતિ સાઈ । પૂંછેહુ મોહિ મનુજ કી નાઈ ।॥ 
યહ બર માગઉં કૃપાનિકેતા | બસહુ હદર્યં શ્રી અનુજ સમેતા ॥પ૫॥ 


5૯ 


એવા જ આપે, સમસ્ત લોકપાળોના સ્વામી હોવા છતાં પણ મને એક મનુષ્યની જેમ પ્રશ્ન કર્યો છે. હે કૃપાના ધામ! 
હું તો એવું વરદાન માગું છું કે આપ શ્રીસીતાજી તથા નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત મારા હૃદયમાં [સદા] નિવાસ કરો, 
॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1076 


અબિરલ ભગતિ બિરતિ સતસંગા | ચરન સરોરુહ પ્રીતિ અભંગા ॥ 
જદ્યપિ બ્રહ્મ અખંડ અનંતા | અનુભવ ગમ્ય ભજહિં જેહિ સંતા ॥1]॥ 


મને પ્રગાઢ ભક્તિ, વેરાગ્ય, સત્સંગ અને આપનાં ચરણકમળમાં અતૂટ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય, જોકે આપ અખંડ અને 
અનન્ત બ્રહ્મ છો, જે અનુભવથી જાણવામાં આવો છો અને જેમનું સંતજનો ભજન કરે છે; ॥૧॥ 


અસ તવ રૂપ બખાનઉ જાનઉં | ફિરિ ફિરિ સગુન બ્રહ્મ રતિ માનઉં ॥ 
સંતત દાસન્હ દેહુ બડાઈ | તાતે મોહિ પૂંછેહુ રઘુરાઈ ॥૭॥ 


જોકે હું આપના એવા રૂપને જાણું છું અને તેનું વર્ણન પણ કરું છું, તોય વળી વળીને હું સગુણ બ્રહ્મમાં (આપના 
આ સુન્દર સ્વરૂપમાં) જ પ્રેમ માનું છું. આપ સર્વદા સેવકોને મોટાઈ આપ્યા કરો છો, એથી હે રઘુનાથજી! આપે મને 
પૂછયું છે. ॥૭॥ 


રામ નો દંડક વન પ્રવેશ, જટાયુ મિલન, પંચવટી નીવાસ અને શ્રી રામ-લક્ષમન સંવાદ 


હે પ્રભુ પરમ મનોહર ઠાઊં | પાવન પંચબટી તેહિ નાઊં ॥ 
દંડક બન પુનીત પ્રભુ કરહૂ | ઉગ્ર સાપ મુનિબર કર હરહ્‌ ॥૮॥ 


હે પ્રભો! એક પરમ મનોહર અને પવિત્ર સ્થાન છે, તેનું નામ પંચવટી છે. હે પ્રભો! આપ દંડકારણ્યને [જ્યાં પંચવટી 
છે] પવિત્ર કરો અને શ્રેષ્ઠ મુનિ ગૌતમજીના કઠોર શાપત્તે હરી લો. ॥૮॥ 


બાસ કરહુ તર્હેં રઘુકુલ રાયા | કીજે સકલ મુનિન્હ પર દાયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1077 


ચલે રામ મુનિ આયસુ પાઈ । તુરતહિં પંચબટી નિઅરાઈ [લ॥ 


હે રઘુકુળના સ્વામી! આપ સર્વે મુનિઓ પર દયા કરીને ત્યાં જ નિવાસ કરો. મુનિની આજ્ઞા પામીને શ્રીરામચન્દ્રજી 
ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને તરત જ પંચવટી નજીક પહોંચી ગયા. ॥૯॥ 
દો૦ ગીધરાજ સૈ ભેંટ ભઇ બહુ બિધિ પ્રીતિ બઢાઇ | 
ગોદાવરી નિક્ટ પ્રભુ રહે પરન ગૃહ છાઇ ॥૧૩॥ 
ત્યાં ગીધરાજ જટાયુનો મેળાપ થયો. તેની સાથે અનેક પ્રકારે પ્રેમ વધારીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી ગોદાવરીજી [નદીની] 
નજીક પર્ણકુટી બનાવીને રહેવા લાગ્યા. ॥૧૩॥ 
ચો૦- જબ તે રામ કીન્હ તર્હેં બાસા | સુખી ભએ મુનિ બીતી ત્રાસા ॥ 
ગિરિ બન નદી તાલ છબિ છાએ | દિન દિન પ્રતિ અતિ હોહિં સુહાએ ॥૧॥ 
જ્યારથી શ્રીરામજીએ ત્યાં નિવાસ કયો ત્યારથી મુનિઓ સુખી થઈ ગયા, તેમનો ભય જતો રહ્યો. પર્વત, વન, નદી 
અને તળાવો શોભાથી છવાઈ ગયાં. તેઓ દિવસે દિવસે અધિક સોહામણાં જણાવા લાગ્યાં. ॥૧॥ 
ખગ મૃગ બંદ અનંદિત રહહી | મધુપ મધુર ગુંજન છબિ લહહી ॥ 
સો બન બરનિ ન સક અહિરાજા | જહોં પ્રગટ રઘુબીર બિરાજા ।૨॥ 
પક્ષીઓ તથા પશુઓના સમૂહ આનંદિત રહે છે અને ભમરા મધુર ગુંજારવ કરતાં શોભા પામી રહ્યા છે. જ્યાં 
પ્રત્યક્ષ શ્રીરામજી બિરાજમાન છે, તે વનનું વર્ણન સર્પરાજ શેષજી પણ કરી શકતા નથી. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1078 


એક બાર પ્રભુ સુખ આસીના | લછિમન બચન કહે છલહીના ॥ 
સુર નર મુનિ સચરાચર સાઈ । મૈં પૂછઉં નિજ પ્રભુ કી નાઈ ।ગા 
એક વાર પ્રભુ શ્રીરામજી સુખપૂર્વક બેઠા હતા. તે સમયે લક્ષ્મણજીએ છળરહિત (સરળ) વચન કહ્યાં - હે દેવતા, 
મનુષ્ય, મુનિ અને ચરાચરના સ્વામી! હું પોતાના પ્રભુની જેમ (મારા સ્વામી સમજીને) આપને પૂછું છું. ॥ગા 
મોહિ સમુઝાઈ કહહુ સોઈ દેવા | સબ તજિ કરૌ ચરન રજ સેવા ॥ 
કહહુ ગ્યાન બિરાગ અરુ માયા | કહહુ સો ભગતિ કરહુ જેહિં દાયા 1૪॥ 
હે દેવ! મને સમજાવીને તે જ કહો, જેનાથી સઘળું છોડીને હું આપની ચરણરજની જ સેવા કરું. જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને 
માયાનું વર્ણન કરો અને તે ભક્તિને કહો જેના કારણે આપ દયા કરો છો. ॥૪॥ 


નન 


દો૦- ઇસ્વર જીવ ભેદ પ્રભુ સકલ ક્હોં સમુઝાઇ 
જાતે હોઇ ચરન રતિ સોક મોહ ભ્રમ જાઇ ॥૧૪॥ 
હે પ્રભો! ઈશ્વર અને જીવનો ભેદ પણ સર્વે સમજાવીને કહો, જેનાથી આપના ચરણોમાં મારી પ્રીતિ થાય અને શોક, 
મોહ તથા ભ્રમ નષ્ટ થઈ ટળી જાય. ॥૧૪॥ 


ન્ડ ક 


ચૌ૦- થોરેહિં મહેં સબ કહઉં બુઝાઈ | સુનહુ તાત મતિ મન ચિત લાઈ ॥ 
મૈ અરુ મોર તોર તૈં માયા | જેહિં બસ કીન્હે જીવ નિકાયા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1079 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે તાત! હું થોડામાં જ ઘણું સમજાવીને કહી દઉં છું, તમે મન, ચિત્ત અને બુદ્ધિથી ધ્યાનપૂર્વક 
સાંભળો. હું અને મારું, તું અને તારું - આ જ માયા છે, જેણે સઘળા જીવોને વશ કરી રાખ્યા છે. ॥૧॥ 


ન્‌ 


ગો ગોચર જહે લગિ મન જાઈ | સો સબ માયા જાનેહુ ભાઈ ।॥ 
તેહિ કર ભેદ સુનહુ તુમ્ઠ સોઊ | બિઘયા અપર અબિદ્યા દોઊ ।॥ર૨॥ 


ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને જ્યાં સુધી મન જાય છે, હે ભાઈ! તે સર્વને માયા જાણવી. તેમાંય - એક 


વિધા અને બીજી અવિદ્યા, આ બન્ને ભેદોને તમે સાંભળો - ॥૨॥ 
એક દુષ્ટ અતિસય દુખરૂપા | જા બસ જીવ પરા ભવકૃપા ॥ 
એક રચઈ જગ ગુન બસ જાકે । પ્રભુ પ્રેરિત નહિં નિજ બલ તાકે ॥૩ા 
એક (અવિદ્યા) દુષ્ટ (દોષયુક્ત) છે અને અત્યંત દુઃખરૂપ છે, જેને વશ થઈને જીવ સંસારરૂપી કૂવામાં પડ્યો છે અને 
એક (વિઘા) જેના વશમાં ગુણો છે અને જે જગતની રચના કરે છે, તે પ્રભુથી જ પ્રેરિત થાય છે, તેનું પોતાનું બળ કંઈ 
પણ નથી. ॥ગા 
ગ્યાન માન જહે એકઉ નાહી | દેખ બ્રહ્મ સમાન સબ માહી ॥ 
કહિઅ તાત સો પરમ બિરાગી | તૃન સમ સિદ્ધિ તીનિ ગુન ત્યાગી ॥૪॥ 
જ્ઞાન તે છે જેમાં માન આદિ એક પણ [દોષ] નથી તે જે સર્વમાં સમાનરૂપે બ્રહ્મને જુએ છે. હે તાત! તેને જ પરમ 
વૈરાગ્યવાન કહેવો જોઈએ, જે સર્વે સિદ્ધિઓ અને ત્રણેય ગુણોને તણખલાની જેમ ત્યાગી ચૂક્યો હોય. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1080 


[જેનામાં માન, દંભ, હિંસા, ક્ષમાનો અભાવ, વાંકાપણું, આચાર્ય સેવાનો અભાવ, અપવિત્રતા, અસ્થિરતા, મન પર 
નિગ્રહ ન હોવો, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ, અહંકાર, જન્મ-મૃત્યુ-જરા-વ્યાધિમય જગતમાં સુખબુહિ, સ્રી, પુત્ર, 
મકાન આદિમાં મમતા તથા આસક્તિ, ઈષ્ટ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ-શોક, ભક્તિનો અભાવ, એકાંતમાં મન ન 
લાગવું, વિષયી મનુષ્યોની સોબતમાં પ્રેમ - આ અઢાર દોષ ન હોય અને નિત્ય અધ્યાત્મ(આત્મા)માં સ્થિતિ તથા 
તત્વજ્ઞાનના અર્થ (તત્વજ્ઞાન દ્રારા જાણવા યોગ્ય) પરમાત્માનું નિત્યદર્શન થાય, તે જ જ્ઞાન કહેવાય છે. જુઓ ગીતા- 
અધ્યાય-૧૩; શ્લોક ૭ થી ૧૧.] 


દો૦ માયા ઈસ ન આપુ કહું જાન કહિઅ સો જીવ | 
બંધ મોચ્છ પ્રદ સર્બપર માયા પ્રેરક સીવ ॥૧૫॥ 


ન્‌ 


જે માયાને, ઈશ્વરને અને પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી, તેને જીવ કહેવો જોઈએ. જે [કર્માનુસાર] બંધન અને મોક્ષ 
આપનાર છે, સર્વથી પર અને માયાનો પ્રેરક છે તે ઈશ્વર છે. ॥૧૫॥ 
ચૌ૦- ધર્મ તેં બિરતિ જોગ તેં ગ્યાના | ગ્યાન મોચ્છપ્રદ બેદ બખાના ।॥ 
જાતે બેગિ દ્રવઉં મૈં ભાઈ | સો મમ ભગતિ ભગત સુખદાઈ ।૧॥ 


ધર્મના આચરણથી વૈરાગ્ય અને યોગથી જ્ઞાન થાય છે તથા જ્ઞાન મોક્ષ આપનાર છે - એવું વેદોએ વર્ણન કર્યું છે 


ફે જ 


અને હે ભાઇ! જેનાથી હું શીદ્ય જ પ્રસન્‍ન થાઉ છું, તે મારી ભક્તિ છે, જે ભક્તોને સુખ આપનારી છે. ॥૧॥ 


સો સુતંત્ર અવલંબ ન આના । તેહિ આધીન ગ્યાન બિગ્યાના ॥ 
ભગતિ તાત અનુપમ સુખમૂલા | મિલઇ જો સંત હોઈ અનુકૂલા ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1081 


ળો જા 


તે ભક્તિ સ્વતંત્ર છે કે જેને [જ્ઞાન-વિજ્ઞાન વગેરે કોઈ પણ] બીજા કોઈ સાધનનો આધાર (અપેક્ષા) નથી. જ્ઞાન અને 
વિજ્ઞાન તો તેને આધીન છે. હે તાત! ભક્તિ અનુપમ તેમજ સુખનું મૂળ છે અને તે ત્યારે જ મળે છે, જ્યારે સંતો અનુકૂળ 
(પ્રસન્ન) થાય છે. ॥૨॥ 


ભગતિ કિ સાધન કહઉં બખાની | સુગમ પંથ મોહિ પાવર્હિ પ્રાની ॥ 
પ્રથમર્હિં બિપ્ર ચરન અતિ પ્રીતી । નિજ નિજ કર્મ નિરત શ્રુતિ રીતી ॥ગા 
હવે, હું ભક્તિનાં સાધનો વિસ્તારથી કહું છું - આ સુગમ-સહેલો માર્ગ છે, જેનાથી જીવ મને સહજ [સરળતાથી] 
પામી જાય છે. પહેલાં તો બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં અત્યંત પ્રીતિ થાય અને વેદની રીત પ્રમાણે પોતપોતાનાં [વર્ણાશ્રમનાં] 
કર્મોમાં મંડ્યો રહે. ॥૩॥ 
એહિ કર ફલ પુનિ બિષય બિરાગા | તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા ॥ 
શ્રવનાદિક નવ ભક્તિ દઢાહીં | મમ લીલા રતિ અતિ મન માહીં ॥૪॥ 
આનું ફળ, પછી વિષયોમાં વૈરાગ્ય થશે. ત્યારે (વૈરાગ્ય થવાથી) મારા ધર્મ(ભાગવત ધર્મ)માં પ્રેમ ઊપજશે. પછી 
શ્રવણ આદિ નવ પ્રકારની ભક્તિઓ દઢ થશે અને મનમાં મારી લીલાઓ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ થશે. ॥૪॥ 
સંત ચરન પંકજ અતિ પ્રેમા | મન ક્રમ બચન ભજન દઢ નેમા ॥ 
ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ પતિ દેવા | સબ મોહિ કહે જાને દઢ સેવા ॥૫॥ 
જેનો સંતોનાં ચરણકમળમાં અત્યંત પ્રેમ હોય; મન, વચન અને કર્મથી ભજનનો દઢ નિયમ હોય અને જે મને જ 
ગુરુ, પિતા, માતા, ભાઈ, પતિ અને દેવતા સર્વ કંઈ જાણે અને સેવામાં દઢ થાય; ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1082 


મમ ગુન ગાવત પુલક સરીરા । ગદગદ ગિરા નયન બહ નીરા ॥ 
કામ આદિ મદ દંભ ન જાકે | તાત નિરંતર બસ મૈં તાકે ॥॥ 
મારા ગુણોનું ગાન કરતાં જેનું શરીર પુલકિત થઈ જાય, વાણી ગદગદ થઈ જાય અને નેત્રોમાંથી [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ 
વહેવા લાગે અને કામ, મદ અને દંભ વગેરે જેનામાં ન હોય, હે ભાઈ! હું સદા તેના વશમાં રહું છું. ॥૬॥ 
દો૦ બચન કર્મ મન મોરિ ગતિ ભજનુ કરહિં નિઃકામ | 
તિન્ટ કે હૃદય કમલ મહું કરઉં સદા બિશ્રામ 1।૧૧]॥ 
જેમને કર્મ, વચન અને મનથી મારી જ ગતિ છે અને જેઓ નિષ્કામભાવથી મારું ભજન કરે છે, તેમના હૃદયકમળમાં 
હું સદા વિશ્રામ કરતો રહું છું. 1૧૬॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- ભગતિ જોગ સુનિ અતિ સુખ પાવા | લછિમન પ્રભુ ચરનન્હિ સિરુ નાવા ॥ 
એહિ બિધિ ગએ કછુક દિન બીતી | કહત બિરાગ ગ્યાન ગુન નીતી ॥૧॥ 


આ ભક્તિયોગને સાંભળીને લક્ષ્મણજી અત્યંત સુખ પામ્યા અને તેમણે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં શીશ 
નમાવ્યું. આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ગુણ અને નીતિ સમજાવતાં (વર્ણન કરતાં) કેટલાક દિવસો વીતી ગયા. ॥૧॥ 


શૂર્પણખાનો પ્રસંગ, ખરદૂષણનો વધ 
સૂપનખા રાવન કે બહિની | દુષ્ટ હૃદય દારુન જસ અહિની ।॥ 
પંચબટી સો ગઇ એક બારા | દેખિ બિકલ ભઇ જુગલ કુમારા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1083 


શૂર્પણખા નામની રાવણની એક બહેન હતી, જે નાગણની સમાન ભયાનક અને દુષ્ટ હૃદયની હતી. તે એકવાર 


પંચવટીમાં ગઈ અને બન્ને રાજકુમારોને જોઈને કામપીડિત થઈ ગઇ, ॥ર॥ 


ભ્રાતા પિતા પુત્ર ઉરગારી | પુરુષ મનોહર નિરખત નારી ।॥ 
હોઈ બિક્લ સક મનહિ ન રોકી | જિમિ રબિમનિ દ્રવ રબિહિ બિલોકી ॥ગા 


[કાકભુશુંડેજી કહે છે નહે ગરુડજી ! [શૂર્પણખા - જેવી રાક્ષસી ધર્મજ્ઞાનશૂન્ય - કામાંધ] સ્રી મનોહર પુરૂષને જોઈને, 
ભલે તે ભાઈ, પિતા, પુત્ર જ હોય, વ્યાકુળ થઈ જાય છે અને મનને રોકી શકતી નથી, જેમ સૂર્યકાન્તમણિ સૂર્યને જોઈને 
દ્રવિત થઈ જાય છે (જ્વાળાથી પીગળી જાય છે). ॥૩ા 

સ્રચેર રૂપ ધરિ પ્રભુ પહિં જાઈ | બોલી બચન બહુત મુસુકાઈ ॥ 
તુમ્હ સમ પુરુષ ન મો સમ નારી | યહ સંજોગ બિધિ રચા બિચારી ॥૪॥ 
તે સુન્દર રૂપ ધરીને પ્રભુની પાસે જઈને ઘણું મલકાઈને વચન બોલી - ન તો તમારા સમાન કોઈ પુરૂષ છે, ન મારા 
સમાન સ્ત્રી! વિધાતાએ આ સંયોગ બહુ વિચારીને રચ્યો છે, ॥૪॥ 
મમ અનુરૂપ પુરુષ જગ માહીં | દેખેઉ ખોજિ લોક તિહુ નાહીં ॥ 
તાતે અબ લગિ રહિઉં કુમારી । મનુ માના કછુ તુમ્હહિ નિહારી ॥૫॥ 


મારા યોગ્ય પુરુષ સમસ્ત જગતમાં નથી, એ મેં ત્રણેય લોકમાં શોધી જોયું છે. માટે જ હું અત્યાર સુધી કુમારી 
રહી, હવે તમને જોઈને કંઈક મારું મન માન્યું છે. ॥૫॥ 


સીતહિ ચિતઇ કહી પ્રભુ બાતા | અહઈ કુઆર મોર લઘુ ભ્રાતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1084 


ગઇ લછિમન રિપુ ભગિની જાની | પ્રભુ બિલોકિ બોલે મૃદુ બાની ।1॥ 

સીતાજીની તરફ જોઈને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ આ વાત કહી કે મારો નાનો ભાઈ કુંવારો છે. ત્યારે તે લક્ષ્મણજીની 
પાસે ગઈ. લક્ષ્મણજી તેને શત્રુની બહેન સમજીને અને પ્રભુની સામે જોઈને કોમળ વાણીથી બોલ્યા - ॥6॥ 

સુંદરિ સુનુ મૈં ઉન્ડ કર દાસા | પરાધીન નહિં તોર સુપાસા ॥ 

પ્રભુ સમર્થ કોસલપુર રાજા | જો કછુ કરહિં ઉનહિ સબ છાજા ।૭॥ 


ક્‌ 


હે સુન્દરી! સાંભળ, હું તો એમનો દાસ છું. હું પરાધીન છું, તેથી તને સુખ નહીં મળે. પ્રભુ સમર્થ છે, કૌશલપુરના 
રાજા છે, તેઓ જે કંઈ કરે તે તેમને જ શોભે છે. ॥૭॥ 
સેવક સુખ ચહ માન ભિખારી | બ્યસની ધન સુભ ગતિ બિભિચારી ॥ 
લોભી જસુ ચહ ચાર ગુમાની | નભ દુહિ દૂધ ચહત એ પ્રાની ॥૮॥ 
સેવક સુખ ઇચ્છે, ભિખારી સન્માન ઇચ્છે, વ્યસની (જેને જુગાર, દારૂ વગેરેનું વ્વસન હોય) ધન ઇચ્છે, અને 
વ્યભિચારી શુભ ગતિ ઇચ્છે, લોભી યશ ઇચ્છે અને ચાર એટલે કે દૂત સ્વાભિમાની થવા ઇચ્છે - તો આ સર્વે કાર્યો 
એવાં અસંભવ છે કે જેમ કોઈ આકાશને દોહીને દૂધ લેવા માગે છે (અર્થાત્‌ અસંભવ વાતને સંભવ કરવા માગતા હોય). 
॥૮॥ 
પુનિ ફિરિ રામ નિકટ સો આઈ । પ્રભુ લછિમન પહિં બહુરિ પઠાઈ ॥ 
લછિમન કહા તોહિ સો બરઈ | જો તૃન તોરિ લાજ પરિહરઈ ।॥૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1085 


તે વળીને પાછી શ્રીરામજીની પાસે આવી. પ્રભુએ ફરીથી તેને લક્ષ્મણજીની પાસે મોકલી આપી. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું 
- તારી સાથે તે જ વિવાહ કરશે જે લાજ-શરમને ઘાસના તણખલાની જેમ તોડીને (અર્થાત્‌ પ્રતિજ્ઞા કરીને) ત્યાગી દેશે 
(અર્થાત્‌ જે બહુ નિર્લજ્જ હશે). ॥૯॥ 


તબ ખિસિઆનિ રામ પહિં ગઈ | રૂપ ભયંકર પ્રગટત ભઈ ॥।॥ 
સીતહિ સભય દેખિ રઘુરાઈ | કહા અનુજ સન સયન બુઝાઈ ।૧૦॥ 


ત્યારે તે શરમને કારણે ખસિયાણી પડી ને તે શ્રીરામજીની પાસે ગઈ અને તેણે પોતાનું ભર્યકર રૂપ પ્રગટ કર્યું. 
સીતાજીને ભયભીત જોઈને શ્રીરઘુનાથજીએ, લક્ષ્મણજીને ઈશારો કરી સમજાવ્યું. ॥1૧૦॥ 


દો૦; લછિમન અતિ લાઘર્વીં સો નાક કાન બિનુ કીન્હિ | 
તાકે કર રાવન કરહે મનો ચુનોતી દીન્હિ ॥૧૭॥ 


લક્ષ્મણજીએ બહું જ સ્ફૂર્તિથી તેને નાક-કાન વગરની કરી નાખી, જાણે તેના હાથે રાવણને પડકાર્યો હોય !॥૧૭॥ 
ચૌ૦- નાક કાન બિનુ ભઇ બિકરારા | જનુ સરવ સૈલ ગેરુ કે ધારા ॥ 
ખર દૂષન પહિ ગઇ બિલપાતા | ધિગ ધિગ તવ પૌરુષ બલ ભ્રાતા ॥૧॥ 


નાક-કાન વગરની તે વિકરાળ થઈ ગઈ [તેના શરીરમાંથી લોહી એ પ્રકારે વહેવા લાગ્યું] જાણે [કાળા] પર્વતમાંથી 
ગેરૂની ધારા વહી રહી હોય. તે વિલાપ કરતાં કરતાં ખર-દ્ષણની પાસે ગઈ, [અને બોલી -] હે ભાઈ! તમારા 
પૌરુષ(વીરતા)ને ધિક્કાર છે, તમારા બળને ધિક્કાર છે. ॥૧॥ 


તેહિં પૂછા સબ કહેસિ બુઝાઈ | જાતુધાન સુનિ સેન બનાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1086 


ધાએ નિસિચર નિકર બરૂથા | જનુ સપચ્છ ક્જ્જ્લ ગિરિ જૂથા ।ર॥ 
તેમણે પૂછ્યું, ત્યારે શૂર્ષણખાએ. બધું સમજાવીને કહ્યું, રાક્ષસે સર્વે સાંભળીને સેના તેયાર કરી. રાક્ષસસમૂહનાં 
ટોળેટોળાં દોડ્યાં જાણે પાંખોવાળા કાજળના (કાળા) પર્વતોનાં ટોળાં હોય!॥ર॥ 
નાના, બાહન નાનાકારા । નાનાયુધ ધર દાર અપારા | 
સૂપનખા આગેં કરિ લીની | અસુભ રૂપ શ્રુતિ નાસા હીની ।॥૩ા 


તેઓ અનેક જાતનાં વાહનો પર ચઢેલા તથા અનેક આકાર(ચહેરા)ના છે. તેઓ અપાર છે અને અનેક પ્રકારનાં 
અસંખ્ય ભયાનક હથિયાર ધારણ કરેલાં છે. તેમણે નાક-કાન કપાયેલી અમંગળરૂપિણી શૂર્પણખાને આગળ કરી દીધી. 
॥૩ા 
અસગુન અમિત હોહિં ભયકારી | ગનહિં ન મૃત્યુ બિબસ સબ ઝારી ॥ 
ગર્જહિં તર્જહિં ગગન ઉડાહીં | દેખિ કટકુ ભટ અતિ હરષાહીં ॥૪॥ 
અગણિત ભયંકર અપશુકન થઇ રહ્યાં છે. પરંતુ મૃત્યુના વશ હોવાના કારણે તે સર્વેસર્વ તેમને કંઈ ગણકારતા નથી. 
ગર્જે છે, પડકારે છે અને આકાશમાં ઊડે છે. સેના જોઈને યોદ્ધાઓ બહુ જ હરખાય છે. ॥૪॥ 
કોઉ કહ જિઅત ધરહુ ઠ્દો ભાઈ | ધરિ મારહુ તિય લેહું છડાઈ ॥ 
ધૂરિ પૂરિ નભ મંડલ રહા | રામ બોલાઇ અનુજ સન કહા ।॥[પ૫॥ 


કોઈ કહે છે - બન્ને ભાઈઓને જીવતા જ પકડી લો, પકડીને મારી નાખો અને સ્ત્રીને છીનવી લો. આકાશમંડળ 
ધૂળથી ભરાઈ ગયું. ત્યારે શ્રીરામજીએ લક્ષ્મણજીને બોલાવીને તેમને કહ્યું - ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1087 


લૈ જાનકિહિ જાહુ ગિરિ કંદર | આવા નિસિચર કટકું ભયંકર ॥ 
રહેહુ સજગ સુનિ પ્રભુ કે બાની | ચલે સહિત શ્રી સર ધનુ પાની ॥1॥ 


રાક્ષસોની ભયંકર સેના આવી ગઈ છે. જાનકીજીને લઈને તમે પર્વતની ગુફામાં ચાલ્યા જાઓ, સાવધાન રહેજો. 
પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનાં વચન સાંભળીને લક્ષ્મણજી હાથમાં ધનુષ-બાણ લઈને શ્રીસીતાજી સહિત ચાલ્યા. ॥૬॥ 


દેખિ રામ રિપુદલ ચલિ આવા | બિહસિ કઠિન કોદંડ ચઢવા ।॥૭॥ 
શત્રુઓની સેના [સમીપ] ચાલી આવી છે, આ જોઈને, શ્રીરામે હસીને કઠણ ધૃનુષને ચઢાવ્યું. ॥૭॥ 


છં૦ કોદંડ કઠિન ચઢાઈ સિર જટ જૂટ બાૉંધત સોહ ક્યોં | 
મરકત સયલ પર લરત દામિનિ કોટિ સોં જુગ ભુજગ જ્યોં ॥ 
કટિ ક્સિ નિષંગ બિસાલ ભુજ ગહિ ચાપ બિસિખ સુધારિ કે | 
ચિતવત મનહું મૃગરાજ પ્રભુ ગજરાજ ઘટા નિહારિ કે ।॥ 

કઠણ ધનુષ ચઢાવીને, સિર પર જટાનો જૂટ બાંધતાં પ્રભુ એવા શોભિત થઈ રહ્યા છે કે જેમ મરકતમણિ (પન્ના)ના 

પર્વત પર કરોડો વીજળીઓથી બે સાપ લડી રહ્યા હોય. કમર પર ભાથો કસીને વિશાળ ભુજાઓમાં ધનુષ લઈને અને 

બાણ સજ્જ કરીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી સક્ષસોની સામે એવી રીતે જોઈ રહ્યા છે કે જાણે મદોન્મત હાથીઓના ટોળાંને 

[આવતા] જોઈને સિંહ [તેમની સામે] તાકી રહ્યો હોય. ॥૮॥ 

સો૦) આઈ ગએ બગમેલ ધરહું ધરહુ ધાવત સુભટ ॥।॥ 
જ્થા બિલોકિ અકેલ બાલ રબિહિ ઘેરત દનુજ 1।૧૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1088 


ક કે ઝો ઝદ કે 


ઘણી ઝડપથી દોડતાં દોડતાં તે લોકો 'દોડો-દોડો પકડો-પકડો" પોકારતાં દોડી આવ્યા [અને તેમણે શ્રીરામજીને 
ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા], જેમ બાળસૂર્યને (ઉદયકાળના સૂર્યને) એકલો જોઈને મન્દેહ નામના દૈત્યો ઘેરી લે છે. ॥1૧૮॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ બિલોકિ સર સકહિં ન ડારી | થકિત ભઈ રજનીચર ધારી ॥ 
સચિવ બોલિ બોલે ખર દૂષન | યહ કોઉ નૃપબાલક નર ભૂષન 1।૧| 
[સૌન્દર્ય-માધુર્યનેધિ] પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને જોઈને રાક્ષસોની સેના સ્તબ્ધ રહી ગઈ. પગ ઊપડતાં જ નથી. તેઓ 
એમની ઉપર બાણ છોડી શક્યા નહિ. મન્ત્રીને બોલાવીને ખર-દૂષણે કહ્યું - આ રાજકુમાર મનુષ્યોમાં કોઈ ભૂષણ છે. 
॥૧॥ 
નાગ અસુર સુર નર મુનિ જેતે | દેખે જિતે હતે હમ કેતે ॥ 
હમ ભરિ જન્મ સુનહુ સબ ભાઈ । દેખી નહિં અસિ સુંદરતાઈ ॥ર૨॥ 
જેટલા પણ નાગ, અસુર, દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિઓ છે, તેમનામાંથી અમે ન જાણે કેટલાય જોયા, જીત્યા અને 
મારી નાખ્યા છે. પરન્તુ હે સર્વે ભાઈઓ ! સાંભળો, અમે અમારા આખા આયખામાં આવી સુન્દરતા ક્યાંય જોઈ નથી. 
॥૨॥ 


જદ્ય"પિ ભગિની કીન્ડિ કુરૂપા | બધ લાયક નહિં પુરુષ અનૂપા ॥ 
દેહુ તુર્ત નિજ નારિ દુરાઈ | જીઅત ભવન જાહું ઠ્દૌ ભાઈ ।૩ા 


જોકે એમણે અમારી બહેનને કુરૂપ કરી નાખી તો પણ આ અનુપમ પુરુષ વધ કરવા યોગ્ય નથી. છુપાવી રાખેલી 
પોતાની સ્્રીને તરત જ આપી દો અને બન્ને ભાઈઓ જીવતા જ ઘરે પાછા વળો;" ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1089 


મોર કહા તુમ્હ તાહિ સુનાવહુ । તાસુ બચન સુનિ આતુર આવહું ॥ 

દૂતન્હ કહા રામ સન જાઈ । સુનત રામ બોલે મુસુકાઈ ।॥૪॥ 

મારુ આ કથન તમે લોકો તેને સંભળાવો અને તેનું વચન પ્રત્યુત્તર) સાંભળીને શીઘ્ર આવો. દૂતોએ જઈને આ 
સંદેશો શ્રીરામચન્દ્રજીને કહ્યો. તેને સાંભળતાં જ શ્રીરામચન્દ્રજી મલકાઈને બોલ્યા - ॥૪॥ 

હંમ છત્રી મૃગયા બન કરહીં | તુમ્હ સે ખલ મૃગ ખોજત ફિરહીં ॥ 

રિપુ બલવંત દેખિ નર્હિં ડરહીં | એક બાર કાલહુ સન લરહી ॥૫॥ 


અમે ક્ષત્રિય છીએ. વનમાં શિકાર કરીએ છીએ અને તમારા જેવા દુષ્ટ પશુઓને તો શોધતાં જ ફરીએ છીએ. અમે 
બળવાન શત્રુને દેખીને ડરતા નથી. [લડવાને માટે આવે તો] એક વાર તો. અમે કાળ સાથે પણ લડી શકીએ છીએ. ॥૫॥ 


જઘપિ મનુજ દનુજ કુલ ઘાલક । મુનિ પાલક ખલ સાલક બાલક ।॥ 
જો ન હોઈ બલ ઘર ફિરિ જાહૂ | સમર બિમુખ મૈ હતઉ ન કાહૂ ॥1॥ 


જોકે અમે મનુષ્ય છીએ, છતાંય દૈત્યકુળનો નાશ કરનાર અને મુનિઓની રક્ષા કરનારા છીએ. અમે બાળક છીએ, 
પરન્તુ દુષ્ટોને દંડ દેનારા છીએ. જો બળ ન હોય તો ઘરે પાછા જાઓ. વળી, સંગ્રામમાં પીઠ દેખાડનાર કોઈને પણ હું 
મારતો નથી, ॥૧॥ 


રન ચઢિ કરિઅ કપટ ચતુરાઈ | રિપુ પર કૃપા પરમ કંદરાઈ ॥ 
દૂતન્હ જાઈ તુરત સબ કહેઊ 1 સુનિ ખર દૂષન ઉર અતિ દહેઊ 1॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1090 


રણમાં ચઢી આવીને છળ-કપટ કરવું અને શત્રુ પર કૃપા કરવી (દયા દાખવવી) તે તો ઘણી જ મોટી કાયરતા છે. 
દૂતોએ પાછા ફરીને તરત જ સઘળી વાતો કહી; જે સાંભળીને ખર-દૂષણનું હૃદય અત્યંત બળવા લાગ્યું. ॥૭॥ 


છં ઉર દહેઉ કહેઉ કિં ધરહુ ધાએ બિક્ટ ભટ રજનીચરા | 

સર ચાપ તોમર સક્તિ સૂલ કૃપાન પરિઘ પરસુ ધરા ।॥ 

પ્રભુ કીન્ડિ ધનુષ ટકોર પ્રથમ કઠોર ઘોર ભયાવહા [| 

ભએ બધિર બ્યાકુલ જાતુધાન ન ગ્યાન તેહિ અવસર રહા ।॥ 
[ખર-દૂષણનું] હૃદય બળી ઊઠ્યું એટલે તેમણે કહ્યું - પકડી લો (કેદ કરી લો). [આ સાંભળીને] ભયંકર રાક્ષસ 
યોદ્ધાઓ બાણ, ધનુષ, તોમર, શક્તિ (સાંગ), શૂલ (બરછી) કટાર, પરિઘ અને ફરશુ ધારણ કરીને દોડી પડ્યા. પ્રભુ 


શ્રીરામે પહેલા ધનુષનો ઘણો જ કઠોર, ઘોર અને ભયાનક ટંકાર ક્યોં, જે સાંભળતાંવેત રાક્ષસો બહેરા અને વ્યાકુળ 
થઈ ગયા. તે વખતે તેમને કંઈ પણ ભાન ન રહ્યું. ॥૮॥ 


દોબ- સાવધાન હોઇ ધાએ જાનિ સબલ આરાતિ 
લાગે બરષન રામ પર અસ્ર સસ્ત્ર બહુભાંતિ ।૧૯(5)| 


પછી તેઓ શત્રુને બળવાન જાણીને સાવધાન થઈને દોડ્યા અને શ્રીરામચન્દ્રજી ઉપર બહુ પ્રકારનાં અસ્ર-શસ્ત્રો 
વરસાવવા લાગ્યા, ॥૧૯(ક)॥ 
તિન્ડટ કે આયુધ તિલ સમ કરિ કાટે રઘુબીર | 
તાનિ સરાસન શ્રવન લગિ પુનિ છાંડે નિજ તીર 1।૧૯(૫]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1091 


શ્રીરઘુવીરજીએ તેમનાં હથિયારોના તલના જેવા હુકડે-ટુકડા) કરીને કાપી નાખ્યાં. પછી ધનુષને કાન સુધી ખેંચીને 
પોતાનાં બાણ છોડ્યાં. ॥1૧૯(ખ])॥ 


છં તબ ચલે બાન કરાલ ।| ફૂંકરત જનુ બહુ બ્યાલ ।॥ 
કોપેઉ સમર શ્રીરામ | ચલે બિસિખ નિસિત નિકામ 1।॥૧॥ 


ત્યારે ભયંકર બાણ એવાં ચાલ્યાં જાણે ફૂંફાડા મારતાં ઘણા જ સર્પો જઈ રહ્યા હોય. શ્રીરામચન્દ્રજી સંગ્રામમાં 
કોધાયમાન થયા અને અત્યંત તીક્ષ્ણ બાણ છૂટ્યાં. ॥૧॥ 


અવલોકિ ખરતર તીર | મુરિ ચલે નિસિચર બીર ॥।॥ 
ભએ ફકૃદ્ધ તીનિઉ ભાઇ | જો ભાગિ રન તે જાઇ [ર॥ 


અત્યંત તીક્ષ્ણ બાણોને જોઈને રાક્ષસ-વીર પીઠ બતાવીને ભાગવા માંડ્યા. ત્યારે ખર, દૂષણ અને ત્રિશિરા ત્રણે 
ભાઈઓ ક્રોધિત થઈને બોલ્યા - જે રણમાંથી ભાગીને જશે -॥૨॥ 


તેહિ બધબ હમ નિજ પાનિ | ફિરે મરન મન મહું ઠાનિ ॥ 
આયુધ અનેક પ્રકાર | સનમુખ તે કરહિં પ્રહાર ।॥ગા 


કે ક ને સિ ન્‌ " 5% જડ * જ ક ક્‌ 
તેનો અમે અમારા હાથે વધ કરીશું. ત્યારે મરવાનું ચોક્કસ છે એમ મનમાં માનીને સક્ષસો પાછા આવ્યા અને 
સામા થઈને તેઓ અનેક પ્રકારનાં હથિયારોથી શ્રીરામજી પર પ્રહાર કરવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


રિપુ પરમ કોપે જાનિ | પ્રભુ ધનુષ સર સંધાનિ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1092 


છાંડે બિપુલ નારાચ | લગે કટન બિક્ટ પિસાચ 1[૪॥ 


શત્રુઓને અત્યંત કોધે ભરાયેલા જાણીને પ્રભુએ ધનુષ પર બાણ ચઢાવીને ઘણાં જ બાણ છોડ્યાં, જેનાથી ભયંકર 
સક્ષસો કપાવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


સડી 


ઉર સીસ ભુજ કર ચરન | જહં તર્હે લગે મહિ પરન ।॥ 
ચિક્કત લાગત બાન | ધર પરત ડકુધર સમાન ॥।૫॥ 


તેમની છાતી, સિર, ભુજા, હાથ અને પગ ચારેકોર પૃથ્વી પર પડવા લાગ્યા. બાણ લાગતાં જ તેઓ હાથીની જેમ 
ચીત્કારે છે. તેમનાં પર્વત સમાન ધડ કપાઈ-કપાઈને પડી રહ્યાં છે. ॥૫॥ 


ભટ કંટત તન સત ખંડ | પુનિ ઉઠત કરિ પાષંડ ॥ 
નભ ઉડત બહું ભુજ મુંડ | બિનુ મૌલિ ધાવત રેડ ॥।1॥ 


યોદ્ધાઓનાં શરીર કપાઈને સેંકડો ટુકડા થઈ જાય છે. તેઓ ફરીથી માયા કરીને ઊઠીને ઊભા થાય છે. આકાશમાં 
ઘણી જ ભુજાઓ અને મસ્તકો ઊડી રહ્યાં છે તથા મસ્તક વગરનાં ધડ દોડી રહ્યાં છે. ॥૬॥ 


ખગ કંકુ કાક સૃગાલ | ક્ટકટહિં કંઠિન કરાલ ॥૭॥ 
સમડીઓ કઠે કોંચ], કાગડા વગેરે પક્ષીઓ તથા શિયાળ કઠોર, ભયંકર કટ-કટ (કર્કશ) શબ્દો કરી રહ્યાં છે. ॥૭॥ 
છં૦ કટકટહિં જંબુક ભૂત પ્રેત પિસાચ ખર્પર સંચહી 
બેતાલ બીર કપાલ તાલ બજાઇ જોગિનિ નંચહીં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1093 


રઘુબીર બાન પ્રચંડ ખંડહિં ભટન્ડ કે ઉર ભુજ સિરા | 
જહે તર્હે પરહિં ઉઠિ લરહિં ધર ધરું ધર કરહિં ભયકર ગિરા ॥૧॥ 
શિયાળવા દાંત કટકટાવે છે. ભૂત, પ્રેત અને પિશાચ ખોપરીઓ વીણી રહ્યાં છે [અથવા ખપ્પર ભરી રહ્યાં છે]. વીર- 
વેતાળ ખોપરીઓ પર તાલ દઈ રહ્યા છે અને યોગિનીઓ નાચી રહી છે. શ્રીરઘુવીરનાં પ્રચંડ બાણ યોદ્ધાઓનાં વક્ષઃસ્થળ, 
ભુજા અને મસ્તકોના ટુકડે-ટુકડા કરી નાખે છે. તેમનાં ધડ યત્ર-તત્ર ઢળી પડે છે. પાછાં ઊઠે છે અને લડે છે અને 
'“પકડો-પકડો'નાં ભયંકર નાદ કરે છે. ॥૧॥ 
અંતાવરી ગહિ ઉડત ગીધ પિસાચ કર ગહિ ધાવહીં | 
સંગ્રામ પુર બાસી મનહું બહુ બાલ ગુડી ઉડાવહી ।॥ 
મારે પછારે ઉર બિદારે બિપુલ ભટ કહૅરત પરે ।| 
અવલોકિ નિજ દલ બિક્લ ભટ ત્િસિરાદિ ખર દૂષન ફિરે ।॥ર૨॥ 
આંતરડાના એક છેડાને પકડીને ગીધો ઊડે છે અને એમનો જ બીજો છેડો હાથથી પકડીને પિશાચો દોડે છે. એમ 
માલૂમ પડે છે કે જાણે સંગ્રામરૂપી નગરના નિવાસી ઘણાં જ બાળકો પતંગ ઉડાવી રહ્યાં હોય. અનેક યોદ્ધાઓ મરાયા 
અને પછડાયા, ઘણા જ, જેમનાં હૃદય ચીરાઈ ગયાં છે, પડ્યા પડ્યા કણસી રહ્યા છે. પોતાની સેનાને વ્યાકુળ જોઈને 
ત્રિશિરા અને ખર-દૂષણ વગેરે યોદ્ધાઓ શ્રીરામજીની તરફ વળ્યા. ॥ર॥ 


સર સક્તિ તોમર પરસુ સૂલ કૃપાન એકહિ બારહી | 
કરિ કોપ શ્રીરઘુબીર પર અગનિત નિસાચર ડારહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1094 


પ્રભુ નિમિષ મહું રિપુ સર નિવારિ પચારિ ડારે સાયકા | 
દસ દસ બિસિખ ઉર માઝ મારે સકલ નિસિચર નાયકા ગા 
અગણિત રાક્ષસો ક્રોધ કરીને બાણ, શક્તિ, તોમર, ફરસા, ત્રિશૂલ અને કટાર એક જ વખતે શ્રીરઘુવીર પર છોડવા 
લાગ્યા. પ્રભુએ પળવારમાં જ શત્રુઓનાં બાણોને કાપીને લલકારીને તેમની ઉપર પોતાનાં બાણ છોડ્યાં. સર્વ રાક્ષસ- 
સેનાપંતિઓના હૃદયમાં દસ-દસ બાણ માર્યા. ॥૩॥ 
મહિ પરત ઉઠિ ભટ ભિરત મરત ન કરત માયા અતિ ઘની | 
સુર ડરત ચૌદહ સહસ પ્રેત બિલોકિ એક અવધ ધની ।॥ 
સુર મુનિ સભય પ્રભુ દેખિ માયાનાથ અતિ કૌતુક કર્યો । 
દેખહિં પરસપર રામ કરિ સંગ્રામ રિપુ દલ લરિ મર્યો 1।૪॥ 
યોદ્ધા પૃથ્વી પર ઢળી પડે છે, ફરીથી ઊઠીને ટકરાય છે. મરતા નથી, અનેક પ્રકારની ઘણી માયા રચે છે. દેવતાઓ 
આ જોઈને ડરે છે કે પ્રેત (રાક્ષસ) ચૌદ હજાર છે અને અયોધ્યાનાથ શ્રીરામજી એકલા છે. દેવતાઓ અને મુનિઓને 
ભયભીત જોઈને માયાના સ્વામી પ્રભુએ એક મોટું કૌતુક કર્યું, જેનાથી શત્રુઓની સેના એકબીજાને રામરૂપે જોવા લાગી 
અને પરસ્પર યુદ્ધ કરીને લડી મરી. ॥૪॥ 
દો૦; રામ રામ કહિ તનુ તજહિં પાવહિં પદ નિર્બાન | 
કરિ ઉપાય રિપુ મારે છન મહું કૃપાનિધાન ॥૨૦(કડ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1095 


બધા જ [એ રામ છે, એને મારો" આ પ્રકારે] રામરામ કહીને શરીર છોડે છે અને નિર્વાણ પદ પામે છે. કૃપાનિધાન 
શ્રીરામજીએ આ ઉપાય કરીને ક્ષણવારમાં જ શત્રુઓને મારી નાખ્યા. ॥૨૦(5)॥ 


હરષિત બરષહિં સુમન સુર બાજહિં ગગન નિસાન | 
અસ્તુતિ કરિ કરિ સબ ચલે સોભિત બિબિધ બિમાન ॥।૨૦(ખ])॥ 


દેવતાઓ આનંદિત થઈને ફૂલો વરસાવે છે. આકાશમાં નગારાં વાગી રહ્યાં છે. પછી તે બધા સ્તુતિ કરી-કરીને અનેક 
વિમાનોમાં શોભાયમાન થઈ ચાલ્યા ગયા. ॥૨૦(ખ)॥ 
ચૌ૦- જબ રઘુનાથ સમર રિપુ જીતે | સુર નર મુનિ સબ કે ભય બીતે ॥ 
તબ લછિમન સીતહિ લૈ આએ । પ્રભુ પદ પરત હરષિ ઉર લાએ 1।૧॥ 
જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ યુદ્ધમાં શત્રુઓને જીતી લીધા તથા દેવતા, મનુષ્યો અને મુનિઓ આદિ સર્વેનો ભય દૂર થઈ 
ગયો, ત્યારે લક્ષ્મણજી સીતાજીને લઈ આવ્યા. ચરણોમાં પડતાં તેમને પ્રભુએ પ્રસન્નતાપૂર્વક ઉઠાવીને હૃદયે ચાંપી દીધા. 
॥૧॥ 
સીતા ચિતવ સ્યામ મૃદુ ગાતા | પરમ પ્રેમ લોચન ન અઘાતા ॥ 
પંચબટી બસિ શ્રીરઘુનાયક | કરત ચરિત સુર મુનિ સુખદાયક ।॥ર૨॥ 


સીતાજી શ્રીરામજીના શ્યામ અને કોમળ શરીરને પરમ પ્રેમથી નીરખી રહ્યાં છે, નેત્ર તૃપ્ત થતાં નથી. આ રીતે 
પંચવટીમાં વસીને શ્રીરઘુનાથજી દેવતાઓ અને મુનિઓને સુખ આપનારાં ચરિત્રો કરવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


શ્રીસીતાજીનો અગ્રિપ્રવેશ અને માયા-સીતા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1096 


ધુઆં દેખિ ખરદૂષન કેરા | જાઇ સુપનખાં રાવન પ્રેરા ॥ 

બોલી બચન ક્રોધ કરિ ભારી | દેસ કોસ કે સુરતિ બિસારી ॥૩॥ 

ખર-દૂષણનો વિધ્વંસ જોઈને શૂર્પણખાએ જઈને રાવણને ભડકાવ્યો, તે બહુ જ કોધ કરીને વચન બોલી - તે દેશ 
અને ખજાનાની સૂધ વિસારી જ દીધી છે. ॥ગા 

કરસિ પાન સોવસિ દિનુ રાતી | સુધિ નહિં તવ સિર પર આરાતી ॥ 

રાજ નીતિ બિનુ ધન બિનુ ધર્મા | હરિહિ સમર્પે બિનુ સતકર્માં ॥૪॥ 

બિઘધા બિનુ બિબેક ઉપજાએ । શ્રમ ફલ ગહેં કિએ અરુ પાએં ॥ 

સંગ તેં જતી કુમંત્ર તે રાજા | માન તે ગ્યાન પાન તેં લાજા ॥૫॥ 

મદિરા પીધે રાખે છે અને રાત-દિવસ પડ્યોપાથર્યોં રહે છે. તને ખબર નથી કે શત્રુ તારા માથે ઊભો છે? નીતિ 

વિના રાજ્ય અને ધર્મ વિના ધન પ્રાપ્ત કરવાથી, ભગવાનને સમર્પણ કર્યા વિના ઉત્તમ કર્મ કરવાથી અને વિવેક ઉત્પન્ન 


કર્યા વિના વિધ્યા ભણવાના પરિણામે શ્રમ જ હાથમાં આવે છે. વિષયોના સંગથી સંન્યાસી, ખોટી સલાહથી રાજા, માનથી 
જ્ઞાન અને મદિરાપાનથી લાજ - ॥૪-૫॥ 


પ્રીતિ પ્રનય બિનુ મદ તે ગુની | નાસર્હિં બેગિ નીતિ અસ સુની ॥1॥ 


નમ્રતા વિના (નમ્રતા ન હોવાથી) પ્રીતિ તેમ જ મદ(અહંકાર)થી ગુણવાન શીઘ્ર જ નાશ પામી જાય છે, આ પ્રકારની 
નીતિ મેં સાંભળી છે. [અહીં શ્રીતુલસીદાસજીની ભગવત્પરાયણતા છે કે રાક્ષસી દ્વારા પણ સત્કર્મને ભગવદ્અર્પણ 
કરવાનો ઉપદેશ અપાવી રહ્યા છે] ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1097 


સૌ૦- રિપુ રજ પાવક પાપ પ્રભુ અહિ ગનિઅ ન છોટ કરિ | 
અસ કહિ બિબિધ બિલાપ કરિ લાગી રોદન કરન 1।૨૧(૭)| 
શત્રુ, રોગ, અગ્નિ, પાપ, સ્વામી અને સાપને નાનો ન ગણવો જોઈએ. એમ કહીને શૂર્પણખા અનેક પ્રકારે વિલાપ 
કરી રોવા લાગી. ॥૨૧(5)॥ 
દો૦ સભા માઝ પરિ બ્યાકુલ બહુ પ્રકાર ક્હ રોઇ | 
તોહિ જિઅત દસકંધર મોરિ કિ અસિ ગતિ હોઇ ॥।૨૧(ખ])॥| 
[રાવણની] સભાની વચ્ચે તે વ્યાકુળ થઈને પડી-પડી અનેક પ્રકારે રડી-રડીને કહી રહી છે કે- અરે દશગ્રીવ! તારી 
હયાતીમાં જ શું મારી આવી દશા થવી જોઈએ? ॥૨૧(ખ])॥ 
ચૌ૦- સુનત સભાસદ ઉઠે અકુલાઈ | સમુઝાઈ ગહિ બાંહ ઉઠાઈ ।॥ 
કહ લંકેસ કહસિ નિજ બાતા | કેહિ તવ નાસા કાન નિપાતા 1॥૧॥ 
શૂર્પણખાનાં આવાં વચનો સાંભળતાં જ સભાસદો અકળાઈ ઊઠ્યા. તેમણે શૂર્પણખાનો હાથ પકડી તેને ઊભી કરી 
અને સમજાવી. લંકાપતિ રાવણે કહ્યું - તું પોતાની વાત તો કહે, કોણે તારાં નાક-કાન કાપી નાખ્યાં? ॥૧॥ 
અવધ નૃપતિ દસરથ કે જાએ ।| પુરુષ સિંઘ બન ખેલન આએ. ।॥ 
સમુઝિ પરી મોહિ ઉન્ડ કે કરની | રહિત નિસાચર કરિહહિં ધરની ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1098 


[તે બોલી -] અયોધ્યાના રાજા દશરથના પુત્ર, જે પુરુષોમાં સિંહ સમાન છે, તે વનમાં શિકાર ખેલવા આવ્યા છે. 
મને તેમની કરણી પરથી એમ સમજાય છે કે તેઓ પૃથ્વીને નિશાચર રહિત કરી નાખશે. ॥૨॥ 


જિન્હ કર ભુજબલ પાઈ દસાનન | અભય ભએ બિચરત મુનિ કાનન ॥ 
દેખત બાલક કાલ સમાના | પરમ ધીર ધન્વી ગુન નાના ।॥૩ગા 


જેમની ભુજાઓનું બળ પામીને હે દશમુખ ! મુનિલોકો વનમાં નિર્ભય થઈને વિચરવા લાગ્યા છે. તેઓ દેખાવમાં 
તો બાળક છે, પરંતુ છે કાળના સમાન. તેઓ પરમ ધીર, શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી અને અનેક ગુણોથી યુક્ત છે. ॥૩॥ 


અતુલિત બલ પ્રતાપ દ્વો ભ્રાતા | ખલ બધ રત સુર મુનિ સુખદાતા ॥ 

સોભા ધામ રામ અસ નામા | તિન્હ કે સંગ નારિ એક સ્યામા ।૪॥ 

બન્ને ભાઈઓનાં બળ અને પ્રતાપ અતુલનીય છે. તેઓ દુૃષ્ટોનો વધ કરવા મંડી પડ્યા છે, અને દેવો તથા મુનિઓના 
સુખદાતા છે. તેઓ શોભાના ધામ છે, રામ" એવું તેમનું નામ છે. તેમની સાથે એક યુવાન સુંદર સ્રી છે. ॥૪॥ 

રૂપ રાસિ બિધિ નારિ સંવારી | રતિ સત કોટિ તાસુ બલિહારી ॥ 

તાસુ અનુજ કાટે શ્રુતિ નાસા । સુનિ તવ ભગિનિ કરહિં પરિહાસા ॥૫॥ 


વિધાતાએ તે સ્ત્રીને રૂપનો અંબાર બનાવી છે, કે સો કરોડ રતિ (કામદેવની. સ્રી) તેના પર ન્યોછાવર છે. તેમના જ 
નાના ભાઈએ મારાં નાક-કાન કાપી નાખ્યાં. હું તારી બહેન છું, એ સાંભળીને તેઓ મારી મશ્કરી કરવા લાગ્યા. ॥૫॥ 


ખર દૂષન સુનિ લગે પુકારા | છન મહું સકલ કટક ઉન્હ મારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1099 


ખર દૂષન તિસિરા કર ઘાતા | સુનિ દસસીસ જરે સબ ગાતા 1।॥1॥ 


મારો પોકાર સાંભળીને ખર-દૂષણ સહાય કરવા માટે આવ્યા. પરન્તુ તેમણે પળવારમાં જ સમગ્ર સેનાને મારી 
નાંખી. ખર-દૂષણ અને ત્રિશિરાનો વધ સાંભળીને રાવણનાં સઘળાં અંગો બળી ઊઠ્યાં. ॥૧॥ 


દો૦: સૂપનખહિ સમુઝાઇ કરિ બલ બોલેસિ બહું ભાંતિ | 
ગયઉ ભવન અતિ સોચબસ નીદ પરઇ નહિં રાતિ 1રર॥ 
તેણે શૂર્પણખાને સમજાવીને અનેક પ્રકારે પોતાના બળનાં વખાણ કયાર, પરન્તુ [મનમાં] તે અત્યંત ચિન્તાવશ 
થઈને પોતાના મહેલમાં ગયો, તેને આખીય રાત નિંદ્રા આવી જ નહિ. ॥૨રર॥ 


ન્સ 


ચૌ૦- સુર નર અસુર નાગ ખગ માહી | મોરે અનુચર કહે કોઉ નાહીં ॥ 

ખર દૂષન મોહિ સમ બલવંતા | તિન્હહિ કો મારઈ બિનુ ભગવંતા ॥૧॥ 

[તે મનમાં-ને-મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો -] દેવતા, મનુષ્ય, અસુર નાગ ને પક્ષીઓમાં કોઈ એવો નથી કે જે મારા 

સેવકનેય પહોંચી શકે, ખર-દૂષણ તો મારા જેવા જ બળવાન હતા. તેમને ભગવાનના સિવાય બીજો કોણ મારી શકે 
છે? ॥૧॥ 

સુર રંજન ભંજન મહિ ભારા | જોં ભગવંત લીન્ડ અવતારા ॥ 

તો મૈ જાઇ બેર હઠિ કરઊં | પ્રભુ સર પ્રાન તર્જે ભવ તરઊં ।॥ર૨॥ 


દેવતાઓને આનંદ આપનાર અને પૃથ્વીના ભારને હરણ કરનારા ભગવાને જ જો અવતાર લીધો છે તો હું જઈને 
તેમની સાથે હઠપૂર્વક વેર કરીશ અને પ્રભુનાં બાણો[ના પ્રહાર]થી પ્રાણ છોડીને ભવસાગરને તરી જઈશ. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1100 


હોઈહિ ભજનુ ન તામસ દેહા | મન ક્રમ બચન મંત્ર દઢ એહા ॥ 
જોં નરરૂપ ભૂપસુત કોઊ | હરિહઉ નારિ જીતિ રન દોઊ ॥ગા 


આ તામસી શરીરથી ભજન તો થશે નહિ. એટલા માટે મન, વચન અને કર્મથી આ જ દઢ નિશ્ચય છે, અને જો તેઓ 
મનુષ્યરૂપમાં કોઈ રાજકુમાર હશે, તો તે બન્નેને રણમાં જીતીને તેમની સ્ત્રીને હરી લઈશ, ॥૩॥ 
ચલા અકેલ જાન ચઢિ તહવાં | બસ મારીચ સિંધુ તટ જહવૉ ॥ 
ઇર્હોં રામ જસિ જુગુતિ બનાઈ | સુનહુ ઉમા સો કથા સુહાઈ ।૪॥ 


[એમ વિચારીને] રાવણ રથ પર ચઢીને એકલો જ ત્યાં ચાલ્યો, જ્યાં સમુદ્રના તટ પર મારીચ રહેતો હતો. [શિવજી 
કહે છે કે -] હે પાર્વતી! અહીં શ્રીરામચન્દ્રજીએ જે યુક્તિ રચી, તે સુન્દર કથા સાંભળો, ॥૪॥ 


જં 


દો૦ લછિમન ગએ બનહિં જબ લેન મૂલ ફલ કંદ | 
જનક્સુતા સન બોલે બિહસિ કૃપા સુખ બુંદ ॥૨ગા 


લક્ષ્મણજી જ્યારે કન્દ-મૂળ-ફળ લેવા માટે વનમાં ગયા, ત્યારે [એકાન્તમાં] કૃપા અને સુખના સમૂહ શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
મલકાઈને જાનકીજીને કહ્યું - ॥૨૩॥ 


ક્ય 


ચો૦- સુનહુ પ્રિયા બ્રત રુચિર સુસીલા । મૈ કછુ કરબિ લલિત નરલીલા ॥ 


ષ્ગ 
્‌ 


તુમ્હ પાવક મહું કરહુ નિવાસા । જો લગિ કરોં નિસાચર નાસા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1101 


ન્‌ 


હે પ્રિયે! હે સુન્દર પતિવ્રતા-ધર્મનું પાલન કરનારી સુશીલા! સાંભળો. હું હવે કંઈક મનોહર મનુષ્યલીલા કરીશ. 
માટે, જ્યાં સુધી હું રાક્ષસોનો નાશ કરું, ત્યાં સુધી તમે અગ્નિમાં નિવાસ કરો. ॥૧॥ 


જબહિં રામ સબ કહા બખાની । પ્રભુ પદ ધરિ હિર્યં અનલ સમાની ॥ 
નિજ પ્રતિબિંબ રાખિ તર્હે સીતા | તેસઈ સીલ રૂપ સુબિનીતા ।ર૨॥ 


જ્યારે શ્રીરામજીએ બધુ સમજાવીને કહ્યું કે તરત જ શ્રીસીતાજી પ્રભુના ચરણોને હૃદયમાં ધરીને અગ્નિમાં સમાઈ 
ગયાં. સીતાજીએ પોતાની જ છાયામૂર્તિ ત્યાં રાખી દીધી, જે તેમતા જેવી જ શીલ-સ્વભાવ અને રૂપવાન તથા તેવી જ 
વિનપ્ર હતી. ॥૨॥ 
લછિમનહ્‌ૂં યહ મરમુ ન જાના | જો કછુ ચરિત રચા ભગવાના ॥ 
દસમુખ ગયઉ જહોં મારીચા | નાઈ માથ સ્વારથ રત નીચા ગા 
ભગવાને જે કંઈ લીલા રચી, એ રહસ્યને લક્ષ્મણજીએ પણ જાણ્યું નહિ. સ્વાર્થપરાયણ અને નીચ રાવણ જ્યાં 
મારીચ હતો ત્યાં ગયો અને તેને શીશ નમાવ્યું. ॥૩॥। 
નવનિ નીચ કે અતિ દુખદાઈ | જિમિ અંકુસ ધનુ ઉરગ બિલાઈ ॥ 
ભયદાયક ખલ કૈ પ્રિય બાની | જિમિ અકાલ કે કુસુમ ભવાની ।૪॥ 
નીચનું નમવું પણ અત્યંત દુઃખદાયક હોય છે; જેમ અંકુશ, ધનુષ, સાપ અને બિલાડીનું નીચે નમવું. હે ભવાની! 
દુષ્ટની મીઠી વાણી પણ [તે જ પ્રકારે] ભય આપનાર હોય છે, જેવી રીતે વિના ત્રકતુનાં ફૂલો. ॥૪॥ 
મારીચપ્રસંગ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1102 


દો૦- કરિ પૂજા મારીચ તબ સાદર પૂછી બાત 
કવન હેતુ મન બ્યગ્ર અતિ અકસર આયહુ તાત 1।ર૨૪॥ 
ત્યારે મારીચે તેની પૂજા કરીને આદરપૂર્વક વાત પૂછી - હે તાત! આપનું મન કયા કારણે આટલું અધિક વ્યગ્ર છે 
અને આપ અત્યારે એકલા જ કયા કારણે આવ્યા છો? ॥૨૪॥ 
ચૌ૦- દસમુખ સકલ કથા તેહિ આગે । કહી સહિત અભિમાન અભાગેં ॥ 
હોહુ કપટ મૃગ તુમ્હ છલકારી | જેહિ બિધિ હરિ આનૌં નૃપનારી ॥૧॥ 


ભાગ્યહીન રાવણે સવે કથા અભિમાનસહિત તેની સામે કહી [અને પછી કહ્યું -] તમે છળ કરનારા કંપટ-મૃગ બનો, 
જે ઉપાયથી હું તે રાજવધૂનું અપહરણ કરી લઉ, ॥૧॥ 


તેહિં પુનિ કહા સુનહુ દસસીસા | તે નરરૂપ ચરાચર ઈસા ।॥ 


તાસોં તાત બયરું નહિં કીજે | મારેં મરિઅ જિઆએ જીજે ।ર॥ 


ત્યારે તેણે (મારીચે) કહ્યું - હે દશશીશ ! સાંભળો. તેઓ મનુષ્યરૂપમાં ચરાચરના ઈશ્વર છે. હે તાત! તેમની સાથે 
વેર ન કરો. તેમના મારવાથી મરવું અને તેમના જીવાડવાથી જીવવાનું હોય છે (સર્વનું જીવન-મરણ તેમના જ આધીન 
છે). ॥૨॥ 


મુનિ મખ રાખન ગયઉ કૂમારા | બિનુ ફર સર રઘુપતિ મોહિ મારા ॥ 
સત જોજન આયઉ છન માહીં | તિન્હ સન બયરું કિએ ભલ નાહીં ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1103 


આ જ રાજકુમારો વિશ્વામિત્રના યજ્ઞની રક્ષા માટે ગયા હતા. તે સમયે શ્રીરઘુનાથજીએ ફણા વગરનું બાણ મને 
માર્યું હતું, જેનાથી હું પળવારમાં જ સો યોજન દૂર આવી પડ્યો. તેમની સાથે વેર કરવામાં ભલાઈ નથી. ॥૩॥ 
ભઇ મમ કીટ ભુંગ કી નાઈ | જહે તહેં મૈ દેખઉં દોઉ ભાઈ ॥ 
જોં નર તાત તદપિ અતિ સૂરા | તિન્હહિ બિરોધિ ન આઇહિ પૂરા ।૪॥ 
મારી દશા તો ભમરીના કીડાના-જેવી થઈ ગઈ છે. હવે, હું ચારે બાજુ શ્રીરામ-લક્ષ્મણ બન્ને ભાઈઓને જ જોઉં છું. 
અને હે તાત! જો તેઓ મનુષ્ય છે તો પણ અતિ શૂરવીર છે. એમનો વિરોધ કરવામાં પૂરા નહિ પડાય (સફળતા મળશે 
નહિ). ॥૪॥ 
દો૦- જેહિં તાડકા સુબાહુ પુનિ ખંડેઉ હર કોદંડ 
ખર દૂષન તિસિરા બધેઉ મનુજ કિ અસ બારિબંડ ॥।॥ર૨પ॥ 
જેણે તાડકા અને સુબાહુને મારીને શિવજીનું ધનુષ તોડી નાખ્યું અને ખર, દૂષણ અને ત્રિશિરાનો વધ કરી નાખ્યો, 
એવો પ્રચંડ બળવાન પણ ક્યાંય મનુષ્ય હોઈ શકે? ॥૨૫॥ 
ચૌ૦- જાહું ભવન કૂલ કુંસલ બિચારી | સુનત જરા દીન્હિસિ બહુ ગારી ॥ 
ગુરુ જિમિ મૂઢ કરસિ મમ બોધા | કહુ જગ મોહિ સમાન કો જોધા ॥૧॥ 
આથી. જ આપના કુળનું કુશળ વિચારીને આપ ઘરે પાછા વળી જાઓ. આ સાંભળીને રાવણ અકળાઈ ઊઠ્યો અને 
તેણે ઘણી જ ગાળો દીધી (દુર્વચનો કહ્યાં). [કહ્યું -] અરે મૂર્ખ! તું ગુરુની જેમ મને જ્ઞાન શિખવાડે છે ? કહે જો, સંસારમાં 
મારા સમાન યોદ્ધો કોણ છે? ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1104 


તબ મારીચ હદર્યે અનુમાના | નવહિ બિરોધે નહિં કલ્યાના ॥ 
સસ્્રી મર્મી પ્રભુ સઠ ધની | બેદ બંદિ કબિ ભાનસ ગુની ।ર॥ 
ત્યારે મારીચે હૃદયમાં અનુમાન કર્યું કે શસ્રધારી, મર્મી (ભેદ જાણનાર), સમર્થ સ્વામી, મૂર્ખ, ધનવાન, વૈદ, ભાટ, 
કવિ અને રસોઇયા - આ નવ વ્યક્તિઓની સાથે વિરોધ (વેર) કરવાથી કલ્યાણ થતું નથી. ॥ર॥ 
ઉભય ભાંતિ દેખા નિજ મરના | તબ તાકિસિ રઘુનાયક સરના ॥ 
ઉતરુ દેત મોહિ બધબ અભાગેં । ક્સ ન મરોં રઘુપતિ સર લાગેં ॥ગા 
જ્યારે મારીચે બન્ને પ્રકારે પોતાનું મરણ દેખ્યું, ત્યારે તેણે શ્રીરઘુનાથજીનું શરણ જોયું (અર્થાત્‌ તેમના શરણે 
જવામાં જ કલ્યાણ માન્યું). [વિચાર્યું કે] ઉત્તર આપતાં જ (ના કહેતાં જ] આ અભાગિયો મને મારી નાખશે. તો પછી 
શ્રીરઘુનાથજીનાં બાણોથી જ શું કામ ન મરું? ॥૩॥ 


અસ રજિર્યોં જાનિ દસાનન સંગા | ચલા રામ પદ પ્રેમ અભંગા ॥ 
મન અતિ હરષ જનાવ ન તેહી | આજુ દેખિહઉં પરમ સનેહી ॥૪॥ 


ક ક ધ છે નયા કો થૂ ક જિ જુ અ. જ 
મનમાં આવું સમજીને તે રાવણની સાથે ચાલ્યો. શ્રીરામજીના ચરણોમાં તેનો અખંડ પ્રેમ છે. તેના મનમાં આ 
“જ * 


વાતનો અત્યંત હર્ષ છે કે આજે હું પોતાના પરમ સ્નેહી શ્રીરામજીને નિરખીશ. પરંતુ તેણે આ હર્ષ રાવણને જણાવ્યો 
નહિ, ॥૪॥ 


પપ 


છં નિજ પરમ પ્રીતમ દેખિ લોચન સુફ્લ કરિ સુખ પાઈહોં | 
શ્રીસહેત અનુજ સમેત ડકુપાનિકેત પદ મન લાઈહોં ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1105 


નિર્બાન દાયક ક્રોધ જા કર ભગતિ અબસહિ બસકરી | 
નિજ પાનિ સર સંધાનિ સો મોહિ બધિહિ સુખસાગર હરી ।॥ 
[તે મનમાં-ને-મનમાં વિચારવા લાગ્યો -] પોતાના પરમ પ્રિયતમનાં દર્શન કરીને નેત્રોને સફળ. કરીને સુખ પામીશ. 
જાનકીજી સહિત અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત કૃપાનિધાન શ્રીરામજીના ચરણોમાં મન લગાવીશ. જેનો ક્રોધ પણ 
મોક્ષ આપનારો છે અને જેમની ભક્તિ અવશ્યમેવ ભગવાનનેય વશમાં કરનારી છે, કેમકે આ વશમાં ન થનાર મન 
પણ ભક્તિ દ્વારા વશમાં થઈ જાય છે; અહો! તેઓ જ સુખના સાગર શ્રીહરિ પોતાના હાથે જ બાણસંધાન કરીને મારો 
વધ કરશે! 


દો૦- મમ પાછે ધર ધાવત ધરે સરાસન બાન 
ફિરિ ફિરિ પ્રભુહિ બિલોકિહઉઉં ધન્ય ન મો સમ આન ॥1।૨૧॥ 


ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા મારી પાછળ-પાછળ પૃથ્વી પર [પકડવા માટે] દોડતાં પ્રભુને હું પાછું વળી-વળીને જોઈશ. 
મારા સમાન ધન્ય બીજો કોઈ નથી. ॥૨૧॥ 


ચૌ૦- તેહિ બન નિકટ દસાનન ગયઊ 1 તબ મારીચ કંપટપમૃગ ભયઊ ॥ 
અતિ બિચિત્ર કછુ બરનિ ન જાઈ | કનક દેહ મનિ રચિત બનાઈ ।॥૧॥ 


જ્યારે રાવણ તે વને વનમાં શ્રીરઘુનાથજી રહેતા હતા)ની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે મારીચ કંપટમૃગ બની ગયો. તે 
અત્યંત વિચિત્ર હતો, તેનું કંઈ વર્ણન કરી શકાતું નથી. સોનાનું શરીર મણિઓથી જડીને બનાવ્યું હતું. ॥૧॥ 


સીતા પરમ સ્ચેર મૃગ દેખા | અંગ અંગ સુમનોહર બેષા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1106 


સુનહુ દેવ રઘુબીર કૃપાલા | એહિ મૃગ કર અતિ સુંદર છાલા ।ર॥ 
સીતાજીએ તે પરમ સુન્દર હરણને જોયું, જેના અંગે-અંગની છટા અત્યંત મનોહર હતી. [તેઓ કહેવા લાગ્યાં -] હે 
દેવ! હે કૃપાળુ રઘુવીર! સાંભળો. આ મૃગનું ચામડું ઘણું જ સુંદર છે. ॥ર॥ 
સત્યસંધ પ્રભુ બધિ કરિ એહી | આનહુ ચર્મ કહતિ બેદેહી ॥ 
તબ રઘુપતિ જાનત સબ કારન | ઉઠે હરષિ સુર કાજુ સંવારન ॥૩ા 


જાનકીજીએ કહ્યું - હે સત્યપ્રતિજ્ઞ પ્રભો! આનો વધ કરીને એનું ચામડું લાવી આપો. ત્યારે શ્રીરઘુનાથજી [મારીચના 
કપટમૃગ બનવાનાં] સઘળાં કારણો જાણતા હોવા છતાંય દેવતાઓનું કાર્ય કરવા માટે હરખાઈને ઊઠ્યા. ॥૩॥ 
મૃગ બિલોકિ કટિ પરિકર બાંધા | કરતલ ચાપ રુચિર સર સાંધા ॥ 
પ્રભુ લછિમનહિ કહા સમુઝાઈ | ફિરત બિપિન નિસિચર બહું ભાઈ ।૪॥ 
હરણને જોઈને શ્રીરામજીએ કમર પર ફેટો બાંધ્યો અને હાથમાં ધનુષ લઈને તે પર સુંદર (દિવ્ય) બાણ ચઢાવ્યું, 
પછી પ્રભુએ લક્ષ્મણજીને સમજાવીને કહ્યું - હે ભાઈ! વનમાં ઘણા જ રાક્ષસો ફરે છે. ॥૪॥ 
સીતા કેરિ કરેહુ રખવારી | બુધિ બિબેક બલ સમય બિચારી ॥ 
પ્રભુહિ બિલોકિ ચલા મૃગ ભાજી | ધાએ રામુ સરાસન સાજી ।॥૫॥ 


તમે બુદ્ધિ અને વિવેક દ્વારા બળ અને સમયનો વિચાર કરીને સીતાજીની રખેવાળી કરજો. પ્રભુને જોઈને, મૃગ દો.ડી 
નાઠું. શ્રીરામચન્દ્રજ્‌ પણ ધનુષ ચઢાવીને તેની પાછળ દોડ્યા. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1107 


નિગમ નેતિ સિવ ધ્યાન ન પાવા | માયામૃગ પાછે સો ધાવા ॥ 
કંબહું નિકટ પુનિ દૂરિ પરાઈ | કંબહુંક પ્રગટઇ કબહું છપાઈ 1।૧॥ 
વેદ જેમના વિષયમાં 'નેતિ-નેતિ" કહીને રહી જાય છે અને શિવજી પણ જેમને ધ્યાનમાં પામી શકતા નથી (અર્થાત્‌ 
જે મન અને વાણીથી નિતાન્ત પર છે); તે જ શ્રીરામજી માયાથી બનેલા મૃગની પાછળ દોડી રહ્યા છે. તે ક્યારેક પાસે 
આવી જાય છે અને પાછો દૂર નાસી જાય છે. ક્યારેક તે પ્રગટ થઈ જાય છે અને ક્યારેક તે છુપાઈ જાય છે. ॥૬॥ 


પ્રગટત દુરત કરત છલ ભૂરી | એહિ બિધિ પ્રભુહિ ગયઉ લૈ દૂરી ॥ 

તબ તકિ રામ કઠિન સર મારા | ધરનિ પરેઉ કરિ ઘોર પુકારા ॥૭॥ 

આ રીતે પ્રગટ થતો અને છુપાઈ જતો. તથા ઘણાં જ છળ-કપટ કરતો તે પ્રભુને દૂર લઈ ગયો. ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ 
તાકીને કઠોર બાણ માર્યું. [જે લાગતાં જ] તે ઘોર નાદ કરતો પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. ॥૭॥ 

લછિમન કર પ્રથમહિં લૈ નામા | પાછે સુમિરેસિ મન મહું રામા ॥ 

પ્રાન તજત પ્રગટેસિ નિજ દેહા | સુમિરેસિ રામુ સમેત સનેહા ॥૮॥ 


ર જૂ 


પહેલાં લક્ષ્મણજીનું [મોટેથી ]નામ લઈને તેણે પછી મનમાં શ્રીરામજીનું સ્મરણ કર્યું, પ્રાણ ત્યજતાં સમયે તેણે 
પોતાનું (રાક્ષસી) શરીર પ્રગટ કર્યું અને પ્રેમસહિત શ્રીરામજીનું સ્મરણ કર્યું. ॥૮॥ 


અંતર પ્રેમ તાસુ પહિચાના | મુનિ દુર્લભ ગતિ દીન્ડિ સુજાના ॥૯॥ 


સ સ * 


સુજ્ઞ શ્રીરામજીએ તેના હૃદયના પ્રેમને ઓળખીને તેને પોતાનું પરમપદ આપ્યું જે મુનિઓને પણ દુર્લભ છે. ॥૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1108 


દો૦- બિપુલ સુમન સુર બરષહિં ગાવહિં પ્રભુ ગુન ગાથ [| 
નિજ પદ દીન્હ અસુર કહું દીનબંધુ રઘુનાથ ॥૨૪૭॥ 
દેવતાઓ ઘણાં જ ફૂલો વરસાવી રહ્યા છે અને પ્રભુના ગુણોની ગાથાઓ ગાઈ રહ્યા છે [કે] શ્રીરઘુનાથજી એવા 
દીનબંધુ છે કે તેમણે અસુરને પણ પોતાનું પરમપદ પ્રદાન કરી દીધું, ॥૨૭॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- ખલ બધિ તુરત ફિરે રઘુબીરા | સોહ ચાપ કર કટિ તૂનીરા ॥ 
આરત ગિરા સુની જબ સીતા | કહે લછિમન સન પરમ સભીતા ॥૧॥ 
દુષ્ટ મારીચને મારીને શ્રીરઘુવીર તરત જ પાછા ફર્યા, હાથમાં ધનુષ અને કમરમાં ભાથો શોભા આપી રહ્યો છે. આ 
બાજુ જ્યારે સીતાજીએ દુઃખભર્યો નાદ (મરતી વખતે મારીચનો 'હા લક્ષ્મણ નો અવાજ) સાંભળ્યો, તો તેઓ બહુ જ 
ભયભીત થઈને લક્ષ્મણજીને કહેવા લાગ્યાં - ॥૧॥ 
જાહુ બેગિ સંકટ અતિ ભ્રાતા । લછિમન બિહસિ કહા સુનુ માતા ॥ 
ભૃકુટિ બિલાસ સૃષ્ટિ લય હોઈ | સપનેહું સંકટ પરઇ કિ સોઈ ।॥ર॥ 
તમે ઝડપથી જાઓ, તમારા ભાઈ મોટા સંકટમાં છે. લક્ષ્મણજીએ હસીને કહ્યું - 'હે માતા! સાંભળો, જેમના 
ભૃકુટિવિલાસ (ભ્રમરના ઇશારા) માત્રથી આખી સૃષ્ટિનો લય (પ્રલય) થઈ જાય છે, તે શ્રીરામજી શું ક્યારેય સ્વપ્નમાંય 
સંકટમાં પડી શકે છે ?” ॥ર॥ 
મરમ બચન જબ સીતા બોલા | હરિ પ્રેરિત લછિમન મન ડોલા ॥ 
બન દિસિ દેવ સૌપિ સબ કાહૂ | ચલે જહોં રાવન સિ રાહ્‌ ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1109 


આ વાત પર સીતાજી કંઈક હૈયે ભોંકાનારાં વચન કહેવા લાગ્યાં, ત્યારે ભગવાનની પ્રેરણાથી લક્ષ્મણજીનું મન પણ 
ચંચળ થઈ ગયું. તેઓ શ્રીસીતાજીને વન અને દિશાઓના દેવતાઓને સોંપીને ત્યાં ચાલ્યા, જ્યાં રાવણરૂપી ચન્દ્રમાને 
માટે રાહુરૂપ શ્રીરામજી હતા. ॥૩॥ 

શ્રીસીતાહરણ 


સૂન બીચ દસકંધર દેખા | આવા નિકટ જતી કે બેષા ।॥ 
જાકે ડર સુર અસુર ડેરાહીં | નિસિ ન નીદ દિન અન્ન ન ખાહીં ।૪॥ 


રાવણ સૂની તક જોઈને યતિ(સંન્યાસી)ના વેષમાં શ્રીસીતાજીની પાસે આવ્યો. જેના ડરથી દેવતા અને દૈત્યો પણ 
એટલા ડરે છે કે રાત્રે નિંદ્રા નથી આવતી અને દિવસે (પેટ ભરીને) અન્ન ખાતા નથી. ॥૪॥ 


સો દસસીસ સ્વાન કી નાઈ | ઇંત ઉત ચિતઇ ચલા ભડિહાઈ ॥ 
ઇમિ કૂપંથ પગ દેત ખગેસા | રહ ન તેજ તન બુધિ બલ લેસા ॥૫॥ 
એ જ દસ માથાળો રાવણ કૂતરાની જેમ આમ-તેમ જોતાં ભડિહાઈ” (ચોરી) માટે ચાલ્યો. [કાકભુશુંડિજી કહે છે -] 
હે ગરુડજી! આ પ્રમાણે કુમાર્ગ પગ મૂકતાં જ શરીરમાં તેજ તથા બુદ્ધિ અને બળ લેશમાત્ર રહેતાં નથી. ॥૫॥ સૂનું 
પામીને ફૂતરો ચૂપચાપ આવીને વાસણ-કૂસણમાં મોં નાંખીને કંઈક ચોરી જાય છે, તેને 'ભડિહાઈ" કહે છે. 
નાના બિધિ કરિ કથા સુહાઈ | રાજનીતિ ભય પ્રીતિ દેખાઈ ॥ 
કહ સીતા સુનુ જતી ગોસાઈ | બોલેહુ બચન દુષ્ટ કી નાઈ ।॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1110 


રાવણે અનેક પ્રકારની સોહામણી કથાઓ રચીને સીતાજીને રાજનીતિ, ભય અને પ્રેમ દેખાડ્યો. સીતાજીએ કહ્યું - 
હે યતિ ગોસાઈ ! સાંભળો, તમે તો દુષ્ટની જેમ વચન કહ્યાં છે. ॥૧॥ 


તબ રાવન નિજ રૂપ દેખાવા | ભઈ સભય જબ નામ સુનાવા ॥ 
કહ સીતા ધરિ ધીરજુ ગાઢા | આઈ ગયઉ પ્રભુ રહુ ખલ ઠાઢા ।॥૭॥ 


પછી રાવણે પોતાનું અસલ રૂપ બતાવ્યું અને જ્યારે નામ સંભળાવ્યું; ત્યારે તો સીતાજી ભયભીત થઈ ગયાં. તેમણે 
ગાઢ ધીરજ ધરીને કહ્યું - અરે દુષ્ટ! ઊભો તો રહે, પ્રભુ આવી ગયા.”" ।૭॥ 


જિમિ હરિબધુહિ છુદ્ર સસ ચાહા | ભએસિ કાલબસ નિસિચર નાહા ॥ 
સુનત બચન દસસીસ રિસાના | મન મહું ચરન બંદિ સુખ માના ॥૮॥ 


સિંહની સ્ત્રીને જેમ તુચ્છ સસલો ઇચ્છે તેમ જ અરે રાક્ષસરાજ! તું [મારી કામના રાખી] કાળને વશ થયો છે. આ 
વચનો સાંભળતાં જ રાવણને ક્રોધ આવી ગયો, પરન્તુ મનમાં તેણે સીતાજીના ચરણોની વંદના કરીને સુખ માન્યું. ॥૮॥ 


દો૦- ક્રોધવંત તબ રાવન લીન્હિસિ રથ બેઠાઈ 
ચલા ગગનપથ આતુર ભર્ય રથ હૉંકે ન જાઇ 1[।ર૮॥ 


પછી ક્રોઘે ભરાઈને રાવણે સીતાજીને રથ પર બેસાડી દીધાં અને તે ઘણી જ ઉતાવળથી આકાશમાર્ગ ચાલ્યો; પરન્તુ 
ભયના કારણે તેનાથી રથ હાંકી શકાતો ન હતો. ॥૨૮॥ 


ચૌ૦; હા જગ એક બીર રઘુરાયા | કેહિં અપરાધ બિસારેહુ દાયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1111 


આરતિ હરન સરન સુખદાયક | હા રઘુકુલ સરોજ દિનનાયક 1।૧|॥ 
[સીતાજી [વિલાપ કરી રહ્યાં હતાં -] હા જગતના અદ્દિતીય વીર શ્રીરઘુનાથજી! આપે કયા અપરાધથી મારા ઉપરની 


જ ન્‌ 


દયા વિસારી દીધી? હે દુઃખોને હરનાર! હે શરણાગતને સુખ આપનાર હા રઘુકુલરૂપી કમળના સૂર્ય! ॥૧॥ 
હા લછિમન તુમ્હાર નહિં દોસા | સો ફ્લુ પાયઉં કીન્હેઉં રોસા ॥ 
બિબિધ બિલાપ કરતિ બેદેહી | ભૂરિ કૃપા પ્રભુ દૂરિ સનેહી ॥ર૨॥ 


હા લક્ષ્મણ! તમારો દોષ નથી. મેં ક્રોધ ક્યોં, તેનું ફળ મળ્યું. શ્રીજાનકીજી અનેક પ્રકારે વિલાપ કરી રહ્યાં છે - 
[હાય |] પ્રભુની કૃપા તો ઘણી જ છે, પરન્તુ તે સ્નેહી પ્રભુ ઘણા જ દૂર રહી ગયા છે. ॥૨ર॥ 


બિપતિ મોરિ કો પ્રભુહિ સુનાવા | પુરોડાસ ચહ રાસભ ખાવા ।॥ 
સીતા કે બિલાપ સુનિ ભારી | ભએ ચરાચર જીવ દુખારી ॥૩ા 


પ્રભુને મારી આ વિપત્તિ કોણ સંભળાવે ? યજ્ઞના અન્નને ગધેડો ખાવા ઇચ્છે છે. સીતાજીનો ભારે વિલાપ સાંભળીને 
જડ-ચેતન સર્વે જીવો દુઃખી થઈ ગયા. ॥૩॥ 


જટાયુનો પ્રસંગ 


ગીધરાજ સુનિ આરત બાની | રઘુકુલતિલક નારિ પહિચાની ॥ 
અધમ નિસાચર લીન્હે જાઈ | જિમિ મલેછ બસ કપિલા ગાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1112 


ગીધરાજ જટાયુએ. સીતાજીની દુઃખ ભરેલી વાણી સાંભળી ઓળખી ગયા કે આ રઘુકુલતિલક શ્રીરામચન્દ્રજીનાં 
પત્ની છે. [તેમણે જોયું કે] નીચ રાક્ષસ એમને [ખરાબ દાનતથી] એવી રીતે લઈ જઈ રહ્યો છે, જેમ કપિલા ગાય મલેચ્છના 
તાબામાં આવી ગઈ હોય. ॥૪॥ 
સીતે પુત્રિ કરસિ જને ત્રાસા | કરિહઉ જાતુધાન કર નાસા ।॥ 
ધાવા ક્રોધવંત ખગ કેસેં | છૂટઇ પબિ પરબત કહું જૈસે ॥૫॥ 
[તે બોલ્યો -] હે પુત્રી સીતે ! ભય પામીશ નહિ. હું આ રાક્ષસનો નાશ કરીશ. [એમ કહીને] તે પક્ષી ક્રોધે ભરાઈને 
એવી રીતે દોડ્યો, જેમ પર્વતની તરફ વજ છૂટતું હોય. ॥૫॥ 


ન્‌ 


રે રે દુષ્ટ ઠાઢ કિન હોહી | નિર્ભય ચલેસિ ન જાનેહિ મોહી ॥ 
આવત દેખિ કુૃતાંત સમાના | ફિરિ દસકંધર કર અનુમાના ।1॥ 
[તેણે પડકારો કરીને કહ્યું -] રે રે દુષ્ટ! ઊભો કેમ નથી રહેતો ? નીડર થઈને ચાલ્યો જાય છે! શું મને તે ઓળખ્યો 
નથી? તેને યમરાજની સમાન આવતો જોઈને રાવણ પાછો વળીને મનમાં અનુમાન કરવા લાગ્યો - ॥6॥ 
કી મૈનાક કિ ખગપતિ હોઈ | મમ બલ જાન સહિત પતિ સોઈ ॥ 
જાના જરઠ જટાયૂ એહા | મમ કર તીરથ છાંડિહિ દેહા ॥૭॥ 
કાં તો મૈનાક પર્વત છે કાં પક્ષીઓના સ્વામી ગરુડ. પરન્તુ તે (ગરુડ) તો પોતાના સ્વામી વિષ્ણુસહિત મારા બળને 
જાણે છે. [કંઈક પાસે આવતાં] રાવણે તેને ઓળખી લીધો. [અને બોલ્યો -] આ તો વૃદ્ધ જટાયુ છે. આ મારા હાથરૂપી 
તીર્થમાં શરીર છોડશે. ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1113 


સુનત ગીધ કોધાતુર ધાવા | કહ સુનુ રાવન મોર સિખાવા ॥ 

તજિ જાનકિહિ કુસલ ગૃહ જાહૂ | નાર્હિં ત અસ હોઇહિ બહુબાહૂ ॥૮॥ 

આ સાંભળતાં જ ગીધ ક્રોધે ભરાઈને બહુ જ વેગથી દોડ્યો અને બોલ્યો - રાવણ! મારી શિખામણ સાંભળ, 
જાનકીજીને છોડીને કુશળતાપૂર્વક પોતાના ઘેર ચાલ્યો જા. નહીં તો હે ઘણી ભુજાઓવાળા! એવું થશે કે - ॥૮॥ 

રામ રોષ પાવક અતિ ઘોરા | હોઇહિ સકલ સલભ કુલ તોરા ॥ 

ઉતરું ન દેત દસાનત જોધા | તબહિં ગીધ ધાવા કરિ ક્રોધા ।લ॥ 


શ્રીરામજીના ક્રોધરૂપી અત્યંત ભયાનક અગ્નિમાં તારો સમગ્ર વંશ પતંગિયું [બનીને ભસ્મ] થઈ જશે. યોદ્ધા રાવણ 
કંઈ ઉત્તર આપતો નથી, ત્યારે ગીધરાજ ક્રોધ કરીને દોડ્યો. ॥૯॥ 


ધરિ કચ બિરથ કીન્હ મહિ ગિરા | સીતહિ રાખિ ગીધ પુનિ ફિરા ॥ 
ચોચન્હ મારિ બિદારેસિ દેહી | દંડ એક ભઇ મુરુછા તેહી 1૧૦0 


જ જજો 


તેણે [રાવણના] વાળ પકડીને તેને રથ વિનાનો કરી દીધો અર્થાત્‌ રથથી નીચે ઉતારી દીધો. રાવણ પૃથ્વી પર પડી 
ગયો. ગીધરાજે સીતાજીને એક તરફ બેસાક્યાં અને પાછા ફર્યા અને ચાંચોંથી મારી-મારીને રાવણના શરીરને વિદીર્ણ 
કરી નાંખ્યું. એનાથી એક ઘડી માટે તેને મૂર્છા આવી ગઈ. ॥૧૦॥। 
તબ સક્રોધ નિસિચર ખિસિઆના | કાઢેસિ પરમ કરાલ કૃપાના ॥ 
કાટેસિ પંખ પરા ખગ ધરતી | સુમિરિ રામ કરિ અદભુત કરની ॥૧૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1114 


ત્યારે ખસિયાણા પડેલા રાવણે ક્રોધયુક્ત થઈને અત્યંત ભયાનક કટાર કાઢી અને તેનાથી જટાયુની પાંખો કાંપી 
નાખી. આ પ્રમાણે અદભુત પરાક્રમનું કાર્ય કરીને અને શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરીને ગીધરાજ જટાયુ પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. 
॥૧૧॥ 


સીતહિ જાન ચઢાઇ બહોરી | ચલા ઉતાઇલ ત્રાસ ન થોરી ॥ 
કરતિ બિલાપ જાતિ નભ સીતા | બ્યાધ બિબસ જનુ મૃગી સભીતા ॥૧૨॥ 
સીતાજીને પાછા રથ પર ચઢાવીને રાવણ ઘણી ઉતાવળથી ચાલ્યો, તેને ભય ઓછો ન હતો. સીતાજી આકાશમાં 

વિલાપ કરતાં જઈ રહ્યાં છે, જાણે વ્યાધ (શિકારી)ના વશમાં (ફંદામાં સપડાયેલી) કોઈ ભયભીત હરણી હોય. ॥૧૨॥ 


ગિરિ પર બૈઠે ડપિન્ડ નિહારી | કહિ હરિ નામ દીન્હ પટ ડારી ॥ 
એહિ બિધિ સીતહિ સો લૈ ગયઊ | બન અસોક મહેં રાખત ભયઊ 11૧ગા 


મામ ફા. 


પર્વત પર બેઠેલા વાનરોને જોઈને સીતાજીએ હરિનામ લઈને વસ્ત્ર નાખી દીધું. આ રીતે તે સીતાજીને લઈ ગયો 
અતે તેમને અશોકવનમાં રાખ્યાં. 1૧૩॥ 


દો૦ હારિ પરા ખલ બહું બિધિ ભય અરુ પ્રીતિ દેખાઈ | 
તબ અસોક પાદપ તર રાખિસિ જતન કરાઈ [ર૯ઉ)॥ 


સીતાજીને અનેક પ્રકારે ભય અને પ્રીતિ દેખાડીને જ્યારે તે દુષ્ટ હારી ગયો, ત્યારે ગોઠવણ કરીને (બધા જ પ્રકારની 
વ્યવસ્થા કરાવીને) અશોક વૃક્ષની નીચે તેમને રાખી દીધાં. ॥૨૯(5)॥ 


નવાહ્‌પારાયણ, છડ્ડો વિશ્રામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1115 


જેહિ બિધિ કપટ ડફકુરંગ સંગ ધાઈ. ચલે શ્રીરામ | 
સો છબિ સીતા રાખિ ઉર રટતિ રહતિ હરિનામ ॥।૨૯(ખ)॥ 
જે રીતે કપટમૃગની સાથે શ્રીરામજી દોડી પડ્યા હતા, તે જ છબીને હૃદયમાં રાખીને સીતાજી હરિનામ (રામનામ) 
રટ્યા કરે છે. ॥૨૯(ખ])॥ 
ચૌ૦- રઘુપાતિ અનુજહે આવત દેખી | બાહિજ ચિંતા કીન્ડિ બિસેષી ॥ 
જનકસુતા પરિહરિહુ અકેલી | આયહુ તાત બચન મમ પેલી ।૧|॥ 
[આ બાજુ] શ્રીરઘુનાથજીએ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને આવતા જોઈને બાહ્યરૂપે બહુ જ ચિન્તા કરી [અને કહ્યું -] હે 
ભાઈ ! તમે જાનકીજીને એકલાં છોડી દીધાં અને મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને અહીં ચાલ્યા આવ્યા!॥૧॥ 
નિસિચર નિકર ફિરહિં બન માહીં | મમ મન સીતા આશ્રમ નાહીં ॥ 
ગહિ પદ કમલ અનુજ કર જોરી | કહેઉ નાથ કછુ મોહિ ન ખોરી ।॥ર૨॥ 
રાક્ષસોનાં ટોળાં વનમાં ફરતાં રહે છે. મારા મનમાં એમ થાય છે કે સીતા આશ્રમમાં નથી. નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીએ 
શ્રીરામજીનાં ચરણકમળ પકડીને હાથ જોડી કહ્યું - હે નાથ! મારો કંઈ પણ દોષ નથી. ॥૨॥ 
અનુજ સમેત ગએ પ્રભુ તહવાં | ગોદાવરિ તટ આશ્રમ જહરવાં ॥ 
આશ્રમ દેખિ જાનકી હીના | ભએ બિકલ જસ પ્રાકૃત દીના ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1116 


લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામજી ત્યાં ગયા જ્યાં ગોદાવરીના તટ પર તેમનો આશ્રમ હતો. આશ્રમને જાનકીજી 
રહિત જોઈને શ્રીરામજી સાધારણ મનુષ્યની જેમ વ્યાકુળ અને દીન થઈ ગયા. ॥ગા 


હા ગુન ખાનિ જાનકી સીતા | રૂપ સીલ બ્રત નેમ પુનીતા ॥ 
લછિમન સમુઝાએ બહુ ભાંતી | પૂછત ચલે લતા તરુ પાંતી 1।૪॥ 
[તેઓ વિલાપ કરવા લાગ્યા -] હા ગુણોની ખાણ જાનકી! હા રૂપ, શીલ, વ્રત અને નિયમોમાં પવિત્ર સીતે ! 
લક્ષ્મણજીએ અનેક પ્રકારે સમજાવ્યા. ત્યારે શ્રીરામજી લતાઓ અને વૃક્ષોની પંક્તિઓને પૂછતાં ચાલવા લાગ્યા. ॥૪॥ 
હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેની | તુમ્હ દેખી સીતા મૃગનેની ॥ 
ખંજન સુક કપોત મૃગ મીના | મધુપ નિકર કોકિલા પ્રબીના ॥૫॥ 
હે પક્ષીઓ, હે પશુઓ! હે ભ્રમરોની પંક્તિઓ! તમે ક્યાંય મૃગનયની સીતાને જોઈ છે ? ખંજન, પોપટ, કબૂતર, 
હરણ, માછલી, ભમરાઓના સમૂહ, પ્રવીણ કોયલ, ॥૫॥ 
કુંદ ક્લી દાડમ દામિની | કમલ સરદ સસિ અહિભામિની ॥ 
બરુન પાસ મનોજ ધનુ હંસા | ગજ કેહરિ નિજ સુનત પ્રસંસા ॥1॥ 


કુંદકળી (મોગરાની કળી), દાડમ, વીજળી, કમળ, શરદનો ચન્દ્રમા અને નાગણ, વરુણનો પાશ, કામદેવનું ધનુષ, 
હંસ, હાથી અને સિંહ - આ બધા જ આજે પોતાની પ્રશંસા સાંભળી રહ્યાં છે. (જાણે છે કે જાનકીજી રહ્યાં નથી તો એ 
પ્રતિભટ થઈ ગયા અને એમનું અખંડ રાજ્ય સ્થપાઈ ગયું) ॥૧॥ 


શ્રીફલ કનક કદલિ હરષાહી | નેકુ ન સંક સકુંચ મન માહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1117 


સુનુ જાનકી તોહિ બિનુ આજૂ | હરષે સકલ પાઇ જનુ રાજૂ ॥૭॥ 

શ્રીફળ, સુવર્ણ અને કેળ હર્ષ પામી રહ્યાં છે. એમના મનમાં જરા પણ શંકા અને સંકોચ નથી. હે જાનકી ! સાંભળો, 

તમારા વિના આ સૌ આજે એવા હરખાય છે, જાણે કે રાજ્ય પામી ગયાં હોય (અર્થાત્‌ તમારાં અંગોની સામે આ સઘળા 

તુચ્છ, અપમાનિત અને લજ્જિત હતાં. આજે તમને ન જોઈને તેઓ પોતાની શોભાના અભિમાનમાં ફૂલાઈ રહ્યાં છે). 
॥૭॥ 


કિમિ સહિ જાત અનખ તોઢહિ પાહીં | પ્રિયા બેગિ પ્રગટસિ કસ નાહીં ॥ 
એહિ બિધિ ખોજત બિલપત સ્વામી | મનહું મહા બિરહી અતિ કામી ॥૮॥ 
તમારાથી આ અનખ (સ્પર્ધા) કેવી રીતે સહી શકાય છે? હે પ્રિયે! તમે તરત જ પ્રગટ કેમ થતાં નથી? આ પ્રકારે 


[અનન્ત બ્રહ્માંડોના અથવા મહામહિમામયી સ્વરૂપાશક્તિ શ્રીસીતાજીના] સ્વામી શ્રીરામજી સીતાજીને શોધતાં [આ 
પ્રમાણે] વિલાપ કરે છે, જાણે કે કોઈ મહાવિરહી અને અત્યંત કામી પુરુષ હોય!॥૮॥ 


પૂરનકામ રામ સુખ રાસી | મનુજ્ચરિત કર અજ અબિનાસી ।॥ 
આગેં પરા ગીધપતિ દેખા | સુમિરત રામ ચરન જિન્હ રેખા [।૯॥ 


પૂરણકામ, આનંદના ભંડાર! અજન્મા અને અવિનાશી શ્રીરામજી મનુષ્યોનાં જેવાં ચરિત્રો કરી રહ્યાં છે. આગળ 
[જતાં] તેમણે ગીધપતિ જટાયુને પડેલો જોયો. તે શ્રીરામજીના ચરણોનું સ્મરણ કરી રહ્યો હતો, જેમાં [ધજા, ધનુષ 
આદિની] રેખાઓ (ચિહ્ન) છે. ॥૯॥ 


દો૦- કર સરોજ સિર પરસેઉ કૃપાસિંધુ રઘુબીર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1118 


નિરખિ રામ છબિ ધામ મુખ બિગત ભઈ સબ પીર 1॥।૩બા 


કૃપાસાગર શ્રીરઘુવીરે પોતાના કરકમળથી તેના સિરને સ્પર્શ કર્યો (તેના સિર પર કરકમળ ફેરવ્યો). શોભાધામ 
શ્રીરામજીનું [પરમ સુન્દર] મુખ જોઈને તેની સઘળી પીડા જતી રહી. ॥૩૦॥ 
ચૌ૦- તબ કહ ગીધ બચન ધરિ ધીરા | સુનહુ રામ ભંજન ભવ ભીરા ॥ 
નાથ દસાનન યહ ગતિ કીન્હી | તેહિં ખલ જનકસુતા હરિ લીન્હી ॥૧|॥ 


પછી ધીરજ ધરીને ગીધે આ વચન કહ્યાં - હે ભવભંજન શ્રીરામજી! સાંભળો. હે નાથ! રાવણે મારી આ દશા કરી 
છે. તે જ દુષ્ટે જાનકીજીનું હરણ કર્યું છે. ॥૧॥ 
લૈ દચ્છિન દિસિ ગયઉ ગોસાઈ | બિલપતિ અતિ કુરરી કી નાઈ ॥ 
દરસ લાગિ પ્રભુ રાખેઉં પ્રાના | ચલન ચહત અબ ડફકુપાનિધાના ॥।ર॥ 
હે ગોસાઈ! તે તેમને લઈને દક્ષિણ દિશામાં ગયો છે. સીતાજી ટીટોડીની જેમ અત્યંત વિલાપ કરી રહ્યાં હતાં. હે 
પ્રભો! મેં આપનાં દર્શન માટે જ પ્રાણ રોકી રાખ્યા હતા, હે કૃપાનિધાન! હવે, આ પ્રાણ જવા જ માગે છે. ॥૨॥ 
રામ કહા તન રાખહું તાતા | મુખ મુસુકાઇ કહી તેહિં બાતા ॥ 
જા કર નામ મરત મુખ આવા | અધમઉ મુકુત હોઈ શ્રુતિ ગાવા ॥૩॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ. કહ્યું - હે તાત! આ શરીરને જીવિત રાખો. ત્યારે તેણે મલકાતાં મુખે આ વાત કહી - મરતી વખતે 
જેમનું નામ મુખમાં આવી. જવાથી અધમ (મહાન પાપી) પણ મુક્ત થઈ જાય છે, એવું વેદો કહે છે - ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1119 


સો મમ લોચન ગોચર આગે | રાખૌ દેહ નાથ કેહિ ખાંગે ॥ 
જ્લ ભરિ નયન કહહિં રઘુરાઈ | તાત કર્મ નિજ તેં ગતિ પાઈ ।૪॥ 
તે જ (આપ) મારાં નેત્રોનો વિષય થઈને સામે ઊભા છો. હે નાથ! હવે હું કઇ ઊણપ [ની પૂર્તિ] માટે દેહને રાખું ? 
નેત્રોમાં જળ ભરીને શ્રીરઘુનાથજી કહેવા લાગ્યા - હે તાત! આપે.. આપનાં શ્રેષ્ઠ કાર્યોથી [દુર્લભ] ગતિ પ્રાપ્ત કરી છે. 
॥૪॥ 
પરહિત બસ જિન્હ કે મન માહીં | તિન્હ કહું જગ દુર્લભ કછુ નાહીં ॥ 
તનુ તજિ તાત જાહુ મમ ધામા | દેઉ કાહ તુમ્હ પૂરનકામાં ॥૫॥ 
જેમના મનમાં બીજાનું હિત વસે છે (સમાયેલું રહે છે), તેમના માટે જગતમાં કંઈ પણ (કોઈ પણ ગતિ) દુર્લભ નથી. 
હે તાત! શરીર છોડીને આપ મારા પરમ ધામમાં જાઓ. હું આપને શું આપું ? આપ તો પૂર્ણકામ છો (સર્વ કાંઈ પ્રાપ્ત 
કરી ચૂક્યા છો). ॥૫॥ 


દો૦; સીતા હરન તાત જનિ કહહુ પિતા સન જાઇ [| 
ન્ડ ન્ડ 


જો મૈ રામ ત કુલ સહિત કંહિહે દસાનન આઇ 1॥।॥૩૧॥ 
હે તાત! સીતાહરણની વાત આપ. જઈને પિતાજીને કહેશો નહિ. જો હું રામ છું તો દશમુખી રાવણ કૂટુમ્બસહિત 

ત્યાં આવીને સ્વયં જ કહેશે. ॥૩૧॥ 
ચૌ૦- ગીધ દેહ તજિ ધરિ હરિ રૂપા | ભૂષન બહુ પટ પીત અનૂપા ॥ 
સ્યામ ગાત બિસાલ ભુજ ચારી | અસ્તુતિ કરત નયન ભરિ બારી ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1120 


જટાયુએ ગીધનો દેહ છોડીને હરિનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ઘણાં જ અનુપમ (દિવ્ય) આભૂષણો અને [દિવ્ય] પીતામ્બર 
પહેરી લીધાં. શ્યામ શરીર છે, ચાર વિશાળ ભુજાઓ છે અને નેત્રોમાં [પ્રેમ તથા આનન્દના આસુંઓનું] જળ ભરીને તે 
સ્તુતિ કરી રહ્યો છે - ॥૧॥ 
છં જ્ય રામ રૂપ અનૂપ નિર્ગુન સગુન ગુન પ્રેરક સહી | 
દસસીસ બાહુ પ્રચંડ ખંડન ચંડ સર મંડન મહી ॥।॥ 
પાથોદ ગાત સરોજ મુખ રાજીવ આયત લોચનં 
નિત નૌમિ રામુ કૃપાલ બાહુ બિસાલ ભવ ભય મોચનં ।॥૧॥ 
હે શ્રીરામજી! આપનો જય થાઓ! આપનું રૂપ અનુપમ છે, આપ નિર્ગુણ છો. સગુણ છો અને ખરેખર આપ જ 
ગુણોના (માયાના) પ્રેરક છો, દસ સિરવાળા રાવણની પ્રચંડ ભુજાઓના ટુકડે-ટુકડા કરવા માટે પ્રચંડ બાણ ધારણ કરનાર, 
પૃથ્વીને સુશોભિત કરનાર, જળયુક્ત મેઘના સમાન શ્યામ શરીરવાળા, કમળના સમાન મુખ અને [લાલ] કમળના 


સમાન વિશાળ નેત્રોવાળા, વિશાળ ભુજાઓવાળા અને ભવભયથી છોડાવનાર કૃપાળુ શ્રીરામજીને હું નિત્ય નમસ્કાર 
કરું છું. ॥૧॥ 


બલમપ્રમેયમનાદિમજમબ્યક્તમેકમગોચરં 
ગોબિંદ ગોપર હંદ્રહર બિગ્યાનઘન ધરનીધરં | 
જે રામ મંત્ર જપંત સંત અનંત જન મન રૅજનં | 
નિત નૌમિ રામ અકામ પ્રિય કામાદિ ખલ દલ ગંજનં [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1121 


આપ અપરિમિત બળવાળા છો, અનાદિ, અજન્મા, અવ્યક્ત (નિરાકાર) એક (અદ્દિતીય), અગોચર (અલક્ષ્ય), ગોવિન્દ 
(વેદવાક્યો દ્વારા જાણવા યોગ્ય) ઇન્દ્રિયોથી અતીત, [જન્મ-મરણ, સુખ-દુઃખ, હર્ષ-શોકાદિ] દનદ્દોને હરનાર, વિજ્ઞાનની 
ઘનમૂર્તિ અને પૃથ્વીના આધાર છો. તથા જે સંતો રામમંત્રને જપે છે, તે અનન્ત સેવકોના મનને આનંદ આપનાર છે. તે 
નિષ્કામપ્રિય (નિષ્કામજનોના પ્રેમી અથવા તેમને પ્રિય) તથા કામ આદિ દુષ્ટો (દુષ્ટ વૃત્તિઓ)ના દળનો નાશ કરનાર, 
શ્રીરામજીને હું નિત્ય નમસ્કાર કરું છું. ॥ર॥ 


જેહિ શ્રુતિ નિરંજન બ્રહ્મ બ્યાપક બિરજ અજ કહિ ગાવહીં | 
કરિ ધ્યાન ગ્યાન બિરાગ જોગ અનેક મુનિ જેોહે પાવહીં ॥ 
સો પ્રગટ કરુનાકંદ સોભા બુંદ અગ જગ મોહઈ ।| 
મમ હૃદય પંકજ ભૂુંગ અંગ અનંગ બહુ છબિ સોહઈ [॥।ગા 
જેમનું શ્રુતિઓ નિરંજન (માયાથી પરે, બ્રહ્મ, વ્યાપક, નિર્વિકાર અને જન્મરહિત કહીને ગાન કરે છે. મુનિઓ જેમને 
ધ્યાન, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને યોગ આદિ અનેક સાધનો કરીને પામે છે. તે જ કરુણાકન્દ (કરુણાની વર્ષા કરનારા), શોભાના 
સમૂહ [સ્વયં શ્રીભગવાન] પ્રગટ થઈને જડ-ચેતન સમસ્ત જગતને મોહિત કરી રહ્યા છે. મારા હૃદય કમળના ભ્રમરરૂપ 
તેમના અંગે-અંગમાં ઘણા જ કામદેવોની છબી શોભા પામી રહી છે. ॥૩॥ 


જો અગમ સુગમ સુભાવ નિર્મલ અસમ સમ સીતલ સદા | 
પસ્યંતિ જં જોગી જતન કરિ કરત મન ગો બસ સદા ॥ 
સો રામ રમા નિવાસ સંતત દાસ બસ ત્રિભુવન ધની | 
મમ ઉર બસઉ સો સમન સંસૃતિ જાસુ કીરતિ પાવની ॥।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1122 


જેઓ અગમ અને સુગમ છે, નિર્મળ સ્વભાવ છે, વિષમ અને સમ છે અને સદા શીતળ (શાન્ત) છે. મન અને 
ઇન્દ્રિયોને સદા વશ કરનાર યોગી બહુ જ સાધન કરવાથી જેમને જોઈ શકે છે તે ત્રણેય લોકોના સ્વામી રમાનિવાસ 
શ્રીરામજી નિરંતર પોતાના દાસોના વશમાં રહે છે, તેઓ જ મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો, જેમની પવિત્ર કીર્તિ આવાગમનને 
મટાડનારી છે. ॥૪॥ 


દો૦- અબિરલ ભગતિ માગિ બર ગીધ ગયઉ હરિધામ 
તેહિ કી ક્રિયા જ્થોચિત નિજ કર કીન્હી રામ ॥૩ર॥ 


અખંડ ભક્તિનું વરદાન માગીને ગૃધરાજ જટાયુ શ્રીહરિના પરમધામમાં ચાલ્યા ગયા. શ્રીરામચન્દ્રજીએ તેની 
[દાહસંસ્કાર આદિ સઘળી] ક્રિયાઓ યથાયોગ્ય પોતાના હાથે કરી. ॥૩૨॥ 
ચૌ૦- કોમલ ચિત અતિ દીનદયાલા | કારન બિનુ રઘુનાથ કુૃપાલા ॥ 
ગીધ અધમ ખગ આમિષ ભોગી | ગતિ દીન્હી જો જાચત જોગી ॥૧॥ 
શ્રીરઘુનાથજી અત્યંત કોમળ ચિત્તવાળા, દીનદયાળુ અને કારણ વિના જ કૃપાળુ છે. ગીધ (પક્ષીઓમાં પણ) અધમ 
પક્ષી અને માંસાહારી હતું, તેને પણ તે દુર્લભ ગતિ આપી, જેને યોગીજનો માગતા રહે છે. ॥૧॥ 
સુનહું ઉમા તે લોગ અભાગી । હરિ તજિ હોહિં બિષય અનુરાગી ॥ 
પુનિ સીતહિ ખોજ્ત ઠ્ઠી ભાઈ | ચલે બિલોક્ત બન બહુતાઈ ।॥ર૨॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી ! સાંભળો, તે લોકો અભાગિયા છે, જેઓ ભગવાનને છોડીને વિષયોમાં અનુરાગ (પ્રીતિ) 
કરે છે. પછી બન્ને ભાઈઓ સીતાજીને શોધતાં શોધતાં આગળ ચાલ્યા. તેઓ. વનની ગીચતા જોતા જાય છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1123 


સંકુલ લતા બિટપ ઘન કાનન | બહુ ખગ મૃગ તહ ગજ પંચાનન ॥ 
આવત પંથ કબંધ નિપાતા | તેહિં સબ કહી સાપ કે બાતા ।૩ા 
તે ગીચ (ગાઢ) વન લતાઓ અને વૃક્ષોથી ભરેલું છે. તેમાં ઘણાં જ પક્ષીઓ, હરણ, હાથી અને સિંહ રહે છે. 
શ્રીરામજીએ રસ્તામાં આવતાં કબંધ રાક્ષસને મારી નાખ્યો. તેણે પોતાના શાપની બધી વાત કહી. ॥૩॥ 
દુરબાસા મોહિ દીન્હી સાપા | પ્રભુ પદ પેખિ મિટા સો પાપા ॥ 
સુનુ ગંધર્બ કહઉં મૈ તોહી | મોહિ ન સોહાઇ બ્રહ્મકુલ દ્રોહી ॥૪॥ 
[તે બોલ્યો -] દુર્વાસાજીએ મને શાપ આપ્યો હતો. હવે, પ્રભુના ચરણોનાં દર્શનથી તે પાપ મટી ગયું. શ્રીરામજીએ 
કહ્યું - હે ગન્ધર્વ! સાંભળો, હું તમને કહું છું, બ્રાહ્મણકુળનો દ્રોહ કરનાર મને ગમતો નથી. ॥૪॥ 
દો૦ મન ક્રમ બચન કપટ તજિ જો કર ભૂસુર સેવ | 
મોહિ સમેત બિરંચિ સિવ બસ તાકે સબ દેવ ॥।૩૩ગા 
મન, વચન અને કર્મથી કપટ છોડીને જે લોકો ભૂદેવ-બ્રાહ્મણોની સેવા કરે છે, મારા સહિત બ્રહ્મા, શિવ વગેરે સર્વે 
દેવતાઓ તેના વશમાં થઈ જાય છે. ॥૩૩॥ 


ક 


ચૌ૦- સાપત તાડત પરુષ કહંતા | બિપ્ર પૂજ્ય અસ ગાવહિં સંતા ॥ 
પૂજિઅ બિપ્ર સીલ ગુન હીના | સૂદ્ર ન ગુન ગન ગ્યાન પ્રબીના ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1124 


શાપ આપતો, મારતો અને કઠોર વચન કહેતોય બ્રાહ્મણ પૂજનીય છે, એમ સંતો કહે છે. શીલ અને ગુણથી હીન 
પણ બ્રાહ્મણ પૂજનીય છે અને ગુણગણોથી (ગુણોના સમૂહોથી) યુક્ત અને જ્ઞાનમાં નિપુણ હોય તો પણ શૂદ્ર પૂજનીય 
નથી. ॥૧॥ 
કહિ નિજ ધર્મ તાહિ સમુઝાવા | નિજ પદ પ્રીતિ દેખિ મન ભાવા ॥ 
રઘુપતિ ચરન કમલ સિરુ નાઈ | ગયઉ ગગન આપનિ ગતિ પાઈ ॥।ર॥ 


ધ કિ અ વા. કી 


શ્રીરમજીએ પોતાનો ધર્મ (ભાગવત્‌-ધર્મ) કહીને તેને સમજાવ્યો, પોતાના ચરણોમાં પ્રેમ જોઈને તે તેમના મનને 
ગમ્યો. ત્યાર પછી શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણકમળમાં શીશ નમાવીને તે પોતાની ગતિ (ગન્ધર્વનું સ્વરૂપ) પ્રાપ્ત કરીને 
આકાશમાં ચાલ્યો ગયો. ॥ર૨॥ 


શબરી પર કૃપા 


તાહિ દેઇ ગતિ રામ ઉદારા | સબરી કેં આશ્રમ પગુ ધારા ॥ 
સબરી દેખિ રામ ગૂર્હે આએ | મુનિ કે બચન સમુઝિ જિર્યે ભાએ ।૩ા॥ 
ઉદાર શ્રીરામજી તેને ગતિ આપીને શ્રીશબરીજીના આશ્રમમાં પધાર્યા, શબરીજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીને ઘરમાં આવેલા 
જોયા, ત્યારે મુનિ મતંગજીનાં વચનોને યાદ કરીને તેમનું મન પ્રસન્‍ન થઈ ગયું. ॥૩॥ 


સરસિજ લોચન બાહુ બિસાલા | જટા મુકુટ સિર ઉર બનમાલા ॥ 
સ્યામ ગૌર સુંદર દોઉ ભાઈ | સબરી પરી ચરન લપટાઈ [।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1125 


કમળ-સમાન નેત્ર અને વિશાળ ભુજાવાળા, સિર પર જટાઓના મુગટ અને હૃદય પર વનમાળા ધારણ કરીને સુન્દર 
શ્યામ અને ગૌર બન્ને ભાઈઓના ચરણોમાં શબરીજી વીંટળાઈ વળ્યાં. (નમી પડ્યાં.) ॥૪॥ 
પ્રેમ મગન મુખ બચન ન આવા | પુનિ પુનિ પદ સરોજ સિર નાવા ॥ 
સાદર જલ લૈ ચરન પખારે | પુનિ સુંદર આસન બેઠારે ॥૫॥ 
તેઓ પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. મુખમાંથી વચન નીકળતાં નથી. વારંવાર ચરણકમળોમાં શીશ નમાવી રહ્યાં છે. પછી 
જળ. લઈને આદરપૂર્વક બન્ને ભાઈઓના ચરણ ધોયા અને પછી તેમને સુન્દર આસનો પર બેસાદ્યા. ॥૫॥ 
દો૦ કંદ મૂલ ફ્લ સુરસ અતિ દિએ રામ કહું આનિ [| 
પ્રેમ સહિત પ્રભુ ખાએ બારંબાર બખાનિ ॥૩૪॥ 


તેમણે અત્યંત રસીલાં અને સ્વાદિષ્ટ કન્દ, મૂળ અને ફળ લાવીને શ્રીરામજીને આપ્યાં. પ્રભુએ. વારંવાર પ્રશંસા 
કરીને પ્રેમસહિત આરોગ્યાં. ॥૩૪॥ 


ચૌ૦- પાનિ જોરિ આગે ભઇ ઠાઢી 1 પ્રભુહિ બિલોકિ પ્રીતિ અતિ બાઢી ॥ 


કેહિ બિધિ અસ્તુતિ કરોં તુમ્હારી | અધમ જાતિ મૈ જડમતિ ભારી ॥૧॥ 


પછી, શબરીજી હાથ જોડીને આગળ ઊભાં રહી ગયાં, પ્રભુને જોઈને તેમનો પ્રેમ અત્યંત વધી ગયો. [તેમણે કહ્યું - 
] હું કયા પ્રકારે આપની સ્તુતિ કરું? હું નીચ જાતિની અને અત્યંત મૂઢમતિ છું. ॥૧॥ 


અધમ તે અધમ અધમ અતિ નારી | તિન્હ મહે મૈ મતિમંદ અઘારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1126 


કહ રઘુપતિ સુનુ ભામિનિ બાતા | માનઉં એક ભગતિ કર નાતા ।॥ર॥ 
જે અધમમાંય અધમ છે, તેમાંય સ્રીઓ અત્યંત અધમ છે. વળી, તેમાંય હે પાપનાશન! હું તો મંદબુદ્ધિ છું. 
શ્રીરઘુનાથજીએ કહ્યું - હે ભામિની! મારી વાત સાંભળ; હું તો માત્ર એક ભક્તિનો જ સંબંધ જાણું છું (માનું છું). ॥૨॥ 
જાતિ પોંતિ કુલ ધર્મ બડાઈ | ધન બલ પરિજન ગુન ચતુરાઈ ॥ 
ભગતિ હીન નર સોહઇ કૈસા | બિનુ જલ બારિદ દેખિઅ જેસા ॥૩ા 
નાત, જાત, કુળ, ધર્મ, મોટાઈ, ધન, બળ, કુટુંબ, ગુણ અને ચતુરતા - આ બધું હોવા છતાંય ભક્તિથી રહિત મનુષ્ય 
એવો લાગે છે, જાણે કે જળહીન વાદળાંનું [શોભાહીન] દેખાવું છે. ॥૩॥ 
નવધા ભગતિ કહઉં તોહિ પાહીં । સાવધાન સુનુ ધરું મન માહીં ॥ 
પ્રથમ ભગતિ સંતન્ડ કર સંગા | દૂસરિ રતિ મમ કથા પ્રસંગા ॥૪| 
હું તને હવે નવધા ભક્તિ કહું છું. તું સાવધાન થઈને સાંભળ અને મનમાં ધારણ કર. પહેલી ભક્તિ છે સંતોનો 
સત્સંગ, બીજી ભક્તિ છે મારા કથા-પ્રસંગોમાં પ્રેમ; ॥૪॥ 
દો૦- ગુર પદ પંક્જ સેવા તીસરિ ભગતિ અમાન 
ચૌથિ ભગતિ મમ ગુન ગન કરઇ કપટ તજિ ગાન 1।૩૫॥ 


ત્રીજી ભક્તિ છે અભિમાનરહિત થઈને ગુરુનાં ચરણકમળોની સેવા અને ચોથી ભક્તિ એ છે કે કપટ છોડીને મારા 
ગુણસમૂહોનું ગાન કરવું. ॥૩૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1127 


ચો૦- મંત્ર જાપ મમ દઢ બિસ્વાસા | પંચમ ભજન સો બેદ પ્રકાસા ॥ 

છઠ દમ સીલ બિરતિ બહુ કરમાં | નિરત નિરંતર સજ્જન ધરમા ॥૧॥ 

મારા (રામ) મન્ત્રનો જાપ અને મારામાં દઢ વિશ્વાસ - આ પાંચમી ભક્તિ છે, જે વેદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. છડી ભક્તિ છે 

ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, શીલ (સારો સ્વભાવ કે ચારિર્ત્ય), ઘણાં કાર્યોમાંથી વૈરાગ્ય અને નિરંતર સંત પુરૂષોના 
ધર્મ(આચરણ.)માં જોડાઈ રહેવું. ॥૧॥ 

સાતવં સમ મોહિ મય જગ દેખા | મોતે સંત અધિક કરિ લેખા ॥ 

આઠર્વે જથાલાભ સંતોષા | સપનેહું નહિં દેખઇ પરદોષા 1।ર૨॥ 


સાતમી ભક્તિ છે જગતમાત્રને સમભાવથી મારામાં ઓતપ્રોત (રામમય) જોવું અને સંતોને મારાથી પણ અધિક 
કરીને માનવા. આઠમી ભક્તિ છે જે કંઈ મળી જાય, તેમાં જ સંતોષ માનવો અને સ્વપ્નમાંય પારકા દોષો ન જોવા. ॥૨॥ 


નવમ સરલ સબ સન છલહીના | મમ ભરોસ હિર્યં હરષ ન દીના ॥ 
નવ મહું એકઉ જિન્હ કેં હોઈ | નારિ પુરુષ સચરાચર કોઈ ।॥૩ા 


નવમી ભક્તિ છે સરળતા અને સર્વની સાથે કપટરહિત વર્તન કરવું, હૃદયમાં મારો ભરોસો રાખવો અને કોઈ પણ 
અવસ્થામાં હર્ષ અને દૈન્ય(વિષાદ)નું ન હોવું - આ નવમાંથી એક પણ જેમનામાં હોય છે, તે સ્રી-પુરુષ, જડ-ચેતન કોઈ 
પણ કેમ ન હોય - ॥૩॥ 
સોઇ અતિસય પ્રિય ભામિનિ મોરેં | સકલ પ્રકાર ભગતિ દઢ તોરેં ॥ 


ન્‌ 


જોગિ બુંદ દુર્લભ ગતિ જોઈ | તો કહું આજુ સુલભ ભઇ સોઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1128 


હે ભામિની! મને તે અત્યંત પ્રિય છે. વળી, તારામાં તો સર્વ પ્રકારની દઢ ભક્તિ છે. માટે જે ગતિ યોગીઓનેય 
દુર્લભ છે, તે આજ તારા માટે સુલભ થઈ ગઈ છે. ॥૪॥ 


મમ દરસન ફલ પરમ અનૂપા | જીવ પાવ નિજ સહજ સડરૂપા ॥ 
જનકસુતા કંઈ સુધિ ભામિની | જાનહિ કહુ કરિબરગામિની ॥પ૫॥ 
મારા દર્શનનું પરમ અનુપમ ફળ એ છે કે જીવ પોતાના સહજ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. હે ભામિની ! હવે જો 
ગજગામિની જાનકીની કંઈ ખબર જાણતી હોય તો કહે, ॥૫॥ 
પંપા સરહિ જાહુ રઘુરાઈ | તહં હોઈહિ સુગ્રીવ મિતાઈ ॥ 
સો સબ કહિહિ દેવ રઘુબીરા | જાનતર્હું પૂછહુ મતિધીરા 1।1]॥ 


[શબરીએ કહ્યું -] હે રઘુનાથજી! આપ પંપા નામના સરોવરે જાઓ, ત્યાં આપની સુગ્રીવની સાથે મિત્રતા થશે. હે 
ઇં જ છિ 


દેવ! હે રઘુવીર! તે સમસ્ત વિવરણ કહેશે. હે ધીરબુદ્ધિ! આપ સઘળું જાણતા હોવા છતાંય મને પૂછો છો! ॥૬॥ 
બાર બાર પ્રભુ પદ સિરુ નાઈ । પ્રેમ સહિત સબ કથા સુનાઈ ॥૭॥ 
વારંવાર પ્રભુના ચરણોમાં શીશ નમાવીને, પ્રેમસહિત તેણે સઘળી કથા સંભળાવી. ॥૭॥ 


છં૦ કહિ કથા સકલ બિલોકિ હરિ મુખ હૃદર્યે પદ પંકજ ધરે । 
તજિ જોગ પાવક દેહ હરિ પદ લીન ભઇ જહૅં નહિં ફિરે ॥ 
નર બિબિધ કર્મ અધર્મ બહુ મત સોઝડપ્રદ સબ ત્યાગહૂ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1129 


બિસ્વાસ કરિ કહ દાસ તુલસી રામ પદ અનુરાગહૂ ॥ 
સઘળી કથા કહીને, ભગવાનના મુખનાં દર્શન કરીને, હૃદયમાં તેમનાં ચરણકમળોને ધારણ કરી લીધાં અને 
યોગાગ્નિથી દેહનો ત્યાગ કરીને તે એ દુર્લભ હરિપદમાં લીન થઈ ગયાં, જ્યાંથી પાછા ફરવાનું હોતું નથી. તુલસીદાસજી 
કહે છે કે અનેક પ્રકારનાં કર્મ, અધર્મ અને ઘણા જ મત - આ સર્વે શોકપ્રદ છે; હે મનુષ્યો! એમનો ત્યાગ કરી દો અને 
વિશ્વાસ કરીને શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રેમ કરોં ॥૮॥ 
દો૦ જાતિ હીન અઘ જન્મ મહિ મુક્ત કીન્હિ અસિ નારિ | 
મહામંદ મન સુખ ચહસિ એસે પ્રભુહિ બિસારિ 1॥૩૧॥ 
જે નીચ જાતિની અને પાપોની જન્મભૂમિ હતી, એવી સ્ત્રીને પણ જેમણે મુક્ત કરી દીધી, અરે મહાદૂર્બુદ્ધિ મન! તું 
આવા પ્રભુને ભૂલીને સુખ ઇચ્છે છે ? ॥૩૬॥ 
ચૌ૦- ચલે રામ ત્યાગા બન સોઊ 1 અતુલિત બલ નર કેહરિ દોઊ ॥ 
બિરહી ઇવ પ્રભુ કરત બિષાદા | કહત કથા અનેક સંબાદા ।॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ તે વનને પણ છોડી દીધું અને તેઓ આગળ ચાલ્યા. બન્ને ભાઈઓ અતુલનીય બળવાન અને 
મનુષ્યોમાં સિંહના સમાન છે. પ્રભુ વિરહીની માફક વિષાદ કરતાં અનેક કથાઓ અને સંવાદો કહે છે - ॥૧॥ 
લછિમન દેખુ બિપિન કઇ સોભા | દેખત કેહિ કર મન નહિં છોભા ॥ 
નારિ સહિત સબ ખગ મૃગ બંંદા | માનહું મોરિ કરત હહિં નિંદા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1130 


હે લક્ષ્મણ! જરા વનની શોભા તો જુઓ. એને જોઈને કોનું મન ક્ષુબ્ધ નહિ થાય? પક્ષી અને પશુઓના સમૂહ સર્વે 
સ્રીઓ સહિત છે. જાણે કે તેઓ મારી નિંદા કરી રહ્યાં છે. ॥૨॥ 
હંમહિ દેખિ મૃગ નિકર પરાહીં | મૃગી કહહિં તુમ્હ કહેં ભય નાહી ॥ 
તુમ્હ આનંદ કરહુ મૃગ જાએ । કંચન મૃગ ખોજન એ આએ. ॥।॥૩॥ 
અમને જોઈને [જ્યારે ડરના માય] હરણોનાં ટોળાં ભાગવા લાગે છે, ત્યારે હરણીઓ તેમને કહે છે - તમને ભય 
નથી. તમે તો સાધારણ હરણોથી ઉત્પન્ન થયા છો, એટલે તમે આનન્દ કરો. એ તો સોનાનું હરણ શોધવા આવ્યા છે. 
॥૩॥ 


સંગ લાઈ કરિની કરિ લેહીં | માનહું મોહિ સિખાવનુ દેહી ॥ 
સાસ્્ર સુચિંતિત પુનિ પુનિ દેખિઅ | ભૂપ સુસેવિત બસ નહિં લેખિઅ ॥૪॥ 
હાથી હાથણીઓને સાથે જ રાખે છે, જાણે કે તેઓ મને શિખામણ આપે છે [કે સ્રીને ક્યારેય એકલી છોડવી ન 
જોઈએ]. સારી રીતે ચિંતન કરેલા શાસ્્રને પણ વારંવાર જોતાં રહેવું જોઈએ. સારી રીતે સેવા કરવા છતાંય રાજાને વશમાં 
ન સમજવો જોઈએ.. ॥૪॥ 


રાખિઅ નારિ જદપિ ઉર માહી | જુબતી સાસર નૃપતિ બસ નાહી ॥ 
દેખહુ તાત બસંત સુહાવા | પ્રિયા હીન મોહિ ભય ઉપજાવા ।॥૫॥ 


અને સ્્રીને ભલે હૃદયમાં જ કેમ ન રાખવામાં આવે; પરન્તુ યુવા સ્રી, શાસ્ત્ર અને રાજા કોઈના વશમાં રહેતાં નથી. 
હે તાત! આ સુન્દર વસંતને તો જુઓ. પ્રિયાના વિના મને તે ભય ઉત્પન્ન કરી રહી છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1131 


દો૦: બિરહ બિકલ બલહીન મોહિ જાનેસિ નિપટ અકેલ | 
સહિત બિપિન મધુકર ખગ મદન કીન્ડ બગમેલ 1।૩૭(૭)॥ 
મને વિરહથી વ્યાકુળ, બળહીન અને બિલકુલ એકલો જાણીને કામદેવે વન, ભમરા અને પક્ષીઓને સાથે લઈને 
મારી પર હુમલો કરી દીધો. ॥૩૭(5)॥ 
દેખિ ગયઉ ભ્રાતા સહિત તાસુ દૂત સુનિ બાત [| 
ડેરા કીન્હેઉ મનહું તબ કટકુ હટકિ મનજાત 1।૩૭(ખ)॥ 
પરંતુ જ્યારે તેનો દૂત આ જોઈ ગયો કે હું ભાઈની સાથે છું (એક્લો નથી) ત્યારે તેની વાત સાંભળીને કામદેવે જાણે 
કે સેનાને રોકીને ડેરો તાણી દીધો છે. ॥૩૭(ખ)॥ 
ચૌ૦- બિટપ બિસાલ લતા અરુઝાની | બિબિધ બિતાન દિએ જનુ તાની ॥ 
કદલિ તાલ બર ધુજા પતાકા | દેખિ ન મોહ ધીર મન જાકા ।૧| 
વિશાળ વૃક્ષોમાં લતાઓ એવી વીટળાયેલી જણાય છે કે જાણે વિવિધ પ્રકારના તંબૂ તાણી દેવામાં આવ્યાં છે. કેળ 
અને તાડ સુન્દર ધજા-પતાકા સમાન છે. એમને જોઈને તે જ નથી મોહિત થતો કે જેનું મન ધીર છે. ॥૧॥ 
બિબિધ ભાંતિ ફૂલે તરુ નાના | જનુ બાનેત બને બહુ બાના ॥ 
કહું કહું સુંદર બિટપ સુહાએ | જનુ ભટ બિલગ બિલગ હોઇ છાએ [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1132 


અનેક વૃક્ષો જુદી જુદી રીતે ફાલ્યાં છે. જાણે જુદા જુદા પોશાક ધારણ કરેલ અનેક તીર મારનારા હોય. ક્યાંક ક્યાંક 
સુન્દર વૃક્ષો શોભા આપી રહ્યાં છે, જાણે કે યોદ્ધા લોકોએ અલગ-અલગ થઈને છાવણી નાખી હોય. ॥ર॥ 
કૂજ્ત પિક માનહું ગજ માતે | ઠેક મહોખ ઊંટ બિસરાતે ॥ 
મોર ચકોર કીર બર બાજી | પારાવત મરાલ સબ તાજી ગા 
કોયલો ફૂંજી રહી છે, એ એવું જણાય છે કે મદમસ્ત હાથી [ચિત્કારી રહ્યા] હોય. ઢેક (જળચર) અને મહોખ પક્ષીઓ 
જાણે કે ઊંટ અને ખચ્ચર છે. મોર, ચકોર, પોપટ, કબૂતર અને હંસ જાણે સઘળા સુન્દર તાજી (અરબી) ઘોડા છે. ॥૩॥ 
તીતિર લાવક પદચર જૂથા | બરનિ ન જાઇ મનોજ બરૂથા ॥ 
રથ ગિરિ સિલા દુંદુભી ઝરના | ચાતક બંદી ગુન ગન બરના ।૪॥ 


તેતર અને બટેર પક્ષીઓ પાયદળ સૈનિકોનાં ટોળાં છે. કામદેવની સેનાનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. પર્વતોની શિલાઓ 
રથ અને જળનાં ઝરણાં નગારાં છે. બપૈયા ભાટ છે, જે ગુણસમૂહ(બિરદાવલી)તું વર્ણન કરે છે. ॥૪॥ 


મધુકર મુખર ભેરિ સહનાઈ | ત્રિબિધ બયારિ બસીઠી આઈ ।॥ 
ચતુરંગિની સેન સંગ લીન્હે । બિચરત સબહિ ચુનૌતી દીન્હે ॥૫॥ 


ભમરાઓનો ગુંજારવ ભેરી અને શરણાઈ છે. શીતળ મન્દ અને સુગંધિત વાયુ જાણે દૂતનું કાર્ય લઈને આવેલ છે. 
આ પ્રકારે ચતુરંગિણી સેના સાથે લઈને કામદેવ જાણે સર્વેને પડકારતો વિચરી રહ્યો છે. ॥૫॥ 


લછિમન દેખત કામ અનીકા | રહહિં ધીર તિન્ડ કે જગ લીકા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1133 


એહિ કૅ એક પરમ બલ નારી | તેહિ તેં ઉબર સુભટ સોઇ ભારી ॥1॥ 
હે લક્ષ્મણ ! કામદેવની આ સેનાને જોઈને જે લોકો ધીર બની રહે છે, જગતમાં તેમની જ વીરોમાં પ્રતિષ્ઠા થાય છે. 
આ કામદેવની એક સ્ત્રીનું મોટું ભારે બળ છે. તેનાથી જે બચી જાય, તે જ શ્રેષ્ઠ યોદ્ધો છે. ॥॥ 
દો૦: તાત તીનિ અતિ પ્રબલ ખલ કામ ક્રોધ અરુ લોભ 1।| 
મુનિ બિગ્યાન ધામ મન કરહિં નિમિષ મહું છોભ 1।૩૮6)]॥ 
હે તાત! કામ, ક્રોધ અને લોભ - આ ત્રણ અત્યન્ત પ્રબળ દુષ્ટો છે. એ વિજ્ઞાનના ધામ મુનિઓના મનને પણ 
પળવારમાં ક્ષુબ્ધ કરી દે છે. ॥૩૮(૩)॥ 
લોભ કેં ઇચ્છા દંભ બલ કામ કેં કેવલ નારિ | 
ક્રોધ કૅ પરુષ બચન બલ મુનિબર કહહિં બિચારિ ॥૩૮(ખ])॥ 
લોભને ઇચ્છા અને દંભનું બળ છે. કામને કેવળ સ્્રીનું બળ છે અને કોધને કઠોર વચનોનું બળ છે; શ્રેષ્ઠ મુનિઓ 
વિચારીને આવું કહે છે. ॥૩૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- ગુનાતીત સચરાચર સ્વામી | રામ ઉમા સબ અંતરજામી ॥ 
કામિન્ડ કે દીનતા દેખાઈ | ધીરન્ડ કેં મન બિરતિ દઢાઈ ।॥૧॥ 


જ € 


[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી! શ્રીરામચન્દ્રજી ગુણાતીત (ત્રણે ગુણોથી પર), ચરાચર જગતના સ્વામી અને સર્વના 
અન્તરને જાણનાર (અન્તર્યામી) છે. [ઉપરોક્ત વાતો કહીને] તેમણે કામી લોકોની દીનતા (વિવશતા) જણાવી છે અને 
ધીર (વિવેકી) પુરુષોના મનમાં વૈરાગ્યને દઢ કર્યો છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1134 


ક્રોધ મનોજ લોભ મદ માયા । છૂટહિં સકલ રામ કીં દાયા | 
સો નર ઇટદ્રજાલ નહિં ભૂલા । જા પર હોઇ સો નટ અનુકૂલા ॥ર૨॥ 
ક્રોધ, કામ, લોભ, મદ અને માયા - આ સર્વે શ્રીરામજીની દયાથી છુટી જાય છે. તે નટ (નટરાજ ભગવાન) જેની પર 
પ્રસન્ન થાય છે, તે મનુષ્ય ઇન્દ્રજાળ(માયા)માં ભૂલો પડતો નથી. ॥ર॥ 
ઉમા કહઉં મૈં અનુભવ અપના | સત હરિ ભજનુ જગત સબ સપના ॥ 
પુનિ પ્રભુ ગએ સરોબર તીરા | પંપા નામ સુભગ ગંભીરા ॥૩॥ 
હે ઉમા! હું તમને પોતાનો અનુભવ કહું છું - હરિનું ભજન જ સત્ય છે, આ સમગ્ર જગત તો સ્વપ્ન[ની માફક જૂઠું] 
છે. પછી પ્રભુ શ્રીરામજી પંપા નામના સુંદર અને અગાધ સરોવરના તટે ગયા. ॥૩॥ 
સંત હૃદય જસ નિર્મલ બારી | બોંધે ઘાટ મનોહર ચારી ॥ 
જહે તરહે પિઅર્હિ બિબિધ મૃગ નીરા | જનુ ઉદાર ગૃહ જાચક ભીરા ।૪॥ 
તેનું જળ સંતોના હૃદય જેવું નિર્મળ છે. મનને હરનારા સુંદર ચાર ઘાટ બાંધેલા છે. જાત-જાતનાં પશુ યત્ર-તત્ર જળ 
પી રહ્યાં છે, જાણે ઉદાર દાની પુરુષોના ઘેર યાચકોની ભીડ લાગી હોય] ॥૪॥ 
દો૦- પુરઈને સઘન ઓટ જ્લ બેગિ ન પાઇઅ મર્મ | 
માયાછન્ન ન દેખિએ જેસે નિર્ગુન બ્રહ્મ ॥૩૯(ક)૫ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1135 


સઘન પર્ણો (કમળનાં પાંદડાં)ની આડશમાં જળનો જલદી પત્તો મળતો નથી, તેમ માયાથી આચ્છાદિત રહેવાના 
કારણે નિર્ગુણ બ્રહ્મ દેખાતું નથી. ॥૩૯(5)॥ 


સુખી મીન સબ એકરસ અતિ અગાધ જ્લ માહિં | 
જથા ધર્મસીલન્ડ કે દિન સુખ સંજુત જાહિં ॥૩૯(ખ]॥ 


તે સરોવરના અત્યંત અગાધ જળમાં સર્વે માછલીઓ સદા એક સમાન સુખી રહે છે, તેમ ધર્મશીલ પુરુષોના 
સઘળા દિવસો સુખપૂર્વક વીતે છે, ॥૩૯(ખ])॥ 


ચૌ૦- બિક્સે સરસિજ નાના રંગા | મધુર મુખર ગુંજત બહુ ભુંગા ॥ 
બોલત જલકુક્કુટ ક્લહંસા | પ્રભુ બિલોકિ જનુ કરત પ્રસંસા ॥૧॥ 


તેમાં રંગબેરંગી કમળો ખીલેલાં છે. ઘણા જ ભમરાઓ મધુર સ્વરથી ગુંજાર કરી રહ્યા છે. જલફૂકડા અને રાજહંસ 
બોલી રહ્યા છે, જાણે પ્રભુને જોઈને તેમની પ્રશંસા કરી રહ્યા હોય. ॥૧॥ 


ચક્રબાક બક ખગ સમુદાઈ | દેખત બનઇ બરનિ નહિં જાઈ ॥ 
સુંદર ખગ ગન ગિરા સુહાઈ | જાત પથિક જનુ લેત બોલાઈ ।ર॥ 


ચક્રવાક, બગલા વગેરે પક્ષીઓના સમુદાય જોતજોતામાં જ બને છે, તેમનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. સુંદર પક્ષીઓની 
બોલી ઘણી સોહામણી લાગે છે, જાણે [રસ્તે] જતા પથિકને બોલાવી રહી હોય. ॥૨॥ 


તાલ સમીપ મુનિન્હ ગૃહ છાએ | ચહુ દિસિ કાનન બિટપ સુહાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1136 


ચંપક બકુલ કદંબ તમાલા | પાટલ પનસ પરાસ રસાલા ।૩ા 
તે સરોવર(પંપા)ની સમીપ મુનિઓએ આશ્રમ બનાવી રાખ્યા છે. તેની ચારેય બાજુ વનનાં સુંદર વૃક્ષો છે, ચમ્પા, 
બોરસલી, કદમ્બ, તમાલ, પાટલ, ફણસ, ઢાક અને આંબા વગેરે -॥૩॥ 
તરુ પલ્લવ ડકુસુમિત તરુ નાના | ચંચરીક પટલી કર ગાના ।॥ 
સીતલ મંદ સુગંધ સુભાઊ | સંતત બહંઇ મનોહર બાઊ 1૪ 
અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષો નવાં-નવાં પાદડાં અને [સુગંધિત] પુષ્પોથી યુક્ત છે. [જેની ઉપર] ભમરાના સમૂહ ગુંજાર કરી 
રહ્યા છે. સ્વભાવથી જ શીતળ, મંદ, સુગંધિત તેમજ મનને હરનારી હવા સદા વહેતી રહે છે. ॥૪॥ 
કુહૂ કુહૂ કોકિલ ધુનિ કરહીં । સુનિ રવ સરસ ધ્યાન મુનિ ટરહી ॥૫॥ 


કોયલો “કુહુ" કુહ્‌ નો શબ્દ કરી રહી છે. તેમની રસીલી બોલી સાંભળીને મુનિઓનું પણ ધ્યાન તૂટી જાય છે. 
॥૫॥ 


ન્‌ 


દો૦; ફલ ભારન નમિ બિટપ સબ રહે ભૂમિ નિઅરાઇ | 
પર ઉપકારી પુરૂષ જિમિ નવર્હિ સુસંપતિ પાઈ ॥૪૦॥ 


ફળોના ભારથી નમીને સઘળાં વૃક્ષો પૃથ્વીની નજીક નમી પડ્યાં છે, જેમ પરોપકારી પુરુષો ઘણી સંપત્તિ પામીને 
[વિનયથી] નમી પડે છે. ॥૪૦॥ 


ચૌ૦- દેખિ રામ અતિ સુંચિર તલાવા | મજ્જનુ કીન્ડ પરમ સુખ પાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1137 


દેખી સુંદર તરુબર છાયા | બૈઠે અનુજ સહિત રઘુરાયા ॥૧॥ 


શ્રીરામજીએ અત્યંત સુન્દર તળાવ જોઈને સ્નાન કર્યું અને પરમ સુખ પામ્યા. એક સુંદર, ઉત્તમ વૃક્ષની છાયા 
જોઈને શ્રીરઘુનાથજી નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત ત્યાં બેસી ગયા. ॥૧॥ 


તહે પુનિ સકલ દેવ મુનિ આએ | અસ્તુતિ કરિ નિજ ધામ સિધાએ ॥ 
બેઠે પરમ પ્રસન્ન કૃપાલા | કહત અનુજ સન કથા રસાલા ।ર॥ 


પછી ત્યાં સર્વે દેવો અને મુનિઓ આવ્યા અને સ્તુતિ કરીને પોતપોતાના ધામમાં ચાલ્યા ગયા. કૃપાળુ શ્રીરામજી 
પરમ પ્રસન્ન બેઠેલા નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને રસીલી કથાઓ કહી રહ્યા છે. ॥૨॥ 


નારદ-રામ સંવાદ 


બિરહવંત ભગવંતહિ દેખી | નારદ મન ભા સોચ બિસેષી ॥ 
મોર સાપ કરિ અંગીકારા । સહત રામ નાના દુખ ભારા ॥ગા 


ભગવાનને વિરહયુક્ત જોઈને નારદજીના મનમાં વિશેષરૂપે શોક થયો. [તેમણે વિચાર કર્યો કે] મારા જ શાપનો 
સ્વીકાર કરીને શ્રીરામજી અનેક પ્રકારનાં દુઃખોનો ભાર સહી રહ્યા છે (દુઃખ વેઠી રહ્યા છે). ॥૩॥ 
એસે પ્રભુહિ બિલોકઉ જાઈ | પુનિ ન બનિહિ અસ અવસરુ આઈ ।॥ 
યહ બિચારિ નારદ કર બીના | ગએ જહોં પ્રભુ સુખ આસીના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1138 


એવા (ભક્તવત્સલ) પ્રભુને જઈને જોઉ. પછી આવો અવસર આવશે નહિ. એમ વિચારીને નારદજી હાથમાં વીણા 
લઈને ત્યાં ગયા, જ્યાં પ્રભુ સુખપૂર્વક બેઠા હતા. ॥૪॥ 
ગાવત રામ ચરિત મૃદુ બાની | પ્રેમ સહિત બહુ ભાંતિ બખાની ॥ 
કરત દંડવત લિએ ઉઠાઈ | રાખે બહુત બાર ઉર લાઈ ।૫॥ 


તેઓ કોમળ વાણીથી પ્રેમની સાથે અનેક પ્રકારે વખાણી-વખાણીને રામચરિતનું ગાન કરતાં કરતાં આવી રહ્યા 
હતા. દંડવત્‌ કરતાં જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજીએ નારદજીને ઉઠાવી લીધા અને બહુ જ વાર સુધી હૃદયે ચાંપી રાખ્યા. ॥૫॥ 


સ્વાગત પૂંછિ નિકટ બેઠારે । લછિમન સાદર ચરન પખારે ।॥1॥ 
પછી સ્વાગત (કુશળ) પૂછીને પાસે બેસાડી દીધા. લક્ષ્મણજીએ આદરની સાથે તેમના ચરણ ધોયા ॥૬॥ 


દો૦: નાના બિધિ બિનતી કરિ પ્રભુ પ્રસન્ન જિર્યાં જાનિ | 
નારદ બોલે બચન તબ જોરિ સરોરુહ પાનિ ॥૪૧॥ 


દુ 


અનેક પ્રકારે વિનંતી કરીને અને પછી પ્રભુને મનમાં પ્રસન્‍ન જાણીને નારદજી કમળ સમાન હાથોને જોડીને વચન 

બોલ્યા ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- સુનહુ ઉદાર સહજ રઘુનાયક | સુંદર અગમ સુગમ બર દાયક ।॥ 
દેહુ એક બર માગઉ સ્વામી | જઘ્પપિ જાનત અંતરજામી ।૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1139 


હે સ્વભાવથી જ ઉદાર શ્રીરઘુનાથજી ! સાંભળો ! આપ સુંદર અગમ અને સુગમ વર આપનાર છો. હે સ્વામી! હું 
એક વર માગું છું, તે મને આપો. જોકે આપ અંતરયામી હોવાને લીધે સઘળું જાણો જ છો. ॥૧॥ 
જાનહુ મુનિ તુમ્હ મોર સુભાઊ | જન સન કબહું કિ કરઉં દુરાઊ ॥ 
કવન બસ્તુ અસિ પ્રિય મોહિ લાગી | જો મુનિબર ન સકહુ તુમ્હ માગી ।ર॥ 
[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે મુનિ! તમે મારો સ્વભાવ જાણો જ છો! શું હું પોતાના ભક્તોથી ક્યારેય કંઈ છૂપું રાખું છું! 
મને એવી કઈ વસ્તુ પ્રિય લાગે છે, જેને હે મુનિશ્રેષ્ઠ! તમે માગી શકતા નથી? ॥ર॥ 
જન કહું કછુ અદેય નહિં મોરેં | અસ બિસ્વાસ તજહુ જનિ ભોરેં ॥ 
તબ નારદ બોલે હરષાઈ | અસ બર માગઉ કરઉં ઢિઠાઈ ॥ગા 
ભક્તોના માટે મારી પાસે કંઈ પણ અદેય (આપી ન શકાય તેવું) નથી, એવો વિશ્વાસ ભૂલથી પણ ત્યજશો નહિ. 
ત્યારે નારદજી હર્ષિત થઈને બોલ્યા - હું એવો વર માગું છું - આ ધૃષ્ટતા કરું છું - ॥૩॥ 


દે 


જઘપિ પ્રભુ કે નામ અનેકા | શ્રુતિ કઠ અધિક એક તેં એકા ॥ 
રામ સકલ નામન્હ તે અધિકા | હોઉ નાથ અઘ ખગ ગન બધિકા 1।૪॥ 


બો દુ 


જોકે પ્રભુનાં અનેક નામ છે અને વેદો કહે છે કે તે સર્વે એકેએકથી ચઢિયાતાં છે. તો પણ હે નાથ! રામનામ સર્વ 
નામોથી અધિક હોય અને પાપરૂપી પક્ષીઓના સમૂહ માટે એ શિકારી સમાન હોય. ॥૪॥ 


દો૦- રાકા રજની ભગતિ તવ રમ નામ સોઇ સોમ [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1140 


અપર નામ ઉડગન બિમલ બસહું ભગત ઉર બ્યોમ ।૪રઉ)॥ 
આપની ભક્તિ પૂર્ણિમાની રાત્રી છે, તેમાં રામ" નામ એ જ પૂર્ણ ચન્દ્રમા થઈને, અને અન્ય સર્વે નામો તારાગણ 
થઈને ભક્તોના હૃદયરૂપી નિર્મળ આકાશમાં નિવાસ કરો. ॥૪૨(ક)॥ 
એવમસ્તુ મુનિ સન કહેઉ કુપાસિંધુ રઘુનાથ 
તબ નારદ મન હરષ અતિ પ્રભુ પદ નાયઉ માથ 1॥।૪ર(ખ)]॥ 


કૃપાસાગર શ્રીરઘુનાથજીએ મુનિને 'એવમસ્તુ" (એમ જ થાઓ) કહ્યું, ત્યારે નારદજીએ મનમાં અત્યંત હર્ષિત થઈને 
પ્રભુના ચરણોમાં મસ્તક નમાવ્યું. 1૪૨(ખ)॥ 


ચૌ૦- અતિ પ્રસન્ન રઘુનાથહિ જાની | પુનિ નારદ બોલે મૃદુ બાની ॥ 
રામ જબહિં પ્રેરેઉ નિજ માયા । મોહેહુ મોહિ સુનહુ રઘુરાયા ॥૧॥ 


શ્રીરઘુનાથજીને અત્યંત પ્રસન્‍ન જાણીને નારદજી પાછા કોમળ વાણી બોલ્યા - હે રામજી! હે રઘુનાથજી! સાંભળો, 
જ્યારે આપે પોતાની માયાને પ્રેરિત કરીને મને મોહિત કર્યો હતો, ॥૧॥ 
તબ બિબાહ મૈં ચાહઉં કીન્હા | પ્રભુ કેહિ કારન કરે ન દીન્હા ॥ 
સુનુ મુનિ તોહિ કહઉં સહરોસા | ભજહિં જે મોહિ તજિ સકલ ભરોસા ॥૨॥ 


ત્યારે હું વિવાહ કરવા માગતો હતો. હે પ્રભુ! આપે મને કયા કારણે વિવાહ ન કરવા દીધો? [પ્રભુ બોલ્યા -] હે 
મુનિ! સાંભળો, હું તમને પ્રસન્નતાપૂર્વક કહું છું કે જેઓ સમસ્ત આશા-ભરોસા છોડીને માત્ર મને જ ભજે છે, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1141 


કરઉં સદા તિન્ડ કે રખવારી | જિમિ બાલક રાખઈ મહતારી ॥ 
ગહ સિસુ બચ્છ અનલ અહિ ધાઈ | તહે રાખઇ જનની અરગાઈ ॥ગા 


હું સદા તેમની તેવી જ રખેવાળી કરું છું, જેમ માતા બાળકની રક્ષા કરે છે. નાનું બાળક જ્યારે દોડીને આગ અને 
સાપને પકડવા જાય છે તો ત્યાં માતા તેને [પોતાના હાથે] અલગ કરીને બચાવી લે છે. ॥૩॥ 


પ્રોઢ ભએ તેહિ સુત પર માતા 1 પ્રીતિ કરઇ નર્હિ પાછિલિ બાતા ॥ 
મોરે પ્રોઢ તનય સમ ગ્યાની | બાલક સુત સમ દાસ અમાની ।૪॥ 
સમજણા (પ્રૌઢઢ થઈ ગયેલ તે પુત્રને માતા પ્રેમ તો કરે જ છે, પણ વીતેલ વાત તો રહેતી જ નથી (અર્થાતૂ 
માતૃપરાયણ શિશુની જેમ પછી એના રક્ષણ માટે ચિંતા કરતી નથી; કેમકે તે માતાને આધારે ન રહેતાં, પોતાનું રક્ષણ 
સ્વયં કરવા લાગે છે). જ્ઞાની મારા પ્રૌઢ (સમજણા) પુત્રના જેવો છે અને [તમારા જેવો] પોતાના બળનો ગર્વ ન કરનાર 
સેવક તો મારા શિશુપુત્રના જેવો છે. ॥૪॥ 


જનહિ મોર બલ નિજ બલ તાહી । દુહુ કહેં કામ ક્રોધ રિપુ આહી ॥ 
યહ બિચારિ પંડિત મોહિ ભજહીં | પાએહું ગ્યાન ભગતિ નહિં તજહીં ॥૫॥ 
મારા સેવકને માત્ર મારું જ બળ રહે છે અને તેને (જ્ઞાનીને) પોતાનું બળ હોય છે. પરન્તુ કામ-ક્રોધરૂપી શત્રુ તો 
બન્નેના માટે છે. [ભક્તોના શત્રુઓને મારવાની જવાબદારી મારા પર રહે છે, કારણ કે તેઓ મારા પરાયણ થઈને મારું 
જ બળ માને છે; પરન્તુ પોતાના બળને માનનાર જ્ઞાનીના શત્રુઓનો નાશ કરવાની જવાબદારી મારા પર નથી] એમ 
વિચારીને પંડિતજનો (બુદ્ધિમાન લોકો) મને જ ભજે છે. તેઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછીય ભક્તિને ત્યજતા નથી. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1142 


દો૦ કામ ક્રોધ લોભાદિ મદ પ્રબલ મોહ કે ધારિ | 
તિન્હ મહે અતિ દારુન દુખદ માયારૂપી નારિ ॥૪ગા 
કામ, કોધ, લોભ અને મદ આદિ મોહ(અજ્ઞાન)ની પ્રબળ સેના છે. એમાં માયારૂપિણી (માયાની સાક્ષાત મૂર્તિ) સ્રી 
તો અત્યંત દારુણ દુઃખ આપનારી છે. ॥૪૩॥ 
ચૌ૦- સુનુ મુનિ કહ પુરાન શ્રુતિ સંતા । મોહ બિપિન કહું નારિ બસંતા ॥ 
જપ તપ નેમ જલાશ્રય ઝારી | હોઇ ગ્રીષમ સોષઇ સબ નારી ।॥૧॥ 
હે મુનિ! સાંભળો, પુરાણ, વેદ અને સંતો કહે છે કે મોહરૂપી વનને વિકસિત કરવા માટે સ્રી વસંત ત્ર્ક્તુના સમાન 
છે. જપ, તપ, નિયમરૂપી સમ્પૂર્ણ જળનાં સ્થાનોને સ્ત્રી ગ્રીષ્મરૂપ થઈને સર્વથા શોષી લે છે. ॥૧॥ 
કામ ક્રોધ મદ મત્સર ભેકા | ઇન્હહિ હરપષપ્રદ બરષા એકા ।॥ 
દુર્બાસના કુમુદ સમુદાઈ | તિન્ડ કહુ શરદ સદા સુખદાઈ [।॥ર॥ 
કામ, ક્રોધ, મદ અને મત્સર (ઇર્ષા) આદિ દેડકાં છે. એમને વર્ષાત્રક્તુ થઈને હર્ષ પ્રદાન કરનારી એક માત્ર આ જ 
(સ્રી) છે. ખરાબ વાસનાઓ કુમુદોનો સમૂહ છે. તેમને સદૈવ સુખ આપનારી આ શરદત્ઠતુ છે. ॥૨॥ 
ધર્મ સકલ સરસીરુહ બૃંદા | હોઇ હિમ તિન્હહિ દહઇ સુખ મંદા ॥ 
પુનિ મમતા જવાસ બહુતાઈ | પલુહઈઇ નારિ સિસિર રિતુ પાઈ ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1143 


સમસ્ત ધર્મ કમળોનાં ટોળાં છે. આ નીચ (વિષયજન્ય) સુખ આપનાર સ્ત્રી હિમત્રક્તુ થઈને તેમને બાળી નાખે છે. 
પછી મમતારૂપી જવાસા(એક ઔષધિ)નો સમૂહ (વન) સ્રીરૂપી શિશિર ત્રક્તુને પામીને લીલોછમ થઈ જાય છે. ॥૩॥ 


પાપ ઉલૂક નિકર સુખકારી | નારિ નિબિડ રજની એઅંધિઆરી ।॥ 
બુધિ બલ સીલ સત્ય સબ મીના | બનસી સમ ત્રિય કહહિં પ્રબીના ॥૪॥ 


પાપરુપી ઘુવડોના સમૂહ માટે આ સ્રી સુખ આપનારી ઘોર અંધકારમયી રાત્રી છે. બુદ્િ, બળ, શીલ અને સત્ય - 
આ સર્વે માછલીઓ છે અને તેમને [ફસાવીને નષ્ટ કરવા] માટે સ્રી વાંસળી સમાન છે - ચતુર પુરુષો આવું કહે છે. ॥૪॥ 
દો૦- અવગુન મૂલ સૂલપ્રદ પ્રમદા સબ દુખ ખાનિ 
તાતે કીન્હ નિવારન મુનિ મૈ યહ જિયં જાનિ 1।૪૪॥ 
યુવાન સ્ત્રી અવગુણોનું મૂળ, પીડા આપનારી અને સઘળાં દુઃખોની ખાણ છે. એટલા માટે હે મુનિ! મેં ચિત્તમાં આમ 
વિચારી તમને વિવાહ કરવાથી રોક્યા હતા. ॥૪૪॥ 
ચૌ૦- સુનિ રઘુપતિ કે બચન સુહાએ | મુનિ તન પુલક નયન ભરિ આએ ।॥ 
કહહુ કવન પ્રભુ કે અસિ રીતી | સેવક પર મમતા અરુ પ્રીતી ॥૧॥ 
શ્રીરઘુનાથજીનાં સુન્દર વચન સાંભળીને મુનિનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રો [પ્રેમાશ્રુઓનાં જળથી] ભરાઈ 
આવ્યાં, [તેઓ મનમાં-ને-મનમાં કહેવા લાગ્યા -] કહો તો કયા પ્રભુની આવી રીત છે કે જેને સેવક પર આટલાં મમત્વ 
અને પ્રેમ હોય. ॥૧॥ 


સંતો ના લક્ષણ અને સત્સંગ ભજન માટે પ્રેરણા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1144 


ન્‌ 


જે ન ભજહિં અસ પ્રભુ ભ્રમ ત્યાગી | ગ્યાન રંક નર મંદ અભાગી ॥ 
પુનિ સાદર બોલે મુનિ નારદ | સુનહુ રામ બિગ્યાન બિસારદ ।ર૨॥ 


જે મનુષ્ય ભ્રમને ત્યજીને આવા પ્રભુને ભજતા નથી, તેઓ જ્ઞાનના કંગાળ, દુર્બુદ્ધિ અને અભાગિયા છે. પછી 
નારદમુંનિ આદરસહિત બોલ્યા - હે વિજ્ઞાન-વિશારદ શ્રીરામજી સાંભળો નાર॥ 


સંતન્ડ કે લચ્છન રઘુબીરા | કહહુ નાથ ભવ ભંજન ભીરા ।॥ 

સુનુ મુનિ સંતન્હ કે ગુન કહઊં | જિન્હ તે મૈં ઉન્ડ કે બસ રહઊં ॥ગા 

હે રઘુવીર! હે ભવ-ભય(જન્મ-મરણના ભય)નો નાશ કરનારા મારા નાથ] હવે, કૃપા કરીને સંતોનાં લક્ષણ કહો, 
[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે મુનિ! સાંભળો, હું સંતોના ગુણોને કહું છું, જેના કારણે હું તેમના વશમાં રહું છું. ॥૩॥ 

ષટ બિકાર જિત અનઘ અકામા | અચલ અકિંચન સુચિ સુખધામા ॥ 

અમિત બોધ અનીહ મિતભોગી | સત્યસાર કબિ કોબિદ જોગી ।૪॥ 


તે સંત [કામ, કોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર - અ!] છ વિકારો(દોષો)ને જીતીને પાપરહિત, કામનારહિત, નિશ્ચલ 
(સ્થિરબુદ્ધિ), અકિંચન, (સર્વત્યાગી) બહાર-અંદરથી પવિત્ર, સુખના ધામ, અસીમ જ્ઞાનવાન, ઇચ્છારહિત, મિતાહારી, 
સત્યનિષ્ઠ, કવિ, વિદ્ધાન, યોગી, ॥૪॥ 


સાવધાન માનદ મદહીના | ધીર ધર્મ ગતિ પરમ પ્રબીના ।॥૫॥ 
સાવધાન, બીજાઓને માન આપનાર, અભિમાનરહિત ધૈર્યવાન, ધર્મનું જ્ઞાન અને આચરણમાં અત્યંત નિપુણ, ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1145 


દો૦- ગુનાગાર સંસાર દુખ રહિત બિગત સંદેહ 
તજિ મમ ચરન સરોજ પ્રિય તિન્ડ કહું દેહ ન ગેહ ॥।૪૫॥ 
ગુણોના ધામ, સંસારનાં દુઃખોથી રહિત અને સંદેહોથી સર્વથા છૂટેલા હોય છે. મારાં ચરણકમળોને છોડીને તેમને 
ન તો દેહ પ્રિય હોય છે, ન ઘર. ॥૪૫॥ 
ચૌ૦- નિજ ગુન શ્રવન સુનત સકુચાહીં | પર ગુન સુનત અધિક હરષાહી ॥ 
સમ સીતલ નહિં ત્યાગહિં નીતી | સરલ સુભાઉ સબહિ સન પ્રીતી ॥૧॥ 
કાનોથી પોતાના ગુણ સાંભળવામાં સંકોચાય છે. બીજાના ગુણ સાંભળવાથી વિશેષ હર્ષ પામે છે. સમ અને શીતળ 
છે, ન્યાયનો ક્યારેય ત્યાગ કરતા નથી. સરળ સ્વભાવના હોય છે અને સર્વની સાથે પ્રેમ રાખે છે. ॥૧॥ 
જપ તપ બ્રત દમ સંજમ નેમા | ગુરુ ગોબિંદ બિપ્ર પદ પ્રેમા ॥ 
શ્રદ્ધા છમાં મયત્રી દાયા | મુદિતા મમ પદ પ્રીતિ અમાયા ।ર૨॥ 
તેઓ જપ, તપ, વ્રત, દમ, સંયમ અને નિયમમાં રત રહે છે ને ગુરુ ગોવિન્દ તથા બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રેમ રાખે 
છે. તેમનામાં શ્રદ્ધા, ક્ષમા, મૈત્રી, દયા, મુદિતા (પ્રસન્નતા) અને મારા ચરણોમાં નિષ્કપટ પ્રેમ હોય છે. ॥૨॥ 
બિરતિ બિબેક બિનય બિગ્યાના | બોધ જથારથ બેદ પુરાના ॥ 
દંભ માન મદ કરહિં ન કાઊ | ભૂલે ન દેહિં કુમારગ પાઊ ।॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1146 


તથા વૈરાગ્ય, વિવેક, વિનય, વિજ્ઞાન (પરમાત્માના તત્વનું જ્ઞાન) અને વેદ-પુરાણનું યથાર્થ જ્ઞાન રહે છે. તેઓ દંભ, 
અભિમાન અને મદ ક્યારેય કરતા નથી અને ભૂલથી પણ કુમાર્ગ પર પગ મૂકતા નથી. ॥ગા 
ગાવર્હિં સુનર્હિં સદા મમ લીલા । હેતુ રહિત પરહિત રત સીલા ॥ 
મુનિ સુનુ સાધુન્ડ કે ગુન જેતે । કહિ ન સકહિં સારદ શ્રુતિ તેતે ।૪॥ 
સદા મારી લીલાઓને ગાય - સાંભળે છે અને વિના કારણેય બીજાઓના હિતમાં લાગ્યા રહેનાર હોય છે. હે મુનિ! 
સાંભળો! સંતોના જેટલા ગુણ છે, તેમને સરસ્વતી અને વેદો પણ કહી શકતાં નથી. ॥૪॥ 
છં૦ કહિ સક ન સારદ સેષ નારદ સુનત પદ પંકજ ગહે | 
અસ દીનબંધુ કૃપાલ અપને ભગત ગુન નિજ મુખ કહે ।॥ 
સિરુ નાઈ બારહિં બાર ચરનન્હિં બ્રહ્મપુર નારઇઠ ગએ 1।| 
તે ધન્ય તુલસીદાસ આસ બિહાઈ જે હરિ રંગ રએ ॥।॥ 
શેષ અને શારદા પણ કહી શકતાં નથી" આ સાંભળતાં જ નારદજીએ શ્રીરામજીનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં. 
દીનબન્ધુ કુપાળુ પ્રભુએ આ પ્રમાણે પોતાના શ્રીમુખથી" પોતાના ભક્તોના ગુણ કહ્યા. ભગવાનના ચરણોમાં વારંવાર 
શીશ નમાવીને નારદજી બ્રહ્મલોકમાં ચાલ્યા ગયા. તુલસીદાસજી કહે છે કે તે પુરુષો ધન્ય છે, જે સર્વ આશા છોડીને 
માત્ર શ્રીહરિના રંગમાં રંગાઈ ગયા છે. ॥૫॥ 


દો૦- રાવનારિ જસુ પાવન ગાવહિં સુનહિં જે લોગ 1।| 
રામ ભગતિ દઢ પાવર્હિં બિનુ બિરાગ જપ જોગ 1।૪૧6૭)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1147 


જે લોકો રાવણના શત્રુ શ્રીરામચન્દ્રજીનો પવિત્ર યશ ગાશે અને સાંભળશે, તેઓ વૈરાગ્ય, જપ અને યોગ વિનાય 
શ્રીરામજીની દઢ ભક્તિ પામશે. ॥૪૧(ક)॥ 


દીપ સિખા સમ જુબતિ તન મન જનિ હોસિ પતંગ | 
ભજહિ રામ તજિ કામ મદ કરહિ સદા સતસંગ ॥।૪૧(ખ]॥ 


જુવાન સ્્રીઓનું શરીર દીપકની જ્યોત સમાન છે, હે મન! તું તેનું પતંગિયું ન બન. કામ અને મદને છોડીને 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું ભજન કર અને સદા સત્સંગ કર. ॥૪૬(ખ)॥ 


માસપારાયણ, બાવીસમો વિશ્રામ 
ઇંતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને તૃતીયઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ | 


કળિયુગનાં સંપૂર્ણ પાપોનો વિધ્વંસ કરનાર શ્રીરામચરિતમાતસનો આ ત્રીજો સોપાન સમાપ્ત થયો. 


(અરણ્યકાંડ સમાપ્ત) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1148 


કિષ્કિન્ધાકાંડ 
શ્રીગણેશાયનમ 
શ્રી રામજી સાથે હનુમાનજીની મુલાકાત અને શ્રી રામ-સુગ્રીવની મિત્રતા 
સુગ્રીવના દુઃખનું વર્ણન કરતા, શ્રી રામજીના મિત્ર, બાલીને મારવાની પ્રતિજ્ઞા 
સુગ્રીવનો વૈરાગ્ય 
વાલિ-સુગ્રીવ યુદ્ધ, વાલીનો ઉદ્ધાર, તારાનો વિલાપ 
શ્રી રામજી દ્વારા તારાને ઉપદેશ અને સુગ્રીવનો રાજ્યાભિષેક અને અંગદને રાજકુમાર 
વરસાદી ત્ર્ઠતુનું વર્ણન 
પાનખર વર્ણન 
સુગ્રીવ પર શ્રી રામનો ક્રોધ, લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ 
સુગ્રીવ-રામનો સંવાદ અને સીતાને શોધવા વાનરોનું પ્રસ્‍થાન 
ગુફામાં તપસ્વિનીના દર્શન કરવા, દરિયા કિનારે આવતા વાંદરાઓ, સંપાતિ સાથે મુલાકાત અને વાતચીત 
સમુદ્ર પાર કરવાની સલાહ, હનુમાનજીને શક્તિ, શ્રી રામના ગુણોની મહાનતા યાદ કરાવીને પ્રોત્સાહિત કરતા જાંબવંત 
માસપારાયણ, ત્રેવીસમો વિશ્રામ 
કિષ્કિન્ધાકાંડ સમાપ્ત 
હનુમાન ચાલીસા 
પારાયણવિધિ 
ઈતિ_ધ્યાનમ્‌ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1149 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
ચતુર્થ સોપાન 
કિષ્કિન્ધાકાંડ 
શ્લોક 

મંગલાચરણ 
કુન્દેન્દીવરસુન્દરાવતિબલૌ વિજ્ઞાનધામાવુભો 
શોભાઢ્યો વરધન્વિનો શ્રુતિનુતો ગોવિષપ્રવૃન્દપ્રિયો 
માયામાનુષરૂપિણો રઘુવર સદ્ધર્મવર્મો હિતો 
સીતાન્વેષણતત્પરો પથિગતો ભક્તિપ્રદો તૌ હિ નઃ ॥૧॥ 


મોગરાનાં પુષ્પ સમાન સુંદર ગૌર વર્ણ અને નીલકમળના સમાન શ્યામવર્ણ, અત્યંત બળવાન, વિજ્ઞાનના ધામ, 
શોભાસમ્પન્ન, શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર, વેદોના દ્વારા વંદિત, ગાય અને બ્રાહ્મણોના સમૂહને પ્રિય [અથવા પ્રેમી] માયાથી મનુષ્યરૂપ 
ધારણ કરેલા, શ્રેષ્ઠ ધર્મ માટે કવચસ્વરૂપ, સર્વના હિતકારી, શ્રીસીતાજીની શોધમાં લાગેલાં, પથિકરૂપ રઘુકુળના શ્રેષ્ઠ 
શ્રીરામજી અને શ્રીલક્ષ્મણજી બન્ને ભાઈ નિશ્ચયે જ અમને ભક્તિપ્રદ થાઓ. ॥ ૧ 


બ્રહ્મામ્ભોધિસમુદભવં કલિમલપ્રધ્વંસનં ચાવ્યયં 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1150 


શ્રીમચ્છમ્ભુમુખેન્દુસુન્દરવરે સંશોભિતં સર્વદા 
સંસારામયભેષજં સુખકરં શ્રીજાનકીજીવનં 
ધન્યાસ્તે કૃતિનઃ પિબન્તિ સતતં શ્રીરામનામામૃતમ્‌ ॥૨॥ 


તે સુકૃતી (પુણ્યાત્મા પુરુષ) ધન્ય છે જે વેદરૂપી સમુદ્રના મંથનથી ઉત્પન્ન થયેલ કળિયુગના મળને સર્વથા નષ્ટ 
કરી દેનાર, અવિનાશી, ભગવાન શ્રીશંભુના સુન્દર તેમજ શ્રેષ્ઠ મુખ રૂપી ચન્દ્રમામાં સદા શોભાયમાન, જન્મ-મરણરૂપી 


ન તડ 


રોગના ઔષધ, સર્વને સુખ આપનાર અને શ્રીજાનકીજીના જીવનસ્વરૂપ શ્રીરામનામરૂપી અમૃતનું નિરન્તર પાન કરતાં 
રહે છે. ॥૨॥ 
સો૦- મુક્તિ જન્મ મહિ જાનિ ગ્યાન ખાનિ અઘ હાનિ કર [| 
જહીું બસ સંભુ ભવાનિ સો કાસી સેઇઅ ક્સ ન ॥।॥ 
જ્યાં શ્રીશિવ-પાર્વતી વસે છે, તે કાશીને મુક્તિની જન્મભૂમિ, જ્ઞાનની ખાણ અને પાપોનો. નાશ કરનારી જાણીને 
તેનું સેવન કેમ ન કરવામાં આવે? 
જરત સક્લ સુર બુંદ બિષમ ગરલ જેહિં પાન ક્યિ | 
તેહિ ન ભજસિ મન મંદ કો કૃપાલ સંકર સરિસ ॥।॥ 


જે ભીષણ હળાહળ વિષથી સર્વે દેવજનો બળી રહ્યા હતા, તે જેમણે સ્વયં પાન કરી લીધું, રે મંદ મન! તું એ 
શંકરજીને કેમ નથી ભજતું ? તેમના સમાન કૃપાળુ [બીજો] કોણ છે? 


શ્રી રામજી સાથે હનુમાનજીની મુલાકાત અને શ્રી રામ-સુગ્રીવની મિત્રતા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1151 


ચૌ૦- આગેં ચલે બહુરિ રઘુરાયા | રિષ્યમૂક પર્બંત નિઅરાયા ।॥ 
તહીં રહ સચિવ સહિત સુગ્રીવા | આવત દેખિ અતુલ બલ સીવા ॥૧|॥ 


શ્રીરઘુનાથજી પછી આગળ ચાલ્યા. ત્રકષ્યમૂક પર્વત નજીક આવી ગયો. ત્યાં (ત્રદષ્યમૂક પર્વત પર) મંત્રિઓ સહિત 
સુત્રીવ રહેતા હતા. અતુલનીય બળની સીમા શ્રીરામચન્દ્રજી અને લક્ષ્મણજીને આવતા જોઈને - ॥૧॥ 


અતિ સભીત કહ સુનુ હનુમાના | પુરુષ જુગલ બલ રૂપ નિધાના ॥ 
ધરિ બટુ રૂપ દેખુ તૈ જાઈ | કહેસુ જાનિ જિર્યેં સયન બુઝાઈ ।॥ર૨॥ 
સુગ્રીવ અત્યંત ભયભીત. થઈને બોલ્યા - હે હનુમાન! સાંભળો, આ બન્ને પુરુષો બળ અને રૂપના ભંડાર છે. તમે 
બ્રહ્મચારીનું રૂપ ધારણ કરી, જઈને જુઓ. પોતાના હૃદયમાં તેમની યથાર્થ વાત જાણીને મને ઈશારાથી સમજાવીને કહી 
દેજો ॥ર॥ 
પઠએ બાલિ હોર્હિ મન મૈલા | ભાગો તુરત તજો યહ સૈલા ॥ 
બિપ્ર રૂપ ધરિ કપિ તર્હેં ગયઊ | માથ નાઇ પૂછત અસ ભયઊ ॥।॥ગા 
જો તેઓ મનના મલિન વાલિના મોકલેલા હોય તો હું તરત જ આ પર્વતને છોડીને નાસી જઊં, [આ સાંભળીને] 
હનુમાનજી બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને ત્યાં ગયા અને મસ્તક નમાવીને આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યા - ॥૩॥ 
કો તુમ્હ સ્યામલ ગૌર સરીરા | છત્રી રૂપ ફિરહુ બન બીરા ॥ 
કઠિન ભૂમિ કોમલ પદ ગામી | કવન હેતુ બિચરણહું બન સ્વામી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1152 


હે વીર! શ્યામ અને ગૌર શરીરવાળા આપ કોણ છો, જે ક્ષત્રિયના રૂપમાં વનમાં ફરી રહ્યા છો? હે સ્વામી! કઠોર 
ભૂમિ પર કોમળ ચરણોથી ચાલનારા આપ કયા કારણે વનમાં વિચરી રહ્યા છો? ॥૪॥ 


મૃદુલ મનોહર સુંદર ગાતા | સહત દુસહ બન આતપ બાતા ।॥ 
કી તુમ્હ તીનિ દેવ મહે કોઊ | નર નારાયન કી તુમ્હ દોઊ 1।॥૫॥ 
મનને હરનારાં આપનાં સુન્દર કોમળ અંગો છે અને આપ વનના દુઃસહ્ય તાપ અને વાયુને સહી રહ્યા છો. શું આપ 
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ - આ ત્રણ દેવતાઓમાંથી કોઈ છો, અથવા આપ બંને નર અને નારાયણ છો? ॥૫॥ 
દો૦- જગ કારન તારન ભવ ભંજન ધરની ભાર 
કી તુમ્હ અખિલ ભુવન પતિ લીન્ડ મનુજ અવતાર 1।૧॥ 


દ 


અથવા આપ જગતના મૂળ કારણ, સમસ્ત લોકોના સ્વામી સ્વયં ભગવાન છો, જેમણે લોકોને ભવસાગરથી પાર 
ઉતારવા તથા પૃથ્વીનો ભાર નષ્ટ કરવા માટે મનુષ્યરૂપે અવતાર લીધો છે ? ॥૧॥ 


ચૌ૦- કોસલેસ દસરથ કે જાએ | હમ પિતુ બચન માનિ બન આએ ।॥ 
નામ રામ લછિમન દોઉ ભાઈ । સંગ નારિ સુકુમારિ સુહાઈ ॥૧॥ 


[શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું -] અમે કૌશલરાજ દશરથજીના પુત્રો છીએ અને પિતાનું વચન માનીને વનમાં આવ્યા છીએ. 
અમારાં રામ-લક્ષ્મણ નામ છે, અમે બન્ને ભાઈઓ છીએ. અમારી સાથે સુંદર સુકુમારી સ્રી હતી. ॥૧॥ 


ઈહોં હરી નિસિચર બેદેહી | બિપ્ર ફિરહિં હમ ખોજત તેહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1153 


આપન ચરિત કહા હમ ગાઈ | કહહુ બિપ્ર નિજ કથા બુઝાઈ ।ર॥ 
અહી (વનમાં) રાક્ષસે [મારાં પત્ની] જાનકીને હરી લીધી. હે બ્રાહ્મણ, અમે તેને જ શોધતાં ફરીએ છીએ. અમે તો. 
અમારું પોતાનું ચરિત્ર કહી સંભળાવ્યું. હવે, હે બ્રાહ્મણ ! પોતાની કથા સમજાવીને કહો. ॥૨॥ 


પ્રભુ પહિચાનિ પરેઉ ગહિ ચરના | સો સુખ ઉમા જાઈ નહિં બરના ॥ 
પુલકિત તન મુખ આવ ન બચના | દેખત રુચિર બેષ કે રચના ગા 
પ્રભુને ઓળખીને હનુમાનજી તેમના ચરણ પકડીને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. (તેમણે સાષ્ટાંગ દંડવત્‌-પ્રણામ કર્યા) 
[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી! તે સુખનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, શરીર પુલકિત છે, મુખમાંથી વચન નીકળતાં નથી. 
તેઓ પ્રભુના સુન્દર વેષની રચના [શોભા] જોઈ રહ્યા છે, ॥૩॥ 
પુનિ ધીરજુ ધરિ અસ્તુતિ કીન્ડી | હરષ હૃદર્યે નિજ નાથહિ ચીન્હી ॥ 
મોર ન્યાઉ મૈં પૂછા સાઈ । તુમ્હ પૂછહુ કસ નર કી નાઈ ।૪॥ 
પછી ધીરજ ધરીને સ્તુતિ કરી. પોતાના નાથને ઓળખી લેવાથી હૃદયમાં હર્ષ થઈ રહ્યો છે. [પછી હનુમાનજીએ કહ્યું 
-] હે સ્વામી! મેં જે પૂછ્યું તે મારું પૂછવું તો ન્યાય હતો, [વર્ષો પછી આપને જોયા, તે પણ તપસ્વીના વેષમાં અને મારી 
વાનરી-બુદ્ધિ, આથી હું તો આપને ઓળખી ન શક્યો અને પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મેં આપને પૂછ્યું] પરન્તુ આપ 
મનુષ્યની જેમ કેમ પૂછી રહ્યા છો? ।૪॥ 
તવ માયા બસ ફિરઊં ભુલાના | તાતે મૈ નહિ પ્રભુ પહિચાના ॥૫॥ 
હું તો આપની માયાને વશ ભૂલ્યો ભટકું છું, આથી જ મેં પોતાના સ્વામી(આપ)ને ઓળખ્યા નહિ. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1154 


જ કે 


દો૦- એકું મૈ મંદ મોહબસ કુટ્લિ હૃદય અગ્યાન 
પુનિ પ્રભુ મોહિ બિસારેઉ દીનબંધુ ભગવાન ॥૨॥ 
એક તો હું આમેય મન્દ છું, બીજું મોહના વશમાં છું, ત્રીજું હદયનો કુટિલ અને અજ્ઞાની છું. તોય હે દીનબન્ધુ 
ભગવાન! પ્રભુએ. (આપે) પણ મને વિસારી દીધો! ॥ર॥ 
ચૌ૦- જદપિ નાથ બહુ અવગુન મોરે | સેવક પ્રભુહિ પરૈ જનિ ભોરેં ॥ 
નાથ જીવ તવ માર્યાં મોહા | સો નિસ્તરઇ તુમ્હારેહિં છોહા ॥૧॥ 
હે નાથ! જોકે મારામાં ઘણા જ અવગુણો છે, તથાપિ સેવક સ્વામીની વિસ્મૃતિમાં પડે નહિ. એટલે કે આપની 
વિસ્મૃતિનો વિષય હું ન બનું અર્થાત્‌ આપ મને ન ભૂલી જાઓ. હે નાથ! જીવ આપની માયાથી મોહિત છે; તે આપની 
જ કૃપાથી પાર ઊતરી શકે છે. ॥૧॥ 
તા પર મૈં રઘુબીર દોહાઈ | જાનઊં નહિં કછુ ભજન ઉપાઈ ।॥ 
સેવક સુત પતિ માતુ ભરોસે | રહઈ અસોચ બનઇ પ્રભુ પોસેં ॥ર૨॥ 
તેમ છતાંય હે રઘુવીર! હું આપના શપથ લઈને કહું છું કે હું ભજન-સાધન કંઈ જાણતો નથી. સેવક સ્વામીના અને 
પુત્ર માતાના ભરોસે નિશ્ચિન્ત રહે છે. પ્રભુએ સેવકનું પાલન-પોષણ કરવું જ પડે છે. ॥૨॥ 
અસ કહિ પરેઉ ચરન અકૂલાઈ | નિજ તનુ પ્રગટિ પ્રીતિ ઉર છાઈ ॥ 
તબ રઘુપતિ ઉઠાઇ ઉર લાવા | નિજ લોચન જલ સીંચિ જુડાવા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1155 


એમ કહીને હનુમાનજી અકળાઈને પ્રભુના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા, તેમણે પોતાનું અસલી શરીર પ્રગટ કરી દીધું. 
તેમના હૃદયમાં પ્રેમ છવાઈ ગયો. ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ તેમને ઉઠાવીને હૃદય સાથે ચાંપી દીધા અને પોતાનાં નેત્રોના 
જળથી સીંચીને શીતળ કર્યા. ॥૩॥ 


પ 


સુનુ કપિ જિર્ય માનસિ જનિ ઊના | તેં મમ પ્રિય લછિમન તે દૂના ॥ 
સમદરસી મોહિ કહેં સબ કોઊ 1 સેવક પ્રિય અનન્ય ગતિ સોઊ 1૪॥ 


[પછી કહ્યું -] હે કપિ! સાંભળો, મનમાં ગ્લાનિ કરશો નહે (મન નાનું ન કરતા). તમે. મને લક્ષ્મણથી પણ બમણા 
પ્રિય છો. સર્વ કોઈ મને સમદર્શી કહે છે (મારા માટે ન કોઈ પ્રિય છે ન અપ્રિય) પરન્તુ મને સેવક ઘણો પ્રિય છે, કારણ 


ક 


કે તે અનન્યગતિ હોય છે (મને છોડીને તેને કોઈ બીજો આશ્રય હોતો નથી). ॥૪॥ 
દો૦ સો અનન્ય જાકે અસિ મતિ ન ટરઈ હનુમંત [| 
મૈ સેવક સચરાચર રૂપ સ્વામિ ભગવંત ॥ગા 


અને હે હનુમાન! અનન્ય તે જ છે કે જેની આવી બુદ્ધિ ક્યારેય ટળતી નથી કે હું સેવક છું અને આ ચરાચર (જડ- 
ચેતન) જગત મારા સ્વામી ભગવાનનું રૂપ છે. ॥ગા 


ચૌ૦- દેખિ પવનસુત પતિ અનુકૂલા | હદર્યં હરષ બીતી સબ સૂલા ॥ 
નાથ સૈલ પર કપિપતિ રહઈ । સો સુગ્રીવ દાસ તવ અહઈ 1।૧॥ 


સ્વામીને અનુકૂળ (પ્રસન્‍ન) જોઈને પવનકુમાર હનુમાનજીના હૃદયમાં હર્ષ છવાઈ ગયો અને તેમનાં સઘળાં દુઃખો 
જતાં રહ્યાં. [તેમણે કહ્યું -] હે નાથ! આ પર્વત પર વાનરરાજ સુગ્રીવ રહે છે, તે આપનો દાસ છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1156 


તેહિ સન નાથ મયત્રી કીજે | દીન જાનિ તેહિ અભય કરીજે ॥ 
સો સીતા કર ખોજ કરાઈહિ | જહે તહ મરક્ટ કોટિ પઠાઈહિ ॥ર૨॥ 


હે નાથ! તેની. સાથે મિત્રતા કરો અને તેને દીન જાણીને નિર્ભય કરી દો. તે સીતાજીની શોધ કરાવશે અને ચારેકોર 
કરોડો વાનરોને મોકલશે. ॥૨॥ 


એહિ બિધિ સક્લ કથા સમુઝાઈ । લિએ દુઓઔ જન પીઠિ ચઢાઈ ॥ 
જબ સુગ્રીવીં રામ કહું દેખા | અતિસય જન્મ ધન્ય કરિ લેખા ।॥૩ા 


આ પ્રમાણે સઘળી વાતો સમજાવીને હનુમાનજીએ (શ્રીરામ-લક્ષ્મણ) બન્ને જણને પીઠ પર ચઢાવી લીધા. જ્યારે 
સુગ્રીવે શ્રીરામચન્દ્રજીને જોયા તો પોતાના જન્મને અત્યન્ત ધન્ય સમજ્યા. ॥૩॥ 


સાદર મિલેઉ નાઇ પદ માથા । ભેટેઉ અનુજ સહિત રઘુનાથા ॥ 
કપિ કર મન બિચાર એહિ રીતી | કરિહહિં બિધિ મો સન એ પ્રીતી ॥૪॥ 


સુગ્રીવ ચરણોમાં મસ્તક નમાવીને આદરસહિત મળ્યા. શ્રીરઘુનાથજી પણ નાનાભાઈ સહિત તેમને ગળે લગાવીને 
ભેટ્યા. સુગ્રીવ મનમાં આ પ્રકારે વિચારી રહ્યા છે કે હે વિધાતા! શું તેઓ મારાથી પ્રીતિ કરશે ? ॥૪॥ 


સુગ્રીવના_દુઃખનું_વર્ણન_કરતા_શ્રી રામજીના_મિત્ર_બાલીને_મારવાની_પ્રતિજ્ઞા 


દો૦ તબ હનુમંત ઉભય દિસિ કી સબ કથા સુનાઈ | 
પાવક સાખી દેઇ કરિ જોરી પ્રીતિ દઢાઇ ॥૪। 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1157 


ત્યારે હનુમાનજીએ. બન્ને બાજુની સઘળી કથા સંભળાવીને અગ્નિની સાક્ષી આપીને પરસ્પર દઢ કરીને પ્રીતિ જોડી 
દીધી (અર્થાત્‌ અગ્નિની સાક્ષી આપીને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક તેમની મૈત્રી કરાવી દધી). ॥૪॥ 


ચૌ૦- કીન્હિ પ્રીતિ કછુ બીચ ન રાખા | લછિમન રામ ચરિત સબ ભાષા ॥ 
કહ સુગ્રીવ નયન ભરિ બારી | મિલિહિ નાથ મિથિલેસકુમારી ॥૧॥ 


બન્નેએ [હૃદયથી] પ્રીતિ રાખી, કંઈ પણ અંતર રાખ્યું નહિ. ત્યારે લક્ષ્મણજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીનો સઘળો ઇતિહાસ 
કહ્યો. સુગ્રીવે નેત્રોમાં જળ ભરીને કહ્યું - હે નાથ! મિથિલેશકુમારી જાનકીજી મળી જશે. ॥૧॥ 


મંત્રિન્ડ સહિત ઇર્હો એક બારા | બેઠ રહેઊં મૈ કરત બિચારા ॥ 
ગગન પંથ દેખી મૈ જાતા | પરબસ પરી બહુત બિલપાતા ।ર૨॥ 


હું એકવાર અહીં મંત્રીઓની સાથે બેસીને કંઈ વિચાર કરી રહ્યો હતો. ત્યારે મેં પરાયા(શત્રુ”ના વશમાં પડેલાં ઘણો 
જ વિલાપ કરતાં સીતાજીને આકાશમાર્ગથી જતાં જોયાં હતાં. ॥ર॥ 


રામ રામ હા રામ પુકારી | હમહિ દેખિ દીન્હેઉ પટ ડારી ॥ 
માગા રામ તુરત તેહિં દીન્હા | પટ ઉર લાઈ સોચ અતિ કીન્હા ગા 


અમને જોઈને તેમણે 'રામ! રામ! હા રામ! પોકાર કરીને વસન પાડી નાખ્યું હતું. શ્રીરામજીએ તેને માગ્યું, ત્યારે 
સુગ્રીવે તરત જ આપી દીધું, વસ્્રને હૃદયે લગાવીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ ઘણો જ શોક ક્યોં, ॥૩ ॥ 


કહ સુગ્રીવ સુનહુ રઘુબીરા । તજહુ સોચ મન આનહું ધીરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1158 


સબ પ્રકાર કરિહઊં સેવકાઈ | જેહિ બિધિ મિલિહિ જાનકી આઈ 1।૪॥ 
સુગ્રીવે કહ્યું - હે રઘુવીર! સાંભળો, શોક છોડી દો અને મનમાં ધીરજ રાખો. હું સર્વ પ્રકારથી આપની સેવા કરીશ, 
અને એવા ઉપાય કરીશ કે જાનકીજી આવીને આપને મળે. ॥૪॥ 
દોબ૦ સખા બચન સુનિ હરપે કૃપાસિંધુ બલસીવ 
કારન કવન બસહુ બન મોહિ કહહુ સુગ્રીવ ॥૫।॥ 
કૃપાના સમુદ્ર અને બળની સીમા શ્રીરામજી સખા સુગ્રીવનાં વચન સાંભળીને હર્ષિત થયા. [અને બોલ્યા -] હે 
સુગ્રીવ! મને બતાવો, તમે વનમાં ક્યા કારણે રહો છો? ॥૫॥ 
ચૌ૦- નાથ બાલિ અરુ મૈ દ્દો ભાઈ । પ્રીતિ રહી કછુ બરનિ ન જાઈ ॥ 
મયસુત માયાવી તેહિ નાઊં | આવા સો પ્રભુ હમરેં ગાઊં ॥૧॥ 
[સુગ્રીવે કહ્યું -] હે નાથ! વાલિ અને હું બે ભાઈઓ છીએ. અમારા બન્નેમાં એવી પ્રીતિ હતી કે જેનું વર્ણન કરી 
શકાતું નથી. હે પ્રભો! મયદાનવનો એક પુત્ર હતો, તેનું નામ માયાવી હતું, એક વાર તે અમારા ગામમાં આવ્યો. ॥૧॥ 
અર્ધ રાતિ પુર દ્વાર પુકારા | બાલી રિપુ બલ સહે ન પારા ॥ 
ધાવા બાલિ દેખિ સો ભાગા | મૈં પુનિ ગયઊં બંધુ સંગ લાગા ।ર૨॥ 


તેણે અડધી રાત્રે નગરના દરવાજા પર આવીને પોકાર કર્યો. વાલિ શત્રુના પડકારને સહન કરી શક્યો નહિ. તે 
ઉ છું. ણૂ. 


દોડ્યો, તેને જોઈને માયાવી નાઠો. હું પણ ભાઈની સંગાથે થઈ ગયો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1159 


ગિરિબર ગુહાં પૈઠ સો જાઈ | તબ બાલી મોહિ કહા બુઝાઈ ॥ 
પરિખેસુ મોહિ એક પખવારા | નહિં આવૌ તબ જાનેસુ મારા ॥૩ા 
તે માયાવી એક પર્વતની ગુફામાં પેસી ગયો. ત્યારે વાલિએ મને સમજાવીને કહ્યું - તમે એક પખવાડિયા સુધી મારી 
વાટજોજો. જો હું એટલા દિવસોમાં ન આવું તો જાણી લેજો કે હું માર્યો ગર્યો. ॥૩॥ 
માસ દિવસ તહં રહેઊં ખરારી | નિસરી સુધિર ધાર તહેં ભારી ॥ 
બાલિ હતેસિ મોહિ મારિહે આઈ | સિલા દેઈ તરહેં ચલેઊં પરાઈ ।૪॥ 
હે ખરારિ! હું ત્યાં એક મહિના સુધી રહ્યો. ત્યાં (તે ગુફામાંથી) લોહીની મોટી ભારે ધારા નીકળી ત્યારે [હું સમજ્યો 
કે] તેણે વાલિને મારી નાખ્યો, હવે આવીને મને મારશે. એટલે હું ત્યાં (ગુફાના દ્વાર પર) એક શિલા લગાવીને નાસી 
આવ્યો. ॥૪॥ 
મંત્રિન્ડ પુર દેખા બિનુ સાઈ । દીન્હેઉ મોહિ રાજ બરિઆઈ ।॥ 
બાલી તાહિ મારિ ગૃહ આવા । દેખિ મોહિ જિરયે ભેદ બઢાવા ॥૫॥ 
મંત્રીઓએ નગરને સ્વામી વિનાનું જોયું, તો મને જબરજસ્તીથી રાજ્ય આપી દીધું. વાલિ તેને મારીને ઘરે આવી 
પહોંચ્યો. મને [રાજસિંહાસન પર] જોઈને તેના મનમાં શંકા થઈ. તે સમજ્યો કે આ રાજ્યના લોભથી જ ગુફાના દ્વાર 
પર શિલા મૂકીને આવ્યો હતો, જેથી હું બહાર ન નીકળી શકું અને પોતે જ અહીં આવીને રાજા બની બેઠો. ॥૫॥ 
રિપુ સમ મોહિ મારેસિ અતિ ભારી | હરિ લીન્હેસિ સર્બસુ અરુ નારી ॥ 
તાકે ભય રઘુબીર કૃપાલા | સક્લ ભુવન મૈં ફિરેઊં બિહાલા ।1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1160 


તેણે મને શત્રુ સમાન જાણી ઘણો માર્યો અને મારું સર્વસ્વ તથા મારી સ્્રીને પણ પડાવી લીધી. હે કૃપાળુ રઘુવીર! 
હું તેના ભયથી સમસ્ત લોકોમાં બેહાલ થઈને ફરતો રહ્યો. ॥૬॥ 


ઇંહાં સાપ બસ આવત નાહીં | તદપિ સભીત રહઊં મન માહીં ॥ 
સુનિ સેવક દુખ દીનદયાલા । ફરકિ ઉઠી ઠદ્વે ભુજા બિસાલા ॥૭॥ 


તે શાપના કારણે અહીં આવતો નથી, તો પણ હું મનમાં ભયભીત રહું છું. સેવકનું દુઃખ સાંભળીને દીનો પર દયા 
કરનારા શ્રીરઘુનાથજીની બન્ને વિશાળ ભુજાઓ ફરકી ઊઠી ॥૭॥ 


દો૦- સુનુ સુગ્રીવ મારિહઊં બાલિહિ એકહિ બાન 
બ્રહ્મ રુદ્ર સરનાગત ગએ ન ઉબરિહિં પ્રાન ॥૧॥ 


તેમણે કહ્યું - હે સુગ્રીવ! સાંભળો, હું એક જ બાણથી વાલિને મારી નાખીશ. બ્રહ્મા અને રુદ્રની શરણમાં જવા છતાંય 
તેના પ્રાણ બચશે નહે. ॥6॥ 


ચૌ૦- જે ન મિત્ર દુખ હોહિં દુખારી | તિન્હહિ બિલોક્ત પાતક ભારી ॥ 
નિજ દુખ ગિરિ સમ રજ કરિ જાના | મિત્રક દુઃખ રજ મેરુ સમાના ॥૧॥ 


જે લોકો મિત્રના દુઃખે દુખી થતા નથી, તેમને જોવાથી જ મોટું પાપ લાગે છે. પોતાના પર્વત સમાન દુઃખને ધૂળની 
સમાન અને મિત્રના ધૂળ સમાન દુઃખને મેરુની સમાન જાણે; ॥૧॥ 


જિન્હ કેં અસિ મતિ સહજ ન આઈ । તે સઠ કત હઠિ કરત મિતાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1161 


કુપથ નિવારિ સુપંથ ચલાવા | ગુન પ્રગટે અવગુનન્ડિ દુરાવા ॥ર॥ 
જેમને સ્વભાવથી જ આવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી, તે મૂર્ખ લોકો હઠ કરીને કેમ કોઈની સાથે મિત્રતા કરે છે? મિત્રનો 
ધર્મ છે કે મિત્રને કુમાર્ગે જતાં રોકી સારા માર્ગ પર ચલાવે. તેના ગુણોને પ્રગટ કરે અને અવગુણોને છુપાવે. ॥૨॥ 
દેત લેત મન સંક ન ધરઈ | બલ અનુમાન સદા હિત કરઈ ॥ 
બિપતિ કાલ કર સતગુન નેહા | શ્રુતિ કહ સંત મિત્ર ગુન એહા ॥૩ગા 
લેવડદેવડમાં મનમાં શંકા ન રાખે. પોતાના બળ પ્રમાણે સદા હિત જ કરતો રહે. વિપત્તિના સમયમાં તો સદા 


ક્‌ નદ ત્મ 


સોગણો સ્નેહ કરે. વેદ કહે છે કે સંત(શ્રેષ્ઠ) મિત્રના ગુણો (લક્ષણો) આ છે; ॥૩॥ 
આગેં કહ મૃદુ બચન બનાઈ | પાછે અનહિત મન ડકુંટિલાઈ ॥ 
જાકર ચિત અહિ ગતિ સમ ભાઈ | અસ ડકુમિત્ર પરિહરેહિં ભલાઈ ॥૪॥ 
જે સામે તો બનાવી-બનાવીને કોમળ વચન કહે છે અને પીઠ પાછળ બુરાઈ કરે છે તથા મનમાં કપટ રાખે છે - હે 
ભાઈ! [આ રીતે] જેનું મન સાપની ચાલ સમાન વાંકું છે, એવા કુમિત્રને તો ત્યાગવામાં જ ભલાઈ છે. ॥૪॥ 
સેવક સઠ નૃપ કૃપન કુનારી | કપટી મિત્ર સૂલ સમ ચારી ॥ 
સખા સોચ ત્યાગહુ બલ મોરે । સબ બિધિ ઘટબ કાજ મૈં તોરે ॥૫॥ 


મૂર્ખ સેવક, કંજૂસ રાજા, કુલટા સ્ત્રી અને કપટી મિત્ર - એ ચારે શૂળની જેમ (પીડા આપનાર) છે. હે સખા! મારા 
બળ પર હવે તમે ચિંતા છોડી દો. હું સર્વ પ્રકારે તમારા કામમાં આવીશ (તમારી સહાય કરીશ). ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1162 


સુગ્રીવનો_વૈરાગ્ય 
કહ સુગ્રીવ સુનહુ રઘુબીરા | બાલિ મહાબલ અતિ રનધીરા ॥ 
દુંદીુભિ અસ્થિ તાલ દેખરાએ | બિનુ પ્રયાસ રઘુનાથ ઢહાએ 1।1॥ 
સુગ્રીવે કહ્યું - હે રઘુવીર! સાંભળો, વાલિ મહા બળવાન અને અત્યંત રણધીર છે. પછી સુગ્રીવે શ્રીરામજીને દુન્દુભિ 
રાક્ષસનાં હાડકાં અને તાડનાં વૃક્ષ બતાવ્યાં. શ્રીરઘુનાથજીએ તેમને વિના કોઈ પરિશ્રમે (સહેલાઈથી) જમીનદોસ્ત કરી 
દીધાં. ॥6॥ 
દેખિ અમિત બલ બાઢી પ્રીતી । બાલિ બધવ ઇન્ડ ભઇ પરતીતી ॥ 
બાર બાર નાવઈ પદ સીસા | પ્રભુહિ જાનિ મન હરષ ડપીસા ।॥૭॥ 
શ્રીરામજીનું અપરિમિત બળ જોઈને સુગ્રીવની પ્રીતિ વધી ગઈ અને તેમને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે તેઓ વાલિનો વધ 
અવશ્ય કરશે. તેઓ વારંવાર પ્રભુના ચરણોમાં શીશ નમાવવા લાગ્યા. પ્રભુને ઓળખીને સુગ્રીવ મનમાં હર્ષિત થઈ રહ્યા 
હતા. ॥૭॥ 
ઉપજા ગ્યાન બચન તબ બોલા । નાથ ફકૃર્પાં મન ભયઉ અલોલા ।॥ 
સુખ સંપતિ પરિવાર બડાઈ | સબ પરિહરિ કરિહઊં સેવકાઈ ॥૮॥ 


જ્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે તેઓ આ વચન બોલ્યા કે હે નાથ! આપની કૃપાથી હવે મારું મન સ્થિર થઈ ગયું. 
સુખ, સમ્પત્તિ, પરિવાર અને મોટાઈ સર્વેનો ત્યાગ કરીને હું આપની સેવા જ કરીશ. ॥૮॥ 


એ સબ રામ ભગતિ કે બાધક | કહહિં સંત તવ પદ અવરાધક ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1163 


સત્રુ મિત્ર સુખ દુખ જગ માહીં | માયાકૃત પરમારથ નાહીં ।લ॥ 

કારણકે આપના ચરણોની આરાધના કરનાર સંતો કહે છે કે આ સર્વ (સુખ-સમ્પત્તિ આદિ) રામભક્તિના વિરોધી 

છે. જગતમાં જેટલા પણ શત્રુ-મિત્ર અને સુખ-દુઃખ [આદિ દૂંદ્ર] છે, સર્વે-સર્વ માયારચિત છે, પરમાર્થતઃ (વાસ્તવમાં) 
નથી. ॥૯॥ 


બાલિ પરમ હિત જાસુ પ્રસાદા | મિલેહુ રામ તુમ્હ સમન બિષાદા ॥ 


સપનેં જોૉહે સન હોઈ લરાઈ | જાગેં સમુઝ્ત મન સકુચાઈ ।૧૦॥ 


હે શ્રીરામજી! વાલિ તો મારો પરમ હિતકારી છે, જેની કૃપાથી શોકનો નાશ કરનાર આપ મને મળ્યા અને જેની 
સાથે હવે સ્વપ્નમાંય લડાઈ થાય તો જાગી ગયા પછી તેને સમજીને મનમાં સંકોચ થશેઃ [કે સ્વપ્નમાં પણ હું તેની સાથે 
શા માટે લડ્યો]. ॥૧૦॥ 
અબ પ્રભુ કૃપા કરહુ એહિ ભાંતી | સબ તજિ ભજનુ કરૌ દિન રાતી ॥ 
સુનિ બિરાગ સંજુત કપિ બાની । બોલે બિર્હેસિ રામુ ધનુપાની ॥૧૧| 
હે પ્રભો] હવે તો એ રીતે કૃપા કરો કે સર્વ છોડીને દિન-રાત હું આપનું ભજન જ કરે. સુગ્રીવની વૈરાગ્યયુક્ત વાણી 
સાંભળીને (તેના ક્ષણિક વેરાગ્યને જોઈને) હાથમાં ધતુષ ધારણ કરનાર શ્રીરામજી મલકાઈને બોલ્યા - ॥૧૧॥ 
જો કછુ કહેહું સત્ય સબ સોઈ | સખા બચન મમ મૃષા ન હોઈ ॥ 
નટ મરકટ ઈવ સબહિ નચાવત | રામુ ખગેસ બેદ અસ ગાવત 1।૧૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1164 


તમે જે કંઈ કહ્યું છે, તે સઘળું સત્ય છે, પરન્તુ હે સખા! મારું વચન મિથ્યા થતું નથી (અર્થાત્‌ વાલિ માર્યો જશે 
અને તમને રાજ્ય મળશે). [કાકભુશું[ડેજી કહે છે કે -] હે પક્ષીઓના રાજા ગરુડ! નટના માંકડાની જેમ શ્રીરામજી બધાને 
નચાવે છે, વેદ આવું કહે છે. ॥૧૨॥ 
લૈ સુગ્રીવ સંગ રઘુનાથા | ચલે ચાપ સાયક ગહિ હાથા ॥ 
તબ રઘુપતિ સુગ્રીવ પઠાવા | ગર્જીસે જાઈ નિકટ બલ પાવા 1।૧૩॥ 


તત્પશ્ચાત્‌ સુગ્રીવને સાથે લઈને અને હાથમાં ધનુષ-બાણ ધારણ કરીને શ્રીરઘુનાથજી ચાલ્યા. પછી શ્રીરઘુનાથજીએ 
સુગ્રીવને વાલિની પાસે મોકલ્યો, તે શ્રીરામજીનું બળ પામીને વાલિની નિકટ જઈને ગરજ્યો. ॥૧૩॥ 


સુનત બાલિ ક્રોધાતુર ધાવા । ગહિ કર ચરન નારિ સમુઝાવા ॥ 


સુનુ પતિ જિન્હહિ મિલેઉ સુગ્રીવા । તે ઠ્ઠદૌો બંધુ તેજ બલ સીવા 1।૧૪॥ 


ન! શિ. 


વાલિ સાંભળતાં જ ક્રોધે ભરાઈને વેગથી દોડ્યો. તેની સ્ત્રી તારાએ ચરણ પકડીને તેને સમજાવ્યો કે હે નાથ! 
સાંભળો, સુગ્રીવ જેમની સાથે મળ્યા છે તે બન્ને ભાઈઓ તેજ અને બળની સીમા છે. ॥૧૪॥ 
કોસલેસ સુત લછિમન રામા | કાલહુ જીતિ સકહિં સંગ્રામાં ॥૧૫॥ 
તેઓ કૌશલાધીશ દશરથજીના પુત્રો રામ અને લક્ષ્મણ છે, જે સંગ્રામમાં કાળને પણ જીતી શકે છે. ॥૧૫॥ 
વાલિ_સુગ્રીવ_યુદ્ધ_વાલીનો_ઉદ્ધાર_તારાનો_વિલાપ 
દો૦- કહ બાલી સુનુ ભીરુ પ્રિય સમદરસી રઘુનાથ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1165 


જોં કદાચિ મોહિ મારહિં તૌ પુનિ હોઊં સનાથ ॥।$॥ 
વાલિએ કહ્યું - હે ભીરુ! (બીકણ) પ્રિયે! સાંભળો, શ્રીરઘુનાથજી સમદર્શી છે. જો કદાચિત તેઓ મને-મારશે તોય હું 
સનાથ થઈ જઈશ (પરમપદ પામી જઈશ). ॥૭॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ ચલા મહા અભિમાની | તૃન સમાન સુગ્રીવહિ જાની ॥ 
ભિરે ઉભૌ બાલી અતિ તર્જા | મુઠિકા મારિ મહાધુનિ ગર્જા ॥૧| 
આમ કહીને તે મહા અભિમાની વાલિ સુગ્રીવને તણખલાની સમાન જાણીને ચાલ્યો. બન્ને ભિડાઈ ગયા. વાલિએ 
સુગ્રીવને બહુ જ ધમકાવ્યો અને મુક્કો મારીને બહુ જ જોરથી ગરજ્યો. ॥૧॥ 
તબ સુગ્રીવ બિકલ હોઇ ભાગા । મૃષ્ટિ પ્રહાર બજ સમ લાગા ।॥ 
મૈ જો કહા રઘુબીર કૃપાલા । બંધુ ન હોઇ મોર યહ કાલા ।ર૨॥ 
ત્યારે સુગ્રીવ વ્યાકુળ થઈને નાઠો. મુક્કાની ચોટ તેને વજના સમાન લાગી. [સુગ્રીવે આવીને કહ્યું] હે કૃપાળુ રઘુવીર! 
મેં આપને પહેલાં જ કહ્યું હતું કે વાલિ મારો ભાઈ નહિ પણ કાળ છે. ॥૨॥ 
એકરૂપ તુમ્હ ભ્રાતા દોઊ | તેહિ ભ્રમ તેં નહિં મારેઊં સોઊ ॥ 
કર પરસા સુગ્રીવ સરીરા | તનુ ભા કુલિસ ગઈ સબ પીરા ॥ગા 


જ ક 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] તમારું બન્ને ભાઈઓનું એકસરખું જ રૂપ છે. આ બ્રમથી મેં તેને માર્યો નથી, પછી શ્રીરામજીએ 
સુગ્રીવના શરીરને હાથથી સ્પર્શ કર્યો, જેથી તેનું શરીર વજના સમાન થઈ ગયું અને બધી પીડા ટળી ગઈ. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1166 


મેલી કંઠ સુમન કે માલા | પઠવા પુનિ બલ દેઇ બિસાલા ॥ 
પુનિ નાના બિધિ ભઈ લરાઈ | બિટપ ઓટ દેખહિં રઘુરાઈ ।૪॥ 
પછી શ્રીરામજીએ સુગ્રીવના ગળામાં ફૂલોની માળા પહેરાવી અને પછી તેને ઘણું ભારે બળ આપીને મોકલ્યો. બન્ને 
વચ્ચે ફરીથી અનેક પ્રકારે યુદ્ધ થયું. શ્રીરઘુનાથજી વૃક્ષની આડમાંથી જોઈ રહ્યા હતા. ॥૪॥ 
દો૦) બહુ છલ બલ સુગ્રીવ કર હિર્યં હારા ભય માનિ [| 
મારા બાલિ રામ તબ હૃદય માઝ સર તાનિ ॥૮॥ 
સુગ્રીવે ઘણાં જ છળ-બળ કર્યા, પણ [અંતમાં] ભય જાણીને હેયાથી હારી ગયો. ત્યારે શ્રીચમજીએ તાણીને વાલિના 
હૃદયમાં બાણ માર્યું. ॥૮॥ 
ચૌ૦- પરા બિકલ મહિ સર કે લાગેં । પુનિ ઉઠિ બેઠ દેખિ પ્રભુ આગેં ॥ 
સ્યામ ગાત સિર જટા બનાએ | અરુન નયન સર ચાપ ચઢાએ 1।॥૧॥ 
બાણ વાગતાં જ વાલિ વ્યાકુળ થઈને પૃથ્વી પર પડી ગયો. પરન્તુ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને આગળ આવેલ જોઈને તે 
પાછો ઊઠીને બેઠો. ભગવાનનું શ્યામ શરીર છે, સિર પર જટા બનાવી છે, લાલ નેત્રો છે, બાણ લીધું છે અને ધનુષ 
ચઢાવ્યું છે. ॥૧॥ 
પુનિ પુનિ ચિતઈ ચરન ચિત દીન્હા | સુફ્લ જન્મ માના પ્રભુ ચીન્હા ॥ 
હૃદર્ય પ્રીતિ મુખ બચન કઠોરા | બોલા ચિતઇ રામ કી ઓરા ॥।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1167 


ન્‌ 


વાલિએ વારંવાર ભગવાનની સામે જોઈને ચિત્તને તેમના ચરણોમાં લગાવી દીધું. પ્રભુને ઓળખીને તેણે પોતાનો 
જન્મ સફળ માન્યો. તેના હૃદયમાં પ્રીતિ હતી, પરન્તુ મુખમાં કઠોર વચન હતાં. તે શ્રીરામજીની સામે જોઈને બોલ્યો - 
॥૨॥ 


ધર્મ હેતુ અવતરેહું ગોસાઈ | મારેહુ મોહિ બ્યાધ કી નાઈ ।॥ 
મૈ બેરી સુગ્રીવ પિઆરા | અવગુન કવન નાથ મોહિ મારા ॥૩ા 


હે ગોસાઈ! આપે ધર્મની રક્ષા માટે અવતાર લીધો છે અને મને શિકારીની જેમ (છુપાઈને) માર્યો? હું વેરી અને 
સુગ્રીવ પ્રિય! હે નાથ! કયા દોષે આપે મને માર્યો? ॥ગા 

અનુજ બધૂ ભગિની સુત નારી | સુનુ સઠ કન્યા સમ એ ચારી ॥ 

ઇન્હહિ કુદષ્ટિ બિલોકઇ જોઈ | તાહિ બધેં કછુ પાપ ન હોઈ [।૪॥ 


ક્‌ € 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે મૂર્ખ ! સાંભળ, નાના ભાઈની સ્રી, બહેન, પુત્રની સ્રી અને કન્યા -એ ચારેય સમાન છે. 
એમને જો કોઈ કુદષ્ટિથી જુએ, તો તેને મારવામાં કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. ॥૪॥ 
મૂઢ તોહિ અતિસય અભિમાના | નારિ સિખાવન કરસિ ન કાના ॥ 
મમ ભુજ બલ આશ્રિત તેહિ જાની | મારા ચહસિ અધમ અભિમાની ॥૫॥ 


હે મૂઢ! તને અત્યંત અભિમાન છે. તેં પોતાની સ્રીની શિખામણ પણ કાને ધરી નહિ. સુગ્રીવને મારી ભુજાઓના 
બળનો આશ્રિત જાણીને પણ અરે અધમ અભિમાની! તેને મારવાની ઇચ્છા તેં કરી? ॥૫॥ 


દો૦: સુનહુ રામ સ્વામી સન ચલ ન ચાતુરી મોરિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1168 


પ્રભુ અજહૂં મૈ પાપી અંતકાલ ગતિ તોરિ ॥૯॥ 


[વાલિએ કહ્યું -] હે શ્રીરામજી 1! સાંભળો, સ્વામી (આપની) સામે મારી ચતુરાઈ ચાલી શકતી નથી, હે પ્રભો! 
અંતકાળે આપની ગતિ (શરણ) પામીને હું હજુ પણ શું પાપી જ રહ્યો? ॥૯॥ 


ચૌ૦- સુનત રામ અતિ કોમલ બાની | બાલિ સીસ પરસેઉ નિજ પાની ॥ 
અચલ કરૌ તનુ રાખહુ પ્રાના | બાલિ કહા સુનુ કૃપાનિધાના ॥૧॥ 


વાલિની અત્યંત કોમળ વાણી સાંભળીને શ્રીરામજીએ તેના સિરને પોતાના હાથથી સ્પર્શ કર્યો [અને કહ્યું -] હું 
તમારા શરીરને અચલ કરી દરઊં, તમે પ્રાણોને રાખો. વાલિએ. કહ્યું - હે કૃપાનિધાન! સાંભળો - ॥૧॥ 


જન્મ જન્મ મુનિ જતનુ કરાહીં | અંત રામ કહિ આવત નાહીં ॥ 
જાસુ નામ બલ સંકર કાસી | દેત સબહિ સમ ગતિ અબિનાસી ।॥ર॥ 


મુનિજનો જન્મ-જન્મમાં અનેક પ્રકારનાં સાધન કરતાં રહે છે. છતાંય અંતકાળે તેઓ રામ નથી કહી શકતા. 
(એમના મુખમાંથી રામનામ નીકળતું નથી). જેમના નામના બળે શંકરજી કાશીમાં સર્વને સમાનરૂપથી અવિનાશિની 
ગતિ (મુક્તિ) આપે છે. ॥૨॥ 


મમ લોચન ગોચર સોઇ આવા । બહુરિ કિ પ્રભુ અસ બનિહિ બનાવા ગા 
તે શ્રીરામજી સ્વયં મારાં નેત્રોની સામે આવી ગયા છે. હે પ્રભો! આવો સંયોગ શું ફરી ક્યારેય બની શકશે? ॥૩॥ 
છં સો નયન ગોચર જાસુ ગુન નિત નેતિ કહિ શ્રુતિ ગાવહીં | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1169 


જિતિ પવન મન ગો નિરસ કરિ મુનિ ધ્યાન ક્બહુંક પાવહી ॥ 
મોહિ જાનિ અતિ અભિમાન બસ પ્રભુ કહેઉ રાખુ સરીરહી | 
અસ કવન સઠ હર્ઠિ કાટિ સુરતરું બારિ કરિહિ બબુરહી ॥૧॥ 
શ્રુતિઓ 'નેતિ-નેતિ" કહીને નિરન્તર જેમનું ગુણગાન કરતી રહે છે, તથા પ્રાણ અને મનને જીતીને તેમજ ઇન્દ્રિયોને 
[વિષયોના રસથી સર્વથા] નીરસ બનાવીને મુનિજનો ધ્યાનમાં જેમની ક્યારેક ક્વચિત્‌ જ ઝલક પામે છે, તે જ પ્રભુ 
(આપ) સાક્ષાત મારી સામે પ્રગટ છો. આપે મને અત્યંત અભિમાનવશ જાણીને આમ કહ્યું કે તમે શરીર રાખી લો. 
પરન્તુ એવો મૂર્ખ કોણ હશે જે હઠપૂર્વક કલ્પવૃક્ષને કાપીને તેનાથી બાવળની વાડ વાવશે (અર્થાત્‌ પૂર્ણકામ બનાવી 
દેનાર આપને છોડીને આપની પાસે આ નશ્ચર શરીરનું રક્ષણ માગશે)? ॥૧॥ 
અબ નાથ કરિ કરુના બિલોકહું દેહુ જો બર માગઊં | 
જેહિં જોનિ જન્મૌં કર્મ બસ તહે રામ પદ અનુરાગરઊં ॥ 
યહ તનય મમ સમ બિનય બલ કલ્યાનપ્રદ પ્રભુ લીજિએ | 
ગહિ બાંહ સુર નર નાહ આપન દાસ અંગદ કીજિએ 1।૨॥ 
હે નાથ! હવે, મારા પર દયાદષ્ટિ કરો અને હું જે વર માગું છું તેને આપો. હું કર્મવશાત્‌ જે યોનિમાં જન્મ લઊં, ત્યાં 
શ્રીરામજી(આપ)ના ચરણોમાં પ્રેમ કરું! હે કલ્યાણપ્રદ પ્રભો! આ મારો પુત્ર અંગદ વિનય અને બળમાં મારા જ સમાન 


સ અ ફુ ક ન. 


છે, તેનો સ્વીકાર કરો. અને હે દેવતા અને મનુષ્યોના નાથ! બાંય પકડીને એને પોતાનો દાસ બનાવો, ॥૨॥ 
દો૦; રામ ચરન દઢ પ્રીતિ કરિ બાલિ કીન્ડ તનુ ત્યાગ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1170 


સુમન માલ જિમિ કંઠ તે ગિરત ન જાનઇ નાગ 1૧૦ 
શ્રીરામજીના ચરણોમાં દઢ પ્રીતિ કરીને વાલિએ શરીરને એવી રીતે જ (સહેલાઈથી) ત્યાગી દીધું, જેમ હાથી પોતાના 
ગળામાંથી ફૂલોની માળાનું પડવું ન જાણે, ॥૧૦॥ 
ચૌ૦- રામ બાલિ નિજ ધામ પઠાવા | નગર લોગ સબ બ્યાકુલ ધાવા ॥ 
નાના બિધિ બિલાપ કર તારા | છૂટે કેસ ન દેહ સંભારા ।૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીએ વાલિને પોતાના પરમ ધામમાં મોકલી દીધો. નગરના સર્વે લોકો વ્યાકુળ થઈને દોડ્યા, વાલિની 
સ્રી તારા અનેક પ્રકારે વિલાપ કરવા લાગી. તેના વાળ વિખરાયેલા છે અને દેહનું ભાન નથી. ॥૧॥ 


શ્રીરામજી_ઠ્વારા_તારાને_ઉપદેશ_ને_સુગ્રીવનો_રાજ્યાભિષેક_ને_અંગદને_રાજકુંમાર 


તારા બિકલ દેખિ રઘુરાયા । દીન્હ ગ્યાન હરિ લીન્હી માયા ॥ 
છિતિ જલ પાવક ગગન સમીરા | પંચ રચિત અતિ અધમ સરીરા ॥૨॥ 


જ ક * 


તારાને વ્યાકુળ જોઈને શ્રીરઘુનાથજીએ તેને જ્ઞાન આપ્યું અને તેની માયા (અજ્ઞાન) હરી લીધી. [તેમણે કહ્યું -] પૃથ્વી, 
જળ, અગ્નિ, આકાશ અને વાયુ - આ પાંચ ત_વોથી આ અત્યંત અધમ શરીર રચવામાં આવ્યું છે. ॥ર॥ 
પ્રગટ સો તનુ તવ આગેં સોવા | જીવ નિત્ય કેહિ લગિ તુષ્હ રોવા ॥ 
ઉપજા ગ્યાન ચરન તબ લાગી | લીન્ડેસિ પરમ ભગતિ બર માગી ।॥।૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1171 


તે શરીર તો પ્રત્યક્ષ તમારી સામે સૂતેલું છે, અને જીવ નિત્ય છે. પછી તું શા માટે રડી રહી છો ? જ્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન 
થઈ ગયું, ત્યારે તે ભગવાનના ચરણે પડી અને તેણે પરમ ભક્તિનો વર માગી લીધો. ॥૩॥ 


ઉમા દારુ જોષિત કી નાઈ | સબહિ નચાવત રામુ ગોસાઈ ॥ 
તબ સુગ્રીવહિ આયસુ દીન્હા | મૃતક કર્મ બિધિવત સબ કીન્હા ॥૪॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા ! સ્વામી શ્રીરામજી બધાંને કઠપૂતળીની પેઠે નચાવે છે. ત્યાર પછી શ્રીરામજીએ સુગ્રીવને 
આજ્ઞા આપી અને સુગ્રીવે વિધિપૂર્વક વાલિનું સર્વ મૃતક-કર્મ ક્યું. ॥૪॥ 


રામ કહા અનુજહિ સમુઝાઈ | રાજ દેહુ સુગ્રીવહિ જાઈ ।॥ 
રઘુપતિ ચરન નાઇ કરિ માથા | ચલે સકલ પ્રેરિત રઘુનાથા ॥૫॥ 


પછી શ્રીરામચન્દ્રજીએ નાના ભાઈ લક્ષ્મણને સમજાવીને કહ્યું કે તમે જઈને સુગ્રીવને રાજ્ય આપી દો. 
શ્રીરઘુનાથજીને સૌએ પ્રણામ કર્યા અને એમની પ્રેરણાથી ચાલી નીકળ્યા. ॥૫॥ 


દો૦- લછિમન તુર્ત બોલાએ પુરજન બિપ્ર સમાજ 
રાજુ દીન્હ સુગ્રીવ કહે અંગદ કરહે જુબરાજ ॥૧૧॥ 


લક્ષ્મણજીએ તરત જ સર્વે નગરવાસીઓને અને બ્રાહ્મણોના સમાજને બોલાવી લીધો [તેમની સામે] અને સુગ્રીવને 
રાજ્ય અને અંગદને યુવરાજપદ આપ્યું. ॥૧૧॥ 


ચૌ૦- ઉમા રામ સમ હિત જગ માહીં | ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ પ્રભુ નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1172 


સુર નર મુનિ સબ કૈ યહ રીતી | સ્વારથ લાગિ કરહિં સબ પ્રીતી ॥૧| 


હે પાર્વતી! જગતમાં શ્રીરામજીના સમાન હિત કરનાર ગુરુ પિતા, માતા, બન્ધુ અને સ્વામી કોઈ નથી. દેવતા, 
મનુષ્ય અને મુનિ સર્વની આ રીત છે કે સ્વાર્થના માટે જ સૌ પ્રીતિ કરે છે. ॥૧॥ 


બાલિ ત્રાસ બ્યાકુલ દિન રાતી | તન બહુ બ્રન ચિતોં જર છાતી ॥ 
સોઈ સુગ્રીવ કીન્હ કંપિરાઊ | અતિ કૃપાલ રઘુબીર સુભાઊ 1।॥ર૨॥ 
જે સુગ્રીવ દિન-રાત વાલિના ભયથી વ્યાકુળ રહેતો હતો, જેના શરીરમાં ઘણા જ ઘા થયા હતા અને જેની છાતી 


ચિન્તાના કારણે બળી રહી હતી, તે સુગ્રીવને તેમણે વાનરોનો રાજા બનાવી દીધો. શ્રીરામચન્દ્રજીનો સ્વભાવ જ અત્યંત 
કૃપાળુ છે. ॥૨॥ 


જાનતહું અસ પ્રભુ પરિહરહીં | કાહે ન બિપતિ જાલ નર પરહી ॥ 
પુનિ સુગ્રીવહિ લીન્ડ બોલાઈ | બહુ પ્રકાર નૃપનીતિ સિખાઈ ગા 


જે લોકો જાણવા છતાંય આવા પ્રભુને ત્યાગી દે છે તેઓ કેમ વિપત્તિની જાળમાં ન ફસાય ? પછી શ્રીરામજીએ 
સુગ્રીવને બોલાવી લીધા અને અનેક પ્રકારે તેમને રાજનીતિની શિખામણો આપી. ॥૩॥ 


કહ પ્રભુ સુનુ સુગ્રીવ હરીસા | પુર ન જાઊં દસ ચારિ બરીસા ॥ 
ગત ગ્રીષમ બરષા રિતુ આઈ | રહિહઊં નિકટ સૈલ પર છાઈ 1।૪॥ 


ન્‌ 


પછી પ્રભુએ કહ્યું - હે વાનરપતિ સુગ્રીવ! સાંભળો, હું ચૌદ વર્ષ સુધી ગામમાં જઈશ નહિ. ગ્રીષ્મત્રક્તુ વીતી ને 
વર્ષાત્રક્તુ આવી ગઈ છે. આથી હું અહીં પાસે જ પર્વત પર જઈને રહીશ. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1173 


અંગદ સહિત કરહુ તુમ્હ રાજૂ | સંતત હદર્યેં ધરેહુ મમ કાજૂ ॥ 
જબ સુગ્રીવ ભવન ફિરિ આએ. | રામુ પ્રબરષન ગિરિ પર છાએ ।॥૫॥ 


તમે અંગદસહિત રાજ્ય કરો. મારા કાર્યનું હૃદયમાં સદા ધ્યાન રાખજો. ત્યાર પછી જ્યારે સુગ્રીવજી ઘરે પાછા 
આવ્યા, ત્યારે શ્રીરામજી પ્રવર્ષણ પર્વત પર જઈને રહ્યા. ॥૫॥ 


વરસાદ_ત્રક્તુનું_વર્ણન 
દો૦- પ્રથમર્હિં દેવન્ડ ગિરિ ગુહા રાખેઉ રુચિર બનાઇ ।| 
રામ ફકૃપાનિધિ કછુ દિન બાસ ડરહિંગે આઇ ॥૧૨॥ 
દેવતાઓએ પહેલાથી જ તે પર્વતની એક ગુફાને સુન્દર બનાવી (સજાવી) રાખી હતી. તેમણે વિચારી રાખ્યું હતું કે 
કૃપાની ખાણ શ્રીરામજી અહીં આવીને કેટલાક દિવસ નિવાસ કરશે. ॥૧૨॥ 
ચૌ૦- સુંદર બન કુસુમિત અતિ સોભા | ગુંજત મધુપ નિકર મધુ લોભા ॥ 
કંદ મૂલ ફલ પત્ર સુહાએ | ભએ બહુત જબ તે પ્રભુ આએ 1૧| 
સુન્દર વન ફૂલોથી અત્યંત સુશોભિત છે. મધના લોભથી ભમરાના સમૂહ ગુંજાર કરી રહ્યા છે. જ્યારથી પ્રભુ 
આવ્યા, ત્યારથી વનમાં સુન્દર કન્દ, મૂળ, ફળ અને પર્ણોનો બહુ જ વધારો થઈ ગયો. ॥૧॥ 
દેખિ મનોહર સૈલ અનૂપા | રહે તહેં અનુજ સહિત સુરભૂપા ॥ 
મધુકર ખગ મૃગ તનુ ધરિ દેવા | કરહિં સિદ્ધ મુનિ પ્રભુ કે સેવા ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1174 


મનોહર અને અનુપમ પર્વતને જોઈને દેવતાઓના સમ્રાટ શ્રીરામજી નાના ભાઈ સહિત ત્યાં રહી ગયા. દેવતા, 
સિદ્ધો અને મુનિઓ ભમરા, પક્ષીઓ અને પશુઓનાં શરીર ધારણ કરીને પ્રભુની સેવા કરવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


મંગલરૂપ ભયઉ બન તબ તે 1। કીન્હ નિવાસ રમાપતિ જબ તે ॥ 
સ્‌ 


ફટિક સિલા અતિ સુભ્ર સુહાઈ । સુખ આસીન તહોં ઠડ્દો ભાઈ ગા 


જ્યારથી રમાપતિ શ્રીરામજીએ ત્યાં નિવાસ કર્યો, ત્યારથી વન મંગળસ્વરૂપ થઈ ગયું, સુન્દર સ્ફટિક મણિની એક 
અત્યંત ઉજ્જવળ શિલા છે, તે પર બન્ને ભાઈઓ સુખપૂર્વક વિરાજમાન છે. ગા 


કહત અનુજ સન કથા અનેકા | ભગતિ બિરતિ નૃપનીતિ બિબેકા ॥ 
બરષા કાલ મેઘ નભ છાએ [| ગરજત લાગત પરમ સુહાએ 1૪॥ 


શ્રીરામજી નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને ભક્તિ, વૈરાગ્ય, રાજનીતિ અને જ્ઞાનની અનેક કથાઓ કહે છે. વર્ષાકાળમાં 
આકાશમાં છવાયેલાં ગરજતાં વાદળાં ઘણાં જ સોહામણાં લાગે છે. ॥૪॥ 


દો૦: લછિમન દેખું મોર ગન નાચત બારિદ પેખિ 
ગૃહી બિરતિ રત હરષ જસ બિષ્નુભગભત કહું દેખિ 1।૧૩॥ 


[શ્રીરામજી કહેવા લાગ્યા -] હે લક્ષ્મણ ! જુઓ, મોરોનું ટોળું વાદળાંને જોઈને નાચી રહ્યું છે, જેમ વેરાગ્યમાં અનુરક્ત 
ગૃહસ્થ કોઈક વિષ્ણુભક્તને જોઈને હરખાઈ જાય છે. ॥૧૩॥ 


ચૌ૦- ઘન ઘમંડ નભ ગરજત ઘોરા | પ્રિયા હીન ડરપત મન મોરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1175 


દામિનિ દમક રહ ન ઘન માહીં । ખલ કૈ પ્રીતિ જથા થિર નાહીં ॥૧॥ 
આકાશમાં વાદળાં ઘેરાઈ-ઘેરાઈને ઘોર ગર્જના કરી રહ્યાં છે, પ્રિયા(સીતાજી)ના વિના મારું મન ડરી રહ્યું છે. 
વીજળીનો ચમકારો વાદળોમાં થોભતો નથી, જેમ દષ્ટની પ્રીતિ સ્થિર રહેતી નથી. ॥૧॥ 
બરષહિં જલદ ભૂમિ નિઅરાએ | જથા નવહિં બુધ બિદ્યા પાએ ।॥ 
બૂંદ અઘાત સહહિં ગિરિ કેસે | ખલ કે બચન સંત સહ જેસેં ॥ર॥ 
વાદળો પૃથ્વીની સમીપ આવીને (નીચે ઊતરીને) વરસી રહ્યાં છે, જેમ વિદ્યા પામીને વિદ્દાન નમ્ર થઈ જાય છે. 
બિન્દુઓની થપાટ પર્વત એવી રીતે સહે છે, જેમ દૃષ્ટોનાં વચનો સંતો સહે છે. ॥ર॥ 
છુદ્ર નદી ભરિ ચલી તોરાઈ | જસ થોરેહું ધન ખલ ઇતરાઈ ॥ 
ભૂમિ પરત ભા ઢાબર પાની | જનુ જીવહિ માયા લપટાની ॥ગા 
નાની નદીઓ ઉભરાઈને [કિનારાને] તોડતી ચાલી, જેમ થોડા ધનથી પણ દષ્ટો કતરાઈ જાય છે (ઘમંડથી મર્યાદાનો 
ત્યાગ કરી દે છે). પૃથ્વી પર પડતાં જ પાણી ગંદું થઈ ગયું છે, જેમ શુદ્ધ જીવને માયા વીટળાઈ ગઈ હોય. ॥૩॥ 
સમિટિ સમિટિ જ્લ ભરહિં તલાવા | જિમિ સદગુન સજ્જન પહિં આવા ॥ 
સરિતા જલ જલનિધિ મહું જાઈ । હોઇ અચલ જિમિ જિવ હરિ પાઈ ।૪॥ 


જળ એકત્ર થઈ-થઈને તળાવોમાં ભરાઈ રહ્યું છે, જેમ સદગુણ [એક-એક કરીને] સજ્જનની પાસે ચાલ્યા આવે છે. 
નદીનું જળ સમુદ્રમાં જઈને તેવું જ સ્થિર થઈ જાય છે, જેમ જીવ શ્રીહરિને પામીને અચલ (આવાગમનથી મુક્ત) થઈ 
જાય છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1176 


દો૦: હરિત ભૂમિ તૃન સંકુલ સમુઝિ પરહિં નહિં પંથ | 
જિમિ પાખંડ બાદ તેં ગુપ્ત હોર્હિ સદગ્રંથ ॥૧૪॥ 
પૃથ્વી ઘાસથી પરિપૂર્ણ થઈને લીલીછમ થઈ ગઈ છે, જેથી રસ્તા સમજી શકાતા નથી. જેમ પાખંડ-મતના પ્રચારથી 
સદ્દગ્રન્થ ગુપ્ત (લુપ્ત) થઈ જાય છે. ॥૧૪॥ 
ચૌ૦- દાદુર ધુનિ ચહુ દિસા સુહાઈ | બેદ પઢરહિં જનુ બટ્ટ સમુદાઈ ॥ 
નવ પલ્લવ ભએ બિટપ અનેકા | સાધક મન જસ મિલે બિબેકા ॥૧॥ 
ચારે દિશાઓમાં દેડકાંનો ધ્વનિ એવો સોહામણો લાગે છે, જાણે કે વિદ્યાર્થીઓનો સમુદાય વેદ ભણી રહ્યો હોય. 
અનેક વૃક્ષોમાં નવાં પાંદડાં આવી ગયાં છે, જેથી તેઓ એવાં હર્યાં-ભર્યા અને સુશોભિત થઈ ગયાં છે જેમ સાધકનું મન 
વિવેક (જ્ઞાન) પામી જવાથી થઈ જાય છે. ॥૧॥ 
અર્ક જવાસ પાત બિનુ ભયઊ | જસ સુરાજ ખલ ઉદ્યમ ગયઊ ।॥ 
ખોજત કતહું મિલઇ નહિં ધૂરી । કરઇ ક્રોધ જિમિ ધરમહિ દૂરી ॥ર૨॥ 
આકડો અને જવાસા પાંદડાં વગરનાં થઈ ગયા (તેમનાં પાન ખરી પડ્યાં) જેમ શ્રેષ્ઠ રાજ્યમાં દુષ્ટોનો ઉદ્યમ જતો 
રહે (તેમનું કંઈ પણ ચાલે નહિ). ધૂળ ક્યાંય શોધવા છતાંય મળતી નથી, જેમ ક્રોધ ધર્મને દૂર કરી દે છે (અર્થાત્‌ ક્રોધનો 
આવેશ થવાથી ધર્મનું જ્ઞાન રહેતું નથી). ॥૨॥ 
સસિ સંપન્ન સોહ મહિ કેસી | ઉપકારી કે સંપતિ જેસી ॥ 
નિસિ તમ ઘન ખદ્યોત બિરાજા | જનુ દંભિન્હ કર મિલા સમાજા ।॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1177 


અન્નથી યુક્ત (ફૂલ્યાફાલ્યા પાકથી લીલીછમ) પૃથ્વી એવી શોભિત થઈ રહી છે કે જેમ ઉપકારી પુરુષની સમ્પત્તિ. 
રાતના ગાઢ અંધકારમાં આગિયા શોભા પામી રહ્યા છે, જાણે દંભીઓનો સમાજ ઊમટી પડ્યો હોય. ॥૩ગ॥ 


મહાબૃષ્ટિ ચલિ ફૂટિ કિઆરી | જિમિ સુતંત્ર ભએ બિગરહિં નારી ॥ 
કુષી નિરાવર્હિ ચતુર કિસાના | જિમિ બુધ તજહિં મોહ મદ માના 1।૪॥| 
ભારે વરસાદ(મહાવૃષ્ટિથી ખેતરોના ક્યારા તૂટી ગયા છે, જેમ સ્વતન્ત્ર થવાથી સ્રીઓ બગડી જાય છે. ચતુર ખેડૂત 
ખેતરોને નીંદાવી રહ્યા છે (તેમાંથી ઘાસ આદિકને બહાર કાઢીને ફેંકી રહ્યા છે), જેમ વિદ્દાન લોકો મોહ, મદ અને માનનો 
ત્યાગ કરી દે છે. ॥૪॥ 
દેખિઅત ચક્રબાક ખગ નાહીં | કલિહિ પાઇ જિમિ ધર્મ પરાહીં ॥ 
ઊષર બરષઇ તૃન નહિં જામા । જિમિ હરિજન હિર્ય ઉપજ ન કામા ।॥૫॥ 
છક્કવાક પક્ષીઓ નથી દેખાઈ રહ્યાં જેમ કળિયુગ પામીને ધર્મ પલાયન થઈ જાય છે. ખારા-પાટમાં વર્ષા થાય છે, 
પરન્તુ ત્યાં ઘાસ સુદ્ધા ઊગતું નથી, જેમ હરિભક્તના હૃદયમાં કામ ઉત્પન્ન થતો નથી. ॥૫॥ 
બિબિધ જંતુ સંકુલ મહિ ભ્રાજા | પ્રજા બાઢ જિમિ પાઇ સુરાજા ॥ 
જહે તર્હેં રહે પથિક થકિ નાના | જિમિ ઇન્દ્રિય ગન ઉપજે ગ્યાના ॥૧॥ 
પૃથ્વી અનેક પ્રકારના જીવોથી ભરેલી એવી રીતે શોભાયમાન છે, જેમ સુરાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પ્રજાની વૃદ્ધે થાય છે. 


યત્રતત્ર અનેક પથિકો થાકી જઈને રોકાયા છે, જેમ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી ઇન્દ્રિયો [શિથિલ થઈને વિષયો તરફ જવાનું 
છોડી દે છે]. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1178 


દો૦: કબહું પ્રબલ બહ મારુત જહે તહે મેઘ બિલાહિં | 
જિમિ કપૂત કે ઉપજે કુલ સદ્ધર્મ નસાહિં ॥૧૫(ક5)॥ 


ક્યારેક-ક્યારેક વાયુ ઘણા જોરથી ચાલવા લાગે છે, જેનાથી વાદળાં જ્યાં-ત્યાં ગાયબ થઈ જાય છે. જેમ કુપુત્રના 
ઉત્પન્ન થવાથી કુળના ઉત્તમ ધર્મ (શ્રેષ્ઠ આચરણ) નષ્ટ થઈ જાય છે. ॥૧૫(ક)॥ 


કબહું દિવસ મહે નિબિડ તમ કબહુંક પ્રગટ પતંગ 1।| 
બિનસઈ ઉપજઈ ગ્યાન જિમિ પાઈ કુસંગ સુસંગ 1।૧૫()॥ 


ક્યારેક [વાદળાંના કારણે] દિવસે ઘોર અંધકાર છવાઈ જાય છે અને ક્યારેક સુર્ય પ્રગટ થઈ જાય છે. જેમ કુસંગ 
પામીને જ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે અને સુસંગ પામીને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ॥૧૫(ખ)॥ 


પાનખર_વર્ણન 


ચૌ૦- બરષા બિગત સરદ રિતુ આઈ | લછિમન દેખહુ પરમ સુહાઈ ॥ 
ફૂલે કાસ સકલ મહિ છાઈ | જનુ બરષાં કૃત પ્રગટ બુઢાઈ ॥૧|॥ 


હે લક્ષ્મણ ! જુઓ, વર્ષા વીતી ગઈ અને પરમ સુન્દર શરદત્રક્તુ આવી ગઈ. ફાલેલા દર્ભથી સમસ્ત પૃથ્વી છવાઈ 
ગઈ છે, જાણે વર્ષાત્ર્ક્તુએ [કાસરૂપી સફેદ વાળોના રૂપમાં] પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા પ્રગટ કરી (કાસ એક પ્રકારની ઘાસ) છે. 
॥૧॥ 


ઉદિત અગસ્તિ પંથ જલ સોષા | જિમિ લોભહિ સોષઈ સંતોષા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1179 


સરિતા સર નિર્મલ જલ સોહા | સંત હૃદય જસ ગત મદ મોહા ॥ર૨॥ 
અગસ્ત્યના તારાએ ઉદિત થઈને માર્ગના જળને શોષી લીધું, જેમ સન્તોષ લોભને શોષી લે છે. નદીઓ અને 
તળાવોનું નિર્મળ જળ એવી શોભા પામી રહ્યાં છે, જેમ મદ અને મોહથી રહિત સંતોનું હૃદય!॥૨॥ 
રસ રસ સૂખ સરિત સર પાની | મમતા ત્યાગ કરહિં જિમિ ગ્યાની ॥ 
જાનિ સરદ રિતુ ખંજન આએ. | પાઇ સમય જિમિ સુકૃત સુહાએ ॥૩ા 
નદી અને તળાવોનું જળ ધીરે ધીરે સુકાઈ રહ્યું છે, જેમ જ્ઞાની (વિવેકી) પુરુષો મમતાનો ત્યાગ કરે છે. શરદત્રકતુ 
જાણીને ખંજન પક્ષી આવી ગયાં; જેમ સમય આવ્યે સુન્દર સુકૃત આવી જાય છે (પુણ્ય પ્રગટ થઈ જાય છે). ॥ગા 
પંક ન રેનુ સોહ અસિ ધરની | નીતિ નિપુન નૃપ કે જસિ કરની ॥ 
જ્લ સંકોચ બિક્લ ભઈં મીના | અબુધ કુટુંબી જિમિ ધનહીના ।૪॥ 
ન કાદવ છે ન ધૂળ; આથી ધરતી [નિર્મળ થઈને] એવી શોભા આપી રહી છે જેમ નીતિનિપુણ રાજાની કરણી, જળ 
ઓછું થવાથી માછલીઓ વ્યાકુળ થઈ રહી છે, જેમ મૂર્ખ (વિવેકશૂન્ય) કુટુમ્બ (ગૃહસ્થ) ધન વિના વ્યાકુળ થાય છે. ॥૪॥ 
બિનુ ઘન નિર્મલ સોહ અકાસા | હરિજન ઇવ પરિહરિ સબ આસા ॥ 
કહું કહું બૃષ્ટિ સારદી થોરી | કોઉ એક પાવ ભગતિ જિમિ મોરી ॥૫॥ 


ક: ન 


વિના વાદળોનું નિર્મળ આકાશ એવું શોભિત થઈ રહ્યું છે, જેમ ભગવદ્‌ભક્ત બધી આશાઓને છોડીને સુશોભિત 
થાય છે. ક્યાંક-ક્યાંક (વિરલ સ્થાનોમાં) શરદત્રક્તુની થોડી-થોડી વર્ષા થઈ રહી છે; જેમ કોઈ વિરલા જ મારી ભક્તિ 
પામે છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1180 


દો૦; ચલે હરષિ તજિ નગર નૃપ તાપસ બનિક ભિખારિ | 
જિમે હરિભગતિ પાઈ શ્રમ તજહિં આશ્રમી ચારિ ॥૧૧॥ 
[શરદત્રક્તુ આવતાં] રાજા, તપસ્વી, વેપારી અને ભિખારી [ક્રમશઃ વિજય, તપ, વેપાર અને ભિક્ષા માટે] હર્ષિત 
થઈને નગર છોડીને ચાલ્યા; જેમ શ્રીહરિની ભક્તિ પામીને ચારે આશ્રમવાળા [અનેક પ્રકારનાં સાધનરૂપી] શ્રમોનો 
ત્યાગ કરી દે છે. ॥૧૬]॥ 


ચૌ૦- સુખી મીન જે નીર અગાધા | જિમિ હરિ સરન ન એકઉ બાધા ॥ 
ફૂલે કમલ સોહ સર કેસા । નિર્ગુન બ્રહ્મ સગુન ભએ જેસા ।॥૧॥ 
જે માછલીઓ અગાધ જળમાં છે, તેઓ સુખી છે; જેમ શ્રીહરિના શરણમાં ચાલ્યા જવાથી એક પણ વિઘ્ન રહેતું 
નથી. કમળોના ફૂલવાથી તળાવ એવી શોભા આપી રહ્યું છે, જેમ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ થવાથી શોભિત ઘાય છે. ॥૧॥ 
ગુંજત મધુકર મુખર અનૂપા | સુંદર ખગ રવ નાના રૂપા ॥ 
ચક્રબાક મન દુખ નિસિ પેખી | જિમિ દુર્જન પર સંપતિ દેખી ।॥ર॥ 
ભમરા અનુપમ શબ્દ કરતાં ગુંજી રહ્યા છે તથા પક્ષીઓના જુદા-જુદા પ્રકારના સુન્દર શબ્દો થઈ રહ્યા છે. રાત્રી 
જોઈને ચક્રવાકના મનમાં એવું દુઃખ થઈ રહ્યું છે જેમ બીજાની સમ્પત્તિ જોઈને દુષ્ટને (દુઃખ) થાય છે. ॥૨॥ 
ચાતક રટત તૃષા અતિ ઓહી | જિમિ સુખ લહઇ ન સંકરદ્રોહી ॥ 
સરદાતપ નિસિ સસિ અપહરઈ | સંત દરસ જિમિ પાતક ટરઈ ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1181 


બપૈયા રટ લગાવી રહ્યા છે, તેમને મોટી તરસ છે, જેમ શ્રીશંકરજીનો દ્રોહી સુખ પામતો નથી (સુખના માટે ઝંખતો 


રહે છે). શરદત્રક્તુના તાપને રાત્રીના સમયે ચન્દ્રમા હરી લે છે, જેમ સંતોનાં દર્શનથી પાપ દૂર થઈ જાય છે. ॥૩॥ 
દેખિ ઈઇંદુ ચકોર સમુદાઈ | ચિતવહિં જિમિ હરિજન હરિ પાઈ ।॥ 
મસક દંસ બીતે હિમ ત્રાસા | જિમિ દ્રિજ દ્રોહ કિએ કુલ નાસા ।૪॥ 
ચકોરોનો સમુદાય ચન્દ્રમાને જોઈને એ રીતે એકીટસે જોઈ રહે છે, જેમ ભગવદ્ધક્ત ભગવાનને પામીને તેમનાં 
[નિર્નિમેષ નેત્રોથી] દર્શન કરે છે. મચ્છર અને ડાંસ ઠંડીના ડરથી એ પ્રકારે નષ્ટ થઈ ગયા છે, જેમ બ્રાહ્મણોની સાથે વેર 
કરવાથી કુળનો નાશ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 


દો૦ ભૂમિ જીવ સંકુલ રહે ગએ સરદ રિતુ પાઇ [| 
સદગુર મિલે જાહિં જિમિ સંંસય ભ્રમ સમુદાઇ ॥૧૫૭॥ 


[વર્ષાત્રક્તુના કારણે] પૃથ્વી પર જે જીવ-જન્તુઓ ભરાઈ ગયાં હતાં, તે શરદત્ર્ક્તુને પામીને એવાં જ નષ્ટ થઈ ગયા 
જેમ સદ્દગુરુ મળી જવાથી સન્દેહ અને ભ્રમનો સમૂહ નષ્ટ થઈ જાય છે, ॥૧૭॥ 


સુગ્રીવ_પર_શ્રીરામનો_કોધ_લક્ષ્મણજીનો_કોધ 
ચૌ૦- બરષા ગત નિર્મલ રિતુ આઈ | સુધિ ન તાત સીતા કૈ પાઈ ॥ 
એક બાર કૈસેહું સુધિ જાનો | કાલહુ જીતિ નિમિષ. મહું આનો 1।॥૧॥ 


વર્ષા વીતી ગઈ, નિર્મળ શરદત્રદ્તુ આવી ગઈ. ષરંતુ હે તાત! સીતાના કોઈ ખબર મળ્યા નથી. એક વાર કેમ કરીને 
પણ પત્તો મળી જાય તો કાળને પણ જીતીત્તે પળવારમાં જાનકીને લઈ આવું, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1182 


કતહું રહઉ જોં જીવતિ હોઈ | તાત જતન કરિ આનં સોઈ ॥ 
સુગ્રીવડું સુધિ મોરિ બિસારી | પાવા રાજ કોસ પુર નારી ।॥ર॥ 


ક્યાંય પણ હશે, જો જીવતી હશે તો હે તાત! પ્રયત્ન કરીને હું તેને અવશ્ય લાવીશ. રાજ્ય, ખજાનો, નગર અને સ્ત્રી 
પામી ગયો, એટલે સુગ્રીવે પણ મારી સૂધ-બૂધ ભુલાવી દીધી. ॥૨॥ 
જેહિં સાયક મારા મૈ બાલી । તેહિં સર હતો મૂઢ કર્હે કાલી ॥ 
જાસુ કૃપા છૂટહિં મદ મોહા | તા કહું ઉમા કિ સપનેહું કોહા ॥૩ા 
જે બાણથી મેં વાલિને માર્યો હતો, તે જ બાણથી કાલે તે મૂઢને મારું! [શિવજી કહે છે-] હે ઉમા! જેમની કૃપાથી મદ 
અને મોહ છૂટી જાય છે, તેમને કદીય સ્વપ્નમાંય કોધ આવી શકે છે ? [આ તો લીલામાત્ર છે]. ॥૩॥ 
જાનહિં યહ ચરિત્ર મુનિ ગ્યાની | જિન્હ રઘુબીર ચરન રતિ માની ॥ 
લછિમન કોધવંત પ્રભુ જાના | ધનુષ ચઢાઈ ગહે કર બાના ।૪॥ 
જ્ઞાની, મુનિ જેમણે શ્રીરઘુનનાથજીના ચરણોમાં પ્રીતિ માની લીધી છે (જોડી દીધી છે), તેઓ જ આ 
ચરિત્ર(લીલારહસ્ય)ને જાણે છે. લક્ષમણજીએ જ્યારે પ્રભુને કોધયુક્ત જાણ્યા ત્યારે તેમણે ધનુષ ચઢાવીને બાણ હાથમાં 
લઈ લીધાં. ॥૪॥ 
દો૦- તબ અનુજાહે સમુઝાવા રઘુપતિ કરતા સીંવ 
ભય દેખાઇ લૈ આવહું તાત સખા સુગ્રીવ ॥૧૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1183 


ન્‌ 


ત્યારે દયાની સીમા શ્રીરઘુનાથજીએ. નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને સમજાવ્યા કે હે તાત! સુગ્રીવ સખા છે, તેને કેવળ 
માત્ર ભય દેખાડીને લઈ આવૌ [તેને મારવાની વાત નથી]. ॥૧૮॥ 


ચૌ૦- ઇહોં પવનસુત હદર્ય બિથારા | રામ કાજુ સુગ્રીવેં બિસારા ॥ 
નિકટ જાઈ ચરનન્હિ સિરુ નાવા | ચારિહુ બિધિ તેહિ કહિ સમુઝાવા ॥૧॥ 


અહી (કિષ્કિન્ધાનગરીમાં) પવનકુમાર શ્રીહનુમાનજીએ વિચાર ક્યો કે સુગ્રીવે શ્રીરામજીના કાર્યને વિસારી દીધુ. 


ધ જ ક 


તેમણે સુત્રીવની પાસે જઈને ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું [સામ, દાન, દંડ, ભેદ] ચારેય પ્રકારની નીતિ કહીને તેને સમજાવ્યો. 
॥૧॥ 


સુનિ સુગ્રીવીં પરમ ભય માના | બિષર્યં મોર હરિ લીન્હેઉ ગ્યાના ॥ 
અબ માસ્તસુત દૂત સમૂહા | પઠવહુ જહે તહેં બાનર જૂહા ॥।॥ર॥ 


હનુમાનજીનાં વચન સાંભળીને સુગ્રીવે બહુ જ ભય જાણ્યો. [અને કહ્યું -] વિષયોએ મારા જ્ઞાનને હરી લીધું. હવે, 
હે પવનસુત! જ્યાં-જ્યાં વાનરોનાં જૂથો રહે છે, ત્યાં દૂતોના સમૂહોને મોકલો, ॥ર॥ 


કહહુ પાખ મહું આવ ન જોઈ । મોરે કર તા કર બધ હોઈ ।॥ 
તબ હનુમંત બોલાએ દૂતા | સબ કર કરિ સનમાન બહૂતા ॥૩ા 


અને કહેવડાવી દો કે એક પખવાડિયામાં જે નહિ આવી જાય, તેનો મારા હાથે વધ થશે. પછી હનુમાનજીએ દૂતોને 
બોલાવ્યા અને સર્વેનું બહુ સન્માન કરીને -॥૩॥ 


ભય અરુ પ્રીતિ નીતિ દેખરાઈ | ચલે સકલ ચરનન્હિ સિર નાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1184 


એહિ અવસર લછિમન પુર આએ 1। ક્રોધ દેખિ જહં તર્હેં કપિ ધાએ ।૪॥ 
સર્વેને ભય, પ્રીતિ અને નીતિ બતાવી, સર્વે વાનરો શીશ નમાવીને ચાલ્યા. આ જ સમયે લક્ષ્મણજી નગરમાં આવ્યા. 
તેમનો ક્રોધ જોઈને વાનરો આમ તેમ નાઠા. ॥૪॥ 
દો૦: ધનુષ ચઢાઇ કહા તબ જારિ કરઊં પુર છાર [| 
બ્યાકુલ નગર દેખિ તબ આયઉ બાલિકુમાર ॥૧૯॥ 


ત્યારપછી લક્ષ્મણજીએ. ધનુષ ચઢાવીને કહ્યું કે નગરને બાળીને હમણાં જ રાખ કરી નાંખીશ. ત્યારે સમગ્ર નગરને 
વ્યાકુળ જોઈને વાલિપુત્ર અંગદજી તેમની પાસે આવ્યા. ॥૧૯॥ 


ચૌ૦- ચરન નાઇ સિરુ બિનતી કીન્હી | લછિમન અભય બાૉંહ તેહિ દીન્હી ॥ 
ક્રોધવંત લછિમન સુનિ કાના | ક્હ કપીસ અતિ ભર્ય અકુલાના ॥૧॥ 


અંગદે તેમના ચરણોમાં શીશ નમાવીને વિનંતી કરી (ક્ષમાયાચના કરી). ત્યારે લક્ષમણજીએ તેમને અભયદાન 
આપ્યું (ભુજા ઉઠાવીને કહ્યું કે ડરો નહિ). સુગ્રીવે પોતાના કાનેથી લક્ષ્મણજીને ક્રોધયુક્ત સાંભળીને ભયથી અત્યંત 
વ્યાકુળ થઇને કહ્યું - ॥૧॥ 
સુનુ હનુમંત સંગ લૈ તારા | કરિ બિનતી સમુઝાઉ કુમારા ॥ 
તારા સહિત જાઇ હનુમાના | ચરન બંદિ પ્રભુ સુજ્સ બખાના ॥।ર॥ 
હે હનુમાન! સાંભળો, તમે તારાને સાથે લઈ જઈને વિનતી કરીને રાજકુમારોને સમજાવો (સમજાવી-બુજાવીને શાંત 
કરો). હનુમાનજીએ તારાસહિત જઈને લક્ષ્મણજીના ચરણોની વંદના કરી અને પ્રભુના સુન્દર યશનાં વખાણ કયા], ॥૨ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1185 


કરિ બિનતી મંદિર લૈ આએ | ચરન પખારિ પલંગ બૈઠાએ ॥ 
તબ કપીસ ચરનન્હિ સિરુ નાવા | ગહિ ભુજ લછિમન કંઠ લગાવા ।॥ગા 
તેઓ વિનંતી કરીને તેમને મહેલમાં લઈ આવ્યા તથા ચરણોને ધોઈને તેમને પલંગ પર બેસાડ્યા. ત્યારે વાનરરાજ 
સુગ્રીવે તેમના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું અને લક્ષ્મણજીએ હાથ પકડીને તેમને ગળે લગાવ્યા. ॥૩॥ 
નાથ બિષય સમ મદ કછુ નાહીં | મુનિ મન મોહ કરઇ છન માહી ॥ 
સુનત બિનીત બચન સુખ પાવા | લછિમન તેહિ બહુબિધિ સમુઝાવા ॥૪॥ 
સુગ્રીવે કહ્યું - હે નાથ! વિષયના સમાન બીજો કોઈ મદ નથી. તે મુનિઓના મનમાંય ક્ષણમાત્રમાં મોહ ઉત્પન્ન 
કરી દે છે [પછી હું તો વિષયી જીવ રહ્યો]. સુગ્રીવનાં વિનયયુક્ત વચન સાંભળીને લક્ષ્મણજી સુખ પામ્યા અને તેમને 
અનેક પ્રકારે સમજાવ્યા. ॥૪॥ 
પવન તનય સબ કથા સુનાઈ | જેહિ બિધિ ગએ દૂત સમુદાઈ ॥૫॥ 


ત્યારે પવનસુત હનુમાનજીએ જે રીતે સર્વ દિશાઓમાં દૂતોના સમૂહ ગયા હતા તે સઘળા સમાચાર શ્રીલક્ષ્મમજીને 
કહી સંભળાવ્યા. ॥૫॥ 


સુગ્રીવ_રામનો_સંવાદ_ને_સીતાને_શોધવા_વાનરોનું પ્રસ્‍થાન 
દો૦- હરષિ ચલે સુગ્રીવ તબ અંગદાદિ કપિ સાથ 


પછે 


રામાનુજ આગે કરિ આએ. જહે રઘુનાથ ॥૨૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1186 


ત્યારે અંગદ આદિ વાનરોને સાથે લઈને અને શ્રીરામજીના નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને આગળ કરીને (અર્થાત્‌ તેમની 
પાછળ પાછળ) સુગ્રીવ હર્ષિત થઈને ચાલ્યા અને જ્યાં શ્રીરઘુનાથજી હતા ત્યાં આવ્યા. ॥૨૦॥। 


ચૌ૦- નાઇ ચરન સિરુ કહ કર જોરી | નાથ મોહિ કછુ નાહિન ખોરી ॥ 
અતિસય પ્રબલ દેવ તવ માયા | છૂટઇ રામ કરહુ જોં દાયા ॥૧॥ 
શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને હાથ જોડીને સુગ્રીવે કહ્યું - હે નાથ! મારો કંઈ પણ દોષ નથી. હે દેવ! 
આપની માયા અત્યંત જ પ્રબળ છે. આપ જ્યારે દયા કરો છો, હે રામ! ત્યારે જ એ છૂટે છે. ॥૧॥ 
બિષય બસ્ય સુર નર મુનિ સ્વામી | મૈં પાવર પસુ કપિ અતિ કામી ॥ 
નારિ નયન સર જાહિ ન લાગા | ઘોર ક્રોધ તમ નિસિ જો જાગા [।ર૨॥ 
હે સ્વામી! દેવતા, મનુષ્પ અને મુનિ બધા જ વિષયોના વશમાં છે. પછી હું તો પામર પશુ અને પશુઓમાં પણ 
અત્યંત કામી વાનર છું. સ્રીનાં નયન-બાણ જેને નથી વાગ્યાં, જે ભયંકર ક્રોધરૂપી અંધારી રાત્રિમાંય જાગતો રહે છે 
ઉોધાન્ધ નથી થતો). ॥૨॥ 
લોભ પાંસ જેહિં ગર ન બેંધાયા | સો નર તુમ્હ સમાન રઘુરાયા ॥ 
યહ ગુન સાધન તેં નહિં હોઈ | તુમ્હરી કુર્પાં પાવ કોઇ કોઈ ।॥૩ગા 
અને લોભની ફાંસીથી જેણે પોતાનું ગળું નથી બંધાવ્યું, હે રઘુનાથજી! તે મનુષ્ય આપના જ સમાન છે. આ ગુણો 
સાધનથી પ્રાપ્ત થતા નથી, આપની કૃપાથી જ કોઈ કોઈ એમને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ગા 
તબ રઘુપતિ બોલે મુસુકાઈ | તુમ્હ પ્રિય મોહિ ભરત જિમિ ભાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1187 


અબ સોઈ જતનુ કરહુ મન લાઈ । જેહિ બિધિ સીતા કૈ સુધિ પાઈ ।॥૪॥ 
ત્યારે શ્રી રઘુનાથજી મલકાઈને બોલ્યા - હે ભાઈ! તમે મને ભરતના સમાન પ્રિય છો. હવે, મન લગાવીને એવા 
ઉપાય કરો કે જે ઉપાયથી સીતાની ભાળ મળે. ॥૪॥ 
દો૦- એહિ બિધિ હોત બતકહી આએ બાનર જૂથ 
નાના બરન સકલ દિસિ દેખિઅ કીસ બરૂથ ॥૨૧॥ 
આ પ્રકારે વાતચીત થઈ રહી હતી કે વાનરોનાં જૂથ આવી ગયાં, અનેક રંગોનાં વાનરોનાં દળ સર્વે દિશાઓમાં 
દેખાવા લાગ્યાં. ॥૨૧॥ 
ચૌ૦- બાનર કટક ઉમા મૈં દેખા | સો મૂરુખ જો કરન ચહ લેખા ॥ 
આઇ રામ પદ નાવહિં માથા | નિરખિ બદનુ સબ હોહિં સનાથા ॥૧| 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! વાનરોની તે સેના મેં જોઈ હતી. તેની જે ગણતરી કરવા ઇચ્છે તે મહાન મૂર્ખ છે. સર્વે 
વાનરો આવી-આવીને શ્રીરામજીના ચરણોમાં મસ્તક નમાવે છે અને [સૌન્દર્ય-માધુર્યાનિધિ] શ્રીમુખનાં દર્શન કરીને કૃતાર્થ 
થાય છે. ॥૧॥ 
અસ કપિ એક ન સેના માહીં | રામ કુંસલ જેહિ પૂછી નાહી ॥ 
યહ કછુ નહિં પ્રભુ કંઈ અધિકાઈ | બિસ્વરૂપ બ્યાપક રઘુરાઈ ।ર॥ 


સેનામાં એક પણ વાનર એવો ન હતો કે જેને શ્રીરામજીએ કુશળતા ન પૂછી હોય, પ્રભુના માટે આ કોઈ મોટી વાત 
નથી. કારણ કે શ્રીરઘુનાથજી વિશ્વરૂપ તથા સર્વવ્યાપક છે (સર્વ રૂપો અને સર્વ સ્થળોએ છે). ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1188 


ઠાહે જહે તર્હીં આયસુ પાઈ | કહ સુગ્રીવ સબહિ સમુઝાઈ ॥ 
રામ કાજુ અરુ મોર નિહોરા | બાનર જૂથ જાહુ ચહું ઓરા ।॥૩ા 


ઝા જો 


આજ્ઞા પામીને સર્વે યત્ર-તત્ર ઊભા રહી ગયા. પછી સુગ્રીવે સૌને સમજાવીને કહ્યું કે હે વાનરોના સમૂહો! આ પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય છે અને મારો અનુરોધ છે, તમે ચારેય બાજુ જાઓ, ॥૩॥ 
જનકસુતા કહું ખોજહુ જાઈ | માસ દિવસ મહે આએહુ ભાઈ ।॥ 
અવધિ મેટિ જો બિનુ સુધિ પાએ | આવઈ બનિહિ સો મોહિ મરાએ ।૪॥ 


અને જઈને જાનકીજીને શોધો. હે ભાઈ માસમાત્રમાં પાછા આવી જજો. જે [માસમાત્રની] અવધિ વીતાવીને ભાળ 
કાઢ્યા વિના જ પાછો આવશે તે મારા દ્વારા મરાવી નાખવો પડશે (અર્થાત્‌ મારે તેનો વધ કરાવવો જ પડશે). ॥૪॥ 


દો૦ બચન સુનત સબ બાનર જહ તહે ચલે તુરંત | 
તબ સુગ્રીવ બોલાએ અંગદ નલ હનુમંત ॥રર॥ 
સુગ્રીવનાં વચન સાંભળતાં જ સૌ વાનર તરત ચારેકોર જુદી જુદી દિશાઓમાં ચાલી નીકળ્યા. ત્યારે સુગ્રીવે અંગદ, 
નીલ, હનુમાન વગેરે મુખ્ય મુખ્ય યોદ્ધાઓને બોલાવ્યા [અને કહ્યું-]॥૨૨॥ 


ક્યા 


ચો૦- સુનહું નીલ અંગદ હનુમાના | જામવંત પતિધીર સુજાના ।॥ 
સકલ સુભટ મિલિ દચ્છિન જાહૂ | સીતા સુધિ પૂંછેડુ સબ કાહૂ ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1189 


હે ધીરબુદ્ધિ અને ચતુર નીલ, અંગદ, જામ્બવાન અને હનુમાન ! તમે સર્વે શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ મળીને દક્ષિણ દિશામાં 
જાઓ અને સૌ કોઈને સીતાજીના સમાચાર પૂછજો. ॥૧॥ 
મન ક્રમ બચન સો જતન બિચારેહુ | રામચંદ્ર કર કાજુ સંવારેહુ ॥ 
ભાનુ પીઠિ સેઇઅ ઉર આગી । સ્વામિહિ સર્બ ભાવ છલ ત્યાગી ।ર॥ 
મન, વચન તથા કર્મથી તેનો જ (સીતાજીની ભાળ કાઢવાનો) ઉપાય વિચારજો. શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય સમ્પન્ન 
(સફળ) કરજો, સૂર્યનું પીઠથી અને અગ્નિનું હૃદયથી (સામેથી) સેવન કરવું જોઈએ. પરન્તુ સ્વામીની સેવા તો છળ છોડીને 
સર્વભાવથી (મન, વચન, કર્મથી) કરવી જોઈએ. ॥૨॥ 
તજિ માયા સેઇઅ પરલોકા | મિટહિં સકલ ભવસંભવ સોકા ॥ 
દેહ ધરે કર યહ ફ્લુ ભાઈ | ભજિઅ રામ સબ કામ બિહાઈ ।॥ગા 
માયા(વિષયોની મમતા-આસક્તિ)ને છોડીને પરલોકનું સેવન (ભગવાનના દિવ્ય ધામની પ્રાપ્તિ માટે 
ભગવત્સેવારૂપ સાધન) કરવું જોઈએ, જેનાથી ભવ (જન્મ-મરણ)થી ઉત્પન્ન સઘળા શોક મટી જાય. હે ભાઈ! દેહ ધારણ 
કરવાનું આ જ ફળ છે કે સઘળાં કામો (કામનાઓ)ને છોડીને શ્રીરામજીનું ભજન જ કરવામાં આવે, ॥૩॥ 
સોઈ ગુનગ્ય સોઈ બડભાગી | જો રઘુબીર ચરન અનુરાગી ॥ 
આયસુ માગિ ચરન સિરુ નાઈ | ચલે હરષિ સુમિરત રઘુરાઈ ॥૪॥ 
સદગુણોને ઓળખનાર (ગુણવાન) તથા મહાભાગ્યશાળી તે જ છે જે શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોનો પ્રેમી છે. આજ્ઞા 
માગીને અને ચરણોમાં ફરીથી શીશ નમાવીને શ્રીરઘુનાથજીનું સ્મરણ કરતાં કરતાં સૌ આનંદિત થઈને ચાલ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1190 


પાછે પવન તનય સિરુ નાવા | જાનિ કાજ પ્રભુ નિકટ બોલાવા ॥ 
પરસા સીસ સરોરુહ પાની | ડકરમુૃદ્રિકા દીન્ડિ જન જાની ॥।૫॥ 


સૌના પછી પવનસુત શ્રીહનુમાનજીએ શીશ નમાવ્યું. કાર્યનો વિચાર કરીને પ્રભુએ તેમને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. 
તેમણે પોતાના કર-કમળથી તેમના [સિરને સ્પર્શ કર્યો તથા પોતાના સેવક જાણીને તેમને પોતાના હાથની વીટી ઉતારીને 
આપી. ॥૫॥ 
બહું પ્રકાર સીતહિ સમુઝાએહુ | કહિ બલ બિરહ બેગિ તુમ્હ આએહુ ॥ 
હનુમંત જન્મ સુફ્લ કરિ માના | ચલેઉ હદર્યે ધરિ કૃપાનિધાના ॥1॥ 
[અને કહ્યું -] અનેક પ્રકારે સીતાને સમજાવજો અને મારું બળ તથા વિરહ (પ્રેમ) કહીને તમે શીઘ્ર પાછા આવજો. 
હનુમાનજીએ પોતાનો જન્મ સફળ સમજ્યો અને કૃપાનિધાન પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરીને તેઓ ચાલ્યા. ॥૬॥ 
જઘપિ પ્રભુ જાનત સખ બાતા | રાજનીતિ રાખત સુરત્રાતા ॥૭॥ 
જોકે દેવતાઓની રક્ષા કરનારા પ્રભુ સઘળી વાત જાણે છે, તો પણ તેઓ રાજનીતિની રક્ષા કરી રહ્યા છે (નીતિની 
મર્યાદા જાળવવા માટે સીતાજીની ભાળ મેળવવા ચારે બાજુ વાનરોને મોકલી રહ્યા છે). ॥૭॥ 
દો૦) ચલે સકલ બન ખોજ્ત સરિતા સર ગિરિ ખોહ [| 
રામ કાજ લયલીન મન બિસરા તન કર હ [૨૩ગા 


સઘળા વાનરો વન, નદી, તળાવ, પર્વત અને પર્વતોની ગુફાઓમાં શોધતાં-શોધતાં ચાલ્યા જાય છે. મન શ્રીરામજીના 
કાર્યમાં લવલીન છે, શરીર સુદ્ધાં પ્રેમ (મમત્વ) ભૂલી ગયું છે. ॥૨ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1191 


ચૌ૦- કતહું હોઇ નિસિચર સૈ ભેટા | પ્રાન લેહિં એક એક ચધપેટા ॥ 
બહું પ્રકાર ગિરિ કાનન હેરણહિં | કોઉ મુનિ મિલઈ તાહિ સબ ઘેરહિં ॥૧॥ 


ક્યાંક કોઈક રાક્ષસથી ભેટો થઈ જાય છે, તો એક-એક તમાચામાં જ તેનો પ્રાણ લઈ લે છે. પર્વતો અને વનોમાં 
અનેક પ્રકારે ખોળી રહ્યા છે. કોઈ મુનિ મળી જાય છે, તો ભાળ મેળવવા માટે તેને સૌ ધેરી લે છે. ॥૧॥ 


ગુફામાં_તપસ્વિનીના_દર્શન_કરવા_દરિયા_કિનારે_આવતા વાંદરાઓ, સંપાતિ સાથે મુલાકાત અને વાતચીત 
લાગિ તૃષા અતિસય અકૂલાને | મિલઈ ન જલ ઘન ગહન ભુલાને ॥ 
મન હનુમાન કીન્ડ અનુમાના | મરન ચહત સબ બિનુ જલ પાના ॥।ર૨॥ 
એટલામાં જ સૌને અત્યંત તરસ લાગી, જેનાથી સૌ અત્યંત જ વ્યાકુળ થઈ ગયા. પણ જળ ક્યાંય ન મળ્યું, ગાઢ 
જંગલમાં સૌ ભૂલા પડ્યા. હનુમાનજીએ મનમાં અનુમાન કર્યું કે જળ પીધા વિના સૌ લોકો મરવા જ માગે છે. ॥૨॥ 
ચઢિ ગિરિ સિખર ચહ્‌ં દિસિ દેખા | ભૂમિ બિબર એક કૌતુક પેખા ॥ 
ચક્રબાક બક હંસ ઉડાહીં | બહુતક ખગ પ્રબિસહિં તેહિ માહી ॥ગા 
તેમણે પર્વતના શિખર પર ચઢીને ચારે બાજુ જોયું તો પૃથ્વીની અંદર એક ગુફામાં તેમને એક કૌતુક દેખાયું. તેની 
ઉપર ચક્રવાક, બગલા અને હંસ ઊડી રહ્યાં છે અને ઘણાં જ પક્ષીઓ તેમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે. ॥૩॥ 
ગિરિ તે ઉતરિ પવનસુત આવા | સબ કહું લૈ સોઈ બિબર દેખાવા ॥ 
આગે કે હનુમંતહિ લીન્હા | પૈઠે બિબર બિલંબુ ન કીન્હા ૪ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1192 


પવનકુમાર હનુમાનજી પર્વતથી ઊતરીને આવ્યા અને સૌને લઈ જઈને તે ગુફા બતાવી. સૌએ હનુમાનજીને આગળ 
કરી દીધા અને તેઓ ગુફામાં ઘુસી ગયા, વાર ન લગાડી. ॥૪॥ 


દો૦) દીખ જાઈ ઉપબન બર સર બિગસિત બહુ કંજુ | 
મંદિર એક રુચિર તહે બેઠિ નારિ તપ પુંજ [।૨૪॥ 


અંદર જઈને તેમણે એક ઉત્તમ ઉપવન (બગીચો) અને તળાવ જોયાં, જેમાં ઘણાં જ કમળો ખીલ્યાં છે. ત્યાં એક 
સુન્દર મન્દિર છે, જેમાં એક તપોમૂર્તિ સી બેઠી છે. ॥૨૪॥ 


ચૌ૦- દૂરિ તે તાહિ સબન્હિ સિરુ નાવા | પૂછે નિજ બૃત્તાંત સુનાવા ॥ 
તેહિં તબ કહા કરહુ જલ પાના | ખાહુ સુરસ સુંદર ફલ તાના ।॥૧|॥ 


દૂરથી જ બધાંએ તેને શીશ નમાવ્યાં અને પૂછવાથી પોતાનો સઘળો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. ત્યારે તેણીએ કહ્યું - 
જળપાન કરો અને ભાત-ભાતનાં રસદાર સુન્દર ફળ ખાઓ. ॥૧॥ 


મજ્જનુ કીન્હ મધુર ફલ ખાએ । તાસુ નિક્ટ પુનિ સબ ચલિ આએ ।॥ 
તેહિં સબ આપનિ કથા સુનાઈ | મૈ અબ જાબ જહાં રઘુરાઈ ॥ર૨॥ 


[આજ્ઞા પામીને] સૌએ સ્નાન કર્યું, મીઠાં ફળ ખાધાં અને પછી સૌ તેની પાસે ચાલ્યા આવ્યા. પછી તેણીએ પોતાની 
સઘળી કથા કહી સંભળાવી [અને કહ્યું -] હું હવે જ્યાં શ્રીરઘુનાથજી છે ત્યાં જઈશ, ॥ર॥ 


મૂદહુ નયન બિબર તજિ જાહૂ | પૈહહુ સીતહિ જનિ પછિતાહૂ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1193 


નયન મૂદિ પુનિ દેખહિં બીરા | ઠાઢે સકલ સિંધુ કૅ તીરા ॥૩ગા 
તમે લોકો આંખો બંધ કરી દો અને ગુફાને છોડીને બહાર જાઓ. તમે સીતાજીને પામી જશો. પસ્તાઓ નહિ (નિરાશ 
ન થાઓ). આંખો મીંચીને ફરીથી જ્યારે આંખો ખોલી તો સૌ વીરો શું જુએ છે કે સૌ સમુદ્રના તટે ઊભા છે. ॥૩॥ 
સો પુનિ ગઈ જહાં રઘુનાથા | જાઈ કમલ પદ નાએસિ માથા ॥ 
નાના ભાંતિ બિનય તેહિં કીન્ડી | અનપાયની ભગતિ પ્રભુ દીન્હી 1૪॥ 
અને તે સ્વયં ત્યાં ગઈ જ્યાં શ્રીરઘુનાથજી હતા. તેણીએ જઈને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં મસ્તક નમાવ્યું અને અનેક 
પ્રકારે વિનંતી કરી. પ્રભુએ તેને પોતાની અનપાવિની (અચળ) ભક્તિ આપી. ॥૪॥ 
દો૦: બદરીબન કહું સો ગઈ પ્રભુ અગ્યા ધરિ સીસ [| 
ઉર ધરિ રામ ચરન જુગ જે બંદત અજ ઈંસ [।રપ॥ 


પ્રભુની આજ્ઞા સિર પર ધારણ કરીને અને શ્રીરામજીનાં યુગલ ચરણોને -જેમની બ્રહ્મા અને મહેશ પણ વંદના કરે 
છે - હૃદયમાં ધારણ કરીને તે (સ્વયંપ્રભા) બદરિકાશ્રમમાં ચાલી ગઈ. ॥૨૫॥ 


ક્‌ 


ચો૦- ઇરહો બિચારરહિં કપિ મન માહીં | બીતી અવધિ કાજ કછુ નાહીં ॥ 
સબ મિલિ કહહિં પરસ્પર બાતા | બિનુ સુધિ લએ કરબ કા ભ્રાતા ॥૧| 


અહીં વાનરજનો મનમાં વિચાર કરી રહ્યા છે કે અવધિ તો વીતી ગઈ પરન્તુ કાર્ય કંઈ ન થયું. સૌ મળીને પરસ્પર 
વાત કરવા લાગ્યા કે હે ભાઈ! હવે તો સીતાજીની ખબર લીધા વિના પાછા ફરીને પણ શું કરીશું ? ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1194 


કહ અંગદ લોચન ભરિ બારી । દુહું પ્રકાર ભઈ મૃત્યુ હમારી ॥ 
ઇહાં ન સુધિ સીતા કૈ પાઈ | ઉરહોં ગએ મારિહિ કપિરાઈ ।॥ર॥ 


અંગદે આંખોમાં જળ ભરીને કહ્યું કે બન્નેય રીતે આપણું મૃત્યુ નક્કી છે. અહીં તો સીતાજીની ભાળ મળી નથી અને 
ત્યાં જવાથી વાનરરાજ સુગ્રીવ મારી નાખશે. ॥૨॥ 
પિતા બધે પર મારત મોહી | રાખા રામ નિહોર ન ઓહી ॥ 
પુનિ પુનિ અંગદ કહ સબ પાહી | મરન ભયઉ કછુ સંસય નાહી ॥ગા 
તેઓ તો પિતાનો વધ થયા પછી જ મને મારી નાખત. શ્રીરામજીએ જ મારી રક્ષા કરી, આમાં સુગ્રીવનો કોઈ 
ઉપકાર નથી. અંગદ વારંવાર સૌને કહી રહ્યા છે કે હવે મૃત્યુ આવ્યું, એમાં કોઈ પણ સન્દેહ નથી. ॥૩॥ 
અંગદ બચન સુનત કપિ બીરા | બોલિ ન સકહિં નયન બહ નીરા ॥ 
છન એક સોચ મગન હોઇ રહે | પુનિ અસ બચન કહત સબ ભએ 1।૪॥ 
વાનર વીરો અંગદનાં વચન સાંભળે છે, પરન્તુ કંઈ બોલી શકતા નથી. તેમનાં નેત્રોમાંથી જળ વહી રહ્યું છે. એક 
ક્ષણ માટે સૌ ઊંડા વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગયા, પછી સૌ એવાં વચન કહેવા લાગ્યા - ॥૪॥ 
હમ સીતા કૈ સુધિ લીન્હેં બિના | નહિં જેહેં જુબરાજ પ્રબીના ॥ 
અસ કહિ લવન સિંધુ તટ જાઈ । બૈઠે કપિ સબ દર્ભ ડસાઈ ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1195 


હે સુયોગ્ય યુવરાજ! અમે લોકો સીતાજીની ભાળ મેળવ્યા સિવાય પાછા ફરીશું નહિ. એમ કહીને લવણસાગરના 
તટ પર જઈને સઘળા વાનરો દર્ભ બીછાવીને બેસી ગયા. ॥૫॥ 


જામવંત અંગદ દુખ દેખી | ક્હીં કથા ઉપદેસ બિસેષી ॥ 

તાત રામ કહું નર જનિ માનહુ | નિર્ગુન બ્રહ્મ અજિત અજ જાનહુ ॥1॥ 

જામ્બવાને અંગદનું દુઃખ જોઈને વિશેષ ઉપદેશની કથાઓ કહી. [તેઓ બોલ્યા -] હે તાત! શ્રીરામજીને મનુષ્ય ન 
જાણો, તેમને નિર્ગુણ બ્રહ્મ, અજેય અને અજન્મા સમજો. ॥૬॥ 

હંમ સબ સેવક અતિ બડભાગી | સંતત સગુન બ્રહ્મ અનુરાગી ॥૭॥ 


ડડ “ક ક 


આપણે સૌ સેવકો અત્યન્ત મોટા ભાગ્યવાળા છીએ, જે નિરન્તર સગુણ બ્રહ્મ (શ્રીરામજી)માં પ્રીતિ રાખીએ છીએ. 
॥9॥ 


દો૦: નિજ ઇચ્છા પ્રભુ અવતરઇ સુર મહિ ગો ઠડ્વિજ લાગિ ।| 
સગુન ઉપાસક સંગ તર્હે રહહિં મોચ્છ સબ ત્યાગિ ।ર૧॥ 


દેવતા, પૃથ્વી, ગાય અને બ્રાહ્મણોના માટે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી [કોઈ કર્મબન્ધનથી નહિ] અવતાર લે છે. ત્યાં 
સગુણોપાસક [ભક્તજનો સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૃપ્ય, સાર્ષ્ટિ અને સાયુજ્ય] સર્વ પ્રકારના મોક્ષોને ત્યાગીને તેમની 
સેવામાં સાથે રહે છે. ॥૨૧॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ કથા કહહિં બહુ ભાંતી | ગિરિ કંદરચાં સુની સંપાતી ॥ 
બાહેર હોઇ દેખિ બહું કીસા | મોહિ અહાર દીન્ડ જગદીસા ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1196 


આ પ્રમાણે જામ્બવાન અનેક પ્રકારની કથાઓ કહી રહ્યા છે. એમની વાતો પર્વતની ગુફામાં બેઠેલા સમ્પાતીએ 
સાંભળી. બહાર નીકળીને તેણે ઘણા જ વાનરો જોયા! [ત્યારે તે બોલ્યો -] જગદીશ્ચરે મને ઘેર બેઠાં ઘણો જ આહાર 
મોકલી આપ્યો!॥૧॥ 

આજુ સબહિ કહૅ ભચ્છન કરઊં | દિન બહુ ચલે અહાર બિનુ મરઊં ॥ 
કબહું ન મિલ ભરિ ઉદર અહારા | આજુ દીન્હ બિધિ એકહિં બારા ॥ર॥ 
આજે આ બધાને ખાઈ જઈશ. ઘણા જ દિવસો વીતી ગયા, ભોજન વિના મરી રહ્યો હતો. પેટભરીને ભોજન ક્યારેય 
મળતું નથી. આજે વિધાતાએ. એક સાથે ઘણું જ ભોજન આપી દીધું. ॥૨॥ 
ડરપે ગીધ બચન સુનિ કાના | અબ ભા મરન સત્ય હમ જાના ॥ 
કપિ સબ ઉઠે ગીધ કહે દેખી | જામવંત મન સોચ બિસેષી ॥૩ા 
ગીધનાં વચનો કાનેથી સાંભળતાં જ સૌ ડરી ગયા કે હવે તો સાચેસાચ જ મરણ આવી ગયું, એ અમે જાણી લીધું. 
પછી તે ગીધ(સમ્પાતી)ને જોઈને સૌ વાનરો ઊઠીને ઊભા થયા. જામ્બવાનના મનમાં વિશેષ શોક થયો. ॥૩॥ 
કહ અંગદ બિચારિ મન માહીં | ધન્ય જટાયૂ સમ કોઉ નાહીં ॥ 
રામ કાજ કારન તનુ ત્યાગી | હરિ પુર ગયઉ પરમ બડભાગી [।૪॥ 


અંગદે મનમાં વિચાર કરીને કહ્યું - અહા! જટાયુના સમાન ધન્ય કોઈ જ નથી. શ્રીરામજીના કાર્ય માટે શરીર છોડી 
તે પરમ ભાગ્યશાળી બનીને ભગવાનના પરમધામમાં ચાલ્યો ગયો, ॥૪॥ 


સુનિ ખગ હરષ સોક જુત બાની | આવા નિકટ કપિન્ડ ભય માની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1197 


તિન્હહિ અભય કરિ પૂછેસિ જાઈ | કથા સકલ તિન્હ તાહિ સુનાઈ ॥૫॥ 


હર્ષ અને શોક્યુક્ત વાણી (સમાચાર) સાંભળીને તે પક્ષી (સમ્પાતી) વાનરોની પાસે આવ્યો. વાનરો ડરી ગયા. 
વાનરોને સમ્પાતીએ અભયદાન આપીને અને એમની પાસે જઈને જટાયુનું વૃત્તાન્ત પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે સવે હકીકત 
તેને કહી સંભળાવી. ॥૫॥ 


સુનિ સંપાતિ બંધુ કે કરની | રઘુપતિ મહિમા બહુબિધિ બરની ॥।1॥ 
ભાઈ જટાયુની કરણી સાંભળીને સમ્પાતીએ. અનેક પ્રકારે શ્રીરઘુનાથજીના મહિમાનું વર્ણન કર્યું, ॥૬॥ 
દો૦- મોહિ લૈ જાહું સિંધુતટ દઉં તિલાંજલિ તાહિ 
બચન સહાઈ કરબિ મૈ પૈહહુ ખોજહુ જાહિ ॥૨૭॥ 


[તેણે કહ્યું -] મને સમુદ્રના કિનારે લઈ ચાલો, હું જટાયુને તિલાંજલિ આપી દઊં. આ સેવાના બદલામાં હું તમારી 
વચનથી સહાય કરીશ, (અર્થાત્‌ સીતાજી ક્યાં છે તે બતાવી દઈશ) જેને તમે શોધી રહ્યા છો, તેને પામી જશો. ॥૨૭॥ 


ચૌ૦- અનુજ ક્રિયા કરિ સાગર તીર | કહિ નિજ કથા સુનહુ કંપિ બીરા ॥ 
હંમ ઠ્ઠો બંધુ પ્રથમ તરુનાઈ | ગગન ગએ. રબિ નિકટ ઉડાઈ ।॥૧॥ 


સમુદ્રના તીરે નાના-ભાઈ જટાયુની શ્રાદ્ધ આદિ ક્રિયા કરીને સમ્પાતી પોતાની કથા કહેવા લાગ્યો - હે વીર વાનરો! 
સાંભળો, અમે બન્ને ભાઈઓ ચઢતી યુવાનીમાં એકવાર આકાશમાં ઊડીને સૂર્યની પાસે ચાલ્યા ગયા. ॥૧॥ 


તેજ ન સહિ સક સો ફિરિ આવા | મૈં અભિમાની રબિ નિઅરાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1198 


જરે પંખ અતિ તેજ અપારા | પરેઉં ભૂમિ કરિ ઘોર ચિકારા ॥ર૨॥ 
તે (જટાયુ) તેજ ન સહી શક્યો, આથી તે પાછો આવ્યો (પણ) હું અભિમાની હતો એટલા માટે સૂર્યની પાસે ચાલ્યો 
ગયો. અત્યંત અપાર તેજથી મારી પાંખો બળી ગઈ. હું ઘણી મોટેથી ચીસ પાડીને જમીન પર ઢળી પડ્યો. ॥૨॥ 
મુનિ એક નામ ચંદ્રમા ઓહી | લાગી દયા દેખિ કરિ મોહી ॥ 
બહુ પ્રકાર તેહિં ગ્યાન સુનાવા | દેહજનિત અભિમાન છડાવા ॥ગા 
ત્યાં ચન્દ્રમા નામના એક મુનિ હતા. મને જોઈને તેમને બહુ જ દયા આવી. તેમણે અનેક પ્રકારે મને જ્ઞાન સંભળાવ્યું 
અને મારું દેહજનિત (દેહ સમ્બન્ધી) અભિમાન છોડાવી દીધું. ॥૩॥ 
ત્રેતાં બ્રહ્મ મનુજ તનુ ધરિહી | તાસુ નારિ નિંસિચર પતિ હરિહી ॥ 
તાસુ ખોજ પઠઇહિ પ્રભુ દૂતા | તિન્હહિ મિલે તેં હોબ પુનીતા ॥૪॥ 


[તેમણે કહ્યું -] ત્રેતાયુગમાં સાક્ષાત્‌ પરબ્રહ્મ મનુષ્યશરીર ધારણ કરશે. તેમની સ્ત્રીને રાક્ષસોનો રાજા હરીને લઈ 
જશે. તેની શોધમાં પ્રભુ દૂતોને મોકલશે. તેમને મળવાથી તું પવિત્ર થઈ જઈશ. ॥૪॥ 


જમિહહિં પંખ કરસિ જનિ ચિંતા | તિન્હહિ દેખાઈ દેહેસુ તૈ સીતા ॥ 
મુનિ કઈ ગિરા સત્ય ભઈ આજૂ | સુનિ મમ બચન કરહુ પ્રભુ કાજૂ ॥૫॥ 


અને તારી પાંખો ફૂટી નીકળશે; ચિન્તા ન કર. તેમને તું સીતાજીને બતાવી દેજે. મુનિની તે વાણી આજે સત્ય થઈ. 
હવે મારાં વચન સાંભળીને તમે પ્રભુનું કાર્ય કરો. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1199 


ગિરિ ત્રિફૂટ ઊપર બસ લંકા | તર્હે રહ રાવન સહજ અસંકા ॥ 
તર્હે અસોક ઉપબન જહૅં રહઈ । સીતા બેઠિ સોચ રત અહઈ 1।૧॥ 


ત્રિફૂટ પર્વત પર લંકા વસેલી છે. ત્યાં સ્વભાવથી જ નીડર રાવણ રહે છે. ત્યાં અશોક નામનું ઉપવન છે, જ્યાં 
સીતાજી રહે છે. [આ સમયે પણ] તેઓ ઊંડા શોકમાં ગરકાવ બેઠાં છે. ॥૬॥ 


સમુદ્ર_પાર_કરવાની_સલાહ_હનુમાનજીને_શક્તિ_શ્રીરામના ગુણોની મહાનતા યાદ કરાવીને પ્રોત્સાહિત કરતા જાંબવંત 
દો૦- મૈં દેખઊં તુમ્હ નાહીં ગીધહિ દષ્ટિ અપાર 
બૂઢ ભયઊં ન ત કરતેઊં કછુક સહાય તુપ્હાર [।૨૮॥ 
હું તેમને જોઈ રહ્યો છું, તમે જોઈ શકતા નથી. કારણકે ગીધની દષ્ટિ અપાર હોય છે. (ઘણે જ દૂર સુધી જાય છે.) શું 
કરું? હું વૃદ્ધ થઈ ગયો, નહિ તો તમારી કંઈક તો સહાય અવશ્ય કરત. ॥૨૮॥ 
ચૌ૦- જો નાઘઇ સત જોજન સાગર | કરઇ સો રામ કાજ મતિ આગર ॥ 
મોહિ બિલોકિ ધરહુ મન ધીરા | રામ ફકુૃર્પાં કસ ભયઉ સરીરા ॥૧॥ 


જે સો યોજન (ચારસો કોસ) સમુદ્ર લાંઘી (છલાંગ મારીને કૂદી) શકશે અને બુદ્ધિનિધાન હશે તે જ શ્રીરામચન્દ્રજીનું 
કાર્ય કરી શકશે [નિરાશ થઈને ગભરાઓ નહિ]. મને જોઈને મનમાં ધીરજ ધરો. જુઓ, શ્રીરામજીની કૃપાથી (જોતજોતામાં) 
મારું શરીર કેવું થઈ ગયું! (પાંખો વિનાનું બેહાલ હતું, પાંખો આવવાથી સુન્દર થઈ ગયું)!॥૧॥ 


પાપિઉ જા કર નામ સુમિરહી | અતિ અપાર ભવસાગર તરહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1200 


તાસુ દૂત તુમ્હ તજિ કદરાઈ | રામ હદર્યે ધરિ કરહુ ઉપાઈ ।ર॥ 
પાપી પણ જેમનું નામ સ્મરણ કરીને અત્યંત અપાર ભવસાગરને તરી જાય છે, તમે તેમના દૂત છો એટલે કાયરતા 
છોડીને શ્રીરામજીને હૃદયમાં ધારણ કરીને ઉપાય કરો. ॥૨॥ 
અસ કહિ ગરુડ ગીધ જબ ગયઊ. | તિન્ડ કેં મન અતિ બિસમય ભયઊ ॥ 
(નિજ નિજ બલ સબ કાહ્‌ૂં ભાષા | પાર જાઇ કર સંસય રાખા ।॥૩ા 
કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડજી ! આ પ્રમાણે કહીને જ્યારે ગીધ ચાલ્યું ગયું, ત્યારે તે (વાનરો)ના મનમાં અત્યંત 
વિસ્મય થયું. સૌ કોઈએ પોતપોતાનું બળ કહ્યું. પરન્તુ સમુદ્રની પાર જવામાં સૌએ સન્દેહ પ્રગટ કર્યો. ॥૩॥ 
જરઠ ભયઉં અબ કહઇ રિછેસા । નહિં તન રહા પ્રથમ બલ લેસા ॥ 
જબહહિં ત્રિબિકમ ભએ ખરારી | તબ મૈં તરુન રહેઉં બલ ભારી ।૪॥ 
ત્રકક્ષરાજ જામ્બવાન કહેવા લાગ્યા - હું હવે ઘરડો થઈ ગયો. શરીરમાં પહેલાંના બળનો અંશમાત્ર નથી રહ્યો. જ્યારે 
ખરારિ (ખરના શત્રુ શ્રીરામ) વામન બન્યા હતા, ત્યારે હું યુવાન હતો અને મારામાં ભારે બળ હતું. ॥૪॥ 
દો૦: બલિ બાંધત પ્રભુ બાઢેઉ સો તનુ બરનિ ન જાઇ ।| 
ઉભય ઘરી મહે દીન્હીં સાત પ્રદચ્છિન ધાઇ ॥૨૯॥ 
બલિને બાંધતી વખતે પ્રભુ એટલા મોટા થયા કે તે શરીરનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, પણ મેં બે જ ઘડીમાં દોડીને 
[તે શરીરની] સાત પ્રદક્ષિણાઓ કરી લીધી, ॥૨૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1201 


ચૌ૦- અંગદ ક્હઇ જાઉં મૈ પારા | જિરયે સંસય કછુ ફિરતી બારા ॥ 
જામવંત કહ તુમ્હ સબ લાયક | પઠઈઅ કિમિ સબહી કર નાયક ।॥૧॥ 


અંગદે કહ્યું - હું પાર તો ચાલ્યો જઈશ, પરન્તુ પરત થવાના સમય માટે હૃદયમાં કંઈક શંકા છે. જામ્બવાને કહ્યું - 
તમે સર્વ પ્રકારે યોગ્ય છો, પરન્તુ તમે સૌના નેતા છો, તમને કેમ મોકલી શકાય? ॥૧॥ 


કહઈ રીછપતિ સુનુ હનુમાના | કા ચુપ સાધિ રહેઉ બલવાના ॥ 
પવન તનય બલ પવન સમાના | બુધિ બિબેક બિગ્યાન નિધાના ॥ર॥ 
ત્રકક્ષરાજ જામ્બવાને શ્રીહનુમાનજીને કહ્યું - હે હનુમાન! હે બળવાન ! સાંભળો, તમે આમ કેમ ચુપકીદી સાધી રાખી 
છે? તમે પવનના પુત્ર છો અને બળમાં પવનના સમાન છો. તમે બુદ્ધિ-વવિવેક અને વિજ્ઞાનની ખાણ છો. ॥૨॥ 
કવન સો કાજ કઠિન જગ માહીં | જો નહિં હોઇ તાત તુમ્હ પાહીં ॥ 
રામ કાજ લગિ તવ અવતારા | સુનતર્હિં ભયઉ પબંતાકારા ॥ગા 
જગતમાં કયું એવું કઠણ કામ છે જે હે તાત! તમારાથી ન થઈ શકે. શ્રીરામજીના કાર્ય માટે જ તો તમારો અવતાર 
થયો છે. આ સાંભળતાં જ હનુમાનજી પર્વતના આકારના (અત્યંત વિશાળકાય) થઈ ગયા. ॥૩॥ 
કનક બરન તન તેજ બિરાજા | માનહું અપર ગિરિન્હ કર રાજા ॥ 
સિંહનાદ કરિ બારહિં બારા | લીલહિં નાઘઉં જલનિધિ ખારા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1202 


તેમનો સોના-જેવો રંગ છે, શરીર પર તેજ સુશોભિત છે, જાણે કે બીજો પર્વતોનો રાજા સુમેરુ હોય. હનુમાનજીએ 
વારંવાર સિંહનાદ કરીને કહ્યું - હું આ ખારા સમુદ્રને ખેલમાં જ લોંઘી શકું છું. ॥૪॥ 
સહિત સહાય રાવનહિ મારી | આનઉં ઇંહોં ત્રિફૂટ ઉપારી ॥ 
જામવંત મૈ પૂંછંઉં તોહી | ઉચિત સિખાવનુ દીજહુ મોહી ।૫॥ 
અને સહાયકોસહિત રાવણને મારીને ત્રિફૂટ પર્વતને ઉખાડીને અહીં લાવી શકું છું. હે જામ્બવાન! હું તમને પૂછું છું, 
તમે મને ઉચિત શિખામણ આપો।[કે મારે શું કરવું જોઈએ]. ॥૫॥ 
એતના કરહું તાત તુમ્હ જાઈ | સીતહિ દેખિ કહહુ સુધિ આઈ ॥ 
તબ નિજ ભુજ બલ રાજિવનેના | કૌતુક લાગિ સંગ કપિ સેના ॥1॥ 
[જામ્બવાને કહ્યું -] હે તાત! તમે જઈને એટલું જ કરો કે સીતાજીને જોઈને પાછા આવો અને તેમના ખબર કહી દો. 
પછી કમળનયન શ્રીરામજી પોતાના બાહુબળથી [જ રાક્ષસોનો સંહાર કરીને સીતાજીને લઈ આવશે] કેવળ રમત માટે 
જ તેઓ વાનરોની સેના સાથે લેશે. ॥૬॥ 


છં૦ કપિ સેન સંગ સંઘારિ નિંસિચર રામુ સીતહિ આનિહે | 
ત્રેલોક પાવન સુજ્સુ સુર મુનિ નારદાદિ બખાનિહેં ॥ 
જો સુનત ગાવત કહત સમુઝ્ત પરમ પદ નર પાવઈ ।| 
રઘુબીર પદ પાથોજ મધુકર દાસ તુલસી ગાવઈ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1203 


વાનરોની. સેના સાથે લઈને રાક્ષસોનો સંહાર કરીને શ્રીરામજી સીતાજીને લઈ આવશે. ત્યારે દેવતા અને નારદાદિ 
ન 


મુનિ ભગવાનના ત્રણે લોકોને પવિત્ર કરનાર સુન્દર યશનાં વખાણ કરશે, જેના શ્રવણ, ગાન, કથન (કથા) અને 
સમજવાથી મનુષ્ય પરમપદ પામે છે અને જેને શ્રીરઘુવીરનાં ચરણકમળનો મધુકર (ભ્રમર) તુલસીદાસ ગાય છે. ॥૭॥ 


દો૦; ભવ ભેષજ રઘુનાથ જસુ સુનર્હિં જે નર અરુ નારિ | 
તિન્ડ કર સકલ મનોરથ સિદ્ધ કરહિં ત્રિસિરારિ ॥૩૦65)॥| 
શ્રીરઘુવીરનો યશ ભવરૂપી રોગની અચૂક દવા છે. જે પુરુષ અને સ્ત્રી આને સાંભળશે, ત્રિશિરાના શત્રુ શ્રીરામજી 
તેમના સર્વે મનોરથો સિદ્ધ કરશે. ॥૩૦(ક)॥ 


ન્‌ 


સો૦- નીલોત્પલ તન સ્યામ કામ કોટિ સોભા અધિક 
સુનિઅ તાસુ ગુન ગ્રામ જાસુ નામ અઘ ખગ બધિક 1॥૩૦(ખ]॥ 


જેમનું નીલકમળના સમાન શ્યામ શરીર છે, જેમની શોભા કરોડો કામદેવોથી પણ અધિક છે અને જેમનું નામ 
પાપરૂપી પક્ષીઓને મારવા માટે બધિક (શિકારી) સમાન છે, તે શ્રીરામના ગુણોના સમૂહ(લીલા)ને અવશ્ય સાંભળવા 
જોઈએ. ॥૩૦(ખ])॥ 


માસપારાયણ_ત્રેવીસમો_વિશ્રામ 
ઇંતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને ચતુર્થઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ । 


કળિયુગનાં સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનાર શ્રીરામચરિતમાનસનો આ ચોથો સોપાન સમાપ્ત થયો 
(કિષ્કિન્ધાકાંડ સમાપ્ત) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1204 


હનુમાન ચાલીસા 

પારાયણવિધિ 

કીષ્કીન્ધાકાંડ 

શ્રીરામાયણજીની આરતી 

આરતી કીજે હનુમાન લલા કી 

અથ ધ્યાનમ્‌ 

ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 

હનુમાનજીનું લંકાએ પ્રસ્‍થાન। સુરસાનો મેળાપ। છાયા 
પકડનારી રાક્ષસીનો વધ-૧ 

લંકાવર્ણન। લંકિની પર પ્રહારા લંકામાં પ્રવેશ-3 
હનુમાન-વિભીષણ-સંવાદ-પ 

હનુમાનજી અશોક વાટિકામાં સીતાજીને જોઈને દુઃખી 
થાય છે અને રાવણ સીતાજીને ડર બતાવે છે.-૭ 

શ્રી સીતા-ત્રિજટા સંવાદ-૧૧ 

શ્રી સીતા-હનુમાન-સંવાદ-૧ ૨ 
અશોકવાટિકા-વિધ્વંસ, અક્ષકુમાર-વધ-૧૭ 
હનુમાનજીનું નાગપાશમાં બંધાવું-૧૯ 


સુંદરકાંડ 
હનુમાન-રાવણ-સંવાદ-૨૦ 
લંકા બાળ્યા પછી હનુમાનજીની સીતાજી પાસેથી 
વિદાય માગવી અને ચૂડામણિ પામવો શ્રી રામ- 
હનુમાન સંવાદ-૨૬ 
શ્રીરામજીનું વાનરોની સેના સાથે નીકળીને સમુદ્ર-તટે 
પહોંચવું સેના-૩૪ 
વિભીષણનો રાવણ અને વિભીષણના અપમાનનો 
ખુલાસો 
વિભીષણ શરણાગતી-૪૧ 
સમુદ્ર પાર કરવાના વિચારો, રાવણના દૂત શુકનું 
આગમન અને લક્ષ્મણજીના પત્ર સાથે પરત ફરવું-૫૦ 
દૂત રાવણને સમજાવે અને લક્ષ્મણજીનો પત્ર આપે 
છે-૫૩ 
સમુદ્રપર શ્રીરામજીનો કોપ અને સમુદ્રની ક્ષમા- 
પ્રાર્થના-૫૭ 
સુંદરકાંડ સમાપ્ત 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1205 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
પંચમ સોપાન 
સુંદરકાંડ 
શ્લોક 
શાન્તં શાશ્વતમપ્રમેયમનઘં નિર્વાણશાન્તિપ્રદં 
બ્રહ્માશમ્ભુફણીન્દ્રસેવ્યમનિશંવેદાન્તવેદ્યૉ વિભુમ્‌ 
રામાખ્યં જગદીશ્વરં સુરગુરું માયામનુષ્યં હરિં 
વંદેડહં કરુણાકરં રઘુવર ભૂપાલચૂડામણિમ્‌ 


1 
1 
1 
|॥૧॥ 


શાંતા સનાતન અપ્રમેય (પ્રમાણોથી ૫૨) નિષ્પાપ। મોક્ષરૂપ પરમ શાન્તિ આપનારા બ્રહ્માશંભુ અને શેષજી દ્વારા 
નિરંતર સેવિત। વેદાન્ત દ્વારા જાણવાયોગ્ય। સર્વવ્યાપક દેવોમાં સૌથી મોટા।માયાથી મનુષ્યરૂપે દેખાનારા। સમસ્ત પાપોને 
હરનારા। કરુણાની ખાણ રઘુકુળમાં શ્રેષ્ઠ તથા રાજાઓના શિરોમણિ। રામ કહેવડાવનારા જગદીશ્વરની હું વંદના કરું છું. 


॥૧॥ 


નાન્યા સ્પૃહા રઘુપતે હૃદયેડસ્મદીયે સત્યં વદામિ ચ ભવાનખિલાન્તરાત્મા 


ભક્તિં પ્રયચ્છ રઘુપુંગવ નિર્ભરાં મે કામાદિદોષરહિતં કુરુ માનસં ચ 


1 
|ર।॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1206 


હે રઘુનાથજી! હું સત્ય કહું છું અને વળી। આપ સર્વેના અંતરાત્મા જ છો (સઘળું જાણો જ છો) કે મારા હૃદયમાં 
બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી. હે રઘુકુળશ્રેષ્ઠા મને આપની નિર્ભરા (ભરપૂર) ભક્તિ આપો અને મારા મનને કામ આદિ 
દોષોથી રહિત કરો. ॥૨॥ 
અતુલિતબલધામં હેમશૈલાભદેહીં દનુજવનકૃશાનું જ્ઞાનિનામગ્રગણ્યમૂ | 
સકલગુણનિધાનં વાનરાણામધીશં રઘુપતિપ્રિયભક્તં વાતજાતં નમામિ ।॥ગા 
અતુલ બળના ધામા સોનાના પર્વત (મેરુ) સમાન કાંતિયુક્ત શરીરવાળા। દૈત્યરૂપી વન[નો ધ્વંસ કરવા]ને માટે 


અગ્નિરૂપા જ્ઞાનીઓમાં અગ્રગણ્યા સમસ્ત ગુણોના નિધાન। વાનરોના સ્વામી। શ્રીરઘુનાથજીના પ્રિય ભક્ત પવનપુત્ર 
શ્રીહનુમાનજીને હું પ્રણામ કરું છું।॥ગા 


હનુમાનજીનું લંકાએ પ્રસ્‍થાન। સુરસાનો મેળાપ। છાયા પકડનારી રાક્ષસીનો વધ-૧ 
ચૌ૦- જામવંત કે બચન સુહાએ | સુનિ હનુમંત હૃદય અતિ ભાએ ॥।॥ 
તબ લગિ મોહિ પરિખેહુ તુમ્હ ભાઈ | સહિ દુખ કંદ મૂલ ફલ ખાઈ ।॥૧॥ 
જામ્બવાનનાં સુંદર વચનો સાંભળીને હનુમાનજીના હૃદયને તે ઘણાં જ ગમ્યાં. [તે બોલ્યા -] હે ભાઈ! તમે લોકો 
દુ:ખ વેઠીને। કંદ-મૂળ- ફળ ખાઈને ત્યાં સુધી મારી વાટ જોજો કે-- ॥૧॥ 


જબ લગિ આવૌં સીતહિ દેખી | હોઇહિ કાજુ મોહિ હરષ બિસેષી ॥ 
યહ કહિ નાઈ સબન્હિ કહું માથા | ચલેઉ હરષિ હિર્યે ધરિ રઘુનાથા ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1207 


જ્યાં સુધી હું સીતાજીને જોઈને [પાછો] ન આવું. કાર્ય અવશ્ય થશે। કારણ કે મને ઘણો જ હર્ષ થઈ રહ્યો છે. આમ 
કહીને અને સર્વેને શીશ નમાવીને તથા હૃદયમાં શ્રીરઘુનાથજીને ધારણ કરીને હનુમાનજી હરખાઈને ચાલ્યા. ॥૨॥ 
સિંધુ તીર એક ભૂધર સુંદર | કૌતુક કૂદિ ચઢેઉ તા ઊપર ॥ 
બાર બાર રઘુબીર સંભારી | તરકેઉ પવનતનય બલ ભારી ।॥ગા 


સમુદ્ર તટે એક સુંદર પર્વત હતો. હનુમાનજી રમતમાં જ (અનાયાસે જે) ફૂંદીને તેની ઉપર જઈ ચઢ્યા અને વારંવાર 
શ્રીરઘુવીરનું સ્મરણ કરીને અત્યંત બળવાન હનુમાનજી તેના પરથી મોટા વેગથી ફૂઘા (ઉછળ્યા) ॥૩॥ા 


જેહિં ગિરિ ચરન દેઇ હનુમંતા । ચલેઉ સો ગા પાતાલ તુરંતા ॥ 
જિમિ અમોઘ રઘુપતિ કર બાના | એહી ભાંતિ ચલેઉ હનુમાના ।૪॥ 
જે પર્વત પરથી હનુમાનજી પગ મૂકીને ચાલ્યા (જેના પરથી તેમણે છલાંગ લગાવી) તે તરત જ પાતાળમાં ધસી 
પડ્યો. જેમ શ્રીરઘુનાથજીનું અમોઘ બાણ ચાલે છે। તેવી જ રીતે હનુમાનજી ચાલ્યા. ॥૪॥ 
જ્લનિધિ રઘુપતિ દૂત બિચારી | તેં મૈનાક હોહિ શ્રમહારી ॥૫॥ 


કે. જે 


સમુદ્રએ તેમને શ્રીરઘુનાથજીના દૂત સમજીને મૈનાક પર્વતને કહ્યું કે હે 
(અર્થાત્‌ પોતાના ઉપર એમને વિશ્રામ આપ)।॥૫॥ 
દો૦- હનૂમાન તેહિ પરસા કર પુનિ કીન્હ પ્રનામ 
રામ કાજુ કીન્હે બિનુ મોહિ કહો બિશ્રામ ॥૧॥ 


નાક! તું એમનો થાક ઉતારનાર બન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1208 


હનુમાનજીએ તેને હાથથી સ્પર્શ કર્યો પછી પ્રણામ કરીને કહ્યું - ભાઈ ! શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય કર્યા વિના મને વિશ્રામ 
ક્યાં? ॥૧॥ 


ચૌ૦- જાત પવનસુત દેવન્ડ દેખા | જાને કહું બલ બુદ્ધિ બિસેષા ॥ 
સુરસા નામ અહિન્ડ કે માતા | પઠઈન્હિ આઇ કહી તેહિં બાતા ॥૧॥ 


દેવોએ પવનપુત્ર હનુમાનજીને જતાં જોયા. તેમનાં વિશિષ્ટ બળ-બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે તેમણે સુરસા નામે સર્પોની 
માતાને મોકલી। તેણીએ આવીને હનુમાજીને કહ્યું - ॥૧॥ 


આજુ સુરન્ડ મોહિ દીન્ડ અહારા | સુનત બચન કહ પવનકુમારા ॥ 
રામ કાજુ કરિ ફિરિ મૈં આવો | સીતા કઈ સુધિ પ્રભુહિ સુનાવો ॥ર॥ 


આજે દેવોએ મને ભોજન આપ્યું છે. આ વચન સાંભળીને પવનકુમાર હનુમાનજીએ કહ્યું - શ્રીરામજીનું કાર્ય કરીને 
હું પાછો વળું અને સીતાજીના ખબર પ્રભુને સંભળાવી દઉં। ॥ર॥ 


તબ તવ બદન પૈઠિહઉં આઈ | સત્ય કહઉ મોહિ જાન દે માઈ ॥ 
કવનેહું જતન દેઇ નહિં જાના | ગ્રસસિ ન મોહિ કહેઉ હનુમાના ॥૩ા 


પછી હું આવીને તમારા મુખમાં પેસી જઈશ [તમે મને ખાઈ જજો] હે માતા! હું સત્ય કહું છું। અત્યારે મને જવા દે. 
જ્યારે કોઈ પણ ઉપાયે તેણે જવા ન દીધા। ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું - તો પછી મને ખાઈ જ લે ને!॥૩॥ 


જોજન ભરિ તેર્હિં બદનુ પસારા | કપિ તનુ કીન્હ દુગુન બિસ્તારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1209 


સોરહ જોજન મુખ તેહિં ઠયઊ 1 તુરત પવનસુત બત્તિસ ભયઊ 1।૪॥ 
તેણીએ યોજન જેટલું (ચાર ગાઉ) મુખ ફેલાવ્યું; ત્યારે હનુમાનજીએ. પોતાના શરીરને તેનાથી બમણું વધારી દીધું. 
તેણીએ સોળ યોજનનું મુખ કર્યું. હનુમાનજી તરત જ બત્રીસ યોજનના થઈ ગયા. ॥૪॥ 
જસ જ્સ સુરસા બદનુ બઢાવા | તાસુ દૂન કપિ રૂપ દેખાવા ॥ 
સત જોજન તેહિં આનન કીન્હા | અતિ લઘુ રૂપ પવનસુત લીન્હા ॥૫॥ 
જેમ જેમ સુરસા મુખનો વિસ્તાર વધારતી હતી। હનુમાનજી તેનાથી બમણું રૂપ બતાવતા હતા. તેણીએ સો 
યોજન(ચારસો ગાઉ)નું મુખ કર્યું ત્યારે હનુમાનજીએ. ઘણું જ નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું; ॥૫॥ 
બદન પઇંઠિ પુનિ બાહેર આવા | માગા બિદા તાહિ સિરુ નાવા ॥ 
મોહિ સુરન્ડ જેહિ લાગિ પઠાવા | બુધિ બલ મરમુ તોર મૈં પાવા ॥1॥ 
અને તેઓ તેના મુખમાં પેસીને [તરત જ] પાછા બહાર નીકળી આવ્યા અને તેને શીશ નમાવીને વિદાય માગવા 
લાગ્યા. [તેણીએ કહ્યું -] મેં તમારાં બુદ્ધિ - બળનો ભેદ પામી લીધો; જેના માટે દેવોએ મને મોકલી હતી; ॥6॥ 
દો૦: રામ કાજુ સબુ કરિહહુ તુમ્હ બલ બુદ્ધિ નિધાન ।| 
આસિષ દેઇ ગઈ સો હરષિ. ચલેઉ હનુમાન ॥૨॥ 


તમે શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સર્વે કાર્ય કરશો। કેમકે તમે બળ-બુદ્ધેના ભંડાર છો. આ આશીર્વાદ આપીને તે ચાલી ગઈ; 
પછી હનુમાનજી હર્ષિત થઈને ચાલ્યા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1210 


ચૌ૦- નિસિચરિ એક સિંધુ મહું રહઈ | કરિ માયા નભુ કે ખગ ગહઈ ॥ 

જીવ જંતુ જે ગગન ઉડાહી | જલ બિલોકિ તિન્હ કે પરિછાહીં ॥૧॥ 

ગહઇ છાહેં સક સો ન ઉડાઈ | એહિ બિધિ સદા ગગનચર ખાઈ ॥ 

સોઈ છલ હનૂમાન કહે કીન્હા | તાસુ કપટુ કપિ તુરતરહિં ચીન્હા ॥ર૨॥ 

સમુદ્રમાં એક રાક્ષસી રહેતી હતી. તે માયા કરીને આકાશમાંથી ઊડતાં પંખીઓને પકડી લેતી હતી. આકાશમાં જે 

જીવ-જંતુ ઊઠ્યા કરતાં હતાં। તેમનો પડછાયો જોઈને તે એ પડછાયાને પકડી લેતી હતી; તેથી તે ઊડી શકતાં ન હતાં 

[અને જળમાં પડી જતાં હતાં]. આ પ્રમાણે તે કાયમ આકાશમાં ઊડનારા જીવોને ખાધે રાખતી હતી. તેણીએ એ જ છળ 
હનુમાનજી સાથે પણ કર્યું. હનુમાનજીએ તરત જ તેનું કપટ ઓળખી લીધું. ॥૧-૨॥ 

તાહિ મારિ મારુતસુત બીરા | બારિધિ પાર ગયઉ પતિધીરા ॥ 

તર્હોં જાઈ દેખી બન સોભા । ગુંજત ચંચરીક મધુ લોભા ॥।૩ા॥ 


પવનપુત્ર ધીરબુદ્ધિ વીર હનુમાનજી તેને મારીને સમુદ્રની પાર ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે વનની શોભા જોઈ. 
મધુ(પુષ્પરસ)ના લોભે ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા હતા. ॥૩॥ 


લંકાવર્ણન લંકિની પર પ્રહાર લંકામાં પ્રવેશ-3 


નાના તરુ ફલ ફૂલ સુહાએ | ખગ મૃગ બૂંદ દેખિ મન ભાએ ।॥ 
સૈલ બિસાલ દેખિ એક આગેં | તા પર ધાઈ ચઢેઉ ભય ત્યાગેં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1211 


અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષ ફળ-ફૂલથી શોભિત છે. પક્ષી અને પશુઓના સમૂહને જોઈને તો તેઓ મનમાં ઘણા જ પ્રસન્‍ન 
થયા। સામે એક વિશાળ પર્વતને જોઈને હનુમાનજી ભય ત્યાગીને તેના પર દોડીને જઈ ચઢયા. ॥૪॥ 
ઉમા ન કછુ કપિ કે અધિકાઈ । પ્રભુ પ્રતાપ જો કાલહિ ખાઈ ।॥ 
ગિરિ પર ચઢિ લંકા તેહિં દેખી | કહિ ન જાઇ અતિ દુર્ગ બિસેષી ॥૫॥ 
અતિ ઉતંગ જલનિધિ ચહું પાસા | કનક કોટ કર પરમ પ્રકાસા ॥1॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! આમાં વાનર હનુમાનની કંઈ મોટાઈ નથી. આ તો પ્રભુનો પ્રતાપ છે। જે કાળને પણ 
ખાઈ જાય છે. પર્વત પર ચઢીને તેમણે લંકા જોઈ. ઘણો જ મોટો કિલ્લો છે। કંઈ કહી નથી શકાતો. તે અત્યંત ઊંચો છે। 
તેની ચારેય કોર સમુદ્ર છે. સોનાના કોટ(વંડા)નો પરમ પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે. ॥૫-૬॥ 
છં: કનક કોટ બિચિત્ર મનિ કૃત સુંદરાયતના ઘના 
ચઉહટ્ટ હટ્ટ સુબટ્ટ બીથીં ચારુ પુર બહુ બિધિ બના ॥।॥ 
ગજ બાજિ ખચ્ચર નિકર પદચર રથ બરૂથન્હિ કો ગને ।| 
બહુરૂપ નિસિચર જૂથ અતિબલ સેન બરનત નહિં બને 1।॥૧॥ 
વિચિત્ર મણિઓથી જડેલો સોનાનો કોટ છે। તેની અંદર ઘણાં જ સુંદર-સુંદર ઘર છે. ચાર રસ્તાઓ। બજારા સુંદર 
માર્ગો અને શેરીઓ છે; સુંદર નગર અનેક પ્રકારે શણગારેલું છે. હાથી। ઘોડા। ખચ્ચરોના સમૂહ તથા પગપાળા (પાયદળ) 
અને રથોના સમૂહોને કોણ ગણી શકે છે! અનેક પ્રકારનાં સક્ષસોનાં દળો છે। તેમની અત્યંત બળશાળી સેના વર્ણવી જ 
શકાતી નથી. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1212 


બન બાગ ઉપબન બાટિકા સર કૂપ બાપીં શોહહીં | 
નર નાગ સુર ગંધર્બ કન્યા રૂપ મુનિ મન મોહહીં ॥ 
કહું માલ દેહ બિસાલ સૈલ સમાન અતિબલ ગર્જડી | 
નાના અખારેન્ડ ભિરહિં બહુબિધિ એક એકન્ડ તર્જડીં ।ર॥ 
વના બાગ। ઉપવન ફૂલવાડી। તળાવ। ફૂવા અને વાવડીઓ સુશોભિત છે. મનુષ્ય। નાગ। દેવો અને ગંધર્વાની કન્યાઓ 


પોતાના સૌન્હર્યથી મુનિઓનાંય મનોને મોહી લે છે. ક્યાંક પર્વત સમાન વિશાળ. શરીરવાળા ઘણા જ બળવાન મલ્લ 
(પહેલવાન) ગરજી રહ્યા છે. તેઓ અનેક અખાડાઓમાં અનેક પ્રકારે ભીડાય છે અને એકબીજાને લલકારે છે. ॥૨॥ 
કરિ જતન ભટ કોટિન્ડ બિક્ટ તન નગર ચહું દિસિ રચ્છહીં | 
કહું મહિષ માનુષ ધેનુ ખર અજ ખલ નિસાચર ભચ્છહીં ॥ 
એહિ લાગિ તુલસીદાસ ઇન્ડ કી કથા કછુ એક હે કહી | 
રઘુબીર સર તીરથ સરીરન્ડિ ત્યાગિ ગતિ પૈહહિં સહી ।॥૩ા 
ભયંકર શરીરવાળા કરોડો યોદ્ધા યત્ન કરીને (ઘણી ચોકસાઈથી) નગરની ચારેય દિશાઓમાં (સર્વે બાજુથી) 
રખેવાળી કરે છે. ક્યાંક દુષ્ટ રાક્ષસ ભેંસો। મનુષ્યો| ગાયો| ગધેડાં અને બકરાઓને ખાઈ રહ્યા છે! તુલસીદાસે આની કથા 
એટલા માટે કંઈક ટૂંકમાં જ કહી છે કે તે (રાક્ષસો) ચોક્ક્સ શ્રીરામચન્દ્રજીના બાણરૂપી તીર્થમાં શરીરોને ત્યાગીને 
પરમગતિને પામશે. ॥૩॥ 


દો૦; પુર રખવારે દેખિ બહુ કંપિ મન કીન્હ બિચાર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1213 


અતિ લઘુ રૂપ ધરોં નિસિ નગર કરૌ પઇસાર [ગા 
નગરના બહુસંખ્યક રખેવાળોને જોઈને હનુમાનજીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે અત્યંત નાનું રૂપ ધરું અને રાત્રિના 
સમયે નગરમાં પ્રવેશ કરું. ॥ગા 
ચૌ૦- મસક સમાન રૂપ કપિ ધરી | લંકહિ ચલેઉ સુમિરિ નરહરી ॥ 
નામ લંકિની એક નિસિચરી | સો કહ ચલેસિ મોહિ નિંદરી ॥૧॥ 
હનુમાનજી મચ્છર સમાન (નાનકડું) રૂપ ધારણ કરીને નરસિંહરૂપે લીલા કરનારા પુરુષસિંહ રામ અને લક્ષ્મણનું 
સ્મરણ કરીને લંકાએ. ચાલ્યા. [લંકાના દ્વાર ઉપર] લંકિની નામની એક રાક્ષસી રહેતી હતી. તે બોલી - મારો અનાદર 
કરીને (મને પૂછયા વિના) ક્યાં ચાલ્યો જઈ રહ્યો છે? ॥૧॥ 
જાનેહિ નહીં મરમુ સઠ મોરા | મોર અહાર જહોં લગિ ચોરા ॥ 
મુઠિકા એક મહા કપિ હની | રુધિર બમત ધરની ઢનમની ।ર॥ 
હે મૂર્ખ! તે મારો ભેદ નથી જાણ્યો ? જ્યાં સુધી (જેટલા) ચોર છે। તે સર્વે મારા આહાર છે. મહાકપિ હનુમાનજીએ 
તેને એક ટૂંસો માર્યો જેનાથી તે લોહીની ઊલટી કરતાં પૃથ્વી પર ઢળી પડી. ॥૨॥ 
પુનિ સંભારિ ઉઠી સો લંકા | જોરિ પાનિ કર બિનય સસંકા ॥ 
જબ રાવનહિ બ્રહ્મ બર દીન્હા | ચલત બિરંચિ કહા મોહિ ચીન્હા ॥।ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1214 


તે લંકિની પછી સંભાળીને ઊઠી અને ભયને લીધે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા લાગી. [તે બોલી] રાવણને જ્યારે 
બ્રહ્માજીએ વર આપ્યો હતો। ત્યારે જતી વખતે તેમણે મને સક્ષસોના વિનાશની આ ઓળખાણ આપી દીધી હતી કે - 
॥૩॥ 


બિકલ હોસિ તે કપિ કે મારે | તબ જાનેસુ નિસિચર સંઘારે ॥ 
તાત મોર અતિ પુન્ય બહૂતા | દેખેઉં નયન રામ કર દૂતા ।૪॥ 


જ્યારે તું વાનરના મારવાથી વ્યાકુળ થઈ જાયા ત્યારે તું રાક્ષસોનો સંહાર થયો જાણી લેજે. હે તાત! મારાં અત્યંત 
મોટાં પુણ્ય છે. કે હું શ્રીરામચન્દ્રજીના દૂત(આપ)ને નેત્રોથી જોવા પામી. ॥૪॥ 
દો૦: તાત સ્વર્ગ અપબર્ગ સુખ ધરિઅ તુલા એક અંગ [| 
તૂલ ન તાહિ સકલ મિલિ જો સુખ લવ સતસંગ 1॥।૪॥ 
હે તાત! સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સર્વે સુખોને ત્રાજવાના એક પલ્લામાં મૂકવામાં આવે। તો પણ તે સર્વે મળીને [બીજા 
પલ્લામાં રાખેલા] તે સુખોની બરાબર નથી થઈ શકતાં। જે લવમાત્રના (ક્ષણમાત્ર)ના સત્સંગથી થાય છે. ॥૪॥ 


ચૌ૦- પ્રબિસિ નગર કીજે સબ કાજા | હૃદર્યાં રાખિ કોસલપુર રાજા ॥ 
ગરલ સુધા રિપુ કરહિં મિતાઈ | ગોપદ સિંધુ અનલ સિતલાઈ 1।૧॥ 
ગરુડ સુમેરુ રેનુ સમ તાહી | રામ કૃપા કરિ ચિતવા જાહી ॥ 


અતિ લઘુ રૂપ ધરેઉ હનુમાના | પૈઠા નગર સુમિરિ ભગવાના ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1215 


અયોધ્યાપુરીત્તા રાજા શ્રીરઘુનાથજીને હૃદયમાં રાખીને નગરમાં પ્રવેશીને સવે કાર્ય કરો. જેને શ્રીરામચન્દ્રજીએ એક 
વાર કૃપા કરીને જોઈ લીધો. તેની સાથે શત્રુ પણ મિત્રતા કરવા માંડે છે! એને માટે વિષ અમૃત થઈ જાય છે। સમુદ્ર 
ગાયની ખરી જેટલો થઈ જાય છે। અગ્રિમાં શીતળતા આવી જાય છે. અને હે ગરુડજી ! સુમેરુ પર્વત એને માટે રજ સમાન 
થઈ જાય છે। પછી હનુમાનજીએ ઘણું જ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ભગવાનનું સ્મરણ કરીને નગરમાં પ્રવેશ ક્યોં. ॥૧- 
ડી 
મંદિર મંદિર પ્રતિ કરિ સોધા | દેખે જહે તર્હે અગનિત જોધા ॥ 
ગયઉ દસાનન મંદિર માહીં | અતિ બિચિત્ર કહિ જાત સો નાહી ગા 
તેમણે એકેએક (પ્રત્યેક) મહેલમાં તપાસ કરી. જ્યાં - ત્યાં અસંખ્ય યોદ્ધા જોયા. પછી તે રાવણના મહેલમાં ગયા. 
તે અત્યંત વિચિત્ર હતો। જેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. ॥૩॥ 
સયન કિએ દેખા કપિ તેહી | મંદિર મહું ન દીખિ બેદેહી ॥ 
ભવન એક પુનિ દીખ સુહાવા | હરિ મંદિર તર્હે ભિન્ન બનાવા ।૪॥ 
હનુમાનજીએ તેને (રાવણને) શયન કરતાં જોયો; પરંતુ મહેલમાં જાનકીજી જોવામાં ન આવ્યાં. પછી એક સુંદર 
મહેલ દેખાયો; જ્યાં ભગવાનનું એક જુદું મંદિર પણ બનેલું હતું। ॥૪॥ 
હનુમાન-વિભીષણ-સંવાદ-પ 
દો૦- રામાયુધ અંકિત ગૃહ સોભા બરનિ ન જાઈ 
નવ તુલસિકા બુંદ તહેં દેખિ હરષ કપિરાઈ ॥૫।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1216 


તે મહેલ શ્રીરામજીના આયુધ(ધનુષ-બાણ)ના ચિહનોથી અંકિત હતો। તેની શોભા વર્ણવી શકાતી નથી. ત્યાં નવીન- 
નવીન (તાજાં તાજાં) તુલસીના વૃક્ષસમૂહોને જોઈને કપિરાજ શ્રીહનુમાનજી હરખાયા. ॥૫॥ 
ચૌ૦- લંકા નિસિચર નિકર નિવાસા | ઇઈહોં કહાં સજ્જન કર બાસા ।॥ 
મન મહું તરક કરૈ કપિ લાગા | તેહીં સમય બિભીષનુ જાગા ।॥૧॥ 


લંકા તો રાક્ષસોના સમૂહનું નિવાસસ્થાન છે. અહીં સજ્જન(સાધુ પુરુષ)નો નિવાસ ક્યાંથી ? હનુમાનજી મનમાં 
આ પ્રકારનો તર્ક કરવા લાગ્યા. તે જ સમયે વિભીષણજી જાગ્યા. ॥૧॥ 


રામ રામ તેહિં સુમિરન કીન્હા | હૃદર્યે હરષ કપિ સજ્જન ચીન્હા ॥ 


એહિ સન હઠિ કરિહઉં પહિચાની | સાધુ તે હોઇ ન કારજ હાની ।ર॥ 


તેમણે (વિભીષણે) રામનામનું સ્મરણ કર્યું. હનુમાનજીએ તેમને સજ્જન જાણ્યા અને હૃદયમાં હર્ષિત થયા. 
[હનુમાનજીએ [વેચાર કર્યો કે] આમનો પોતાની તરફથી જ હું પરિચય કરીશ. કેમકે સાધુથી કાર્યની હાનિ થતી નથી 
પ્રિત્યુત લાભ જ થાય છે] ॥૨॥ 


બિપ્ર રૂપ ધરિ બચન સુનાએ | સુનત બિભીષન ઉઠિ તહં આએ ॥ 
કરિ પ્રનામ પૂંછી કુસલાઈ | બિપ્ર કહહુ નિજ કથા બુઝાઈ ગા 


બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને હનુમાનજીએ તેમને વચન સંભળાવ્યાં. સાંભળતાં જ વિભીષણજી ઊઠીને ત્યાં આવ્યા. પ્રણામ 
કરીને કુશળ પૂછ્યા [અને કહ્યું કે] હે બ્રાહ્મણ દેવ] આપની કથા સમજાવીને કહો. ॥૩॥ 


કી તુમ્હ હરિ દાસન્હ મહં કોઈ | મોરે હદય પ્રીતિ અતિ હોઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1217 


કી તુમ્હ રામુ દીન અનુરાગી | આયહુ મોહિ કરન બડભાગી [।૪॥ 
શું આપ હરિભક્તોમાંથી કોઈ છો? કેમકે આપને જોઈને મારા હૃદયમાં અત્યંત પ્રેમ ઊબરાઈ રહ્યો છે. અથવા શું 
આપ દીનોને પ્રેમ કરનારા સ્વયં શ્રીરામજી જ છો| જે મને ધનભાગી બનાવવા (ઘેરબેઠાં દર્શન દઈને કૃતાર્થ કરવા) 
આવ્યા છો? ॥૪॥ 
દો૦: તબ હનુમંત કહી સબ રામ કથા નિજ નામ [| 
સુનત જુગલ તન પુલક મન મગન સુમિરિ ગુન ગ્રામ 1॥1॥ 
પછી હનુમાનજીએ શ્રીરામચન્દ્રજીની સમસ્ત કથા કહીને પોતાનું નામ જણાવ્યું. સાંભળતાં જ બંનેનાં શરીર પુલિકત્‌ 
થઈ ગયાં અને શ્રીરામજીના ગુણસમૂહોનું સ્મરણ કરીને બંનેનાં મન [પ્રેમ અને આનંદમાં] મગ્ન થઈ ગયાં. ॥॥ 
ચૌ૦- સુનહુ પવનસુત રહનિ હમારી | જિમિ દસનન્હડિ મહું જીભ બિચારી ॥ 
તાત કંબહું મોહિ જાનિ અનાથા | કરિહહિં કૃપા ભાનુકુલ નાથા ॥૧| 
[વિભીષણજીએ કહ્યું -] હે પવનપુત્ર ! મારી રહેણી સાંભળો. હું અહીં એમ રહું છું। જેમ દાંતોની વચ્ચે બિચારી જીભ ! 
હે તાત! મને અનાથ જાણીને સૂર્યકુળના નાથ શ્રીરામચન્દ્રજી શું મારા ઉપર ક્યારેક કૃપા કરશે? ॥૧॥ 
તામસ તનુ કછુ સાધન નાહીં | પ્રીતિ ન પદ સરોજ મન માહીં ॥ 
અબ મોહિ ભા ભરોસ હનુમંતા | બિનુ હરિકૃપા મિલર્હિં નહિં સંતા ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1218 


મારું તામસી (રાક્ષસ) શરીર હોવાથી સાધન તો કંઈ થતું નથી અને મનમાંય શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળોમાં 
પ્રેમેય નથી. પરંતુ હે હનુમાન! હવે મને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે શ્રીરામજીની મારા પર કૃપા છે; કારણ કે હરિની કૃપા વિના 
સંત મળતા નથી. ॥૨॥ 
જોં રઘુબીર અનુગ્રહ કીન્હા | તૌ તુમ્હ મોહિ દરસુ હઠિ દીન્હા ॥ 
સુનહુ બિભીષન પ્રભુ કે રીતી | કરહિં સદા સેવક પર પ્રીતી ॥૩ગા 
જ્યારે શ્રીરઘુવીરે કૃપા કરી છે। ત્યારે જ તો તમે મને હઠ કરીને (પોતાની તરફથી) દર્શન આપ્યાં છે. [હનુમાનજીએ 
કહ્યું -] હે વિભીષણજી! સાંભળો, પ્રભુની આ જ રીત છે કે તેઓ સેવક પર સદાય પ્રેમ કર્યા કરે છે. ॥ગા 
કહહુ ક્વન મૈં પરમ કુલીના | કપિ ચંચલ સબહીં બિધિ હીના ॥ 
પ્રાત લેઈ જો નામ હમારા | તેહિ દિન તાહિ ન મિલૈ અહારા ।૪॥ 
ભલા કહો, હું જ કયો મોટો કુળવાન છું ? [જાતિએ] ચંચળ વાનર છું અને સર્વ પ્રકારે નીચ છું. પ્રાતઃકાળે જે અમારા 
લોકોનું નામ લઈ લે તો તેને તે દિવસે ભોજન ન મળે; ॥૪॥ 
દો૦ અસ મૈ અધમ સખા સુનુ મોહૂ પર રઘુબીર | 
કીન્હી કૃપા સુમિરિ ગુન ભરે બિલોચન નીર ॥॥ 
હે સખા! સાંભળો| હું આવો અધમ છું; પણ શ્રીરામચન્દ્રજીએ તો મારા પર પણ કૃપા જ કરી છે. ભગવાનના ગુણોનું 
સ્મરણ કરીને હનુમાનજીનાં બંને નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. ॥૭॥ 


ચૌ૦- જાનતહું અસ સ્વામિ બિસારી | ફિરહિં તે કાહે ન હોહિં દુખારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1219 


એહિ બિધિ કહત રામ ગુન ગ્રામાં | પાવા અનિર્બાચ્ચ બિશ્રામાં ॥૧॥ 


જાણવા છતાંય આવા સ્વામી(શ્રીરઘુનાથજી)ને ભૂલીને જે [વિષયો પાછળ] ભટકતાં ફરે છે। તે દુઃખી કેમ ન થાય? 
આ પ્રમાણે શ્રીરામજીના ગુણસમૂહોને કહેતાં તેમણે અનિર્વચનીય (પરમ) શાંતિ પ્રાપ્ત કરી. ॥૧॥ 


પુનિ સબ કથા બિભીષન કહી | જેહિ બિધિ જનકસુતા તહેં રહી ॥ 
તબ હનુમંત કહા સુનુ ભ્રાતા | દેખી ચહઉં જાનકી માતા ।ર૨॥ 


પછી વિભીષણજીએ, શ્રીજાનકીજી જે રીતે ત્યાં રહેતાં હતાં। તે સઘળી કથા કહી સંભળાવી. ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું 
- હે ભાઈ! સાંભળો, હું જાનકી માતાને જોવા માગું છું. ॥ર॥ 


હનુમાનજી અશોક વાટિકામાં સીતાજીને જોઈને દુઃખી થાય છે અને રાવણ સીતાજીને ડર બતાવે છે.-૭ 
જુગુતિ બિભીષન સકલ સુનાઈ | ચલેઉ પવનસુત બિદા કરાઈ ॥ 
કરિ સોઇ રૂપ ગયઉ પુનિ તહવાં | બન અસોક સીતા રહ જહવાં ॥ગા 


વિભીષણજીએ [માતાનાં દર્શન માટે] સર્વે યુક્તિઓ કહી સંભળાવી. પછી હનુમાનજી વિદાય લઈને ચાલ્યા. પાછા 

તે જ પહેલાના મચ્છર જેવા રૂપને ધરીને ત્યાં ગયા। જ્યાં અશોક વનમાં વનના જે ભાગમાં સીતાજી રહેતાં હતાં। ॥ગા 
દેખિ મનહિં મહું કીન્હ પ્રનામા | બેઠેર્હિ બીતિ જાત નિસિ જામા ॥ 

કુસ તનુ સીસ જટા એક બેની | જપતિ હદર્ય રઘુપતિ ગુન શ્રેની ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1220 


સીતાજીને જોઈને હનુમાનજીએ તેમને મનોમન પ્રણામ કર્યા. તેમને બેઠાં બેઠાં જ રાત્રિના ચારેય પ્રહર વીતી જાય 
છે. શરીર દૂબળું થઈ ગયું છે! સિર પર જટાઓની એક વેણી (લટ) છે. હૃદયમાં શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહોના જપ કરતાં 
રહે છે. ॥૪॥ 
દો૦ નિજ પદ નયન દિએ મન રામ પદ કમલ લીન [| 
પરમ દુખી ભા પવનસુત દેખિ જાનકી દીન ॥૮॥ 
શ્રીજાનકીજીએ નેત્રોને પોતાનાં ચરણોમાં લગાવી રાખ્યાં છે (નીચું જ જોઈ રહ્યાં છે) અને મન શ્રીરામજીનાં 
ચરણકમળોમાં લીન છે. જાનકીજીને દીન જોઈને પવનપુત્ર હનુમાનજી ઘણા જ દુઃખી થયા. ॥૮॥ 


ગુ 


ચૌ૦- તરુ પલ્લવ મહું રહા લુકાઈ | કરઈ બિચાર કરૌ કા ભાઈ ॥ 
તેહિ અવસર રાવનુ તર્હીં આવા | સંગ નારિ બહુ કિએ બનાવા 1।૧| 
હનુમાનજી વૃક્ષનાં પાંદડાંઓમાં છુપાઈ રહ્યા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે હે ભાઈ! શું કરુ (આમનું દુઃખ કેવી રીતે 
દૂર કરુ? તે જ સમયે ઘણી જ સ્ત્રીઓને સાથે લઈને ઠાઠ-માઠથી રાવણ ત્યાં આવ્યો. ॥૧॥ 
બહુ બિધિ ખલ સીતહિ સમુઝાવા । સામ દાન ભય ભેદ દેખાવા ॥ 
કહ રવનુ સુનુ સુમુખિ સયાની | મંદોદરી આદિ સબ રની ॥।ર॥ 
તવ અનુચરીં કરઉં પન મોરા | એક બાર બિલોકુ મમ ઓરા ॥ 
તૃત ધરિ ઓટ કહતિ બૈદેહી | સુમિરિ અવધપતિ પરમ સનેહી ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1221 


તે દુષ્ટે સીતાજીને ઘણી રીતે સમજાવ્માં. સામ। દાન। ભય અને ભેદ બતાડ્યો. રાવણે કહ્યું - હે સુમુખી! હે ચતુર! 
સાંભળ। મંદોદરી આદિ સર્વે રાણીઓને હું તારી દાસી બનાવી દઈશ। આ મારું પ્રણ છે. તું એકવાર મારી સામે જો તો 
ખરી! પોતાના પરમ સ્નેહી કૌશલાધીશ શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને જાનકીજી તણખલાની આડ કરીને કહેવા લાગ્યાં 
-॥૨-ગા 


સુનુ દસમુખ ખઘોત પ્રકાસા | કબહું કિ નલિની કરઈ બિકાસા ॥ 
અસ મન સમુઝુ કંહતિ જાનકી | ખલ સુધિ નહિં રઘુબીર બાન કી ।૪॥ 
સઠ સૂને હરિ આનેહિ મોહી | અધમ નિલજ્જ લાજ નહિં તોહી ॥૫॥ 
હે દશમુખ! સાંભળ। આગિયાના પ્રકાશથી કદીય કમલિની ખીલી શકે છે ? જાનકીજી પાછા કહે છે - તું [પોતાના 
માટેય] આવું જ મનમાં સમજી લે. અરે દુષ્ટ! તને શ્રીરઘુવીરના બાણની ખબર જ નથી. અરે પાપી! તું મને એકાંતમાંથી 
હરી લાવ્યો છે. અરે અધમ! નિર્લજ્જ! તને લાજ નથી આવતી? ॥૪-૫॥ 
દો૦- આપુહિ સુનિ ખઘોત સમ રામહિ ભાનુ સમાન 
પરુષ બચન સુનિ કાઢિ અસિ બોલા અતિ ખિસિઆન [લા 
પોતાને આગિયા સમાન અને રામચન્દ્રજીને સૂર્યની સમાન સાંભળીને અને સીતાજીનાં કઠોર. વચનોને સાંભળી 
રાવણ ઘણો ખસિયાણો પડી ગયો અને તલવાર કાઢીને બહુ ગુસ્સામાં આવીને બોલ્યો - ॥૯॥ 
ચૌ૦- સીતા તેં મમ કૃત અપમાના | કટિહઉં તવ સિર કઠિન કૃપાના ॥ 
નાહિં ત સપદિ માનુ મમ બાની । સુમુખિ હોતિ ન ત જીવન હાની ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1222 


સીતા! તેં મારું અપમાન કર્યું છે. હું તારું સિર આ કઠોર કૃપાણથી કાપી નાંખીશ। નહીં તો [હજી પણ] જલદી મારી 
વાત માની લે। હે સુમુખી! નહીં તો જીવનથી હાથ ધોવા પડશે! ॥૧॥ 


સ્યામ સરોજ દામ સમ સુંદર | પ્રભુ ભુજ કરિ કર સમ દસકંધર ॥ 
સો ભુજ કંઠ કિ તવ અસિ ઘોરા | સુનુ સઠ અસ પ્રવાન પન મોરા ।ર૨॥ 
[સીતાજીએ કહ્યું -] હે દશગ્રીવ! પ્રભુની ભુજા જે શ્યામ કમળની માળા સમાન સુંદર અને હાથીની સૂંઢ જેવી [પુષ્ટ 
તથા વિશાળ] છે। કાં તો તે ભુજા જ મારા કંઠમાં પડશે કાં તારી ભયાનક તલવાર! અરે શઠ! સાંભળ। આ જ મારું ખરું 
પ્રણ છે. ॥૨॥ 


ચંદ્રહાસ હરું મમ પરિતાપં | રઘુપતિ બિરહ અનલ સંજાતં ॥ 
સીતલ નિસિત બહસિ બર ધારા | કહ સીતા હરુ મમ દુખ ભારા ॥ગા 
સીતાજી કહે છે - હે ચન્દ્રહાસ (તલવાર)! શ્રીરઘુનાથજીના વિરહની અગ્નિથી ઉત્પન્ન મારા ઘણા ભારે દાહને તું 
હરી લે! હે તલવાર! તું શીતળા તીવ્ર અને શ્રેષ્ઠ ધારા વહાવે છે (અર્થાત્‌ તારી ધાર ઠંડી અને તેજ છે) તું મારા દુઃખના 
ભારને હરી લે. ॥ગા 
સુનત બચન પુનિ મારન ધાવા | મયતનર્યાં કહિ નીતિ બુઝાવા ॥ 
કહેસિ સકલ નિસિચરન્હિ બોલાઈ | સીતહિ બહુ બિધિ ત્રાસહું જાઈ ।૪॥ 
માસ દિવસ મહું કહા ન માના | તૌ મૈં મારબિ કાઢિ કૃપાના ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1223 


દ. ફં છે” 


સીતાજીનાં આ વચન સાંભળતાં જ તે મારવા દોડ્યો। ત્યારે મયદાનવની પુત્રી મંદોદરીએ નીતિ કહીને તેને 
સમજાવ્યો. પછી રાવણે સર્વે રાક્ષસીઓને બોલાવીને કહ્યું કે જઈને સીતાજીને ઘણી રીતે ભય પમાડો. જો માસભરમાં 
આ કહેવું ન માને તો હું આ તલવાર કાઢીને એને મારી નાંખીશ. ॥૪-૫॥ 
દો૦- ભવન ગયઉ દસકંધર ઇહોં પિસાચિનિ બુંદ 
સીતહિ ત્રાસ દેખાવહિં ધરહિં રૂપ બહું મંદ ॥૧૦॥ 
[આમ કહીને] રાવણ ઘેર ચાલ્યો ગયો. અહીં રાક્ષસીઓના સમૂહ ઘણાં જ કુરૂપ ધારણ કરીને સીતાને ભય પમાડવા 
લાગ્યા. ॥૧૦॥ 


ગુ 


ચૌ૦- ત્રિજા નામ રાચ્છસી એકા | રામ ચરન રતિ નિપુન બિબેકા ॥ 
સબન્હો બોલિ સુનાએસિ સપના | સીતહિ સેઈ કરહુ હિત અપના 1।॥૧॥ 


તેમાં એક ત્રિજટા નામની રાક્ષસી હતી. તેની શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં પ્રીતિ હતી અને તે વિવેક(્ઞાન)માં નિપુણ 
હતી. તેણે સર્વેને બોલાવીને પોતાનું સ્વપ્ન સંભળાવ્યું અને કહ્યું - સીતાજીની સેવા કરીને પોતાનું કલ્યાણ કરી લો. ॥૧॥ 
સપને બાનર લંકા જારી | જાતુધાન સેના સબ મારી ।॥ 
ખર આરૂઢ નગન દસસીસા | મુંડિંત સિર ખંડિત ભુજ બીસા ।॥ર૨॥ 
સ્વપ્નમાં [મેં જોયું કે] એક વાનરે લંકા બાળી નાખી. રાક્ષસોની આખી સેના મારી નાખવામાં આવી. રાવણ ગધેડા 
પર નાગો બેઠેલો છે. તેનાં માથાં મુંડાવેલાં છે! વીસેય ભુજાઓ કપાયેલી છે. ॥૨॥ 
એહિ બિધિ સો દચ્છિન દિસિજાઈ | લંકા મનહું બિભીષન પાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1224 


નગર ફિરી રઘુબીર દોહાઈ | તબ પ્રભુ સીતા બોલિ પઠાઈ ।॥ગા 
આ પ્રમાણે તે દક્ષિણ (યમપુરીની) દિશામાં જઈ રહ્યો છે અને જાણે લંકા વિભીષણને મળી છે. નગરમાં 
શ્રીરામચન્દ્રજીની આણ વર્તાઈ ગઈ છે. પછી પ્રભુએ સીતાજીને તેડું મોકલ્યું. ॥૩॥ 
યહ સપના મૈં કહઉં પુકારી | હોઈહિ સત્ય ગએ દિન ચારી ॥ 
તાસુ બચન સુનિ તે સબ ડરી | જનકસુતા કે ચરનન્હડિ પરી ॥૪॥ 


ન્‌ 


હું પોકારીને (નિશ્ચય સાથે) કહું છું કે આ સ્વપ્ન ચાર (થોડાક જ) દિવસો પછી સત્ય થઈને રહેશે. તેનાં વચન 


સાંભળીને તે સર્વે રાક્ષસીઓ ડરી ગઈ અત્તે જાનકીજીના ચરણે પડી ગઈ. ॥૪॥ 

શ્રી સીતા-ત્રિજટા સંવાદ-૧૧ 

દો૦- જહે તર્હેં ગઈ સકલ તબ સીતા કર મન સોચ ॥।| 
માસ દિવસ બીતે મોહિ મારિહિ નિસિચર પોચ ॥૧૧॥ 


(આ પછી) તે સર્વે આસ-પાસ ચાલી ગઇ। સીતાજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યાં કે એક મહિને વીત્યે નીચ રાક્ષસ 
રાવણ મને મારશે. ॥૧૧॥ 


ચૌ૦- ત્રિજ્સા સન બોલી કર જોરી | માતુ બિપતિ સંગિનિ તૈ મોરી ॥ 
તજોં દેહ કરુ બેગિ ઉપાઈ | દુસહ બિરહુ અબ નહિં સહિ જાઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1225 


સીતાજીએ હાથ જોડીને ત્રિજટાને કહ્યું - હે માતા! તું મારી વિપત્તિની સંગિની (સાથી) છે. જલદી કોઈ એવો ઉપાય 
કરા જેથી હું શરીર ત્યજી શકું. વિરહ અસહ્ય થઈ ચાલ્યો છે. હવે। એ સહેવાતો નથી. ॥૧॥ 


આનિ કાઠ રચુ ચિતા બનાઈ | માતુ અનલ પુનિ દેહિ લગાઈ ।॥ 
સત્ય કરહિ મમ પ્રીતિ સયાની | સુને કો શ્રવન સૂલ સમ બાની ।ર॥ 
લાકડાં લાવીને ચિતા બનાવી તૈયાર કરી દે. હે માતા! પછી તેમાં આગ ચાંપી દે. હે સમજુ! તું મારી પ્રીતિને સત્ય 
કરી દે. રાવણની શૂળ સમાન દુઃખ આપનારી વાણી કાનોથી કોણ સાંભળે? ॥૨॥ 
સુનત બચન પદ ગહિ સમુઝાએસિ । પ્રભુ પ્રતાપ બલ સુજસુ સુનાએસિ ॥ 
નિસિ ન અનલ મિલ સુનુ સુકુમારી | અસ કહિ સો નિજ ભવન સિધારી ॥ગા 


સીતાજીનાં વચન સાંભળીને ત્રિજ્ટાએ ચરણ પકડીને તેમને સમજાવ્યાં અને પ્રભુનો પ્રતાપ બળ અને સુયશ 
સંભળાવ્યો. [તેણીએ કહ્યું -] હે સુકુમારી! સાંભળો। રાત્રિના સમયે આગ નહિ મળે. એમ કહીને તે પોતાના ઘેર ચાલી 
ગઈ. ॥ગા 


કહ સીતા બિધિ ભા પ્રતિકૂલા | મિલિહિ ન પાવક મિટિહે ન સૂલા ॥ 
દેખિઅત પ્રગટ ગગન અંગારા | અવનિ ન આવત એકઉ તારા ।૪॥ 


સીતાજી [મનમાં ને મનમાં] કહેવા લાગ્યાં - [શું કરું? વિધાતા જ વિપરીત થઈ ગયો. ન આગ મળશે। ન પીડા 
મટશે. આકાશમાં અંગારા પ્રગટ દેખાઈ રહ્યા છે। પણ પૃથ્વી પર એકેય તારો નથી આવતો. ॥૪॥ 


પાવકમય સસિ સ્્રવત ન આગી । માનહું મોહિ જાનિ હતભાગી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1226 


સુનહિ બિનય મમ બિટપ અસોકા | સત્ય નામ કરું હરુ મમ સોકા ॥૫॥ 
ચન્દ્ર અગ્નિમય છે। પરંતુ તે પણ જાણે મને ભાગ્યહીન જાણીને આગ નથી વરસાવતો. હે અશોડવૃક્ષ! મારી વિનંતી 
સાંભળ! મારો શોક હરી લે અને પોતાનું અશોક નામ સાર્થક કર. ॥૫॥ 
નૂતન કિસલય અનલ સમાના | દેહિ અગિનિ જનિ કરહિ નિદાના ॥ 
દેખિ પરમ બિરહાકુલ સીતા | સો છન કપિહિ કલપ સમ બીતા 1।1॥ 
તારા નવાં નવાં [તાર્જા-તાજાં] કોમળ પાંદડાં અગ્નિ સમાન છે. અગ્નિ આપ. તેના કારણનો વિચાર ન કર અર્થાત્‌ 
અગ્નિ આપું કે નહિ તે વિચારવાની જરૂર નથી. સીતાજીને વિરહથી પરમ વ્યાકુળ થયેલાં જોતાં તે ક્ષણ હનુમાનજીને કલ્પ 
સમાન વીત્યો. ॥૬॥ 
શ્રીસીતા-હનુમાન-સંવાદ-૧ ૨ 
સો૦- કપિ કરિ હૃદર્યેું બિચાર દીન્ડિ મુદ્રિકા ડારિ તબ [| 
જનુ અસોક અંગાર દીન્ડ હરષિ ઉઠિ કર ગહેઉ 1।૧૨॥ 
પછી હનુમાનજીએ હૃદયમાં વિચારીને [સીતાજીની સામે] વીટી નાંખી દીધી। જાણે અશોકે અંગારો આપી દીધો હોય. 
સીતાજીએ હરખાઈને ઊભા થઈ તેને હાથમાં લઈ લીધો. ॥૧૨॥ 
ચૌ૦- તબ દેખી મુદ્રિકા મનોહર | રામ નામ અંકિત અતિ સુંદર ॥ 
ચકિત ચિતવ મુદરી પહિચાની | હરષ બિષાદ હૃદર્ય અકુલાની ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1227 


ત્યારે તેમણે રામનામથી અંકિત અત્યંત સુંદર અને મનોહર વીટી જોઈ. વીંટીને ઓળખીને સીતાજી આશ્ચર્યચકિત 
થઈને એને જોવા લાગ્યાં અને હર્ષ તથા વિષાદથી હૃદયમાં અકળાઈ ઊઠ્યાં. ॥૧॥ 


જીતિ કો સકઈ અજય રઘુરાઈ | માયા તેં અસિ રચિ નહિં જાઈ ॥ 
સીતા મન બિચાર કર નાના | મધુર બચન બોલેઉ હનુમાના ।ર૨॥ 


[તે વિચારવા લાગ્યાં -] શ્રીરઘુનાથજી તો સર્વથા અજેય (અજિત) છે। તેમને કોણ જીતી શકે છે? અને માયાથી 
આવી (માયાના ઉપાદાનથી સર્વથા રહિત દિવ્યા ચિન્મય) વીટી બનાવી શકાતી નથી. સીતાજી મનમાં અનેક પ્રકારના 
વિચાર કરી રહ્યાં હતાં. આ સમયે હનુમાનજી મધુર વચન બોલ્યા -॥૨॥ 


રામચંદ્ર ગુન બરનેં લાગા | સુનતહિં સીતા કર દુખ ભાગા ।॥ 
લાગી સુનૈં શ્રવન મન લાઈ | આદિહુ તે સબ કથા સુનાઈ ॥૩ગા 


તે શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરવા લાગ્યા। [જેને] સાંભળતાં જ સીતાજીનું દુઃખ જતું રહ્યું. તેઓ કાન અને 
મન લગાવી તેને સાંભળવા માંડ્યા. હનુમાનજીએ આદિથી લઈને સમસ્ત કથા કહી સંભળાવી. ॥૩॥ 


શ્રવનામૃત જોહે કથા સુહાઈ | કહી સો પ્રગટ હોતિ કિન ભાઈ ॥ 
તબ હનુમંત નિકટ ચલિ ગયઊ 1। ફિરિ બેઠી મન બિસમય ભયઊ 1।૪॥ 


[સીતાજી બોલ્યાં -] જેણે કાનોને માટે અમૃતરૂપ આ સુંદર કથા કહી। તે હે ભાઈ! પ્રગટ કેમ નથી થતો? ત્યારે 
હનુમાનજી નજીક ચાલ્યા ગયા. તેમને જોઈને સીતાજી પીઠ ફેરવીને બેસી ગયાં; તેમના મનમાં આશ્ચર્ય થયું. ॥૪॥ 


રામ દૂત મૈ માતુ જાનકી | સત્ય સપથ કરુનાનિધાન કી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1228 


યહ મુદ્રિકા માતુ મૈ આની | દીન્હિ રામ તુમ્હ કહે સહિદાની ॥૫॥ 
નર બાનરહિ સંગ કહું કેસે । કહી કથા ભઇ સંગતિ જેસેં ॥1॥ 
[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા જાનકી! હું શ્રીરામજીનો દૂત છું. કરુણાનિધાનની સાચી શપથ લઉ છું. હે માતા! આ 
વીટી હું જ લાવ્યો છું. શ્રારમજીએ આપના માટે મને આ નિશાની (ઓળખ) આપી છે. [સીતાજીએ પૂછ્યું -] નર અને 
વાનરનો સંગ કહો કેવી રીતે થયો? પછી હનુમાનજીએ જેવી રીતે સંગ થયો હતો] તે સર્વે કથા કહી સંભળાવી। ॥૫-૬॥ 
દો૦ કપિ કે બચન સપ્રેમ સુનિ ઉપજા મન બિસ્વાસ | 
જાના મન ક્રમ બચન યહ કુપાસિધુ કર દાસ 1।૧૩॥ 
હનુમાનજીનાં પ્રેમયુક્ત વચન સાંભળીને સીતાજીના મનમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. તેમણે જાણી લીધું કે આ 
મન। વચન અને કર્મથી કૃપાસાગર શ્રીરઘુનાથજીનો દાસ છે. ॥૧૩॥ 


ન્સ 


ચૌ૦- હરિજન જાનિ પ્રીતિ અતિ ગાઢી | સજલ નયન પુલકાવલિ બાઢી ॥ 
બૂડત બિરહ જલધિ હનુમાના | ભયહુ તાત મો કહું જલજાના ।૧॥ 
ભગવાનનો સેવક જાણીને અત્યંત ગાઢ પ્રીતિ થઈ ગઈ. નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું અને શરીર 
અત્યંત પુલકિત થઈ ગયું. [સીતાજીએ. કહ્યું -] હે તાત હનુમાન! વિરહસાગરમાં ડૂબતી જતી હું। તમે મારા માટે વહાણ 
થયા. ॥૧॥ 
અબ કહુ કુસલ જાઉ બલિહારી | અનુજ સહિત સુખ ભવન ખરારી ॥ 
કોમલચિત કૂપાલ રઘુરાઈ | કપિ કેહિ હેતુ ધરી નિઠુરાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1229 


હું વારી જાઉ છું; હવે। નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસાહિત ખરના શત્રુ સુખધામ પ્રભુનાં કુશળ-મંગળ કહો. શ્રીરઘુનાથજી 
તો કોમળ હૃદય અને કૃપાળુ છે. વળી। હે હનુમાન! તેમણે કયા કારણે આ નિષ્ઠુરતા ધારણ કરી લીધી છે? ॥ર॥ 
સહજ બાનિ સેવક સુખદાયક | કબહુંક સુરતિ કરત રઘુનાયક ॥ 
કબહું નયન મમ સીતલ તાતા | હોઇહહિં નિરખિ સ્યામ મૃદુ ગાતા ॥૩ગા 
સેવકને સુખ આપવું એ એમની સ્વાભાવિક ટેવ છે. તે શ્રીરઘુનાથજી શું કદી મનેય યાદ કરે છે? હે તાત! શું કદીક 
એમનાં કોમળ શ્યામ અંગોને જોઈને મારાં નેત્રો શીતળ થશે ? ॥૩॥ 
બચનુ ન આવ નયન ભરે બારી | અહહ નાથ હોં નિપટ બિસારી ॥ 
દેખિ પરમ બિરહાકુલ સીતા | બોલા કપિ મૃદુ બચન બિનીતા ।૪॥ 
[મુખમાંથી] વચન નથી નીકળતાં| નેત્રોમાં [વિરહના આંસુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. [ઘના દુઃખ સાથે તે બોલ્યાં - 
] હા નાથ! આપે મને બિલકુલ જ ભુલાવી દીધી! સીતાજીને વિરહથી પરમ વ્યાકુળ જોઈને હનુમાનજી કોમળ અને નમ્ર 
વચન બોલ્યા - ॥૪॥ 
માતુ કુંસલ પ્રભુ અનુજ સમેતા | તવ દુખ દુખી સુકૃપા નિકેતા ॥ 
જનિ જનની માનહુ જિર્યં ઊના | તુમ્હ તે પ્રેમુ રામ કેં દૂના ॥૫॥ 
હે માતા! સુંદર કૃપાના ધામ પ્રભુ ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત કુશળ છે। પરંતુ આપના દુઃખથી દુઃખી છે. હે માતા! 
મનમાં ગ્લાનિ ન અનુભવો (મન નાનું કરીને દુઃખ ન કરો). શ્રીરામચન્દ્રજના હૃદયમાં આપના માટે બમણો પ્રેમ છે. ॥૫॥ 


દો૦- રઘુપતિ કર સંઘેસુ અબ સુનુ જનની ધરિ ધીર [| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1230 


અસ કહિ કપિ ગદગદ ભયઉ ભરે બિલોચન નીર 1।૧૪॥ 
હે માતા! હવે ધીરજ ધરીને શ્રીરઘુનાથજીનો સંદેશો સાંભળો. આવું કહીને હનુમાનજી પ્રેમથી ગદગદ થઈ ગયા. 
તેમનાં નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ઊભરાઈ આવ્યું. ॥૧૪॥ 
ચૌ૦- કહેઉ રામ બિયોગ તવ સીતા | મો કહું સકલ ભએ બિપરીતા ॥ 
નવ તરું કિસલય મનહું કુસાનૂ | કાલનિસા સમ નિસિ સસિ ભાનૂ ॥૧॥ 
[હનુમાનજી બોલ્યા -] શ્રીરામચન્દ્રજીએ કહ્યું છે કે હે સીતે! તમારા વિયોગમાં મારા માટે સઘળા પદાર્થ પ્રતિકૂળ 
થઈ ગયા છે. વૃક્ષોમાં નવાં-નવાં કોમળ પાંદડાં જાણે અગ્નિના સમાન] રાત્રિ કાળ-રાત્રિ સમાન। ચન્દ્રમા સૂર્ય સમાન - 
॥૧॥ 
કુબલય બિપિન ડકુંત બન સરિસા | બારિદ તપત તેલ જનુ બરિસા ॥ 
જે હિત રહે કરત તેઈ પીરા । ઉરગ સ્વાસ સમ ત્રિબિધ સમીરા ।ર॥ 
અને કમળોનાં વન ભાલાના (કાંટાના) વનને સમાન થઈ ગયા છે. મેઘ જાણે ઉકળતું તેલ વરસાવે છે. જે હિત 
કરનારા હતા। તે જ હવે પીડા આપવા લાગ્યા છે. ત્રિવિધ (શીતળ। મંદા સુગંધિત) વાયુ સર્પના શ્વાસ સમાન (ઝેરી અને 
ગરમ) થઈ ગયો છે. ॥૨॥ 
કહેહૂ તેં કછુ દુખ ઘટિ હોઈ | કાહિ કહોં યહ જાન ન કોઈ ।॥ 
તત્વ પ્રેમ કર મમ અરુ તોરા | જાનત પ્રિયા એકુ મનુ મોરા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1231 


મનનું દુઃખ કહી નાખવાથી કંઈક ઓછું થઈ જાય છે. પણ કહું કોને? આ દુઃખ કોઈ જાણતું નથી. હે પ્રિયે! મારા 
અને તારા પ્રેમનું તત્વ (રહસ્ય) એક મારું મન જ જાણે છે. ॥૩॥ 

સો મનુ સદા રહત તોહિ પાહીં | જાનુ પ્રીતિ રસુ એતનેહિ માહી ॥ 

પ્રભુ સંદેસુ સુનત બેદેહી | મગન પ્રેમ તન સુધિ નહિં તેહી ।૪॥ 


જા જ ન ક ક હુ ક દ. જિ ક શિ. ન ૭ ણ 
અને તે મન સદા તારી જ પાસે રહે છે. બસા મારા પ્રેમનો સાર એટલામાં જ સમજી લો. પ્રભુનો સંદેશ સાંભળતાં 
જ જાનકીજી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. તેમને શરીરની સૂધ ન રહી. ॥૪॥ 


કહ કપિ હૃદર્યોં ધીર ધરુ માતા | સુમિરું રામ સેવક સુખદાતા ॥ 
ઉર આનહું રઘુપતિ પ્રભુતાઈ | સુનિ મમ બચન તજહુ કંદરાઈ ॥પ॥ 
હનુમાનજીએ કહ્યું - હે માતા! હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરો અને સેવકોને સુખ આપનાર શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરો. 
શ્રીરઘુનાથજીની પ્રભુતાને હદયમાં લાવો અને મારાં વચન સાંભળીને કાયરતા મૂકી દો. ॥૫॥ 
દો૦- નિસિચર નિકર પતંગ સમ રઘુપતિ બાન ફૃસાનુ | 
જનની હૃદર્યે ધીર ધરુ જરે નિસાચર જાનુ ॥૧૫॥ 


રાક્ષસોના સમૂહ પતંગિયા સમાન અને શ્રીરઘુનાથજીનાં બાણ અગ્તિ સમાન છે. હે માતા! હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ 
કરો અને રાક્ષસોને બળ્યા જ સમજો. ॥૧૫॥ 


ચૌ૦- જો રઘુબીર હોતિ સુધિ પાઈ | કરતે નહિં બિલંબુ રઘુરાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1232 


રામ બાન રબિ ઉર્એ જાનકી | તમ બરૂથ કહં જાતુધાન કી ।૧| 
શ્રીરામચન્દ્રજીને જો ભાળ મળી હોત તો તેઓ વિલંબ ન કરત. હે જાનકીજી! રામબાણરૂપી સુર્યનો ઉદય થયે 
રાક્ષસોનો સેનારૂપી અંધકાર ક્યાં રહી શકે છે? ॥૧॥ 
અબહિં માતુ મૈ જાઉ લવાઈ | પ્રભુ આયસુ નહિં રામ દોહાઈ ॥ 
કછુક દિવસ જનની ધરું ધીચા | ડકપિન્ડ સહિત અઈહહિં રઘુબીરા ॥૨॥ 
હે માતા! હું આપને હમણાં જ અહીંથી લઈ જાઉ। પણ શ્રીરામચન્દ્રજીના સોગંદ છે; મને પ્રભુની આજ્ઞા નથી। એટલે 
હે માતા! થોડાક દિવસ હજુ ધીરજ ધરો] શ્રીરામચન્દ્રજી વાનરો સહિત અહીં આવશે. ॥૨॥ 
નિસિચર મારિ તોહિ લૈ જેહહિં । તિહું પુર નારદાદિ જ્સુ ગૈહહિં ॥ 
હે સુત કપિ સબ તુમ્હહિ સમાના | જાતુધાન અતિ ભટ બલવાના ગા 
અને રાક્ષસોને મારીને આપને લઈ જશે. નારદ આદિ [ત્રક્ષિ-મુનિ] ત્રણેય લોકમાં એમનો યશ ગાશે. [સીતાજીએ 
કહ્યું -] હે પુત્ર! સવે વાનર તમારા જ જેવા (નાના-નાના) હશે। રાક્ષસો તો. ઘણા બળવાન યોદ્ધાઓ છે. ॥૩॥ 
મોરેં હૃદય પરમ સંદેહા | સુનિ કપિ પ્રગટ કીન્હિ નિજ દેહા ॥ 
કનક ભૂધરાકાર સરીરા | સમર ભયંકર અતિબલ બીરા ॥।૪॥ 
સીતા મન ભરોસ તબ ભયઊ 1। પુનિ લઘુ રૂપ પવનસુત લયઊ ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1233 


ક ક. 


તેથી મારા હૃદયમાં મોટો ભારે સંશય થાય છે [કે તમારા - જેવા વાનરો સક્ષસોને કેવી રીતે જીતશે]. આ સાંભળીને 
હનુમાનજીએ. પોતાનું શરીર પ્રગટ કર્યું. સોનાના પર્વત સુમેરુના આકારનું અત્યંત વિશાળ શરીર હતું| જે યુદ્ધમાં 
શત્રુઓના હૃદયમાં ભય ઉત્પન્ન કરનારું અત્યંત બળવાન અને વીર હતું. ત્યારે (એને જોઈને) સીતાજીના મનમાં 
વિશ્વાસ થયો. હનુમાનજીએ પાછું નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. ॥૪-૫॥ 


દો૦ સુનુ માતા સાખામૃગ નહિં બલ બુદ્ધિ બિસાલ 
પ્રભુ પ્રતાપ તેં ગરુડહિ ખાઇ પરમ લઘુ બ્યાલ 1।૧૧]॥ 
હે માતા! સાંભળો। વાનરોમાં ઘણાં બળ-બુદ્ધિ નથી હોતાં. પરંતુ પ્રભુના પ્રતાપથી અત્યંત નાના સર્પ પણ ગરુડને 
ખાઈ શકે છે (અત્યંત નિર્બળ પણ મહાબળવાનને મારી શકે છે). ॥૧૬॥ 
ચૌ૦- મન સંતોષ સુનત કપિ બાની | ભગતિ પ્રતાપ તેજ બલ સાની ॥ 
આસિષ દીન્હિ રામપ્રિય જાના | હોહુ તાત બલ સીલ નિધાના 1।૧॥ 


ભક્તિ। પ્રતાપ તેજ અને બળથી ભરેલી હનુમાનજીની વાણી સાંભળીને સીતાજીના મનમાં સંતોષ થયો. 
શ્રીસીતાજીએ હનુમાનજીને શ્રીરામજીના પ્રિય જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા કે હે તાત! તમે બળ અને શીલના ભંડાર થાવ. 
॥૧॥ 


અજર અમર ગુનનિધિ સુત હોહૂ | કરહું બહુત રઘુનાયક છોહૂ ॥ 
કરહું કૃપા પ્રભુ અસ સુનિ કાના | નિર્ભર પ્રેમ મગન હનુમાના ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1234 


હે પુત્ર! તમે અજરા અમર અને ગુણોનો ખજાનો થાવ. શ્રીરઘુનાથજી તમારા પર ઘણી કૃપા કરે. “પ્રભુ કૃપા કરે" - 
આવું કાનેથી સાંભળતાં જ હનુમાનજી પૂર્ણ પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. ॥૨॥ 
બાર બાર નાએસિ પદ સીસા | બોલા બચન જોરિ કર કીસા ॥ 
અબ કૂતકૃત્ય ભયઉ મૈ માતા | આસિષ તવ અમોઘ બિખ્યાતા ॥૩ગા 


ન્‌ 


હનુમાનજીએ વારંવાર સીતાજીના ચરણોમાં સિર નમાવ્યું અને પછી હાથ જોડીને કહ્યું - હે માતા! હવે। હું કૃતાર્થ 
થઈ ગયો. આપનો આશીર્વાદ અમોઘ છે। આ વાત પ્રસિદ્ધ છે. ॥૩॥ 
સુનહુ માતુ મોહિ અતિસય ભૂખા | લાગિ દેખિ સુંદર ફ્લ રૂખા ॥ 
સુનુ સુત કરહિં બિપિન રખવારી | પરમ સુભટ રજનીચર ભારી ।૪॥ 


ક મે 


હે માતા! સાંભળો। સુંદર ફળવાળાં વૃક્ષોને જોઈને મને ઘણી જ ભૂખ લાગી ગઈ છે. [સીતાજીએ કહ્યું -] હે બેટા! 
સાંભળો। મોટા ભારે યોદ્ધા રાક્ષસ આ વનની રખેવાળી કરે છે. ॥૪॥ 
તિન્હ કર ભય માતા મોહિ નાહીં | જોં તુમ્હ સુખ માનહુ મન માહીં ॥૫॥ 


[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! જો આપ મનમાં સુખ માનો (પ્રસન્‍ન થઈને આજ્ઞા આપો) તો મને તેમનો ભય તો 
બિલકુલ નથી। ॥૫॥ 


અશોકવાટિકા-વિધ્વંસ, અક્ષકુમાર-વધ-૧૭ 
દો૦: દેખિ બુદ્ધિ બલ નિપુન કપિ કહેઉ જાનકીં જાહુ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1235 


રઘુપતિ ચરન હદર્ય ધરિ તાત મધુર ફલ ખાહુ [।૧૭॥ 
હનુમાત્તજીને બુદ્ધિ અને બળમાં નિપુણ જોઈને જાનકીજીએ કહ્યું -જાઓ. હે તાત! શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોને હૃદયમાં 
ધારણ કરીને મીઠાં ફળ ખાઓ. ॥૧૭॥ 
ન્ડ ક્‌ ન્ડ ન્‌ કડ 
ચૌ૦- ચલેઉ નાઈ સિરુ પૈઠેઉ બાગા | ફલ ખાએસિ તરુ તોરે લાગા ॥ 
રહે તહોં બહુ ભટ રખવારે | કછુ મારેસિ કછુ જાઇ પુકારે ॥૧॥ 
તેઓ સીતાજીને શીશ નમાવીને ચાલ્યા અને બગીચામાં પેસી ગયા. ફળ ખાધાં અને વૃક્ષોને તોડવા માંડ્યાં. ત્યાં 
ઘણા જ યોદ્ધા રખેવાળ હતા. તેમાંથી કેટલાકને મારી નાખ્યા અને કેટલાકે જઈને રાવણત્તે પોકાર કર્યોં - ॥૧॥ 
નાથ એક આવા કપિ ભારી | તેહિં અસોક બાટિકા ઉજારી ॥ 
ખાએસિ ફલ અરુ બિટપ ઉપારે । રચ્છક મર્દિ મર્દિ મહિ ડારે ॥ર૨॥ 


[અને કહ્યું -] હે નાથ! એક મોટો ભારે વાનર આવ્યો છે. તેણે અશોકવાટિકા ઉજાડી નાખી. ફળ ખાધાં | વૃક્ષોને 
ઉખાડી નાંખ્યાં અને રખેવાળોને મસળી-મસળીને જમીન પર નાખી દીધા. ॥૨॥ 


સુનિ રાવન પઠએ ભટ નાના | તિન્હહિ દેખિ ગર્જેઇં હનુમાના ॥ 
સબ રજનીચર કપિ સંઘારે । ગએ. પુકારત કછુ અધમારે ।॥૩ા 


આ સાંભળીને રાવણે ઘણા જ યોદ્ધા મોકલ્યા. તેમને જોઈને હનુમાનજીએ ગર્જના કરી. હનુમાનજીએ સર્વે રાક્ષસોને 
મારી નાખ્યા। કેટલાક જે અધમૂઆ હતા તે। બૂમરાણ કરતાં નાઠા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1236 


પુનિ પઠયઉ તેહિં અચ્છકુમારા | ચલા સંગ લૈ સુભટ અપારા ॥ 
આવત દેખિ બિટપ ગહિ તર્જા | તાહિ નિપાતિ મહાધુનિ ગર્જા ॥૪॥ 
પછી રાવણે અક્ષકુમારને મોકલ્યો. તે અસંખ્ય શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓને સાથે લઈને ચાલ્યો. તેને આવતો જોઈને 
હનુમાનજીએ. એક વૃક્ષ [હાથમાં] લઈને પડકાર્યો અને તેને મારીને મહાધ્વનિથી ગર્જના કરી। ॥૪॥ 
દો૦ કછુ મારેસિ કછુ મદેસે કછુ મિલએસિ ધરિ ધૂરિ । 
કછુ પુનિ જાઈ પુકારે પ્રભુ મર્કટ બલ ભૂરિ 1।૧૮॥ 
તેમણે સેનામાંથી કેટલાકને મારી નાખ્યા અને કેટલાકને મસળી નાખ્યા અને કેટલાકને પકડી-પકડીને ધૂળમાં 
રગદોળી નાખ્યા. કેટલાકે પાછા [રાવણ પાસે] જઈને પોકાર ક્યોં કે હે પ્રભુ! વાનર ઘણો જ બળવાન છે. ॥૧૮॥ 


ચૌ૦- સુનિ સુત બધ લંકેસ રિસાના | પઠએસિ મેઘનાદ બલવાના ॥ 
મારસિ જનિ સુત બાંધેસુ તાહી | દેખિઅ કપિહિ કર્હો કર આહી 1।૧|॥ 


પુત્રનો વધ સાંભળીને રાવણ ક્રોધિત થઈ ગયો. અને તેણે [પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર] બળવાન મેઘનાદ ને મોકલ્યો. 
[તેને કહ્યું કે -] હે પુત્ર! મારી ન નાખતો] તેને બાંધી લાવજે. તે વાનર ક્યાંનો તે જોઈ લઈએ. ॥૧॥ 
ચલા ઇંદ્રજ્િતિ અતુલિત જોધા | બંધુ નિધન સુનિ ઉપજા ક્રોધા ॥ 
કપિ દેખા દારૂન ભટ આવા [| કટક્ટાઇ ગર્જા અરુ ધાવા [રા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1237 


જ કા 


ઇન્દ્રને જીતનારો અતુલનીય યોદ્ધા મેઘનાદ ચાલ્યો. ભાઈના માર્યા જવાનું સાંભળીને તેને ક્રોધ થઈ આવ્યો. 
હનુમાનજીએ જોયું કે આ વખતે ભયાનક યોદ્ધા આવ્યો છે. ત્યારે તેઓ કટકટાવીને ગજર્યા અને દોડ્યા. ॥ર॥ 


અતિ બિસાલ તરુ એક ઉપારા | બિરથ કીન્હ લંકેસ કુમારા ॥ 
રહે મહાભટ તાકે સંગા | ગહિ ગહિ કપિ મર્દઇ નિજ અંગા ।ગા 


તેમણે એક ઘણું મોટું વૃક્ષ ઉખાડી લીધું અને તેના પ્રહારથી લંકેશ્વર રાવણના પુત્ર મેઘનાદને રથ વિનાનો કરી દીધો 


(રથને તોડીને તેને નીચે પાડી નાખ્યો). તેની સાથે જે મોટા મોટા યોદ્ધા હતા। તેમને પકડી-પકડીને હનુમાનજી પોતાના 
શરીરથી મસળવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


તિન્હહિ નિપાતિ તાહિ સન બાજા | ભિરે જુગલ માનહું ગજરાજા ॥ 
મુઠિકા મારિ ચઢા તરુ જાઈ | તાહિ એક ઇન મુરુછા આઈ ॥।૪॥ 
ઉઠિ બહોરિ કીન્હિસિ બહુ માયા | જીતિ ન જાઈ પ્રભંજન જાયા ।॥૫॥ 
તે સર્વેને મારીને પછી મેઘનાદથી લડવા લાગ્યા. [લડતાં તેઓ એવા જણાતા હતા કે] જાણે બે ગજરાજ ભિડાયા 
હોય. હનુમાનજી તેને એક હૂંસો મારીને વૃક્ષ પર જઈ ચઢ્યા. તેને પળવાર માટે મૂર્છા આવી ગઈ. પછી ઊઠીને તેણે 
(મેઘનાદે) ઘણી માયા રચી; પરંતુ પવનના પુત્ર તેનાથી જીતી શકાતા નથી. ॥૪-૫॥ 
હનુમાનજીનું નાગપાશમાં બંધાવું-૧૯ 
દો૦- બ્રહ્મ અસ તેહિં સાંધા કપિ મન કીન્હ બિચાર [| 
જોં ન બ્રહ્મસર માનઉ મહિમા મિટઇ અપાર ॥૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1238 


અંતમાં તેણે બ્રહ્માસ્રનુ સંધાન કર્યું ત્યારે હનુમાનજીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે જો બ્રહ્માસ્ત્રને ન માનું તો તેનો અપાર 
મહિમા નષ્ટ પામશે. ॥૧૯॥ 
ન્સ હ "ડ ૦ હ 
ચો૦- બ્રહ્મબાન કંપિ કહું તેહિં મારા | પરતિહું બાર કટકુ સંઘારા ॥ 
તેહિં દેખા કપિ મુરુછિત ભયઊ 1। નાગપાસ બાૉંધેસિ લૈ ગયઊ 1૧] 


મેઘનાદે હનુમાનજીને બ્રહ્મબાણ માર્યું [જે વાગતાં જ તેઓ વૃક્ષની જેમ નીચે પડી ગયા]. પરંતુ પડતી વખતે પણ 
તેઓએ ઘણી જ સેનાને મારી નાખી. જ્યારે તેણે જોયું કે હનુમાનજી મૂર્છિત થઈ ગયા છે ત્યારે તે તેમને પોતાના 
નાગપાશથી બાંધીને લઈ ગયો. ॥૧॥ 
જાસુ નામ જપિ સુનહુ ભવાની | ભવ બંધન કાટહિં નર ગ્યાની ॥ 
તાસુ દૂત કિ બંધ તરું આવા | પ્રભુ કારજ લગિ ડપિહિં બેંધાવા ॥ર॥ 
[શિવજી કહે છે-] હે ભવાની! સાંભળો। જેમનું નામ જપીને જ્ઞાની (વિવેકી) મનુષ્ય સંસારના બંધનને કાપી નાંખે 
છે। તેમનો દૂત શું બંધનમાં આવી શકે છે? પરંતુ પ્રભુના કાર્ય માટે હનુમાનજીએ સ્વયં પોતાને બંધાવી લીધા. ॥૨॥ 
કપિ બંધન સુનિ નિસિચર ધાએ | કૌતુક લાગિ સભા સબ આએ ।॥ 
દસમુખ સભા દીખિ કપિ જાઈ | કહિ ન જાઈ કછુ અતિ પ્રભુતાઈ ગા 
વાનરનું બંધાવું જાણીને રાક્ષસો દોડ્યા અને કૌતુક માટે સર્વે સભામાં આવ્યા। હનુમાનજીએ જઈને રાવણની સભા 
જોઈ. તેની અત્યંત પ્રભુતા (એશ્ચર્ય) કંઈ કહી શકાતી નથી. ॥૩॥ 


કર જોરે સુર દિસિપ બિનીતા | ભૃકુટિ બિલોક્ત સકલ સભીતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1239 


દેખિ પ્રતાપ ન કપિ મન સંકા | જિમિ અહિગન મહું ગરુડ અસંકા ॥૪॥ 


દેવો અને દિગપાળો હાથ જોડીને ઘણી નમ્રતા સાથે ભયભીત થતાં સર્વે રાવણની ભૃકુટી સામે જોઈ રહ્યા છે (તેનું 
વલણ જોઈ રહ્યા છે). તેનો આવો પ્રતાપ જોઈનેય હનુમાનજીના મનને જરાય ડર ન લાગ્યો. તે એવા નિઃશંક ઊભા રહ્યા 
જેમ સર્પોના સમૂહમાં ગરુડ નિઃશંક રહે છે. ॥૪॥ 
હનુમાન-રાવણ-સંવાદ-૨૦ 
દો૦- કપિહિ બિલોકિ દસાનન બિહસા કહિ દુર્બાદ 
સુત બધ સુરતિ કીન્ડિ પુનિ ઉપજા હદર્ય બિષાદ [રબા 
હનુમાનજીને જોઈને રાવણ દુર્વચન કહેતો ઘણો હસ્યો. પછી પુત્ર-વધનું સ્મરણ કર્યું તો તેના હદયમાં વિષાદ 
ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૨૦॥ 
ચૌ૦- કહ લંકેસ કવન તૈ કીસા | કેહિ કે બલ ઘાલેહિ બન ખીસા ।॥ 
કી ધૌં શ્રવન સુનેહિ નહિં મોહી | દેખઉં અતિ અસંક સઠ તોહી 1॥૧॥ 
લંકાપતિ રાવણે કહ્યું - અરે વાનર! તું કોણ છે ? કોના બળે તે વનને ઊજાડીને નષ્ટ કરી નાખ્યું? શું તે કદીય મને 
કાનેથી નથી સાંભળ્યો? અરે શઠ! હું તને અત્યંત નિઃશંક જોઈ રહ્યો છું. ॥૧॥ 
મારે નિસિચર કેહિં અપરાધા | કહુ સઠ તોહિ ન પ્રાન કઈ બાધા ॥ 
સુનુ રાવન બ્રહ્માંડ નિકાયા | પાઇ જાસુ બલ બિરચતિ માયા 1।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1240 


તેં કયા અપરાધે રાક્ષસોને માર્યા? અરે મૂર્ખ! બતાવ। શું તને પ્રાણ જવાનો ભય નથી? [હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે 
રાવણ! સાંભળ જેમનું બળ પામીને માયા સમસ્ત બ્રહ્માંડોના સમૂહોની રચના કરે છે; ॥૨ર॥ 
જાકે બલ બિરંચિ હરિ ઈસા | પાલત સૃજત હરત દસસીસા ॥ 
જા બલ સીસ ધરત સહસાનન | અંડકોસ સમેત ગિરિ કાનન ।॥૩ા 
જેમના બળે હે દશશીશ! બ્રહ્મા। વિષ્ણુ। મહેશ (મશઃ) સૃષ્ટિનું સર્જન। પાલન અને સંહાર કરે છે; જેમના બળથી 
સહસમુખ (ફેણો) વાળા શેષજી પર્વત અને વનસહિત સમસ્ત બ્રહ્માડને સિર પર ધારણ કરે છે; ॥૩॥ 
ધરઇ જો બિબિધ દેહ સુરત્રાતા | તુમ્હ સે સઠન્હ સિખાવનુ દાતા ॥ 
હર કોદંડ કઠિન જેહિં ભંજા | તેહિ સમેત નૃપ દલ મદ ગંજા ।૪॥ 


જે દેવોની રક્ષાને માટે અનેક પ્રકારના દેહ ધારણ કરે છે અને જે તમારા જેવા મૂર્ખોને દંડ આપનારા છે; જેમણે 
શિવજીના કઠોર ધનુષને તોડી નાંખ્યુ અને એ સાથે જ રાજાઓના સમૂહના ગર્વનો ચૂરો કરી નાખ્યો; ॥૪॥ 
ખર દૂષન ત્રિસિરા અરુ બાલી | બધે સકલ અતુલિત બલસાલી ।॥૫॥ 
જેમણે ખરા દૂષણ। ત્રિશિરા અને વાલિને મારી નાંખ્યા। જે સર્વેસર્વ અતુલનીય બળવાન હતા. ॥૫॥ 
દો૦- જાકે બલ લવલેસ તેં જિતેહુ ચરાચર ઝારિ 
તાસુ દૂત મૈ જા કરિ હરિ આનેહુ પ્રિય નારિ ।॥૨૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1241 


જેના લેશમાત્ર બળથી તેં સમસ્ત ચરાચર જગતને જીતી લીધું અને જેમની પ્રિય પત્નીને તું ચોરીથી હરી લાવ્યો છે; 
હું એમનો જ દૂત છું. ॥૨૧॥ 
દ. 


ચૌ૦- જાનઉ મૈં તુમ્હારિ પ્રભુતાઈ | સહસબાહુ સન પરી લરાઈ ।॥ 
સમર બાલિ સન કરિ જસુ પાવા | સુનિ કપિ બચન બિહસિ બિહરાવા ॥૧॥ 


હું તારી પ્રભુતાને ખૂબ જાણું છું! સહસબાહુ સાથે તારું યુદ્ધ થયું હતું અને વાલિ સાથે યુદ્ધ કરીને યશ પ્રાપ્ત ક્યોં 
હતો. હનુમાનજીનાં માર્મિક વચન સાંભળીને રાવણે હસીને વાત ટાળી દીધી। ॥૧॥ 


ખાયઉ ફલ પ્રભુ લાગી ભૂંખા | કપિ સુભાવ તેં તોરેઉ રૂખા ॥ 
સબ કે દેહ પરમ પ્રિય સ્વામી | મારહિં મોહિ કુમારગ ગામી ।ર૨॥ 


છ. જે ન ક. નિ ષે ન અ ત તક 
હે [રક્ષસોના] સ્વામી! મને ભૂખ લાગી હતી। (માટે) મેં ફળ ખાધાં અને વાનર-સ્વભાવના કારણે વૃક્ષ તોડ્યાં. હે 
(નિશાચરોના) માલિક! દેહ સર્વેને પરમ પ્રિય છે; કુમાગે ચાલનારા (દુષ્ટ) રાક્ષસ જ્યારે મને મારવા લાગ્યા -॥૨॥ 


જિન્હ મોહિ મારા તે મૈં મારે 1 તેહિ પર બાંધેઉ તનર્યં તુમ્હારે ॥ 
મોહિ ન કછુ બાંધે કઇ લાજા | કીન્ડ ચહઉં નિજ પ્રભુ કર કાજા ગા 


ત્યારે જેમણે મને માર્યા તેમને મેં પણ માર્યા. તેમ છતાંય તારા પુત્રે મને બાંધી લીધો. [પરંતુ] મને પોતાના બંધાઈ 
જવાની કંઈ પણ લાજ (શરમ) નથી. મેં તો પોતાના પ્રભુનું કાર્ય પાર પાડવા ઇચ્છું છે. ॥૩॥ 


બિનતી કરઉં જોરિ કર રાવન | સુનહુ માન તજિ મોર સિખાવન ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1242 


દેખહુ તુમ્હ નિજ કુલહિ બિચારી | ભ્રમ તજિ ભજહુ ભગત ભય હારી ॥૪॥ 


હે રાવણ! હું હાથ જોડીને તમને વિનંતી કરું છું। તમે અભિમાન ત્યજીને મારી શિખામણ સાંભળો. તમે પોતાના 
પવિત્ર કુળનો વિચાર કરીને જુઓ અને ભ્રમને છોડીને ભક્તભયહારી (ભક્તના ભયને હરનારા) ભગવાનને ભજો. ॥૪॥ 


જાકે ડર અતિ કાલ ડેરાઈ । જો સુર અસુર ચરાચર ખાઈ ।॥ 
તાસો બયરું કબહું નહિં કીજે | મોરે કહે જાનકી દીજે ।॥૫॥ 


જે દેવો| રાક્ષસો અને સમસ્ત ચરાચરને ખાઈ જાય છે। તે કાળ પણ જેના ડરથી અત્યંત બીવે છે; તેમની સાથે 
કદાપિ વેર ન રાખો અને મારા કહેવાથી જાનકીજીને આપી દો। ॥૫॥ 
દો૦- પ્રનતપાલ રઘુનાયક કરુના સિંધુ ખરારિ 
ગએ સરન પ્રભુ રાખિહે તવ અપરાધ બિસારિ ॥રર॥ 
ખરના શત્રુ શ્રીરઘુનાથજી શરણાગતોના રક્ષક અને દયાના સમુદ્ર છે. શરણે જવાથી પ્રભુ તમારો અપરાધ ભૂલીને 
તમને પોતાની શરણમાં રાખી લેશે. ॥રર॥ 
ચૌ૦- રામ ચરન પંકજ ઉર ધરહૂ | લંકા અચલ રાજુ તુમ્હ કરહૂ ॥ 
રિષિ પુલસ્તિ જસુ બિમલ મયંકા | તેહિ સસિ મહું જનિ હોહુ કલંકા ॥૧॥ 


તમે શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોને હૃદયમાં ધારણ કરો. અને લંકાનું અચળ રાજ્ય કરો. ત્ર્કષિ પુલસ્ત્યજીનો યશ 
નિર્મળ ચન્દ્રમા સમાન છે. તે ચન્દ્રમામાં તમે કલંક ન બનો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1243 


રામ નામ બિનુ ગિરા ન સોહા | દેખુ બિચારિ ત્યાગિ મદ મોહા ॥ 
બસન હીન નહિં સોહ સુરારી | સબ ભૂષન ભૂષિત બર નારી ।ર૨॥ 


રામનામ વિના વાણી શોભા નથી પામતી। મદ-મોહ છોડીને વિચાર કરી જુઓ. હે દેવોના શત્રુ! સર્વે દાગીનાઓથી 
સજ્જ થયેલ સુંદરી પણ કપડાં વિના શોભા નથી પામતી. ॥૨॥ 


રામ બિમુખ સંપતિ પ્રભુતાઈ | જાઈ રહી પાઈ બિનુ પાઈ ।॥ 
સજલ મૂલ જિન્હ સરિતન્હ નાહીં । બરષિ ગએ પુનિ તબર્હિ સુખાહી ॥૩॥ 


રામવિમુખ પુરુષની સંપત્તિ અને પ્રભુતા જે ભૂતકાળમાં રહી હોય। વર્તમાનમાં હોય અને ભવિષ્યમાં જે પ્રાપ્ત 
થવાની હોય તે સઘળી ચાલી જાય છે અને તે ન પામવા સમાન થઈ જાય છે. જે નદીઓના મૂળમાં કોઈ જળસ્રોત નથી 
(અર્થાત્‌ જેમને કેવળ વરસાદનો જ આધાર છે) તે વર્ષા વીતી ગયે પાછી તરત જ સુકાઈ જાય છે. ॥૩॥ 


સુનુ દસકંઠ કહઉં પન રોપી | બિમુખ રમ ત્રાતા નહિં કોપી ॥ 
સંકર સહસ બિષ્નુ અજ તોહી | સકહિં ન રાખિ રામ કર દ્રોહી ॥૪॥| 


હે રાવણ! સાંભળો હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે રામવિમુખની રક્ષા કરનારો કોઈ પણ નથી. હજારો શંકર વિષ્ણુ 
અને બ્રહ્મા પણ શ્રીરામજીની સાથે દ્રોહ કરનારા-તમને બચાવી નહીં શકે. ॥૪॥ 

દો૦: મોહમૂલ બહુ સૂલ પ્રદ ત્યાગહું તમ અભિમાન [| 
ભજહુ રામ રઘુનાયક કૃપા સિંધુ ભગવાન ॥૨૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1244 


મોહ જ જેમનું મૂળ છે એવા (અજ્ઞાનજનિત)| ઘણા પીડા આપનારા। તમરૂપ અભિમાનને ત્યજી દો અને રઘુકુળના 
સ્વામી। કૃપાના સમુદ્ર ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજીનું ભજન કરો। ॥૨૩॥ 


ચૌ૦- જદપિ કહી કપિ અતિ હિત બાની | ભગતિ બિબેક બિરતિ નય સાની ॥ 
બોલા બિહસિ મહા અભિમાની | મિલા હમહિ કપિ ગુર બડ ગ્યાની ॥૧॥ 
જોકે હનુમાનજીએ ભક્તિ। જ્ઞાન! વૈરાગ્ય અને નીતિથી ભરપૂર ઘણા જ હિતની વાણી કહી। તો પણ તે મહાન 
અભિમાની રાવણ ઘણુ હસીને (વ્યંગથી) બોલ્યો કે અમને આ વાનર મોટો જ્ઞાની ગુરુ મળ્યો! ॥૧॥ 
મૃત્યુ નિકટ આઈ ખલ તોહી | લાગેસિ અધમ સિખાવન મોહી ॥ 
ઉલટા હોઇહિ કહ હનુમાના | મતિભ્રમ તોર પ્રગટ મૈ જાના ।ર॥ 
અરે દુષ્ટ! તારું મૃત્યુ નિકટ આવી ગયું છે. અધમ! મને શિખામણ આપવા આવ્યો છે ? હનુમાનજીએ કહ્યું - આથી 
વિપરીત જ થશે (અર્થાત્‌ મૃત્યુ તારા સમીપ આવ્યું છે। મારા નહીં). આ તારો મતિભ્રમ છે। મેં પ્રત્યક્ષ જાણી લીધું છે. 
॥૨॥ 


સુનિ કપિ બચન બહુત ખિસિઆના | બેગિ ન હરહુ મૂઢ કર પ્રાના ॥ 
સુનત નિસાચર મારન ધાએ | સચિવન્હ સહિત બિભીષનુ આએ ॥।॥૩ા॥ 
હનુમાનજીનાં વચન સાંભળીને તે ઘણો જ ખસિયાણો પડી ક્રોધિત થઈ ગયો [અને બોલ્યો -] અરે! આ મૂર્ખનો 
પ્રાણ શીદ્દય જ કેમ નથી હરી લેતા ? સાંભળતાં જ રાક્ષસ તેમને મારવા દોડ્યા. તે જ સમયે મંત્રીઓની સાથે વિભીષણ 
ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1245 


નાઈ સીસ કરિ બિનય બહૂતા | નીતિ બિરોધ ન મારિઅ દૂતા ॥ 


આન દંડ કછુ કરિઅ ગોસાંઇ | સબહી કહા મંત્ર ભલ ભાઈ ।૪॥ 
સુનત બિહસિ બોલા દસકંધર | અંગ ભંગ કરિ પઠઇઅ બંદર ।॥૫॥ 


તેમણે શીશ નમાવીને અને ઘણી નપ્રતા સાથે રાવણને કહ્યું કે દૂતને મારવો ન જોઈએ। આ નીતિના વિરુદ્ધ છે. હે 
ગોસાઈ! કોઈ અન્ય દંડ આપવામાં આવે. સર્વેએ કહ્યું - ભાઈ! આ સલાહ ઉત્તમ છે. આ સાંભળતાં જ રાવણ હસીને 
બોલ્યો - સાર તો વાનરને અંગ-ભંગ કરીને મોકલી આપવામાં આવે. ॥૪-૫॥ 

લંકાદહન 
દો૦ કપિ કે મમતા પૂંછ પર સબહિ કહઉં સમુઝાઇ | 
તેલ બોરિ પટ બાંધિ પુનિ પાવક દેહુ લગાઈ [।ર૨૪॥ 

હું સર્વેને સમજાવીને કહું છું કે વાનરની મમતા પૂંછ પર હોય છે. માટે તેલમાં કાપડ બોળીને તે આની પૂંછડીએ 

બાંધીને પછી આગ ચાંપી દો. ॥૨૪॥ 


ચો૦- પૂંછડીન બાનર તર્હે જાઈહિ । તબ સઠ નિજ નાથહિ લઇ આઈહિ ॥ 
જિન્હ કે કીન્હિસિ બહુત બડાઈ | દેખઉ મૈં તિન્હ કે પ્રભુતાઈ ॥૧॥ 


જ્યારે પૂંછ વિના આ વાનર ત્યાં (પોતાના સ્વામીની પાસે) જશે। ત્યારે આ મૂર્ખ પોતાના માલિકને સાથે લઈ આવશે। 
જેમની પ્રશંસા એણે ઘણી કરી છે. હું જરા તેમની પ્રભુતા (સામર્થ્ય) તો જોઉં ! ॥૧॥ 


બચન સુનત કપિ મન મુસુકાના | ભઈ સહાય સારદ મૈ જાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1246 


જાતુધાન સુનિ રાવન બચના | લાગે રચે મૂઢ સોઈ રચના ।ર॥ 
આ વચન સાંભળતાં જ હનુમાનજી મનમાં મલકાયા [અને મનમાં ને મનમાં બોલ્યા કે] હું જાણી ગયો| સરસ્વતીજી 
[આને આવી બુદ્ધિ આપવામાં] સહાયક થયાં છે. રાવણનાં વચન સાંભળીને મૂર્ખ રાક્ષસ ત્યાં જ (પૂંછમાં આગ ચાંપવાની) 
તેયારી કરવા લાગ્યા. ।ર॥ 
રહા ન નગર બસન ઘૃત તેલા | બાઢી પૂંછ કીન્ડ કપિ ખેલા ॥ 
કૌતુક કહીં આએ પુરબાસી | મારહિં ચરન કરહિં બહુ હાસી ।૩ા 
[પૂંછડું વટવામાં એટલું કાપડ અને ઘી તેલ વપરાયું કે] નગરમાં કાપડા ઘી અને તેલ ન રહ્યું. હનુમાનજીએ એવો 
ખેલ કર્યો કે પૂંછડું વધતું ગયું (લાંબુ થઈ ગયું). નગરવાસી લોકો કૌતુક જોવા આવ્યા। તેઓ હનુમાનજીને પગેથી ઠોકરો 
મારે છે અને એમની બહુ મશ્કરી કરે છે. ॥૩॥ 
બાજહિં ઢોલ દેહિ સબ તારી | નગર ફેરિ પુનિ પૂંછ પ્રજારી ॥ 
પાવક જરત દેખિ હનુમંતા | ભયઉ પરમ લઘુરૂપ તુરંતા ।૪॥ 
નિબુકિ ચઢેઉ કપિ કનક અટારી | ભઈ સભીત નિસાચર નારીં ॥૫॥ 
ઢોલ વાગે છે। સર્વે લોકો તાળીઓ પાડે છે. હનુમાનજીને નગરમાં ફેરવીને। પછી પૂંછડામાં આગ ચાંપી દીધી. અગ્નિને 
બળતો જોઈને હનુમાનજી તરત જ ઘણા નાના રૂપમાં થઈ ગયા. બંધનમાંથી નીકળીને તેઓ સોનાની અટારીઓ પર 
જઈ ચઢયા. તેમને જોઈને રાક્ષસોની પત્નીઓ ભયભીત થઈ ગઈ. ॥૪-૫॥ 


દીઠ હરિ પ્રેરિત તેહિ અવસર ચલે મસુત ઉનચાસ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1247 


અટ્ટહાસ કરિ ગર્જા ક્પિ બઢિ લાગ અકાસ ॥૨૫॥ 
તે સમયે ભગવાનની પ્રેરણાથી ઓગણપચાસ પવનો એકી સાથે ફુંકાવા લાગ્યા. હનુમાનજી અટ્ટહાસ્ય કરીને ગજર્યા 
અને વધીને આકાશે જઈ પહોંચ્યા. ॥૨૫॥ 
ચૌ૦- દેહ બિસાલ પરમ હરુઆઈ । મંદિર તેં મંદિર ચઢ ધાઈ ।॥ 
જરઈ નગર ભા લોગ બિહાલા | ઝપટ લપટ બહુ કોટિ કરાલા ॥૧॥ 
દેહ ઘણો વિશાળ। પરંતુ ઘણો જ હલકો (ફર્તિવાળો) છે. તેઓ દોડીને એક મહેલથી બીજા મહેલ પર ચઢી જાય છે. 
નગર સળગી રહ્યું છે લોકો બેહાલ થઈ ગયા છે. અગ્નિની કરોડો ભયંકર જ્વાળાઓ ભડકી રહી છે. ॥૧॥ 
તાત માતુ હા સુનિઅ પુકારા | એહિં અવસર કો હમહિ ઉબારા ॥ 
હમ જો કહા યહ કપિ નહિં હોઈ | બાનર રૂપ ધરે સુર કોઈ ।॥ર૨॥ 
હે બાપા! હાય મા! આ અવસરે અમને કોણ બચાવશે ? [ચારેય કોર] આ જ પોકારો સંભલાઈ રહ્યા છે. અમે તો 
પહેલાથી જ કહ્યું હતું કે આ વાનર નથી। વાનરનું રૂપ ધરેલો કોઈ દેવ છે! ॥ર॥ 
સાધુ અવગ્યા કર ફ્લુ એસા | જરઇ નગર અનાથ કર જૈસા ॥ 
જારા નગરું નિમિષ એક માહીં । એક બિભીષન કર ગૃહ નાહી ।૩ા 
સાધુના અપમાનનું આ જ ફળ છે કે નગર અનાથના નગરની જેમ સળગી રહ્યું છે. હનુમાનજીએ એક જ ક્ષણમાં 
આખું નગર બાળી નાખ્યું. એક વિભીષણનું ઘર ન બાળ્યું. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1248 


તા કર દૂત અનલ જેહિં સિરિજા | જરા ન સો તેહિ કારન ગિરિજા ॥ 
ઉલટિ પલટિ લંકા સબ જારી | કૂદિ પરા પુનિ સિંધુ મઝારી ।૪॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે પાર્વતી ! જેમણે અગ્નિ બનાવ્યો હનુમાનજી તેમના જ દૂત છે. આ જ કારણે તે અગ્નિથી બળતા 


નથી। હનુમાનજીએ એક છેડાથી લઈને બીજા છેડા સુધી ફરી ફરીને સમસ્ત લંકા બાળી નાખી. પછી તે સમુદ્રમાં ફૂદી 
પડ્યા. ॥૪॥ 
લંકા બાળ્યા પછી હનુમાનજીની સીતાજી પાસેથી વિદાય માગવી અને ચૂડામણિ પામવો શ્રી રામ-હનુમાન 
દો૦ પૂંછ બુઝાઇ ખોઈ શ્રમ ધરિ લઘુ રૂપ બહોરિ | 
જનકસુતા કે આગેં ઠાઢ ભયઉ કર જોરિ ॥૨૧॥ 


પૂંછ બુજાવીને। થાક દૂર કરીને અને પાછું નાનકડું રૂપ ધરીને હનુમાનજી શ્રીજાનકીજીની સામે હાથ જોડીને ઊભા 
રહી ગયા. ॥૨૧॥ 


ચૌ૦- માતુ મોહિ દીજે કછુ ચીન્હા | જેસેં રઘુનાયક મોહિ દીન્હા ॥ 
ચૂડામનિ ઉતારિ તબ દયઊ | હરષ સમેત પવનસુત લયઊ 1૧ 


[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! મને કોઈ ચિહન-નિશાની આપો, જેમ શ્રીરઘુનાથજીએ આપ્યું હતું. પછી સીતાજીએ 
ચૂડામણિ ઉતારીને આપ્યો. હનુમાનજીએ હર્ષપૂર્વક તે લઈ લીધો. ॥૧॥ 


કહેહુ તાત અસ મોર પ્રનામાં | સબ પ્રકાર પ્રભુ પૂરનકામાં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1249 


દીન દયાલ બિરિદુ સંભારી | હરહુ નાથ મમ સંકટ ભારી [॥।ર॥ 
જાનકીજીએ. અંગુલિનિદેશ દ્વારા પ્રણામની ચેષ્ટા કરીને અર્થાત્‌ શ્રીરામજી - લક્ષ્મણજીનું ધ્યાન કરીને આપનાં 
ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કહ્યું કે હે પ્રભો! જોકે આપ સર્વ પ્રકારે પૂર્ણકામ છો (આપને કોઈ પ્રકારની કામના નથી) તો પણ 
દીનો પર દયા કરવાનું આપનું બિરુદ છે [અને હું દીન છું] માટે તે બિરુદને યાદ કરીને હે નાથ! મારા મોટા સંકટને દૂર 
કરો. ॥ર॥ 
તાત સક્રસુત કથા સુનાએહુ | બાન પ્રતાપ પ્રભુહિ સમુઝાએહુ ॥ 
માસ દિવસ મહું નાથુ ન આવા | તૌ પુનિ મોહિ જિઅત નહિં પાવા ॥૩ા 
હે તાત । ઇન્દ્રપુત્ર જયંતની કથા સંભળાવજો અને પ્રભુને એમના બાણનો મહિમા સમજાવજો (સ્મરણ કરાવજો). 
જો મહિનામાત્રમાં નાથ ન આવ્યા તો પછી મને જીવતી નહીં પામે. ॥૩॥ 
કહું કપિ કેહિ બિધિ રાખૌ પ્રાના | તુમ્હહૂ તાત કહત અબ જાના ॥ 
તોહિ દેખિ સીતલિ ભઇ છાતી | પુનિ મો કહું સોઈ દિનુ સો રાતી ।૪॥ 
હે હનુમાન! કહો। હું કઈ રીતે પ્રાણ રાખું! હે તાત! તમે પણ હવે જવાનું કહી રહ્યા છો. તમને જોઈને છાતી શીતળ 
થઈ હતી. પાછા મારે એ જ દિવસ અને એ જ રાત્રિ. ॥૪।॥ 
દો૦- જનક્સુતહે સમુઝાઈ કરિ બહુ બિધિ ધીરજુ દીન્હ | 
ચરન કમલ સિરુ નાઇ કંપિ ગવનુ રામ પહિં કીન્હ [।૨૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1250 


હનુમાનજીએ જાનકીજીને સમજાવીને અનેક પ્રકારે ધીરજ આપી અને એમનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવીને 
શ્રીરામજી પાસે જવા પ્રયાણ કર્યું।॥૨૭॥ 


ચૌ૦- ચલત મહાધુનિ ગર્જીસે ભારી | ગર્ભ સ્રવહિં સુનિ નિસિચર નારી ॥ 
નાધિ સિંધુ એહિ પારહિ આવા | સબદ કિલિકિલા કપિન્ડ સુનાવા ॥૧॥ 


ચાલતી વખતે તેમણે મહાધ્વનિથી ભારે ગર્જના કરી। જેને સાંભળીને રાક્ષસોની સ્રીઓના ગર્ભ પડવા લાગ્યા. 
સમુદ્ર લાંઘીને તેઓ આ પાર આવ્યા અને તેમણે વાનરોને કિલકિલાટનો નાદ સંભળાવ્યો. ॥૧॥ 


હરષે સબ બિલોકિ ઠહંનુમાના | નૂતન જન્મ ડકપિન્ડ તબ જાના ।॥ 
મુખ પ્રસન્ન તન તેજ બિરાજા | કીન્હેસિ રામચંદ્ર કર કાજા ।ર॥ 


હનુમાનજીને જોઈને સર્વે હર્ષિત થઈ ગયા અને ત્યારે વાનરો પોતાનો નવો જન્મ થયો સમજયા. હનુમાનજીનું મુખ 
પ્રસન્ન છે અને શરીરમાં તેજ વિરાજમાન છે। [જેથી એમણે સમજી લીધું કે] આ શ્રીરામચન્દ્રજીનું કાર્ય કરીને આવ્યા છે. 
॥૨॥ 


મિલે સકલ અતિ ભએ સુખારી | તલફત મીન પાવ જિમિ બારી ॥ 
ચલે હરષિ રઘુનાયક પાસા | પૂંછત કહત નવલ ઇતિહાસા ગા 


સર્વે હનુમાનજીને ભેટયા અને ઘણા જ સુખી થયા; જેમ તડપતી માછલીને જળ મળી ગયું હોય. સવે હર્ષિત થઈને 
નવો - નવો ઈતિહાસ [વૃત્તાન્ત) પૂછતાં - કહેતાં શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૩॥ 


તબ મધુબન ભીતર સબ આએ 1।| અંગદ સંમત મધુ ફલ ખાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1251 


રખવારે જબ બરજન લાગે । મુષ્ટિ પ્રહાર હનત સબ ભાગે ।૪॥ 
ત્યારે સર્વે લોકો મધુવનમાં આવ્યા અને અંગદની સંમતિથી સર્વેએ મધુર ફળ [અથવા મધ અને ફળ] ખાધાં. જ્યારે 
રખેવાળો રોકીને ના પાડવા લાગ્યા તો હૂંસાઓનો માર મારતાં જ તે સર્વે રખેવાળો ભાગી છૂટ્યા. ॥૪॥ 
દો૦- જાઇ પુકારે તે સબ બન ઉજાર જુબરાજ 
સુનિ સુગ્રીવ હરષ કપિ કરિ આએ પ્રભુ કાજ [૨૮॥ 


ત્યારે દધિમુખજી તથા અન્ય રક્ષકોએ જઈને સુગ્રીવને ફરિયાદ કરી કે યુવરાજ અંગદ વન ઉજાડી રહ્યા છે. આ 
સાંભળીને સુગ્રીવ હર્ષિત થયા કે વાનર પ્રભુનું કાર્ય કરી આવ્યા છે. ॥૨૮॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- જોં ન હોતિ સીતા સુધિ પાઈ | મધુબન કે ફ્લ સકહિં કિ ખાઈ ॥ 
એહિ બિધિ મન બિચાર કર રાજા | આઈ ગએ કપિ સહિત સમાજા ।॥૧॥ 
જો સીતાજીની ભાળ ન મળી હોત તો શું તે મધુવનનાં ફળ ખાઈ શકવાના હતા? આ પ્રમાણે રાજા સુગ્રીવ મનમાં 
વિચાર કરી જ રહ્યા હતા કે સમાજસહિત વાનરો આવી ગયા. ॥૧॥ 
આઈ સબન્હિ નાવા પદ સીસા | મિલેઉ સબન્હિ અતિ પ્રેમ કપીસા ॥ 
પૂંછી કુસલ કુસલ પદ દેખી | રામ ફકૃપાં ભા કાજુ બિસેષી ॥।ર॥ 
સર્વેએ આવીને સુગ્રીવના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. કપિરાજ સુગ્રીવ સવેને ઘણા પ્રેમથી ભેટ્યા ! તેમણે કુશળ પૂછયા 
[ત્યારે વાનરોએ ઉત્તર આપ્યો -] આપના ચરણોનાં દર્શનથી સર્વે કુશળ છે. શ્રીરામજીની કૃપાથી જે વિશેષ કાર્ય હતું તે 
થયું (કાર્યમાં વિશેષ સફળતા મળી છે). ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1252 


નાથ કાજુ કીન્હેઉ હનુમાના | રાખે સકલ ડપિન્ડ કે પ્રાના ॥ 

સુનિ સુગ્રીવ બહુરિ તેહિ મિલેઊ | કપિન્ડ સહિત રઘુપતિ પહિં ચલેઊ ॥ગા 

જામ્બવાને કહ્યું કે હે નાથ! હનુમાને જ સર્વ કાર્ય કર્યું છે અને સર્વે વાનરોના પ્રાણ બચાવી લીધા. આ સાંભળીને 
સુગ્રીવજી હનુમાનજીને ફરીથી ભેટયા અને સર્વે વાનરો સાથે શ્રીરઘુનાયજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૩॥ 

રામ કંપિન્ડ જબ આવત દેખા | કિએ કાજુ મન હરષ બિસેષા ॥ 

ફટિક સિલા બેઠે દ્વ ભાઈ | પરે સકલ કપિ ચરનન્હિ જાઈ [।૪॥ 


શ્રીરામજીએ જ્યારે વાનરોને કાર્ય કરીને આવતા જોયા ત્યારે તેમના મનમાં વિશેષ હર્ષ થયો. બંને ભાઈ ગુફાની 
બહાર આવીને સ્ફટિક શિલા પર બેસી ગયા. સર્વે વાનર જઈને એમના ચરણોમાં નમી પડ્યા. ॥૪॥ 


દો૦- પ્રીતિ સહિત સબ ભેટે રઘુપતિ કરુના પુંજ 
પૂંછી કુસલ નાથ અબ કુસલ દેખિ પદ કંજ [રલા 
દયાના ભંડાર શ્રી રઘુનાથજી સર્વેને પ્રેમસહિત ગળે લાગીને ભેટ્યા અને કુશળ પૂછયા। [વાનરોએ કહ્યું -] હે નાથ! 
આપનાં ચરણકમળોનાં દર્શન પામવાથી હવે કુશળ છીએ. ॥૨૯॥ 


ક 


ચૌ૦- જામવંત કહ સુનુ રઘુરાયા | જા પર નાથ કરહુ તુમ્હ દાયા ॥ 
તાહિ સદા સુભ કુસલ નિરંતર | સુર નર મુનિ પ્રસન્ન તા ઊપર 1।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1253 


જામ્બવાને કહ્યું - હે રઘુનાથજી! સાંભળો. હે નાથ! જેની પર આપ દયા કરો છો। તેને સદાય કલ્યાણ અને નિરંતર 
કુશળ છે. દેવો। મનુષ્ય અને મુનિ સર્વે એની પર પ્રસન્‍ન રહે છે. ॥૧॥ 


સોઈ બિજઈ બિનઈ ગુન સાગર । તાસુ સુજસુ ત્રેલોક ઉજાગર ॥ 
પ્રભુ કી કૃપા ભયઉ સબુ કાજૂ । જન્મ હમાર સુફ્લ ભા આજૂ ॥।ર॥ 


તે જ વિજયી છે। તે જ વિનયી છે અને તે જ ગુણોનો સમુદ્ર બની જાય છે. તેનો સુંદર યશ ત્રણેય લોકોમાં પ્રકાશિત 
થાય છે. પ્રભુની કૃપાથી સર્વે કાર્ય થયું. આજે અમારો જન્મ સફળ થઈ ગયો. ॥ર॥ 


નાથ પવનસુત કીન્હિ જો કરની | સહસહું મુખ ન જાઈ સો બરની ॥ 
પવનતનય કે ચરિત સુહાએ | જામવંત રઘુપતિહિ સુનાએ ।॥।ગા 


હે નાથ! પવનપુત્ર હનુમાને જે કરણી કરી। તેનું હજાર મુખોથીય વર્ણન નથી કરી શકાતું પછી જામ્બવાને 
હનુમાનજીનાં સુંદર ચરિત્ર શ્રીરઘુનાથજીને સંભળાવ્યાં. ॥ગા 


સુનત કૃપાનિધિ મન અતિ ભાએ | પુનિ હનુમાન હરષિ હિર્યે લાએ ॥ 
કહહુ તાત કેહિ ભાંતિ જાનકી | રહતિ કરતિ રચ્છા સ્વપ્રાન કી ।૪॥ 


[તે ચરિત્ર] સાંભળવામાં કૃપાનિધાન શ્રીરામચન્દ્રજીના મનને ઘણાં જ ગમ્યાં. તેમણે હર્ષિત થઈને હનુમાનજીને ફરી 
હૃદય સરસા ચાંપી દીધા અને કહ્યું - હે તાત! કહો। સીતા કંઈ રીતે રહે છે અને પોતાના પ્રાણોની રક્ષા કરે છે ? ॥૪॥ 


દોબ૦- નામ પાહરૂ દિવસ નિસિ ધ્યાન તુમ્હાર કપાટ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1254 


લોચન નિજ પદ જંત્રિત જાહિં પ્રાન કેહિ બાટ 1।૩બા 
[હનુમાનજીએ કહ્યું] આપનું નામ રાત-દિવસ ચોકી કરનારું છે। આપનું ધ્યાન જ કમાડ છે. નેત્રોને આપનાં ચરણોમાં 
લગાવેલાં રાખે છે। એ જ તાળું છે; પછી પ્રાણ જાય તો કયા માર્ગે? ॥૩૦॥ 
ચૌ૦- ચલત મોહિ ચૂડામનિ દીન્હી | રઘુપતિ હૃદર્યે લાઈ સોઈ લીન્હી ॥ 
નાથ જુગલ લોચન ભરે બારી | બચન કહે કછુ જનકકુમારી ॥૧॥ 
આવતી વેળાએ તેમણે મને ચૂડામાણિ ઉતારીને આપ્યો. શ્રીરઘુનાથજીએ તેને લઈને હૃદયે ચાંપી દીધો. 
[હનુમાનજીએ પાછું કહ્યું -] હે નાથ! બંને નેત્રોમાં જળ ભરીને જાનકીજીએ મને થોડાંક વચનો કહ્યાં - ॥૧॥ 
અનુજ સમેત ગહેહુ પ્રભુ ચરના | દીન બંધુ પ્રનતારતિ હરના ॥ 
મન ક્રમ બચન ચરન અનુરાગી | કેર્હિં અપરાધ નાથ હોં ત્યાગી ॥ર૨॥ 
નાના ભાઈ સહિત પ્રભુના ચરણ પકડજો. [અને કહેજો કે] આપ દીનબંધુ છો। શરણાગતનાં દુઃખોને હરનારા છો 


સા. ક 


અને હું મના વચન અને કર્મથી આપના ચરણોની અનુરાગિણી છું. તોય સ્વામીએ મને કયા અપરાધે ત્યાગી દીધી? ॥૨॥ 


અવગુન એક મોર મૈં માના | બિછુરત પ્રાન ન કીન્હ પયાના ॥ 
નાથ સો નયનન્હિ કો અપરાધા | નિસરત પ્રાન કરહિં હઠિ બાધા ॥૩॥ 


[હા] એક દોષ હું પોતાનો [અવશ્ય] માનું છું કે આપનો વિયોગ થતાં જ મારા પ્રાણ જતા ન રહ્યા. પરંતુ હે નાથ! 
આ તો નેત્રોનો અપરાધ છે। જે પ્રાણોને નીકળવામાં હઠપૂર્વક વિઘ્ન કરે છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1255 


બિરહ અગિનિ તનુ તૂલ સમીરા | સ્વાસ જરઈ છન માહિં સરીરા ॥ 
નયન સ્્રવર્હિં જ્લુ નિજ હિત લાગી | જરેં ન પાવ દેહ બિરહાગી ॥૪॥ 
વિરહ અગ્નિ છે! શરીર રૂ છે અને શ્વાસ પવન છે; આ પ્રમાણે અગ્નિ અને પવનનો સંયોગ થવાથી આ શરીર 
ક્ષણમાત્રમાં બળી શકે છે. પરંતુ નેત્ર પોતાના હિતને માટે (પ્રભુનું સ્વરૂપ જોઈને સુખી થવા માટે) જળ વરસાવે છે। જેથી 
વિરહના અગ્નિથી પણ દેહ બળવા નથી પામતો. ॥૪॥ 


સીતા કૈ અતિ બિપતિ બિસાલા | બિનહિં કહે ભલિ દીનદયાલા ॥૫॥ 
સીતાજીની વિપત્તિ બહુ મોટી છે. હે દીનદયાળુ! તે વગર કહ્યે જ સારી છે કહેવાથી આપને ઘણો કલેશ થશે. ॥૫॥ 


દો૦- નિમિષ નિમિષ કરુનાનિધિ જાહિં ક્લષપ સમ બીતિ [| 
બેગિ ચલિઅ પ્રભુ આનિઅ ભુજ બલ ખલ દલ જીતિ 1॥૩૧॥ 


મ જ 


હે કરુણાનિધાન! તેમનો એક એક પળ કલ્પ સમાન વીતે છે. માટે હે પ્રભુ! તુરત ચાલો અને પોતાની ભુજાઓના 
બળે દુષ્ટોના સૈન્યને જીતીને સીતાજીને લઈ આવો. ॥૩૧॥ 


ચૌ૦- સુનિ સીતા દુખ પ્રભુ સુખ અયના | ભરિ આએ જલ રાજિવ નયના ॥ 

બચન કાર્યં મન મમ ગતિ જાહી | સપનેહું બૂઝિઅ બિપતિ કિ તાહી ॥૧|॥ 

સીતાજીનું દુઃખ સાંભળીને સુખના ધામ પ્રભુનાં કમળનેત્રોમાં જળ ઊભરાયું [અને તે બોલ્યા-]મના। વચન અને 
દેહથી જેણે મારી જ ગતિ (મારો જ આશ્રય) છે। તેને શું સ્વપ્નમાંય વિપત્તિ આવી શકે છે? ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1256 


કહ હનુમંત બિપતિ પ્રભુ સોઈ । જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોઈ ॥ 
કેતિક બાત પ્રભુ જાતુધાન કી | રિપુહિ જીતિ આનિબી જાનકી ॥ર૨॥ 
હનુમાનજીએ કહ્યું - હે પ્રભો! વિપત્તિ તો એ (ત્યારે) જ છે જ્યારે આપનું ભજન-સ્મરણ ન થાય! પરંતુ સીતાજીનો 
સઘળો સમય આપના જ અનન્ય ભજન-ચિંતનમાં વીતે છે। માટે વિપત્તિ કેવી? પ્રભુ! રાક્ષસોની વાત જ કેટલી છે ? આપ 
શત્રુને જીતીને જાનકીજીને લઈ આવશો. ॥૨॥ 


સુનુ કપિ તોહિ સમાન ઉપકારી | નહિં કોઉ સુર નર મુનિ તનુધારી ॥ 


પ્રતિ ઉપકાર કરો કા તોરા | સનમુખ હોઈ ન સકત મન મોરા ॥૩ગા 
[ભગવાન કહેવા લાગ્યા -] હે હનુમાન! સાંભળ। તારા સમાન મારો ઉપકારી દેવ। મનુષ્ય અથવા મુનિ કોઈ પણ 
શરીરધારી નથી. હું તારો પ્રત્યુપકાર તો શું કરું મારું મન પણ તારા સામે નથી થઈ શકતું. ॥૩॥ા 
સુનુ સુત તોહિ ઉરિન મૈં નાહીં | દેખેઉં કરિ બિચાર મન માહીં ॥ 
પુનિ પુનિ કપિહિ ચિતવ સુરત્રાતા | લોચન નીર પુલક અતિ ગાતા ।૪॥ 
હે પુત્ર! સાંભળ; મેં મનમાં [ઘણો] વિચાર કરીને જોઈ લીધું કે હું તારાથી (ઉત્રકણ) ત્ર્કણમુક્ત નથી થઈ શકતો. 
દેવતાઓના રક્ષક પ્રભુ વારંવાર હનુમાનજીને જોઈ રહ્યા છે. નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ભરાયું છે અને શરીર અત્યંત 
પુલકિત છે. ॥૪॥ 
દો૦ સુનિ પ્રભુ બચન બિલોકિ મુખ ગાત હરષિ હનુમંત | 
ચરન પરેઉ પ્રેમાકુલ ત્રાહિ ત્રાહિ ભગવંત ॥૩ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1257 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને અને એમના [પ્રસન્ન] મુખ તથા [પુલકિત] અંગોને જોઈને હનુમાનજી હર્ષિત થઈ ગયા 
અને પ્રેમમાં વ્યાકુળ થઈને ''હે ભગવન! મારી રક્ષા કરો। રક્ષા કરો” કહેતાં શ્રીરામજીના ચરણોમાં નમી પડ્યા। ॥૩ર॥ 


ચૌ૦- બાર બાર પ્રભુ ચહઇ ઉઠાવા | પ્રેમ મગન તેહિ ઉઠબ ન ભાવા ॥ 
પ્રભુ કર પંકજ કપિ કેં સીસા | સુમિરિ સો દસા મગન ગૌરીસા ॥૧॥ 
પ્રભુ એમને વારંવાર ઉઠાડવા ઇચ્છે છે। પરંતુ પ્રેમમાં ડૂબેલા હનુમાનજીને ચરણોમાંથી ઊઠવું ગમતું નથી। પ્રભુના 
કરકમળ હનુમાનજીના સિર ઉપર છે. એ સ્થિતિનું સ્મરણ કરીને અર્થાત્‌ હનુમાનજીરૂપે શિવજી પોતાના જ સિરે 
શ્રીરામજીનો કરકમળ રાખેલો સમજીને શિવજી પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા અને તેમને સમાધિ લાગી ગઇ। ॥૧॥ 
સાવધાન મન કરિ પુનિ સંકર | લાગે કહન કથા અતિ સુંદર ॥ 
કપિ ઉઠાઇ પ્રભુ હૃદર્યે લગાવા | કર ગહિ પરમ નિકટ બેઠાવા ।ર॥ 
[સમાધિમાંથી જાગ્રત થઈ] મનને સાવધાન કરીને શંકરજી અત્યંત સુંદર કથા કહેવા લાગ્યા - હનુમાનજીને ઉઠાડીને 
પ્રભુએ હૃદયે ચાંપ્યા અને હાથ પકડીને અત્યંત નજીક બેસાડી દીધા. ॥૨॥ 
કહું કપિ રાવન પાલિત લંકા | કેહિ બિધિ દહેઉ દુર્ગ અતિ બંકા ॥ 
પ્રભુ પ્રસન્ન જાના હનુમાના | બોલા બચન બિગત અભિમાના ॥૩ગા 
હે હનુમાન! કહો તો। રાવણ દ્વારા સુર્રક્ષિત લંકા અને તેના ઘણા બંકા કોટને તમે કઈ રીતે સળગાવ્યો ? હનુમાનજીએ 
પ્રભુને પ્રસન્ન જાણ્યા અને તેઓ અભિમાનરહિત વચન બોલ્યા- ॥૩॥ 


સાખામૃગ કૈ બડિં મનુસાઈ | સાખા તેં સાખા પર જાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1258 


નાધિ સિંધુ હાટકપુર જારા | નિસિચર ગન બધિ બિપિન ઉજારા ।૪॥ 
સો સબ તવ પ્રતાપ રઘુરાઈ | નાથ ન કછૂ મોરિ પ્રભુતાઈ ॥૫॥ 
વાનરનો બસા આ જ મોટો પુરુષાર્થ છે કે તે એક ડાળીથી બીજી ડાળીએ ચાલ્યો જાય છે. મેં જે સમુદ્ર ઓળંગીને 
સોનાનું નગર બાળ્યું અને રાક્ષસગણોને મારી અશોકવનને ઉજાડી નાંખ્યું! આ સર્વે તો હે શ્રીરઘુનાથજી! આપનો જ 
પ્રતાપ છે. હે નાથ! આમાં મારી પ્રભુતા (સામર્થ્ય) કંઈ પણ નથી. ॥૪-૫॥ 
દો૦: તા કહું પ્રભુ કછુ અગમ નહિં જા પર તુમ્હ અનુકૂલ | 
તવ પ્રભાવે બડવાનલહેિ જારિ સકઈ ખલુ તૂલ ॥૩૩ા 
હે પ્રભુ! જેની પર આપ પ્રસન્‍ન હોવ। તેના માટે કંઈ પણ કઠિન નથી. આપના પ્રભાવથી રૂ [જે સ્વયં બહુ ઝડપથી 
બળી જનાર વસ્તુ છે] વડવાનળને નિશ્ચયે જ બાળી શકે છે (અર્થાત્‌ અસંભવ પણ સંભવ થઈ શકે છે). ॥૩ગા 


મ 


ચૌ૦- નાથ ભગતિ અતિ સુખદાયની | દેહુ કૃપા કરિ અનપાયની ।॥ 
સુનિ પ્રભુ પરમ સરલ કપિ બાની | એવમસ્તુ તબ કહેઉ ભવાની 1।૧॥ 


હે નાથ! મને અત્યંત સુખ આપનારી પોતાની નિશ્ચલ ભક્તિ કૃપા કરીને આપો. હનુમાનજીની અત્યંત સરળ વાણી 
સાંભળીને। હે ભવાની! ત્યારે પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ એવમસ્તુ" (એમ જ થાઓ) કહ્યું. ॥૧॥ 


ઉમા રામ સુભાઉ જેહિં જાના | તાહિ ભજનુ તજિ ભાવ ન આના ॥ 
યહ સંબાદ જાસુ ઉર આવા | રઘુપતિ ચરન ભગતિ સોઇ પાવા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1259 


હે ઉમા! જેણે શ્રીરામજીનો સ્વભાવ જાણી લીધો। તેને ભજન સિવાયની બીજી વાત જ નથી ગમતી. આ સ્વામી- 
સેવકનો સંવાદ જેના હૃદયમાં આવી ગયો] તે જ શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોની ભક્તિ પામી ગયો. ॥૨॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન કહહિં કંપિબુંદા | જય જય જય કૃપાલ સુખકંદા ॥ 
તબ રઘુપતિ કપિપતિહિ બોલાવા | કહા ચલૌં કર કરહુ બનાવા ગા 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને વાનરજનો કહેવા લાગ્યા - કૃપાળુ આનંદકંદ શ્રીરામજીનો જય હો। જય હો।| જય હો. પછી 
શ્રીરઘુનાયજીએ કપિરાજ સુગ્રીવને બોલાવ્યા અને કહ્યું - જવાની તૈયારી કરો. ॥૩॥ 
અબ બિલંબુ કેહિ કારન કીજે | તુરત ડકપિન્ડ કહું આયસુ દીજે ॥ 
કૌતુક દેખિ સુમન બહું બરષી | નભ તેં ભવન ચલે સુર હરષી ।૪॥ 


હવે। વિલંબ શા કારણે કરાય? વાનરોને તુરત જ આશજ્ઞ આપો| [ભગવાનની] આ લીલા (રાવણવધની તેયારી) 
જોઈને। ઘણાં જ ફૂલ વરસાવીને અને હરખાઈને દેવતા આકાશમાંથી પોતપોતાના લોકે ચાલ્યા. ॥૪॥ 


શ્રીરામજીનું વાનરોની સેના સાથે નીકળીને સમુદ્ર-તટે પહોંચવું-૩૪ 
દો૦- કપિપતિ બેગિ બોલાએ આએ. જૂથપ જૂથ 
નાના બરન અતુલ બલ બાનર ભાલુ બડરૂથ ૩૪ 


વાનરરાજ સુગ્રીવે શીઘ્યતાથી વાનરોને બોલાવ્યા। સેનાપતિઓના સમૂહ આવી ગયા. વાનર-રીંછોનાં ટોળાં અનેક 
રંગોનાં છે અને તેમનામાં અતુલનીય બળ છે. ॥૩૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1260 


ચૌ૦- પ્રભુ પદ પંકજ નાવર્હિ સીસા | ગર્જ્હિં ભાલુ મહાબલ કીસા ॥ 
દેખી રામ સકલ કપિ સેના | ચિતઇ કૃપા કરિ રાજિવ નેના ॥૧| 


તેઓ પ્રભુના ચરણોમાં શીશ નમાવે છે. મહા બળવાન રીંછ અને વાનર ગરજી રહ્યા છે. શ્રીરામજીએ વાનરોની 
સમસ્ત સેના જોઇ। ત્યારે કમળનેત્રોથી કૃપાપૂર્વક તેમની સામે દષ્ટિ ફેરવી. ॥૧॥ 


રામ કૃપા બલ પાઈ ડપિંદા | ભએ પચ્છજુત મનહું ગિરિંદા ॥ 
હરષિ રામ તબ કીન્હ પયાના | સગુન ભએ સુંદર સુભ નાના ।ર॥ 
રામકૃપાનું બળ પામીને શ્રેષ્ઠ વાનરો જાણે પાંખોવાળા મોટા પર્વત થઈ ગયા. પછી શ્રીરામજીએ હરખાઈને પ્રસ્‍થાન 

કયું. અનેક સુંદર અને શુભ શુકન થયાં।॥૨॥ 
જાસુ સકલ મંગલમય કીતી | તાસુ પયાન સગુન યહ નીતી ।॥ 
પ્રભુ પયાન જાના બૈદેહી | ફરકિ બામ અંગ જનુ કહિ દેહી ।॥ગા 


જેમની કીર્તિ સર્વ મંગળોથી પૂર્ણ છે। તેમના પ્રસસ્‍થાનના સમયે શુકન થવા। આ નીતિ છે (લીલાની મર્યાદા છે). પ્રભુનું 
પ્રસ્થાન જાનકીજીએ પણ જાણી લીધું તેમનાં ડાબા અંગો ફરકીને જાણે કહી દેતાં હતાં [કે શ્રીરામજી આવી રહ્યા છે]. 
॥૩॥ 


જોઈ જોઇ સગુન જાનકિહિ હોઈ | અસગુન ભયઉ રાવનહિ સોઈ ॥ 
ચલા કટકુ કો બરને પારા | ગર્જહિં બાનર ભાલુ અપારા [।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1261 


જાનકીજીને જે જે શુકન થતાં હતાં। તે તે રાવણ માટે અપશુકન થયાં. સેના ચાલી નીકળી, તેનું વર્ણન કોણ કરી શકે 
છે? અસંખ્ય વાનર અને રીંછ ગર્જના કરી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
નખ આયુધ ગિરિ પાદપધારી | ચલે ગગન મહિ ઇચ્છાચારી ॥ 
કેહરિનાદ ભાલુ કપિ કરહીં | ડગમગાહિં દિગ્ગજ ચિક્કરહીં ॥૫॥ 
નખ જ જેમનાં શસ્ત્ર છે! તે ઈચ્છાનુસાર (સર્વત્ર વિના રોકટોકે) ચાલનારા રીંછ-વાનર પર્વતો અને વૃક્ષોને ધારણ 
કરીને કોઈ આકાશમાગે અને કોઈ પૃથ્વી પર ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. તેઓ સિંહ સમાન ગર્જના કરી રહ્યા છે. [તેમના 
ચાલવા અને ગર્જનાથી ] દિશાઓના હાથી વિચલિત થઈને ચિત્કારી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


છં૦- ચિક્કરહિં દિગ્ગજ ડોલ મહિ ગિરિ લોલ સાગર ખરભરે ।| 
મન હરષ સભ ગંધર્બ સુર મુનિ નાગ કિંનર દુખ ટરે ॥ 
કટક્ટ્હિં મર્કટ બિક્ટ ભટ બહુ કોટિ કોટિન્ડ ધાવહીં | 
જ્ય રામ પ્રબલ પ્રતાપ કોસલનાથ ગુન ગન ગાવહીં [૧] 
દિશાઓના હાથી ચિત્કારવા લાગ્યા। પૃથ્વી ડોલવા લાગી। પર્વત ચંચળ થઈ ગયા (કંપવા લાગ્યા) અને સમુદ્ર 
ખળભળી ઊઠ્યા. ગંધર્વી દેવતા। મુનિ। નાગ। કિન્નર સવેસર્વ મનમાં હરખાયા કે [હવે] અમારાં દુઃખ ટળી ગયાં. કરોડે 
કરોડો ભયાનક વાનર યોદ્ધા દાંત કટકટાવે છે અને કરોડોય દોડી રહ્યા છે. 'પ્રબળપ્રતાપ કૌશલનાથ શ્રીરામચન્દ્રજીનો 
જય હો" એમ પોકારતાં તેઓ તેમના ગુણસમૂહોનું ગાન કરી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


ન્‌ 


સહિ સક ન ભાર ઉદાર અહિપતિ બાર બારહિં મોહઈ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1262 


ગહ દસન પુનિ પુનિ કમઠ પૃષ્ટ કઠોર સો કિમિ સોહઈ ।॥ 
રઘુબીર રુચિર પ્રયાન પ્રસ્થિતિ જાનિ પરમ સુહાવની | 
જનુ કમઠ ખર્પર સર્પરાજ સો લિખત અબિચલ પાવની 1[।ર૨॥ 
ઉદાર (પરમ શ્રેષ્ઠ અને મહાન) સર્પરાજ શેષજી પણ સેનાનો ભાર નથી સહી શકતા। તેઓ વારંવાર મોહિત થઈ 
જાય (ગભરાઈ જાય) છે અને વારંવાર કચ્છપની કઠોર પીઠને દાંતોથી પકડે છે. આમ કરતાં (અર્થાત્‌ વારંવાર દાંતોને 
ગડાવીને કચ્છપની પીઠ ઉપર લીટી જેવું દોરતાં) તે એવા શોભી રહ્યા છે જાણેશ્રીરામચન્દ્રજીની સુંદર પ્રસ્‍થાનયાત્રાને 
પરમ સોહામણી જાણીને તેની અચળ પવિત્ર કથાને સર્પરાજ શેષજી કચ્છપની પીઠ પર લખી રહ્યા હોય. ॥૨॥ 


દો૦ એહિ બિધિ જાઇ કૃપાનિધિ ઉતરે સાગર તીર 
જહેં તહેં લાગે ખાન ફલ ભાલુ બિપુલ કપિ બીર 1॥।॥૩૫॥ 
આ પ્રમાણે કૃપાનિધાન શ્રીરામજી સમુદ્રતટે જઈ રોકાયા. અનેક રીંછ-વાનર યત્ર તત્ર ફળ ખાવા લાગ્યાં. ॥૩૫॥ 


મંદોદરી-રાવણ સંવાદ 
ચૌ૦- ઉહોં નિસાચર રહહિં સસંકા | જબ તેં જારિ ગયઉ કપિ લંકા ॥ 
નિજ નિજ ગૃહેં સબ કરહિં બિચારા | નહિં નિસિચર કુલ કેર ઉબારા ॥૧|॥ 


ત્યાં (લંકામાં) જ્યારથી હનુમાનજી લંકાને બાળીને ગયા। ત્યારથી રાક્ષસો ભયભીત રહેવા લાગ્યા. પોતપોતાનાં 
ઘરોમાં સર્વે વિચાર કરે છે કે હવે રાક્ષસકુળની રક્ષાનો કોઈ ઉપાય નથી. ॥૧॥ 


જાસુ દૂત બલ બરનિ ન જાઈ | તેહિ આએ પુર કવન ભલાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1263 


દૂતિન્ડ સન સુનિ પુરજન બાની । મંદોદરી અધિક અકુલાની ।ર॥ 
જેના દૂતનું બળ વર્ણન નથી કરી શકાતું! તેના સ્વયં નગરમાં આવવાથી કઈ ભલાઈ છે (આપણા લોકોની ઘણી 
ખરાબ દશા થશે)? દૂતીઓ દ્વારા નગરનિવાસીઓનાં વચન સાંભળીને મંદોદરી ઘણી જ વ્યાકૂળ થઈ ગઈ. ॥૨॥ 
રહસિ જોરિ કર પતિ પગ લાગી | બોલી બચન નીતિ રસ પાગી ॥ 
કંત કરષ હરિ સન પરિહરહૂ | મોર કહા અતિ હિત હિર્યં ધરહૂ ॥૩ગા 
તે એકાંતમાં હાથ જોડીને પતિ (રાવણ)ના ચરણે પડી અને નીતિરસમાં રસબસ થયેલ વાણી બોલી - હે પ્રિયતમ! 
શ્રીહરિ સાથેનો વિરોધ ત્યજી દો. મારા કહ્યાને અત્યંત હિતકારી જાણીને હૃદયમાં ધારણ કરો. ॥૩॥ 
સમુઝત જાસુ દૂત કઇ કરની | સ્રરવહિં ગર્ભ રજનીચર ઘરની ॥ 
તાસુ નારિ નિજ સચિવ બોલાઈ | પઠવહુ કંત જો ચહહુ ભલાઈ ।૪॥ 
જેમના દૂતની કરણીનો વિચાર કરતાં જ (સ્મરણ આવતા જ) રાક્ષસોની સ્ત્રીઓના ગર્ભ પડી જાય છે હે પ્રિય સ્વામી ! 
જો ભલું ઇચ્છતા હોવ તો મંત્રીને બોલાવી તેની સાથે તેમની (શ્રીરામજીની) સ્ત્રીને મોકલી આપો. ॥૪॥ 
તવ કુલ કમલ બિપિન દુખદાઈ | સીતા સીત નિસા સમ આઈ ।॥ 
સુનહુ નાથ સીતા બિનુ દીન્હે | હિત ન તુમ્હાર સંભુ અજ કીન્હેં ॥૫॥ 


સીતા આપના કુળરૂપી કમળોના વનને દુઃખ આપનારી શિયાળાની રાત્રિ સમાન આવી છે. હે નાથ! સાંભળો। 
સીતાને આપ્યા (પરત કર્યા) વિના શંભુ અને બ્રહ્માના કર્યા છતાંય આપનું ભલું નહીં થઈ શકે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1264 


દો૦: રમ બાન અહિ ગન સરિસ નિકર નિસાચર ભેક ॥।| 
જબ લગિ ગ્રસત ન તબ લગિ જતનુ કરહુ તજિ ટેક 1॥૩૧॥ 


શ્રીરામજીનાં બાણ સર્પોના સમૂહ સમાન છે અને રાક્ષસોના સમૂહ દેડકાં સમાન. જ્યાં સુધી તે એમને ગ્રસી ન લે 
(ગળી ન જાય) ત્યાં સુધીમાં હઠ છોડીને ઉપાય કરી લો. ॥૩૧॥ 
ચૌ૦- શ્રવન સુની સઠ તા કરિ બાની | બિહસા જગત બિદિત અભિમાની ॥ 
સભય સુભાઉ નારિ કર સાચા | મંગલ મહું ભય મન અતિ કાચા ॥૧॥ 


મૂર્ખ અને જગત્પ્રસિદ્ધ અભિમાની રાવણ કાનેથી તેની વાત સાંભળીને ખૂબ હસ્યો [અને કહ્યું -] ત્રીઓનો સ્વભાવ 
ખરેખર જ બહુ ડરપોક હોય છે. મંગળમાંય ભય કરો છો! તમારું મન (હૃદય) ઘણું જ કાચું (મજોર) છે. ॥૧॥ 


જો આવઈ મર્કટ ક્ટકાઈ | જિઅહિં બિચારે નિસિચર ખાઈ ।॥ 
કંપહિં લોક્પ જાકી ત્રાસા | તાસુ નારિ સભીત બડિ હાસા ।ર॥ 


જો વાનરોની સેના આવશે તો બિચારા રાક્ષસ તેને ખાઈને પોતાનો જીવનનિર્વાહ કરશે. લોકપાળ પણ જેના ડરથી 
કાંપે છે। તેની સ્રી થઈને ડરો છો! આ તો મોટા ઉપહાસની વાત છે. ॥૨॥ 


અસ કહિ બિહસિ તાહિ ઉર લાઈ | ચલેઉ સભાં મમતા અધિકાઈ ॥ 
મંદોદરી હૃદર્યં કર ચિંતા | ભયઉ કંત પર બિધિ બિપરીતા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1265 


શ કે 


રાવણે આમ કહીને હસીને એને હૃદયે ચાંપી દીધી અને મમતા વધારીને (અધિક સ્નેહ દર્શાવીને) તે સભામાં ચાલ્યો 
ગયો. મંદોદરી હૃદયમાં ચિંતા કરવા લાગી કે પતિને વિધાતા પ્રતિકૂળ થઈ ગયા. ॥૩॥ 


બેઠેઉ સભા ખબરિ અસિ પાઈ । સિંધુ પાર સેના સબ આઈ ।॥ 
બૂઝેસિ સચિવ ઉચિત મત કહહૂ | તે સબ હસે મષ્ટ કરિ રહહૂ ॥૪॥ 


જ આ જ ક આ 


જેવો જ તે સભામાં જઈને બેઠો। તેને એવા ખબર મળ્યા કે શત્રુની સમસ્ત સેના સમુદ્રના સામા તટે આવી ગઈ છે. 
તેણે મંત્રીઓને પૂછ્યું કે ઉચિત સલાહ કહો[હવે। શું કરવું જોઈએ ?]. ત્યારે તે સર્વે હસ્યા અને બોલ્યા કે શાંતિથી 'બેઠા 
રહીએ(આમાં સલાહની કઈ વાત છે ?.. ॥૪॥ 


જિતેહું સુરાસુર તબ શ્રમ નાહીં । નર બાનર કેહિ લેખે માહી ॥૫॥ 


આપે દેવતાઓ અને રાક્ષસોને જીતી લીધા। ત્યારે તો કંઈ શ્રમ જ નહોતો થયો. તો પછી વાનર અને મનુષ્ય કઈ 
ગણતરીમાં છે? ॥૫॥ 
વિભીષણનો રાવણ અને વિભીષણના અપમાનનો ખુલાસો 
દો૦ સચિવ બેદ ગુર તીનિ જોં પ્રિય બોલહિં ભય આંસ | 
રાજ ધર્મ તન તીનિ કર હોઈ બેગિહી નાસ 1।૩$૭॥ 
મંત્રી। વૈધ અને ગુરુ - આ ત્રણેય જો [અપ્રસન્નતાથી] ભય કે [લાભની] આશાએ [હિતની વાત ન કહીને] પ્રિય 


બોલે છે (ખુશામત કરવા લાગે છે); તો [ક્ંમશઃ] રાજ્ય શરીર અને ધર્મ - આ ત્રણેયનો શીધ્ર જ નાશ થઈ જાય છે. 
॥૩૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1266 


ચૌ૦- સોઇ રાવન કહું બની સહાઈ | અસ્તુતિ કરહિં સુનાઈ સુનાઈ ॥ 
અવસર જાનિ બિભીષનુ આવા । ભ્રાતા ચરન સીસુ તેહિં નાવા ॥૧॥ 
રાવણને માટે પણ એ જ સહાયતા (સંયોગ) આવી ઊભી છે. મંત્રી એને સંભળાવી-સંભળાવીને (મો પર) સ્તુતિ કરે 

છે. [આ જ સમયે] અવસર (તક) જાણીને વિભીષણજી આવ્યા। તેમણે મોટા ભાઈના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥૧॥ 
પુનિ સિરુ નાઇ બેઠ નિજ આસન 1 બોલા બચન પાઈ અનુસાસન ॥ 
જો કૃપાલ પૂંછિહુ મોહિ બાતા | મતિ અનુરૂપ કહઉ હિત તાતા ।ર॥ 


પછી તે શીશ નમાવીને પોતાના આસન પર બેસી ગયા અને આજ્ઞા પામીને વિભીષણજી બોલ્યા - હે કૃપાળુ! જ્યારે 
આપે મને વાત (સલાહ) પૂછી જ છે। તો હે તાત! હું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર આપના હિતની વાત કહું છું -॥૨॥ 


જો આપન ચાહે કલ્યાના | સુજ્સુ સુમતિ સુભ ગતિ સુખ નાના ॥ 
સો પરનારિ લિલાર ગોસાઈ | તજઉ ચઉથિ કે ચંદ કિ નાઈ ।॥ગા 
જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ। સુંદર યશ। સુબુદ્ધિ શુભ ગતિ અને વિવિધ પ્રકારનાં સુખ ઇચ્છતો હોય। તે હે સ્વામી! 
પરસ્ીના લલાટને ચોથના ચન્દ્રમાની જેમ ત્યજી દે (અર્થાત્‌ જેમ લોકો ચોથના ચન્દ્રમાને નથી જોતા। તે જ રીતે પરસ્તીનું 
મુખ જ ન જુએ) -॥૩॥ 
ચૌદહ ભુવન એક પતિ હોઈ । ભૂતદ્રોહ તિષ્ટડ નર્હિ સોઈ ।॥ 
ગુન સાગર નાગર નર જોઊ | અલપ લોભ ભલ કહઇ ન કોઊ 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1267 


ચૌદ ભુવનોનો એક જ સ્વામી હોય। તે પણ જીવોથી વેર કરીને રહી નથી શકતો (નષ્ટ થઈ જાય છે). જે મનુષ્ય 
ગુણોનો સમુદ્ર અને ચતુર હોય। તેને ભલે થોડોક જ લોભ કેમ ન હોય। તો પણ કોઈ ભલો નથી કહેતા। ॥૪॥ 
દો૦ કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ નાથ નરક કે પંથ 1।| 
સબ પરિહરિ રઘુબીરંહે ભજહુ ભજહિં જોૉહે સંત 1।૩૮॥ 
હે નાથ! કામા ક્રોધ મદ અને લોભ - આ સર્વે નરકના માર્ગ છે. આ સર્વેને છોડીને શ્રીરામચન્દ્રજીને ભજો। જેમને 
સંત (સત્પુરુષ) ભજે છે. ॥૩૮॥ 
ચૌ૦- તાત રામ નર્હિ નર ભૂપાલા | ભૂવનેસ્વર કાલહુ કર કાલા ॥ 
બ્રહ્મ અનામય અજ ભગવંતા | બ્યાપક અજિત અનાદિ અનંતા 1।॥૧॥ 
હે તાત! રામ મનુષ્યોના જ રાજા નથી. તે સમસ્ત લોકોના સ્વામી અને કાળના પણ કાળ છે। તે [સંપૂર્ણ એશ્ચયી 
યશા શ્રી। ધમી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનના ભંડાર] ભગવાન છે; તે નિરામય (વિકારરહિત) અજન્મા। વ્યાપકા અજેયા અનાદિ 
અને અનંત બ્રહ્મ છે. ॥૧॥ 


ગોદ્રિજિ ધેનુ દેવ હિતકારી | કૃપા સિંધુ માનુષ તનુધારી ॥ 
જન રંજન ભંજન ખલ બ્રાતા | બેદ ધર્મ રચ્છક સુનુ ભ્રાતા ।ર॥ 


તે કૃપાના સમુદ્ર ભગવાને પૃથ્વી। બ્રાહ્મણ। ગાયો અને દેવતાઓનું હિત કરવા માટે જ મનુષ્ય-શરીર ધારણ કર્યું છે. 
હે ભાઈ! સાંભળો। તેઓ સેવકોને આનંદ આપનારા દૃષ્ટોના સમૂહનો નાશ કરનારા અને વેદ તથા ધર્મની રક્ષા કરનારા 
છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1268 


તાહિ બયરુ તજિ નાઈઅ માથા । પ્રનતારતિ ભંજન રઘુનાથા ॥ 
દેહુ નાથ પ્રભુ કહું બેદેહી | ભજહુ રામ બિનુ હેતુ સનેહી ॥ગા 


વૈર ત્યાગીને તેમને મસ્તક નમાવો. તે શ્રીરઘુનાથજી શરણાગતનું દુઃખ નાશ કરનારા છે. હે નાથ! તે પ્રભુ(સર્વેશ્વર)ને 
જાનકીજી આપી દો અને વિના જ કારણે સ્નેહ રાખનારા શ્રીરામજીને ભજો. ॥૩॥ 
સરન ગએ પ્રભુ તાહું ન ત્યાગા | બિસ્વ દ્રોહ કૃત અઘ જેહિ લાગા ॥ 
જાસુ નામ ત્રય તાપ નસાવન | સોઇ પ્રભુ પ્રગટ સમુઝુ જિર્યાં રાવન ।૪॥ 
જેને સંપૂર્ણ જગતનો દ્રોહ કરવાનું પાપ લાગ્યું છે। શરણે જવાથી પ્રભુ તેનો પણ ત્યાગ નથી કરતા. જેમનું નામ 
ત્રણેય તાપોને નાશ કરનારું છે। તે જ પ્રભુ (ભગવાન) મનુષ્યરૂપમાં પ્રગટ થયા છે. હે રાવણ! હૃદયમાં આ સમજી લો. 
॥૪॥ 


દો૦- બાર બાર પદ લાગઉં બિનય કરઉ દસસીસ | 


પરિહરિ માન મોહ મદ ભજહુ કોસલાધીસ ॥૩૯(5)॥ 


હે દશશીશ! હું વારંવાર આપના ચરણે પડું છું અને વિનંતી કરું છું કે માના મોહ અને મદનો ત્યાગ કરીને આપ 
કૌશલપતિ શ્રીરામજીનું ભજન કરો. ॥૩૯(ક)॥ 


મુનિ પુલસ્તિ નિજ સિષ્ય સન કહિ પઠઈ યહ બાત 1।| 
તુરત સો મૈં પ્રભુ સન કહી પાઈ સુઅવસરું તાત 1।॥૩૯(ખ]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1269 


મુનિ પુલસ્ત્યજીએ પોતાના શિષ્યની સાથે આ વાત કહી મોકલી છે. હે તાત! સુંદર અવસર પામીને મેં તરત જ 
આ વાત પ્રભુ(આપ)ને કહી દીધી. ॥૩૯(ખ])॥ 


ન્સ ક 
ચોૌ૦- માલ્યવંત અતિ સચિવ સયાના | તાસુ બચન સુનિ અતિ સુખ માના ॥ 
તાત અનુજ તવ નીતિ બિભૂષન | સો ઉર ધરહુ જો કહત બિભીષન ॥૧॥ 
માલ્યવાન નામે એક ઘણો જ બુદ્ધિમાન મંત્રી હતો. તેણે એમનાં (વિભીષણનાં) વચનો સાંભળીને ઘણું સુખ માન્યું 
[અને કહ્યું -] હે તાત! આપના નાના ભાઈ નીતિ-વિભૂષણ (નીતિને ભૂષણ રૂપમાં ધારણ કરનારા અર્થાત્‌ નીતિમાન) છે. 
વિભીષણ જે કંઈ કહી રહ્યા છે તેને હૃદયમાં ધારણ કરી લો. ॥૧॥ 
રિપુ ઉતકરષ કહત સઠ દોઊ 1 દૂરિ ન કરહુ ઇર્ડોૉ હઈ કોઊ ॥ 
માલ્યવંત ગૃહ ગયઉ બહોરી | કહઇ બિભીષનુ પુનિ કર જોરી ॥ર૨॥ 


[રાવણે કહ્યું -] આ બંને મૂર્ખ શત્રુના મહિમાને વખાણી રહ્યા છે. અહીં કોઈ છે ? આને દૂર કરો ને] ત્યારે માલ્યવાન 


તો ઘેર પાછો. જતો રહ્યો અને વિભીષણજી હાથ જોડીને ફરી કહેવા લાગ્યા -॥૨॥ 
સુમતિ કુમતિ સબ કેં ઉર રહહીં | નાથ પુરાન નિગમ અસ કહહી ॥ 
જહોં સુમતિ તહ સંપતિ નાના | જહોં કુમતિ તહે બિપતિ નિદાના ॥૩ા 
હે નાથ! પુરાણ અને વેદ આમ કહે છે કે સુબુદ્ધિ (સારી બુદ્ધિ) અને કુબુદ્ધિ (ખોટી બુદ્ધિ) સરવેના હૃદયમાં રહે છે। 
જ્યાં સુબુદ્ધિ છે ત્યાં અનેક પ્રકારની સંપદાઓ (સુખની સ્થિતિ) રહે છે અને જ્યાં કુબુદ્ધિ છે ત્યાં પરિણામમાં વિપત્તિ 
(દુઃખ) રહે છે. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1270 


તવ ઉર કુમતિ બસી બિપરીતા | હિત અનહિત માનહું રિપુ પ્રીતા ॥ 
કાલરાતિ નિસિચર કુલ કેરી | તેહિ સીતા પર પ્રીતિ ઘનેરી 1।૪॥ 


આપના હદયમાં ફક્ત કુબુદ્ધિ આવી વસી છે. એનાથી આપ હિતને અહિત અને શત્રુને મિત્ર માની રહ્યા છો. જે 
રક્ષસકુળને માટે કાળરાત્રિ [ની સમાન] છે। તે સીતા પર આપની ઘણી પ્રીતિ છે. ॥૪॥ 
દો૦- તાત ચરન ગહિ માગઉં રાખહુ મોર દુલાર 
સીતા દેહુ રામ કહું અહિત ન હોઇ તુમ્હાર [૪૦ 
હે તાત!હું ચરણ પકડીને આપની પાસે ભીખ માગું છું (વિનંતી કરું છું) કે આપ મારા પ્રેમને રાખો। મુજ નાનાભાઈના 
આગ્રહનો સ્નેહપૂર્વક સ્વીકાર કરો. શ્રીરામજીને સીતાજી આપી દો। જેનાથી આપનું અહિત ન થાય. ॥૪૦॥ 


ચૌ૦- બુધ પુરાન શ્રુતિ સંમત બાની | કહી બિભીષન નીતિ બખાની ।॥ 
સુનત દસાનન ઉઠા રિસાઈ | ખલ તોહિ નિકટ મૃત્યુ અબ આઈ 1।૧॥ 


વિભીષણે પંડિતો। પુરાણો અને વેદો દ્વારા સંમત (અનુમોદિત) વાણીથી નીતિ વખાણીને કહી. પણ એને સાંભળતાં 
જ રાવણ ક્રોધિત થઈને ઊઠયો અને બોલ્યો કે અરે દુષ્ટ! હવે મૃત્યુ તારા નિકટ આવી ગયું છે! ॥૧॥ 


જિઅસિ સદા સઠ મોર જિઆવા | રિપુ કર પચ્છ મૂઢ તોહિ ભાવા ॥ 
ક્હસિ ન ખલ અસ કો જગ માહીં । ભુજ બલ જાહિ જિતા મૈં નાહીં ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1271 


વે છે તો સદા મારો જીવાડેલો (અર્થાત મારા જ અન્નથી પોષાઈ રહ્યો છે); પણ હે મૂઢ! પક્ષ તને 
છે ફક. 


અરે મૂર્ખ! તું જી 
ગે છે! અરે દુષ્ટ!બતાવ ને। જગતમાં એવો કોણ છે જેને મેં પોતાની ભુજાઓના બળે ન જીત્યો હોય? 


શત્રુનો જ સારો લાગે 
॥૨॥ 
મમ પુર બસિ તપસિન્હ પર પ્રીતી | સઠ મિલુ જાઇ તિન્હહિ કહુ નીતી ॥ 
અસ કહિ કીન્હેસિ ચરન પ્રહારા | અનુજ ગહે પદ બારહિં બારા ॥૩ા 
મારા નગરમાં રહીને પ્રેમ કરે છે તપસ્વીઓ પર! મૂર્ખ! તેમને જ જઈને મળ અને એમને જ નીતિ બતાવ. આવું 
કહીને રાવણે તેમને લાત મારી. પરંતુ [મારવા છતાંય] નાના ભાઈ વિભીષણે વારંવાર તેના ચરણો જ પકડ્યા ॥૩॥ 
ઉમા સંત કઇ ઇહઇ બડાઈ | મંદ કરત જો કરઈ ભલાઈ ।॥ 
તુમ્હ પિતુ સરિસ ભલેહિં મોહિ મારા | રામુ ભજે હિત નાથ તુમ્હારા ॥૪॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! સંતની આ જ મોટાઈ (મહિમા) છે કે નિંદા કરવા છતાંય [નિંદા કરનારનું] ભલું જ કરે 
છે. [વિભીષણજીએ કહ્યું -] આપ મારા પિતાની સમાન છો, ભલે તમે મને માર્યું પરંતુ હે નાથ! આપનું ભલું શ્રીરામજીને 
ભજવામાં જ છે. ॥૪॥ 


સચિવ સંગ લૈ નભ પથ ગયઊ 1 સબહિ સુનાઈ કહત અસ ભયઊ ।॥૫॥ 


[આટલું કહીને] વિભીષણ પોતાના મંત્રીઓને સાથે લઈને આકાશમાર્ગમાં ગયા અને સર્વેને સંભળાવીને તેઓ આમ 
કહેવા લાગ્યા - ॥૫॥ 


વિભીષણ શરણાગતી-૪૧ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1272 


દો૦- રામુ સત્યસંકલ્પ પ્રભુ સભા કાલબસ તોરિ 
પ 


મૈ રઘુબીર સરન અબ જાઉ દેહુ જનિ ખોરિ ॥।૪૧॥ 
શ્રીરામજી સત્યસંકલ્પ અને [સર્વસમર્થ] પ્રભુ છે અને [હે રાવણ!] તમારી સભા કાળને વશ છે. માટે હું હવે 
શ્રીરઘુવીરના શરણમાં જઉ છું। મને દોષ ન આપતા. ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ ચલા બિભીષનુ જબહીં | આયૂહીન ભએ સબ તબહીં ॥ 
સાધુ અવગ્યા તુરત ભવાની | કર કલ્યાન અખિલ કે હાની ।॥૧॥ 
આમ કહીને વિભીષણ જેવા ચાલી નીકળ્યા કે તરત જ સર્વે રાક્ષસ આયુહીન થઈ ગયા (તેમનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ 
ગયું) [શિવજી કહે છે -] હે ભવાની ! સાધુનું અપમાન તરત જ સંપૂર્ણ કલ્યાણની હાનિ (નાશ) કરી નાખે છે. ॥૧॥ 
રાવન જબહિં બિભીષન ત્યાગા | ભયઉ બિભવ બિનુ તબર્હિં અભાગા ॥ 
ચલેઉ હરષિ રઘુનાયક પાહીં | કરત મનોરથ બહુ મન માહીં ।ર૨॥ 
રાવણે જે ક્ષણે વિભીષણને ત્યાગ્યો| તે જ ક્ષણે તે અભાગિયો વૈભવ (એશ્ચર્ય)થી હીન થઈ ગયો. વિભીષણજી 
હરખાઈને મનમાં અનેક મનોરથો કરતાં શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ચાલ્યા. ॥૨॥ 
દેખિહઉં જાઇ ચરન જલજાતા | અરુન મૃદુલ સેવક સુખદાતા ॥ 


ન્‌ 


જે પદ પરસિ તરી ર૨રિષિનારી | દંડક કાનન પાવનકારી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1273 


[તેઓ વિચારતા જતા હતા કે -] હું જઈને ભગવાનનાં કોમળ અને લાલ રંગનાં સુંદર ચરણકમળોનું દર્શન કરીશ। 
જે સેવકોને સુખ આપનારાં છે। જે ચરણોનો સ્પર્શ પામીને રિષિપત્ની અહલ્યા તરી ગયાં અને જે દંડકવનને પવિત્ર 
કરનારાં છે. ॥૩ા 

સ ક ય નિ નિ કે 
જે પદ જનકસુતાં ઉર લાએ | કપટ ડકુરંગ સંગ ધર ધાએ ।॥ 
હર ઉર સર સરોજ પદ જેઈ | અહોભાગ્ય મૈ દેખિહઉં તેઈ ।૪॥ 
જે ચરણોને જાનકીજીએ હૃદયમાં ધારણ કરી રાખ્યા છે। જે કપટમૃગની સાથે પૃથ્વી પર [તેને પકડવા] દોડ્યા હતા 
અને જે ચરણકમળ સાક્ષાત્‌ શિવજીના હૃદયરૂપી સરોવરમાં બિરાજમાન છે। મારું અહોભાગ્ય છે કે તેમને જ આજે હું 
જોઈશ। ॥૪॥ 


દો૦- જિન્ડ પાયન્ડ કે પાદુકન્ડિ ભરતુ રહે મન લાઇ [| 
તે પદ આજુ બિલોકિહઉં | ઇન્ડ નયનન્હિ અબ જાઈ 1।૪ર॥ 
જે ચરણોની પાદુકાઓમાં ભરતજીએ પોતાનું મન લગાવી રાખ્યું છે અહા ! આજે હું એ જ ચરણોને હમણાં જ જઈને 
આ નેત્રોથી જોઈશ. ॥૪ર॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ કરત સપ્રેમ બિચારા | આયઉ સપદિ સિંધુ એહિ પારા ॥ 
કપિન્ડ બિભીષનુ આવત દેખા | જાના કોઉ રિપુ દૂત બિસેષા ॥૧| 


આ પ્રમાણે પ્રેમસહિત વિચાર કરતાં તેઓ શીધ્ર જ સમુદ્રની આ પાર #જ્યાં શ્રીરામચન્દ્રજીની સેના હતી ત્યાં) આવી 
ગયા। વાનરોએ વિભીષણને આવતા જોયા તો તેમણે માન્યું કે શત્રુનો કોઈ ખાસ દૂત છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1274 


તાહિ રાખિ કપીસ પહિં આએ | સમાચાર સબ તાહિ સુનાએ ॥ 
કહ સુગ્રીવ સુનહુ રઘુરાઈ | આવા મિલન દસાનન ભાઈ 1।ર૨॥ 
તેમને [ચોકીએ] રોકીને તે (વાનરો) સુગ્રીવની પાસે આવ્યા અને એમને સર્વે સમાચાર કહી સંભળાવ્યા. સુગ્રીવે 
[શ્રીરામજીની પાસે જઈને] કહ્યું - હે રઘુનાથજી! સાંભળો| રાવણનો ભાઈ [આપને] મળવા આવ્યો છે. ॥ર॥ 
કર્હ પ્રભુ સખા બૂઝિએ કાહા | ક્હઈ કપીસ સુનહુ નરનાહા ॥ 
જાનિ ન જાઈ નિસાચર માયા | કામરૂપ કેહિ કારન આયા [ગા 
પ્રભુ શ્રીરામજીએ કહ્યું - હે મિત્ર તમે શું સમજો છો (તમારો શું મત છે)? વાનરરાજ સુગ્રીવે કહ્યું - હે મહારાજ! 
સાંભળો। રક્ષસોની માયા ઓળખી શકાતી નથી. આ ઇંચ્છાનુસાર રૂપ બદલનારો (કપટી) ન જાણે કયા કારણે આવ્યો 
છે. ॥ગા 


ભેદ હમાર લેન સઠ આવા । રાખિઅ બાંધિ મોહિ અસ ભાવા ।॥ 
સખા નીતિ તુમ્હ નીકિ બિચારી । મમ પન સરનાગત ભયહારી [।૪॥ 
[જણાય છે કે] આ મૂર્ખ આપણો ભેદ લેવા આવ્યો છે. એટલે મને તો એ જ યોગ્ય લાગે છે કે એને બાંધી રાખવામાં 
આવે. [શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે મિત્ર! તમે નીતિ તો ઠીક વિચારો! પરંતુ મારું તો પ્રણ છે કે શરણાગતના ભયને હરી 
લેવો! ॥૪॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન હરષ હનુમાના | સરનાગત બચ્છલ ભગવાના ।૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1275 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને હનુમાનજી હર્ષિત થયા [અને મનમાં તે મનમાં કહેવા લાગ્યા કે] ભગવાન કેવા 
શરણાગતવત્સલ (શરણમાં આવેલા પર પિતાની જેમ પ્રેમ કરનારા) છે. ॥૫॥ 
દો૦: સરનાગત કહું જે તજહિં નિજ અનહિત અનુમાનિ | 
તે નર પાર્વંર પાપમય તિન્હહિ બિલોક્ત હાનિ [૪ગા 
[શ્રીરામજી ફરી બોલ્યા -] જે મનુષ્ય પોતાના અહિતનું અનુમાન કરીને શરણમાં આવેલાનો ત્યાગ કરી દે છે। તે 
પામર (ક્ષુદ્ર છે પાપમય છે; તેમને જોવામાંય હાનિ છે(પાપ લાગે છે). [૪૩॥ 
ચૌ૦- કોટિ બિપ્ર બધ લાગહિં જાહૂ | આઅં સરન તજઉં નહિં તાહૂ ॥ 
સનમુખ હોઈ જીવ મોહિ જબહી | જન્મ કોટિ અઘ નાસહિં તબહીં ॥૧॥ 
જેને કરોડો બ્રાહ્મણોની હત્યા લાગી હોય। શરણમાં આવ્યા પછી હું તેને પણ નથી ત્યજતો. જીવ જેવા જ મારા 
સન્મુખ થાય છે તેવા જ એના કરોડો જન્મોનાં પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. ॥૧॥ 


પાપવંત કર સહજ સુભાઊ | ભજનુ મોર તેહિ ભાવ ન કાઊ ।॥ 
ન્ડ ન્ડ 


જો પૈ દુષ્ટ હૃદય સોઈ હોઈ | મોરે સનમુખ આવ કિ સોઈ ।॥ર॥ 


પાપીનો આ સહેજ સ્વભાવ હોય છે કે મારું ભજન એને કદીય નથી ગમતું. જો તે (રાવણનો ભાઈ) નિશ્ચયે જ દુષ્ટ 
હૃદયનો હોત તો શું તે મારા સન્મુખ આવી શકત? ॥ર॥ 


નિર્મલ મન જન સો મોહિ પાવા | મોહિ કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1276 


ભેદ લેન પઠવા દસસીસા | તબહું ન કછુ ભય હાનિ ડપીસા ॥ગા 


ન્‌ 


જે મનુષ્ય નિર્મળ મનનો હોય છે તે જ મને પામે છે. મને કપટ અને છળ-છિદ્રો ગમતાં જ નથી। જો રાવણે તેને ભેદ 
લેવા મોકલ્યો છે। તો પણ હે સુગ્રીવ! આપણને તો કોઈ ભય કે હાનિ નથી; ॥૩॥ 
જગ મહું સખા નિસાચર જેતે | લછિમનુ હનઈ નિમિષ મહું તેતે ॥ 
જોં સભીત આવા સરનાઈ | રખિહઉં તાહિ પ્રાન કી નાઈ ।૪॥ 
કારણકે હે સખા! જગતમાં જેટલા પણ રાક્ષસો છે। લક્ષ્મણ પળવારમાં તે સર્વેને મારી શકે છે અને જો તે ભયભીત 
થઈને મારે શરણે આવ્યો છે તો હું એને પ્રાણોની જેમ રાખીશ. ॥૪॥ 
દો૦ ઉભય ભાંતિ તેહિ આનહુ હૅસિ કહ ડકુપાનિકેત | 
જ્ય કૃપાલ કહિ કપિ ચલે અંગદ હનૂ સમેત 1।૪૪॥ 
કૃપાના ધામ શ્રીરામજીએ. હસીને કહ્યું - બંને જ દશામાં તેને લઈ આવો. ત્યારે અંગદ અને હનુમાનજીસહિત સર્વે 
વાનર “કૃપાળુ શ્રીરામજીનો જય હો"” કહેતાં ચાલ્યા. ॥૪૪॥ 
ચૌ૦- સાદર તેહિ આગેં કરિ બાનર | ચલે જહોં રઘુપતિ કરુનાકર ॥ 
દૂરિહિ તે દેખે દ્વો ભ્રાતા | નયનાનંદ દાન કે દાતા 1।૧॥ 


વિભીષણજીને આદરસહિત આગળ કરીને વાનરો પછી ત્યાં ચાલ્યા। જ્યાં કરૂણાની ખાણ શ્રીરઘુનાથજી હતા. નેત્રોને 
આનંદનું દાન આપનારા (અત્યંત સુખદ) બંને ભાઈઓને વિભીષણજીએ દૂરથી જ જોયા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1277 


બહુરિ રામ છબિધામ બિલોકી | રહેઉ ઠટુકિ એક્ટક પલ રોકી ॥ 
ભુજ પ્રલંબ કંજારુન લોચન । સ્યામલ ગાત પ્રનત ભય મોચન 1॥।ર૨॥ 


પછી શોભાના ધામ શ્રીરામજીને જોઈને તેઓ પલકારો રોકીને સ્તબ્ધ થઈને એકીટશે જોતાં જ રહી ગયા। ભગવાનની 
વિશાળ ભુજાઓ છે। લાલ કમળ સમાન નેત્રો છે અને શરણાગતના ભયને નાશ કરનારું શ્યામ શરીર છે. ॥૧॥ 


સિંઘ કંધ આયત ઉર સોહા | આનન અમિત મદન મન મોહા ॥ 
નયન નીર પુલકિત અતિ ગાતા | મન ધરિ ધીર કહી મૃદુ બાતા ॥ગા 


સિંહના જેવા ખભા છે। વિશાળ વક્ષઃસ્થળ (પહોળી છાતી) અત્યંત શોભા આપી રહ્યું છે. અસંખ્ય કામદેવોના મનને 
''મોહિત કરનારું મુખ છે. ભગવાનના સ્વરૂપને જોઈને વિભીષણજીનાં નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું અને 
શરીર અત્યંત પુલકિત થઈ ગયું. પછી મનમાં ધીરજ ધરીને તેમણે કોમળ વચન કહ્યાં. ॥૩॥ 
નાથ દસાનન કર મૈં ભ્રાતા | નિસિચર બંસ જનમ સુરત્રાતા ॥ 
સહજ પાપપ્રિય તામસ દેહા | જથા ઉલૂક્હિ તમ પર નેહા ।૪॥ 
હે નાથ! હું દશમુખ રાવણનો ભાઈ છું। હે દેવોના રક્ષક! મારો જન્મ રાક્ષસકુળમાં થયો છે. મારું તામસી શરીર છે। 
સ્વભાવથી જ મને પાપ પ્રિય છે। જેમ ઘુવડને અંધકાર ઉપર સ્વાભાવિક રૂપે સ્નેહ હોય છે. ॥૪॥ 
દો૦- શ્રવન સુજ્સુ સુનિ આયઉ પ્રભુ ભંજન ભવ ભીર [| 
ત્રાહિ ત્રાહિ આરતિ. હરન સરન સુખદ રઘુબીર ॥૪૫।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1278 


હું કાનેથી આપનો સુયશ સાંભળીને આવ્યો છું કે પ્રભુ ભવના ભયનો નાશ કરનારા છે. હે દુઃખીઓના દુઃખ દૂર 
કરનારા અને શરણાગતને સુખ આપનારા શ્રીરઘુવીરજી! મારી રક્ષા કરો। રક્ષા કરો. ॥૪૫॥ 


ચૌ૦- અસ કહિ કરત દંડવત દેખા । તુરત ઉઠે પ્રભુ હરષ બિસેષા ॥ 
દીન બચન સુનિ પ્રભુ મન ભાવા | ભુજ બિસાલ ગહિ હૃદર્યે લગાવા ॥૧॥ 


પ્રભુએ એમને આવું કહીને દંડવત કરતાં જોયા તો તેઓ અત્યંત હરખાઈને તુરત જ ઊઠ્યા. વિભીષણજીનાં દીન 
વચન સાંભળવાથી પ્રભુને મનમાં ઘણાં જ ગમ્યાં. તેમણે પોતાની વિશાળ ભુજાઓમાં પકડીને તેમને હૃદય સરસા ચાંપી 
દીધા. ॥૧॥ 
અનુજ સહિત મિલિ ઢિગ બેઠારી | બોલે બચન ભગત ભયહારી ॥ 
કહું લંકેસ સહિત પરિવારા | કુંસલ કુઠાહર બાસ તુમ્હારા [।ર૨॥ 
નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત ગળે મળીને તેમને પોતાની પાસે બેસાડીને શ્રીરામજી ભક્તોના ભયને હરનારાં વચન 
બોલ્યા - હે લંકેશ! પરિવારસહિત પોતાની કુશળતા કહો. તમારો નિવાસ ખોટી જગ્યાએ છે. ॥૨॥ 
ખલ મંડલી બસહુ દિનુ રાતી | સખા ધરમ નિબહઇ કેહિ ભાંતી ॥ 
મૈ જાનઉં તુમ્હારિ સબ રીતી | અતિ નય નિપુન ન ભાવ અનીતી ॥ગા 
દિવસ-રાત દુષ્ટોની મંડળીમાં વસો છો. [આવી દશામાં] હે સખા! તમારો ધર્મ કયા પ્રકારે નભે છે? હું તમારી સર્વે 
રીતિ જાણું છું। તમે અત્યંત નીતિનિપુણ છો| તમને અનીતિ નથી ગમતી. ॥૩॥ 


બરુ ભલ બાસ નરક કર તાતા | દુષ્ટ સંગ જનિ દેઈ બિધાતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1279 


પી 


અબ પદ દેખિ કુસલ રઘુરાયા । જૌં તુમ્હ કીન્હિ જાનિ જન દાયા [।૪॥ 


હે તાત! નરકમાં રહેવાનું વરદાન સારું છે। પરંતુ વિધાતા દૃષ્ટોનો સંગ [ક્યારેય] ન આપે. [વિભીષણજીએ કહ્યું -] 
હે રઘુનાથજી ! હવે આપના ચરણોનું દર્શન કરીને કુશળ છું। જે આપે પોતાનો સેવક જાણીને મારા પર દયા કરી છે. ॥૪॥ 
ભ 


જ્બ લગિ ભજત ત શામ સોક ધામ તજિ કામ 1।૪૬॥ 


ત્યાં લગી જીવની કુશળતા નથી અને સ્વપ્નમાંય તેના મનનેય શાંતિ નથી કે જ્યાં સુધી તે શોકનાં ઘર 
વિષયભોગોની કામનાને છોડીને શ્રીરામજીને નથી ભજતો। ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- તબ લગિ હૃદર્યે બસત ખલ નાના | લોભ મોહ મચ્છર મદ માના ॥ 
જબ લગિ ઉર ન બસત રઘુનાથા | ધરે ચાપ સાયક કટિ ભાથા ।॥૧|॥ 
લોભા મોહા મત્સર (ઇર્ષ)। મદ અને માન આદિ અનેક દૃષ્ટ ત્યાં સુધી જ હદયમાં વસે છે કે જ્યાં સુધી ધનુષ-બાણ 
અને કમરમાં ભાથો ધારણ કરેલા શ્રીરઘુનાથજી હૃદયમાં નથી વસતા. ॥૧॥ 
મમતા તરુન તમી અંધિઆરી | રાગ ઠ્રેષ ઉલૂક સુખકારી ॥ 
તબ લગિ બસતિ જીવ મન માહી | જબ લગિ પ્રભુ પ્રતાપ રબિ નાહીં ।ર॥ 
મમતા પૂર્ણ અંધારી રાત છે। જે રાગ-ઠ્ેષરૂપી ઘુવડોને સુખ આપનારી છે. તે (મમતારૂપી રાત્રિ) ત્યાં સુધી જ જીવના 
મનમાં વસે છે। જ્યાં સુધી પ્રભુ(આપ)નો પ્રતાપરૂપી સૂર્ય ઉદય નથી થતો. ॥૨॥ 


દો૦ તબ લગિ કુસલ ન જીવ કહું સપનેહું મન બિશ્રામ | 
કહું 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1280 


અબ મૈં કુસલ મિટે ભય ભારે | દેખિ રામ પદ કમલ તુમ્હારે ॥ 
તુમ્ડ કૃપાલ જા પર અનુકૂલા | તાહિ ન બ્યાપ ત્રિબિધ ભવ સૂલા ॥ગા 
હે શ્રીરામજી! આપનાં ચરણારવિંદનાં દર્શન કરી હવે હું કુશળ છું। મારો ભારે ભય ટળી ગયો. હે કૃપાળુ! આપ જેના 


પર અનુકૂળ થાવ છો] તેને ત્રણેય પ્રકારના ભવશૂળ (આધ્યાત્મિકા આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક તાપ) નથી વ્યાપતા. 
॥૩॥ 


મૈ નિસિચર અતિ અધમ સુભાઊ | સુભ આચરનુ કીન્હ નહિં કાઊ ॥ 
જાસુ રૂપ મુનિ ધ્યાન ન આવા | તેહિ પ્રભુ હરષિ હૃદર્યેં મોહિ લાવા ।૪॥ 
હું અત્યંત નીચ સ્વભાવનો રાક્ષસ છું. મેં ક્યારેય શુભ આચરણ નથી કર્યું. જેમનું રૂપ મુનિઓનાય ધ્યાનમાં નથી 
આવતું| તે પ્રભુએ સ્વયં હર્ષિત થઈને મને હૃદયસરસો ચાંપી દીધો. ॥૪॥ 
દો૦: અહોભાગ્ય મમ અમિત અતિ રામ કૃપા સુખ પુંજ | 
દેખેઈ નયન બિરંચિ સિવ સેબ્ય જુગલ પદ કંજ [।૪$॥ 
હે કૃપા અને સુખના પુંજ શ્રીરામજી! મારું અત્યંત અસીમ સૌભાગ્ય છે! જે મેં બ્રહ્મા અને શિવજીના દ્વારા સેવિત 
યુગલ ચરણકમળોને પોતાનાં નેત્રોથી જોયાં. ॥૪૭॥ 


ચૌ૦- સુનહુ સખા નિજ કહઉ સુભાઊ | જાન ભુસુંડિ સંભુ ગિરિજાઊ ॥ 


જોં નર હોઈ ચરાચર દ્રોહી | આવે સભય સરન તકિ મોહી 1॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1281 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે સખા! સાંભળો હું તમને પોતાનો સ્વભાવ કહું છું! જેને કાકભુશુંડિ। શિવજી અને પાર્વતીજી 
પણ જાણે છે. કોઈ મનુષ્ય [સંપૂર્ણ] જડ-ચેતન જગતનો દ્રોહી હોય। જો તે પણ ભયભીત થઈને મારા શરણે આવી જાયા 
॥૧॥ 

તજિ મદ મોહ કપટ છલ નાના | કરઉ સઘ તેહિ સાધુ સમાના ॥ 
જનની જનક બંધુ સુત દારા | તનુ ધનુ ભવન સુહૃદ પરિવારા ॥ર૨॥ 
મદા મોહ તથા અનેક પ્રકારનાં છળ-કપટ આદિ અવગુણોને ત્યાગી દે તો એના દોષો પર દૃષ્ટિ ન કરી એટલે કે તેના 


અવગુણો તરફ ધ્યાન ન આપીને હું તેને શીઘ્ય સાધુ સમાન કરી નાખું છું. માતા। પિતા। ભાઇ પુત્રા સ્રી। શરીરા ધના ઘરા 
મિત્ર અને પરિવાર -॥ર૨॥ 


સબ કે મમતા તાગ બટોરી | મમ પદ મનહિ બાંધ બરિ ડોરી ॥ 

સમદરસી ઇચ્છા કછુ નાહીં | હરષ સોક ભય નહિં મન માહીં ગા 

આ સર્વેના મમત્વરૂપી તાર ભેગા કરીને તે સર્વની એક દોરી વણીને તેના દ્વારા જે પોતાના મનને મારા ચરણોમાં 

બાંધી દે છે (સમસ્ત સાંસારિક સંબંધોનું કેન્દ્ર મને બનાવી લે છે) જે સમદર્શી છે। જેને કંઈ ઇચ્છા નથી અને જેના મનમાં 
હી શોક અને ભય નથી- ॥૩॥ 

અસ સજ્જન મમ ઉર બસ કૈસે | લોભી હૃદર્યં બસઈ ધનુ જેસેં ॥ 

તુમ્હ સારિખે સંત પ્રિય મોરેં | ધરઉં દેહ નહિં આન નિહોરેં ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1282 


આવા સજ્જન મારા હૃદયમાં એવા વસે છે। જેમ લોભીના હૃદયમાં ધન વસ્યા કરે છે. તમારા જેવા સંત જ મને 
પ્રિય છે. હું અન્ય કોઈ કારણવશ દેહ ધારણ નથી કરતો. ॥૪॥ 


દો૦; સગુન ઉપાસક પરહિત નિરત નીતિ દ્રે નેમ 
તે નર પ્રાન સમાન મમ જિન્ડ કે દ્વિજ પદ પ્રેમ 1।૪૮॥ 


જે સગુણ (સાકાર) ભગવાનના ઉપાસક છે। બીજાના હિતમાં લાગ્યા રહે છે। નીતિ અને નિયમોમાં દ્રઢ છે અને જેને 
બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રેમ છે! તે મનુષ્ય મારા પ્રાણોના સમાન છે. ॥૪૮॥ 


ચૌ૦- સુનુ લંકેસ સક્લ ગુન તોરે | તાતે તુમ્હ અતિસય પ્રિય મોરે ॥ 
રામ બચન સુનિ બાનર જૂથા | સકલ કહહિં જય કુપા બરૂથા ॥૧॥ 


હે લંકાપતિ! સાંભળો। તમારામાં ઉપર્યુક્ત સર્વે ગુણ છે. એથી તમે મને અત્યંત જ પ્રિય છો. શ્રીરામજીનાં વચન 
સાંભળીને સર્વે વાનરસમૂહ કહેવા લાગ્યા - કૃપાના સમૂહ શ્રીરામજીનો જય હો! ॥૧॥ 


સુનત બિભીષનુ પ્રભુ કે બાની | નહિં અઘાત શ્રવનામૃત જાની ॥ 
પદ અંબુજ ગહિ બારહિં બારા | હૃદર્યે સમાત ન પ્રેમુ અપારા ।ર॥ 


પ્રભુની વાણી સાંભળે છે અને તેને કાનો માટે અમૃત જાણીને વિભીષણજી ધરાતા નથી। તેઓ વારવાર શ્રીરામજીનાં 
ચરણકમળને પકડે છે। અપાર પ્રેમ છે! હૃદયમાં સમાતો જ નથી. ॥૨॥ 


સુનહુ દેવ સચરાચર સ્વામી | પ્રનતપાલ ઉર અંતરજામી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1283 


ઉર કછુ પ્રથમ બાસના રહી | પ્રભુ પદ પ્રીતિ સરિત સો બહી ॥૩ગા 


[વિભીષણજીએ કહ્યું -] હે દેવ! હે ચરાચર જગતના સ્વામી! હે શરણાગતના રક્ષક! હે સર્વેના હૃદયના ભીતરનું 
જાણનારા! સાંભળો। મારા હૃદયમાં પહેલા કંઈક વાસના હતી। તે પ્રભુના ચરણોની પ્રીતિરૂપ નદીમાં વહી ગઈ. ॥૩॥ 


અબ કૃપાલ નિજ ભગતિ પાવની | દેહુ સદા સિવ મન ભાવની ॥ 
એવમસ્તુ કહિ પ્રભુ રનધીરા | માગા તુરત સિંધુ કર નીરા ।૪॥ 


હવે તો હે કૃપાળુ! શિવજીના મનને સદાય પ્રિય લાગનારી પોતાની પવિત્ર ભક્તિ મને આપો. 'એવમસ્તુ" (એમ જ 
થાઓ) કહીને રણધીર પ્રભુ શ્રીરામજીએ તરત જ સમુદ્રનું જળ માગ્યું. ॥૪॥ 


જદપિ સખા તવ ઇચ્છા નાહીં | મોર દરસુ અમોઘ જગ માહીં ॥ 
અસ કહિ રામ તિલક તેહિ સારા । સુમન બૃષ્ટિ નભ ભઈ અપારા ॥૫॥ 


[અને કહ્યું -] હે સખા! જોકે તમારી ઇચ્છા નથી। પણ જગતમાં મારું દર્શન અમોઘ છે (તે નિષ્ફળ નથી જતું). આવું 
કહીને શ્રીરામજીએ એમને રાજતિલક કરી દીધું. આકાશમાંથી પુષ્પોની અપાર વૃષ્ટિ થઈ. ॥૫॥ 


દો૦- રાવન ક્રોધ અનલ (નિજ સ્વાસ સમીર પ્રચંડ 
જરત બિભીષનુ રાખેઉ દીન્હેઉ રાજુ અખંડ ॥૪૯(ક)॥ 


રાવણનો ક્રોધ પ્રચંડ અગ્નિ છે. વિભીષણનો આહ ભરીને “નિશ્વાસ નાખવો એ વાયુ છે. જેને પામીને રાવણની 


જ એ ક. 


ક્રોધાગ્નિ ભભકી ઊઠી. તેમાં બળતા વિભીષણને ભગવાન શ્રીરામજીએ બચાવી લીધો અને એને અખંડ રાજ્ય આપ્યું. 
॥૪૯(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1284 


જો સંપતિ સિવ રવનહિ દીન્ડિ દિએ દસ માથ | 
સોઈ સંપદા બિભીષનહિ સકુચિ દીન્હડિ રઘુનાથ ॥૪૯(ખ)॥ 


શિવજીએ જે સંપત્તિ રાવણને દસ માથાની બલિ આપવાથી આપી હતી। એ જ સંપત્તિ શ્રીરઘુનાથજીએ વિભીષણને 
ઘણાં જ સંકોચ સાથે આપી. (એટલે કે તેમને એમ લાગ્યું કે મેં કંઈ આપ્યું નથી.) 1૪૯(ખ])॥ 
ચૌ૦- અસ પ્રભુ છાડિ ભજહિં જે આના | તે નર પસુ બિનુ પૂંછ બિષાના ॥ 
નિજ જન જાનિ તાહિ અપનાવા । પ્રભુ સુભાવ કપિ કુલ મન ભાવા ।॥૧॥ 
આવા પરમ કૃપાળુ પ્રભુને છોડીને જે મનુષ્ય બીજાને ભજે છે। તે શિંગડાં-પૂંછડાં વગરનાં પશુ છે. પોતાના સેવક 
જાણીને વિભીષણને શ્રીરામજીએ અપનાવી લીધા. પ્રભુનો સ્વભાવ વાનરકુળના મનને [ઘણો] ગમ્યો. ॥૧॥ 


પુનિ સર્બંગ્ય સર્બ ઉર બાસી । સર્બરૂપ સબ રહિત ઉદાસી ॥ 
બોલે બચન નીતિ પ્રતિપાલક | કારન મનુજ દનુજ કુલ ઘાલક ॥।ર૨॥ 


પછી સર્વ કંઈ જાણનારા। સર્વેના હૃદયોમાં વસનારા। સર્વરૂપ (સર્વે રૂપોમાં પ્રકટ) સર્વેથી રહિત। ઉદાસીના ભક્તો 
પર કૃપા કરનારા તથા રક્ષસોના કુળનો નાશ કરનારા। લીલાથી મનુષ્ય બનેલા શ્રીરામજી નીતિની રક્ષા કરનારાં વચન 
બોલ્યા -॥૨॥ 


સમુદ્ર પાર કરવાના વિચારો, રાવણના દૂત શુકનું આગમન અને લક્ષ્મણજીના પત્ર સાથે પરત ફરવું-૫૦ 


સુનુ કપીસ લંકાપતિ બીરા | કેહિ બિધિ તરિઅ જલધિ ગંભીરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1285 


સંકુલ મકર ઉરગ ઝષ જાતી | અતિ અગાધ દુસ્તર સબ ભાંતી ॥।ગા 
હે વીર વાનરરાજ સુગ્રીવ અને લંકાપતિ વિભીષણ! સાંભળો| આ ઊંડા સમુદ્રને કઈ રીતે પાર કરી શકાય? અનેક 
જાતિનાં મગરા સર્પ અને માછલાંથી ભરેલો આ અત્યંત અગાધ સમુદ્ર પાર કરવો સવે પ્રકારે કઠિન છે. ॥ગા 
કહ લંકેસ સુનહુ રઘુનાયક | કોટિ સિંધુ સોષક તવ સાયક ।॥ 
જદયાપિ તદપિ નીતિ અસિ ગાઈ | બિનય કરિઅ સાગર સન જાઈ ॥।॥૪॥ 
વિભીષણજીએ કહ્યું - હે રઘુનાથજી । સાંભળો। જોકે આપનું બાણ જ કરોડો સમુદ્રને શોષનારું છે (શોષી શકે છે) 
તો પણ નીતિ એમ કહેવાઈ છે (યોગ્ય આ હશે) કે [પહેલા] જઈને સમુદ્રને પ્રાર્થના કરવામાં આવે. ॥૪॥ 
દો૦- પ્રભુ તુમ્હાર કુલગુર જલધિ કહિહિ ઉપાય બિચારિ ।| 
બિનુ પ્રયાસ સાગર તરિહેિ સકલ ભાલુ કપિ ધારિ ।॥પબા 
હે પ્રભુ! સમુદ્ર આપના કુળમાં મોટા (પૂર્વજ) છે। તે વિચારીને ઉપાય બતાવી દેશે. પછી રીંછ અને વાનરોની સમસ્ત 
સેના વિના પરિશ્રમે સમુદ્રની પાર ઊતરી જશે. ॥૫૦॥ 
ચૌ૦- સખા કહી તુમ્ડ નીકિ ઉપાઈ | કરિઅ દૈવ જોં હોઈ સહાઈ ॥ 
મંત્ર ન યહ લછિમન મન ભાવા | રામ બચન સુનિ અતિ દુખ પાવા ॥૧॥ 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે સખા! તમે ઠીક ઉપાય બતાવ્યો. આ જ કરવામાં આવે। જો દેવ સહાયક થાય. આ સલાહ 
લક્ષ્મણજીના મનને ઠીક ન લાગી. શ્રીરામજીનાં વચન સાંભળીને તો તેમને ઘણું જ દુઃખ થયું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1286 


નાથ દેવ કર કવન ભરોસા | સોષિઅ સિંધુ કરિઅ મન રોસા ॥ 
કાદર મન કહું એક અધારા | દેવ દૈવ આલસી પુકારા [।૨॥ 


[લક્ષ્મણજીએ કહ્યું -] હે નાથ! દૈવનો શું ભરોસો! મનમાં ક્રોધ કરો અને સમુદ્રને સૂકવી નાખો. દૈવ તો કાયરના 
મનનો એક આધાર છે. આળસુ લોકો જ દૈવ-દેવ પોકાર્યા કરે છે. ॥૨॥ 
સુનત બિહસિ બોલે રઘુબીરા । એસેહિં કરબ ધરહુ મન ધીરા ॥ 
અસ કહિ પ્રભુ અનુજહે સમુઝાઈ | સિંધુ સમીપ ગએ રઘુરાઈ ॥૩ા 
આ સાંભળીને શ્રીરઘુવીર હસીને બોલ્યા - આવું જ કરીશું। મનમાં ધીરજ રાખો. એવું કહીને નાના ભાઈને સમજાવી 
પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજી સમુદ્રની સમીપ ગયા. ॥ગા 


પ્રથમ પ્રનામ કીન્ડ સિરુ નાઈ | બેઠે પુનિ તટ દર્ભ ડસાઈ ॥ 
જબહિં બિભીષન પ્રભુ પર્હિ આએ । પાછે રાવન દૂત પઠાએ 1।૪॥ 


તેમણે પહેલા શીશ નમાવીને પ્રણામ કર્યા. પછી કિનારા પર દર્ભ પાથરીને બેસી ગયા. અહીં જ્યારે વિભીષણ 

પ્રભુની પાસે આવ્યા હતા। ત્યારે જ રાવણે એમની પાછળ દૂત મોકલ્યા હતા. ॥૪॥ 
દો૦- સક્લ ચરિત તિન્હ દેખે ધરે કપટ ક્પિ દ 
પ્રભુ ગુન હૃદય સરાહહિં સરનાગત પર 


1 
॥૫૧॥ 


તન 
* દ્ધ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1287 


કપટથી વાનરોનું શરીર ધારણ કરીને તેમણે સર્વ લીલાઓ જોઈ. તેઓ પોતાના હૃદયમાં પ્રભુના ગુણોની અને 
શરણાગત પર એમના સ્નેહની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ॥૫૧॥ 


ચૌ૦- પ્રગટ બખાનહિં રામ સુભાઊ | અતિ સપ્રેમ ગા બિસરિ દુરાઊ ॥ 
રિપુ કે દૂત કપિન્ડ તબ જાને | સક્લ બાંધિ કપીસ પહિં આને ।॥૧॥ 


પછી તેઓ પ્રગટરૂપમાં ય અત્યંત પ્રેમની સાથે શ્રીરામજીના સ્વભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા। તેઓ છબ્મ વેષ ભૂલી 
ગયા. પછી વાનરોએ જાણ્યું કે આ શત્રુના દૂત છે અને વાનરો તે સર્વેને બાંધીને સુગ્રીવની પાસે લઈ આવ્યા. ॥૧॥ 


કહ સુગ્રીવ સુનહુ સબ બાનર | અંગ ભંગ કરિ પઠવહું નિસિચર ॥ 
સુનિ સુગ્રીવ બચન કપિ ધાએ । બાંધિ કટક ચહું પાસ ફિરાએ ।॥ર૨॥ 


સુગ્રીવે કહ્યું - સર્વો વાનરો! સાંભળો। રાક્ષસોના અંગ-ભંગ કરીને મોકલી દો. સુગ્રીવનાં વચન સાંભળીને વાનરો 
દોડ્યા। દૂતોને બાંધીને તેમને સેનાની ચારેય બાજુએ ફેરવ્યા. ॥૨॥ 


બહુ પ્રકાર મારન કપિ લાગે | દીન પુકારત તદપિ ન ત્યાગે ॥ 
જો હમાર હર નાસા કાના | તેહિ કોસલાધીસ કે આના [॥ગા 


વાનર તેમને અનેક પ્રકારે મારવા લાગ્યા. તેઓ દીન થઈને પોકારતા હતા। તોય વાનરોએ તેમને ન છોડ્યા. [પછી 
દૂતોએ પોકારીને કહ્યું -] જે અમારાં નાક-કાન કાપશે। તેને કૌશલાધીશ શ્રીચામજીનાં સોગંદ છે. ॥ગા 


સુનિ લછિમન સબ નિકટ બોલાએ | દયા લાગિ હૅંસિ તુરત છોડાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1288 


રાવન કર દીજહુ યહ પાતી | લછિમન બચન બાચુ કુલઘાતી ॥।૪॥ 
આ સાંભળીને લક્ષ્મણજીએ સર્વેને નિકટ બોલાવ્યા। તેમને ઘણી દયા આવી। જેથી હસીને તેમણે રાક્ષસોને તુરત જ 
છોડાવી દીધા। [અને એમને કહ્યું -] રાવણના હાથમાં આ ચિઠ્ઠી આપજો [અને કહેજો -] હે કુલઘાતક! લક્ષ્મણના શબ્દો 
(સંદેશા)ને વાંચો. ॥૪॥ 
દો૦- કહેહુ મુખાગર મૂઢ સન મમ સંદેસુ ઉદાર 
સીતા દેઈ મિલહુ ન ત આવા કાલુ તુમ્હાર ।પર॥ 
પછી તે મૂર્ખને વાણીથી આ મારો ઉદાર (કૃપાથી ભરેલો) સંદેશો કહેજો કે સીતાજીને આપી તેમને (શ્રીરામજીને) 
મળો। નહિંતર તમારો કાળ આવી ગયો[સમજો]. ॥ પર॥ 
ચૌ૦- તુરત નાઇ લછિમન પદ માથા | ચલે દૂત બરનત ગુન ગાથા ॥ 
કહત રામ જસુ લંકા આએ | રાવન ચરન સીસ તિન્ડ નાએ ।૧|॥ 
લક્ષ્મણજીના ચરણોમાં મસ્તક નમાવીને। શ્રીરામજીના ગુણોની કથાનું વર્ણન કરતાં દૂત તુરત જ ચાલી નીકળ્યા. 
શ્રીરામજીનો યશ કહેતાં તેઓ લંકામાં આવ્યા અને તેઓએ રાવણનાં ચરણોમાં શીશ નમાવ્યાં. ॥૧॥ 
બિહસિ દસાનન પૂંછી બાતા | ક્હસિ ન સુક આપનિ કુસલાતા ॥ 
પુનિ કહુ ખબરિ બિભીષન કેરી | જાહિ મૃત્યુ આઈ અતિ નેરી ।ર॥ 


દશમુખ રાવણે હસીને વાત પૂછી - અરે શુક! પોતાના કુશળ કેમ નથી કહેતા? પછી તે વિભીષણના સમાચાર 
સંભળાવા મૃત્યુ જેની અત્યંત નિકટ આવી ગયું છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1289 


કરત રાજ લંકા સઠ ત્યાગી | હોઇંહિ જવ કર કીટ અભાગી ।॥ 
પુનિ કહુ ભાલુ કીસ ક્ટકાઈ | કઠિન કાલ પ્રેરિત ચલિ આઈ ॥।૩ા 


મૂર્ખ રાજ્ય કરતાં કરતાં લંકાને ત્યાગી દીધી. અભાગિયો હવે જવનો કીડો (ધનેરું) બનશે (જવની સાથે જેમ ધનેરું 
પણ દળાઈ જાય છે। તેવી જ રીતે નર-વાનરોની સાથે તે પણ માર્યો જશે) પછી રીછ અને વાનરોની સેનાનો વૃત્તાંત કહે। 
જે કઠિન કાળની પ્રેરણાથી અહીં ચાલી આવી છે। ॥૩॥ 
જિન્હ કે જીવન કર રખવારા | ભયઉ મૃદુલ ચિત સિંધુ બિચારા ॥ 
કહુ તપસિન્ડ કે બાત બહોરી | જિન્હ કે હૃદર્યોં ત્રાસ અતિ મોરી 1।૪॥ 
અને જેમના જીવનનો રક્ષક કોમળ ચિત્તવાળો બિચારો સમુદ્ર બની ગયો છે (અર્થાત્‌ તેમના અને રાક્ષસોની વચ્ચે 
સમુદ્ર ન હોત તો. અત્યાર સુધીમાં રાક્ષસ તેમને મારીને ખાઈ ગયા હોત). પછી તે તપસ્વીઓની વાત કહે। જેમના 
હૃદયમાં મારો ભારે ભય છે. ॥૪॥ 
દૂત રાવણને સમજાવે છે અને લક્ષ્મણજીનો પત્ર આપે છે-૫૩ 


દો૦ કી ભઇ ભેંટ કિ ફિરે ગએ શ્રવન સુજ્સુ સુનિ મોર | 
કહસિ ન રિપુ દલ તેજ બલ બહુત ચકિત ચિત તોર 1।પ૩ા 
તારો ભેટો તેમને થયો કે કાનેથી મારો સુયશ સાંભળીને જ પાછા ફરી ગયા? શત્રુસેનાનું તેજ અને બળ બતાવતો 
કેમ નથી? તારું ચિત્ત ઘણું જ ચકિત (સ્તંભિત) થઈ રહ્યું છે. ।૫૩॥ 


અ. ર 


ચૌ૦- નાથ કૃપા કરિ પૂંછેહુ જેસે | માનહુ કહા ક્રોધ તજિ તેસેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1290 


મિલા જાઇ જબ અનુજ તુમ્હારા | જાતહિં રામ તિલક તેહિ સારા ॥૧॥ 
[દૂતે કહ્યું -] હે નાથ! આપે જેમ કૃપા કરીને પૂછ્યું છે! તેમ કોધ છોડીને મારું કહેવું માનો (મારી વાત પર વિશ્વાસ 
રાખો). જ્યારે આપનો નાનો ભાઈ શ્રીરામજીને જઈને મળ્યો। ત્યારે તેના પહોંચતાં જ શ્રીરામજીએ તેને રાજતિલક કરી 
દોધું. ॥૧॥ 
રાવન દૂત હમહિ સુનિ કાના | ડપિન્ડ બાંધિ દીન્હે દુખ નાના ।॥ 
શ્રવન નાસિકા કાટે લાગે | રામ સપથ દીન્હે હમ ત્યાગે ॥ર॥ 
અમે રાવણના દૂત છીએ। આવું કાનેથી સાંભળીને વાનરોએ. અમને બાંધીને ઘણાં કષ્ટ આપ્યાં. એટલા સુધી કે તેઓ 
અમારાં નાક-કાન કાપવા લાગ્યા. શ્રીરામજીના સોગંદ આપવાથી તેમણે અમને કંઈક છોડ્યા. ॥૨॥ 
પૂંછિહુ નાથ રામ કટકાઈ | બદન કોટિ સત બરનિ ન જાઈ ॥ 
નાના બરન ભાલુ કપિ ધારી | બિકટાનન બિસાલ ભયકારી ॥ગા 
હે નાથ! આપે શ્રીરામજીની સેના પૂછી; તો તે તો સો કરોડ મુખોથીય વર્ણન નથી કરી શકાતી. અનેક રંગોનાં રીંછ 
અને વાનરોની સેના છે। જે ભયંકર મુખવાળા। વિશાળ શરીરવાળા અને ભયાનક છે. ॥૩॥ 
જેહિં પુર દહેઉ હતેઉ સુત તોરા | સકલ કપિન્ડ મહેં તેહિ બલુ થોરા ॥ 
અમિત નામ ભટ કઠિન કરાલા | અમિત નાગ બલ બિપુલ બિસાલા ॥૪॥ 
જેને નગર બાળ્યું અને આપના પુત્ર અક્ષકુમારને માર્યો એનું બળ તો સર્વે વાનરોમાં ઓછું છે. અસંખ્ય નામવાળા 
ઘણા જ કઠોર અને ભયાનક યોદ્ધા છે. તેમનામાં અસંખ્ય હાથીઓનું બળ છે અને તેઓ ઘણા જ વિશાળ છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1291 


દો૦- ઠ્વિબિઠ મયંદ નીલ નલ અંગદ ગદ બિક્ટાસિ 
દધિમુખ કેહરિ નિસઠ સઠ જામવંત બલરાસિ ॥૫૪॥ 


દ્વિવિદા મયંદા નીલ। નલા અંગદા ગદા વિકટાસ્ય। દધિમુખ। કેસરી। નિશઠા શઠ અને જાંબવાન - એ સર્વે બળના 
ભંડાર છે. ॥૫૪॥ 


ચૌ૦- એ કપિ સબ સુગ્રીવ સમાના | ઇન્ડ સમ કોટિન્ડ ગનઈ કો નાના ॥ 
રામ ફર્પાં અતુલિત બલ તિન્હહીં | તૃન સમાન ત્રેલોકહિ ગનહીં ॥૧॥ 

આ સવે વાનરો બળમાં સુગ્રીવ સમાન છે અને એમનાં જેવા [એક-બે નહીં] કરોડો છે. તે અનેકોને ગણી જ કોણ 

શકે છે ? શ્રીરામજીની કૃપાથી તેમનામાં અતુલનીય બળ છે. તે ત્રણેય લોકોને તૃણની સમાન [તુચ્છ] સમજે છે. ॥૧॥ 
અસ મૈં સુના શ્રવન દસકંધર | પદુમ અઠારહ જૂથપ બંદર ।॥ 
નાથ કટક મહે સો કપિ નાહીં । જો ન તુમ્હહિ જીતે રન માહીં ।ર૨॥ 


ન્‌ 


હે દશગ્રીવ! મેં કાનેથી એવું સાંભળ્યું છે કે અઢાર પદ્મ તો એકલા વાનરોના સેનાપતિ છે. હે નાથ! એ. સેનામાં 
એવો કોઈ વાનર નથી। જે આપને રણમાં જીતી ન શકે. ॥૨ર॥ 

પરમ ક્રોધ મીજહિં સબ હાથા | આયસુ પૈ ન દેહિ સ્ઘુનાથા ॥ 
સોષહિં સિંધુ સહિત ઝષ બ્યાલા | પૂરહિં ન ત ભરિ કૂધર બિસાલા ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1292 


સર્વે-સર્વ અત્યંત ક્રોધથી હાથ મસળે છે. પણ શ્રીરઘુનાથજી તેમને આજ્ઞા નથી આપતા। અમે માછલીઓ અને 
સપોંસહિત સમુદ્રને શોષી લઈશું. નહીંતર મોટામોટા પર્વતોથી એને ભરીને પૂરી દઈશું; ॥૩॥ 
મર્દિ ગર્દ મિલવર્હિં દસસીસા | એસેઇ બચન કહહિં સબ કીસા ॥ 
ગર્જીહેં તર્જીહે સહજ અસંકા | માનહું ગ્રસન ચહત હરહિં લંકા ।॥૪॥ 
અને રાવણને મસળીને ધૂળમાં મેળવી દઈશું. સર્વો વાનરો આવાં જ વચન કહી રહ્યા છે. સર્વે સ્વાભાવિક રૂપે નીડર 
છે; એવી રીતે ગરજે અને આગળ વધે છે જાણે લંકાને ગળી જ જવા ઇચ્છતા હોય. ॥૪॥ 
દો૦; સહજ સૂર કપિ ભાલુ સબ પુનિ સિર પર પ્રભુ રામ | 
રાવન કાલ કોટિ કહું જીતિ સકહિ સંગ્રામ ॥૫૫॥ 


બધા વાનર-રીંછ સ્વાભાવિક રૂપે જ શૂરવીર છે. વળી। એમના માથે પ્રભુ (સર્વેશ્વર) શ્રીરામજી છે। જેઓ રાવણ જ 
નહીં। સંગ્રામમાં કરોડો કાળને પણ જીતી શકે છે. ॥૫૫॥ 


ચૌ૦- રામ તેજ બલ બુધિ બિપુલાઈ । સેષ સહસ સત સકહિં ન ગાઈ ॥ 
સક સર એક સોષિ સત સાગર | તવ ભ્રાતહિ પૂંછેઇલ નય નાગર 1।૧| 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં તેજ (સામર્થ્ય) બળ અને બુદ્ધની અધિકતાને લાખો શેષ પણ નથી ગાઈ શકતા. તેઓ એક જ 
બાણથી સેંકડો સમુદ્રોને શોષી શકે છે। પરંતુ નીતિનિપુણ શ્રીરામજીએ [નીતિના રક્ષણ માટે] આપના ભાઈને ઉપાય 


ન્‌ 


પૂછ્યો. ॥૧॥ 
તાસુ બચન સુનિ સાગર પાહી | માગત પંથ કૃપા મન માહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1293 


પી 


સુનત બચન બિહસા દસસીસા | જોં અસિ મતિ સહાય કૃત કીસા ॥ર૨॥ 

વિભીષણનાં વચન સાંભળીને શ્રીરામજી સમુદ્ર પાસે રસ્તો માગી રહ્યા છે। તેમના મનમાં કૃપા ભરેલી છે [એટલે 

તેઓ તેને શોષતા નથી]. દૂતનાં આ વચન સાંભળતાં જ રાવણ ખૂબ હસ્યો [અને બોલ્યો] જ્યારે આવી બુદ્ધિ છે। ત્યારે 
જ તો વાનરોને સેવક બનાવ્યા છે!॥ર॥ 


સહજ ભીરુ કર બચન ઇદઢાઈ | સાગર સન ઠાની મચલાઈ ।॥ 
ષે 


મૂઢ મૃષા કા કરસિ બડાઈ | રિપુ બલ બુદ્ધે થાહ મૈ પાઈ ।॥ગા 
સ્વાભાવિકરૂપે જ બીકણ વિભીષણના વચનને પ્રમાણ કરીને તેમણે સમુદ્ર સાથે [બાળ] હઠ નિર્ધારી છે. અરે મૂર્ખ! 
જૂઠ્ઠી મોટાઈ શું કરે છે? બસ મેં શત્રુના બળ અને બુદ્ધિનો તાગ પામી લીધો. ॥૪॥ 
સચિવ સભીત બિભીષન જાકે | બિજય બિભૂતિ કહો જગ તાકે ॥ 
સુનિ ખલ બચન દૂત રિસ બાઢી | સમય બિચારિ પત્રિકા કાઢી ॥૪॥ 
જેના વિભીષણ જેવા બીકણ મંત્રી હોયા તેને જગતમાં વિજય અને વિભૂતિ (એશ્ચર્ય) ક્યાં? દુષ્ટ રાવણનાં વચન 
સાંભળીને દૂતનો કોધ વધી ગયો. તેણે તક જોઈને પત્રિકા કાઢી। ॥૪।॥ 


રામાનુજ દીન્હી યહ પાતી | નાથ બચાઇ જુડાવહુ છાતી ।॥ 
બિહસિ બામ કર લીન્હી રાવન | સચિવ બોલિ સઠ લાગ બચાવન ॥।॥પ૫પ॥ 


[અને કહ્યું -] શ્રીરામજીના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે આ પત્રિકા આપી છે. હે નાથ! આને વંચાવીને છાતી ઠંડી કરો. રાવણે 


હસીને તેને ડાબા હાથમાં લીધી અને મંત્રીને બોલાવીને તે મૂર્ખ તેને વંચાવવા લાગ્યો. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1294 


દો૦- બાતન્ડ મનહિ રિઝાઈ સઠ જનિ ઘાલસિ કુલ ખીસ 1।| 
રામ બિરોધ ન ઉબરસિ સરન બિષ્ુનત અજ ઈસ 1।૫૧6૭)॥ 
[પત્રિકામાં લખ્યું હતું -] અરે મૂર્ખ । કેવળ વાતોથી જ મનને રાજી કરીને પોતાના કુળને નષ્ટ-ભ્રષ્ટ ન કર. શ્રીરામજીથી 
વિરોધ કરીને તું વિષ્ણુ। બ્રહ્મા અને મહેશની શરણમાં જવા છતાંય નહીં બચે. ॥૫૧(ક)॥ 
કી તજિ માન અનુજ ઇવ પ્રભુ પદ પંકજ ભૂુંગ ।| 
હોહિ કિ રામ સરાનલ ખલ કુલ સહિત પતંગ 1॥।॥૫૬૧(ખ])॥| 
કાં તો અભિમાન છોડીને પોતાના નાના ભાઈ વિભીષણની જેમ પ્રભુનાં, ચરણકમળોનો ભ્રમર બની જા. અથવા 
અરે દુષ્ટ! શ્રીરામજીના બાણરૂપ અગ્નિમાં પરિવારસહિત પતંગિયું થઈ જા (બંનેમાંથી જે ઠીક લાગે તે કર). ॥૫૬(ખ)॥ 
ચૌ૦- સુનત સભય મન મુખ મુસુકાઈ । કહત દસાનન સબહિ સુનાઈ ॥ 
ભૂમિ પરા કર ગહત અકાસા | લઘુ તાપસ કર બાગ બિલાસા ॥૧॥ 
પત્રિકા સાંભળતાં જ રાવણ મનમાં ભયભીત થઈ ગયો] પરંતુ મુખેથી (ઉપરથી) મલકાતો તે સવેને સંભળાવીને 
કહેવા લાગ્યો - જેમ કોઈ પૃથ્વી પર પડેલો હાથથી આકાશને પકડવાની ચેષ્ટા કરતો હોય। તેવી જ રીતે આ નાનો તપસ્વી 
(લક્ષ્મણ) વાગ્વિલાસ કરે છે (શેખી બકે છે). ॥૧॥ 
કહ સુક નાથ સત્ય સબ બાની | સમુઝહું છાડિ પ્રકૃતિ અભિમાની ॥ 
સુનહુ બચન મમ પરિહરિ ક્રોધા | નાથ રામ સન તજહું બિરોધા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1295 


શુકે (દૂતે) કહ્યું - હે નાથ! અભિમાની સ્વભાવને ત્યજીને [આ પત્રમાં લખેલી] સર્વે વાતોને સત્ય સમજો. ક્રોધ 
છોડીને મારાં વચન સાંભળો. હે નાથ! શ્રીરામજી સાથે વેર ત્યજી દો. ॥ર॥ 


અતિ કોમલ રઘુબીર સુભાઊ | જઘદ્યપિ અખિલ લોક કર રાઊ ॥ 
મિલત કૃપા તુમ્હ પર પ્રભુ કરિહી | ઉર અપરાધ ન એકઉ ધરિહી ॥૩ા 


જોકે શ્રીરઘુવીર સમસ્ત લોકોના સ્વામી છે। પણ એમનો સ્વભાવ અત્યંત જ કોમળ છે. મળતાં જ પ્રભુ આપ પર 
કૃપા કરશે અને આપનો એક પણ અપરાધ તેઓ હૃદયમાં રાખશે નહિ. ॥૩॥ 


જનકસુતા રઘુનાથહિ દીજે | એતના કહા મોર પ્રભુ કીજે ॥ 
જબ તેહિં કહા દેન બેદેહી | ચરન પ્રહાર કીન્ડ સઠ તેહી ।૪॥ 


જાનકીજી શ્રોરઘુનાથજીને આપી દો. હે પ્રભુ! આટલું કહેવું મારું માનો. જ્યારે તે દૂતે જાનકીજીને આપવા માટે કહ્યું 
ત્યારે દુષ્ટ રાવણે તેને લાત મારી. ॥૪॥ 
નાઈ ચરન સિરુ ચલા સો તહાં | કૃપાસિંધુ રઘુનાયક જહોૉં ॥ 
કરિ પ્રનામુ નિજ કથા સુનાઈ | રામ ફકુર્પાં આપનિ ગતિ પાઈ ।૫॥ 


તે પણ [વિભીષણની જેમ] ચરણોમાં શીશ નમાવીને ત્યાં જ ચાલ્યો। જ્યાં કૃપાસાગર શ્રીરઘુનાથજી હતા. પ્રણામ 


કરીને તેણે પોતાની કથા સંભળાવી અને શ્રીરામજીની કૃપાથી પોતાની ગતિ (મુનિનું સ્વરૂપ) પામ્યો. ॥૫॥ 
રિષિ અગસ્તિ કીં સાપ ભવાની | રાછસ ભયઉ રહા મુનિ ગ્યાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1296 


બંદિ રામ પદ બારહિં બારા | મુનિ નિજ આશ્રમ કહું પગુ ધારા ॥1॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! તે જ્ઞાની મુનિ હતો। અગસ્ત્ય રીષિના શાપથી રાક્ષસ થયો હતો. વારંવાર શ્રીરામજીના 
ચરણોની વંદના કરીને તે મુનિ પોતાના આશ્રમે ચાલ્યો ગયો. ॥૬॥ 


સમુદ્રપર શ્રીરામજીનો કોપ અને સમુદ્રની ક્ષમા-પ્રાર્થના-૫૭ 
દો૦; બિનય ન માનત જલધિ જડ ગએ તીનિ દિન બીતિ | 
બોલે રામ સકોપ તબ ભય બિનુ હોઇ ન પ્રીતિ ॥૫૭॥ 


અહી ત્રણ દિવસ વીતી ગયા પરંતુ જડ સમુદ્ર નમ્રતાને માનતો નથી. ત્યારે શ્રીરામજી ક્રોધસહિત બોલ્યા - વિના 
ભયે પ્રીતિ થતી નથી! ॥૫૭॥ 
ચૌ૦- લછિમન બાન સરાસન આનૂ | સોષો બારિધિ બિસિખ કુસાનૂ ॥ 
સઠ સન બિનય કુટિલ સન પ્રીતી | સહજ કૃપન સન સુંદર નીતી ।॥૧॥ 
હે લક્ષ્મણ! ધનુષ-બાણ લાવો] હું અગ્નિબાણથી સમુદ્રને શોષી લઉં. મૂર્ખને વિનય। કુટિલને પ્રીતિ। સ્વાભાવિક જ 
કંજૂસને સુંદર નીતિ (ઉદારતાનો ઉપદેશ) ॥૧॥ 


મમતા રત સન ગ્યાન કહાની | અતિ લોભી સન બિરતિ બખાની ॥ 
કોધિહિ સમ કામિહિ હરિકથા | ઊસર બીજ બએં ફલ જથા ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1297 


મમતામાં ફસાયેલા મનુષ્યને જ્ઞાનની કથા। અત્યંત લોભીને વૈરાગ્યનું વર્ણના ક્રોધીને શમ (શાંતિની વાત) અને 
કામીને ભગવાનની કથા - આનું ફળ એવું જ હોય છે જેમ ખારાપાટમાં બીજ વાવવાથી થાય છે (અર્થાત્‌ ખારાપાટમાં 
બી વાવવાની જેમ આ સર્વે વ્યર્થ જાય છે). ॥ર॥ 


અસ કહિ રઘુપતિ ચાપ ચઢવા | યહ મત લછિમન કે મન ભાવા ॥ 
સંધાનેઉ પ્રભુ બિસિખ કરાલા | ઉઠી ઉદધિ ઉર અંતર જ્વાલા ॥।૩ા 
આવું કહીને શ્રીરઘુનાથજીએ. ધનુષ ચઢાવ્યું. આ મત લક્ષ્મણજીના મનને ઘણો જ ઠીક લાગ્યો. પ્રભુએ ભયાનક 
[અગ્નિ] બાણનું સંધાન કર્યું જેથી સમુદ્રના હદયની અંદર અગ્નિની જ્વાળા ઊઠી।॥૩॥ 
મકર ઉરગ ઝષ ગન અકુલાને | જરત જંતુ જલનિધિ જબ જાને ॥ 
કનક થાર ભરિ મનિ ગન નાના | બિપ્ર રૂપ આયઉ તજિ માના ।॥૪॥ 
મગરા સર્પ તથા માછલીઓનો સમૂહ વ્યાકુળ થઈ ગયો. જ્યારે સમુદ્રે જીવોને બળતાં જોયા। ત્યારે સોનાના થાળમાં 
અનેક મણિઓ (રત્નો)ને ભરીને અભિમાન છોડી તે બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવ્યો. ॥૪॥ 
દો૦- કાટેહિં પઈ કદરી ફરઇ કોટિ જતન કોઉ સીંચ | 
બિનય ન માન ખગેસ સુનુ ડાટેહિં પપ નવ નીચ ॥।૫૮॥ 
[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડજી ! સાંભળો। ભલે કોઈ કરોડો ઉપાય કરીને સીંચે પણ કેળ તો કાપ્યા પછી જ ફળે 
છે. નીચ નમ્રતાથી નથી માનતો. તેને વઢવાથી જ તે નમે છે(રસ્તા ઉપર આવે છે). ॥૫૮॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સભય સિંધુ ગહિ પદ પ્રભુ કેરે | છમહુ નાથ સબ અવગુન મેરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1298 


ગગન સમીર અનલ જલ ધરની | ઇન્હ કઈ નાથ સહજ જડ કરની ॥૧॥ 
સમુદ્રએ ભયભીત થઈને પ્રભુના ચરણ પકડીને કહ્યું - હે નાથ! મારા સર્વે અવગુણ (દોષ) ક્ષમા કરો| હે નાથ! 
આકાશ વાયુ। અગ્નિ। જળ અને પૃથ્વી - આ સર્વેની કરણી સ્વભાવથી જ જડ છે. ॥૧॥ 
તવ પ્રેરિત માર્યાં ઉપજાએ | સૃષ્ટિ હેતુ સબ ગ્રંથનિ ગાએ ॥ 
પ્રભુ આયસુ જેહિ કરહે જસ અહઈ । સો તેહિ ભાંતિ રહે સુખ લહઈ ।॥ર॥ 
આપની પ્રેરણાથી માયાએ એમને સૃષ્ટિની માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે। સર્વે ગ્રંથોએ આ જ ગાયું છે. જેના માટે સ્વામીની 
જેવી આજ્ઞા છે। તે જ રીતે રહેવામાં તે સુખ પામે છે. ॥ર॥ 
પ્રભુ ભલ કીન્હ મોહિ સિખ દીન્હી | મરજાદા પુનિ તુમ્હરી કીન્હી ॥ 
ઢોલ ગર્વાંર સૂદ્દ પસુ નારી | સકલ તાડના કે અધિકારી ॥ગા 
પ્રભુએ સારું કર્યું જે મને દંડ આપ્યો; પરંતુ મર્યાદા (જીવોનો સ્વભાવ) પણ આપની જ બનાવેલી છે. ઢોલ। ગમારા 
શૂદ્રા પશુ અને સ્રી - આ સર્વે દંડના અધિકારી છે. ॥૩॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ મૈં જાબ સુખાઈ | ઉતરિહિ કટકુ ન મોરિ બડાઈ ॥ 
પ્રભુ અગ્યા અપેલ શ્રુતિ ગાઈ | કરૌ સો બેગિ જો તુમ્હહિ સોહાઈ ॥૪॥ 


પ્રભુના પ્રતાપથી હું સુકાઈ જઈશ અને સેના પાર ઊતરી જશે। એમાં મારી મોટાઈ નથી (મારી મર્યાદા નહિ રહે). 
તો પણ પ્રભુની આજ્ઞા અચૂક છે (અર્થાત્‌ આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી થઈ શકતું) એવું વેદો ગાય છે. હવે। આપને 
જે ઠીક લાગે। તે જ હું તુરત જ કરું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1299 


દો૦: સુનત બિનીત બચન અતિ કહ કૃપાલ મુસુકાઈ | 
જેહિ બિધિ ઉતરે કપિ ક્ટકુ તાત સો કહહુ ઉપાઇ ।પલા 


સમુદ્રના અત્યંત નમ્ર વચન સાંભળીને કૃપાળુ શ્રીરામજીએ મલકાઈને કહ્યું - હે તાત! જે રીતે વાનરોની સેના પાર 
ઊતરી જાય। એ ઉપાય બતાવો. ॥૫૯॥ 
ચૌ૦- નાથ નીલ નલ કપિ કઠ્વૌ ભાઈ | લરિકાઈ રિષિ આસિષ પાઈ ।॥ 
તિન્હ કે પરસ કિએ ગિરિ ભારે | તરિહહિં જલધિ પ્રતાપ તુમ્હારે ॥૧॥ 
[સમુદ્રે કહ્યું -] હે નાથ! નીલ અને નલ બે વાનર ભાઈઓ છે. તેમણે નાનપણમાં રીષિઓથી આશીર્વાદ મેળવ્યા 
હતા. તેમના સ્પર્શ કરી લેવાથી જ ભારે ભારે પર્વત પણ આપના પ્રતાપથી સમુદ્ર પર તરી જશે. ॥૧॥ 
મૈ પુનિ ઉર ધરિ પ્રભુ પ્રભુતાઈ | કરિહઉ બલ અનુમાન સહાઈ ॥ 
એહિ બિધિ નાથ પયોધિ બેંધાઇઅ | જેહિં યહ સુજ્સુ લોક તિહું ગાઈઅ ।॥૨॥ 
હું પણ પ્રભુની પ્રભુતાને હૃદયમાં ધારણ કરીને પોતાના બળ અનુસાર (જ્યાં સુધી મારાથી બનશે) સહાયતા કરીશ. 
હે નાથ! આ રીતે સમુદ્રને બંધાવો। જેથી ત્રણેય લોકોમાં આપનો સુંદર યશ ગવાય।॥ર૨॥ 


એહિં સર મમ ઉત્તર તટ બાસી | હતહુ નાથ ખલ નર અઘ રાસી ॥ 
સુનિ કૃપાલ સાગર મન પીચ 1। તુરતહિં હરી રામ રનધીરા ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1300 


આ બાણથી મારા ઉત્તરકિનારે રહેનાર પાપના ભંડાર દુષ્ટ મનુષ્યોનો વધ કરો. . કૃપાળુ અને રણધીર શ્રીરામજીએ 
સમુદ્રનાં મનની પીડા સાંભળીને તેને તરત જ હરી લીધી (અર્થાત્‌ બાણથી એ દુષ્ટોનો વધ કરી દીધો). ॥૩॥ 


દેખિ રામ બલ પૌરુષ ભારી | હરષિ પયોનિધિ ભયઉ સુખારી ॥ 
સકલ ચરિત કહિ પ્રભુહિ સુનાવા । ચરન બંદિ પાથોધિ સિધાવા ।૪॥ 
શ્રીરામજીના ભારે બળ અને પૌરુષને જોઈને સમુદ્ર હર્ષિત થઈને સુખી થઈ ગયો. તેણે એ દુષ્ટોનું સમસ્ત ચરિત્ર 
પ્રભુને કહી સંભળાવ્યું. પછી ચરણોની વંદના કરીને સમુદ્ર ચાલ્યો ગયો. ॥૪॥ 
છં નિજ ભવન ગવનેઉ સિંધુ શ્રીરઘુપતિહિ યહ મત ભાયઊ | 
યહ ચરિત કલિ મલહર જથામતિ દાસ તુલસી ગાયઊ ॥।॥ 
સુખ ભવન સંસય સમન દવન બિષાદ રઘુપતિ ગુન ગના | 
તજિ સકલ આસ ભરોસ ગાવહિ સુનહિ સંતત સઠ મના ।॥ 
સમુદ્ર પોતાના સ્થાને ચાલ્યો ગયો। શ્રીરઘુનાથજીને આ મત. (તેની સલાહ) ઠીક લાગ્યો. આ ચરિત્ર કળિયુગનાં 
પાપોને હરનારુ છે. એને તુલસીદાસે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ગાયું છે. શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહો સુખના ધામ અને 
સંદેહનો નાશ કરનાર અતે વિષાદનું દમન કરનારા છે. અરે મૂર્ખ મન! તું સંસારનાં સર્વ આશા-ભરોસા ત્યાગીને નિરંતર 
આને ગા અને સાંભળ. ॥૫॥ 
દો૦- સક્લ સુમંગલ દાયક રઘુનાયક ગુન ગાન 
સાદર સુનર્હિં તે તરહિં ભવ સિંધુ બિના જલજાન [।૧બા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1301 


શ્રીરઘુનાથજીના ગુણગાન સંપૂર્ણ સુંદર મંગળોને આપનાર છે. જે આને આદરસહિત સાંભળશે। તે વિના કોઈ વહાણે 
(અન્ય સાધન વિના) જ ભવસાગરને તરી જશે. ॥૧૦॥ 


માસપારાયણ। ચોવીસમો વિશ્રામ 
ઇતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિકલુષવિધ્વંસને પંચમઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ | 


કળિયુગનાં સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનારા શ્રીરામચરિતમાનસનો આ પાંચમો સોપાન સમાપ્ત થયો। 
(સુંદરકાંડ સમાપ્ત) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1302 


મંગલાચરણ 

નલ-નીલ દ્વારા પુલ બાંધવો, શ્રી રામજી શ્રી રામેશ્વરની 
સ્થાપના 

શ્રી રામજીનું સેના સાથે સમુદ્ર પાર, સુબેલ પર્વત પર 
નિવાસ 

મંદોદરીના રાવણને સમજાવવો, રાવણ-પ્રહસ્ત સંવાદ 
સુબેલ પર શ્રી રામજીની ઝાંખી અને ચંદ્રોદયનું વર્ણન 
નવાહન પારાયણ, સાતમો વિશ્રામ 

શ્રી રામજીના બાણથી રાવણના મુગટ-છત્રનું પડવું 
મંદોદરીએ રાવણને સમજાવ્યો અને શ્રી રામનો મહિમા 
કહ્યો 

અંગદજીની લંકા મુલાકાત અને સભામાં અંગદ-રાવણ 
સંવાદ 

મંદોદરીના રાવણને ફરીથી મનાવવો 

અંગદ-રામ સંવાદ, યુદ્ધની તૈયારી 

એકદમથી ફાટી નીકળેલું યુદ્ધ 

માલ્યવન રાવણને સમજાવે છે 

માસપારાયણ છવીસમો 


લંકાકાંડ 


લક્ષ્મણ-મેઘનાદ યુદ્ધ, લક્ષ્મણજીને શક્તિનો અનુભવ થયો 
હનુમાનજી સુશેન વેદ્યને લાવે છે, સંજીવની, મકરીનો 
ઉદ્ધાર 

ભરતજીના બાણથી હનુમાન બેહોશ, ભરત-હનુમાન 
સંવાદ 

શ્રી રામજીની પ્રલાપલીલા, હનુમાન જડી લાવી લક્ષ્મણ 
બેઠા 

કુંભકર્ણને જાગૃત કરતો રાવણ વિભીષણ-કુંભકર્ણ સંવાદ 
કુંભકર્ણ યુદ્ધ અને તેની અંતિમ સફળતા 

મેઘનાદનું યુદ્ધ, રામજીની લીલા નાગપાશમાં બંધાવું 
મેઘનાદ યજ્ઞ વિનાશ, યુદ્ધ અને મેઘનાદ મોક્ષ 

રાવણનું યુદ્ધ માટે પ્રસ્‍થાન અને શ્રી રામજીનો વિજયરથ 
લક્ષ્મણ-રાવણ યુદ્ધ 

રાવણ બેભાન, રાવણ યશ્નો નાશ, રામ-રાવણ યુદ્ધ 

ઇન્દ્ર શ્રી રામજી, રામ-રાવણ યુદ્ધ માટે રથ મોકલે છે 
રાવણે વિભીષણ પર સક્તિ છોડી, રામજીએ સક્તિ લીધી 
રાવણ-હનુમાન યુદ્ધ, રાવણની માયાની રચના 

ઘનઘોર યુદ્ધ, રાવણ બેભાન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1303 


ત્રિજટા-સીતા સંવાદ વિભીષણના વસ્ત્રો વરસાવવું અને તેને વાંદરા, રીંછ દ્વારા 
માસપારાયણ, સત્તાવીસમો-98 પહેરા 

રાવણ મૂર્છા, રામ-રાવણ યુદ્ધ, રાવણ વધ, સર્વત્ર જયઘોસ શ્રી રામચરિત્ર મહિમા શ્રી સીતા-રામજીનું અવધ માટે 
મંદોદરી - શોક, રાવણની અંતિમવિધિ પ્રસ્થાન 

વિભીષણનો રાજ્યાભિષેક લંકાકાંડ સમાપ્ત 

હનુમાનજી સીતાજીને સારી રીતે કહેતા, સીતાજીને હનુમાન_ચાલીસા પારાયણવિધિ ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 
અગ્નિપરિક્ષા 


દેવતાઓની સ્તુતિ, ઇન્દ્ર તરફથી અમૃતનો વરસાદ 
વિભીષણની પ્રાર્થના, શ્રી રામ દ્વારા જલ્દી અયોધ્યા 
પહોંચવું 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1304 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
પષ્ઠ સોપાન 
લંકાકાંડ 
શ્લોક 
સમં કામારિસેવ્યં ભવભયહરણં કાલમત્તેભસિંહં 
યોગીન્દ્ર જ્ઞાનગમ્યં ગુણનિધિમજિતં નિર્ગુણ નિર્વિકારમ્‌ 
માયાતીતં સુરેશ ખલવધનિરતં બ્રહ્મવૃન્દેકદેવં 
વન્દે કન્દાવદાતં સરસિજનયનં દેવમુર્વીશરૂપમ્‌ ॥૧| 


કામદેવના શત્રુ શિવજીના સેવ્ય, ભવ(જન્મ-મૃત્યુ)ના ભયને હરનારા, કાળરૂપી મદમસ્ત હાથીને માટે સિંહ સમાન, 
યોગીઓના સ્વામી (યોગેશ્વર), જ્ઞાન દ્રારા જાણવા યોગ્ય, ગુણોના ભંડાર, અજેય, નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, માયાથી પર, 
દેવતાઓના સ્વામી, દુષ્ટોના વધમાં તત્પર, બ્રાહ્મણવૃંદના એક માત્ર દેવ (રક્ષક), જળવાળા મેઘની સમાન સુંદર શ્યામ, 
કમળના જેવાં નેત્રોવાળા, પૃથ્વીપતિ (રાજા)ના રૂપમાં પરમદેવ શ્રીરામજીની હું વંદના કરું છું. ॥૧॥ 


શંખેન્દ્રાભમતીવસુન્દરતનું શાર્દૂલચર્મામ્બરં 
કાલવ્યાલકરાલભૂષણધરે ગંગાશશાંકપ્રિયમ્‌ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1305 


કાશીશં કલિકલ્મષૌઘશમનં કલ્યાણકલ્પટ્ટુમં 
નૌમીડ્યં ગિરિજાપતિં ગુણનિધિં કન્દર્પહ શંકરમ્‌ ॥૨॥ 
શંખ અને ચન્દ્ર જેવી કાંતિના અત્યંત સુંદર શરીરવાળા, વ્યાઘ્યચર્મનાં વસ્્રવાળા, કાળના સમાન [અથવા કાળા 
રંગના] ભયાનક સપોનાં ભૂષણ ધારણ કરનારા, ગંગા અને ચન્દ્રમાના પ્રેમી, કાશીપતિ, કળિયુગના પાપસમૂહનો નાશ 
કરનારા, કલ્યાણના કલ્પવૃક્ષ, ગુણોના નિધાન અને કામદેવને ભસ્મ કરનારા પાર્વતિપતિ વંદનીય શ્રીશંકરજીને હું 
નમસ્કાર કરું છું. ॥૨॥ 
યો દદાતિ સતાં શમ્ભુઃ કેવલ્યમપિ દુર્લભમ્‌ 
ખલાનાં દણ્ડકૃદયોડસૌ શકરઃ શં તનોતુ મે ॥ગા 
જે સત્પુરુષોને અત્યંત દુર્લભ કેવલ્યમુક્તિ સુદ્ધાં આપી દે છે અને જે દુષ્ટોને દંડ આપનારા છે, તે કલ્યાણકારી 
શ્રીશંભુ મારા કલ્યાણનો વિસ્તાર કરે. ॥૩ 
દો૦: લવ નિમેષ પરમાનુ જુગ બરષ કલપ સર ચંડ | 
ભજસિ ન મન તેહિ રામ કો કાલુ જાસુ કોદંડ ।॥ 
લવ, નિમેષ, પરમાણુ, વર્ષ, યુગ અને કલ્પ જેમનાં પ્રચંડ બાણ છે અને કાળ જેમનું ધનુષ છે, હે મન! તું એ 
શ્રીરોમજીને કેમ નથી ભજતું ? ॥૪॥ 
નલ-નીલ દ્વારા પુલનું નિર્માણ, શ્રી રામજી દ્વારા શ્રી રામેશ્વરની સ્થાપના 


સો૦- સિંધુ બચન સુનિ રામ સચિવ બોલિ પ્રભુ અસ કહેઉ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1306 


અબ બિલંબુ કેહિ કામ કરહુ સેતુ ઉતરે ક્ટકુ ॥ 
સમુદ્રનાં વચન સાંભળીને પ્રભુ શ્રીરામજીએ મંત્રીઓને બોલાવીને આવું કહ્યું - હવે, વિલંબ શા માટે થઈ રહ્યો છે? 
સેતુ તેયાર કરો, જેથી સેના પાર ઊતરે. 
સુનહુ ભાનકુલ કેતુ જામવંત કર જોરિ ક્હ 
નાથ નામ તવ સેતુ નર ચઢિ ભવ સાગર તરહિ ।॥ 
જામ્બવાને હાથ જોડીને કહ્યું - હે સૂર્યકુળની ધ્વજા-સ્વરૂપ (કીર્તિને વધારનારા) શ્રીરામજી! સાંભળો. હે નાથ! [સર્વેથી 
મોટો] સેતુ તો આપનું નામ જ છે, જેના પર ચઢીને (જેનો આશ્રય લઈને) મનુષ્ય સંસારરૂપી સમુદ્રને પાર થઈ જાય છે. 
ચૌ૦- યહ લઘુ જલધિ તરત કતિ બારા | અસ સુનિ પુનિ કહ પવનકુમારા ॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ બડવાનલ ભારી | સોષેઉ પ્રથમ પયોનિધિ બારી ॥૧॥ 
પછી આ નાનકડો સમુદ્ર પાર કરવામાં કેટલી વાર લાગશે ? આવું સાંભળીને, પછી પવનપુત્ર શ્રીહનુમાનજીએ કહ્યું 
- પ્રભુનો પ્રતાપ ભારે વડવાનળ સમાન છે. તેણે અગાઉ સમુદ્રના જળને શોષી લીધું હતું. ॥૧॥ 
તવ રિપુ નારિ રુદન જલ ધારા | ભરેઉ બહોરિ ભયઉ તેહિ ખારા ॥ 
સુનિ અતિ ઉડકુતિ પવનસુત કેરી | હરષે કપિ રઘુપતિ તન હેરી ॥૨॥ 
પરંતુ આપના શત્રુઓની સ્ત્રીઓનાં આંસુઓની ધારાથી આ ફરી ભરાઈ ગયો અને તેથી જુ ખારો, પણ થઈ ગયો. 
હનુમાનજીની આ અત્યુક્તિ (અલંકારપૂર્ણ યુક્તિ) સાંભળીને વાનરો શ્રીરઘુનાથજીની સામે જોઈને હર્ષિત થઈ ગયા. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1307 


જામવંત બોલે દોઉ ભાઈ | નલ નીલહિ સબ કથા સુનાઈ ॥ 
રામ પ્રતાપ સુમિરિ મન માહીં | કરહુ સેતુ પ્રયાસ કછુ નાહીં ॥ગા 
જામ્બવાને નલ-નીલ બંને ભાઈઓને બોલાવી તેમને સમસ્ત કથા કહી સંભળાવી [અને કહ્યું-] મનમાં શ્રીરામજીના 
પ્રતાપનું સ્મરણ કરીને સેતુ તેયાર કરો, [રામ પ્રતાપથી] કંઈ પણ પરિશ્રમ નહીં થાય. ॥૩॥ 
બોલિ લિએ કપિ નિકર બહોરી | સક્લ સુનહુ બિનતી કછુ મોરી ॥ 
રામ ચરન પંકજ ઉર ધરહૂ | કૌતુક એક ભાલુ કપિ કરહ્‌ ।૪॥ 
પછી વાનરોના સમૂહને બોલાવી લીધો [અને કહ્યું ] આપ સર્વે લોકો મારી થોડીક વિનંતી સાંભળો. પોતાના 
હૃદયમાં શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોને ધારણ કરી લો અને સર્વે રીંછ અને વાનર એક ખેલ કરો. ॥૪॥ 
ધાવહુ મર્કટ બિક્ટ બરૂથા | આનહું બિટપ ગિરિન્ડ કે જૂથા ॥ 
સુનિ કપિ ભાલુ ચલે કરિ હૂહા | જ્ય રઘુબીર પ્રતાપ સમૂહા ॥૫॥ 
વિકટ વાનરોના સમૂહ દોડી જાઓ અને વૃક્ષો તથા પર્વતોના સમૂહોને ઉખાડી લાવો. આ સાંભળીને વાનરો અને 
રીંછો હૂહ (હુંકાર) કરીને અન્તે શ્રીરઘુનાથજીના પ્રતાપ સમૂહનો [અથવા પ્રતાપના પુંજ શ્રીરામચન્દ્રજીનો] જય પોકારતાં 
ચાલ્યાં, ॥૫॥ 
દો૦ અતિ ઉતંગ ગિરિ પાદપ લીલહિ લેહિં ઉઠાઇ 
આનિ દેર્હિં નલ નીલહિ રચહિં તે સેતુ બનાઇ ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1308 


ઘણાં ઊંચા-ઊંચા પર્વતો અને વૃક્ષોને ખેલની જેમ જ [ઉખાડીને] ઉઠાવી લે છે અને લાવી-લાવીને નલ-નીલને આપે 
છે. તેઓ યોગ્ય રીતે ઘડીને [સુંદર] સેતુ બનાવે છે. ॥૧॥ 
ચૌ૦- સૈલ બિસાલ આનિ કપિ દેહી | કંદુક ઇંવ નલ નીલ તે લેહીં ॥ 
દેખિ સેતુ અતિ સુંદર રચના | બિહસિ કૃપાનિધિ બોલે બચના ।૧॥ 
વાનરો મોટા મોટા પહાડ લાવી-લાવીને આપે છે અને નલ-નીલ તેમને દડાની જેમ લઈ લે છે. સેતુની અત્યંત સુંદર 
રચના જોઈને કૃપાસિંધુ શ્રીરામજી હસીને વચન બોલ્યા - ॥૧॥ 
પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરની | મહિમા અમિત જાઈ નહિં બરની ॥ 
કરિહઉં ઇહાં સંભુ થાપના | મોરે હૃદર્ય પરમ કલપના [।ર॥ 
આ (અહીંની) ભૂમિ પરમ રમણીય અને ઉત્તમ છે. એનો અસીમ મહિમા વર્ણન કરી શકાતો નથી. હું અહીં શિવજીની 
સ્થાપના કરીશ, મારા હદયમાં આ મહાન સંકલ્પ છે. ॥૨॥ 
સુનિ કંપીસ બહુ દૂત પઠાએ | મુનિબર સક્લ બોલિ લૈ આએ ।॥ 
લિંગ થાપિ બિધિવત કરિ પૂજા | સિવ સમાન પ્રિય મોહિ ન દૂજા ।૩ા 
શ્રીરામજીનાં વચન સાંભળીને વાનરરાજ સુગ્રીવે ઘણા જ દૂત મોકલ્યા, જે સર્વે શ્રેષ્ઠ મુનિઓને બોલાવીને લઈ 
આવ્યા. શિવલિંગની સ્થાપના કરીને વિધિપૂર્વક તેનું પૂજન કર્યું. પછી ભગવાન બોલ્યા -] શિવજી સમાન મને અન્ય 
કોઈ પ્રિય નથી. ॥૩ા 


સિવ દ્રોહી મમ ભગત કહાવા | સો નર સપનેહુ મોહિ ન પાવા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1309 


સંકર બિમુખ ભગતિ ચહ મોરી | સો નારકી મૂઢ મતિ થોરી ।૪॥ 


જે શિવદ્રોહી મારો ભક્ત કહેવડાવે છે, તે મને સ્વપનમાં પણ પામતો નથી. શંકર થી વિમુખ થઇ. જે મારી ભક્તિ 
ચાહે છે તેને, નર્ક-વાસી મૂર્ખ અને અલ્પ-બુદ્ધિવાળો જ સમજવો ॥૪॥ 
દો૦- સંકર પ્રિય મમ દ્રોહી સિવ દ્રોહી મમ દાસ [| 


ન્‌ 


તે નર કરહિ કલપ ભરિ ઘોર નરક મહુ બાસ 1[।ર૨॥ 


ન ર” 


જે શંકર-પ્રેમી હોય અને મારો દ્રોહી હોય, અને જે શિવજી નો દ્રોહી હોય ને મારો ભક્ત હોય, તે મનુષ્ય કલ્પો સુધી 
ઘોર નરકમાં વાસ કરે છે. ॥૨॥ 
ચૌ૦- જે રામેસ્વર દરસનુ કરિહહિ | તે તનુ તજિ મમ લોક સિધરિહહિ ॥ 
જો ગંગાજ્લુ આનિ ચઢાઇહિ | સો સાજુજ્ય મુક્તિ નર પાઇહિ ।॥૧॥ 
જે મનુષ્ય આ શ્રી રામેશ્વર ના દર્શન કરશે તે શરીર છોડી ને મારા ધામમાં જશે, અને જે આ રામેશ્વર પર ગંગા 
જળ ચડાવશે તે મનુષ્ય સાયુજ્ય મુક્તિ (મોક્ષ) પામશે. ॥૧॥ 
હોઇ અકામ જો છલ તજિ સેઇહિ | ભગતિ મોરિ તેહિ સંકર દેઇહિ ॥ 
મમ કૃત સેતુ જો દરસનુ કરિહી | સો બિનુ શ્રમ ભવસાગર તરિહી ॥ર૨॥ 


જે મનુષ્ય નિષ્કામ થઇ, છળ છોડી, શ્રી રામેશ્વરજી ની સેવા કરશે,તેને શંકર મારી ભક્તિ આપશે. અને આ મેં 
બનાવેલા સેતુ ના દર્શન કરશે, તે કોઈ પણ પ્રકારના પરિશ્રમ વગર ભવસાગર તરશે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1310 


રામ બચન સબ કે જિય ભાએ । મુનિબર નિજ નિજ આશ્રમ આએ ।॥ 
ગિરિજા રઘુપતિ કૈ યહ રીતી | સંતત કરહિ પ્રનત પર પ્રીતી ॥ગા 


શ્રી રામજીના આ વચનો સર્વને પ્રિય લાગ્યાં પછી સર્વ મુનિઓ પોતપોતાના આશ્રમે ગયા મહાદેવજી કહે છે-હે, 
પાર્વતી, રામજી ની આ રીત છે, તે શરણાગત પર સદા પ્રીતિ કરે છે. ॥૪॥ 


બાંધા સેતુ નીલ નર નાગર | રામ કૃપા જસુ ભયઉ ઉજાગર ॥ 
બૂડહિં આનહિ બોરહિ જેઈ | ભએ ઉપલ બોહિત સમ તેઈ ।૪॥ 
મહિમા યહ ન જલધિ કઇ બરની | પાહન ગુન ન ડપિન્ડ કઇ કરની ॥૫॥ 
ચતુર નીલ અને નળે સેતુ બાંધ્યો.શ્રીરામજીની કૃપાથી તેમનો નિર્મળ યશ ફેલાઈ ગયો જે પથ્થર પોતે ડૂબે છે, અને 
બીજાને ડુબાડે છે, તે રામ-કૃપા થી વહાણ જેવા થાય છે આ નથી પથ્થર નો, નથી સમુદ્રનો કે નથી વાનરો નો મહિમા. 
॥૪-૫ ॥ 
દો૦- શ્રી રધુબીર પ્રતાપ તે સિંધુ તરે પાષાન 
તે મતિમંદ જે રામ તજિ ભજહિ જાઇ પ્રભુ આન 1॥।૩ગા 
શ્રી રામજી ના પ્રતાપથી પથ્થરો પણ સમુદ્ર ની સપાટી પર તરવા લાગ્યા. આવા શ્રીરામજી ને છોડી, જે બીજા 
સ્વામી ને ભજે છે, તે મનુષ્યો મંદ-બુદ્ધિ સમજવા. ॥૩॥ 
ચૌ૦- બાંધી સેતુ અતિ સુદઢ બનાવા | દેખિ કૃપાનિધિ કે મન ભાવા ॥ 
ચલી સેન કછુ બરનિ ન જાઈ | ગર્જહિ મર્કટ ભટ સમુદાઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1311 


નળ-નીલે વાનરોની સહાયતાથી સેતુ બાંધી તેને ધણો મજબુત બનાવ્યો. તેને જોતાં જ રામને પ્રસન્નતા ઉપજી. તે 
સેતુ પર વાનર સેના ચાલી, તેનું વર્ણન થઇ શકે તેમ નથી, વાનરોનો સમુદાય વારંવાર ગર્જનાઓ કરી રહ્યો હતો. ॥૧॥ 
સેતુબંધ ઢિગ ચઢિ રધુરાઈ | ચિતવ કૃપાલ સિંધુ બહુતાઈ ॥ 
દેખન કહુ પ્રભુ કરુના કંદા | પ્રગટ ભએ સબ જલચર બંદા ॥ર૨॥ 
સેતુબંધ પર ચડીને શ્રી રધુનાથજી સમુદ્ર નો વિસ્તાર જોવા લાગ્યા ત્યારે શ્રીરામ પ્રભુ નાં દર્શન કરવા, સર્વ જળચરો 
નો સમૂહ જળ માંથી નીકળી સપાટી પર આવ્યો ॥ર॥ 
મકર નક્ર નાના ઝષ બ્યાલા | સત જોજન તન પરમ બિસાલા ॥ 
અઇસેઉ એક તિન્હહિ જે ખાહીં | એકન્ડ કે ડર તેપિ ડેરાહીં ॥ગા 
તે સમૂહ માં અનેક પ્રકારના મગરો- માછલાં અને સર્પો એટલા અદભૂત હતા કે તેમના શરીર સો સો જોજન જેટલા 
વિશાળ હતા કેટલાક તો આ મગરો ને પણ ગળી જાય એવા ભયંકર હતા, નાના જળચરો એમનાથી બીતા હતા. ॥૩॥ 
પ્રભુહિ બિલોકહિં ટરહિ ન ટારે | મન હરષિત સબ ભએ સુખારે ॥ 
તિન્હ કી ઓટ ન દેખિઅ બારી | મગન ભએ હરિ રૂપ નિહારી ॥૪॥ 
ચલા ક્ટકુ પ્રભુ આયસુ પાઈ | કો કહિ સક કપિ દલ બિપુલાઈ ॥૫॥ 
તેઓ બધા અધ્ધર થઈને પ્રભુનાં દર્શન કરી રહ્યા હતા, અને મનમાં પ્રસન્‍ન અને સુખી થતા હતા, તેઓ હટાવ્યા 


ણા ક. છ ન ક જ ને ન 
હટતા નહોતા અને એટલા બઘા હતા કે-પાણી પણ દેખાતું નહોતું, શ્રીરામ ની આજ્ઞા લઇ ને વાનર સેના સેતુ પર ચાલી, 
વાનર સેના નો વિસ્તાર કહેવા કોણ શક્તિમાન છે ? ॥૪-૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1312 


શ્રી રામનું તેમની સેના સાથે સમુદ્ર પાર, સુબેલ પર્વત પર નિવાસ, રાવણની ચિંતા 


દો૦- સેતુબંધ ભઇ ભીર અતિ કપિ નભ પંથ ઉડાહિ | 
અપર જલચરન્હિ ઊપર ચઢિ ચઢિ પારહિ જાહિ ॥૪॥ 


સેતુબંધ પર ભારે ભીડ થઇ હતી, તેથી કેટલાક વાનરો મોટા કુદકા મારી આકાશ-માર્ગ ઉડતા હતા, તો બીજા 
કેટલાક જળયરો પર યઢી ને (સવારી કરીને) જતા હતા. ॥૪॥ 
ચૌ૦- અસ કૌતુક બિલોકિ દ્દો ભાઈ | બિહસિ ચલે કૃપાલ રઘુરાઈ ॥ 
સેન સહિત ઉતરે રઘુબીરા । કહિ ન જાઇ કપિ જૂથપ ભીરા ।॥૧॥ 
કૃપાળુ રઘુનાથજી [તથા લક્ષ્મણજી] બંને ભાઈ આવું કૌતુક જોઈને હસતાં હસતાં ચાલ્યા. શ્રીરઘુવીર સેના સાથે 
સમુદ્ર પાર થઈ ગયા. વાનરો અને એમના સેનાપતિઓની ભીડ કહી નથી શકાતી. ॥૧॥ 
સિંધુ પાર પ્રભુ ડેરા કીન્હા | સકલ કપિન્ડ કહું આયસુ દીન્હા ॥ 
ખાહુ જાઇ ફ્લ મૂલ સુહાએ | સુનત ભાલુ કપિ જહે તહં ધાએ ।॥ર॥ 
પ્રભુએ સમુદ્ર પાર ઉતારો ક્યોં અને સર્વે વાનરોને આજ્ઞા આપી કે તમે જઈને સુંદર ફળ-મૂળ ખાઓ. આ સાંભળતાં 
જ રીછ-વાનર આમ-તેમ દોડી પડ્યાં. ॥૨॥ 
સબ તરું ફરે રામ હિત લાગી | રિતુ અરુ કુરિતુ કાલ ગતિ ત્યાગી ॥ 
ખાર્હિ મધુર ફલ બિટપ હલાવહિં | લંકા સન્મુખ સિખર ચલાવહિં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1313 


શ્રીરામજીના હિત(સેવા)ને માટે સર્વે વૃક્ષ ત્રકતુ-કુત્કતુ - સમયની ગતિ ત્યજીને ફળી ઉઠ્યાં. વાનર-રીછ મીઠાં મીઠાં 
ફળ ખાઈ રહ્યાં છે, વૃક્ષોને હલાવી રહ્યાં છે અને પર્વતોનાં શિખરોને લંકાની સામે ફેંકી રહ્યાં છે. ॥ગા 
જહં કહું ફિરત નિસાચર પાવહિં | ઘેરિ સકલ બહુ નાચ નચાવહિ ॥ 
દસનન્હિ કાટિ નાસિકા કાના | કહિ પ્રભુ સુજ્સુ દેહિં તબ જાના ।૪॥ 


ક કા 


હરતાં-ફરતાં જ્યાં કોઈ રાક્ષસને પામી જાય છે તો સવે તેને ઘેરીને ખૂબ નાચ નચાવે છે અને દાંતોથી તેનાં નાક- 
કાન કાપીને પ્રભુનો સુયશ કહીને (અથવા કહેવડાવીને) પછી તેને જવા દે છે. ॥૪॥ 
જિન્ડ કર નાસા કાન નિપાતા | તિન્હ રાવનહિ કહી સબ બાતા ।॥ 
સુનત શ્રવન બારિધિ બંધાના | દસમુખ બોલિ ઉઠા અકુલાના ॥૫॥ 
જે રાક્ષસોનાં નાક અને કાન કાપી નાખવામાં આવ્યાં, તેમણે રાવણને સર્વ સમાચાર કહ્યા. સમુદ્ર [પર સેતુ] બાંધ્યો 
ગયો” કાનેથી સાંભળત્તાં જ રાવણ ગભરાઈને દશે મુખથી બોલી ઊઠ્યો ॥૫॥ 
મંદોદરીના રાવણને સમજાવવો, રાવણ-પ્રહસ્ત સંવાદ 
દો૦- બાંધ્યો બનનિધિ નીરનિધિ જલધિ સિંધુ બારીસ 
સત્ય તોયનિધિ કંપતિ ઉદધિ પયોધિ નદીસ ॥૫॥ 
અરે વનનિધિને! અરે નીરનિધિને] અરે જલધિને! અરે સિંધુને! અરે વારીશને! અરે તોયનિધિને! અરે કંપતિને! અરે 
ઉદધિને! અરે પયોધિને! અરે નદીશને! શું સાચેસાચ જ બાંધી લીધો? (આ પ્રમાણે દસે મુખથી સમુદ્રના એક એક નામ 
એટલે દસ નામ લઈને સુનિશ્ચિત કરે છે કે ખરેખર આવું કરી નાખવામાં આવ્યું!! ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1314 


ચૌ૦- નિજ બિક્લતા બિચારિ બહોરી | બિહૅસિ ગયઉ ગૃહ કરિ ભય ભોરી ॥ 
મંદોદરી સુન્યો પ્રભુ આયો । કૌતુકહી પાથોધિ બંધાયો 1।૧॥ 


પછી પોતાની વ્યાકુળતાને સમજીને [ઉપરથી] હસતો, ભયને ભુલાવીને રાવણ મહેલે ગયો. [જ્યારે] મંદોદરીએ 
સાંભળ્યું કે પ્રભુ શ્રીરામજી આવી ગયા છે અને એમણે ખેલમાં જ સમુદ્રને બંધાવી દીધો છે - ॥૧॥ 
કર ગહિ પતિહિ ભવન નિજ આની | બોલી પરમ મનોહર બાની ॥ 
ચરન નાઇ સિરુ અંચલુ રોપા | સુનહુ બચન પિય પરિહરિ કોપા ।ર૨॥ 
[પછી] તે હાથ પકડીને, પતિને પોતાના મહેલમાં લાવીને પરમ મનોહર વાણી બોલ્યાં. ચરણોમાં શીશ નમાવીને 
તેણીએ પોતાનો ખોળો પાથર્યો અને કહ્યુ - હે પ્રિયતમ! ક્રોધ ત્યાગીને મારું વચન સાંભળો. ॥ર॥ 
નાથ બયરું કીજે તાહી સોં | બુધિ બલ સકિઅ જીતિ જાહી સોં ॥ 
તુમ્હહિ રઘુપતિહિ અંતર કૈસા | ખલુ ખધદ્યોત દિનકરહિ જૈસા ।॥૩ા 
હે નાથ! વેર તેની સાથે જ કરવું જોઈએ કે જેને બુદ્ધિ અને બળ દ્વારા જીતી શકાય. આપનામાં અને શ્રીરઘુનાથજીમાં 
નિશ્ચયે જ કેવું અંતર છે, જેવું આગિયા અને અને સૂર્યમાં! ॥૩ગા 
અતિ બલ મધુ કેટભ જેહિં મારે | મહાબીર દિતિસુત સંઘારે ॥ 
જેહિં બલિ બાંધિ સહજભુજ મારા | સોઈ અવતરેઉ હરન મહિ ભારા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1315 


જે નિ દ છે. તક ક્‌ જ ક્‌ 

જેમણે [વિષ્ણુરૂપમાં] અત્યત બળવાન મધુ અને કેટભ [દૈત્ય] માર્યા અને [વારાહ અને નૃસિંહરૂપે] મહાન્‌ શૂરવીર 
દિતિના પુત્રો હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કર્યો; જેમણે વામનરૂપે બલિને બાંધ્યો અને પરશુરામરુપે 
સહસબાહુને હણ્યો, તે જ ભગવાન પૃથ્વીનો ભાર હરવા માટે રામરૂપે અવતીર્ણ થયા છે! ॥૪॥ 


તાસુ બિરોધ ન કીજિઅ નાથા | કાલ કરમ જિવ જાકે હાથા ॥૫॥ 
હે નાથ ! જેમના હાથમાં કાળ, કર્મ અને જીવ સર્વે છે, તેમનો વિરોધ ન કરો. (અર્થાત્‌ કાળ કર્મ અને જીવ સર્વેના 
જે નાથ છે; અને તમે જીવ છો, તમારા પણ તેઓ નાથ છે, તેથી તમેય તેમના અધિકાર બહાર નથી). ॥૫॥ 
દો૦- રામહિ સૌપિ જાનકી નાઇ કમલ પદ માથ 
સુત કહું રાજ સમર્પિ બન જાઈ ભજિઅ રઘુનાથ ॥।1॥ 
શ્રીરામજીના ચરણકમળોમાં સિર નમાવીને તેમની શરણમાં જઈને એમને જાનકીજી સોંપી દો અને આપ પુત્રને 
રાજ્ય આપીને વનમાં જઈને શ્રીરઘુનાથજીનું ભજન કરો. ॥૧॥ 
ચૌ૦- નાથ દીનદયાલ રઘુરાઈ | બાઘઉ સનમુખ ગએ ન ખાઈ ।॥ 
ચાહિઅ કરન સો સબ કરિ બીતે । તુમ્હ સુર અસુર ચરાચર જીતે ॥૧| 
હે નાથ! શ્રીરઘુનાથજી તો દીનો પર દયા કરનારા છે. સન્મુખ (શરણે) જવાથી તો વાઘ પણ નથી ખાતો. આપે જે 
કંઈ કરવું જોઇતું હતું, તે સર્વે. આપ કરી ચૂકયા. આપે દેવતા, રાક્ષસ તથા ચર-અચર સર્વેને જીતી લીધા. ॥૧॥ 
સંત કહહિં અસિ નીતિ દસાનન | ચૌથેપન જાઈહિ નૃપ કાનન ॥ 
તાસુ ભજનુ કીજિઅ તહોં ભર્તા | જો કર્તા પાલક સંહર્તા ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1316 


ન્‌ 


હે દશમુખ ! સંતજન આવી નીતિ કહે છે કે ચોથી અવસ્થા (વૃદ્ધાવસ્થા)માં રાજાએ વનમાં ચાલ્યા જવું જોઈએ. હે 
સ્વામી! ત્યાં (વનમાં) આપ એમનું ભજન કરો જે સૃષ્ટિના રચનારા, પાળનારા અને સંહાર કસ્નારા છે. ॥ર॥ 


સોઇ રઘુબીર પ્રનત અનુરાગી । ભજહુ નાથ મમતા સબ ત્યાગી ॥ 
મુનિબર જતનુ કરહિં જોહે લાગી । ભૂપ રાજુ તજિ હોહિં બિરાગી ॥૩ા 


હે નાથ! આપ વિષયોની સમસ્ત મમતા છોડીને તે જ શરણાગત પર પ્રેમ કરનારા ભગવાનનું ભજન કરો. જેના 
માટે શ્રેષ્ઠ મુનિ સાધન કરે છે અને રાજા રાજ્ય છોડીને વૈરાગી થઈ જાય છે -॥૩॥ 


સોઇ કોસલાધીસ રઘુરાયા | આયઉ કરન તોહિ પર દાયા ।॥ 
જોં પિય માનહુ મોર સિખાવન | સુજ્સુ હોઈ તિહું પુર અતિ પાવન ।૪॥ 


તે જ કૌશલાધીશ શ્રીરઘુનાથજી આપ પર દયા કરવા આવ્યા છે. હે પ્રિયતમ! જો આપ મારી શિખામણ માની લેશો 
તો આપનો અત્યંત પવિત્ર અને સુંદર યશ ત્રણેય લોકમાં પ્રસરી જશે. ॥૪॥ 


દો૦૦ અસ કહિ નયન નીર ભરિ ગહિ પદ કંપિત ગાત 1।| 
નાથ ભજહુ રઘુનાથહિ અચલ હોઈ અહિવાત ॥૭॥ 


આવું કહીને, નેત્રોમાં [કરુણાનું] જળ ભરીને અને પતિના ચરણ પકડીને ધૃજતાં શરીરે મંદોદરીએ કહ્યું - હે નાથ! 
શ્રીરઘુનાથજીનું ભજન કરો, જેથી મારું સૌભાગ્ય અખંડ થઈ જાય. ॥૭॥ 


ચૌ૦- તબ રાવન મયસુતા ઉઠાઈ | કહે લાગ ખલ નિજ પ્રભુતાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1317 


સુનુ તૈં પ્રિયા બૃથા ભય માના | જગ જોધા કો મોહિ સમાના ।૧॥ 
ત્યારે રાવણે મંદોદરીને ઉઠાડી અને તે દુષ્ટ તેને પોતાની પ્રભુતા કહેવા લાગ્યો - હે પ્રિયે! સાંભળ, તેં વ્યર્થ જ ભય 
માની રાખ્યો છે. બતાવ તો જગતમાં મારા જેવો યોદ્ધા છે કોઈ ? ॥૧॥ 
બરન કુબેર પવન જમ કાલા | ભુજ બલ જિતેઉં સકલ દિગપાલા ॥ 
દેવ દનુજ નર સબ બસ મોરેં | કવન હેતુ ઉપજા ભય તોરે ॥ર॥ 
વરુણ, કુબેર, પવન, યમરાજ, કાળ આદિ સર્વે દિગ્પાળોનેય મેં મારી ભુજાઓના બળે જીતી લીધા છે. દેવો, દાનવો 
અને મનુષ્યો સર્વ મારા વશમાં છે. પછી તને આ ભય કયા કારણે ઉત્પન્ન થઈ ગયો? ॥ર॥ 
નાના બિધિ તેહિ કહેસિ બુજાઈ | સભાં બહોરિ બેઠ સો જાઈ ।॥ 
મંદોદરી હૃદર્ય અસ જાના | કાલ બસ્ય ઉપજા અભિમાના ।॥ગા 
આ પ્રમાણે રાવણે અનેક પ્રકારે મંદોદરીને સમજાવીને કહ્યુ અને તે પાછો સભામાં જઈને બેસી ગયો. મંદોદરીએ 
હૃદયમાં એમ માની લીધું કે કાળને વશ હોવાથી પતિને અભિમાન થઈ ગયું છે. ॥૩॥ 
સભાં આઇ મંત્રિન્હ તેહિં બૂઝા | કરબ કવન બિધિ રિપુ સૈ જૂઝા ॥ 
કહહિં સચિવ સુનુ નિસિચર નાહા | બાર બાર પ્રભુ પૂછહુ કાહા ।૪॥ 


જ કુ જ. 


સભામાં આવીને તેણે મંત્રીઓને પૂછ્યું કે શત્રુની સાથે કઈ રીતે યુદ્ધ કરવું પડશે ? મંત્રી કહેવા લાગ્યા - હે રાક્ષસોના 
નાથ! હે પ્રભુ! સાંભળો, આપ વારંવાર શું પૂછો છો? ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1318 


કહહુ કંવન ભય કરિઅ બિચારા | નર કંપિ ભાલુ અહાર હમારા ॥પ૫॥ 
કહો તો [એવો] કયો મોટો ભય છે, જેનો વિચાર કરાય? (ભયની વાત જ શું છે?) મનુષ્ય અને વાનર-રીંછ તો 
અમારા ભોજન [ની સામગ્રી] છે. ॥૫॥ 
દો૦ સબ કે બચન શ્રવન સુનિ કહ પ્રહસ્ત કર જોરિ | 
નીતિ બિરોધ ન કરિઅ પ્રભુ મંત્રિન્ડ મતિ અતિ થોરિ ॥।॥૮॥ 
કાનોથી સર્વેનાં વચન સાંભળીને [રાવણનો પુત્ર] પ્રહસ્ત હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો - હે પ્રભુ! નીતિના વિરુદ્ધ કંઈ 
પણ ન કરવું જોઈએ, મંત્રીઓમાં ઘણી જ ઓછી બુદ્ધિ છે. ॥૮॥ 
ચૌ૦- ક્હહિં સચિવ સઠ ઠકુરસોહાતી | નાથ ન પૂર આવ એહિ ભાંતી ॥ 
બારિધિ નાધિ એક કપિ આવા | તાસુ ચરિત મન મહું સબુ ગાવા ॥૧॥ 


આ સર્વે મૂર્ખ (ખુશામતી) મંત્રીઓ ઉપર ઉપરથી ખુશામત કરી રહ્યા છે. હે નાથ! આ પ્રમાણેની વાતોથી પૂરું નહીં 
પડે. એક જ વાનર સમુદ્ર ઓળંગીને આવ્યો હતો. તેનું ચરિત્ર સર્વે લોકો હજી પણ મનમાં ને મનમાં ગાયા કરે છે (સ્મરણ 
કરે રાખે છે). ॥૧॥ 

છુધા ન રહી તુમ્હહિ તબ કાહૂ | જારત નગરું કસ ન ધરિ ખાહૂ ॥ 
સુનત નીક આગે દુખ પાવા | સચિવન અસ મત પ્રભુહિ સુનાવા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1319 


તે સમયે તમારા લોકોમાંથી કોઈનેય ભૂખ ન હતી? [વાનર તો તમારું ભોજન જ છે, તો પછી] નગર બાળતી 
વખતે તેને પકડીને કેમ ન ખાઈ લીધો? આ મંત્રીઓએ સ્વામી (આપ)ને એવી સંમતિ સંભળાવી છે જે સાંભળવામાં 
સારી છે પણ એનાથી આગળ ચાલીને દુઃખ ભોગવવું પડશે. ॥૨॥ 
જેહિં બારીસ બંધાયઉ હેલા | ઉતરેઉ સેન સમેત સુબેલા ॥ 
સો ભનુ મનુજ ખાબ હમ ભાઈ | બચન કહહિં સબ ગાલ ફુલાઈ ॥ગા 
જેણે ખેલખેલમાં જ સમુદ્ર બાંધી લીધો અને જે સેનાસહિત સુબેલ પર્વત પર આવી ઊતયો. હે ભાઈઓ! કહો તે 
સામાન્ય મનુષ્ય છે, જેને કહો છો કે અમે ખાઈ જઈશું ? સવે ગાલ ફુલાવી ફુલાવીને (પાગલોની જેમ) વચન કહી રહ્યાં 
છો!॥ગા 
તાત બચન મમ સુનુ અતિ આદર | જનિ મન ગુનહુ મોહિ કરિ કાદર ॥ 
પ્રિય બાની જે સુનહિં જે કહહીં | એસે નર નિકાય જગ અહહીં ।૪॥ 
હે તાત! મારાં વચનોને ઘણા આદરથી (બહુ ધ્યાનથી) સાંભળો. મને મનથી કાયર ન સમજી લેજો, જગતમાં એવા 
મનુષ્યોનાં ટોળેટોળાં છે, જે પ્રિય [મુખ પર મીઠી લાગનારી] વાત જ સાંભળે છે અને કહે છે. ॥૪॥ 
બચન પરમ હિત સુનત કઠોરે | સુનહિં જે કહહિં તે નર પ્રભુ થોરે ॥ 
પ્રથમ બસીઠ પઠઉ સુનુ નીતી | સીતા દેઈ કરહુ પુનિ પ્રીતી ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1320 


હે પ્રભો! સાંભળવામાં કઠોર પરંતુ [પરિણામમાં] પરમ હિતકારી વચન જે સાંભળે અને કહે છે, તે મનુષ્ય ઘણા જ 
ઓછા છે. નીતિ સાંભળો, [તે મુજબ] પહેલા દૂત મોકલો અને [પછી] સીતાને સોંપીને શ્રીરામજી સાથે પ્રીતિ [મેળ] સાધી 
લો. ॥૫॥ 
દો૦: નારિ પાઇ ફિરિ જાર્હિ જોં તૌ ન બઢાઇઅ રારિ | 

નાહિં ત સન્મુખ સમર મહિ તાત કરિઅ હઠિ મારિ [લા 
જો તેઓ સ્ત્રી પામીને પાછા વળી જાય, ત્યારે તો [વ્યર્થ] ઝઘડો ન વધારો, નહિતર (જો ન વળે તો) હે તાત! સન્મુખ 
યુદ્ધભૂમિમાં તેમની સાથે હઠપૂર્વક (ઝઝૂમીને) યુદ્ધ કરો. ॥૯॥ 


ર 


ચૌ૦- યહ મત જોં માનહુ પ્રભુ મોરા | ઉભય પ્રકાર સુજ્સુ જગ તોરા ॥ 
સુત સન કહ દસકંઠ રિસાઈ | અસિ મતિ સઠ કેહિં તોહિ સિખાઈ ॥૧॥ 
હે પ્રભો! જો આપ મારી આ સદ્દમતિ માનશો, તો જગતમાં બંનેય પ્રકારથી આપનો સુયશ થશે. રાવણે ગુસ્સે 
ભરાઈને પુત્રને કહ્યુ - અરે મૂર્ખ! તને આવી બુદ્ધિ કોણે શિખવાડી? ॥૧॥ 
અબહીં તે ઉર સંસય હોઈ | બેનુમૂલ સુત ભયહુ ઘમોઈ ।॥ 
સુનિ પિતુ ગિરા પરુષ અતિ ઘોરા | ચલા ભવન કહિ બચન કઠોરા ॥ર૨॥ 
હજી પણ હૃદયમાં સંશય (ભય) થઇ રહ્યો છે? હે પુત્ર! તું તો વાંસના મૂળમાં ઘમોઈ (જીવાત) થયો. (તું મારા વંશને 
અનુકૂળ કે અનુરૂપ ન થયો). પિતાની અત્યંત ઘોર અને કઠોર વાણી સાંભળીને પ્રહસ્ત ઉગ્ર વચન કહેતાં ઘેર ચાલ્યો 
ગયો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1321 


હિત મત તોહિ ન લાગત કૈસેં | કાલ બિબસ કહું ભેષજ જેસેં ॥ 
સંધ્યા સમય જાનિ દસસીસા | ભવન ચલેઉ નિરખત ભુજ બીસા ।॥ગા 


હિતની સલાહ આપને એવી લાગતી (અસર કરતી) નથી જેમ મૃત્યુને વશ થયેલારોગી ને દવા નથી લાગતી (લાગૂ 
પડતી નથી). સંધ્યાનો સમય જાણીને રાવણ પોતાની વીસેય ભુજાઓને જોતાં જોતાં મહેલે ચાલ્યો. ॥૩॥ 


લંકા સિખર ઉપર આગારા | અતિ બિચિત્ર તહે હોઈ અખારા ॥ 
બેઠ જાઇ તેહિ મંદિર રાવન | લાગે કિંનર ગુન ગન ગાવન 1।૪॥ 
બાજહિં તાલ પખાઉજ બીના । નૃત્ય કરહિં અપછરા પ્રબીના ॥૫॥ 


લંકાના શિખર પ૨ એક અત્યંત વિચિત્ર મહેલ હતો. ત્યાં નાચ-ગાનનો અખાડો. જામતો હતો. રાવણ તે મહેલમાં 
જઈને બેસી ગયો. કિન્નર એના ગૃણસમૂહોને ગાવા લાગ્યા. તાલ (કરતાલ), પખાવજ (મૃદંગ) અને વીણા વાગી રહ્યાં 


ન્‌ 


છે. નૃત્યમાં પ્રવીણ અપ્સરાઓ નાચી રહી છે. ॥૪-૫॥ 
દો૦ સુનાસીર સત સરિસ સો સંતત કરઈ બિલાસ [| 
પરમ પ્રબલ રિપુ સીસ પર તઘપિ સોચ ન ત્રાસ 1૧૦॥ 


તે નિરંતર સેંકડો ઇન્દ્રોની સમાન ભોગ-વિલાસ કરતો રહે છે. જોકે [શ્રીરામજી જેવા] અત્યંત પ્રબળ શત્રુ માથે છે 
તો પણ એને ન તો ચિંતા છે અને ન ડર જ છે. ॥૧૦]॥ 


સુબેલ પર શ્રી રામજીની ઝાંખી અને ચંદ્રોદયનું વર્ણન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1322 


ચૌ૦- ઇહાં સુબેલ સૈલ રઘુબીરા | ઉતરે સેન સહિત અતિ ભીરા ॥ 
સિખર એક ઉતંગ અતિ દેખી | પરમ રમ્ય સમ સુભ્ર બિસેષી ॥૧| 
અહી શ્રીરઘુવીર સુબેલ પર્વત પર સેનાના મોટા સમૂહની સાથે ઊતર્યા. પર્વતના એકેએક બહુ ઊંચા, પરમ રમણીય, 
સમતળ અને વિશેષરૂપે ઉજ્જવળ શિખર જોઈને - ॥૧॥ 
તર્હે તરુ કિસલય સુમન સુહાએ | લછિમન રચિ નિજ હાથ ડસાએ ॥ 
તા પર રુચિર મૃદુલ મૃગછાલા | તેહિં આસન આસીન કૃપાલા ।ર૨॥ 
ત્યાં લક્ષ્મણજીએ વૃક્ષોનાં કોમળ પાંદડાં અને સુંદર ફૂલ પોતાના હાથે સજાવીને બિછાવી દીધાં. તેની ઉપર સુંદર 
અને કોમળ મૃગચર્મ બિછાવી દીધું. એ જ આસન પર કૃપાળુ શ્રીરામજી વિરાજમાન હતા. ॥ર॥ 
પ્રભુ કૃત સીસ કંપીસ ઉછંગા | બામ દહિન દિસિ ચાપ નિષંગા ॥ 
દુહું કર કમલ સુધારત બાના | કહ લંકેસ મંત્ર લગિ કાના ॥૩ગા 
પ્રભુ શ્રીરામજીએ વાનરરાજ સુગ્રીવના ખોળામાં પોતાનું સિર મૂકેલું છે. તેમની ડાબી બાજુ ધનુષ તથા જમણી 
બાજુ ભાથો [રાખ્યો] છે. તે પોતાના બંને કર-કમળોથી બાણ સુધારી (સજાવી) રહ્યા છે. વિભીષણજી કાનમાં કંઈક સલાહ 
આપી રહ્યા છે. ॥૩ા 
બડભાગી અંગદ હનુમાના | ચરન કમલ ચાપત બિધિ નાના ॥ 
પ્રભુ પાછે લછિમન બીરાસન | કટિ નિષંગ કર બાન સરાસન ॥।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1323 


પરમ ભાગ્યશાળી અંગદ અને હનુમાન અનેક પ્રકારે પ્રભુનાં ચરણકમળોને દબાવી રહ્યા છે. લક્ષમણજી કમરમાં 
ભાથો કસીને અને હાથોમાં ધનુષ-બાણ લઈને વીરાસનમાં પ્રભુની પાછળ સુશોભિત છે. ॥૪॥ 


દો૦ એહિ બિધિ કૃપા રૂપ ગુન ધામ રામુ આસીન [| 
ધન્ય તે નર એહિં ધ્યાન જે રહત સદા લયલીન 1।૧૧૭)| 


આ પ્રમાણે કૃપા, રૂપ (સૌંદર્ય) અને ગુણોના ધામ શ્રીરામજી વિરાજમાન છે. તે મનુષ્ય ધન્ય છે જે સદાય આ 
ધ્યાનમાં લીન રહે છે, ॥૧૧(ક)॥ 


પૂરબ દિસા બિલોકિ પ્રભુ દેખા ઉદિત મયંક | 
કહત સબહિ દેખહું સસિહિ મૃગપતિ સરિસ અસંક 1।૧૧(ખ)॥ 


પૂર્વ દિશાની સામે જોઈને પ્રભુ શ્રીરામજીએ ચન્દ્રમાને ઉદિત થતો જોયો. પછી તે સર્વેને કહેવા લાગ્યા - ચન્દ્રને 
જુઓ! કેવો સિંહ સમાન નીડર છે! ॥૧૧(ખ)॥ 


ચૌ૦- પૂરબ દિસિ ગિરિગુહા નિવાસી | પરમ પ્રતાપ તેજ બલ રાસી ।॥ 
મત્ત નાગ તમ કુંભ બિદારી | સસિ કેસરી ગગન બન ચારી ।॥૧॥ 


પૂર્વદિશારૂપી પર્વતની ગુફામાં રહેનારા, અત્યંત પ્રતાપ, તેજ અને બળનો ભંડાર આ ચન્દ્રમારૂપી સિંહ, અંધકારરૂપી 
મદોન્મત હાથીના મસ્તકને વિદીર્ણ કરીને આકાશરૂપી વનમાં નિર્ભય થઈને વિચરી રહ્યો છે. ॥૧॥ 


બિથુરે નભ મુકુતાહલ તારા | નિસિ સુંદરી કેર સિંગારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1324 


કહ પ્રભુ સસિ મહું મેચકતાઈ | કહહુ કાહ નિજ નિજ મતિ ભાઈ ।ર॥ 
હુ હું 


આકાશમાં વિખરાયેલા તારા મોતીઓ સમાન છે, જે રાત્રિરૂપી સુંદર સ્ત્રીના શણગાર છે. પ્રભુએ કહ્યું - ભાઈઓ! 
ચન્દ્રમામાં જે કાળાશ છે તે શું છે? પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર કહો, ॥ર॥ 
કહ સુગ્રીવ સુનહુ રઘુરાઈ | સસિ મહું પ્રગટ ભૂમિ કે ઝાંઈ ॥ 
મારેઉ રાહુ સસિહિ કહ કોઈ | ઉર મહૅં પરી સ્યામતા સોઈ ।॥૩ા 
સુગ્રીવે કહ્યું - હે રધુનાથજી સાંભળો. ચત્દ્રમાં પૃથ્વીની છાયા દેખાઈ રહી છે. કોઈએ કહ્યુ - ચન્દ્રને રાહુએ માર્યો 


૯ 


હતો. તે જ [ઘાનો] કાળો ડાઘ હૃદય પર પડેલો છે. ॥૩॥ 
કોઉ કહ જબ બિધિ રતિ મુખ કીન્હા | સાર ભાગ સસિ કર હરિ લીન્હા ॥ 
છિદ્ર સો પ્રગટ ઇંદુ ઉર માહીં । તેહિ મગ દેખિઅ નભ પરિછાહી ॥૪॥ 
કોઈ કહે છે - જ્યારે બ્રહ્માએ [કામદેવની સ્રી] રતિનું મુખ બનાવ્યું ત્યારે તેણે ચન્દ્રમાનો સાર(સત્વ)નો ભાગ કાઢી 
લીધો [જેથી રતિનું મુખ તો પરમ સુંદર બની ગયું, પરંતુ ચન્દ્રમાના હૃદયમાં કાણું થઈ ગયું]. તે જ છિદ્ર ચન્દ્રમાના 
હૃદયમાં હયાત છે, જેના માર્ગેથી આકાશની કાળી છાયા તેમાં દેખાય છે. ॥૪॥ 


પ્રભુ કહ ગરલ બંધુ સસિ કેરા | અતિ પ્રિય નિજ ઉર દીન્હ બસેરા ॥ 
બિષ સંજૂત કર નિકર પસારી | જારત બિરહવંત નર નારી ।॥પ॥ 


પ્રભુ શ્રીરામજીએ કહ્યું - વિષ ચન્દ્રમાનો ઘણો પ્રિય ભાઈ છે. એટલે તેણે વિષને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપી 
રાખ્યું છે. વિષયુક્ત પોતાના કિરણસમૂહો પ્રસરાવીને તે વિયોગી નર-નારીઓને બાળતો રહે છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1325 


દો૦- ક્હ હનુમંત સુનહુ પ્રભુ સસિ તુમ્હાર પ્રિય દાસ 1।| 
તવ મૂરતિ બિધુ ઉર બસતિ સોઇ સ્યામતા અભાસ 1।૧૨(૭)॥ 
હનુમાનજીએ કહ્યું - હે પ્રભો ! સાંભળો, ચન્દ્રમા આપનો પ્રિય દાસ છે. આપની સુંદર શ્યામ મૂર્તિ ચન્દ્રમાના હૃદયમાં 


ક. 


વસે છે, તે જ શ્યામળતાની ઝલક ચન્દ્રમામાં છે. ॥૧ ૨રઉઊ)]॥| 


નવાહ્‌ન પારાયણ, સાતમો વિશ્રામ 
શ્રી રામજીના બાણથી રાવણના મુગટ-છત્રનું પડવું 


ન્‌ 


પવન તનય કે બચન સુનિ બિહેસે રામુ સુજાન | 
દચ્છિન દિસિ અવલોકિ પ્રભુ બોલે કૃપા નિધાન 1।૧૨(ખ)॥ 


પવનપુત્ર હનુમાનજીનાં વચન સાંભળીને સુજ્ઞ શ્રીરામજી હસ્યા, પછી દક્ષિણ દિશા સામે જોઈને કૃપાનિધાન પ્રભુ 
બોલ્યા -॥૧૨(ખ)॥ 


ચૌ૦- દેખું બિભીષન દચ્છિન આસા | ઘન ઘમંડ દામિની બિલાસા ॥ 
મધુર મધુર ગરજઈ ઘન ઘોરા | હોઇ બૃષ્ટિ જનિ ઉપલ કઠોરા ॥૧॥ 


હે વિભીષણ! દક્ષિણ દિશા સામું જુઓ, વાદળ કેવું ઘેરાઈ રહ્યું છે અને વીજળી ચમકી રહી છે. ભયાનક વાદળ 
મીઠા-મીઠા સ્વરે ગરજી રહ્યું છે. ક્યાંક ઘોર વૃષ્ટિ કે કઠોર કરાનો વરસાદ ન થાય! ॥૧॥ 


કહત બિભીષન સુનહુ કૃપાલા | હોઈ ન તડિંત ન બારિદ માલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1326 


લંકા સિખર ઉપર આગારા | તહોં દસકંધર દેખ અખારા [।૨॥ 


વિભીષણ બોલ્યા - હે કૃપાળુ! સાંભળો, આ ન તો વીજળી છે, ન વાદળોની ઘટા, લંકાની ચોટી પર એક મહેલ છે. 
દશગ્રીવ રાવણ ત્યાં [નાચ-ગાનનો] અખાડો જોઈ રહ્યો છે. ॥૨॥ 


છત્ર મેઘડંબર સિર ધારી । સોઈ જનુ જલદ ઘટા અતિ કારી ॥ 
મંદોદરી શ્રવન તાટંકા । સોઈ પ્રભુ જનુ દામિની દમંકા ॥ગા 


રાવણે માથા પર મેઘાડંબર (વાદળોના ડંબર જેવું વિશાળ અને કાળું) છત્ર ધારણ કરી રાખ્યું છે. એ જ જાણે 
વાદળોની અત્યંત કાળી ઘટા છે. મંદોદરીના કાનમાં જે કર્ણફૂલ હલી રહ્યાં છે; હે પ્રભો! એ જ જાણે વીજળી ચમકી રહી 
છે. ॥ગા 


બાજહિં તાલ મૃદંગ અનૂપા | સોઇ રવ મધુર સુનહુ સુરભૂપા ॥ 
પ્રભુ મુસુકાન સમુઝિ અભિમાના | ચાપ ચઢાઈ બાન સંધાના ।૪॥ 


હે દેવતાઓના સમ્રાટ! સાંભળો. અનુપમ તાલ અને મૃદંગ વાગી રહ્યાં છે. તે જ મધુર [ગર્જન] ધ્વનિ છે. રાવણનું 
અભિમાન સમજીને પ્રભુ મલકાયા. તેમણે ધનુષ ચઢાવીને તેના પર બાણનું સંધાન કર્યું, ॥૪॥ 
દો૦- છત્ર મુકુટ તાટંક તબ હંતે એકહી બાન 


છે 


સબ કૅ દેખત મહિ પરે મરમુ ન કોઊ જાન 1।૧૩)॥ 


અને એક જ બાણથી [રાવણનાં] છત્તર-મુગટ અને [મંદોદરીનાં] કર્ણફ્લ કાપી નાખ્યાં. બધાના જોતજોતામાં તે 
જમીન પર આવી પડ્યાં પણ એનો ભેદ (કારણ) કોઈએ ન જાણ્યો. ॥૧૩(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1327 


અસ કૌતુક કરિ રામ સર પ્રબિસેઉઇ આઇ નિષંગ | 
રાવન સભા સસંક સબ દેખિ મહા રસભંગ |૧૩(ખ])]॥ 


આવો ચમત્કાર કરીને શ્રીરામજીનું બાણ [પાછું] આવીને [ફરીથી] ભાથામાં પેસી ગયું. આ મહાન રસ-ભંગ (રંગમાં 
ભંગ) જોઈને રાવણની સમસ્ત સભા ભયભીત થઈ ગઈ. ॥૧૩(ખ])॥ 
ચૌ૦- કંપ ન ભૂમિ ન મરુત બિસેષા | અસ્ર સસ્્ર કછુ નયન ન દેખા ॥ 
સોચહિં સબ નિજ હૃદય મઝારી | અસગુન ભયઉ ભયંકર ભારી ।૧॥ 


ન ધરતીકંપ થયો, ન ઘણા જોશથી હવા (આંધી) ચાલી. ન કોઈ અસ્ર-શસ્્ર જ નેત્રોએ જોયાં [તો પછી આ છત્ર, 
મુગટ અને કર્ણફ્લ કેવી રીતે કપાઈને પડી ગયાં?] સર્વે પોતપોતાના હૃદયમાં વિચારી રહ્યા છે કે આ મોટા ભયંકર 
અપશુકન થયાં! ॥૧॥ 


દસમુખ દેખિ સભા ભય પાઈ । બિહસિ બચન કહ જુગુતિ બનાઈ ॥ 
સિરઉ ગિરે સંતત સુભ જાહી | મુકુટ પરે કસ અસગુન તાહી ।॥ર૨॥ 
સભાને ભયભીત જોઈને રાવણે હસીને યુક્તિ રચીને આ વચન કહ્યાં - મસ્તકોનું પડવું પણ જેને માટે નિરંતર શુભ 
થતું રહ્યું છે, તેને માટે મુગટનું પડવું એ અપશુકન કેવું? ॥૨॥ 
મંદોદરી ફરીથી રાવણને સમજાવે છે અને શ્રી રામનો મહિમા કહે છે 


સયન કરહુ નિજ નિજ ગૃહ જાઈ | ગવને ભવન સક્લ સિર નાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1328 


મંદોદદી સોચ ઉર બસેઊ | જબ તે શ્રવનપૂર મહિ ખસેઊ 1॥૩॥ 


પોતપોતાના ઘેર જઈને ઊંઘી જાઓ [ડરવાની કોઈ વાત નથી] ત્યારે સર્વે લોકો માથું નમાવીને ઘેર ગયા. જ્યારથી 
કર્ણફલ પૃથ્વી પર પડ્યું, ત્યારથી મંદોદરીના હૃદયમાં શોક વસી ગયો. ॥૩॥ 


સજ્લ નયન કહ જુગ કર જોરી | સુનહુ પ્રાનપતિ બિનતી મોરી ॥ 
કંત રામ બિરોધ પરિહરહૂ | જાનિ મનુજ જનિ હઠ મન ધરહ્‌ ।૪॥ 
નેત્રોમાં જળ ભરીને, બંને હાથ જોડીને તે [રાવણને] કહેવા લાગી - હે પ્રાણનાથ! મારી વિનંતી સાંભળો. હે પ્રિયતમ! 
શ્રીરામ સાથેનો વિરોધ છોડી દો. તેમને મનુષ્ય જાણીને મનમાં હઠ ન પકડી રાખો. ॥૪॥ 
દો૦- બિસ્વરૂપ રઘુબંસ મનિ કરહુ બચન બિસ્વાસુ 
લોક કલ્પના બેદ કર અંગ અંગ પ્રતિ જાસુ 1૧૪॥ 
મારાં આ વચનો ઉપર વિશ્વાસ કરો કે રઘુકુળ શિરોમણિ શ્રીરામચન્દ્રજી વિશ્વરૂપ છે-- (આ સમસ્ત વિશ્વ તેમનું જ 
રૂપ છે). વેદ જેમના અંગેઅંગમાં લોકોની કલ્પના કરે છે. ॥૧૪॥ 
ચૌ૦- પદ પાતાલ સીસ અજ ધામા | અપર લોક અંગ અંગ બિશ્રામાં ॥ 
ભૃકુટિ બિલાસ ભયંકર કાલા | નયન દિવાકર કચ ઘન માલા 1।॥૧॥ 


પાતાળ [જે વિશ્વરૂપ ભગવાનના] ચરણ છે, બ્રહ્મલોક માથું છે, અન્ય (વચના સવે) લોકોનો વિશ્રામ (સ્થિતિ) જેમના 


અન્ય જુદાં જુદાં અંગો ઉપર છે. ભયંકર કાળ જેમના ભૃકુટિસંચાલન (ભ્રમરોનું ફરવું) છે. સૂર્ય નેત્ર છે, વાદળોનો સમૂહ 
વાળ છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1329 


જાસુ ઘ્રાન અસ્વિનીકુમારા | નિસિ અરુ દિવસ નિમેષ અપારા ॥ 
શ્રવન દિસા દસ બેદ બખાની | મારુત સ્વાસ નિગમ નિજ બાની ।॥ર॥ 


આશ્ચિનીકુમાર જેમની નાસિકા છે, રાત અને દિવસ જેમના અપાર નિમેષ (પલક મારવું અને ખોલવાં) છે. દશે 
દિશાઓ કાન છે, વેદ આવું કહે છે. વાયુ શ્વાસ છે અને વેદ જેમની પોતાની વાણી છે. ॥ર॥ 


અધર લોભ જમ દસન કરાલા | માયા હાસ બાહુ દિગપાલા ॥ 
આનન અનલ ખઅંબુપતિ જીહા | ઉતપતિ પાલન પ્રલય સમીહા ।॥૩ા 


લોભ જેમના અધર (હોઠ) છે, યમરાજ ભયાનક દાંત છે, માયા હાસ્ય છે, દિગ્પાળ ભુજાઓ છે, અગ્નિ મુખ છે, 
વરુણ જીભ છે. ઉત્પત્તિ, પાલન અને પ્રલય જેમની ચેષ્ટા (ક્રિયા) છે. ॥ગા 


રોમ રાજિ અપષ્ટાદસ ભારા | અસ્થિ સૈલ સરિતા નસ જારા ॥ 
ઉદર ઉદધિ અધગો જાતના | જગમય પ્રભુ કા બહુ કલપના ।૪॥ 


અઢાર પ્રકારની અસંખ્ય વનસ્પત્તિઓ જેમની રોમાવલિ છે, પર્વત અસ્થિઓ છે, નદીઓ નસોની જાળ છે, સમુદ્ર 
પેટ છે અને નરક જેમની નીચેની ઇન્દ્રિયો છે. આ પ્રકારે પ્રભુ વિશ્વમય છે, વધુ કલ્પના (ઊહાપોહ) શું કરવામાં આવે? 
॥૪॥ 
દો૦: અહંકાર સિવ બુદ્ધિ અજ મન સસિ ચિત્ત મહાન [| 
મનુજ બાસ સચરાચર રપ રામ ભગવાન, ॥૧૫(ક)]| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1330 


[શિવ જેમનો અહંકાર છે, બ્રહ્મા બુદ્ધે છે, ચન્દ્રમા મન છે અને મહાન (વિષ્ણુ) જ ચિત્ત છે. તે જ ચરાચરરૂપ ભગવાન 
શ્રીરામજીએ મનુષ્યરૂપમાં (નેવાસ કર્યો છે. ॥1૧૫(ક)॥ 


અસ બિચારિ સુનુ પ્રાનપતિ પ્રભુ સન બયરું બિહાઇ | 
પ્રીતિ કરહુ રઘુબીર પદ મમ અહિવાત ન જાઇ 1।૧૫(૦]॥ 
હે પ્રાણપતિ! સાંભળો, આવો વિચાર કરી પ્રભુ સાથેનું વેર ત્યજીને, શ્રીરઘુવીરના ચરણોમાં પ્રેમ કરો, જેથી મારું 
સૌભાગ્ય ન નંદવાય. ॥૧૫(ખ])॥ 
સે રઝ ફી ક 
ચૌ૦- બિહેસા નારિ બચન સુનિ કાના | અહો મોહ મહિમા બલવાના ।॥ 
નારિ સુભાઉ સત્ય સબ કહહી | અવગુન આઠ સદા ઉર રહહી ॥૧॥ 
પત્નીનાં વચન કાનેથી સાંભળીને રાવણ ખૂબ હસ્યો. [અને બોલ્યો -]અહો!મોહ(અજ્ઞાન)નો મહિમા ઘણો બળવાન 
છે. સ્રીનો સ્વભાવ - સર્વે સત્ય કહે છે કે તેના હૃદયમાં આઠ અવગુણ સદાય રહે છે ॥૧॥ 
સાહસ અનૃત ચપલતા માયા | ભય અબિબેક અસૌચ અદાયા ॥ 
રિપુ કર રૂપ સકલ તૈ ગાવા | અતિ બિસાલ ભય મોહિ સુનાવા ॥ર૨॥ 


સાહસ, જૂઠ, ચંચળતા, માયા (છળ), ભય (બીકણપણું), અવિવેક (મૂર્ખતા), અપવિત્રતા અને નિર્દયતા. તેં શત્રુના 


સમસ્ત (વિરાટ) રૂપ ગાયાં અને મને તેનો મોટો ભારે ભય સંભળાવ્યો. ॥૨॥ 
સો સબ પ્રિયા સહજ બસ મોરે | સમુઝિ પરા પ્રસાદ અબ તોરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1331 


જાનિઉં પ્રિયા તોરિ ચતુરાઈ | એહિ બિધિ કહહુ મોરિ પ્રભુતાઈ ॥૩ા 
હે પ્રિયે! તે સર્વ (વરુણ, યમ, કુબેર આદિ આખું ચરાચર વિશ્વ તો) સ્વભાવથી જ મારા વશમાં છે. તારી કૃપાથી 
મને આ હવે સમજાયું. હે પ્રિયે! તારી ચતુરાઈ તો હું જાણી ગયો. તું આ રીતે (આ બહાને) મારી પ્રભુતાનાં વખાણ કરી 
રહી છે. ॥૩ા 
તવ બતકહી ગૂઢુ મૃગલોચનિ | સમુઝત સુખદ સુનત ભય મોચનિ ॥ 
મંદોદરિ મન મહું અસ ઠયઊ 1 પિયહિ કાલ બસ મતિ ભ્રમ ભયઊ 1૪॥ 
હે મૃગનયની! તારી વાતો ઘણી ગૂઢ (રહસ્યપૂર્ણ) છે, સમજવામાં સુખ આપનારી અને સાંભળવામાં ભય 
છોડાવનારી છે. મંદોદરીએ મનમાં એવો નિશ્ચય કરી લીધો કે પતિને કાળવશ મતિભ્રમ થઈ ગયો છે. ॥૪॥ 
દો૦ એહિ બિધિ કરત બિનોદ બહું પ્રાત પ્રગટ દસકંધ । 
સહજ અસંક લંકપતિ સભા ગયઉ મદ અંધ 1।૧૧6૭)॥ 
આ પ્રમાણે [અજ્ઞાનવશ] ઘણો જ વિનોદ કરતાં કરતાં રાવણનું સવાર થઈ ગયું. પછી સ્વાભાવિકરૂપે જ નીડર અને 
અભિમાનથી આંધળો લંકાપતિ સભામાં ગયો. ॥૧૬(ક)॥ 
સો૦- ફ્લઈ ફરઇં ન બેત જદપિ સુધા બરષહિં જલદ 1।| 
મૂરુખ હૃદર્યં ન ચેત જોં ગુર મિલહિં બિરંચિ સમ 1૧૬(ખ]॥ 


જોકે વાદળ અમૃત-જેવું જળ વરસાવે છે, તો પણ નેતર ફૂલતો-ફળતો નથી. આ પ્રમાણે ભલે બ્રહ્માની જેવા જ જ્ઞાની 
ગુરુ મળે તો પણ મૂર્ખના હૃદયમાં ચેતતા (જ્ઞાન) નથી થતી. ॥૧૬૧(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1332 


અંગદજીની લંકા મુલાકાત અને રાવણની સભામાં અંગદ-રાવણ સંવાદ 


ચૌ૦- ઇહાં પ્રાત જાગે રઘુરાઈ । પૂછા મત સબ સચિવ બોલાઈ ।॥ 
કહહુ બેગિ કા કરિઅ ઉપાઈ । જામવંત કહ પદ સિર નાઈ ॥।૧॥ 
અહી (સુબેલ પર્વત પરે) પ્રાતઃકાળે શ્રીરઘુનાથજી જાગ્યા અને તેમણે સવે મંત્રીઓને બોલાવીને સલાહ પૂછી કે 
શીઘ્ય બતાવો, હવે કયો ઉપાય કરવો જોઈએ? જામ્બવાને શ્રીરામજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને કહ્યું - ॥૧॥ 
સુનુ સર્બંગ્ય સકલ ઉર બાસી | બુધિ બલ તેજ ધર્મ ગુન રાસી ॥ 
મંત્ર કહઉં નિજ મતિ અનુસારા | દૂત પઠાઇઅ બાલિકુમારા ॥૨॥ 
હે સર્વજ્ઞ! હે સર્વેના હૃદયમાં વસનારા! હે બુદ્ધિ, બળ, તેજ, ધર્મ અને ગુણોના ભંડાર! સાંભળો! હું પોતાની બુદ્ધિ 
પ્રમાણે સલાહ આપું છું કે વાલિકુમાર અંગદને દૂત બનાવીને મોકલવામાં આવે! ॥ર॥ 
નીક મંત્ર સબ કે મન માના | અંગદ સન કહ કુપાનિધાના ॥ 
બાલિતનય બુધિ બલ ગુન ધામા | લંકા જાહુ તાત મમ કામાં ગા 
તે યોગ્ય સલાહ સર્વેના મનને ઠીક લાગી. કૃપાના નિધાન શ્રીરામજીએ અંગદને કહ્યું - હે બળ, બુદ્ધે અને ગુણોના 
ધામ વાલિપુત્ર! હે તાત! તમે મારા કાર્યને માટે લંકામાં જાઓ. ॥૩॥ 
બહુત બુઝાઈ તુમ્હહિ કા કહઊં | પરમ ચતુર મૈ જાનત અહં ॥ 
કાજુ હમાર તાસુ હિત હોઈ | રિપુ સન કરેહુ બતકહી સોઈ [।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1333 


તમને બહુ સમજાવીને શું કહું! હું જાણું છું કે તમે પરમ ચતુર છો. શત્રુ સાથે એવી જ વાતચીત કરજો જેનાથી 
અમારું કાર્ય થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય. ॥૪॥ 
સો૦- પ્રભુ અગ્યા ધરિ સીસ ચરન બંદિ અંગદ ઉઠેઉ | 
સોઈ ગુન સાગર ઈસ રમ કૃપા જા પર કરહુ ।૧૭6૭)॥ 
પ્રભુની આજ્ઞા માથે ચઢાવીને અને એમના ચરણોની વંદના કરીને અંગદજી ઊઠયા [અને બોલ્યા -] હે ભગવાન 
શ્રીરામજી! આપ જેના પર કૃપા કરો, એ જ ગુણોનો સમુદ્ર થઈ જાય છે. ॥૧૭(5)॥ 
સ્વયંસિદ્ર સબ કાજ નાથ મોહિ આદરું દિયઉ 1।| 
અસ બિચારિ જુબરાજ તન પુલકિત હરષિત હિયઉ 1।૧૪૭(ખ])]॥ 
સ્વામીનાં સર્વે કાર્ય આપોઆપ સિદ્ધ છે, આ તો પ્રભુએ મને માન આપ્યું છે [કે આપ મને પોતાના કાર્ય માટે મોકલી 
રહ્યા છો]. આવો વિચાર કરીને યુવરાજ અંગદનું હૃદય હર્ષિત અને શરીર પુલકિત થઈ ગયાં. ॥૧૭(ખ)॥ 
ચૌ૦- બંદિ ચરન ઉર ધરિ પ્રભુતાઈ । અંગદ ચલેઉ સબહિ સિરુ નાઈ ॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ ઉર સહજ અસંકા | રન બીંકુરા બાલિસુત બંકા ॥૧॥ 
ચરણોની વંદના કરીને અને ભગવાનની પ્રભુતા હૃદયમાં ધરીને અંગદ સર્વેને શીશ નમાવીને ચાલ્યા. પ્રભુના 
પ્રતાપને હૃદયમાં ધારણ કરેલા રણયોદ્ધા વીર વાલિપુત્ર સ્વાભાવિક રૂપેજ નિર્ભય છે. ॥૧॥ 


મ્ય કિ 


પુર પૈઠત રાવન કર બેટા | ખેલત રહા સો હોઈ ભેટા ॥ 


ત 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1334 


બાતર્હિ બાત કરષ બઢિ આઈ ।| જુગલ અતુલ બલ પુનિ તરુનાઈ ॥ર॥ 
લંકામાં પ્રવેશ કરતાં જ રાવણના પુત્ર સાથે મેળાપ થઈ ગયો, જે ત્યાં ખેલી રહ્યો હતો. વાત વાતમાં જ બંનેમાં 
ઝઘડો વધી પડ્યો [કારણ કે] બંનેય અતુલનીય બળવાન હતા અને પાછી બંનેની યુવાવસ્થા હતી. ॥ર॥ 
તેહિં અંગદ કહું લાત ઉઠાઈ | ગહિ પદ પટકેઉ ભૂમિ ભવાંઈ ॥ 
નિસિચર નિકર દેખિ ભટ ભારી | જહં તહેં ચલે ન સક્હિં પુકારી ॥ગા 


ક. 


તેણે અંગદ ઉપર લાત ઉગામી. અંગદે [ત્યાં જ] પગ પકડીને તેને ફેરવીને જમીન ઉપર પછાવ્યો(મારી નાંખ્યો). 
રાક્ષસોના સમૂહ મોટો ભારે યોદ્ધા જાણીને આમ-તેમ [નાસી] ગયા. તેઓ ભયને લીધે પોકાર પણ ન મચાવી શક્યા. 
॥૩ા 
એક એક સન મરમુ ન કહહી | સમુઝિ તાસુ બધ ચુપ કરિ રહહીં ॥ 
ભયઉ કોલાહલ નગર મઝારી | આવા કપિ લંકા જેહિં જારી ।૪॥ 
એક બીજાને મર્મ (સાચી વાત) નથી જણાવતા, તેનો (રાવણના પુત્રનો) વધ સમજીને સર્વે ચુપકીદી રાખી ચૂપ રહી 
જાય છે. [રાવણના પુત્રનું મૃત્યુ જાણીને અને રાક્ષસોને ભયના લીધે નાસતા જોઈને] નગરભરમાં કોહરામ મચી ગયો 
કે જેને લંકા બાળી હતી, તે જ વાનર ફરી આવી ગયો છે. ॥૪॥ 
અબ ધૌં કહા કરિહિ કરતારા | અતિ સભીત સબ કરહિં બિચારા ॥ 
બિનુ પૂછે મગુ દેહિં દિખાઈ | જોહે બિલોક સોઈ જાઈ સુખાઈ ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1335 


સર્વે અત્યંત ભયભીત થઈને વિચાર કરવા લાગ્યા કે વિધાતા હવે ન જાણે શું કરશે. તે વિનાપૂછ્યે જ અંગદને 
રાવણના દરબારનો માર્ગ બતાવી દે છે. જેને તે (અંગદ) જુએ છે તે જ ભયને લીધે સુકાઈ જાય છે. ॥૫॥ 
દો૦ ગયઉ સભા દરબાર તબ સુમિરિ રામ પદ કંજ [| 
સિંહ ઠવનિ ઇત ઉત ચિતવ ધીર બીર બલ પુંજ ।૧૮॥ 
શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોનું સ્મરણ કરીને અંગદ રાવણની સભાના દ્વારે ગયા. અને તે ધીર, વીર, અને બળના 
ભંડાર અંગદ સિંહ સમાન રૂઆબથી આમ-તેમ જોવા લાગ્યા. ॥૧૮॥ 
ચૌ૦- તુરત નિસાચર એક પઠાવા | સમાચાર રાવનહિ જનાવા ।॥ 
સુનત બિર્હેસિ બોલા દસસીસા | આનહુ બોલિ કહો કર કીસા ।૧|॥ 


તુરત જ તેમણે એક રાક્ષસને મોકલ્યો અને રાવણને પોતાના આવવાના સમાચાર સૂચિત કર્યા. સાંભળતાં જ રાવણ 
હસીને બોલ્યો - બોલાવી લાવો, [જોઈએ] ક્યાંનો વાનર છે? ॥૧॥ 


આયસુ પાઇ દૂત બહુ ધાએ | ડપિકુંજરહિ બોલિ લૈ આએ ॥ 
અંગદ દીખ દસાનન બૈસેં | સહિત પ્રાન ક્જ્જલગિરિ જેસે ॥ર॥ 


આજ્ઞા પામીને ઘણા જ દૂતો દોડ્યા અને વાનરોમાં હાથી સમાન અંગદને બોલાવી લાવ્યા. અંગદે રાવણને એમ 
બેઠેલો જોયો જેમ કોઈ સજીવ મેશનો પર્વત હોય! ॥૨॥ 


ભુજા બિટપ સિર સુંગ સમાના | રોમાવલી લતા જનુ નાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1336 


મુખ નાસિકા નયન અરુ કાના | ગિરિ કંદરા ખોહ અનુમાના ॥।૩ા 


ભુજાઓ વૃક્ષો સમાન અને શીશ પર્વતોનાં શિખરો સમાન છે. રોમાવલી જાણે ઘણી જ લતાઓ સમાન છે. મુખ, 
નાક, નેત્ર અને કાન પર્વતની કંદરાઓ અને ગુફાઓની સમાન છે. ॥૩॥ 


ગયઉ સભાં મન નેકુ ન મુરા | બાલિતનય અતિબલ બાંકુરા ॥ 
ઉઠે સભાસદ કપિ કહું દેખી | રાવન ઉર ભા ક્રોધ બિસેષી ।૪॥ 


અત્યંત બળવાન રણબંકા વીર વાલિપુત્ર અંગદ સભામાં ગયા, તે મનમાં થોડાય પાછા ન પડ્યા(ખચકાયા). અંગદને 
જોતાં જ સર્વે સભાસદ ઊભા થઈ ગયા. આ જોઈને રાવણના હૃદયમાં ઘણો ક્રોધ થયો. ॥૪॥ 


દો૦ જથા મત્ત ગજ જૂથ મહું પંચાનન ચલિ જાઇ [| 
રામ પ્રતાપ સુમિરિ મન બેઠ સભાૉં સિરુ નાઈ ।૧૯॥ 
જેમ મદોન્મત હાથીઓના ટોળામાં સિંહ [નિઃશંક થઈને] ચાલ્યો જાય છે, તેવી જ રીતે શ્રીરામજીના પ્રતાપનું હૃદયમાં 
સ્મરણ કરીને તે [નિર્ભય] સભામાં માથું નમાવી બેસી ગયા. ॥૧૯॥ 


્ 


ચૌ૦- કહ દસકંઠ કવન તેં બંદર | મૈ રઘુબીર દૂત દસકંધર ॥ 
મમ જનકહિ તોહિ રહી મિતાઈ | તવ હિત કારન આયઉ ભાઈ ।૧॥ 
રાવણે કહ્યું - અરે વાનર! તું કોણ છે ? [અંગદે કહ્યું -] હે દશગ્રીવ! હું શ્રીરઘુવીરનો દૂત છું. હમારા પિતાની અને 
તમારી મિત્રતા હતી. એટલા માટે હે ભાઈ! હું તમારી ભલાઈ માટે જ આવ્યો છું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1337 


ઉત્તમ કુલ પુલસ્તિ કર નાતી | સિવ બિરંચિ પૂજેહુ બહુ ભાંતી ॥ 
બર પાયહુ કીન્હેહુ સબ કાજા | જીતેહુ લોકપાલ સબ રાજા ।ર॥ 


તમારું ઉત્તમ કૂળ છે, પુલસ્ત્ય ત્રકષિના તમે પૌત્ર છો. શિવજીની અને બ્રહ્માજીની તમે અનેક પ્રકારે પૂજા કરી છે. 
તેમનાથી વર મેળવ્યા છે અને સર્વે કાર્ય સિદ્ધ કર્યા છે. લોકપાળો અને સર્વે રાજાઓને તમે જીતી લીધા છે. ॥૨॥ 
નૃપ અભિમાન મોહ બસ કિંબા | હરિ આનિહું સીતા જગદંબા ॥ 
અબ સુભ કહા સુનહુ તુમ્હ મોરા | સબ અપરાધ છમિહિ પ્રભુ તોરા ॥ગા 
રાજમદથી કે મોહવશ તમે જગતજનની સીતાજીને હરી લાવ્યા છો. હવે તમે મારાં શુભ વચન સાંભળો! પ્રભુ 
શ્રીરામજી તમારા સર્વે અપરાધ ક્ષમા કરી દેશે - ॥૩॥ 
દસન ગહહુ તૃન કંઠ કુઠારી | પરિજન સહિત સંગ નિજ નારી ॥ 
સાદર જનક્સુતા કરિ આગેં । એહિ બિધિ ચલહુ સકલ ભય ત્યાગેં ॥૪॥ 
દાંતોમાં તણખલું દબાવો, ગળામાં કુહાડી નાખો અને કુટુંબીઓ સહિત પોતાની સ્ત્રીઓને લઈને આદરપૂર્વક 
જાનકીજીને આગળ કરીને, આ પ્રમાણે સર્વે ભય છોડીને ચાલો - ॥૪॥ 
દો૦- પ્રનતપાલ રઘુબંસમનિ ત્રાહિ ત્રાહિ અબ મોહિ 
આરત ગિરા સુનત પ્રભુ અભય કરેગો તોહિ ॥૨૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1338 


અને હે શરણાગતનું પાલન કરનારા રઘુવંશ શિરોમણિ શ્રીરામજી! મારી રક્ષા કરો, રક્ષા કરો" [આ પ્રમાણે આર્ત 
પ્રાર્થના કરો], આર્તપોકાર સાંભળતાં જ પ્રભુ તમને નિર્ભય કરી દેશે. ॥૨૦॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- રે કપિપોત બોલુ સંભારી | મૂઢ ન જાનેહિ મોહિ સુરારી ॥ 
કહું નિજ નામ જનક કર ભાઈ । કેહિ નાતે માનિએ મિતાઈ ।॥૧॥ 


[રાવણે કહ્યું -] અરે વાનર બચ્ચા! સંભાળીને બોલ! મૂર્ખ । મને-દેવતાઓના શત્તુને તેં ઓળખ્યો નથી? અરે ભાઇ! 
પોતાનું અને બાપનું નામ તો બતાવ. કયા સંબંધે મિત્રતા માને છે ? ॥૧॥ 
અંગદ નામ બાલિ કર બેટા | તાસોં કબહું ભઈ હી ભેટા ॥ 
પ 


અંગદ બચન સુનત સકુંચાના | રહા બાલિ બાનર મે જાના [।ર॥ 
[અંગદે કહ્યું -] મારું નામ અંગદ છે, હું વાલિનો પુત્ર છું. તેમનો કદીક તમારે મેળાપ થયો હતો? અંગદનું વચન 
સાંભળતાં જ રાવણ કંઈક સંકોચાઈ ગયો [અને બોલ્યો] હા! હું જાણી ગયો (મને યાદ આવી ગયું), વાલિ નામનો. એક 
વાનર હતો. ॥૨॥ 
અંગદ તહીં બાલિ કર બાલક | ઉપજેહુ બંસ અનલ કુલ ઘાલક ।॥ 
ગર્ભ ન ગયહુ બ્યર્થ તુમ્હ જાયહુ | નિજ મુખ તાપસ દૂત કહાયહુ ગા 
અરે અંગદ! તું જ વાલિનો પુત્ર છે ? અરે કુળનાશક! તું તો પોતાના કુળરૂપી વાંસ માટે અગ્રિરૂપે જ ઉત્પન્ન થયો! 
ગર્ભમાં જ કેમ નષ્ટ ન થઈ ગયો? તું વ્યર્થ જ ઉત્પ્ન થયો જે પોતાના જ મુખથી તપસ્વીઓનો દૂત કહેવડાવે છે! ॥૩॥ 


અબ કહુ કુસલ બાલિ કહે અહઈ । બિર્હેસિ બચન તબ અંગદ કહઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1339 


દિન દસ ગએં બાલિ પહિં જાઈ | બૂઝેહું કુસલ સખા ઉર લાઈ ।૪॥ 
હવે વાલિના કુશળ તો બતાવ, તે [આજકાલ] ક્યાં છે? ત્યારે અંગદે હસીને કહ્યું - દસ (થોડા જ) દિવસ વીત્યા 


૬ જૂ 


પછી [સ્વયં] વાલિની પાસે જઈને, પોતાના મિત્રને હૃદયે લગાડીને, તેને જ કુશળ પૂછી લેજો. ॥૪॥ 


ન્‌ 


રામ બિરોધ કુસલ જસિ હોઈ | સો સબ તોહિ સુનાઈહિ સોઈ ॥ 
સુનુ સઠ ભેદ હોઇ મન તાકે । શ્રીરઘુબીર હૃદય નહિં જાકે ॥૫॥ 
શ્રીરામજીનો વિરોધ કરવાથી જેવી કુશળતા થાય છે, તે સર્વ તમને તે સંભળાવશે. હે મૂર્ખ ! સાંભળ, ભેદ એના 
મનમાં જ પડી શકે છે (ભેદ નીતિ એના પર જ પોતાનો પ્રભાવ પાથરી શકે છે), જેના હૃદયમાં શ્રીરઘુવીર ન હોય. ॥૫॥ 
દો૦ હમ કુલ ઘાલક સત્ય તુમ્હ કુલ પાલક દસસીસ 1।| 
અંધઇ બધિર ન અસ કહહિં નયન કાન તવ બીસ 1॥1।ર૨૧॥ 
સાચું છે, હું તો કુળનો નાશ કરનારો છું અને હે રાવણ ! તમે કુળના રક્ષક છો. આંધળા-બહેરા પણ આવી વાત નથી 
કહેતાં, તમારે તો વીસ નેત્ર અને વીસ કાન છે!॥૨૧॥ 
ચૌ૦- સિવ બિરંચિ સુર મુનિ સમુદાઈ | ચાહત જાસુ ચરન સેવકાઈ ॥ 
તાસુ દૂત હોઇ હમ કુલ બોરા | અઇસિહું મતિ ઉર બિહર ન તોરા ॥૧॥ 


શિવ, બ્રહ્મા [આદિ] દેવો અને મુનિઓના સમુદાય જેમના ચરણોની સેવા [કરવા] ઇચ્છે છે, એમનો દૂત થઈને મેં 
કુળને ડુબાડી દીધું ? અરે આવી બુદ્ધે હોવા છતાંય તમારું હદય ફાટી નથી પડતું ? ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1340 


સુનિ કઠોર બાની કપિ કેરી | કહત દસાનન નયન તરેરી ॥ 
ખલ તવ કઠિન બચન સબ સહઊં | નીતિ ધર્મ મૈ જાનત અહં ॥ર॥ 
વાનર(અંગદ)ની કઠોર વાણી સાંભળીને રાવણ આંખ તતડાવીને ત્રાંસી કરીને) બોલ્યો - અરે દુષ્ટ! હું તારા સર્વે 
કઠોર વચન એટલા માટે સહી રહ્યો છું કે હું નીતિ અને ધર્મને જાણું છું (તેની જ રક્ષા કરી રહ્યો છું). ॥૨॥ 
કહ કપિ ધર્મસીલતા તોરી | હમહું સુની કૃત પર ત્રિય ચોરી ॥ 
દેખી નયન દૂત રખવારી | બૂડિ ન મરહું ધર્મ બ્રતધારી ગા 
અંગદે કહ્યું - તમારી ધર્મશીલતા મેં પણ સાંભળી છે. [તે આ કે] તમે પારકી સ્ત્રીની ચોરી કરી છે! અને દૂતની 
રક્ષાની વાત તો પોતાની આંખે નિહાળી લીધી. એવા ધર્મના વ્રતને ધારણ (પાલન) કરનારા તમે ડૂબી કેમ નથી મરતા? 
॥૩॥ 
કાન નાક બિનુ ભગિની નિહારી | છમા કીન્હિ તુમ્હ ધર્મ બિચારી ॥ 
ધર્મસીલતા તવ જગ જાગી | પાવા દરસુ હમહું બડભાગી ।૪॥ 
નાક - કાનથી રહિત બહેનને જોઈને તમે ધર્મનો વિચાર કરીને જ ક્ષમા આપી દીધી હતી! તમારી ધર્મશીલતા 
જગજાહેર છે. હું તો મોટો ભાગ્યવાન છું, જે મને તમારાં દર્શન થયાં! ॥૪॥ 
દો૦ જનિ જલ્પસિ જડ જંતુ કપિ સઠ બિલોકુ મમ બાહુ | 
લોકપાલ બલ બિપુલ સસિ ગ્રસન હેતુ સબ રાહુ ।રર(ઉ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1341 


[રાવણે કહ્યું -] અરે જડ જંતુ વાનર! વ્યર્થ બકબક ન કર; અરે મૂર્ખ! મારી ભુજાઓ તો જો. આ સર્વે લોકપાળોના 
વિશાળ બળરૂપી ચન્દ્રમાને ગ્રસવા માટે રાહુ છે. ॥૨૨(5)॥ 


પુનિ નભ સર મમ કર નિકર કમલન્હિ પર કરિ બાસ | 
સોભત ભયઉ મરાલ ઇવ સંભુ સહિત કેલાસ ॥૨૨(ખ])॥ 


વળી, [તે સાંભળ્યું જ હશે કે] આકાશરૂપી તળાવમાં મારા ભુજાઓરૂપી કમળો પર વસીને શિવજીસહિત કેલાસ 
હંસ જેવી શોભાને પ્રાપ્ત થયો હતો! રર(ખ)॥ 


ચૌ૦- તુમ્હરે કટક માઝ સુનુ અંગદ | મો સન ભિરિહિ કવન જોધા બદ ॥ 
તવ પ્રભુ નારિ બિરહે બલહીના | અનુજ તાસુ દુખ દુખી મલીના ॥૧॥ 


અરે અંગદ!સાંભળ, તારી સેનામાં બતાવ, એવો કયો યોદ્ધો છે જે મારાથી ભિડાઈ શકશે (ટક્કર લેશે), તારો માલિક 
તો સ્્રીના વિયોગમાં બલહીન થઈ રહ્યો છે. અને એનો નાનો ભાઈ એના જ દુઃખે દુઃખી અને ઉદાસ છે. ॥૧॥ 


તુમ્હ સુગ્રીવ ફૂલટ્ઠુમ દોઊ | અનુજ હમાર ભીરુ અતિ સોઊ ॥।॥ 
જામવંત મંત્રી અતિ બૂઢા । સો કિ હોઇ અબ સમરારૂઢા ॥।ર॥ 


તું અને સુમ્રીવ, બંને નદીતટનાં વૃક્ષ છો. રહ્યો મારો નાનો ભાઈ વિભીષણ, [તો] તે પણ ઘણો બીકણ છે. મંત્રી 
જાસ્્રબવાન્‌ ઘણો ઘરડો છે. તે હવે લડાઈમાં શું કરી શકવાનો? ॥ર॥ 


સિલ્પિ કર્મ જાનહિં નલ નીલા | હે કપિ એક મહા બલસીલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1342 


આવા પ્રથમ નગરું જેહિં જારા । સુનત બચન કહ બાલિકુમારા ગા 
નલ-નીલ તો શિલ્પકર્મ જાણે છે (તે લડવું શું જાણે). હા, એક વાનર જરૂર મહાન અને બળવાન છે, જે અગાઉ 
આવ્યો હતો અને જેણે લંકા બાળી હતી. આ વચન સાંભળતાં જ વાલિપુત્ર અંગદે કહ્યું - ॥૩॥ 
સત્ય બચન કહુ નિસિચર નાહા | સાોંચેહું કીસ કીન્હ પુર દાહા ॥ 
રાવન નગર અલ્પ કપિ દહઈ | સુનિ અસ બચન સત્ય કો કહઈ ।॥૪॥ 
હે રક્ષસરાજ! સાચી વાત કહો! શું તે વાનરે ખરેખર તમારું નગર બાળી નાંખ્યું? રાવણ જેવા જગત વિજયી યોદ્ધાનું 
નગર એક નાનકડા વાનરે બાળી નાખ્યું! આવાં વચન સાંભળીને તેને સત્ય કોણ કહેશે ? ॥૪॥ 
જો અતિ સુભટ સરહેહુ રાવન | સો સુગ્રીવ કેરે લઘુ ધાવન ॥ 
ચલઈ બહુત સો બીર ન હોઈ | પઠવા ખબરિ લેન હમ સોઈ ।॥૫॥ 
હે રાવણ! જેની તમે ઘણો મોટો યોદ્ધો કહીને પ્રશંસા કરો છો, તે તો સુગ્રીવનો એક નાનકડો દોડીને ચાલનારો 


ન્‌ 


હરકારો છે. તે બહુ ચાલે છે, વીર નથી. તેને તો અમે [માત્ર] સમાચાર લેવા માટે જ મોકલ્યો હતો. ॥૫॥ 
દો૦- સત્ય નગરું કપિ જારેઉ બિનુ પ્રભુ આયસુ પાઇ | 
ફિરિ ન ગયઉ સુગ્રીવ પહિં તેહિં ભય રહા લુકાઈ ।૨૩)॥ 


શું ખરેખર તે વાનરે પ્રભુની આજ્ઞા પામ્યા વિના જ તમારું નગર બાળી નાખ્યું ? માલૂમ પડે છે, આ જ ભયને લીધે 
પાછા ફરીને તે સુગ્રીવની પાસે ન ગયો અને ક્યાંક છૂપાઈ ગયો! ॥૨૩(5)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1343 


સત્ય ક્હહિ દસકંઠ સબ મોહિ ન સુનિ કછુ કોહ | 
કોઉ ન હમારે કટક અસ તો સન લરત જો સોહ [।૨૩(]॥| 
હે રાવણ! તમે સર્વે સત્ય જ કહો છો, મને સાંભળીને કંઈ પણ ક્રોધ નથી, ખરેખર અમારી સેનામાં કોઈ પણ એવો 
નથી જે તમારી સાથે લડવામાં શોભા પામે. ॥૨૩(ખ)]॥ 
પ્રીતિ બિરોધ સમાન સન કરિઅ નીતિ અસિ આહિ | 
જો મૃગપતિ બધ મેડુકન્ડિ ભલ કિ ક્હઇં કોઉ તાહિ ॥૨૩(ગ]॥| 
પ્રીતિ અને વેર બરાબરીવાળાથી જ કરવાં જોઈએ, નીતિ એ જ છે. સિંહ જો દેડકાંઓને મારે તો શું એને કોઈ ભલો 
કહેશે? ॥૨૩(ગ)॥ 
જઘાપિ લઘુતા રામ કહું તોહિ બધે બડ દોષ | 
તદપિ કઠિન દસકંઠ સુનુ છત્ર જાતિ કર રોષ 1।૨૩(ઘ)॥ 


ક. યા 


જોકે તમને મારવામાં શ્રીરામજીની લઘુતા છે અને મોટો દોષેય છે તો પણ હે રાવણ! સાંભળો, ક્ષત્રિય જાતિનો ક્રોધ 
ઘણો કઠિન હોય છે. ॥૨૩(ઘ)॥ 


બક્ર ઉક્તિ ધનુ બચન સર હૃદય દહેઉ રિપુ કીસ ।| 
પ્રતિઉત્તર સડસિન્હ મનહું કાઢત ભટ દસસીસ ॥૨૩(ઘ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1344 


વક્રોકિતરૂપી ધનુષથી વચનરૂપી બાણ મારીને અંગદે શત્રુના હૃદયને બાળી નાખ્યું. વીર રાવણ તે બાણોને જાણે 
પ્રત્યુત્તર રૂપી સાણસીઓથી કાઢી રહ્યો છે. ॥૨૩(ઘ)॥ 
હેસિ બોલેઉ દસમૌલિ તબ કપિ કર બડ ગુન એક 1।| 
જો પ્રતિપાલઈઈ તાસુ હિત કરઇ ઉપાય અનેક 1[।૨૩(ચ])॥ 
પછી રાવણ હસીને બોલ્યો - વાનરમાં આ એક મોટો ગુણ છે કે જે એને પાળે છે, તેનું તે અનેક ઉપાયોથી ભલું 
કરવાની ચેષ્ટા કરે છે. ॥૨૩(ચ)॥ 
ચૌ૦- ધન્ય કીસ જો નિજ પ્રભુ કાજા | જહે તહેં નાચઇ પરિહરિ લાજા ॥ 
નાચિ કૂદિ કરિ લોક રિઝાઈ | પતિ હિત કરઇ ધર્મ નિપુનાઈ ॥૧| 


ક 


વાનરને ધન્ય છે કે જે પોતાના માલિકને માટે લાજ છોડીને યત્ર-તત્ર સર્વત્ર નાચે છે. નાચી-કૂદીને, લોકોને રીઝવી, 
માલિકનું હિત કરે છે. આ તેના ધર્મની નિપુણતા છે. ॥૧॥ 
અંગદ સ્વામિભક્ત તવ જાતી | પ્રભુ ગુન કસ ન કહસિ એહિ ભાંતી ॥ 
મૈ ગુન ગાહક પરમ સુજાના | તવ કટુ રટનિ કરઉ નહિં કાના રા 
હે અંગદ! તારી જાતિ સ્વામીભક્ત છે [પછી ભલા!] તું પોતાના માલિકના ગુણ આ પ્રમાણે કેમ નહિ વખાણે? હું 
ગુણગ્રાહક (ગુણોનો આદર કરનારો) અને પરમ સુજ્ઞ (સમજદાર) છું. એટલે તારી બળી-જળી બક-બક પર કાન નથી 
આપતો. ॥૨॥ 


કહ કપિ તવ ગુન ગાહક્તાઈ | સત્ય પવનસુત મોહિ સુનાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1345 


બન બિધંસિ સુત બધિ પુર જારા | તદપિ ન તેહિં કછુ કૃત અપકારા ॥ગા 
અંગદે કહ્યું "" તમારી સાચી ગુણગ્રાહકતા તો મને હનુમાને સંભળાવી હતી. તેણે અશોકવનનો વિધ્વંસ (ખેદાન- 
મેદાન) કરીને તમારા પુત્રને મારીને નગરતે બાળી નાખ્યું હતું. તોય [તમે પોતાની ગુણગ્રાહકતાને કારણે આ જ સમજ્યા 
કે] તેણે તમારો કંઈ પણ અપકાર નથી કર્યો. ॥૩॥ 
સોઇ બિચારિ તવ પ્રકૃતિ સુહાઈ | દસકંધર મૈ કીન્ડિ ઠિઠાઈ ॥ 
દેખેઉ આઇ જો કછુ કપિ ભાષા । તુમ્હરે લાજ ન રોષ ન માખા ।૪॥ 
તમારો એ જ સુંદર સ્વભાવ વિચારીને, હે દશગ્રીવ! મેં કંઈક ધૃષ્ટતા કરી છે. હનુમાને જે કંઈ કહ્યું હતું, તેને આવીને 
મેં પ્રત્યક્ષ જોઈ લીધું કે તમને ન લાજ છે, ન ક્રોધ અને નફરત પણ નથી. ॥૪॥ 
જોં અસિ મતિ પિતુ ખાએ કીસા | કહિ અસ બચન હંસા દસસીસા ॥ 
પિતહિ ખાઈ ખાતેઉં પુનિ તોહી | અબહીં સમુઝિ પરા કછુ મોહી ॥૫॥ 
[રાવણ બોલ્યો -] અરે વાનર! જ્યારે તારી આવી બુદ્ધિ છે ત્યારે જ તું બાપને ભરખી ગયો. આવું વચન કહીને 
રાવણ હસ્યો. અંગદે કહ્યું - પિતાને ભરખીને પછી તને પણ ભરખી જાત. પરંતુ અત્યારે તુરત જ કોઈ અન્ય જ વાત 
મારી સમજમાં આવી ગઈ. ॥૫॥ 
બાલિ બિમલ જસ ભાજન જાની | હતઉં ન તોહિ અધમ અભિમાની ॥ 
કહું રાવન રાવન જગ કેતે | મૈ નિજ શ્રવન સુને સુનુ જેતે ॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1346 


અરે નીચ અભિમાની! વાલિના નિર્મળ યશનું પાત્ર (કારણ) જાણીને તને હું મારતો નથી. રાવણ ! એ તો બતાવ કે 
જગતમાં કેટલા રાવણ છે ? મેં જેટલા રાવણ પોતાના કાનોથી સાંભળી રાખ્યા છે, તેમને સાંભળ - ॥૧॥ 


બલિહિ જિતન એક ગયઉ પતાલા । રાખેઉ બાંધિ સિસુન્ડ હયસાલા ॥ 
ખેલહિં બાલક મારહિં જાઈ | દયા લાગિ બલિ દીન્હ છોડાઈ ।॥૭॥ 


એક રાવણ તો બલિને જીતવા પાતાળમાં ગયો હતો, ત્યારે બાળકોએ એને ઘોડારમાં બાંધી રાખ્યો. બાળક રમતાં 
જ પ” મ જ.” કે 


હતાં અને જઈ - જઈને એને મારતાં હતાં. બલિને દયા આવી, ત્યારે તેમણે તેને છોડાવી દીધો. ॥૭॥ 


એક બહોરિ સહસભુજ દેખા | ધાઇ ધરા જિમિ જંતુ બિસેષા ॥ 
કૌતુક લાગિ ભવન લૈ આવા | સો પુલસ્તિ મુનિ જાઈ છોડાવા ॥૮॥ 


પછી એક રાવણને સહસબાહુએ જોયો, અને દોડીને તેને એક વિશેષ પ્રકારના (વિચિત્ર) જંતુની જેમ [સમજીને] 


પકડી લીધો. કૌતુક માટે તે તેને ઘેર લઈ ગયો. ત્યારે પુલસ્ત્ય મુનિએ જઈને એને છોડાવ્યો. ॥૮॥ 


ન્‌ 


દો૦| એક કહત મોહિ સકુચ અતિ રહા બાલિ કીં કૉંખ | 
ઇન્ડ મહું રાવન તેં કવન સત્ય બદહિ તજિ માખ 1[ર૨૪॥ 


એક રાવણની વાત કહેવામાં તો મને મોટો સંકોચ થઈ રહ્યો છે - તે [ઘણી વાર સુધી] વાલિની કાખમાં રહ્યો હતો. 
આમાંથી તું કયો રાવણ છો ? ચીડાવું છોડીને ખરેખર કહો. ॥૨૪॥ 


ચૌ૦- સુનુ સઠ સોઈ રાવન બલસીલા | હરગિરિ જાન જાસુ ભુજ લીલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1347 


જાન ઉમાપતિ જાસુ સુરાઈ | પૂજેઉં જેહિ સિર સુમન ચઢાઈ ।૧॥ 
[રાવણે કહ્યું -] અરે મૂર્ખ! સાંભળ, હું એ જ બળવાન રાવણ છું જેની ભુજાઓની લીલા (કરામત) કેલાસ પર્વત 
જાણે છે. જેની શૂરતા ઉમાપતિ. મહાદેવજી જાણે છે, જેમને પોતાના મસ્તકરૂપી પુષ્પ ચઢાવી ચઢાવીને મેં પૂજ્યા હતા. 
॥૧॥ 
સિર સરોજ નિજ કરન્હિ ઉતારી | પૂજેઉં અમિત બાર ત્રિપુરારી ॥ 
ભુજ બિક્રમ જાનહિં દિગપાલા | સઠ અજહૂં જિન્હ કે ઉર સાલા ॥।ર॥ 
મસ્તકરૂપી કમળોને પોતાના હાથેથી ઉતારી ઉતારીને મેં અગણિત વાર ત્રિપુરારિ શિવજીની પૂજા કરી છે. અરે મૂર્ખ! 
મારી ભુજાઓનું પરાક્રમ દિગ્પાળો જાણે છે, જેમના હૃદયમાં તે આજેય ખૂંચી રહ્યું છે. ॥૨॥ 
જાનહિં દિગ્ગજ ઉર કઠિનાઈ | જબ જબ ભિરઉ જાઇ બરિઆઈ ।॥ 
જિન્હ કે દસન કરાલ ન ફૂટે | ઉર લાગત મૂલક ઇવ ટૂટે ॥૩॥ 
દિગ્ગજ (દિશાઓના હાથી) મારી છાતીની કઠોરતાને જાણે છે. જેમના ભયાનક દાંત, જ્યારે જ્યારે જઈને હું તેમનાથી 


જબરજસ્ત રીતે ભિડાયો, ત્યારે મારી છાતીમાં ક્યારેય ન ફૂટ્યા (પોતાનું ચિહૂન પણ ન બનાવી શક્યા) ઊલટાના મારી 
છાતીને અડતાં જ તે મૂળાની જેમ તૂટી ગયા. ॥૩॥ 


જાસુ ચલત ડોલતિ ઇંમિ ધરની | ચઢત મત્ત ગજ જિમિ લઘુ તરની ॥ 
સોઇ રાવન જગ બિદિત પ્રતાપી | સુનેહિ ન શ્રવન અલીક પ્રલાપી ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1348 


જેના ચાલવાથી પૃથ્વી એ રીતે હલે છે કે જેમ મદોન્મત હાથીના ચઢતા સમયે નાની નાવ! હું એ જ જગપ્રસિદ્ધ 
પ્રતાપી રાવણ છું, અરે જૂઠી બકવાસ કરનારા! શું તેં મને ક્યારેય કાનોથી સાંભળ્યો નથી ? ॥૪॥ 


દો૦- તેહિ રાવન કહે લઘુ કહસિ નર કર કરસિ બખાન [| 
રે કપિ બર્બર ખર્બ ખલ અબ જાના તવ ગ્યાન ।૨રપ॥ 


તે (મહાન પ્રતાપી અને જગપ્રસિદ્ધ) રાવણને (મને) તું નાનો કહે છે અત્તે મનુષ્યની મોટાઈ કરે છે ? અરે! દુષ્ટ, 
અસભ્ય, તુચ્છ વાનર! હવે મેં તારું જ્ઞાન જાણી લીધું. ॥૨૫॥ 


ચૌ૦- સુનિ અંગદ સકોપ કહ બાની | બોલુ સંભારિ અધમ અભિમાની ॥ 
સહસબાહુ ભુજ ગહન અપારા | દહન અનલ સમ જાસુ કુઠારા ॥૧॥ 


રાવણનાં આ વચન સાંભળીને અંગદ ક્રોધસહિત વચન બોલ્યા - અરે નીચ અભિમાની! સંભાળીને (સમજી - 
વિચારીને) બોલ. જેમનો ફરસો સહસબાહુની ભુજાઓરૂપી અપાર વનને બાળવા માટે અગ્રિ સમાન હતો, ॥૧॥ 


જાસુ પરસુ સાગર ખર ધારા | બૂડે નૃપ અગનિત બહુ બારા ॥ 
તાસુ ગર્બ જોહે દેખત ભાગા | સો નર ક્યોં દસસીસ અભાગા [।૨॥ 


જેમના ફરસારૂપી સમુદ્રની તીવ્ર ધારામાં અગણિત રાજા અનેકવાર ડૂબી ગયા, તે પરશુરચામજીનો ગર્વ જેમને 
જોતાં જ ભાગી ગયો. અરે અભાગિયા દશશીશ! તેં કેવી રીતે (સામાન્ય) મનુષ્ય છે? ॥૨॥ 


રામ મનુજ કસ રે સઠ બંગા | ધન્વી કામુ નદી પુનિ ગંગા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1349 


પસુ સુરધેનુ કલ્પતરુ રૂખા | અન્ન દાન અરુ રસ પીયૂષા ॥।૩ા 

કેમ રે મૂર્ખ ઉદંડ ! શ્રીરામચન્દ્રજી શું (સામાન્ય) મનુષ્ય છે ? કામદેવ પણ શું (સામાન્ય) ધનુર્ધારી છે? અને ગંગાજી 

શું (સામાન્ય) નદી છે? કામધેનુ શું (સામાન્ય) પશુ છે? અને કલ્પવૃક્ષ શું (સામાન્ય) ઝાડ છે? અન્નદાન પણ શું 
(સામાન્ય) દાન છે? અને અમૃત શું (સામાન્ય) રસ છે? ॥૩ા 


બેૈનતેય ખગ અહિ સહસાનન | ચિંતામનિ પુનિ ઉપલ દસાનન ॥ 
સુનુ મતિમંદ લોક બેકુંઠા | લાભ કિ રઘુપતિ ભગતિ અકુંઠા ॥૪॥ 


ગરુડજી શું (સામાન્ય) પક્ષી છે ? શેષજી શું (સામાન્ય) સર્પ છે ? અરે રાવણ ! ચિંતામણિ પણ શું (સામાન્ય) પથ્થર 
છે? અરે ઓ મૂર્ખ! સાંભળ, વેકુંઠ પણ શું (સામાન્ય) લોક છે? અને શ્રીરઘુનાથજીની અખંડ ભક્તિ શું અન્ય લાભો 
જેવો જ (સામાન્ય) લાભ છે ? ॥૪॥ 
દો૦ સેન સહિત તવ માન મથિ બન ઉજારિ પુર જારિ | 
ક્સ રે સઠ હનુમાન કપિ ગયઉ જો તવ સુત મારિ [।ર૨૧॥ 
સેનાસહિત તારું માન મથીને, અશોકવનને ઉજાડીને, નગરને બાળીને અને તારા પુત્રને મારીને જે પાછા વળ્યા [તું 
એમનું કંઈ પણ ન બગાડી શક્યો], કેમ રે દુષ્ટ! તે હનુમાનજી શું (સામાન્ય) વાનર છે? ॥૨૬॥ 
ચૌ૦- સુનુ રાવન પરિહરિ ચતુરાઈ | ભજસિ ન ડફકૃપાસિંધુ રઘુરાઈ ॥ 
જોં ખલ ભએસિ રામ કર દ્રોહી | બ્રહ્મ રુદ્ર સક રાખિ ન તોહી ॥૧| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1350 


અરે રાવણ! ચતુરાઈ (કપટ) છોડીને સાંભળ. કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરઘુનાથજીનું તું ભજન કેમ નથી કરતો? અરે દૃષ્ટ! 
જો તું શ્રીરામજીનો વેરી થયો તો તને બ્રહ્મા અને રુદ્ર પણ નહીં બચાવી શકે. ॥૧॥ 


મૂઢ બૃથા જનિ મારસિ ગાલા | રામ બયર અસ હોઇહિ હાલા ॥ 
તવ સિર નિકર કપિન્ડ કે આગેં | પરિહહિં ધરનિ રામ સર લાગે ॥ર॥ 


હે મૂઢ! વ્યર્થ બકવાસ ન હાંક (ડીંગ ન માર), શ્રીરામજી સાથે વેર કરવામાં તારો એવો હાલ થશે કે તારા સિર- 
સમૂહ શ્રીરામજીનાં બાણ વાગતાં જ વાનરોની સામે પૃથ્વી પર પડશે, ॥૨॥ 


તે તવ સિર કંદુક સમ નાના | ખેલિહહિ ભાલુ કીસ ચૌગાના ॥ 
જબહિં સમર કોપિહિ રઘુનાયક | છુટિહહિં અતિ કરાલ બહુ સાયક ।॥૩ા 


અને રીંછ - વાનર તારા તે દડા જેવા અનેક મસ્તકોથી મેદાનમાં ગેડીદડો રમશે. જ્યારે શ્રીરઘુનાથજી યુદ્ધમાં કોપ 
કરશે અને એમનાં અત્યંત તીક્ષણ અનેક બાણ છૂટશે, ॥૩॥ 


તબ કિ ચલિહિ અસ ગાલ તુમ્હારા | અસ બિચારિ ભજુ રામ ઉદારા ॥ 
સુનત બચન રાવન પરજરા | જરત મહાનલ જનુ ઘૃત પરા [।૪॥ 


ત્યારે શું તારા ગાલ (તારી આવી ડીંગો) ચાલશે? એવો વિચાર કરીને ઉદાર (કૃપાળુ) શ્રીરામજીને ભજ, અંગદનાં 
આ વચન સાંભળીને રાવણ અત્યંત બળી ઉઠ્યો, જાણે બળતાં પ્રચંડ અગ્નિમાં ઘી પડી ગયું હોય. ॥૪॥ 


દો૦- કુંભકરન અસ બંધુ મમ સુત પ્રસિદ્ધ સક્રારિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1351 


મોર પરાક્રમ નહિં સુનેહિ જિતેઉ ચરાચર ઝારિ ॥[।૨૭॥ 
[તે બોલ્યો - અરે મૂર્ખ] કુંભકર્ણ - એવો મારો ભાઈ છે, ઇન્દ્રનો શત્રુ સુપ્રસિદ્ધ મેઘનાદ મારો પુત્ર છે! અને મારું 
પરાક્રમ તો તે સાંભળ્યું જ નથી કે મેં સંપૂર્ણ જડ-ચેતન જગતને જીતી લીધું છે. ॥૨૭॥ 
ચૌ૦- સઠ સાખામૃગ જોરિ સહાઈ | બાૉંધા સિંધુ ઇહઇ પ્રભુતાઈ ॥ 
નાઘર્હિં ખગ અનેક બારીસા | સૂર ન હોહિં તે સુનુ સબ કીસા ॥૧॥ 
અરે દુષ્ટ! વાનરોની સહાયતા મેળવીને તારા સ્વામીએ સમુદ્રને બાંધી લીધો, બસ એ. જ એમની પ્રભુતા છે! સમુદ્ર 
તો અનેક પક્ષી પણ લાંઘી જાય છે. પણ તેથી તે સર્વે શૂરવીર નથી થઈ જતાં. અરે મૂર્ખ વાનર! સાંભળ - ॥૧॥ 
મમ ભુજ સાગર બલ જલ પૂરા | જહે બૂડે બહુ સુર નર સૂરા ॥ 
બીસ પયોધિ અગાધ અપારા | કો અસ બીર જો પાઈહિ પારા ।ર૨॥ 
મારો એકેએક ભુજારૂપી સમુદ્ર બળરૂપી જળથી પૂર્ણ છે, જેમાં ઘણા જ શૂરવીર દેવો અને મનુષ્ય ડૂબી ચૂક્યા છે. 
[બતાવ] કયો એવો શૂરવીર છે જે મારા આ અગાધ અને અપાર વીસ સમુદ્રોને પાર પામી જશે ? ॥ર॥ 
દિગપાલન્ડ મૈ નીર ભરાવા | ભૂપ સુજ્સ ખલ મોહિ સુનાવા ॥ 
જો પૈ સમર સુભટ તવ નાથા | પુનિ પુનિ કહસિ જાસુ ગુન ગાથા ॥૩॥ 
અરે દુષ્ટ! મેં દિગ્પાળોય પાસે પાણી ભરાવડાવ્યું અને તું એક રાજાનો યશ મને સંભળાવે છે? જો તારો માલિક, 
જેની ગુણગાથા તું વારંવાર કહી રહ્યો છે, સંગ્રામમાં લડનારો યોદ્ધો છે - ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1352 


તૌ બસીઠ પઠવત કેહિ કાજા | રિપુ સન પ્રીતિ કરત નહિં લાજા ॥ 
હરગિરિ મથન નિરખુ મમ બાહ્‌ | પુનિ સઠ કપિ નિજ પ્રભુહિ સરાહૂ ॥૪॥ 


તો [પછી] તે દૂત શા માટે મોકલે છે? શત્રુ સાથે પ્રીતિ (સંધિ) કરતાં તેને લાજ. આવતી નથી ? (અગાઉ) કેલાસનું 
મંથન કરનારી મારી ભુજાઓને જો. પછી અરે મૂર્ખ વાનર! પોતાના માલિકની પ્રશંસા કરજે. ॥૪॥ 
દો૦ સૂર કવન રાવન સરિસ સ્વકર કાટિ જેહિં સીસ ।| 
હુને અનલ અતિ હરષ બહુ બાર સાખિ ગૌરીસ 1[ર૮॥ 
રાવણના જેવો શૂરવીર કોણ છે? જેણે પોતાના જ હાથોથી માથાં કાપી-કાપીને અત્યંત હર્ષની સાથે ઘણી વખત 
તેમને અગ્નિમાં હોમી દીધાં ! સ્વયં ગૌરીપતિ શિવજી આ વાતના સાક્ષી છે. ॥૨૮॥ 
ચૌ૦- જરત બિલોકેઉ જબહિં કપાલા | બિધિ કે લિખે અંક નિજ ભાલા ।॥ 
નર કૅ કર આપન બધ બાૉંચી | હસેઉં જાનિ બિધિ ગિરા અસાંચી ॥૧॥ 
મસ્તકો બળતી વખતે જ્યારે મેં પોતાના લલાટો પર લખેલા વિધાતાના અક્ષર જોયા, ત્યારે મનુષ્યના હાથે પોતાનું 
મૃત્યુ થવાનું વાંચીને, વિધાતાની વાણી (લેખ)ને અસત્ય જાણીને હું હસ્યો. ॥૧॥ 
સોઉ મન સમુઝિ ત્રાસ નહિં મોરેં | લિખા બિરંચિ જરઠ મતિ ભોરે ॥ 
આન બીર બલ સઠ મમ આગેં | પુનિ પુનિ કહસિ લાજ પતિ ત્યાગે ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1353 


તે વાતને સમજીને(સ્મરણ કરીને)ય મારા મનમાં ડર નથી. [કેમકે હું સમજું છું કે] ઘરડા બ્રહ્માએ ભ્રમથી આવું 
લખી દીધું છે. અરે મૂર્ખ! તું લજ્જા અને મર્યાદા છોડીને મારા સામે વારંવાર બીજા વીરનું બળ કહે છે!। ૨ 


કહ અંગદ સલજ્જ જગ માહીં | રાવન તોહિ સમાન કોઉ નાહીં ॥ 
લાજવંત તવ સહજ સુભાઊ | નિજ મુખ નિજ ગુન કહસિ ન કાઊ ॥ગા 


અંગદે કહ્યું - અરે રાવણ! તારા સમાન લજ્જાવાન જગતમાં કોઈ નથી. લજ્જાશીલતા તો તારો સ્વાભાવિક સ્વભાવ 
જ છે! તું પોતાના મુખથી પોતાના ગુણ ક્યારેય નથી કહેતો! ॥૩॥ 


સિર અરુ સૈલ કથા ચિત રહી | તાતે બાર બીસ તેં કહી ॥ 
સો ભુજબલ રાખેહુ ઉર ઘાલી | જીતેહુ સહસબાહુ બલિ બાલી ॥।૪॥ 


મસ્તક કાપવા અને કેલાસ ઉપાડવાની કથા ચિત્તમાં ચઢેલી હતી, એટલે તેં એને વીસેય વાર કહી. ભુજાઓના એ 
બળને તો તેં હદયમાં જ યુક્તિ કરી (છુપાવી) રાખ્યું છે, જેનાથી તે સહસબાહુ, બલિ અને વાલિને જીત્યા હતા. ॥૪॥ 


સુનુ મતિમંદ દેહિ અબ પૂરા | કાટે સીસ કિ હોઈઅ સૂરા ॥ 
ઈદ્રજાલિ કહું કહિઅ ન બીરા | કાટઇ નિજ કર સકલ સરીરા ॥૫॥ 


અરે મંદબુદ્ધે! સાંભળ, હવે ઉત્તર આપ, માથું કાપવાથી શું કોઈ શૂરવીર થઈ જાય છે? ઇદ્રજાળ રચનારાને 
જજાદુગરને) વીર નથી કહી શકાતો, જોકે તે સ્વહસ્તે જ પોતાનું શરીર કાપી નાખે છે! ॥૫॥ 


દો૦ જરહિં પતંગ મોહ બસ ભાર બહહિં ખર બુંદ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1354 


ન્‌ 


તે નહિં સૂર કહાવહિ સમુઝિ દેખુ મતિમંદ ॥૨૯॥ 
અરે મંદબુદ્ધિ! સમજીને જો. પતંગિયા મોહવશ અગ્નિમાં બળી મરે છે, ગધેડાંનાં ટોળાં ભાર ઉપાડીને ચાલે છે, પણ 

તે કારણે તેઓ શૂરવીર નથી કહેવાતાં. ॥૨૯॥ 
ચૌ૦- અબ જનિ બતબઢાવ ખલ કરહી | સુનુ મમ બચન માન પરિહરહી ॥ 
દસમુખ મૈ ન બસીટી આયઉ | અસ બિચારિ રઘુબીર પઠાયઉ 1।॥૧॥ 


અરે દુષ્ટ! હવે, વાત - વધારો ન કર; મારું વચન-સાંભળ અને અભિમાન ત્યાગી દે. હે દશમુખ ! હું દૂતની જેમ 


[સંધિ કરવા] નથી આવ્યો. શ્રીરઘુવીરે એવો વિચાર કરીને મોકલ્યો છે - ॥૧॥ 


બાર બાર અસ કહઇ કુૃપાલા | નહિં ગજારિ જસુ બધે સૃકાલા ॥ 

મન મહું સમુઝિ બચન પ્રભુ કેરે । સહેઉં કઠોર બચન સઠ તેરે ॥ર॥ 

કૃપાળુ શ્રીરામજી વારંવાર આવું કહે છે કે શિયાળને મારવાથી સિંહને યશ નથી મળતો, અરે! મૂર્ખ! પ્રભુના તે 
વચનોને મનમાં યાદ કરીને જ મેં તારાં કઠોર વચન સહ્યાં છે; ॥૨॥ 

નાહિં ત કરિ મુખ ભંજન તોરા | લૈ જાતેઉં સીતહિ બરજોરા ॥ 

જાનેઉ તવ બલ અધમ સુરારી | સૂનેં હરિ આનિહિ પરનારી ॥૩ા 


નહિંતર તારું મુખ તોડીને હું સીતાજીને બળીજબરી લઈ જાત. અરે અધમ! દેવતાઓના શત્રુ! તારું બળ તો મેં 
ત્યારે જ જાણી લીધું, જ્યારે તું એકાંતમાંથી પારકી સ્્રીને હરી (ચોરી) લાવ્યો. ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1355 


તૈ નિસિચર પતિ ગર્બ બહૂતા | મૈં રઘુપતિ સેવક કર દૂતા ॥ 
ન્ડ 


જોં ન રામ અપમાનહિ ડરઊં | તોહિ દેખત અસ કૌતુક કરઊં 1૪॥ 
તું રાક્ષસોનો રાજા અને ઘણો અભિમાની છે. પરંતુ હું તો શ્રીરઘુનાથજીના સેવક(સુગ્રીવ)નો ફત (સેવક દૂત નો ય 
સેવક) છું. જો હું શ્રીરામજીના અપમાનથી ન બીતો હોત તો તારા જોતજોતામાં હું એવું કૌતુક કરત કે - ॥૪॥ 
દો૦ તોહિ પટકિ મહિ સેન હતિ ચૌપટ કરિ તવ ગાઉં | 
તવ જુબતિન્હડ સમેત સઠ જનકસુતહિ લૈ જાઉં [।[૩બા 
તને જમીન પર પછાડીને, તારી સેનાનો સંહાર કરીને અને તારા ગામને રમળભમળ [નષ્ટ-ભ્રષ્ટ] કરીને અરે મૂર્ખ! 
તારી યુવાન સ્રીઓ સહિત જાનકીજીને લઈ જાત. ॥૩૦॥ 
ચૌ૦- જો અસ કરો તદપિ ન બડાઈ | મુએહિ બધે નર્હિ કછુ મનુસાઈ ॥ 
કૌલ કામબસ કૃપિન બિમૂઢા | અતિ દરિદ્ર અજસી અતિ બૂઢા ॥૧॥ 
જો હું આવું કરું તોય એમાં મારી કોઈ મોટાઈ નથી. મરેલાને મારવામાં કેઈ પણ પુરુષત્વ નથી. વામમાર્ગી, કામી, 
કંજૂસ, અત્યંત મૂઢ, અતિ દરિદ્ર, બદનામ, ઘણો વૃદ્ધ; ॥૧॥ 
સદા રોગબસ સંતત ક્રોધી | બિષ્નુ બિમુખ શ્રુતિ સંત બિરોધી ॥ 
તનુ પોષક નિંદક અઘ ખાની | જીવત સવ સમ ચૌદહ પ્રાની ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1356 


નિત્યનો રોગી, નિરંતર કોધયુક્ત રહેનારો, ભગવાન વિષ્ણુથી વિમુખ, વેદ અને સંતોનો વિરોધી, પોતાના જ શરીરનું 
પોષણ કરનારો, પારકી નિંદા કરનારો અને પાપની ખાણ (મહાપાપી) - આ ચૌદ પ્રાણી જીવતા હોવા છતાં મડદાં સમાન 
છે. ॥૨॥ 


અસ બિચારિ ખલ બધઉં ન તોહી । અબ જનિ રિસ ઉપજાવસિ મોહી ॥ 
સુનિ સકોપ ક્હ નિસિચર નાથા | અધર દસન દસિ મીજત હાથા ગા 
અરે દુષ્ટ! આવો વિચાર કરીને હું તને નથી મારતો. હવે, તું મારામાં ક્રોધ ન ઉત્પન્ન કર. અંગદનાં વચન સાંભળીને 
રાક્ષસરાજ રાવણ હોઠ કરડીને, ક્રોધિત થઈને હાથ ઘસતાં બોલ્યો - ॥૩॥ 
ર્‌ે કપિ અધમ મરન અબ ચહસી | છોટે બદન બાત બડિ કહસી ॥ 
કટુ જલ્પસિ જડ કપિ બલ જાકે | બલ પ્રતાપ બુધિ તેજ ન તાકે 1૪॥ 
અરે નીચ વાનર! હવે, તું મરવા જ ઇચ્છે છે! એટલે જ નાના મુખે મોટી વાત કહે છે. અરે મૂર્ખ વાનર! તું જેના 
બળ ઉપર કડવાં વેણ બકી રહ્યો છે, તેનામાં બળ, પ્રતાપ, બુદ્ધિ અથવા તેજ કે કંઈ પણ નથી. ॥૪॥ 
દો૦; અગુન અમાન જાનિ તેહિ દીન્ડ પિતા બનબાસ 1॥।| 
સો દુખ અરુ જુબતી બિરહ પુનિ નિસિ દિન મમ ત્રાસ ॥૩૧(૭)॥ 


અજ 


તેને ગુણહીન અને માનહીન સમજીને જ તો પિતાએ વનવાસ આપી દીધો. તેને એક તો તે દુઃખ; ઉપરાંત, જુવાન 
સ્રીનો વિરહ અને વળી, રાત-દિવસ મારો ડર બન્યો રહે છે. ॥૩૧(૭)॥ 


જિન્ડ કે બલ કર ગર્બ તોહિ અઇસે મનુજ અનેક | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1357 


ખાર્હિ નિસાચર દિવસ નિસિ મૂઢ સમુજુ તજિ ટેક 1॥૩૧(]॥| 
જેના બળનો ગર્વ તને છે, એવા અનેક મનુષ્યોને તો રાક્ષસ રાત-દિવસ ભરખતાં રહે છે. અરે મૂઢ! જીદ છોડીને 
સમજ (વિચાર કર). ॥૩૧(ખ])॥ 
ચૌ૦- જબ તેહિં કીન્હિ રામ કે નિંદા | ક્રોધવંત અતિ ભયઉ ડપિંદા ॥ 
હરિ હર નિંદા સુનઈ જો કાના | હોઈ પાપ ગોઘાત સમાના 1।૧॥ 
જ્યારે તેણે શ્રીરામજીની નિંદા કરી ત્યારે તો કપિશ્રેષ્ઠ અંગદ અત્યંત ક્રોધિત થયા. કેમકે [શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે] જે 
પોતાના કાનેથી ભગવાન વિષ્ણુ અને શિવની નિંદા સાંભળે છે, તેને ગોવધના સમાન પાપ લાગે છે. ॥૧॥ 
કટક્ટાન ડપિકુંજર ભારી | દુહુ ભુજદંડ તમકિ મહિ મારી ।॥ 
ડોલત ધરનિ સભાસદ ખસે | ચલે ભાજિ ભય માસરુત ગ્રસે ॥ર૨॥ 


વાનરશ્રેષ્ઠ અંગદે જોરથી દાંત કટકટાવ્યા (નાદ કર્યો) અને તેમણે આવેશપૂર્વક (જોરથી) પોતાના બંને ભૂજદડોને 
પૃથ્વી પર પછાડ્યા. પૃથ્વી હલવા લાગી, [જેથી બેઠેલા] સભાસદ ઢળી પડ્યા અને ભયરૂપી પવન(ભૂત)થી ગ્રસ્ત થઈને 
ભાગી નીકળ્યા. ॥૨॥ 


ગિરત સંભારિ ઉઠા દસકંધર | ભૂતલ પરે મુકુટ અતિ સુંદર ॥ 
કછુ તેહિં લૈ નિજ સિરન્હિ સવારે | કછુ અંગદ પ્રભુ પાસ પબારે ॥૩ા 


રાવણ પડતાં-પડતાં સંભાળીને ઊઠ્યો. તેના અત્યંત સુંદર મુગટ પૃથ્વી પર પડી ગયા. કેટલાક તો તેણે ઉઠાવીને 
પોતાના માથાં પર સજાવીને મૂકયા; કેટલાક અંગદે ઉઠાવીને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીની પાસે ફેંકી દીધા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1358 


આવત મુકુટ દેખિ કપિ ભાગે | દિનહીં લૂક પરન બિધિ લાગે ॥ 
કી રાવન કરિ કોપ ચલાએ । કુલિસ ચારિ આવત અતિ ધાએ 1।૪॥ 


મુગટોને આવતાં જોઈને વાનર ભાગ્યા. [વિચારવા લાગ્યા] વિધાતા! શું દિવસેય ઉલ્કાપાત થવા લાગ્યો? અથવા 
શું રાવણે કોધ કરીને ચાર વ% ચલાવ્યાં છે, જે ઘણા તીવ્ર વેગે આવી રહ્યાં છે ? ॥૪॥ 
કહ પ્રભુ હેૅસિ જનિ હદર્યં ડેરાહૂ | લૂક ન અસનિ કેતુ નહિં રાહૂ ॥ 
એ કિરીટ દસકંધર કેરે | આવત બાલિતનય કે પ્રેરે ॥૫॥ 
પ્રભુએ હસીને કહ્યું - મનમાં ન ડરો. આ ન તો ઉલ્કા છે, ન વજ છે અને ન કેતુ કે રાહુ છે. અરે ભાઈ! આ તો 
રાવણના મુગટ છે; જે વાલિપુત્ર અંગદના ફેંકાયેલા આવી રહ્યા છે. ॥૫॥ 
દો૦; તરકિ પવનસુત કર ગહે આનિ ધરે પ્રભુ પાસ 1।| 
કૌતુક દેખર્હિં ભાલુ કંપિ દિનકર સરિસ પ્રકાસ ॥।૩રઉ)॥ 


પવનપુત્ર શ્રીહનુમાનજીએ ઉછળીને તેમને હાથમાં પકડી લીધા અને લાવીને પ્રભુની પાસે મૂકી દીધા. રીંછ અને 
વાનર તમાશો જોવા લાગ્યા. મુગટનો પ્રકાશ સૂર્યની સમાન હતો. ॥૩૨(5)॥ 
ઉહાં સકોપિ દસાનન સબ સન કહત રિસાઈ | 
ધરહુ કંપિહિ ધરિ મારહુ સુનિ અંગદ મુસુકાઇ ॥૩૨(ખ])॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1359 


ત્યાં (સભામાં) કોધયુક્ત રાવણ સર્વેને ક્રોધિત થઈને કહેવા લાગ્યો કે - વાનરને પકડી લો અને પકડીને મારી નાખો, 
અંગદ આ સાંભળીને મલકાવા લાગ્યા. ॥૩૨(ખ)॥ 


ચૌ૦- એહિ બધિ બેગિ સુભટ સબ ધાવહુ | ખાહુ ભાલુ કપિ જર્હે જહે પાવહુ ॥ 
ન્ડ 


મર્કટહીન કરહુ મહિ જાઈ | જિઅત ધરહુ તાપસ કઠ્વો ભાઈ ।૧॥ 
[વળી રાવણ બોલ્યો -] આને મારીને સર્વે યોદ્ધા તુરત જ દોડો અને જ્યાં - ક્યાંય રીછ વાનરોને જુઓ, ત્યાં જ તેમને 
ખાઈ જાઓ. પૃથ્વીને વાનર રહિત કરી દો અને જઈને બંને તપસ્વી ભાઈઓને જીવતાં જ પકડી લો. ॥૧॥ 
પુનિ સકોપ બોલેઉ જુબરાજા | ગાલ બજાવત તોહિ ન લાજા ।॥ 
મરું ગર કાટિ નિલજ કુલઘાતી | બલ બિલોકિ બિહરતિ નહિં છાતી ॥ર૨॥ 
[રાવણનાં કોપ ભરેલાં વચન સાંભળીને] યુવરાજ અંગદ કોધિત થઈને બોલ્યા - તને ગાલ વગાડતા શરમ નથી 
આવતી! અરે નિર્લજ્જ! અરે કુળનાશક! ગળું કાપીને (આત્મહત્યા કરીને) મરી જા. મારું બળ જોઈનેય શું તારી છાતી 
નથી ફાટતી. ॥૨॥ 
રે ત્રિય ચોર કુમારગ ગામી | ખલ મલ રાસિ મંદમતિ કામી ॥ 
સન્‍્યપાત જલ્પસિ દુર્બાઠા | ભએસિ કાલબસ ખલ મનુજાદા ।॥૩॥ 
અરે સ્રીના ચોર! અરે કુમાર્ગે ચાલનારા! અરે દુષ્ટ! પાપના ભંડાર! મંદબુદ્ધિ અને કામી! તું સનિપાતમાં શું દુર્વચન 
બકી રહ્યો છે? અરે દુષ્ટ રાક્ષસ! તું કાળને વશ થઈ ગયો છે! ॥૩ા 


યાકો ફ્લુ પાવહિગો આગેં | બાનર ભાલુ શપેટન્ડિ લાગે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1360 


રામુ મનુજ બોલત અસિ બાની | ગિરહિં ન તવ રસના અભિમાની ॥૪॥ 
ગિરિહહિં રસના સંસય નાહીં | સિરન્હડિ સમેત સમર મહિ માહીં ॥૫॥ 
આનું ફળ તું આગળ વાનર અને રીંછોના લાફા ખાઈને પામીશ. રામ મનુષ્ય છે - એવા વચન બોલતાં જ અરે 
અભિમાની! તારી જીભ ખરી નથી પડતી? એમા સંદેહ નથી કે તારી જીભ [એકલી જ નહીં પણ] મસ્તકોની સાથે 
રણભૂમિમાં પડશે. ॥૪-૫॥ 
સો૦- સો નર ક્યોં દસકંધ બાલિ બધ્યો જેહિં એક સર 1।| 
બીસહું લોચન અંધ ધિગ તવ જન્મ કુજાતિ જડ 1।૩૩)॥ 
અરે દશકંધ! જેણે એક જ બાણથી વાલિને મારી નાખ્યો, તે મનુષ્ય કેવી રીતે છે? અરે કુજાતિ, અરે જડ! વીસ 
આંખ હોવા છતાંય તું આંધળો છે. તારા જન્મને ધિક્કાર છે ॥૩૩(ક)॥ 
તવ સોનિત કીં પ્યાસ તૃષિત રામ સાયક નિકર | 
તજઉં તોહિ તેહિ ત્રાસ કટુ જલ્પક નિસિચર અધમ 1।૩૩(ખ]॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના બાણસમૂહ તારા રક્તની તરસમાં તરસ્યા છે. [તે તરસ્યા જ રહી જશે] એ ડરથી, અરે કડવી 
બકવાસ કરનારા નીચ રાક્ષસ! હું તને છોડું છું 1૩૩(ખ)॥ 


ચૌ૦- મૈ તવ દસન તોરિબે લાયક | આયસુ મોહિ ન દીન્હ રઘુનાયક ॥ 
અસિ રિસ હોતિ દસઉ મુખ તોરી | લંકા ગહિ સમુદ્ર મહે બોરૌં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1361 


શ 


હું તારા દાંત તોડવા સમર્થ છું. પણ શું કરું? શ્રીરઘુનાથજીએ મને આજ્ઞા નથી આપી. એવો ક્રોધ આવે છે કે તારા 
દસેય મોં તોડી નાખું અને લંકાને પકડીને સમુદ્રમાં ડુબાડી દઉ, ॥૧॥ 
ગૂલરિ ફલ સમાન તવ લંકા | બસહુ મધ્ય તુમ્હ જંતુ અસંકા ॥ 
મૈ બાનર ફ્લ ખાત ન બારા | આયસુ દીન્હ ન રામ ઉદારા ।ર॥ 


તારી લંકા ઊંમરાના ફળ જેવી છે. તમે સર્વ કીડા તેની અંદર [અજ્ઞાનવશ] નીડર થઈને વસી રહ્યા છો. હું વાનર 
છું, મને આ ફળને ખાતાં કેટલી વાર લાગવાની હતી? પણ ઉદાર (કૃપાળુ) શ્રીરઘુવીરજીએ તેવી આજ્ઞા આપી નથી. ॥૨॥ 
જુગુતિ સુનત રાવન મુસુકાઈ | મૂઢ સિખિહિ કહે બહુત ઝુઠાઈ ॥ 


પ 


બાલિ ન કબહું ગાલ અસ મારા | મિલિ તપસિન્ડ તેં ભએસિ લબારા ॥૩ા 


અંગદની યુક્તિ સાંભળીને રાવણ મલકાયો [અને બોલ્યો. -] અરે મૂર્ખ ! ઘણું જૂઠું બોલવાનું તું ક્યાં શીખ્યો? વાલિએ 
તો ક્યારેય આવી ડીંગ નથી હાંકી. જણાય છે કે તું તપસ્વીઓ સાથે મળીને લબાડ થઈ ગયો છે. ॥૩॥ 
સાંચેહું મેં લબાર ભુજ બીહા | જોં ન ઉપારિઉં તવ દસ જીહા ॥ 
સમુઝિ રામ પ્રતાપ કપિ કોપા | સભા માઝ પન કરિ પદ રોપા ॥૪॥ 
[અંગદે કહ્યું] અરે વીસ ભુજાવાળા! જો તારી દસેય જીભ હું ન ઉખાડી લઉ તો ખરેખર હું લબાડ જ છું. 
શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રતાપને સમજીને (સ્મરણ કરીને) અંગદ ક્રોધિત થઈ ઊઠ્યા અને તેમણે રાવણની સભામાં પ્રણ કરીને 
(દઢતાપૂર્વક) પગ રોપી દીધો; ॥૪॥ 


કા 


જો મમ ચરન સકસિ સઠ ટારી | ફિરહિં રામુ સીતા મૈ હારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1362 


સુનહુ સુભટ સબ કહ દસસીસા | પદ ગહિ ધરનિ પછારહુ કીસા ॥૫॥ 
[અને કહ્યું -] અરે મૂર્ખ! જો તું મારો ચરણ હઠાવી શકે તો શ્રીરામજી પાછા ફરી જશે, હું સીતાજીને હારી જઈશ. 
રાવણે કહ્યું - હે સર્વ વીરો! સાંભળો, પગ પકડીને વાનરને પૃથ્વી પર પછાડી દો. ॥૫॥ 
ઇંદ્રજાત આદિક બલવાના | હરષિ ઉઠે જહે તહે ભટ નાના ॥ 
ઝપટહિં કરિ બલ બિપુલ ઉપાઈ | પદ ન ટરઇ બૈઠહિં સિરુ નાઈ ॥1॥ 
ઇન્દ્રજીત (મેઘનાદ) આદિ અનેક બળવાન યોદ્ધા આજુબાજુથી હર્ષિત થઈને ઊઠ્યા. તે પૂર્ણ બળથી ઘણા જ ઉપાય 
કરીને તૂટી પડે છે. પરંતુ પગ હઠતો નથી, ત્યારે માથું નીચું કરીને પાછા પોતપોતાના સ્થાન પર જઈ બેસી જાય છે. ॥૬॥ 
પુનિ ઉઠિં ઝપટહિં સુર આરાતી | ટરઇ ન કીસ ચરન એહિ ભાંતી ॥ 
પુરુષ કુજોગી જિમિ ઉરગારી | મોહ બિટપ નહિં સકહિં ઉપારી ॥૭॥ 
[કાકભુશુંડિંજી કહે છે -] તે દેવતાઓના શત્રુ (રાક્ષસ) પાછા ઊઠીને તૂટી પડે છે. પરંતુ હે સર્પોના શત્રુ ગરુડજી! 
અંગદનો પગ એમનાથી તેવી જ રીતે નથી હઠતો જેમ કુયોગી (વિષયી) પુરુષ મોહરૂપી વૃક્ષને નથી ઉખાડી શકતો. ॥૭॥ 
દો૦- કોટિન્હ મેઘનાદ સમ સુભટ ઉઠે હરષાઇ 
ઝપટહિં ટરૈ ન કપિ ચરન પુનિ બેઠર્હિં સિર નાઇ ॥।૩૪(૭)॥| 


કરોડો વીર યોદ્ધા જે બળમાં મેઘનાદ સમાન હતા, તે હર્ષિત થઈને ઊઠ્યા. તેઓ વારંવાર ઊઠીને તૂટી પડે છે, પણ 
વાનરનો પગ નથી હઠંતો એથી લજ્જાને કારણે શીશ નમાવીને બેસી જાય છે. ॥૩૪()॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1363 


ભૂમિ ન છૉંડત કપિ ચરન દેખત રિપુ મદ ભાગ | 
કોટિ બિઘ્ન તે સંત કર મન જિમિ નીતિ ન ત્યાગ ॥૩૪(ખ)]॥ 
જેમ કરોડો વિઘ્ન આવવા છતાંય સંતનું મન નીતિને નથી છોડતું, તેવી જ રીતે વાનર (અંગદ)નો પગ પૃથ્વીને નથી 
છોડતો. આ જોઈને શત્રુ (રાવણ)નો મદ દૂર થઈ ગયો! ॥૩૪(ખ])॥ 
ચૌ૦- કપિ બલ દેખિ સકલ હિર્યે હારે | ઉઠા આપુ કપિ કેં પરચારે ॥ 
ગહત ચરન કહ બાલિકુમારા | મમ પદ ગહે ન તોર ઉબારા ।॥૧॥ 
અંગદનું બળ જોઈને સર્વે હૃદયથી હારી ગયા. ત્યારે અંગદના પડકારાથી રાવણ સ્વયં ઊઠ્યો. જ્યારે તે અંગદનો 
પગ પકડવા લાગ્યો ત્યારે વાલિકુમાર અંગદે કહ્યું - મારો પગ પકડવાથી તારો બચાવ નહિ થાય!॥૧॥ 


ગહસિ ન રામ ચરન સઠ જાઈ | સુનત કફિરા મન અતિ સકુચાઈ ॥ 
ભયઉ તેજહત શ્રી સબ ગઈ । મધ્ય દિવસ જિમિ સસિ સોહઈ ।ર૨॥ 
અરે મૂર્ખ! તું જઈને શ્રીરામજીના ચરણ કેમ નથી પકડતો? આ સાંભળીને તે મનમાં ઘણો જ સંકોચાઈને પાછો 

ફરી ગયો. તેની સમસ્ત શ્રી જતી રહી. તે એવો તેજહીન થઈ ગયો જેમ મધ્યાહનમાં ચન્દ્ર દેખાય છે. ॥૨॥ 
સિંઘાસન બેઠેઉ સિર નાઈ | માનહું સંપતિ સક્લ ગેંવાઈ ॥ 
જગદાતમા પ્રાનપતિ રામાં | તાસુ બિમુખ કિમિ લહ બિશ્રામાં ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1364 


જ. કડ ઝા 


તે નીચું માથું રાખીને સિંહાસન પર જઈ બેઠો, જાણે સમસ્ત સંપત્તિ ખોઈને બેઠો હોય. શ્રીરામચન્દ્રજી સમસ્ત 
જગતના આત્મા અને પ્રાણોના સ્વામી છે. તેમનાથી વિમુખ રહેનારો શાંતિ કઈ રીતે પામી શકે ? ॥૩॥ 


ઉમા રામ કી ભૂકુટિ બિલાસા | હોઈ બિસ્વ પુનિ પાવઈ નાસા ॥ 
તૃન તે કુલિસ કુલિસ તૃન કરઈ । તાસુ દૂત પન કહુ કિમિ ટરઈ ।॥૪॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! જે શ્રીરામચન્દ્રજીના ભૃવિલાસ(ભ્રમરના ઇશારે)થી વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી 
નાશને પ્રાપ્ત થાય છે, જે તૃણને વજ અને વજને તૃણ બનાવી દે છે (અત્યંત નિર્બળને મહાન પ્રબળ અને મહાન પ્રબળને 
અત્યંત નિર્બળ કરી દે છે), તેમના દૂતનું પ્રણ, કહો કેવી રીતે ટળી શકે છે ? ॥૪॥ 
પુનિ કપિ કહી નીતિ બિધિ નાના | માન ન તાહિ કાલુ નિઅરાના ॥ 
રિપુ મદ મથિ પ્રભુ સુજ્સુ સુનાયો | યહ કહિ ચલ્યો બાલિ નૃપ જાયો ॥૫॥ 
પછી અંગદે અનેક પ્રકારે નીતિ કહી. પણ રાવણે ન માની, કેમકે એનો કાળ નજીક આવી ગયો હતો. શત્રુના ગર્વને 
ચૂર કરીને અંગદે એને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીનો સુયશ સંભળાવ્યો અને પછી તે રાજા વાલિનો પુત્ર અંગદ આમ કહીને 
ચાલી નીકળ્યો -॥૫॥ 
હતો ન ખેત ખેલાઇ ખેલાઈ | તોહિ અબહિં કા કરૌ બડાઈ ॥ 
પ્રથમર્હિં તાસુ તનય કપિ મારા | સો સુનિ રાવન ભયઉ દુખારા ॥1॥ 
જાતુધાન અંગદ પન દેખી | ભય બ્યાકુલ સબ ભએ. બિસેષી ।॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1365 


જ્યાં સુધી રણભૂમિમાં તને રમાડી-રમાડીને ન મારું ત્યાં સુધી (અગાઉથી) શું મોટાઈ કરું. અંગદે પહેલા જ (સભામાં 
આવતાં પૂર્વે) તેના પુત્રને મારી નાખ્યો હતો, તે સંવાદ સાંભળીને રાવણ દુઃખી થઈ ગયો. અંગદનું પ્રણ [સફળ] જોઈને 
સર્વે રક્ષસો ભયથી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા. ॥૬-૭॥ 
દો૦- રિપુ બલ ધરષિ હરષિ કપિ બાલિતનય બલ પુંજુ | 
પુલક સરીર નયન જલ ગહે રામ પદ કંજ ॥।॥૩૫ઉ)॥ 
શત્રુના બળનું મર્દન કરીને બળના ભંડાર વાલિપુત્ર અંગદજીએ હર્ષપૂર્વક આવીને શ્રીરામચન્દ્રજીનાં ચરણકમળ 
પકડી લીધાં. તેમનું શરીર પુલકિત છે અને નેત્રોમાં [આનંદાશ્રુઓનું] જળ ભરાયું છે. ॥૩૫(ક)॥ 
રાવણને ફરી મંદોદરી ને સમજાવી 
સાંઝ જાનિ દસકંધર ભવન ગયઉ બિલખાઇ 
મંદોદરી રાવનહિ બહુરિ કહા સમુઝાઈ ॥૩૫(ખ)॥ 
સંધ્યા થઈ ગઈ જાણીને દશગ્રીવ ઉદાસ થઈને ખિન્ન મુખે મહેલમાં ગયો. મંદોદરીએ ફરીથી રાવણને સમજાવીને 
કહ્યું - 1૩૫(ખ)॥ 
ચૌ૦- કંત સમુઝિ મન તજહુ કુંમતિહી । સોહ ન સમર તુમ્હહિ રઘુપતિહી ॥ 
રામાનુજ લઘુ રેખ ખચાઈ | સોઉ નહિં નાઘેહું અસિ મનુસાઈ ।॥૧॥ 
હે કાંત! મનમાં સમજીને (વિચારીને) કુબુદ્ધેને છોડી દો. આપનું અને રઘુનાથજીનું યુદ્ધ શોભા નથી આપતું, તેમના 
નાના ભાઈએ એક નાનકડી રેખા ખેંચી હતી, તેને પણ આપ લાંઘી શક્યા ન હતા, એવું તો આપનું પુરુષત્વ છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1366 


પિય તુમ્હ તાહિ જિતબ સંગ્રામાં | જાકે દૂત કેર યહ કામા ॥ 
કૌતુક સિંધુ નાધિ તવ લંકા | આયઉ કપિ કેહરી અસંકા ।ર॥ 
હે પ્રિયતમ! [શું] આપ એમને સંગ્રામમાં જીતી શકશો, જેના દૂતનું આવું કાર્ય છે? રમતમાં જ સમુદ્ર ઓળંગીને તે 
વાનરોમાં સિંહ (હનુમાન) આપની લંકામાં નિર્ભય [બનીને] ચાલ્યો આવ્યો!॥ર॥ 
રખવારે હતિ બિપિન ઉજારા | દેખત તોહિ અચ્છ તેહિં મારા ॥ 
જારિ સકલ પુર કીન્હેસિ છારા | કહાં રહા બલ ગર્બ તુમ્હારા ॥૩ગા 


મ કે ન 


રખેવાળોને મારીને તેણે અશોકવન ઉજાડી નાખ્યું. આપના જોતા-જોતામાં તેણે અક્ષકુમારને મારી નાંખ્યો અને 
સમસ્ત નગરને બાળીને રાખ કરી દીધું. તે સમયે આપના બળનું ગર્વ ક્યાં ચાલ્યું ગયું હતું, ॥ગા 
અબ પતિ મૃષા ગાલ જનિ મારહુ | મોર કહા કછુ હદર્યીં બિચારહુ ॥ 
પતિ રઘુપતિહિ નૃપતિ જનિ માનહુ | અગ જગ નાથ અતુલબલ જાનહું ।૪॥ 
હવે હે સ્વામી !ખોટા (વ્યર્થ) ગાલ ન વગાડો. મારા કહ્યા ઉપર હૃદયમાં કંઈક વિચાર કરો. હે પતિ! આપ શ્રીરઘુપતિને 
[ફક્ત] રાજા ન સમજો, બલ્કે અગ-જગનાથ (ચરાચરના સ્વામી) અને અતુલનીય બળવાન સમજો. ॥૪॥ 


બાન પ્રતાપ જાન મારીચા | તાસુ કહા નહિં માનેહિ નીચા ॥ 
જનક સભાં અગનિત ભૂપાલા | રહે તુમ્હહુ બલ અતુલ બિસાલા ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1367 


શ્રીરામજીના બાણનો પ્રતાપ તો મારીચ પણ જાણતો હતો પરંતુ આપે તેનું કહેવુંય ન માન્યું, એની વાતને હલકી 
માની, જનકની સભામાં અગણિત રાજાગણ હતા, જ્યાં વિશાળ અને અતુલનીય બળશાળી આપ પણ હતા, ॥૫॥ 
ભંજિ ધનુષ જાનકી બિઆહી | તબ સંગ્રામ જિતેહુ કિન તાહી ॥ 
સુરપતિ સુત જાનઇ બલ થોરા | રાખા જિઅત આંખિ ગહિ ફોરા 1।1॥ 
સૂપનખા કે ગતિ તુમ્હ દેખી | તદપિ હૃદર્ય નહિં લાજ બિસેષી ।॥૭॥ 
ત્યાં શિવજીનું ધનુષ તોડીને શ્રીરામજીએ જાનકીજી સાથે વિવાહ કર્યા ત્યારે આપે એમને સંગ્રામમાં કેમ ન જીત્યા? 
ઇન્દ્રપુત્ર જયંત તેમના બળને કંઈક કંઈક જાણે છે. શ્રીરામજીએ પકડીને, કેવળ તેની એક આંખ જ ફોડી અને એને 
જીવતો જ છોડી મૂક્યો. શૂર્પણખાની દશા તો આપે જોઈ જ લીધી, તો પણ આપના હૃદયમાં એમની સાથે લડવાની વાત 
વિચારતાં વિશેષ (કંઈ પણ) લજ્જા નથી આવતી !॥૧-૭॥ 


દો૦; બધિ બિરધ ખર દૂષનહિ લીલાં હત્યો કબંધ 


બાલિ એક સર માયો તેહિ જાનહું દસકંધ ॥૩૧॥ 
જેમણે [વિરાધ અને ખર-દૂષણને મારીને લીલાથી જ કબંધને પણ મારી નાખ્યો; અને જેમણે વાલિને એક જ બાણથી 
મારી નાખ્યો; હે દશકંધ! આપ આ સઘળું જાણો જ છો. (આથી આપ શ્રીરામજીના મહત્વને સમજી જાઓ). ॥૩૬॥ 
ચૌ૦- જેહિં જ્લનાથ બંધાયઉ હેલા | ઉતરે પ્રભુ દલ સહિત સુબેલા ॥ 
કારુનીક દિનકર કુલ કેતૂ | દૂત પઠાયઉ તવ હિત હેતૂ 1॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1368 


જેમણે રમતમાત્રમાં જ સમુદ્રને બંધાવી લીધો અને જેપ્રભુ સેનાસહિત સુબેલ પર્વત પર ઊતરી પડ્યા, તે સૂર્યકુળના 
ધ્વજાસ્વરૂપ કરુણામય ભગવાને આપના જ હિતને માટે દૂત મોકલ્યો. ॥૧॥ 


સભા માઝ જૈહિ તવ બલ મથા | કરિ બરૂથ મહું મૃગપતિ જથા ॥ 

અંગદ હનુમત અનુચર જાકે | રન બાંકુરે બીર અતિ બાૉંકે ॥ર૨॥ 

જેણે સભાની વચ્ચે આવીને આપના બળને એ પ્રમાણે મથી નાખ્યું જેમ હાથીઓના ટોળામાં આવીને સિંહ તેને 
છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે, રણમાં બંકા અત્યંત વિકટ વીર અંગદ અને હનુમાન જેમના સેવક છે; ॥૨॥ 

તેહિ કરહે પિય પુનિ પુનિ નર કહહૂ | મુધા માન મમતા મદ બહહૂ ॥ 

અહહ કંત કૃત રામ બિરોધા | કાલ બિબસ મન ઉપજ ન બોધા ।॥ગા 


હે પતિદેવ! તેમને આપ વારંવાર મનુષ્ય કહો છો. આપ વ્યર્થ જ માન, મમતા અને મદનો ભાર વહી રહ્યા છો! હે 
પ્રિયતમ! આપે શ્રીરામજી સાથે વિરોધ કરી લીધો અને કાળના વિશેષ વશમાં હોવાથી આપના મનમાં હજી પણ જ્ઞાન 
ઉત્પન્ન નથી થતું. ॥૩॥ 
કાલ દંડ ગહિ કાહુ ન મારા | હરઇ ધર્મ બલ બુદ્ધિ બિચારા ॥ 
નિકટ કાલ જેહિ આવત સાઈ । તેહિ ભ્રમ હોઇ તુમ્હારિહે નાઈ ॥૪॥ 
કાળ દંડ (લાઠી) લઈને કોઈને નથી મારતો. તે ધર્મ, બળ, બુદ્ધિ અને વિચારને હરી લે છે. હે સ્વામી! જેનો કાળ 
(મરણ-સમય) નજીક આવી જાય છે, તેને આપની જ જેમ ભ્રમ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 


દો૦: દુઇ સુત મરે દહેઉ પુર અજહું પૂર પિય દેહુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1369 


કૃપાસિંધુ રઘુનાથ ભજિ નાથ બિમલ જ્સુ લેહુ ॥૩૭॥ 


આપના બે પુત્ર માર્યા ગયા અને નગર બળી ગયું [જે થવાનું હતું તે થયું]. હે પ્રિયતમ! હવે આ ભૂલ સુધારી લો. 
(શ્રીરામજી સાથેનું વેર ત્યજી દો); અને હે નાથ! કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરઘુનાથજીને ભજીને નિર્મળ યશ મેળવો. ॥૩૭॥ 


ચૌ૦- નારિ બચન સુનિ બિસિખ સમાના | સ્ભાં ગયઉ ઉઠિ હોત બિહાના ॥ 
બેઠ જાઇ સિંઘાસન ફૂલી | અતિ અભિમાન ત્રાસ સબ ભૂલી ।૧|॥ 


સ્રીના બાણસમાન વચન સાંભળીને તે સવાર થતાં જ ઊઠીને સભામાં ચાલ્યો ગયો અને સર્વે ભય ભૂલાવીને 
અત્યંત અભિમાનમાં ફૂલીને સિંહાસન ઉપર જઈ બેઠો. ॥૧॥ 


અંગદ-રામ સંવાદ, યુદ્ધની તૈયારી 
ઇંહાં રામ અંગદહિ બોલાવા | આઈ ચરન પંકજ સિરુ નાવા ॥ 
અતિ આદર સમીપ બૈઠારી | બોલે બિર્હીસે કૃપાલ ખરારી ।॥ર॥ 
અહીં (સુબેલ પર્વત પર) શ્રીરામજીએ અંગદને બોલાવ્યા. તેમને આવીને ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું. ઘણા 
આદરથી તેમને પાસે બેસાડીને ખરના શત્રુ કૃપાળુ શ્રીરામજી હસીને બોલ્યા. ॥૨॥ 
બાલિતનય કૌતુક અતિ મોહી | તાત સત્ય કહુ પૂછઉં તોહી ॥ 
રાવનુ જાતુધાન કુલ ટીકા | ભુજ બલ અતુલ જાસુ જગ લીકા [ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1370 


હે વાલિના પુત્ર। મને મોટું કુતૂહલ છે. હે તાત! એટલે હું તમને પૂછું છું, સત્ય કહેજો. જે રાવણ રાક્ષસોના કુળનું 
તિલક છે અને જેના અતુલનીય બાહુબળની જગતભરમાં ધાક છે, ॥૩॥ 
તાસુ મુકુટ તુમ્હ ચારિ ચલાએ | કહહુ તાત કંવની બિધિ પાએ ॥ 
સુનુ સર્બંગ્ય પ્રનત સુખકારી | મુકુટ ન હોહિ ભૂપ ગુન ચારી ॥૪॥ 
તેના ચાર મુગટ તમે ફેંક્યા. હે તાત! બતાવો, તમે તેમને કઈ રીતે મેળવ્યા! [અંગદે કહ્યું -] હે સર્વજ્ઞ! હે શરણાગતને 
સુખ આપનાર! સાંભળો, તે મુગટ નથી. તે તો રાજાના ચાર ગુણ છે. ॥૪॥ 
સામ દાન અરુ દંડ બિભેદા | નૃપ ઉર બસહિં નાથ કહ બેદા ॥ 
નીતિ ધર્મ કે ચરન સુહાએ | અસ જિ્યં જાનિ નાથ પહિં આએ 1।॥૫॥ 
હે નાથ! વેદો કહે છે કે સામ, દાન, દંડ અને ભેદ - આ ચારેય રાજાના હૃદયમાં વસે છે. આપના ચરણ નીતિ અને 
ધર્મથી સુશોભિત છે એમ ચિત્તમાં જાણીને એ નાથની પાસે આવી ગયા છે. ॥૫॥ 
દો૦- ધર્મહીન પ્રભુ પદ બિમુખ કાલ બિબસ દસસીસ 1।| 
તેહિ પરિહરિ ગુન આએ સુનહુ કોસલાધીસ ॥૩૮(ક)॥ 


ક 


દશશીશ રાવણ ધર્મહીન, પ્રભુના પદથી વિમુખ અને કાળના વશમાં છે. એટલા માટે હે કૌશલરાજ! સાંભળો, તે 
ગુણ રાવણને છોડીને આપની પાસે આવી ગયા છે. ॥૩૮(૭)॥ 


પરમ ચતુરતા શ્રવન સુનિ બિહૅસે રામુ ઉદાર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1371 


સમાચાર પુનિ સબ કહે ગઢ કે બાલિકુમાર ॥।॥૩૮(ખ])॥| 
અંગદની પરમ ચતુરતા [પૂર્ણ ઉક્તિ] કાનોથી સાંભળીને ઉદાર શ્રીરામચન્દ્રજી હસવા લાગ્યા. પછી વાલિપુત્રે 
કિલ્લાના (લંકાના) સર્વે સમાચાર કહ્યા. ॥૩૮(ખ])॥ા 
ચૌ૦- રિપુ કે સમાચાર જબ પાએ | રામ સચિવ સબ નિકટ બોલાએ ॥ 
લંકા બાંકે ચારિ દુઆરા | કેહિ બિધિ લાગિઅ કરહુ બિચારા ॥૧॥ 
જ્યારે શત્રુના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ ગયા, ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ સર્વે મંત્રીઓને પાસે બોલાવ્યા [અને કહ્યું -] 
લંકાના ચાર ઘણા વિકટ દરવાજા છે. તેમની ઉપર કઈ રીતે આક્રમણ કરી શકાય, તેનો વિચાર કરો. ॥૧॥ 
તબ કપીસ રિચ્છેસ બિભીષન | સુમિરિ હદર્યે દિનકર કુલ ભૂષન ॥ 
કરિ બિચાર તિન્હ મંત્ર દૅઢાવા । ચારિ અની કપિ કટકુ બનાવા ॥ર॥ 
ત્યારે વાનરરાજ સુગ્રીવ, ત્ર્કક્ષપતિ જામ્બવાન અને વિભીષણે હૃદયમાં સૂર્યકુળના ભૂષણ શ્રીરધુનાથજીનું સ્મરણ 
ક્યું અને વિચાર કરીને તેમણે કર્તવ્ય નક્કી કર્યું. વાનરોની સેનાનાં ચાર દળ બનાવ્યાં -॥૨॥ 
જથાજોગ સેનાપતિ કીન્ડે | જૂથપ સકલ બોલિ તબ લીન્હે ॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ કહિ સબ સમુઝાએ | સુનિ કપિ સિંઘનાદ કરિ ધાએ ગા 
અને એમને માટે યથાયોગ્ય (જેવા જોઈએ તેવા) સેનાપતિ નિયુક્ત કર્યા. પછી સર્વે જૂથપતિઓને બોલાવી લીધા 
અને પ્રભુનો પ્રતાપ કહીને સર્વેને સમજાવ્યા; જેને સાંભળીને વાનર સિંહ સમાન ગર્જના કરીને દોડ્યા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1372 


હરષિત રામ ચરન સિર નાવહિં | ગહિ ગિરિ સિખર બીર સબ ધાવર્હિ ॥ 
ગર્જીહેં તર્જહેં ભાલુ કપીસા | જ્ય રઘુબીર કોસલાધીસા ॥।૪॥ 
તેઓ હર્ષિત થઈને શ્રીરામજીના ચરણોમાં શીશ નમાવે છે અને પર્વતોનાં શિખર લઈ-લઈને સર્વે વીર દોડે છે. 
'કૌશલરાજ શ્રીરઘુવીરજીનો જ્ય હો” પોકારતાં રીંછ અને વાનર ગરજે છે અને પડકારા કરે છે. ॥૪॥ 
જાનત પરમ દુર્ગ અતિ લંકા | પ્રભુ પ્રતાપ કપિ ચલે અસંકા ॥ 
ઘટાટોપ કરિ ચહું દિસિ ઘેરી | મુખહિં નિસાન બજાવહિં ભેરી ॥૫॥ 
લંકાને અત્યંત શ્રેષ્ઠ (અજેય) કિલ્લો જાણવા છતાંય પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રતાપે વાનર નીડર થઈને ચાલ્યા. ચારેય 


તરફથી ઘેરાયેલ વાદળાઓની ઘટાની જેમ લંકાને ચારેય દિશાઓમાંથી ઘેરીને તેઓ મુખેથી જ ડંકા અને દંદુભિ વગાડવા 
લાગ્યા. ॥૫॥ 


યુદ્ધની શરૂઆત 
દો૦- જયતિ રામ જ્ય લછિમન જ્ય કપીસ સુગ્રીવ 
ગર્જીહે સિંહનાદ કપિ ભાલુ મહા બલ સીવ ॥૩૯॥ 


મહાન બળની સીમા, તે વાનર-રીંછ સિંહ સમાન ઉચ્ચ સ્વરે 'શ્રીરામજીનો જય, 'લક્ષ્મણજીનો જય, 'વાનરરાજ 
સુગ્રીવનો જય” - એવી ગર્જના કરવા લાગ્યા. ॥૩૯॥ 


ચૌ૦- લંકા ભયઉ કોલાહલ ભારી | સુના દસાનન અતિ અહંકારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1373 


દેખહું બનરન્હ કેરિ ઢિઠાઈ | બિહસિ નિસાચર સેન બોલાઈ ।૧॥ 
લંકામાં મોટો ભારે શોર-બકોર મચી ગયો, અત્યંત અહંકારી રાવણે તે સાંભળીને કહ્યું વાનરોની ધૃષ્ટતા તો જુઓ! 
આ કહેતાં હસીને તેણે રાક્ષસોની સેના બોલાવી. ॥૧॥ 
આએ કીસ કાલ કે પ્રેરે | છુૃધાવંત સબ નિસિચર મેરે ॥ 
અસ કહિ અટ્ટહાસ સઠ કીન્હા | ગૃહ બેઠે અહાર બિધિ દીન્હા ॥ર॥ 


પ ક 


વાનરો કાળની પ્રેરણાથી ચાલ્યા આવ્યા છે. મારા રક્ષસો સર્વે ભૂખ્યા છે. વિધાતાએ એમને ઘેરબેઠા ભોજન મોકલી 
દીધું. આવું કહીને તે મૂર્ખ અટ્ટહાસ કર્યું (તે ઘણા જોરથી ખડખડાટ હસી પડ્યો). ॥૨॥ 
સુભટ સકલ ચારિહું દિસિ જાહ્‌ | ધરિ ધરિ ભાલુ કીસ સબ ખાહ્‌ૂ ॥ 
ઉમા રાવનહિ અસ અભિમાના | જિમિ ટિટ્ટિભ ખગ સૂત ઉતાના ગા 


[અને બોલ્યો -] હે વીરો! સર્વે લોકો ચારેય દિશાઓમાં જાવ અને રીંછ - વાનર સર્વેને પકડી-પકડીને ખાવ. [શિવજી 


કહે છે-] હે ઉમા! રાવણને એવું અભિમાન હતું, જેમ ટિટોડી પગ ઉપરની (આકાશની તરફ) કરીને સૂવે છે [જાણે 
આકાશને રોકી લેશે]. ॥૩॥ 


ચલે નિસાચર આયસુ માગી | ગહિ કર ભિંડિપાલ બર સાંગી ॥ 
તોમર મુદ્દગર પરસુ પ્રચંડા । સૂલ કૃપાન પરિઘ ગિરિખંડા ।૪॥ 


આજ્ઞા માગીને અને હાથોમાં ઉત્તમ ભિંદિપાળ, સાંગી (બરછી), તોમર, મુદ્ગર, પ્રચંડ ફરસા, શૂલ, બેધારી તલવાર, 
પરેઘ અને પર્વતોના ટુકડા લઈને રાક્ષસો ચાલ્યા, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1374 


જિમિ અરુનોપલ નિકર નિહારી | ધાવહિં સઠ ખગ માંસ અહારી ॥ 
ચોંચ ભંગ દુખ તિન્હહિ ન સૂઝા | તિમિ ધાએ મનુજાદ અબૂઝા ॥૫॥ 


જેમ મૂર્ખ માંસાહારી પક્ષી લાલ પથ્થરોનો સમૂહ જોઈને તેની પર તૂટી પડે છે, [પથ્થરો પર વાગવાથી] ચાંચ તૂટવાનું 
દુઃખ તેમને નથી સૂઝતું, તેવી જ રીતે તે નાસમજ સાક્ષસ દોડયા. ॥૫॥ 
દો૦- નાનાયુધ સર ચાપ ધર જાતુધાન બલ બીર 
કોટ કેંગૂરન્હિ ચઢિ ગએ કોટિ કોટિ રનધીર ॥૪૦॥ 
અનેક પ્રકારનાં અસ્ત્ર-શર્ત્ર અને ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલા કરોડો બળવાન અને રણધીર રાક્ષસ વીર કિલ્લાના 
કાંગરો પર ચઢી ગયા. ॥૪૦॥ 
ચૌ૦- કોટ કંગૂરન્ડિ સોહરહિં કેસે । મેરુ કે સૃંગનિ જનુ ઘન બૈસે ॥ 
બાજહિં ઢોલ નિસાન જુઝાઊ | સુનિ ધુનિ હોઇ ભટન્ડિ મન ચાઊ 1॥૧॥ 
તે કિલ્લાના કાંગરા કેવા શોભી રહ્યા છે, જાણે સુમેરુનાં શિખરો પર વાદળાં બેઠાં હોય. યુદ્ધનાં ઢોલ અને ડંકા આદિ 
વાગી રહ્યાં છે, [જેમનો] ધ્વતિ સાંભળીને યોદ્ધાઓના મનમાં [લડવાનો] ઉમંગ થાય છે. ॥૧॥ 
બાજહિં ભેરિ નફીરિ અપારા | સુનિ કાદર ઉર જાહિં દરારા ॥ 
દેખિન્હ જાઇ કપિન્ડ કે ઠટ્ટા | અતિ બિસાલ તનુ ભાલુ સુભટ્ટા ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1375 


અગણિત નફિરી અને નૌબત વાગી રહી છે, [જેને] સાંભળીને કાયરોના હૃદયમાં ચીરા પડી જાય છે. તેમણે જઈને 
અત્યંત વિશાળ શરીરવાળા મહાન યોદ્ધા વાનર અને રીંછોની ઠઠ જોઈ, ॥૨॥ 


ધાવર્હિં ગનહિં ન અવઘટ ઘાટા | પર્બંત ફોરિ કરહિં ગહિ બાટા ॥ 
કટક્ટાહિં કોટિન્ડ ભટ ગર્જહિં | દસન ઓઠ કાટહિં અતિ તર્જીહે ॥ગા 
[જોયું કે] તે રીંછ-વાનર દોડે છે; ઔઘટ (ઉબડ-ખાબડ ઊંચી નીચી વિકટ) ખીણોને કંઈ ગણતરીમાં લેતા નથી. 
પર્વતને પકડીને ફોડીને રસ્તો બનાવી લે છે. કરોડો યોદ્ધા કટકટાવે અને ગર્જે છે. દાંતથી હોઠ કરડતાં ખૂબ જુસ્સાથી 
ધસે છે. ॥૩ા 
ઉત રાવન ઈત રમ દોહાઈ | જ્યતિ જ્યતિ જય પરી લરાઈ ।॥ 
નિસિચર સિખર સમૂહ ઢહાવહિં | કૂદિ ધરહિં કપિ ફેરિ ચલાવહિં ॥૪॥ 
ત્યાં રાવણની અને અહી શ્રીરામજીની દુહાઈ બોલાઈ રહી છે. 'જય" 'જ્ય” 'જ્ય'નો ધ્વનિ થતાં જ યુદ્ધ છેડાઈ ગયું. 
રાક્ષસો શિખરોના ઢગલેઢગલા ફેંકે છે. વાનર ફૂદીને તેમને પકડી લે છે અને પાછા એમની બાજુ જ ફેકે છે. ॥૪॥ 
છં૦ ધરિ કુધર ખંડ પ્રચંડ મર્કટ ભાલુ ગઢ પર ડારહીં | 
ઝપટર્હિં ચરન ગહિ પટકિ મહિ ભજિ ચલત બહુરિ પચારહી ॥ 
અતિ તરલ તરુન પ્રતાપ તરપર્હિ તમકિ ગઢ ચઢિ ચઢિ ગએ 1।| 
કપિ ભાલુ ચઢિ મંદિરન્હડ જહે તહેં રામ જસુ ગાવત ભએ ॥।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1376 


પ્રચંડ વાનર અને રીંછ પર્વતશિલાઓને લઈ - લઈને કિલ્લા પર નાખે છે, તેઓ તૂટી પડે છે અને રાક્ષસોના પગ 
પકડીને તેમને પૃથ્વી પર પછાડે છે. રાક્ષસો જ્યારે નાસવા લાગે છે ત્યારે પાછા પડકારે છે. ઘણા જ ચંચળ અને મોટા 
તેજસ્વી વાનર-રીંછ ઘણી સ્ફૂ્તૈથી ઉછળીને કિલ્લા પર ચઢી-ચઢીને ગયા અને જ્યાં ત્યાં મહેલોમાં પેસી જઈને 
શ્રીરામજીનો યશ ગાવા લાગ્યા. 
દો૦ એકુ એકુ નિસિચર ગહિ પુનિ કપિ ચલે પરાઇ [| 
ઊપર આપુ હેઠ ભટ ગિરહિં ધરનિ પર આઇ 1॥।૪૧॥ 


પછી એક એક રાક્ષસને પકડીને તે વાનર ભાગી નીકળ્યા. ઉપર પોતે અને નીચે [સક્ષસ] યોદ્ધા - આ પ્રમાણે તેઓ 
[કિલ્લા પરથી] ધરતી પર આવી પડે છે. ॥૪૧॥ 


ચૌ૦- રામ પ્રતાપ પ્રબલ કપિજૂથા | મર્દહિં નિસિચર સુભટ બરૂથા ॥ 
ચઢે દુર્ગ પુનિ જહે તર્હો બાનર | જ્ય રઘુબીર પ્રતાપ દિવાકર 1॥૧| 
શ્રીરામજીના પ્રતાપે પ્રબળ વાનરોનાં ટોળાં રાક્ષસ યોદ્ધાઓના સમૂહેસમૂહ યોદ્ધાઓને મસળી રહ્યાં છે, વાનર પાછા 
ચારેકોર કિલ્લા પર ચઢી ગયા અને પ્રતાપમાં સૂર્ય સમાન શ્રીરઘુવીરનો જય બોલવા લાગ્યા. ॥૧॥ 
ચલે નિસાચર નિકર પરાઈ | પ્રબલ પવન જિમિ ઘન સમુદાઈ ॥ 
હાહાકાર ભયઉ પુર ભારી | રોવહિં બાલક આતુર નારી ।ર॥ 


રાક્ષસોનાં ટોળાં એવી રીતે નાઠાં જેમ જોરથી વાયુ ચાલતાં વાદળોના સમૂહ વેર-વિખેર થઈ જાય છે, લંકા નગરીમાં 
મોટો ભારે હાહાકાર મચી ગયો. બાળકો અને સ્રીઓ આતુરતાને કારણે રોવા લાગ્યાં, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1377 


સબ મિલિ દેહિં રાવનહિ ગારી | રાજ કરત એહિં મૃત્યુ હંકારી ॥ 
નિજ દલ બિચલ સુની તેહિં કાના | ફેરિ સુભટ લંકેસ રિસાના ॥૩ા 
સર્વે મળીને રાવણને ગાળો આપવા લાગ્યા કે રાજ્ય કરતાં કરતાં એણે મૃત્યુને બોલાવી લીધું, રાવણે જ્યારે પોતાની 
સેનાનું વિચલિત થવું કાનોથી સાંભળ્યું, ત્યારે [નાસતાં] યોદ્ધાઓને પાછા વાળીને તે ક્રોધિત થઈને બોલ્યો - ॥૩॥ 
જો રન બિમુખ સુના મૈ કાના | સો મૈ હતબ કરાલ કૃપાના ॥ 
સર્બસુ ખાઇ ભોગ કરિ નાના | સમર ભૂમિ ભએ બલ્લભ પ્રાના ।૪॥ 
હું જેને રણમાં પીઠ બતાવીને નાસતો પોતાના કાનોથી સાંભળીશ, તેને સ્વયં ભયાનક દુધારી તલવારથી મારીશ. 
મારું સર્વે કંઈ ખાધું, જાતજાતના ભોગ કર્યા અને હવે રણભૂમિમાં પ્રાણ પ્રિય થઈ ગયા!॥૪॥ 
ઉગ્ર બચન સુનિ સકલ ડેરાને | ચલે ક્રોધ કરિ સુભટ લજાને ॥ 
સન્મુખ મરન બીર કે સોભા | તબ તિન્હ તજા પ્રાન કર લોભા ।॥૫॥ 
રાવણનાં ઉગ્ર (કઠોર) વચન સાંભળીને સર્વે વીરો ડરી ગયા અને લજ્જિત થઈને ક્રોધ કરીને યુદ્ધ માટે પાછા ફર્યા. 
રણમાં [શત્રુના] સન્મુખ (યુદ્ધ કરતાં) મરવામાં જ વીરની શોભા છે. [આમ વિચારીને] પછી તેમણે પ્રાણોનો લોભ છોડી 
દીધો. ॥૫॥ 
દો૦; બહું આયુધ ધર સુભટ સબ ભિરહિં પચારિ પચારિ | 
બ્યાકુલ કિએ ભાલુ કપિ પરિઘ ત્રિસૂલન્ડિ મારિ ।૪ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1378 


ઘણાં જ અસ્્ર-શર્ત્ર ધારણ કરેલા સર્વે વીર પડકારી-પડકારીને ભિડાવા લાગ્યા. તેમણે પરિઘો અને ત્રિશૂળોથી મારી- 
મારીને સર્વે રીછ-વાનરોને વ્યાકુળ કરી દીધાં. ॥૪૨॥ 


ચૌ૦; ભય આતુર કપિ ભાગન લાગે | જદ્યપિ ઉમા જીતિહહિં આગે ॥ 
કોઉ કહ કહે અંગદ હનુમંતા | કર્હીં નલ નીલ દુબિદ બલવંતા ॥૧|॥ 


[શિવજી કહે છે -] વાનર ભયાતુર થઈને (ડરના લીધે ગભરાઈને) નાસવા લાગ્યા, જોકે હે ઉમા! આગળ જતાં [તેઓ 
જ] જીતશે. કોઈ કહે છે - અંગદ, હનુમાન ક્યાં છે બળવાન નલ, નીલ અને ઠ્વિવિદ ક્યાં છે? ॥૧॥ 


નિજ દલ બિકલ સુના હનુમાના | પચ્છિમ દ્વાર રહા બલવાના ।॥ 
મેઘનાદ તર્હેં કરઇ લરાઈ । ટૂટ ન દ્વાર પરમ કઠિનાઈ ।ર૨॥ 


હનુમાનજીએ પોતાના દળને વિકળ (ભયભીત) થયેલું સાંભળ્યું, ત્યારે તેઓ બળવાન પશ્ચિમ દ્વારે હતા. ત્યાં એમની 
સાથે મેઘનાદ યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો. તે દ્વાર તૂટતું નહોતું, મોટી ભારે કઠિણાઈ થઈ રહી હતી. ॥૨॥ 


પવનતનય મન ભા અતિ કોધા | ગર્જેંઇં પ્રબલ કાલ સમ જોધા ॥ 
કૂદિ લંક ગઢ ઊપર આવા | ગહિ ગિરિ મેઘનાદ કહું ધાવા ॥૩ગા 


ક ત નિ મે ક ક ક શ જા ન ને 
ત્યારે પવનપુત્ર હનુમાનજીને મનમાં ઘણો ભારે ક્રોધ થયો. તે કાળસમાન યોદ્ધા ઘણા જોરથી ગરજ્યા અને કૂદીને 
લંકાના કિલ્લા પર આવી ગયા અને પર્વત લઈને મેઘનાદની સામે દોડ્યા. ॥૩॥ 


ભંજેઉઇ રથ સારથી નિપાતા | તાહિ હૃદય મહું મારેસિ લાતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1379 


દુસરેં સૂત બિકલ તેહિ જાના | સ્યંદન ઘાલિ તુરત ગૃહ આના 1।૪॥ 
રથ તોડી નાંખ્યો, સારથિને મારી નાખ્યો અને મેઘનાદની છાતીમાં લાત મારી. બીજો સારથિ મેઘનાદને વ્યાકુળ 
જાણીને, તેને રથમાં નાખીને તુરત જ ઘેર લઈ આવ્યો, ॥૪॥ 
દો૦- અંગદ સુના પવનસુત ગઢ પર ગયઉ અકેલ 
રન બાંકુરા બાલિસુત તરકિ ચઢેઉ કપિ ખેલ ॥૪ગા 
અહીં અંગદે સાંભળ્યું કે પવનપુત્ર હનુમાનજી કોટ ઉપર એકલા જ ગયા છે, તો રણમાં બંકા વાલિપુત્ર વાનરના 
ખેલની જેમ ઉછળીને કોટ પર ચઢી ગયા. ॥૪૩ા 
ચૌ૦- જુદ્ધ બિસરુદ્ધ કુૃદ્ધ ઠ્દો બંદર | રામ પ્રતાપ સુમિરિ ઉર અંતર ॥ 
રાવન ભવન ચઢે દ્વો ધાઈ | કરહિં કોસલાધીસ દોહાઈ ।॥૧॥ 
યુદ્ધમાં શત્રુઓની વિરુદ્ધ બંને વાનર કુદ્ધ થઈ ગયા. હૃદયમાં શ્રીરામજીના પ્રતાપનું સ્મરણ કરીને બંને દોડીને 
રાવણના મહેલ પર જઈ ચઢ્યા અને કૌશલરાજ શ્રીરામજીની દુહાઈ બોલવા લાગ્યા. ॥૧॥ 
કલસ સહિત ગહિ ભવનુ ઢહાવા | દેખિ નિસાચરપતિ ભય પાવા ॥ 
નારિ બુંદ કર પીટહિં છાતી | અબ દુઇ કપિ આએ ઉતપાતી ।ર॥ 


તેમણે કળશસહિત મહેલને પકડીને પાડી નાખ્યો. આ જોઈને રાક્ષસરાજ રાવણ ડરી ગયો. સર્વે સ્રીઓ હાથેથી 
છાતી ફૂટવા લાગી [અને કહેવા લાગી -] આ વખતે બે ઉત્પાતી વાનર [એકી સાથે] આવી ગયા. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1380 


કપિલીલા કરિ તિન્હહિ ડેરાવહિં | રામચંદ્ર કર સુજ્સુ સુનાવહિં ॥ 
પુનિ કર ગહિ કંચન કે ખંભા | કડહેન્ડિ કરિઅ ઉતપાત અરંભા ગા 
વાનરલીલા કરીને (ઘૂરકીને) બંને તેમને બીવડાવે છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીનો સુંદર યશ સંભળાવે છે, પછી સોનાના 
થાંભલાઓને હાથોથી પકડીને તેમણે [પરસ્પર] કહ્યું કે હવે ઉત્પાત પ્રારંભ કરવામાં આવે, ॥૩॥ 
ગર્જિ પરે રિપુ કટક મઝારી | લાગે મદે ભુજ બલ ભારી ।॥ 
કાહુહિ લાત ચપેટન્હિ કેહૂ | ભજહુ ન રામહિ સો ફલ લેહૂ 1।૪॥ 
તેઓ ગર્જીને શત્રુની સેનાની વચ્ચે ફૂટી પડ્યા અને પોતાના ભારે ભુજબળથી તેમનું મઈન કરવા લાગ્યા. કોઈકની 
લાતોથી અને કોઈકની થપ્પડોથી ખબર લે છે [અને કહે છે કે] તું શ્રીરામજીને નથી ભજતો, તેનું આ ફળ લે. ॥૪॥ 
દો૦: એક એક સોં મર્દહિં તોરિ ચલાવહિં મુંડ 
રાવન આગેં પરહિં તે જનુ ફૂટહિં દધિ ડુંડ ।૪૪॥ 
એકને બીજા સાથે [ઘસીને] મસળી નાખે છે અને માથાંઓને તોડીને ફેંકે છે. તે માથાં જઈને રાવણની સામે પડે છે 
અને એવા ફૂટે છે જાણે દહીનાં ફૂંડાં ફૂટી રહ્યાં હોય. ॥૪૪॥ 


ભ 


ચૌ૦- મહા મહા મુખિઆ જે પાવહિં | તે પદ ગહિ પ્રભુ પાસ ચલાવહિં ॥ 
કહઈ બિભીષનુ તિન્હ કે નામા | દેહિં રામ તિન્હહૂ તિજ ધામા ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1381 


જે મોટા-મોટા મુખ્ય(પ્રધાન સેનાપતિઓ)ને પકડી લે છે, તેમના પગ પકડીને તેમને પ્રભુની પાસે ફેંકી દે છે. 
વિભીષણજી તેમનાં નામ બતાવે છે અને શ્રીરામજી તેમને પણ પોતાનું ધામ (પરમ પદ) આપી દે છે. ॥૧॥ 
ખલ મનુજાદ ઠ્વિજામિષ ભોગી | પાવહિં ગતિ જો જાચત જોગી ॥ 
ઉમા રામ મૃદુચિત કરુનાકર | બયર ભાવ સુમિરત મોહિ નિસિચર ।॥ર॥ 
બ્રાહ્મણોનું માંસ ખાનાર તે નરભક્ષી દુષ્ટ રાક્ષસો પણ એ પરમગતિ પામે છે જેની યોગીઓ પણ યાચના કર્યા કરે 


[પરંતુ સરળતાથી નથી પામતા]. [શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! શ્રીરામજી ઘણા જ કોમળ હૃદય અને કરુણાની ખાણ 
[તેઓ વિચારે છે કે] રાક્ષસ મને વેરભાવથી તો વેરભાવથીય, સ્મરણ તો કરે જ છે ને. ॥૨॥ 


દેહિં પરમ ગતિ સો જિર્યે જાની | અસ કૃપાલ કો કહહુ ભવાની ॥ 
અસ પ્રભુ સુનિ ન ભજહિં ભ્રમ ત્યાગી । નર મતિમંદ તે પરમ અભાગી ગા 
આવું હૃદયમાં જાણીને તેઓ એમને પરમગતિ (મોક્ષ) આપે છે. હે ભવાની ! કહો તો આવો કૃપાળુ [અન્ય] કોણ છે? 
પ્રભુનો આવો સ્વભાવ સાંભળીનેય જે મનુષ્ય ભ્રમ ત્યાગીને તેમનું ભજન નથી કરતો, તે અત્યંત મંદમતિ અને પરમ 
ભાગ્યહીન છે. ॥૩॥ 


છે. 
છે. 


અંગદ અરુ હનુમંત પ્રબેસા | કીન્હ દુર્ગ અસ કહ અવધેસા ॥ 
લંકાં દ્વ કપિ સોહહિં કેસે | મથહિં સિંધુ દુઇ મંદર જેસે ।॥૪॥ 


શ્રીરામજીએ કહ્યું કે અંગદ અને હનુમાન કિલ્લામાં પેસી ગયા છે. બંને વાનર લંકામાં [વિધ્વંસ કરતાં] એવા શોભી 
રહ્યા છે, જેમ બે મંદરાચલ સમુદ્રને મથી રહ્યા હોય. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1382 


દો૦ ભુજ બલ રિપુ દલ દલમલિ દેખિ દિવસ કર અંત 1।| 
કદે જુગલ બિગત શ્રમ આએ જહે ભગવંત ॥૪૫॥ 
ભુજાઓના બળથી શત્રુની સેનાને કચડીને અને મસળીને; વળી, દિવસનો અંત થતો જોઈને હનુમાન અને અંગદ 
બંને કૂદી પડ્યા અને શ્રમ (થાક) રહિત થઈને ત્યાં આવી ગયા જ્યાં ભગવાન રામજી હતા. ॥૪૫॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ પદ કમલ સીસ તિન્હ નાએ | દેખિ સુભટ રઘુપતિ મન ભાએ ।॥ 
રામ કૃપા કરિ જુગલ નિહારે | ભએ બિગતશ્રમ પરમ સુખારે ॥૧॥ 
તેમણે પ્રભુનાં ચરણકમળમાં શીશ નમાવ્યાં. ઉત્તમ યોદ્ધાઓને જોઈને શ્રીરઘુનાથજી મનમાં ઘણા પ્રસન્‍ન થયા. 
શ્રીરામજીએ કૃપા કરીને બંનેને જોયા, જેથી તેઓ શ્રમરહિત અને પરમસુખી થઈ ગયા, ॥૧॥ 
ગએ જાનિ અંગદ હનુમાના | ફિરે ભાલુ મર્કટ ભટ નાના ।॥ 
જાતુધાન પ્રદોષ બલ પાઈ | ધાએ કરિ દસસીસ દોહાઈ ।ર॥ 
અંગદ અને હનુમાનને ગયા જાણીને સર્વે રીંછ અને વાનર વીર પાછા ફર્યા. રાક્ષસોએ પ્રદોષ (સાયં) કાળનું બળ 
પામીને રાવણની દુહાઈ આપતાં વાનરો પર હુમલો કર્યોં. ॥૨॥ 
નિસિચર અની દેખિ કપિ ફિરે | જહે તર્હેં કટક્ટાઇ ભટ ભિરે ॥ 
કૌ દલ પ્રબલ પચારિ પચારી | લરત સુભટ નહિં માનહિં હારી ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1383 


રાક્ષસોની સેનાને આવતી જોઈને વાનર પાછા વળ્યા અને તે યોદ્ધા જ્યાં ત્યાં કટકટાવીને ભિડાઈ ગયા. બંનેય દળ 
ઘણા બળવાન છે. યોદ્ધા પકડકારી - પડકારીને લડે છે, કોઈ હાર નથી માનતા. ॥૩॥ 


મહાબીર નિસિચર સબ કારે | નાના બરન બલીમુખ ભારે ॥ 
સબલ જુગલ દલ સમબલ જોધા | કૌતુક કરત લરત કરિ કોધા ।૪॥ 
સર્વે રાક્ષસ મહાન વીર અને અત્યંત કાળા છે અને વાનર વિશાળકાય તથા અનેક રંગોના છે. બંનેય દળ બળવાન 
છે અને સમાન બળવાળા યોદ્ધા છે. તેઓ ક્રોધ કરીને લડે છે અને રમત કરે (વીરતા દેખાડે) છે. ॥૪॥ 
પ્રાબિટ સરદ પયોદ ઘનેરે | લરત મનહું મારુત કે પ્રેરે ॥ 
અનિપ અર્કેંપન અરુ અતિકાયા | બિચલત સેન કીન્હડિ ઇન્ડ માયા ॥૫॥ 
ભયઉ નિમિષ મર્હે અતિ અંધિઆરા | બૃષ્ટિ હોઇ રુંધિરોપલ છારા ॥1॥ 
[રાક્ષસ અને વાનર યુદ્ધ કરતાં એવા જણાય છે કે] જાણે ક્રમશઃ વર્ષા અને શરદત્રુતુનાં ઘણાં જ વાદળાં પવનથી 
પ્રેરાઈને લડી રહ્યાં હોય. અનિપ, અકંપન અને અતિકાય આ વીરોએ પોતાની સેનાને વિચલિત થતી જોઈને માયા કરી. 


પળવારમાં અત્યંત અંધકાર થઈ ગયો. [અનિપ, અકંપન, અતિકાય ત્રણેય ક્રમશઃ] લોહી, પથ્થર અને રાખની વર્ષા કરવા 
લાગ્યા. ॥૫-૬॥ 


દો૦ દેખિ નિબિડ તમ દસહું દિસિ કપિદલ ભયઉ ખભાર [| 
એકહિ એક ન દેખઇ જર્હે તરહે કરહિં પુકાર 1।૪૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1384 


દસે દિશાઓમાં અત્યંત ગાઢ અંધકાર જોઈને વાનરોની સેનામાં ખળભળાટ થઈ ગયો. એકબીજાને નથી જોઈ શકતા 
અને સર્વે જ્યાં - ત્યાં પોકાર કરી રહ્યા છે, ॥1૪૨॥ 


ચૌ૦- સક્લ મરમુ રઘુનાયક જાના | લિએ બોલિ અંગદ હનુમાના ॥ 
સમાચાર સબ કહિ સમુઝાએ | સુનત કોપિ ડપિકુંજ ધાએ 1।૧॥ 


શ્રીરઘુનાથજી સર્વે રહસ્ય જાણી ગયા. તેમણે અંગદ અને હનુમાનને બોલાવી લીધા અને સવે સમાચાર કહીને 
સમજાવ્યા. સાંભળતાં જ તે બંને કપિશ્રેષ્ઠ કોધ કરીને દોડ્યા. ॥૧॥ 


પુનિ કૃપાલ હૅંસિ ચાપ ચઢાવા | પાવક સાયક સપદિ ચલાવા ॥ 
ભયઉ પ્રકાસ કતહું તમ નાહીં | ગ્યાન ઉદર્ય જિમિ સંસય જાહીં ॥।ર॥ 


પછી કૃપાળુ શ્રીરામજીએ હસીને ધનુષ ચઢાવ્યું અને તુરત જ અગ્નિબાણ ચલાવ્યું, જેથી પ્રકાશ થઈ ગયો. ક્યાંય 
અંધારું ન રહી ગયું, જેમ જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી [સર્વે પ્રકારના] સંશય દૂર થઈ જાય છે. ॥૨॥ 


ભાલુ બલીમુખ પાઈ પ્રકાસા । ધાએ હરષ બિગત શ્રમ ત્રાસા ॥ 
હનૂમાન અંગદ રન ગાજે | હૉંક સુનત રજનીચર ભાજે ।ગા 


રીંછ અને વાનર પ્રકાશ પામીને શ્રમ અને ભયથી રહિત તથા પ્રસન્ન થઈને દોડ્યા, હનુમાન અને અંગદ રણમાં 
ગર્જી ઊઠ્યા. તેમની હાંક સાંભળતાં જ રાક્ષસ ભાગી છૂટ્યા, ॥ગા 


ભાગત ભટ પટકહિં ધરિ ધરની | કરહિં ભાલુ કપિ અદભુત કરની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1385 


ગહિ પદ ડારરહિં સાગર માહી | મકર ઉરગ ઝષ ધરિ ધરિ ખાહી ॥૪॥ 


નાસતાં રાક્ષસ યોદ્ધાઓને વાનર અને રીછ પકડીને પથ્થર ઉપર પછાડે છે અને અદ્દભુત કરણી કરે છે (યુદ્ધ કૌશલ 
દેખાડે છે). પગ પકડીને તેમને સમુદ્રમાં નાખી દે છે. ત્યાં મગર, સર્પ અને મચ્છ તેમને પકડી-પકડીને ખાઈ જાય છે, 
॥૪॥ 


માલ્યાવનનો રાવણને ખુલાસો 
દો૦; કછુ મારે કછુ ઘાયલ કછુ ગઢ ચઢે પરાઇ [| 
ગર્જીહી ભાલુ બલીમુખ રિપુ દલ બલ બિચલાઇ ॥૪૭॥ 
કેટલાક માર્યા ગયા, કેટલાક ઘાયલ થયા, કેટલાક નાસીને ગઢ પર ચઢી ગયા. પોતાના બળથી શત્રુદળને વિચલિત 
કરીને રીંછ અને વાનર [વીર] ગરજી રહ્યાં છે, ॥૪૭॥ 
ચૌ૦- નિસા જાનિ કપિ ચારિઉ અની | આએ જહોં કોસલા ધની ।॥ 
રામ કૃપા કરિ ચિતવા સબહી | ભએ. બિગતશ્રમ બાનર તબહી ।॥૧॥ 
રાત થયેલી જાણીને વાનરોની. ચારેય સેનાઓની ટુકડીઓ ત્યાં આવી જ્યાં કૌશલપતિ શ્રીરામજી હતા. શ્રીરામજીએ 
જેવા જ સવેને કૃપા કરીને જોયા કે તરત જ તે વાનરો શ્રમરહિત થઈ ગયા. ॥૧॥ 
ઉહાં દસાનન સચિવ હંકારે | સબ સન કહેસિ સુભટ જે મારે ॥ 
આધા કટકુ કપિન્ડ સંઘારા । કહહુ બેગિ કા કરિઅ બિચારા ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1386 


ત્યાં [લંકામાં] રાવણે મંત્રીઓને બોલાવ્યા અને જે સર્વે યોદ્ધા માર્યા ગયા હતા તે સર્વેને બતાવ્યા. [તેણે કહ્યું -] 
વાનરોએ અડધી સેનાનો સંહાર કરી દીધો! હવે શીઘ્દ બતાવો, કયો વિચાર (ઉપાય) કરવો જોઈએ.? ॥૨ર॥ 


માલ્યવંત અતિ જરઠ નિસાચર | રાવન માતુ પિતા મંત્રી બર ।॥ 
બોલા બચન નીતિ અતિ પાવન । સુનહુ તાત કછુ મોર સિખાવન ।॥।૩ા 


માલ્યવંત [નામનો એક] અત્યંત વૃદ્ધ રાક્ષસ હતો. તે રાવણની માતાનો પિતા (અર્થાત્‌ તેનો માતામહ) અને શ્રેષ્ઠ 
મંત્રી હતો. તે અત્યંત પવિત્ર નીતિનાં વચન બોલ્યો - હે તાત! કંઈક મારી શિખામણ પણ સાંભળો - ॥૩॥ 


જબ તે તુમ્હ સીતા હરિ આની | અસગુન હોહિં ન જાહિં બખાની ॥ 
બેદ પુરાન જાસુ જ્સુ ગાયો | રામ બિમુખ કાહું ન સુખ પાયો ।૪॥| 


જ્યારથી તમે સીતાને હરી લાવ્યા છો, ત્યારથી એટલાં અપશુકનો થઈ રહ્યાં છે કે જે વર્ણન નથી કરી શકાતાં. વેદ- 
પુરાણોએ જેમનો યશ ગાયો છે, તે શ્રીરામની વિમુખ થઈને કોઈ સુખ નથી પામ્યા. ॥૪॥ 


દો૦- હિરન્યાચ્છ ભ્રાતા સહિત મધુ કેટભ બલવાન 
જેહિં મારે સોઇ અવતરેઉ કુપાસિંધુ ભગવાન ॥૪૮(ડ)॥ 


ભાઈ હિરણ્યકશિપુસહિત હિરણ્યાક્ષને અને બળવાન મધુ-કૈટભને જેમણે માર્યા હતા, તે જ કૃપાના સમુદ્ર ભગવાન 
[રામરૂપે] અવતરિત થયા છે. ॥1૪૮(ક5)॥ 


માસપારાયણ, પચીસમો વિશ્રામ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1387 


માસપારાયણ, છવીસમો 
લક્ષ્મણ-મેઘનાદ યુદ્ધ, લક્ષ્મણજીને સકિત લાગી 


દો૦- કાલરૂપ ખલ બન દહન ગુનાગાર ઘનબોધ 
સિવ બિરંચિ જોૉહે સેવર્હિ તાસોં કવન બિરોધ 1।૪૮(ખ)॥ 
જે કાળસ્વરૂપ છે, દુષ્ટોના સમૂહરૂપી વનને ભસ્મ કરનાર [અગ્નિ] છે. ગુણોના ધામ અને જ્ઞાનધન છે, અને શિવજી 
તથા બ્રહ્માજી પણ જેમની સેવા કરે છે, તેમનાથી વેર કેવું ? 1૪૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- પરિહરિ બયરું દેહુ બેદેહી । ભજહુ કૃપાનિધિ પરમ સનેહી ॥ 
તાકે બચન બાન સમ લાગે | કરિઆ મુહ કરિ જાહિ અભાગે 1।૧|॥ 
[એટલે] વેર ત્યજીને તેમને જાનકીજી સોંપી દો અને કૃપાનિધાન પરમ સ્નેહી શ્રીરામજીનું ભજન કરો. રાવણને તેનાં 
વચન બાણસમાન લાગ્યાં. [તે બોલ્યો -] અરે અભાગિયા! મોં કાળું કરીને [અહીંથી] નીકળી જા. ॥૧॥ 
બૂઢ ભએસિ ન ત મરતેઉં તોહી | અબ જનિ નયન દેખાવસિ મોહી ॥ 
તેહિ અપને મન અસ અનુમાના | બધ્યો ચહત એહિ કૃપાનિધાના ॥૨॥ 


તું વૃદ્ધ થઈ ગયો છે, નહિતર તો તને મારી જ નાખત. હવે, મારી આંખોને પોતાનું મોં ન બતાવ. રાવણનાં વચન 


સાંભળીને તેણે (માલ્યવાને) પોતાના મનમાં એવું અનુમાન કર્યું કે આને કૃપાનિધાન શ્રીરામજી હવે મારવા જ ઇચ્છે છે. 
॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1388 


ય) ઉઠિ ગયઉ કહત દુર્બાઠા | તબ સકોપ બોલેઉ ઘનનાદા ॥ 
કૌતુક પ્રાત દેખિઅહુ મોરા | કરિહઉં બહુત કહોં કા થોરા ।॥૩ા 


રાવણે દુર્વચન કહેતાં જ (માલ્યવાન) ઊભો, થઈને ચાલ્યો ગયો. ત્યારે મેઘનાદ ક્રોધપૂર્વક બોલ્યો - સવારે મારો 
ચમત્કાર જોજો. હું ઘણું બધું કરીશ; થોડું શું કહું? (જે કંઈ વર્ણન કરીશ થોડુંક જ હશે). ॥૩॥ 
સુનિ સુત બચન ભરોસા આવા । પ્રીતિ સમેત અંક બેઠાવા ॥ 
કરત બિચાર ભયઉ ભિનુસારા | લાગે કપિ પુનિ ચહું દુઆરા ॥૪॥ 
પુત્રનાં વચન સાંભળીને રાવણને ભરોસો. આવી ગયો. તેણે પ્રેમની સાથે તેતે ખોળામાં બેસાડી દીધો. વિચાર કરતાં 
કરતાં જ સવાર પડી ગઈ. વાનર પાછા ચારેય દરવાજે જઈ ચોંટ્યા. ॥૪॥ 
કોપિ કપિન્હ દુર્ઘટ ગઢુ ઘેરા | નગર કોલાહલુ ભયઉ ઘનેરા ॥ 
બિબિધાયુધ ધર નિસિચરે ધાએ | ગઢ તે પર્બંત સિખર ઢહાએ ।॥૫॥ 


વાનરોએ ક્રોધ કરીને દુર્ગમ કિલ્લાને ઘેરી લીધો. નગરમાં ઘણો જ શોરબકોર મચી ગયો. રાક્ષસ અનેક પ્રકારનાં 
અસ-શસ્ ધારણ કરીને દોડ્યા અને તેમણે કિલ્લા પરથી પર્વતોનાં શિખરો ગબડાવ્યાં, ॥૫॥ 


છં૦ ઢાહે મહીધર સિખર કોટિન્ડ બિબિધ બિધિ ગોલા ચલે ।| 
ઘહરાત જિમિ પબિપાત ગર્જત જનુ પ્રલય કે બાદલે ।॥ 


મર્કટ બિકટ ભટ જુટત ક્ટત ન લટત તન જર્જર ભએ 1।| 
ગહિ સૈલ તેહિ ગઢ પર ચલાવહિં જહે સો તહેં નિસિચર હએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1389 


તેમણે પર્વતોનાં કરોડો શિખરો ગબડાવ્યાં, અનેક પ્રકારે ગોળા ચાલવા લાગ્યા. તે ગોળા એવા ગરજે છે કે જેમ 
વ%પાત થયો હોય (વીજળી પડી હોય) અને યોદ્ધાઓ એવા ગરજે છે જાણે પ્રલયકાળનાં વાદળ હોય. વિકટ વાનર યોદ્ધા 
ભેડાય છે, કપાઈ જાય છે (ઘાયલ થઈ જાય છે), તેમનાં શરીર જર્જર થઈ જાય છે, તો પણ તે થાકતા નથી (હિમ્મત 
નથી હારતા). તેઓ પર્વત ઉઠાવીને કોટ પર ફેંકે છે. રાક્ષસ ત્યાં ને ત્યાં (જે જ્યાં હોય છે ત્યાં જ) માર્યા જાય છે. 
દો૦ મેઘનાદ સુનિ શ્રવન અસ ગઢ પુનિ છેકા આઈ [| 
ઉતર્યો બીર દુર્ગ તેં સન્મુખ ચલ્યો બજાઇ ॥૪૯॥ 
મેઘનાદે કાનેથી એવું સાંભળ્યું કે વાનરોએ આવીને ફરી કિલ્લો ઘેરી લીધો છે, ત્યારે તે વીર કિલ્લા પરથી ઊતર્યો 
અને ડંકો વગાડીને એમની સામે ચાલ્યો, ॥૪૯॥ 
ચો૦- કરહે કોસલાધીસ દ્વો ભ્રાતા | ધન્વી સકલ લોક બિખ્યાતા ॥ 
કર્હે નલ નીલ દુબિંદ સુગ્રીવા | અંગદ હનૂમંત બલ સીવા 1।૧॥ 
[મેઘનાદે પોકારીને કહ્યું -] સમસ્ત લોકોમાં પ્રસિદ્ધ ધનુર્ધર કૌશલાધીશ બંને ભાઈ ક્યાં છે ? નલ, નીલ, ;્‌રદ્િવિદ, 
સુગ્રીવ અને બળની સીમા અંગદ અને હનુમાન ક્યાં છે ? ॥૧॥ 
કહો બિભીષનુ ભ્રાતાદ્રોહી | આજુ સબહિ હઠિ મારઉં ઓહી ।॥ 
અસ કહિ કઠિન બાન સંધાને | અતિસય ક્રોધ શ્રવન લગિ તાને ।ર॥ 


ભાઈથી દ્રોહ કરનારો વિભીષણ ક્યાં છે ? આજે હું સર્વેને અને એ દૃષ્ટને તો હઠપૂર્વક મારી નાખીશ, આમ કહીને 


તેણે ધનુષ પર કઠિન બાણોનું સંધાન ક્યું અને અત્યંત કોધ કરીને તેને કાન સુધી તાણ્યું. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1390 


સર સમૂહ સો છાડે લાગા | જનુ સપચ્છ ધાવર્હિં બહુ નાગા ॥ 
જહં તહેં પરત દેખિઅહિં બાનર | સન્મુખ હોઈ ન સકે તેહિ અવસર ।॥૩ા 


ક કુ પ સ ક શ દ ન ક્‌ નક 
તે બાણોના સમૂહ છોડવા લાગ્યો જાણે ઘણા જ પાંખોવાળા સર્પ દોડી જઈ રહ્યા હોય. આમ-તેમ વાનર પડતા 
દેખાવા લાગ્યા. તે સમયે કોઈ પણ એની. સામે ન થઈ શક્યા. ॥૩॥ 


જહં તર્હીં ભાગિ ચલે કપિ રીછા | બિસરી સબહિ જુદ્ધ કે ઈછા ॥ 
સો કપિ ભાલુ ન રન મહે દેખા | કીન્હેસિ જેહે ન પ્રાન અવસેષા 1૪॥ 
રીંછ-વાનર આમ-તેમ ભાગી છૂટાં. સૌને યુદ્રની। ઇચ્છા ભૂલાઈ ગઈ. રણભૂમિમાં એવો એકેય વાનર કે રીંછ ન 
દેખાયો કે જેને એને પ્રાણમાત્ર અવશેષ ન કરી દીધો હોય. ॥૪॥ 
દો૦ દસ દસ સર સબ મારેસિ પરે ભૂમિ કપિ બીર [| 
સિંહનાદ કરિ ગર્જા મેઘનાદ બલ ધીર ॥૫૦॥ 
પછી તેણે સવેને દસ દસ બાણ માર્યા, વાનર વીર પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. બળવાન અને ધીર મેઘનાદ સિંહની 
સમાન નાદ કરીને ગરજવા લાગ્યો, ॥૫૦॥ 


કુ 


ચૌ૦- દેખિ પવનસુત કટક બિહાલા | ક્રોધવંત જનુ ધાયઉ કાલા ।॥ 
મહાસૈલ એક તુરત ઉપારા | અતિ રિસ મેઘનાદ પર ડારા ।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1391 


સમસ્ત સેનાને બેહાલ (્યાકુળ) જોઈને પવનસુત હનુમાન ક્રોધ કરીને એવા દોડ્યા જાણે સ્વયં કાળ દોડી આવતો 
હોય. તેમણે તરત એક ભારે પર્વત ઉખાડી લીધો અને ઘણા જ ક્રોધની સાથે તેને મેઘનાદ પર નાંખ્યો. ॥૧॥ 


આવત દેખિ ગયઉ નભ સોઈ | રથ સારથી તુરગ સબ ખોઈ ।॥ 
બાર બાર પચાર હનુમાના | નિકટ ન આવ મરમુ સો જાના [।ર॥ 
પર્વતને આવતો જોઈને તે આકાશમાં ઊડી ગયો. [તેના] રથ, સારથિ અને ઘોડા સર્વે નષ્ટ થઈ ગયા(ચૂરેચૂરા થઈ 
ગયા). હનુમાનજી તેને વારંવાર પડકારે છે. પણ તે નજીક નથી આવતો, કારણ કે તે એમના બળનો મર્મ જાણતો હતો. 
॥૨॥ 
રઘુપતિ નિક્ટ ગયઉ ઘનનાદા | નાના ભાંતિ ડરેસિ દુર્બાદા ॥ 
અસ્ર સસ્ર આયુધ સબ ડારે | કૌતુક્ડી પ્રભુ કાટિ નિવારે ॥ગા 
[પછી] મેઘનાદ શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ગયો અને [તેમના પ્રતિ] અનેકો પ્રકારનાં દુર્વચનોનો પ્રયોગ કર્યો. [વળી,] 
તેણે એમના ઉપર અસ્્ર-શસ્્ર તથા અન્ય સર્વે હથિયાર ચલાવ્યાં. પ્રભુએ ખેલમાં જ સવેને કાપી નાખ્યાં. ॥૩॥ 
દેખિ પ્રતાપ મૂઢ ખિસિઆના | કરૈ લાગ માયા બિધિ નાના ॥ 
જિમિ કોઉ કરે ગરુડ સૈ ખેલા | ડરપાવે ગહિ સ્વલ્પ સપેલા ।૪॥ 
શ્રીરામજીનો પ્રતાપ જોઈને તે મૂર્ખ ખસિયાણો પડી ગયો અને અનેક પ્રકારની માયા કરવા લાગ્યો, જેમ કોઈ 
નાનકડા સર્પના બચ્ચાને હાથમાં લઈને ગરુડને બીવડાવે અને એનાથી ખેલ કરે. ॥૪॥ 


દો૦- જાસુ પ્રબલ માયા બસ સિવ બિરંચિ બડ છોટ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1392 


તાહિ દિખાવઇ નિસિચર નિજ માયા મતિ ખોટ ॥૫૧॥ 


શિવજી અને બ્રહ્માજી સુદ્ધાં નાના મોટા (સર્વે) જેમની અત્યંત બળવાન માયાના વશમાં છે, નીચબુદ્ધિ નિશાચર 
તેમને પોતાની માયા બતાડે છે. ॥૫૧॥ 
ચૌ૦- નભ ચઢિ બરષ બિપુલ અંગારા | મહિ તે પ્રગટ હોહિં જલધારા ॥ 
નાના ભાૉંતિ પિસાચ પિસાચી | મારું કાટું ધુનિ બોલહિં નાચી ।॥૧|॥ 
આકાશમાં [ઊંચે] ચઢીને તે બહુ જ અંગારા વરસાવવા લાગ્યો, પૃથ્વીમાંથી જળની ધારાઓ પ્રકટ થવા લાગી. અનેક 
પ્રકારનાં પિશાચ તથા પિશાચણીઓ નાચી-નાચીને 'મારો, મારો-કાપો, કાપો_નો અવાજ કરવા લાગ્યાં, ॥૧॥ 
બિષ્ટા પૂય રુધિર કચ હાડા | બરષઇ કબહું ઉપલ બહુ છાડા ॥ 
બરષિ ધૂરિ કીન્હેસિ અએંધિઆરા | સૂઝ ન આપન હાથ પસારા ।ર॥ 


તે ક્યારેક તો વિષ્ઠા, પાચ, લોહી, વાળ અને હાડકાં વરસાવતો હતો અને ક્યારેક ઘના જ પથ્થર ફેંકતો હતો. પછી 
તેણે ધૂળ વરસાવીને એવું અંધારું કરી દીધું કે પોતાનો જ ફેલાવેલો હાથ સૂઝતો નહોતો. ॥૨॥ 


કપિ અકુલાને માયા દેખેં | સબ કર મરન બના એહિ લેખે ॥ 
કૌતુક દેખિ રામ મુસુકાને | ભએ સભીત સક્લ કપિ જાને ॥૩॥ 


માયા જોઈને વાનર અકળાઈ ઊઠ્યા, તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે આ પ્રમાણે તો સર્વેનું મરણ આવી બન્યું. આ કૌતુક 
જોઈને શ્રીરામજી મલકાયા. તેમણે જાણી લીધું કે સવે વાનર ભયભીત થઈ ગયા છે, ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1393 


એક બાન કાટી સબ માયા | જિમિ દિનકર હર તિમિર નિકાયા ॥ 
કૃપાદષ્ટિ કપિ ભાલુ બિલોકે | ભએ. પ્રબલ રન રહહિં ન રોકે ।૪॥ 
ત્યારે શ્રીરામજીએ એક જ બાણથી બધી માયા કાપી નાખી, જેમ સૂર્ય અંધકારના સમૂહને હરી લે છે. તત્પશ્ચાત્‌ 
તેમણે કૃપાભરેલી દષ્ટિથી વાનર-રીંછોની સામે જોયું, [જેનાથી] તે એવા પ્રબળ થઈ ગયા કે રણમાં રોકવા છતાંય તે 
રોકાતા ન હતા. ॥૪॥ 
દો૦- આયસુ માગિ રામ પહિં અંગદાદિ ક્પિ સાથ 
લછિમન ચલે કુદ્ધ હોઈ બાન સરાસન હાથ ॥પર॥ 
શ્રીરામજીની આજ્ઞા માગીને અંગદ આદિ વાનરોની સાથે હાથમાં ધનુષ-બાણ લીધેલા શ્રીલક્ષ્મણજી કુદ્ધ થઈને 
ચાલ્યા. ॥૫ર॥ 


મ 


ચૌ૦- છતજ નયન ઉર બાહુ બિસાલા | હિમગિરિ નિભ તનુ કછુ એક લાલા ॥ 
ઇહાં દસાનન સુભટ પઠાએ | નાના અસ્ર સસ્ર ગહિ ધાએ 1।૧॥ 
તેમનાં લાલ નેત્રો છે, પહોળી છાતી અને વિશાળ ભુજાઓ છે. હિમાચલ પર્વતની સમાન ઉજ્જવળ (ગોરવર્ણ) શરીરે 
કંઈક લાલાશ ધારણ કરી છે. અહીં રાવણે પણ મોટા મોટા યોદ્ધા મોકલ્યા, જે અનેક અસ્ત-શસ્ત લઈને દોડ્યા, ॥૧॥ 
ભૂધર નખ બિટપાયુધ ધારી | ધાએ કપિ જય રામ પુકારી ॥ 
ભેરે સકલ જોરિહિ સન જોરી | ઇંત ઉત જય ઇચ્છા નહિં થોરી ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1394 


પર્વત, નખ અને વૃક્ષરૂપી હથિયાર ધારણ કરેલા વાનર “શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય" પોકારીને દોડ્યા. વાનર અને 
રાક્ષસ સર્વે જોડીથી જોડી ભિડાઈ ગયા. અહીં અને ત્યાં બંને બાજુ જયની ઇચ્છા ઓછી ન હતી (અર્થાત્‌ પ્રબળ હતી). 
॥૨॥ 
મુઠિકન્ડ લાતન્હ દાતન્હ કાટહિં | કપિ જયસીલ મારિ પુનિ ડાટહિં ॥ 
મારુ મારું ધરું ધરું ધરુ મારૂ । સીસ તોરિ ગહિ ભુજા ઉપારૂ ગા 
વાનર તેમને મુક્કા અને લાતોથી મારે છે, દાંતોથી કરડે છે. વિજયશીલ વાનર તેમને મારીને પાછા ધમકાવે પણ 
છે. મારો, મારો, પકડો, પકડો, પકડીને મારી નાખો, માથું તોડી નાખો અને ભુજાઓ પકડીને ઉખાડી નાખો - ॥૩॥ 
અસિ રવ પૂરિ રહી નવ ખંડા | ધાવહિં જહે તહે રુંડ પ્રચંડા ॥ 
દેખર્હિ કૌતુક નભ સુર બંદા | કંબહુંક બિસમય કંબહું અનંદા ।૪॥ 
- નવે ખંડોમાં આવો અવાજ ભરાઈ રહ્યો છે. પ્રચંડ રૂંડ (ધડ) અહીં-તહીં દોડી રહ્યાં છે. આકાશમાં દેવતાજન આ 
કૌતુક જોઈ રહ્યા છે. તેમને ક્યારેક ખેદ તો ક્યારેક આનંદ થાય છે. ।૪॥ 
દો૦ રુધિર ગાડ ભરિ ભરિ જમ્યો ઊપર ધૂરિ ઉડ્ડાઇ | 
જનુ અંગાર રાસિન્હ પર મૃતક ધૂમ રહ્યો છાઈ ।પગા 
લોહી ખાડાઓમાં ભરાઈ-ભરાઈને જામી ગયું છે અને તેના પર ધૂળ ઊડીને પડી રહી છે [તે દશ્ય આવું છે], જાણે 
અંગારાના ઢગલા પર રાખ છવાઈ રહી હોય. ॥૫ગા 


ચૌ૦- ઘાયલ બીર બિરાજહિ કેસે | કુસુમિત કિંસુક કે તરુ જૈસે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1395 


લછિમન મેઘનાદ ઠ્દૌો જોધા | ભિરહિં પરસપર કરિ અતિ ક્રોધા ॥૧॥ 
ઘાયલ વીર એવા શોભે છે, જેમ વિકસેલ ખાખરાનાં વૃક્ષ, લક્ષ્મણ અને મેઘનાદ બંને યોદ્ધા અત્યંત ક્રોધ કરીને 
એક બીજાથી ભિડાય છે. ॥૧॥ 
એકહિ એક સકઇ નહિં જીતી | નિસિચર છલ બલ કરઇ અનીતી ॥ 
ક્રોધવંત તબ ભયઉ અંનંતા | ભંજેઉ રથ સારથી તુરંતા ।ર॥ 


એક બીજાને (કોઈ કોઈને) જીતી નથી શકતા. રાક્ષસ છળ-બળ (માયા) અને અનીતિ. (અધર્મ) કરે છે, ત્યારે ભગવાન 
અનંતજી (લક્ષ્મણજી) ક્રોધિત થયા અને તેમણે તરત એના રથને તોડી નાખ્યો અને સારથિના ટુકડેટુકડા કરી નાખ્યા. 
॥ર॥ 
નાના બિધિ પ્રહાર કર સેષા | રાચ્છસ ભયઉ પ્રાન અવસેષા ॥ 
રાવન સુત નિજ મન અનુમાના | સંકટ ભયઉ હરિહિ મમ પ્રાના ॥૩ા 
શેષજી (લક્ષ્મણજી) તેના પર અનેક પ્રકારે પ્રહાર કરવા લાગ્યા. રાક્ષસના પ્રાણમાત્ર શેષ રહી ગયા. રાવણપુત્ર 
મેઘનાદે મનમાં અનુમાન કર્યું કે હવે તો પ્રાણસંકટ આવી પડ્યું, આ મારા પ્રાણોને હરી લેશે. ॥૩॥ 
બીરઘાતિની છાડિસિ સાંગી | તેજપુંજ લછિમન ઉર લાગી ।॥ 
મુરુછા ભઈ સક્તિ કે લાગે | તબ ચલિ ગયઉ નિકટ ભય ત્યાગેં ॥૪॥ 


ત્યારે તેણે વીરઘાતિની શક્તિ ચલાવી. તે તેજપૂર્ણ શક્તિ લક્ષ્મણજીની છાતીમાં વાગી. શક્તિ લાગવાથી તેમને 
મૂર્છા આવી ગઈ. ત્યારે મેઘનાદ ભય ત્યજીને તેમની પાસે ચાલ્યો ગયો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1396 


દો૦- મેઘનાદ સમ કોટિ સત જોધા રહે ઉઠાઇ 
જગદાધાર સેષ કિમિ ઉઠે ચલે ખિસિઆઇઈ ॥૫૪॥ 


મેઘનાદ સમાન સો કરોડ (અગણિત) યોદ્ધા તેમને ઊંચકી રહ્યા છે. પરંતુ જગતના આધાર શ્રીશેષજી (લક્ષ્મણજી) 
તેમનાથી કેમ ઊંચકાય! ત્યારે તે લજાઈને ચાલ્યા ગયા. ॥૫૪॥ 


ચૌ૦- સુનુ ગિરિજા ક્રોધાનલ જાસૂ | જારઈ ભુવન ચારિદસ આસૂ ॥ 
સક સંગ્રામ જીતિ કો તાહી | સેવર્હિં સુર નર અગ જગ જાહી 1।૧॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ગિરિજે! સાંભળો, [પ્રલયકાળમાં] જેના (શેષનાગના) ક્રોધની અગ્નિ ચૌદ ભુવનોને તુરત જ 
બાળી નાખે છે અને દેવો, મનુષ્યો તથા સમસ્ત ચરાચર [જીવ] જેમની સેવા કરે છે, તેમને સંગ્રામમાં કોણ જીતી શકે 
છે? ॥૧॥ 


યહ કૌતૂહલ જાનઈ સોઈ | જા પર કૃપા રામ કે હોઈ ।॥ 


સંધ્ધા ભઇ ફિરિ ઠ્દો બાહની | લગે સંભારન નિજ નિજ અની ।રા॥ 


આ લીલાને એ. જ જાણી શકે છે જેના પર શ્રીરામજીની કૃપા હોય. સંધ્યા થવાથી બંને બાજુઓની સેનાઓ પાછી 
વળી; સેનાપતિ પોતપોતાની સેનાઓ સંભાળવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


બ્યાપક બ્રહ્મ અજિત ભુવનેસ્વર | લછિમન કહાં બૂઝ કરુનાકર ॥ 
તબ લગિ લૈ આયઉ હનુમાના | અનુજ દેખિ પ્રભુ અતિ દુખ માના ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1397 


વ્યાપક, બ્રહ્મ, અજેય, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના ઈશ્વર અને કરુણાની ખાણ શ્રીરામચન્દ્રજીએ પૂછયું - લક્ષ્મણ ક્યાં છે? ત્યાં 
સુધીમાં હનુમાન એમને લઈ આવ્યા. નાના ભાઈને [આ દશામાં] જોઈને પ્રભુને ઘણું જ દુઃખ થયું. ॥૩॥ 
હનુમાનજી સુશેન વૈદ્યને લાવે છે અને સંજીવની, કાલનેમી-રાવણ સંવાદ, મકરી ઉદ્ધાર, કાલનેમી ઉદ્ધાર માટે જાય છે 
જામવંત કહ બેદ સુષેના | લંકા રહઈ કો પઠઈ લેના ।॥ 
ધરિ લઘુ રૂપ ગયઉ હનુમંતા | આનેઉ ભવન સમેત તુરંતા ।૪॥ 
જામ્બવાને કહ્યું - લંકામાં સુષેણ વૈદ્ય રહે છે, તેને લઈ આવવા માટે કોણે મોકલવામાં આવે? હનુમાનજી નાનું રૂપ 
ધરીને ગયા અને સુષેણને તેના ઘર સાથે તુરંત જ ઉઠાવી લઈ આવ્યા. ॥૪॥ 
દો૦- રામ પદારબિંદ સિર નાયઉ આઇ સુષેન 
ક્ઠા નામ ગિરિ ઔષધી જાહું પવનસુત લેન ॥૫૫॥ 
સુષેણે આવીને શ્રીરામજીનાં ચરણારવિન્દોમાં શીશ નમાવ્યું. તેણે પર્વત અને ઔષધનું નામ બતાવ્યું, [અને કહ્યું કે] 
હે પવનપુત્ર! ઔષધિ લેવા જાઓ. ॥૫૫॥ 
ચૌ૦- રામ ચરન સરસિજ ઉર રાખી | ચલા પ્રભંજન સુત બલ ભાષી ॥ 
ઉહાં દૂત એક મરમુ જનાવા | રાવનુ કાલનેમિ ગૃહ આવા 1।૧॥ 
શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોને હૃદયમાં રાખીને પવનપુત્ર હનુમાનજી પોતાનું બળ વખાણીને (અર્થાત્‌ હું હમણાં લઈ 
આવું છું, એમ કહીને) ચાલ્યા. ત્યાં એક ગુપ્તચરે રાવણને આ રહસ્યના સમાચાર આપ્યા. પછી રાવણ કાલનેમિના ધેર 
આવ્યો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1398 


દસમુખ કહા મરમુ તેહિં સુના | પુનિ પુનિ કાલનેમિ સિરુ ધુના ॥ 
દેખત તુમ્હહિ નગરું જેહિં જારા | તાસુ પંથ કો રોકન પારા ।ર૨॥ 
રાવણે તેને સઘળો મર્મ જણાવ્યો. કાલનેમિએ સાંભળ્યો અને વારંવાર માથું પીટ્યું [તેણે કહ્યું -] તમારા જોતજોતામાં 
જેણે નગર બાળી નાખ્યું, તેનો માર્ગ કોણ રોકી શકે છે? ॥ર॥ 
ભજિ રઘુપતિ કરું હિત આપના ।| છોૉંડહુ નાથ મૃષા જલ્પના ॥ 
નીલ કંજ તનુ સુંદર સ્યામાં | હૃદર્ય રાખુ લોચનાભિરામાં ગા 
શ્રીરઘુનાથજીનું ભજન કરીને તમે પોતાનું કલ્યાણ કરો. હે નાથ! જૂઠો બકવાસ (વાદવિવાદ) છોડી દો. નેત્રોને આનંદ 
આપનારા નીલકમળ સમાન સુંદર શ્યામ શરીરને પોતાના હૃદયમાં રાખો. ॥૩॥ 


ન્ડ ન્ડ ૬. 


મૈ તે મોર મૂઢતા ત્યાગૂ | મહા મોહ નિંસિ સૂતત જાગૂ ॥ 
કાલ બ્યાલ કર ભચ્છક જોઈ | સપનેહું સમર કિ જીતિઅ સોઈ ।૪॥ 
હું-તું (ભેદ-ભાવ) અને મમતારૂપી મૂઢતાને ત્યાગી દો. મહામોહ (અજ્ઞાન) રૂપી રાત્રિમાં સૂઈ રહ્યા હોય તો જાગી 
ઊઠો. જે કાળરૂપી સર્પનોય ભક્ષક છે, ક્યાંય સ્વપ્નમાં પણ રણમાં તે જીતી. શકાય છે ? ॥૪॥ 


દો૦ સુનિ દસકંઠ રિસાન અતિ તેહિં મન કીન્હ બિચાર ।| 
રામ દૂત કર મરૌ બરુ યહ ખલ રત મલ ભાર 1॥।૫૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1399 


તેની આ વાતો સાંભળી રાવણ ઘણો જ ક્રોધિત થયો. પછી કાલનેમિએ મનમાં વિચાર કર્યો કે [આના હાથે મરવા 
કરતાં] શ્રીરામજીના દૂતના હાથે જ મરવું ઠીક છે. આ દુષ્ટ તો પાપસમૂહોમાં રત છે. ॥૫૬॥ 


ચૌ૦- અસ કહિ ચલા રચિસિ મગ માયા | સર મંદિર બર બાગ બનાયા ॥ 
મારુતસુત દેખા સુભ આશ્રમ । મુનિહિ બૂઝિ જલ પિયૌો જાઇ શ્રમ ॥૧॥ 


તે મનમાં ને મનમાં એવું કહીને ચાલ્યો અને માર્ગમાં માયા રચી. તળાવ, મંદિર અને સુંદર બાગ બનાવ્યો. 
હનુમાનજીએ સુંદર આશ્રમ જોઈને વિચાર્યું કે મુનિને પૂછીને જળ પી લઉં, જેથી થાક દૂર થઈ જાય. ॥૧॥ 


રાચ્છસ કપટ બેષ તહ સોહા | માયાપતિ દૂતહિ ચહ મોહા ।॥ 
જાઇ પવનસુત નાયઉ માથા | લાગ સો કહે રામ ગુન ગાથા [।ર॥ 


રાક્ષસ ત્યાં કપટ[થી મુનિ]નો વેષ બનાવીને બિરાજમાન હતો. તે મૂર્ખ પોતાની માયાથી માયાપતિના દૂતને મોહિત 
કરવા ઇચ્છતો હતો. મારુંતિએ તેની પાસે જઈને શીશ નમાવ્યું. તે શ્રીરામજીના ગુણની કથા કહેવા લાગ્યો. ॥૨॥ 


હોત મહા રન રાવન રામહિં | જિતિહહિં રામ ન સંસય યા મહિ ॥ 
ઇર્હોં ભઅં મૈ દેખઉં ભાઈ । ગ્યાનદષ્ટિ બલ મોહિ અધિકાઈ ॥ગા 


[તે બોલ્યો -] રાવણ અને રામમાં મહાન યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. રામજી જીતશે તેમાં સંશય નથી. હે ભાઇ! હું અહીંયાં 
રહીને સર્વે જોઈ રહ્યો છું, મને જ્ઞાનદષ્ટિનું ઘણું મોટું બળ છે. ॥૩॥ 


માગા જલ તેહિં દીન્હ કમંડલ | કહ કપિ નહિં અઘાઉં થોરેં જ્લ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1400 


સર મજ્જન કરિ આતુર આવહુ | દિચ્છા દેઉં ગ્યાન જેહિં પાવહુ 1૪॥ 
હનુમાનજીએ તેની પાસે જળ માગ્યું તો તેણે કમંડળ આપી દીધું. હનુમાનજીએ કહ્યું - થોડા જળથી હું તૃપ્ત થવાનો 
નથી. ત્યારે તે બોલ્યો - તળાવમાં સ્નાન કરીને તુરત જ પાછા આવો તો હું તમને દીક્ષા આપું, જેનાથી તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત 
કરો. ॥૪॥ 
દો૦ સર પૈઠત કપિ પદ ગહા મકરી તબ અકુલાન | 
મારી સો ધરિ દિબ્ય તનુ ચલી ગગન ચઢિ જાન 1।૫પ$॥ 
તળાવમાં પ્રવેશ કરતાં જ એક મગરીએ અકળાઈને એ જ સમયે હનુમાનજીનો પગ પકડી લીધો. હનુમાનજીએ તેને 
મારી નાખી, ત્યારે તે દિવ્ય દેહધારણ કરીને વિમાને ચઢીને આકાશમાં ચાલી. ॥૫૪॥ 
ચૌ૦- કપિ તવ દરસ ભઇઉં નિષ્પાપા | મિટા તાત મુનિબર કર સાપા ॥ 
મુનિ ન હોઇ યહ નિસિચર ઘોરા | માનહું સત્ય બચન કપિ મોરા ॥૧॥ 
[તેણીએ કહ્યું] હે વાનર! હું તમારાં દર્શનથી પાપરહિત થઈ ગઈ. હે તાત! શ્રેષ્ઠ મુનિનો શાપ મટી ગયો. હે કપિ! 
આ મુનિ નથી, ઘોર નિશાચર છે. મારું વચન સત્ય માનો- ॥૧॥ 
અસ કહિ ગઈ અપછરા જબહીં | નિસિચર નિકટ ગયઉ કપિ તબહીં ॥ 
કહ કપિ મુનિ ગુરદછિના લેહૂ | પાછે હમહિં મંત્ર તુમ્હ દેહૂ ।ર॥ 
આમ કહીને જેવી તે અપ્સરા ગઈ કે તેવા જ હનુમાનજી નિશાચરની પાસે ગયા. હનુમાનજીએ કહ્યું - હે મુનિ! 
પહેલાં ગુરુદક્ષિણા લઈ લો, પછી આપ મને મંત્ર આપજો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1401 


સિર લંગૂર લપેટિ પછારા | નિજ તનુ પ્રગટેસિ મરતી બારા ॥ 
રામ રામ કહિ છાડેસિ પ્રાના | સુનિ મન હરષિ ચલેઉ હનુમાના ।૩ા 


ક જ” 


હનુમાનજીએ તેના માથાને પૂંછમાં વીટાળીને એને પછાડી દીધો. મરતી વેળાએ તેણે પોતાનું (રાક્ષસી) શરીર પ્રકટ 
ક્યું. તેણે રામ-રામ કહીને પ્રાણ છોડ્યા. આ (એના મુખમાંથી રામ-નામનું ઉચ્ચારણ) સાંભળીને હનુમાનજી મનમાં 
હરખાઈને ચાલ્યા. ॥૩॥ 


દેખા સૈલ ન ઔષધ ચીન્હા | સહસા કપિ ઉપારિ ગિરિ લીન્હા ॥ 
ગહિ ગિરિ નિસિ નભ ધાવત ભયઊ | અવધપુરી ઊપર કપિ ગયઊ 1૪ 


તેમણે પર્વતને જોયો, પણ ઔષધ ન ઓળખી શક્યા, પછી હનુમાનજીએ તરત જ પર્વતને જ ઉખાડી લીધો. પર્વત 
લઈને હનુમાનજી રાત્રિએ જ આકાશમાગે દોડી નીકળ્યા અને અયોધ્યાપુરીની ઉપર પહોંચી ગયા. ॥૪॥ 


ભરતજીના બાણથી હનુમાન બેહોશ, ભરત-હનુમાન સંવાદ 
દો૦; દેખા ભરત બિસાલ અતિ નિસિચર મન અનુમાનિ | 
બિનુ ફર સાયક મારેઉ ચાપ શ્રવન લગિ તાનિ ॥।॥૫૮॥ 


ભરતજીએ આકાશમાં અત્યંત વિશાળ સ્વરૂપ જોયું, ત્યારે મનમાં અનુમાન કર્યું કે આ કોઈ રાક્ષસ છે. તેમણે કાન 
સુધી ધનુષને ખેંચીને ફણા વિનાનું બાણ માર્યુ. ॥૫૮॥ 


ચૌ૦- પરેઉ મુરુછે મહિ લાગત સાયક | સુમિરત રામ રામ રઘુનાયક ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1402 


સુનિ પ્રિય બચન ભરત તબ ધાએ । કપિ સમીપ અતિ આતુર આએ 1૧॥ 


બાણ વાગતાં જ હનુમાનજી રામ, રામ, રઘુપ[તે” ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. પ્રિય 
વચન (રામનામ) સાંભળીને ભરતજી ઊઠીને દોડ્યા અને ઘણી ઉતાવળથી હનુમાનજીની પાસે આવ્યા. ॥૧॥ 


બિકલ બિલોકિ કીસ ઉર લાવા | જાગત નહિં બહુ ભાંતિ જગાવા ॥ 
મુખ મલીન મન ભએ દુખારી | કહત બચન ભરિ લોચન બારી ।ર॥ 
હનુમાનજીને વ્યાકુળ જોઈને એમને હૃદયે ચાંપી દીધા. ઘણી રીતે જગાડ્યા પણ તે જાગતા ન હતા. ત્યારે ભરતજીનું 
મુખ ઉદાસ થઈ ગયું. તે મનમાં ઘણા દુઃખી થયા અને નેત્રોમાં [વિષાદના આંસુઓનું] જળ ભરીને આ વચન બોલ્યા - 
॥૨॥ 


જેહિં બિધિ રામ બિમુખ મોહિ કીન્હા | તેહિં પુનિ યહ દારુન દુખ દીન્હા ॥ 


જૌ મોરેં મન બચ અરુ કાયા । પ્રીતિ રામ પદ કમલ અમાયા ।૩ા 


જે વિધાતાએ મને શ્રીરામથી વિમુખ કયો, તેણે જ ફરી આ ભયાનક દુઃખ પણ આપ્યું. જો મન, વચન અને શરીરથી 
શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોમાં મારો નિષ્કપટ પ્રેમ હોય, ॥૩॥ 
તૌ કપિ હોઉ બિગત શ્રમ સૂલા | જોં મો પર રઘુપતિ અનુકૂલા ॥ 
સુનત બચન ઉઠિ બૈઠ કપીસા | કહિ જ્ય જ્યતિ કોસલાધીસા ।૪॥ 


અને જો શ્રીરઘુનાથજી મારા પર પ્રસન્‍ન હોય તો આ વાનર થાક અને પીડાથી રહિત થઈ જાય! આ વચન સાંભળતાં 
જ કપિરાજ હનુમાનજી 'કૌશલપતિ શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય હો, જય હો"" કહેતાં ઊઠીને બેઠા, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1403 


સો૦- લીન્ડટ કપિહિ ઉર લાઈ પુલકિત તનુ લોચન સજલ 1।| 
પ્રીતિ ન હૃદર્યે સમાઈ સુમિરિ રામ રઘુકુલ તિલક ॥।પલા 
ભરતજીએ વાનર(હનુમાનજી)ને હૃદયે ચાંપી દીધા. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં [આનંદ તથા 
પ્રેમનાં આંસુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. રઘુકુલતિલક શ્રીરામચન્દ્રજીનું સ્મરણ કરીને ભરતજીના હૃદયમાં પ્રીતિ સમાતી 
નહોતી, ॥૫૯॥ 
ચૌ૦- તાત કુંસલ કહુ સુખનિધાન કી | સહિત અનુજ અરુ માતુ જાનકી ॥ 
કપિ સબ ચરિત સમાસ બખાને | ભએ દુખી મન મહું પછિતાને ॥૧॥ 


[ભરતજી બોલ્યા -] હે તાત! નાના ભાઈ લક્ષ્મણ તથા માતા જાનકીસહિત સુખનિધાન શ્રીરામજીના કુશળ કહો. 
હનુમાનજીએ સંક્ષેપમાં સર્વે કથા કહી. સાંભળીને ભરતજી દુઃખી થયા અને મનમાં પસ્તાવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


અહહ દેવ મૈં કત જગ જાયઉ [; પ્રભુ કે એકહુ કાજ ન આયઉં ॥ 
જાનિ કુઅવસરું મન ધરિ ધીરા | પુનિ કપિ સન બોલે બલબીરા ॥ર૨॥ 
હા દૈવ! હું જગતમાં કેમ જન્મ્યો? પ્રભુના એક પણ કાર્યમાં કામ ન આવ્યો! પછી કુઅવસર જાણીને મનમાં ધીરજ 
ધરીને બળવીર ભરતજીએ હનુમાનજીને કહ્યું - ॥૨॥ 


ન્‌ 


તાત ગહરું હોઇહિ તોહિ જાતા | કાજુ નસાઇહિ હોત પ્રભાતા ॥ 
ચઢુ મમ સાયક સૈલ સમેતા | પઠવોં તોહિ જહે કૃપાનિકેતા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1404 


હે તાત! તમને જવામાં મોડું થશે. અને સવાર થતાં જ કાર્ય બગડી જશે. [માટે] તમે પર્વતસહિત મારા બાણ પર 
ચઢી જાઓ, હું તમને ત્યાં મોકલી આપું જ્યાં કૃપાના ધામ શ્રીરામજી છે. ॥૩॥ 


સુનિ કપિ મન ઉપજા અભિમાના | મોરેં ભાર ચલિહિ કિમિ બાના ॥ 
રામ પ્રભાવ બિચારિ બહોરી | બંદિ ચરન કહ કપિ કર જોરી ।૪॥ 


ભરતજીની આ વાત સાંભળીને [એક વાર તો] હનુમાનજીના મનમાં અભિમાન ઉત્પન્ન થયું કે મારા ભારથી બાણ 
કેવી રીતે ચાલશે ? [પરંતુ] પછી શ્રીરામચન્દ્રજીના પ્રભાવનો વિચાર કરીને તેઓ ભરતજીના ચરણોની વંદના કરીને હાથ 
જોડીને બોલ્યા - ॥૪॥ 
દો૦ તવ પ્રતાપ ઉર રાખિ પ્રભુ જેૈહઉં નાથ તુરંત | 
અસ કહિ આયસુ પાઇ પદ બંદિ ચલેઉ હનુમંત 1।૧૦(ક)॥ 
હે નાથ! હે પ્રભો! હું આપનો પ્રતાપ હૃદયમાં રાખીને તુરત જ જતો રહીશ, એમ કહીને આજ્ઞા પામીને અને 
ભરતજીના ચરણોની વંદના કરી હનુમાનજી ચાલ્યા. ॥૬૦(ક)॥ 
ભરત બાહુ બલ સીલ ગુન પ્રભુ પદ પ્રીતિ અપાર 1।| 
મન મહું જાત સરાહત પુનિ પુનિ પવનકુમાર ॥૬૦(ખ])॥ 


ભરતજીના બાહુબળ, શીલ (સુંદર સ્વભાવ), ગુણ અને પ્રભુના ચરણોમાં અપાર પ્રેમની મનમાં ને મનમાં વારવાર 
પ્રશંસા કરતાં મારુતિ શ્રીહનુમાનજી જઈ રહ્યા છે. ॥૬૦(ખ)॥ 


શ્રી રામજીની પ્રલપલીલા, હનુમાનજીનું વળતર, લક્ષ્મણજીનું ઉઠવું 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1405 


ચૌ૦- ઉહાં રામ લછિમનહિ નિહારી | બોલે બચન મનુજ અનુસારી ॥ 
અર્ધ રાતિ ગઇ કપિ નહિં આયઉ | રામ ઉઠાઈ અનુજ ઉર લાયઉ ॥।૧॥ 


ત્યાં લક્ષ્મણજીને જોઈને શ્રીરામજી સાધારણ માનવ સ્વભાવ અનુસાર વચન બોલ્યા - અડધી રાત વીતી ચૂકી, 
હનુમાન ન આવ્યા. આમ કહીને શ્રીરામજીએ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીને ઊંચકીને હૃદયે ચાંપી દીધાં; ॥૧॥ 
સકહુ ન દુખિત દેખિ મોહિ કાઊ | બંધુ સદા તવ મૃદુલ સુભાઊ ॥ 
મમ હિત લાગિ તજેહુ પિતુ માતા | સહેહું બિપિન હિમ આતપ બાતા ।ર॥ 
[અને બોલ્યા -] હે ભાઈ! તમે મને ક્યારેય દુઃખી જોઈ શકતા નહોતા. તમારો સ્વભાવ કાયમથી કોમળ હતો. મારા 
હિત માટે તમે માતા-પિતાનેડેય છોડી દીધાં અને વનમાં ઠંડી, ગરમી અને હવા સર્વે સહન કર્યું. ॥૨॥ 
સો અનુરાગ કહો અબ ભાઈ | ઉઠહુ ન સુનિ મમ બચ બિકલાઈ ॥ 
જોં જનતેઉં બન બંધુ બિછોહૂ । પિતા બચન મનતેઉં નહિં ઓહૂ ગા 
હે ભાઈ! તે પ્રેમ હવે ક્યાં છે? મારાં વ્યાકુળતાપૂર્ણ વચન સાંભળીને ઊઠતા કેમ નથી? જો હું જાણતો હોત કે 
વનમાં ભાઈનો વિયોગ થશે તો હું પિતાનાં વચન [જેને માનવા મારા માટે પરમ કર્તવ્ય હતું] તે પણ ન માનત. ॥૩॥ 
સુત બિત નારિ ભવન પરિવારા | હોહિં જાહિં જગ બારહિં બારા ॥ 
અસ બિચારિ જિર્યેં જાગહુ તાતા | મિલઈ ન જગત સહોદર ભ્રાતા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1406 


પુત્ર, ધન, સ્ત્રી, ઘર અને પરિવાર - એ જગતમાં વારવાર આવે અને જાય છે, પરંતુ જગતમાં સહોદર ભાઈ વારંવાર 
નથી મળતો. હૃદયમાં આવો વિચાર કરીને હે તાત! જાગો, ॥૪॥ 


જથા પંખ બિનુ ખગ અતિ દીના | મનિ બિનુ ફનિ કરિબર કર હીના ॥ 
અસ મમ જિવન બંધુ બિનુ તોહી | જોં જડ દેવ જિઆવે મોહી ॥૫॥ 


જેમ પાંખો વિના પક્ષી, મણિ વિના સર્પ અને સૂંઢ વિના શ્રેષ્ઠ હાથી અત્યંત દીન થઈ જાય છે, હે ભાઈ! જો ક્યાંક 
જડ દૈવ મને જીવિત રાખે તો તમારા વિના મારું જીવન પણ એવું જ હશે. ॥૫॥ 


જેહઉં અવધ કૌન મુહુ લાઈ । નારિ હેતુ પ્રિય ભાઇ ગવાઈ ॥ 
બરુ અપજસ સહતેઉં જગ માહી | નારિ હાનિ બિસેષ છતિ નાહીં ॥4॥ 


સ્રીને માટે પ્રિય ભાઈને ખોઈને, હું કયું મોં લઈને અવધ જઈશ ? હું જગતમાં બદનામી ભલે જ સહી લેત (કે રામમાં 
કંઈ પણ વીરતા નથી જે સ્્રીને ખોઈ બેઠા). સ્રીની હાનિથી [આ હાનિને જોતા] કોઈ વિશેષ ક્ષતિ તો ન હતી. ॥૧॥ 


અબ અપલોકુ સોકુ સુત તોરા | સહિહિ નિઠ્ઠુર કઠોર ઉર મોરા ॥ 
નિજ જનની કે એક કુમારા | તાત તાસુ તુમ્હ પ્રાન અધારા ।॥૭॥ 


હવે તો હે પુત્ર! મારું નિષ્ઠુર અને કઠોર હૃદય આ અપયશ અને તમારો શોક બંનેનેય સહન કરશે. હે તાત! તમે 
પોતાની માતાના એક અહ્દિતીય પુત્ર છો. અને એના પ્રાણાધાર છો. ॥૭॥ 


સૌપેસિ મોહિ તુમ્હહિ ગહિ પાની | સબ બિધિ સુખદ પરમ હિત જાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1407 


ઉતરુ કાહ દેહઉં તેહિ જાઈ | ઉઠિ કિન મોહિ સિખાવહુ ભાઈ ।॥૮॥ 

આવા પુત્રને, સર્વે પ્રકારથી સુખ આપનારો અને પરમ હિતકારી જાણીને તેમણે તમારો હાથ પકડીને મને સોંપ્યા 
હતા. હું હવે જઈને તેમને શો ઉત્તર આપીશ ? હે ભાઈ! તમે ઊઠીને મને શિકવાડતા (સમજાવતા) કેમ નથી? ॥૮॥ 
બહુ બિધિ સોચત સોચ બિમોચન | સ્્રવત સલિલ રાજિવ દલ લોચન ।॥ 

ઉમા એક અખંડ રઘુરાઈ । નર ગતિ ભગત કૃપાલ દેખાઈ લા 


શોકથી છોડાવનારા! શ્રીરામજી અનેક પ્રકારે શોક કરી રહ્યા છે. તેમના કમળની પાંખડી સમાન નેત્રોથી [વિષાદનાં 
આંસુઓનું] જળ વહી રહ્યું છે. શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! શ્રીરઘુનાથજી એક (અદ્ધિતીય) અને અખંડ (વિયોગરહિત) છે. 
ભક્તો પર કૃપા કરનારા ભગવાને [લીલા કરીને] મનુષ્યની દશા બતાવી છે. ॥૯॥ 
સો૦- પ્રભુ પ્રલાપ સુનિ કાન બિકલ ભએ બાનર નિકર [| 
આઈ ગયઉ હનુમાન જિમિ કરુના મહે બીર રસ 1।૧૧॥ 


પ્રભુના [લીલા માટે કરવામાં આવેલા] પ્રલાપને કાનેથી સાંભળીને વાનરોના સમૂહ વ્યાકુળ થઈ ગયા. [એટલામાં 
જ] હનુમાનજી આવી ગયા, જેમ કરુણરસાના પ્રસંગ]માં વીરરસ [નો પ્રસંગ] આવી ગયો હોય, ॥૬૧॥ 


ચૌ૦- હરપિ રામ ભેટેઉ હનુમાના | અતિ કુૃતગ્ય પ્રભુ પરમ સુજાના ॥ 
તુરત બેદ તબ કીન્ડિ ઉપાઈ | ઉઠિ બેઠે લછિમન હરષાઈ ।॥૧॥ 


શ્રીરામજી હર્ષિત થઈને હનુમાનજીને ગળે મળીને ભેટ્યા. પ્રભુ પરમ સુજ્ઞ (ચતુર) અને અત્યંત જ કૃતશ્ઞ છે. પછી 
વૈદે (સુષેણે) તુરત જ ઉપાય કર્યોં, [જેથી] લક્ષ્મણજી હર્ષિત થઈને ઊઠીને બેઠા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1408 


હૃદય લાઇ પ્રભુ ભેટેઉ ભ્રાતા | હરષે સકલ ભાલુ કપિ બ્રાતા ॥ 
કપિ પુનિ બૈદ તહોં પહુંચાવા । જેહે બિધિ તબહિં તાહિ લઇ આવા ।ર॥ 
પ્રભુ ભાઈને હૃદયે ચાંપીને ભેટ્યા. રીછ અને વાનરોના સમૂહ સર્વે હરખાઈ ગયા. હનુમાનજીએ વેદ્યને પાછા તે જ 
પ્રમાણે ત્યાં પહોંચાડી દીધા, જે રીતે તેઓ તેમને (અગાઉ) લઈ આવ્યા હતા. ॥ર॥ 
કુંભકર્ણને જાગૃત કરતો રાવણ, રાવણને ઉપદેશ આપતો કુંભકર્ણ અને વિભીષણ-કુંભકર્ણ સંવાદ 
યહ બૃત્તાંત દસાનન સુનેઊ | અતિ બિષાદ પુનિ પુનિ સિર ધુનેઊ ॥ 
બ્યાકુલ કુંભકરન પહિં આવા | બિબિધ જતન કરિ તાહિ જગાવા ॥૩ગા 
આ સમાચાર જ્યારે રાવણે સાંભળ્યા, ત્યારે તેણે અત્યંત વિષાદથી વારંવાર માંથું ફૂટ્યું. તે વ્યાકુળ થઈને કુંભકર્ણની 


જા જ જા ક 


પાસે ગયો અને ઘણા જ ઉપાય કરીને તેને જગાડો. ॥૩॥ 


જાગા નિસિચર દેખિઅ કેસા | માનહું કાલુ દેહ ધરિ બૈસા ॥ 
કુંભકરન બૂઝા કહુ ભાઈ | કાહે તવ મુખ રહે સુખાઈ ।૪॥ 


પા, 


કુંભકર્ણ જાગ્યો (ઊઠીને બેઠો). તે એવો દેખાય છે જાણે સ્વયં કાળ જ શરીર ધારણ કરીને બેઠો હોય. કુંભકણે પૂછ્યું 
- હે ભાઇ! કહો તો, તમારાં મુખ કેમ સુકાઈ રહ્યાં છે ? ॥૪॥ 


કથા કહી સબ તેહિં અભિમાની | જેહિ પ્રકાર સીતા હરિ આની ॥ 
તાત ડકપિન્ડ સબ નિસિચર મારે | મહા મહા જોધા સંઘારે ॥પ૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1409 


જે પ્રમાણે સીતાને હરી લાવ્યો હતો તે સઘળી કઘા અભિમાની રાવણે કહી. [પછી કહ્યું -] હે તાત] વાનરોએ સર્વે 
રાક્ષસ મારી નાખ્યા. મોટા મોટા યોદ્ધાઓનો પણ સંહાર કરી નાખ્યો. ॥૫॥ 


દુર્મુખ સુરરિપુ મનુજ અહારી | ભટ અતિકાય અકંપન ભારી ॥ 
અપર મહોદર આદિક બીરા | પરે સમર મહિ સબ રનધીરા ॥૨॥ 


દુર્મુખ, દેવશત્રુ ઇવાંતક), મનુષ્યભક્ષક (નરાંતક), ભારે યોદ્ધા અતિકાય અને અકમ્પન તથા મહોદર આદિ અન્ય 
સર્વે રણધીર વીર રણભૂમિમાં માર્યા ગયા. ॥॥ 


દો૦- સુનિ દસકંધર બચન તબ કુંભકરન બિલખાન 
જગદંબા હરિ આનિ અબ સઠ ચાહત કંલ્યાન ॥૧૨॥ 


પછી રાવણનાં વચન સાંભળીને કુંભકરણ વિલાપ કરીને (દુઃખી થઈને) બોલ્યો - અરે મૂર્ખ! જગતજનની જાનકીને 
હરી લાવીને હવે તું કલ્યાણ ઇચ્છે છે ? ॥૬ર॥ 


ચૌ૦- ભલ ન કીન્હ તે નિસિચર નાહા | અબ મોહિ આઇ જગાએહિ કાહા ॥ 
અજહૂં તાત ત્યાગિ અભિમાના | ભજહું રામ હોઇહિ કલ્યાના ॥૧॥ 


હે રાક્ષસરાજ! તેં ઠીક નથી કર્યું. હવે આવીને મને કેમ જગાડ્યો? હે તાત! હજી પણ અભિમાન છોડીને શ્રીરામજીને 
ભજો તો કલ્યાણ થશે. ॥૧॥ 


હૈ દસસીસ મનુજ રઘુનાયક | જાકે હનૂમાન સે પાયક ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1410 


અહહ બંધુ તેં કીન્હિ ખોટાઈ | પ્રથમહિં મોહિ ન સુનાએહિ આઈ 1।ર॥ 
હે રાવણ! જેમના હનુમાન જેવા સેવક છે, તે શ્રીરઘુનાથજી શું સામાન્ય મનુષ્ય છે ? હાય ભાઈ! તેં ખોટું કર્યું, જે 
પહેલા જ આવીને મને આ હાલ ન સંભળાવ્યો. ॥૨॥ 
કીન્હેહુ પ્રભુ બિરોધ તેહિ દેવક | સિવ બિરંચિ સુર જાકે સેવક ॥ 
નારદ મુનિ મોહિ ગ્યાન જો કહા | કહતેઉં તોહિ સમય નિરબહા ॥૩॥ 
હે સ્વામી! તમે એ પરમ દેવનો વિરોધ કર્યો, જેના શિવ, બ્રહ્મા આદિ દેવો સેવક છે. નારદ મુનિએ મને જે જ્ઞાન 
કહ્યું હતું, તે હું તને કહેત; પણ હવે તો સમય જતો રહ્યો. ॥૩॥ 
અબ ભરિ અંક ભેંટુ મોહિ ભાઈ | લોચન સુફલ કરો મૈ જાઈ ॥ 
સ્યામ ગાત સરસીરુહ લોચન । દેખૌ જાઈ તાપ ત્રય મોચન 1।૪| 
હે ભાઈ! હવે તો [અંતિમ વાર] બાથ ભીડીને મને ભેટી લો. હું જઈને પોતાનાં નેત્રોને સફળ કરું. ત્રણેય તાપને 
છોડાવનાર શ્યામશરીર, કમળનેત્ર શ્રીરામજીનાં જઈને દર્શન કરું. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦: રામ રૂપ ગુન સુમિરત મગન ભયઉ છન એક [| 
રાવન માગેઉ કોટિ ઘટ મદ અરુ મહિષ અનેક 1[।૧૩॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના રૂપ અને ગુણોનું સ્મરણ કરીને તે એક ક્ષણ માટે પ્રેમમાં મગ્ર થઈ ગયો. પછી રાવણે કરોડો ઘડા 
મદિરા અને અનેક પાડા મગાવ્યા, ॥૬૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1411 


ચૌ૦; મહિષ ખાઇ કરિ મદિરા પાના | ગર્જા બજાઘાત સમાના ।॥ 
કુંભકરન દુર્મદ રન રંગા | ચલા દુર્ગ તજિ સેન ન સંગા ।૧॥ 
પાડા ખાઈને અને મદિરા પીને તે વજઘાત (વીજળી પડવા) સમાન ગજર્યોં. મદથી ચૂર રણના ઉત્સાહથી પૂર્ણ 
કુંભકર્ણ કિલ્લો છોડીને ચાલ્યો. સેના પણ સાથે ન લીધી. ॥૧॥ 
દેખિ બિભીષનુ આગે આયઉ | પરેઉ ચરન નિજ નામ સુનાયઉ ॥ 
અનુજ ઉઠાઇ હદર્યે તેહિ લાયો | રઘુપતિ ભક્ત જાનિ મન ભાયો 1।ર૨॥ 
તેને જોઈને વિભીષણ આગળ આવ્યા અને એના ચરણોમાં નમીને પોતાનું નામ સંભળાવ્યું. નાના ભાઈને ઉઠાડીને 
એને હૃદયે ચાંપી દીધો અને શ્રીરઘુનાથજીનો ભક્ત જાણીને તે તેના મનને પ્રિય લાગ્યો, ॥૨॥ 
તાત લાત રાવન મોહિ મારા | કહત પરમ હિત મંત્ર બિચારા ॥ 
તેહિં ગલાનિ રઘુપતિ પહિં આયઉં | દેખિ દીન પ્રભુ કે મન ભાયઉં ગા 
[વિભીષણે કહ્યું -] હે તાત! પરમ હિતકારી સલાહ અતે વિચાર કહેવાથી રાવણે મને લાત મારી. તે જ ગ્લાનિને 
લીધે હું શ્રીરઘુનાથજીની પાસે ચાલ્યો આવ્યો. દીન જોઈને પ્રભુના મનને હું [ઘણો] પ્રિય લાગ્યો. ॥૩॥ 
સુનુ સુત ભયઉ કાલબસ રાવન | સો કિ માન અબ પરમ સિખાવન ॥ 
ધન્ય ધન્ય તેં ધન્ય બિભીષન | ભયહુ તાત નિસિચર કુલ ભૂષન 1।૪॥ 
બંધુ બંસ તે કીન્હ ઉજાગર | ભજેહુ રામ સોભા સુખ સાગર ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1412 


[ડુંભકણે કહ્યું -] હે ડે પુત્ર! સાંભળ, રાવણ તો કાળને વશ થઈ ગયો છે (તેના માથે મોત ભમે છે). તે શું હવે ઉત્તમ 
શિખામણ માની શકે છે? હે વિભીષણ! તું ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. હે તાત! તું રાક્ષસકુળનું ભૂષણ થઈ ગયો. હે 
ભાઇ! તેં પોતાના કુળને દેદીપ્યમાન કરી દીધું, શોભા અને સુખના સમુદ્ર શ્રીરામજીને ભજ્યા, ॥૪-૫॥ 
દો: બચન કર્મ મન કપટ તજિ ભજેહુ રામ રનધીર 1।| 

જાહુ ન નિજ પર સૂઝ મોહિ ભયઉં કાલબસ બીર 1૧૪॥ 
મન, વચન અને કર્મથી કપટ છોડીને રણધીર શ્રીરામજીનું ભજન કરજે. હે ભાઈ! હું કાળ(મૃત્યુ।ને વશ થઈ ગયો 
છું. મને પોતાનું-પારકું નથી સૂઝતું, માટે હવે તમે જાઓ. ॥૧૪॥ 
કુંભકર્ણ યુદ્ધ અને તેની અંતિમ સફળતા 
ચૌ૦- બંધુ બચન સુનિ ચલા બિભીષન | આયઉ જહ ત્રેલોક બિભૂષન ॥ 
નાથ ભૂધરાકાર સરીર કુંભકરન આવત રનધીરા ॥૧॥ 
ભાઇનાં વચન સાંભળીને વિભીષણ પાછા ફર્યા અને ત્યાં આવ્યા જ્યાં ત્રિલોકીના ભૂષણ શ્રીરામજી હતા. [વિભીષણે 
કહ્યું -] હે નાથ! પર્વત સમાન [વિશાળ] દેહવાળો રણધીર કુંભકર્ણ આવી રહ્યો છે. ॥૧॥ 
એતના કપિન્ડ સુના જબ કાના | કિલકિલાઇ ધાએ બલવાના ।॥ 
લિએ ઉઠાઇ બિટપ અરુ ભૂધર | કટકટાઇ ડારહિં તા ઊપર ॥।ર॥ 


વાનરોએ જ્યારે કાનોથી આટલું સાંભળ્યું, ત્યારે તે બળવાન કિલકિલાટ કરીને દોડ્યા. વૃક્ષ અને પર્વત [ઉખાડીને] 
ઊંચકી લીધાં અને દાંત કટકટાવીને તેની ઉપર નાખવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1413 


કોટિ કોટિ ગિરિ સિખર પ્રહારા । કરહિં ભાલુ કંપિ એક એક બારા ॥ 
મુર્યો ન મનુ તનુ ટર્યો ન ટાર્યો | જિમિ ગજ અર્ક ફલનિ કો માર્યો ॥ગા 
રીછ-વાનર એક એકવારમાં જ કરોડો પર્વતોનાં શિખરોથી તેના પર પ્રહાર કરે છે. પરંતુ એનાથી ન તો તેનું મન જ 
વાળ્યું (વિચલિત થયું) અને ન શરીર જ ટાળે ટળ્યું, જેમ આકડાના ફળોના પ્રહારથી હાથી પર કંઈ પણ અસર નથી થતી. 
॥ગા 


તબ મારુતસુત મુઠિકા હન્યો | પર્યો ધરનિ બ્યાકુલ સિર ધુન્યો ॥ 
પુનિ ઉઠિ તેહિં મારેઉ હનુમંતા | ઘુર્મિત ભૂતલ પરેઉ તુરંતા ।૪॥ 
પછી હનુમાનજીએ તેમને એક મુક્કો માયો, જેથી તે વ્યાકુળ થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો અને માથું પીટવા લાગ્યો. 
પછી તેણે ઊભા થઈને હનુમાનજીને માર્યા. તેઓ ચક્કર ખાઈને તુરત જ પૃથ્વી પર પડી ગયા. ॥૪॥ 
પુનિ નલ નીલહિ અવનિ પછારેસિ | જહે તહેં પટકિ પટકિ ભટ ડારેસિ ॥ 
ચલી બલીમુખ સેન પરાઈ | અતિ ભય ત્રસિત ન કોઉ સમુહાઈ ॥૫॥ 
પછી તેણે નલ-નીલને પૃથ્વી પર પછાડી દીધા અને બીજા યોદ્ધાઓને પણ જ્યાં ત્યાં પછાડી-પછાડીને નાખી દીધા. 
વાનરસેના નાસવા લાગી. સર્વે અત્યંત ભયભીત થઈ ગયા, કોઈ સામે નથી આવતું. ॥૫॥ 
દો૦- અંગદાદિ ક્પિ મુરુછિત કરિ સમેત સુગ્રીવ 
કાંખ દાબિ કપિરાજ કહું ચલા અમિત બલ સીવ 1।૧૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1414 


સુગ્રીવ સાથે અંગદાદિ વાનરોને મૂર્છિત કરીને પછી તે અપરિમિત બળની સીમા કુંભકર્ણ વાનરરાજ સુગ્રીવને 
બગલમાં દબાવીને ચાલ્યો. ॥૬૫॥ 


ચૌ૦- ઉમા કરત રઘુપતિ નરલીલા | ખેલત ગરુડ જિમિ અહિગન મીલા ॥ 
ભૃકુટિ ભંગ જો કાલહિ ખાઈ | તાહિ કિ સોહઇ એસિ લરાઈ ।॥૧॥ 
[શિવજી ડહે છે -] હે ઉમા! શ્રીરઘુનાથજી એવી જ નરલીલા કરી રહ્યા છે જેમ ગરુડ સર્પોના સમૂહમાં ભળીને રમતો 
હોય. જે ભ્રમરના ઇશારામાત્રથી (વિના પરિશ્રમે) કાળને પણ ખાઈ જાય છે, તેને શું આવી લડાઈ શોભા આપે છે? ॥૧॥ 
જગ પાવનિ કીરતિ બિસ્તરિહહિં | ગાઈ ગાઇ ભવનિધિ નર તરિહહિં ॥ 
મુરુછા ગઈ મારુતસુત જાગા | સુગ્રીવહિ તબ ખોજન લાગા [।૨॥ 
ભગવાન [આ દ્વારા] જગતને પવિત્ર કરનારી તે કીર્તિ પ્રસરાવશે જેને ગાઈ-ગાઈને મનુષ્ય ભવસાગરમાંથી તરી 
જશે. મૂર્છા જતી રહી ત્યારે મારુંતિનન્દન હનુમાનજી જાગ્યા અને પછી તેઓ સુગ્રીવને શોધવા લાગ્યા, ॥૨॥ 
સુગ્રીવહ્ુ કે મુરુછા બીતી | નિબુકિ ગયઉ તેહિ મૃતક પ્રતીતી ॥ 
કાટેસિ દસન નાસિકા કાના | ગરજિ અકાસ ચલેઉ તેહિં જાના ॥૩ા 


સુગ્રીવનીય મૂર્છા દૂર થઈ, ત્યારે તે [મડદા સમાન થઈને] ખસકી ગયા. (બગલમાંથી નીચે પડી ગયા) કુંભક્ણે 
તેમને મૃત જાણ્યા. તેમણે કુંભકર્ણના નાક-કાન દાંતેથી કરડી લીધા અને પછી ગરજીને આકાશની બાજુ ચાલ્યા ત્યારે 
કુંભકણૅે જાણ્યું. ॥ગા 


ગહેઉ ચરન ગહિ ભૂમિ પછારા | અતિ લાઘવેં ઉઠિ પુનિ તેહિ મારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1415 


પુનિ આયઉ પ્રભુ પહિં બલવાના | જયતિ જયતિ જ્ય કૃપાનિધાના ॥૪॥ 


ઉ છ ક બુ 


કુંભકણે સુગ્રીવનો પગ પકડીને તેમને પૃથ્વી પર પછાડી દીધા. પછી સુગ્રીવે ઘણી સ્ફર્તિથી ઊઠીને તેને માર્યું; અને 
પછી બળવાન સુગ્રીવ પ્રભુની પાસે આવ્યા. અને કહ્યું - કૃપાનિધાન પ્રભુનો જય હો, જય હો, જય હો. ॥૪॥ 


નાક કાન કાટે જિર્યં જાની | ફિરા ક્રોધ કરિ ભઈ મન ગ્લાની ॥ 
સહજ ભીમ પુનિ બિનુ શ્રુતિ નાસા | દેખત કપિ દલ ઉપજી ત્રાસા ॥૫॥ 
નાક-કાન કપાયાં, એવું મનમાં જાણીને ઘણી ગ્લાનિ થઈ; અને તે (કુંભકર્ણ) ક્રોધ કરીને પાછો આવ્યો. એક તો તે 


સ્વભાવિક રૂપે જ ભયંકર હતો અત્તે પાછો નાક-કાન વિનાનો થવાથી અધિક ભયાનક થઈ ગયો. તેને જોતાં જ વાનરોની 
સેનામાં ભય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૫॥ 


દો૦ જ્ય જ્ય જ્ય રઘુબંસ મનિ ધાએ કપિ દે હૂહ | 


એકહિ બાર તાસુ પર છાડેન્હડિ ગિરિ તરુ જૂહ 1।૧૧॥ 
'રઘુવંશમણિનો જ્ય હો, જય હો, જય હો," એવો પોકાર કરીને વાનર હૂહ કરીને દોડશ્ના અને સર્વેએ એકીસાથે 

તેના પર પર્વત અને વૃક્ષોના સમૂહ ફેંક્યા. ॥૬૬॥ 
ચૌ૦- કુંભકરન રન રંગ બિરુદ્ધા | સન્મુખ ચલા કાલ જનુ કુૃદ્ધા ॥ 
કોટિ કોટિ કપિ ધરિ ધરિ ખાઈ | જનુ ટીડી ગિરિ ગુર્હાં સમાઈ ॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1416 


રણના ઉત્સાહમાં કુંભકર્ણ વિપરીત થઈને [તેમની] સામે એમ ચાલ્યો જાણે કોધિત થઈને કાળ આવી રહ્યો હોય. તે 
કરોડ-કરોડ વાનરોને એકીસાથે પકડી પકડીને ખાવા લાગ્યો! [તે એના મુખમાં એ રીતે પેસવા લાગ્યા] જાણે પર્વતની 
ગુફામાં તીડ સમાઈ રહ્યાં હોય. ॥૧॥ 
કોટિન્ડ ગહિ સરીર સન મર્દા | કોટિન્ડ મીજિ મિલવ મહિ ગર્દા ॥ 


મુખ નાસા શ્રવનન્હિ કી બાટા | નિસરિ પરાહિં ભાલુ કપિ ઠાટા ॥ર॥ 
કરોડો(વાનરો)ને પકડીને તેણે શરીરથી મસળી નાખ્યા. કરોડોને હાથેથી મર્દન કરી પૃથ્વીની ધૂળમાં મેળવી દીધા. 


[પેટમાં ગયેલા] રીછ અને વાનરોની પંક્તિ ને પંક્તિ તેના મુખ, નાક અને કાનના માર્ગથી નીકળી-નીકળીને ભાગી રહી 
છે. ॥૨॥ 
રન મદ મત્ત નિસાચર દર્પા | બિસ્વ ગ્રસિહિ જનુ એહિ બિધિ અર્પા ॥ 
મુરે સુભટ સબ ફિરહિં ન ફેરે | સૂઝ ન નયન સુનહિં નહિં ટેરે ॥૩॥ 
રણના મદમાં ઉન્મત્ત રાક્ષસ કુંભકર્ણ આ પ્રમાણે ગર્વિત થયો, જાણે વિધાતાએ તેને સમસ્ત વિશ્વ અર્પણ કરી દીધું 
હોય, અને તેને તે કોળિયો કરી જશે. સર્વે યોદ્ધા નાસી ગયા, તે પાછા વાળવા છતાં વળતા નથી. આંખોથી તેમને કંઈ 
સૂઝતું નથી. એ પોકારવાથી સાંભળતા નથી. ॥૩॥ 
કુંભકરન કંપિ ફૌજ બિડારી | સુનિ ધાઇ રજનીચર ધારી ।॥ 
દેખી રામ બિક્લ ક્ટકાઈ | રિપુ અનીક નાના બિધિ આઈ 1[૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1417 


ન જ. 


કુંભકર્ણ વાનરસેનાને રમણભમળ કરી દીધી, આ સાંભળીને રાક્ષસસેના પણ દોડી, શ્રીરામચન્દ્રજીએ જોયું કે 
પોતાની સેના વ્યાકુળ છે અને શત્રુની અનેક પ્રકારની સેના આવી ગઈ છે. ॥૪॥ 


દો૦- સુનુ સુગ્રીવ બિભીષન અનુજ સંભારેહુ સૈન 
મૈ દેખઉં ખલ બલ દલહિ બોલે રાજિવનેન ॥૬૭॥ 


ત્યારે કમળનયન શ્રીરામજી બોલ્યા - હે સુગ્રીવ! હે વિભીષણ ! અને હે લક્ષ્મણ ! સાંભળો, તમે સેનાને સંભાળજો, 
હું આ દુષ્ટના બળ અને સેનાને જોઉં છું. ॥૬૭॥ 


ચૌ૦- કર સારંગ સાજિ કટિ ભાથા | અરિ દલ દલન ચલે રઘુનાથા ॥ 
પ્રથમ કીન્હિ પ્રભુ ધનુષ ટકોરા | રિપુ દલ બધિર ભયઉ સુનિ સોરા ॥૧॥ 
હાથમાં શારંગ ધનુષ અને કમરમાં ભાથો સજીને શ્રીરઘુનાથજી શત્રુસેનાનું દમન કરવા ચાલ્યા. પ્રભુએ પહેલા તો 
ધનુષનો ટંકાર કર્યો જેનો ભયાનક નાદ સાંભળતાં જ શત્રુદળ બહેરું થઈ ગયું. ॥૧॥ 
સત્યસંધ છોડે સર લછા । કાલસર્પ જનુ ચલે સપચ્છા ॥ 
જહં તર્હે ચલે બિપુલ નારાચા | લગે કટન ભટ બિક્ટ પિસાચા [।ર॥ 
પછી સત્યપ્રતિજ્ઞ શ્રીરામજીએ એક લાખ બાણ છોડ્યાં. તે એવાં ચાલ્યાં જાણે પાંખવાળા કાળસર્પ ચાલ્યા હોય. 
આમ-તેમ ઘણાં જ બાણ ચાલ્યાં, જેનાથી ભયંકર રાક્ષસ યોદ્ધા કપાવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


કટહિં ચરન ઉર સિર ભુજદંડા | બહુતક બીર હોહિં સત ખંડા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1418 


ઘુર્મિ ઘુર્મિ ઘાયલ મહિ પરહી | ઉઠિ સંભારિ સુભટ પુનિ લરહી ॥ગા 
તેમનાં ચરણ, છાતી, માથું અને ભુજદંડ કપાઈ રહ્યાં છે. ઘણા જ વીરોના સો-સો ટુકડા થઈ જાય છે. ઘાયલ ચક્કર 
ખાઈ-ખાઈને પૃથ્વી પર ઢળી રહ્યા છે. ઉત્તમ યોદ્ધા પાછા સંભાળીને ઊઠે છે અને લડે છે, ॥ગા 
લાગત બાન જલદ જિમિ ગાજહિં | બહુતક દેખિ કઠિન સર ભાજહિં ॥ 
રુંડ પ્રચંડ મુંડ બિનુ ધાવર્હિં | ધરું ધરું મારુ મારુ ધુનિ ગાવર્હિં ॥૪॥ 
બાણ વાગતાં જ તેઓ મેઘની જેમ ગરજે છે. ઘણા જ તો કઠિન બાણોને જોઈને જ નાસી જાય છે. મુંડ વિનાના 
પ્રચંડ રૂંડ (ધડ) દોડી રહ્યાં છે અને ' પકડો, પકડો, મારો, મારો'ના નાદ કરતાં ચીસો પાડી રહ્યાં છે. ॥૪॥ 
દો૦) છન મહું પ્રભુ કે સાયકન્ડિ કાટે બિકટ પિસાચ [| 
પુનિ રઘુબીર નિષંગ મહું પ્રબિસે સબ નારાચ 1।૧૮॥ 
પ્રભુનાં બાણોએ ક્ષણમાત્રમાં ભયાનક રાક્ષસોને કાપી નાખ્યા. પછી તે સર્વે બાણ પાછા ફરીને શ્રીરઘુનાથજીના 
ભાથામાં પેસી ગયાં. ॥૬૮॥ 
ચૌ૦- કુંભકરન મન દીખ બિચારી | હતિ છન માઝ નિસાચર ધારી ॥ 
ભા અતિ કુંદ્ધ મહાબલ બીરા | કિયો મૃગનાયક નાદ ગંભીરા ॥૧॥ 


કુંભકર્ણ મનમાં વિચારી જોયું કે શ્રીરામજીએ ક્ષણમાત્રમાં રાક્ષસી સેનાનો સંહાર કરી નાંખ્યો. ત્યારે તે મહાબલી 
વીર અત્યંત ક્રોધિત થયો અને તેણે ગંભીર સિંહનાદ કર્યો. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1419 


કોપિ મહીધર લેઇ ઉપારી | ડારઇ જહં મર્કટ ભટ ભારી ।॥ 
આવત દેખિ સૈલ પ્રભુ ભારે । સરન્હિ કાટિ રજ સમ કરિ ડારે ॥ર॥ 
તે ક્રોધ કરીને પર્વત ઉખાડી લે છે અને જ્યાં ભારે ભારે વાનર યોદ્ધા હોય છે, ત્યાં ફેંકી દે છે, મોટા મોટા પર્વતોને 
આવતા જોઈને પ્રભુએ તેમને બાણોથી કાપીને ધૂળ સમાન (ચૂર-ચૂર) કરી નાંખ્યા, ॥૨॥ 
પુનિ ધનુ તાનિ કોપિ રઘુનાયક | છાંડે અતિ કરાલ બહુ સાયક ॥ 
તનુ મહું પ્રબિસિ નિસરિ સર જાહી | જિમિ દામિનિ ઘન માઝ સમાહી ॥ગા 
પછી શ્રીરઘુનાથજીએ ક્રોધ કરીને ધનુષને તાણીને ઘણાં જ અત્યંત ભયાનક બાણ છોડ્યાં, તે બાણ કુંભકર્ણના 
શરીરમાં પેસીને [પાછળથી એ પ્રમાણે] આરપાર નીકળી જાય છે [કે તેમની ખબર પડતી જ નથી], જાણે વીજળીઓ 
વાદળાંમાં સમાઈ જાય છે. ॥૩॥ 


સોનિત સ્્રવત સોર્હે તન કારે | જનુ ક્જ્જ્લ ગિરિ ગેરુ પનારે ॥ 
બિકલ બિલોકિ ભાલુ કપિ ધાએ 1 બિહેસા જબર્હિ નિકટ કપિ આએ 1૪॥ 
તેના કાળા શરીરમાંથી વહેતું રુધિર એવી શોભા આપે છે, જાણે કાજળના પર્વતમાંથી ગેરુના ઝરણાં વહી રહ્યાં 
હોય. તેને વ્યાકુળ જોઈને રીંછ-વાનર દોડ્યાં. તે જેવા નજીક આવ્યાં કે તરત જ તે હસ્યો, ॥૪॥ 
દોબ- મહાનાદ કરિ ગર્જા કોટિ કોટિ ગહિ કીસ 
મહિ પટકઈ ગજરાજ ઇવ સપથ કરઇ દસસીસ ॥૬૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1420 


અને ઘોર નાદ કરીને ગરજ્યો. તથા કરોડ-કરોડ વાનરોને પકડીને તે ગજરાજની જેમ તેમને પૃથ્વી પર પછાડવા 
લાગ્યો અને રાવણની આણ વર્તાવા લાગ્યો. ॥૬૯॥ 


ચૌ૦- ભાગે ભાલુ બલીમુખ જૂથા | બૃકુ બિલોકિ જિમિ મેષ બરૂથા ॥ 
ચલે ભાગિ કપિ ભાલુ ભવાની | બિકલ પુકારત આરત બાની 1।૧॥ 


ન 


આ જોઈને રીંછ-વાનરોનાં ટોળા એવા ભાગ્યાં જાણે દીપડાને જોઈને ઘેટાનાં ટોળાં! [શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! 
વાનર-રીંછ વ્યાકુળ થઇને આર્તવાણીથી પોકારતાં નાસવા મંડ્યાં. ॥૧॥ 
યહ નિસિચર દુકાલ સમ અહઈ | કપિકૂલ દેસ પરન અબ ચહઈ ।॥ 
કૃપા બારિધર રામ ખરારી | પાહિ પાહિ પ્રનતારતિ હારી ।॥ર॥ 


ક 


[તેઓ કહેવા લાગ્યા -] આ રાક્ષસ દૂર્ભક્ષ (દુકાળ) સમાન છે, જે હવે વાનરકૂળ રૂપી દેશમાં પડવા ઇચ્છે છે, હે 
કૃપારૂપી જળને ધારણ કરનારા મેઘરૂપી શ્રીરામ! હે ખરના શત્રુ! હે શરણાગતના દુઃખ હરનારા! રક્ષા કરો, રક્ષા કરો! 
॥૨॥ 


સકરુન બચન સુનત ભગવાના | ચલે સુધારિ સરાસન બાના ।॥ 
રામ સેન નિજ પાછે ઘાલી | ચલે સકોપ મહા બલસાલી [॥ગા 


કરુણાભયાર% વચન સાંભળતાં જ ભગવાન ધનુષ-બાણ સજાવીને ચાલ્યા. મહાબળશાળી શ્રીરામજીએ સેનાને 
પોતાની પાછળ કરી દીધી અને તેઓ [એકલા] ક્રોધપૂર્વક ચાલ્યા (આગળ વધ્યા). ॥૩॥ 


ખેચિ ધનુષ સર સત સંધાને | છૂટે તીર સરીર સમાને ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1421 


લાગત સર ધાવા રિસ ભરા | કુંધર ડગમગત ડોલતિ ધરા 1૪॥ 
તેમણે ધનુષ ખેંચીને સો બાણનું સંધાન કર્યું. બાણ છૂટ્યાં અને તેના શરીરમાં સમાઈ ગયાં. બાણો વાગતાં જ તે 

ક્રોધે ભરાઈને દોડ્યો. તેના દોડવાથી પર્વત ડગમગાવા લાગ્યા, પૃથ્વી હલવા લાગી. ॥૪॥ 
લીન્ડ એક તેહિં સૈલ ઉપાટી | રઘુકુલતિલક ભુજા સોઈ કાટી ।॥ 
ધાવા બામ બાહુ ગિરિ ધારી | પ્રભુ સોઉ ભુજા કાટિ મહિ પારી ।॥પ| 


તેણે એક પર્વત ઉખાડી લીધો. રઘુકુલતિલક શ્રીરામજીએ તેની તે ભુજા જ કાપી નાખી. પછી ડાબા હાથમાં પર્વત 


લઈને દોડ્યો. પ્રભુએ તેની તે ભુજા પણ કાપીને પૃથ્વી પર પાડી નાંખી. ॥૫॥ 
કાટે ભુજા સોહ ખલ કૈસા | પચ્છહીન મંદર ગિરિ જેસા ॥ 
ઉગ્ર બિલોકિ પ્રભુહિ બિલોકા | ગ્રસન ચહત માનહું ત્રેલોકા ॥॥ 
ભુજાઓ કપાઈ જવાથી તે દષ્ટ એવી શોભા પામવા લાગ્યો, જેમ પાંખ વિનાનો મંદરાચળ પર્વત હોય. તેણે ઉગ્ર 
દષ્ટિથી પ્રભુને જોયા, જાણે ત્રણેય લોકને ગળી જવા માગતો હોય. ॥૧॥ 
દો૦- કરિ ચિક્કાર ઘોર અતિ ધાવા બદનુ પસારિ 
ગગન સિદ્ધ સુર ત્રાસિત હા હા હેતિ પુકારિ ।॥૭૦॥ 


તે ઘણા જોશથી ચિત્કાર કરીને મોં ફાડીને દોડ્યો, આકાશમાં સિદ્ધો અને દેવતા ડરીને હા! હા! હાય! આ પ્રમાણે 
પોકારવા લાગ્યા, ॥૭૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1422 


ચૌ૦- સભય દેવ કરુનાનિધિ જાન્યો | શ્રવન પ્રજંત સરાસનુ તાન્યો ॥ 
બિસિખ નિકર નિસિચર મુખ ભરેઊ | તદપિ મહાબલ ભૂમિ ન પરેઊ 1॥૧॥ 


કરુણાનિધાન ભગવાને દેવતાઓને ભયભીત જાણ્યા, ત્યારે તેમણે ધનુષને કાન સુધી તાણીને રાક્ષસના મુખને 
બાણોના સમૂહથી ભરી દીધું. તોય તે મહાબલી પૃથ્વી પર ન પડ્યો. ॥૧॥ 
સરન્હિ ભરા મુખ સન્મુખ ધાવા | કાલ ત્રોન સજીવ જનુ આવા ॥ 
તબ પ્રભુ કોપિ તીબ્ર સર લીન્હા | ધર તે ભિન્ન તાસુ સિર કીન્હા ॥ર॥ 
મુખમાં બાણ ભરેલો તે [પ્રભુની] સામે દોડ્યો. જાણે કાળરૂપી સજીવ ભાથો જ આવી રહ્યો હોય. ત્યારે પ્રભુએ ક્રોધ 
કરીને તીક્ષ્ણ બાણ લીધું અને તેના માથાને ધડથી જુદું કરી નાખ્યું. ॥૨॥ 
સો સિર પરેઉ દસાનન આગેં | બિક્લ ભયઉ જિમિ ફનિ મનિ ત્યાગેં ॥ 
ધરનિ ધસઈ ધર ધાવ પ્રચંડા | તબ પ્રભુ કાટિ કીન્હ દુઇ ખંડા ગા 
તે માથું રાવણની સામે જઈને પડ્યું. તેને જોઈને રાવણ એવો વ્યાકુળ થયો જેમ મણિના છૂટી જવાથી સર્પ, કુંભકર્ણનું 
પ્રચંડ ધડ દોડ્યું, જેનાથી પૃથ્વી ધસી પડતી હતી. ત્યારે પ્રભુએ કાપીને એના બે ટુકડા કરી નાંપ્યા. ॥૩॥ 
પરે ભૂમિ જિમિ નભ તેં ભૂધર | હેઠ દાબિ કપિ ભાલુ નિસાચર ॥ 
તાસુ તેજ પ્રભુ બદન સમાના | સુર મુનિ સબહિં અચંભવ માના ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1423 


વાનર-રીંછ અને નિશાચરોને પોતાની નીચે દબાવતાં તે બે ટુકડા પૃથ્વી પર એવા પડ્યા જેમ આકાશમાંથી બે પર્વત 
પડ્યા હોય. તેનું તેજ પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના મુખમાં સમાઈ ગયું. [આ જોઈને] દેવો અને મુનિઓ સર્વેને આશ્ચર્ય થયું. 
॥૪॥ 
સુર દુંદુભી બજાવહિં હરષહિં । અસ્તુતિ કરહિં સુમન બહુ બરષહિં ॥ 
કરિ બિનતી સુર સકલ સિધાએ | તેહી સમય દેવરિષિ આએ 1।૫॥ 
દેવો નગારાં વગાડતાં, હરખાતાં અને સ્તુતિ કરતાં અનેક ફૂલો વરસાવી રહ્યા છે. સ્તુતિ કરીને સર્વે દેવો ચાલ્યા 
ગયા. એ જ વખતે દેવર્ષિ નારદ આવ્યા. ॥૫॥ 
ગગનોપરિ હરિ ગુન ગન ગાએ ।| સ્ચિર બીરરસ પ્રભુ મન ભાએ ।॥ 
બેગિ હતહુ ખલ કહિ મુનિ ગએ | રામ સમર મહિ સોભત ભએ 11॥ 
આકાશમાં ઉપરથી તેમણે શ્રીહરિના સુંદર વીરરસયુક્ત ગુણસમૂહનું ગાન કર્યું, જે પ્રભુના મનને ઘણું જ ગમ્યું. 
મુનિ આ કહીને ચાલ્યા ગયા કે હવે દુષ્ટ રાવણને શીઘ્ર હણો. [તે વખતે] શ્રીરામચન્દ્રજી રણભૂમિમાં આવીને [અત્યંત] 
સુશોભિત થયા. ॥૧॥ 
છં૦- સંગ્રામ ભૂમિ બિરાજ રઘુપતિ અતુલ બલ કોસલ ધની 1।| 
શ્રમ બિંદુ મુખ રાજીવ લોચન અરુન તન સોનિત કની ॥ 
ભુજ જુગલ ફેરત સર સરાસન ભાલુ કપિ ચહુ દિસિ બને | 
કહ દાસ તુલસી કહિ ન સક છબિ સેષ જેહે આનન ઘને ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1424 


અતુલનીય બળવાન કોસલપતિ શ્રીરઘુનાથજી રણભૂમિમાં શોભાયમાન છે, મુખ પર પરસેવાનાં ટીપાં છે, કમળ 
સમાન નેત્રો કંઈક લાલ થઈ રહ્યાં છે. શરીર પર રક્તના કણ છે, બંને હાથોથી ધનુષ-બાણ ફેરવી રહ્યાં છે. ચારેકોર રીછ- 
વાનર સુશોભિત છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે પ્રભુની આ શોભાનું વર્ણન શેષજી પણ નથી કરી શકતા, જેમનાં હજાર 
મુખ છે. 
દો૦ નિસિચર અધમ મલાકર તાહિ દીન્ડ નિજ ધામ [| 
ગિરિજા તે નર મંદમતિ જે ન ભજહિં શ્રીરામ ॥૭૧॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ગિરિજે! કુંભકર્ણ, જે નીચ રાક્ષસ અને પાપની ખાણ હતો, તેનેય શ્રીરામજીએ પોતાનું પરમધામ 
આપી દીધું. માટે તે મનુષ્ય [નિશ્ચયે જ] મંદબુદ્ધિ છે જે શ્રીરામજીને નથી ભજતો. ॥૭૧॥ 
ચૌ૦- દિન કેં અંત ફિરીં દ્વ અની | સમર ભઈ સુભટન્હ શ્રમ ઘની ॥ 
રમ કૃપા કપિ દલ બલ બાઢા | જિમિ તૃન પાઈ લાગ અતિ ડાઢા ॥૧॥ 
દિવસનો અંત થયે બંનેય સેનાઓ પાછી ફરી. [આજના યુદ્ધમાં] યોદ્ધાઓને ઘણો થાક લાગ્યો. પણ શ્રીરામજીની 
કૃપાથી વાનરસેનાનું બળ એ પ્રકારે વધી ગયું જેમ ઘાસ પામીને અગ્નિ અધિક વધી જાય છે. ॥૧॥ 
છીજહિં નિસિચર દિનુ અરુ રાતી | નિજ મુખ કહેં સુકૃત જેહિ ભાંતી ॥ 
બહુ બિલાપ દસકંધર કરઈ । બંધુ સીસ પુનિ પુનિ ઉર ધરઈ ॥।ર૨॥ 


ત્યાં રાક્ષસ દિવસ-રાત આ પ્રમાણે ઘટતા જઈ રહ્યા છે જે પ્રમાણે પોતાના જ મુખેથી કહેવાથી પુણ્યો ઘટી જાય છે. 
રાવણ ઘણો વિલાપ કરી રહ્યો છે. વારેવારે ભાઈ(કુંભકર્ણ)નું માથું કાળજે ચાંપે છે, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1425 


રોવહિ નારિ હૃદય હતિ પાની | તાસુ તેજ બલ બિપુલ બખાની ॥ 


ન્‌ 


મેઘનાદ તેહિ અવસર આયઉ | કહિ બહુ કથા પિતા સમુઝાયઉ ॥।ગા 


સ્રીઓ તેના ઘણા ભારે તેજ અને બળનાં વખાણ કરી કરીને હાથોથી છાતી ફૂટી કૂટીને રોઈ રહી છે. તે સમયે 
મેઘનાદ આવ્યો અને તેણે અનેક કથાઓ કહીને પિતાને સમજાવ્યા. ॥૩॥ 


દેખેહુ કાલિ મોરિ મનુસાઈ | અબહિં બહુત કા કરૌ બડાઈ ॥ 
ઇષ્ટદેવ સૈ બલ રથ પાયઉં । સો બલ તાત ન તોહિ દેખાયઉં ॥૪॥ 
[અને કહ્યું -] કાલે મારો પુરુષાર્થ જોજો. અત્યારે હું શું મોટાઈ કરું? હે તાત! હું પોતાના ઇષ્ટદેવથી જે બળ અત્તે 
રથ પામ્યો હતો તે બળ [અને રથ] હજુ સુધી મેં આપને દેખાડ્યાં ન હતાં. ॥૪॥ 
એહિ બિધિ જલ્પત ભયઉ બિહાના | ચહું દુઆર લાગે કપિ નાના ॥ 
ઈત કપિ ભાલુ કાલ સમ બીરા | ઉત રજનીચર અતિ રનધીરા ॥પ૫॥ 
લરહિં સુભટ નિજ નિજ જ્ય હેતૂ | બરનિ ન જાઈ સમર ખગકેતૂ 1॥1॥ 
આ પ્રમાણે ડીંગ મારતા સવાર થઈ ગયું. લંકાના ચારેય દરવાજાઓ ઉપર ઘણા જ વાનર આવી પહોંચ્યા. અહી 


કાળ સમાન વીર વાનર-રીંછ છે અને ત્યાં અત્યંત રણધીર રાક્ષસ બંને બાજુના યોદ્ધા પોતપોતાના જય માટે લડી રહ્યા 
છે. હે ગરુડ! તેમના યુદ્ધનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ॥૫-૬॥ 


મેઘનાદનું યુદ્ધ, રામજીની લીલા નાગપાશમાં બંધાઈ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1426 


દો૦- મેઘનાદ માયામય રથ ચઢિ ગયઉ અકાસ 
ગર્જેઉ અટ્ટહાસ કરિ ભઇ કંપિ કંટકહિ ત્રાસ ॥૭૨॥ 


મેઘનાદ તે જ (પૂ્વોંક્ત) માયામય રથ પર ચઢીને આકાશમાં ચાલ્યો ગયો અને અટ્ટહાસ્ય કરીને ગરજ્યો, જેથી 
વાનરોની સેનામાં ભય છવાઈ ગયો. ॥૭૨॥ 
ન્ડ 
ચૌ૦- સક્તિ સૂલ તરવારિ કૃપાના | અસ્ર સસ્્ર કુલિસાયુધ નાના ॥ 
ડારઈ પરસુ પરિઘ પાષાના | લાગેઉ બૃષ્ટિ કરૈ બહુ બાના ।॥૧॥ 
તે શક્તિ, ત્રિશૂળ, તલવાર, કૃપાણ આદિ અસ્ત્ર, શસ અને વજ આદિ અનેક આયુધ ચલાવા તથા ફરસા, પરિઘ, 
પથ્થર આદિ નાખવા અને ઘણાં જ બાણોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો. ॥૧॥ 
દસ દિસિ રહે બાન નભ છાઈ । માનહું મઘા મેઘ ઝરિ લાઈ ॥ 
ધરું ધરું મારું સુનિઅ ધુનિ કાના | જો મારઇ તેહિ કોઉ ન જાના ।ર૨॥ 
આકાશમાં દસેય દિશાઓમાં બાણ છવાઈ ગયાં, જાણે મઘા નક્ષત્રના વાદળોએ રમઝટ લગાવી દીધી હોય. પકડો, 
પકડીને મારો" આ શબ્દ કાનેથી સંભળાઈ રહ્યા છે. પણ જે મારી રહ્યો છે તેને કળી નથી શકાતો. ॥ર॥ 


ગહિ ગિરિ તરુ અકાસ કપિ ધાવર્હિ | દેખરહિ તેહિ ન દુખિત ફિરિ આવર્હિં ॥ 
અવઘટ ઘાટ બાટ ગિરિ કંદર | માયા બલ કીન્હેસિ સર પંજર ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1427 


જ ક” 


પર્વત અને વૃક્ષોને લઈને વાનર આકાશમાંથી દોડીને જાય છે. પણ તેને જોઈ શકતા નથી, તેથી દુઃખી થઈ પાછા 
આવે છે. મેઘનાદે માયાના બળથી અટપટી ખીણો, માર્ગો અને પર્વત-કંદરાઓને બાણોનાં પિંજરાં બનાવી દીધાં (બાણોથી 
ભરી દીધાં.) ॥ગા 


જાહિં કહાં બ્યાકુલ ભયે બંદર | સુરપતિ બંદિ પરે જનુ મંદર ॥ 
મારુતસુત અંગદ નલ નીલા ।| કીન્હેસિ બિકલ સકલ બલસીલા ।૪॥ 


હવે ક્યાં જઈએ, આ વિચારીને (રસ્તો ન પામીને) વાનર વ્યાકુળ થઈ ગયા, જાણે પર્વત ઇન્દ્રની કેદમાં પડ્યા હોય. 


મેઘનાદે મારુતિ હનુમાન, અંગદ, નલ અને નીલ આદિ સર્વે બળવાનોને વ્યાકુળ કરી દોધા. ॥૪॥ 
પુનિ લછિમત સુગ્રીવ બિભીષન | સરન્હિ મારિ કીન્હેસિ જર્જર તન ।॥ 
પુનિ રઘુપતિ સૈ જૂઝે લાગા | સર છાંડઇ હોઇ લાગહિં નાગા ॥૫॥ 
પછી તેણે લક્ષ્મણજી, સુગ્રીવ અને વિભીષણને બાણોથી મારીને તેમનાં શરીરોને જર્જરિત કરી દીધાં. પછી તે 
શ્રીરઘુનાથજીથી લડવા લાગ્યો. તે જે બાણ છોડે છે, તે સર્પ થઈને વાગે છે. ॥૫॥ 


બ્યાલ પાસ બસ ભએ ખરારી | સ્વબસ અનંત એક અબિકારી ॥ 
નટ ઇવ કપટ ચરિત કર નાના | સદા સ્વતંત્ર એક ભગવાના 1।॥1॥ 
રન સોભા લગિ પ્રભુહિં બંધાયો | નાગપાસ દેવન્ડ ભય પાયો ॥।૭॥ 


જે સ્વતંત્ર, અનંત, એક (અખંડ) અને નિર્વિકાર છે, તે ખરના શત્રુ શ્રીરામજી [લીલાથી ] નાગપાશના વશમાં થઈ 
ગયા (તેમાં બંધાઈ ગયા). શ્રીરામચન્દ્રજી સદા સ્વતંત્ર, એક (અદ્દિતીય) ભગવાન છે; તે નટની જેમ અનેક પ્રકારનાં 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1428 


બનાવટી ચરિત્ર કરે છે. રણની શોભાને માટે પ્રભુએ પોતાને નાગપાશમાં બંધાવી લીધા, તેથી દેવોને મોટો ભય થયો. 

॥૬-૭॥ 

દો૦- ગિરિજા જાસુ નામ જપિ મુનિ કાટહિં ભવ પાસ 1।| 
સો કિ બંધ તર આવઇ બ્યાપક બિસ્વ નિવાસ 1।૭૩ા॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ગિરિજે! જેમનું નામ જપીને મુનિ ભવ(જન્મ-મૃત્યુ)ની ફાંસીને કાપી નાખે છે, તે સર્વવ્યાપક 
અને વિશ્વનિવાસ (વિશ્વના આધાર) પ્રભુ કદીય બંધનમાં આવી શકે છે? ॥૭૩॥ 


ચૌ૦- ચરિત રામ કે સગુન ભવાની । તર્કિ ન જાહિં બુદ્ધિ બલ બાની ॥ 


અસ બિચારિ જે તગ્ય બિરાગી | રામહિ ભજહિં તર્ક સબ ત્યાગી ॥૧॥ 


હે ભવાની! શ્રીરામજીની આ સગુણ લીલાઓના વિષયમાં બુદ્ધિ અને વાણીના બળથી તર્ક (નિર્ણય) કરી શકાય 
નહિ, આવો વિચાર કરી જે તત્વજ્ઞાની અને વિરક્ત પુરુષ છે તે સર્વે તર્ક (શંકા) છોડીને શ્રીરામજીનું ભજન જ કરે છે - 
॥૧॥ 
બ્યાકુલ કટકું કીન્ડ ઘનનાદા | પુનિ ભા પ્રગટ કહઈ દુર્બાદા ॥ 
જામવંત કહ ખલ રહુ ઠાઢા | સુનિ કરિ તાહિ ક્રોધ અતિ બાઢા ।ર૨॥ 
મેઘનાદે સેનાને વ્યાકુળ કરી નાખી. પછી તે પ્રગટ થઈ ગયો અને દુર્વચન કહેવા લાગ્યો. તેથી જામ્બવાને કહ્યું - 
અરે દુષ્ટ! ઊભો રહે. આ સાંભળીને તેનો ક્રોધ ઘણો વધ્યો. ॥૨॥ 


બૂઢ જાનિ સઠ છાંડૅઈઉં તોહી | લાગેસિ અધમ પચારે મોહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1429 


અસ કહિ તરલ ત્રિસૂલ ચલાયો | જામવંત કર ગહિ સોઈ ધાયો ।॥૩ા 

અરે મૂર્ખ! મેં વૃદ્ધ જાણીને તને છોડી દીધો હતો, અરે અધમ! હવે તું મને જ લલકારવા લાગ્યો છે ? આવું કહીને 
તેણે ચમકતું ત્રિશૂળ ચલાવ્યું. જામ્બવાન તે જ ત્રિશૂળને હાથમાં પકડીને દોડ્યા. ॥૩॥ 

મારિસિ મેઘનાદ કે છાતી | પરા ભૂમિ ઘુર્મિત સુરઘાતી ॥ 

પુનિ રિસાન ગહિ ચરન ફિરાયો | મહિ પછારિ નિજ બલ દેખરાયો ।૪॥ 


અને તેને મેઘનાદની છાતી પર માર્યું. તે દેવોનો શત્રુ ચક્કર ખાઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. જામ્બવાને પાછા ક્રોધે 


ભરાઈને પગ પકડીને તેને ફેરવ્યો અને પૃથ્વી પર પછાડીને તેને પોતાનું બળ બતાવ્યું. ॥૪॥ 


બર પ્રસાદ સો મરઈ ન મારા | તબ ગહિ પદ લંકા પર ડારા ॥ 
ઇહાં દેવરિષિ ગરુડ પઠાયો | રામ સમીપ સપદિ સો આયો 1।૫॥ 
[પરંતુ] વરદાનના પ્રતાપે તે માર્યો નથી મરાતો. પછી જામ્બવાને તેનો પગ પકડીને લંકામાં ફેંકી દીધો. અહી દેવર્ષિ 
નારદજીએ. ગરુડને મોકલ્યા. તેઓ તુરત જ શ્રીરામજીની પાસે આવી પહોંચ્યા. ॥૫॥ 
દો૦; ખગપતિ સબ ધરિ ખાએ માયા નાગ બરૂથ [| 
માયા બિગત ભએ સબ હરષે બાનર જૂથ ॥।॥૭૪6)॥ 


પક્ષીરાજ ગરુડજી સર્વે માયા-સર્પના સમૂહોને પકડીને ખાઈ ગયા, ત્યારે સર્વે વાનરોનાં ટોળાં માયાથી રહિત થઈને 
હર્ષિત થયા. ॥૭૪()॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1430 


ગહિ ગિરિ પાદપ ઉપલ નખ ધાએ કીસ રિસાઇ | 
ચલે તમીચર બિક્લતર ગઢ પૂરે ચઢે પરાઈ ॥9૪(ખ])॥ 


પર્વત, વૃક્ષ, પથ્થર અને નખ ધારણ કરેલા વાનર ક્રોધિત થઈને દોડ્યા. નિશાચર વિશેષ વ્યાકુળ થઈ દોડી પડ્યા 
અને દોડીને કિલ્લા ૫૨ ચઢી ગયા. ॥૭૪(ખ])॥ 


મેઘનાદ યજ્ઞ વિનાશ, યુદ્ધ અને મેઘનાદ મોક્ષ 
ચૌ૦- મેઘનાદ કે મુરછા જાગી | પિતહિ બિલોકિ લાજ અતિ લાગી ॥ 
તુરત ગયઉ ગિરિબર કંદરા | કરૌ અજ્ય મખ અસ મન ધરા 1૧] 
મેઘનાદની મૂર્છા છૂટી, [ત્યારે] પિતાને જોઈને તેને ઘણી શરમ આવી. હું અજય (અજેય થવાનો) યજ્ઞ કરું, આવો 
મનમાં નિશ્ચય કરીને તે તુરત જ શ્રેષ્ઠ પર્વતની ગુફામાં ચાલ્યો ગયો. ॥૧॥ 
ઇહોં બિભીષન મંત્ર બિચારા | સુનહુ નાથ બલ અતુલ ઉદારા ॥ 
મેઘનાદ મખ કરઈ અપાવન | ખલ માયાવી દેવ સતાવન 1।ર॥ 


અહી [વિભીષણે આ સલાહ વિચારી [અને શ્રીરામચન્દ્રજીને કહ્યું -] હે અતુલનીય બળવાન ઉદાર પ્રભો! દેવોને 
પજવનારો દુષ્ટ, માયાવી મેઘનાદ અપવિત્ર યજ્ઞ કરી રહ્યો છે. ॥૨॥ 
જો પ્રભુ સિદ્ધ હોઈ સો પાઈહિ | નાથ બેગિ પુનિ જીતિ ન જાઈહિ ॥ 
સુનિ રઘુપતિ અતિસય સુખ માના | બોલે અંગદાદિ કપિ નાના ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1431 


હે પ્રભો! જો તે યજ્ઞ સિદ્ધ થઈ જશે તો હે નાથ! પછી મેઘનાદને જલદી જીતી નહીં શકાય. આ સાંભળીને 
શ્રીરઘુનાથજીએ ઘણું સુખ માન્યું અને અંગદાદિ ઘણા જ વાનરોને બોલાવ્યા [અનેકહ્યું-॥૩॥ 


લછિમન સંગ જાહું સબ ભાઈ | કરહુ બિધંસ જગ્ય કર જાઈ ।॥ 

તુમ્હ લછિમન મારેહુ રન ઓહી | દેખિ સભય સુર દુખ અતિ મોહી ।૪॥ 

હે ભાઈઓ! સર્વે લોકો લક્ષ્મણના સાથે જાઓ અને જઈને યશ્ઞનો વિધ્વંસ કરો. હે લક્ષ્મણ ! સંગ્રામમાં તમે એને 
મારજો. દેવોને ભયભીત થયેલા જોઈને મને મોટું દુઃખ થાય છે. ॥૪॥ 

મારેહુ તેહિ બલ બુદ્ધિ ઉપાઈ । જેહિં છીજે નિસિચર સુનુ ભાઈ ॥ 

જામવંત સુગ્રીવ બિભીષન | સેન સમેત રહેહું તીનિઉ જન ॥।॥૫॥ 


હે ભાઈ! સાંભળો, એને એવા બળ અને બુદ્ધિના ઉપાયથી મારજો, જેથી નિશાચરનો નાશ થાય. હે જામ્બવાન, 
સુગ્રીવ અને વિભીષણ ! તમે ત્રણેય જણ સેનાસહિત [આમની] સાથે રહેજો. ॥૫॥ 


જબ રઘુંબીર દીન્હિ અનુસાસન | કટિ નિષંગ કસિ સાજિ સરાસન ॥ 
પ્રભુ પ્રતાપ ઉર ધરિ રનધીરા | બોલે ઘન ઇવ ગિરા ગૈભીરા ॥1॥ 


[આ પ્રમાણે] જ્યારે શ્રીરઘુવીરે આજ્ઞા આપી, ત્યારે કમરમાં ભાથો કસીને અને ધનુષ સજાવીને રણધીર 
શ્રીલક્ષ્મણજી પ્રભુના પ્રતાપને હૃદયમાં ધારણ કરીને મેઘસમાન ગંભીર વાણી બોલ્યા - ॥૬॥ 


જોં તેહિ આજુ બધેં બિનુ આવૌ | તૌ રઘુપતિ સેવક ન કહાવૌો ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1432 


પી 


જોં સત સંકર કરહિં સહાઈ | તદપિ હતઉં રઘુબીર દોહાઈ ।॥૭॥ 
જો હું આજે એને માર્યા વગર આવું, તો શ્રીરઘુનાથજીનો સેવક ન કહેવડાવું. જો સેંકડો શંકર પણ એની સહાય કરે 
તો પણ શ્રીરઘુવીરની દુહાઈ છે, આજે હું એને મારી જ નાખીશ. ॥૭॥ 
દો૦: રઘુપતિ ચરન નાઈ સિરુ ચલેઉ તુરંત અનંત [| 
અંગદ નીલ મયંદ નલ સંગ સુભટ હનુમંત ॥૭૫॥ 
શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં માથું નમાવીને શેષાવતાર શ્રીલક્ષ્મણજી તુરત જ ચાલ્યા. તેમની સાથે અંગદ, નીલ, 
મયંદ, નલ અને હનુમાન આદિ ઉત્તમ યોદ્ધા હતા. ॥૭૫॥ 
ચૌ૦- જાઇ ડપિન્ડ સો દેખા બેસા | આહુતિ દેત રુધિર અરુ ભૈસા ॥ 
કીન્હ કંપિન્ડ સબ જગ્ય બિધંસા । જબ ન ઉઠઇ તબ કરહિં પ્રસંસા ॥૧॥ 
વાનરોએ. જઈને જોયું કે તે બેસીને લોહી અને પાડાની આહુતિ આપી રહ્યો છે. વાનરોએ સથળો યજ્ઞ વિધ્વંસ કરી 
નાખ્યો. તોય તે જ્યારે ન ઊઠ્યો ત્યારે તેઓ તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ॥૧॥ 
તદપિ ન ઉઠઇ ધરેન્હિ કચ જાઈ | લાતન્હિ હતિ હતિ ચલે પરાઈ ॥ 
લૈ ત્રિસૂલ ધાવા કપિ ભાગે | આએ જહ રામાનુજ આગે 1।ર॥ 


આમ છતાંય તે ન ઊઠ્યો, [ત્યારે] તેમણે જઈને એના વાળ પકડ્યા અને લાતોથી મારી-મારીને નાસવા લાગ્યા. તે 
ત્રિશૂળ લઈને દોડ્યો, ત્યારે વાનર ભાગ્યા અને ત્યાં આવી પહોંચ્યા કે જ્યાં આગળ લક્ષ્મણજી ઊભા હતા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1433 


આવા પરમ ક્રોધ કર મારા | ગર્જ ઘોર રવ બારહિં બારા ॥ 
કોપિ મરુતસુત અંગદ ધાએ | હતિ ત્રિસૂલ ઉર ધરનિ ગિરાએ ।॥૩॥ 


તે અત્યંત ક્રોધે ભરાઈને આવ્યો અને વારંવાર ભયંકર શબ્દ (નાદ) કરીને ગરજવા લાગ્યો. હનુમાન અને અંગદ 
ક્રોધ કરીને દોડ્યા. તેણે ત્રિશૂળ મારીને બંનેને ધરતી પર પાડી દીધા. ॥૩॥ 
પ્રભુ કહે છોંડિસિ સૂલ પ્રચંડા | સર હતિ કૃત અનંત જુગ ખંડા ॥ 
ઉર્ઠિં બહોરિ મારુતિ જુબરાજા | હતહિં કોપિ તેહિ ઘાઉ ન બાજા [।૪॥ 
પછી તેણે પ્રભુ શ્રીલક્મણજી ઉપર પ્રચંડ ત્રિશૂળ છોડ્યું. અનન્તે (શ્રીલક્મણજીએ) બાણ મારીને એના બે ટુકડા કરી 
નાખ્યા. હનુમાનજી અને યુવરાજ અંગદ પાછા ઊઠીને ક્રોધ કરી તેને મારવા લાગ્યા, પણ તેને ચોટ લાગી નહીં. ॥૪॥ 
ફિરે બીર રિપુ મરઇ ન મારા | તબ ધાવા કરિ ઘોર ચિકારા ॥ 
આવત દેખિ ક્રુદ્ધ જનુ કાલા | લછિમન છાંડે બિસિખ કરાલા ।॥૫॥ 
શત્રુ મેઘનાદ) માર્યો નથી મરાતો, આ જોઈને જ્યારે વીર પાછા ફર્યા, ત્યારે તે ઘોર ચિત્કાર કરીને દોડ્યો. તેને ક્રુદ્ધ 
કાળની જેમ આવતો જોઈને લક્ષ્મણજીએ ભયાનક બાણ છોડ્યાં. ॥૫॥ 


દેખેસિ આવત પબિ સમ બાના | તુરત ભયઉ ખલ અંતરધાના ॥ 
બિબિધ બેષ ધરિ કરઇ લરાઈ | કબહુંક પ્રગટ ક્બહું દુરિ જાઈ ।૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1434 


વજ સમાન બાણોને આવતાં જોઈને તે દુષ્ટ તુરત જ અંતર્ધાન થઈ ગયો અને પાછો જાત જાતનાં રૂપ ધારણ કરીને 
યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે ક્યારેક પ્રગટ થતો હતો અને ક્યારેક છુપાઈ જતો હતો. ॥૧॥ 


દેખિ અજય રિપુ ડરપે કીસા | પરમ કુદ્ધ તબ ભયઉ અહીસા ॥ 
લછિંમન મન અસ મંત્ર દઢાવા | એહિ પાપિહિ મૈં બહુત ખેલાવા ॥૭॥ 
શત્રુને પરાજિતિ ન થતો જોઈને વાનર ડર્યા, ત્યારે સર્પરાજ શેષજી (લક્ષ્મણજી) બહુ જ ક્રોધિત થયા. લક્ષ્મણજીએ 
મનમાં આ વિચાર દઢ કયોં કે આ પાપીને હું બહુ જ રમાડી ચૂક્યો [હવે, વધારે રમાડવો ઠીક નથી, હવે તો એને સમાપ્ત 
જ કરી દેવો જોઈએ]. ॥૭॥ 
સુમિરિ કોસલાધીસ પ્રતાપા | સર સંધાન કીન્ડ કરિ દાપા ॥ 
છાડા બાન માઝ ઉર લાગા | મરતી બાર કપટુ સબ ત્યાગા ॥૮॥ 
કૌશલપતિ શ્રીરામજીના પ્રતાપનું સ્મરણ કરીને લક્ષ્મણજીએ વીરોચિત દર્પ કરીને બાણનું સંધાન કર્યું. બાણ છોડતાં 
જ તેની છાતીની વચ્ચે વાગ્યું. મરતી વખતે તેણે સર્વે કપટ ત્યજી દીધું. ॥૮॥ 
દો૦: રામાનુજ કરહે રામુ કર્હે અસ કહિ છાંડેસિ પ્રાન | 
ધન્ય ધન્ય તવ જનની. કહ અંગદ હનુમાન ॥૭૧॥ 
[તેના હૃદયના ભાવ નીકળી પડ્યા કે -] રામના નાના ભાઈ લક્ષ્મણ ક્યાં છે ? રામ ક્યાં છે? એમ કહીને તેણે પ્રાણ 


છોડી દીધા. અંગદ અને હનુમાન કહેવા લાગ્યા - તારી માતા ધન્ય, ધન્ય છે [જે તું લક્ષ્મણજીના હાથે મરાયો અને મરતી 
વખતે શ્રીરામ-લક્ષ્મણને સ્મરણ કરીને એમનાં નામોનું ઉચ્ચારણ ક્યું.] ॥૭૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1435 


ચૌ૦- બિનુ પ્રયાસ હનુમાન ઉઠાયો | લંકા દ્વાર રાખિ પુનિ આયો ॥ 
તાસુ મરન સુનિ સુર ગંધર્બા | ચઢિ બિમાન આએ નભ સર્બા ॥૧॥ 


હનુમાનજીએ એને વિના પરિશ્રમે ઉપાડી લીધો અને લંકાના દરવાજે મૂકીને પાછા આવ્યા. તેનું મરણ સાંભળી દેવો 
અને ગંધર્વ આદિ સર્વે વિમાનો પર ચઢીને આકાશમાં આજા. ॥૧॥ 


બરષિ સુમન દુંદુભી બજાવર્હિં | શ્રીરઘુનાથ બિમલ જસુ ગાવહિં ॥ 
જ્ય અનંત જ્ય જગદાધારા । તુમ્હ પ્રભુ સબ દેવન્ડિ નિસ્તારા ।ર॥ 


ય હ 


તેઓ ફૂલ વરસાવીને નગારાં વગાડે છે અને શ્રીરઘુનાથજીનો નિર્મળ યશ ગાય છે. હે અનંત! આપનો જય હો, હે 
જગદાધાર! આપનો જય હો, હે પ્રભો! આપે સર્વ દેવતાઓનો [મહાન વિપત્તિથી] ઉદ્ધાર કર્યો. ॥૨॥ 


અસ્તુતિ કરિ સુર સિદ્ધ સિધાએ | લછિમન કૃપાસિંધુ પહિં આએ ।॥ 

સુત બધ સુના દસાનન જબહીં | મુરુછિત ભયઉ પરેઉ મહિ તબહીં ॥૩ા 

દેવતા અને સિદ્ધ સ્તુતિ કરીને ચાલ્યા ગયા, ત્યારે લક્ષ્મણજી કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરામજી પાસે આવ્યા, રાવણે જેવા 
પુત્ર્વધના સમાચાર સાંભળ્યાં, તેવો જ તે મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. ॥૩॥ 

મંદોદરી રુદન કર ભારી | ઉર તાડન બહુ ભાોંતિ પુકારી ॥ 

નગર લોગ સબ બ્યાકુલ સોચા | સકલ કહહિં દસર્કંધર પોચા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1436 


મંદોદરી છાતી ફૂટી-ફૂટીને અને અનેક પ્રકારે પોકારી-પોકારીને ઘણો ભારે વિલાપ કરવા લાગી. નગરના સર્વે લોકો 
શોકથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. સર્વે રાવણને નીચ કહેવા લાગ્યા. ॥૪॥ 


દો૦ તબ દસકંઠ બિબિધિ બિધિ સમુઝાઈ સબ નારિ [| 
નસ્વર રૂપ જગત સબ દેખહુ હૃદર્ય બિચારિ ॥૭૭॥ 


ત્યારે રાવણે સર્વે સ્રીઓને અનેક પ્રકારે સમજાવી કે સમસ્ત જગતનું આ રૂપ નાશવાન છે, હૃદયમાં વિચારીને 
જુઓ. ॥૭૭॥ 


ચૌ૦- તિન્હહિ ગ્યાન ઉપદેસા રાવન | આપુન મંદ કથા સુભ પાવન ।॥ 
પર ઉપદેસ કુસલ બહુતેરે | જે આચરહિં તે નર ન ઘનેરે ॥૧|॥ 


રાવણે એમને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. તે સ્વયં તો નીચ છે, પણ તેની. કથા (વાતો) શુભ અને પવિત્ર છે. બીજાઓને 
ઉપદેશ આપવામાં તો ઘણા લોકો નિપુણ હોય છે, પણ એવા લોકો અધિક નથી જે ઉપદેશ અનુસાર આચરણ પણ કરે 
છે. ॥૧॥ 


નિસા સિરાનિ ભયઉ ભિનુસારા | લગે ભાલુ કપિ ચારિહું દ્વારા ॥ 
સુભટ બોલાઇ દસાનન બોલા | રન સન્મુખ જા કર મન ડોલા ।ર॥ 


રાત વીતી ગઈ, સવાર થયું. રીંછ-વાનર [પાછા] ચારેય દરવાજે જઈ ચડ્યાં. યોદ્ધાઓને બોલાવીને દશમુખ રાવણે 
કહ્યું - યુદ્ધમાં શત્રુની સન્મુખ જેનું મન ડામાડોળ થાય; ॥૨॥ 


સો અબહીં બરુ જાઉ પરાઈ | સંજુગ બિમુખ ભર્અએં ન ભલાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1437 


નિજ ભુજ બલ મૈં બયરુ બહાવા | દેહઉં ઉતર જો રિપુ ચઢિ આવા ગા 
તે અત્યારે જ નાસી જાય તે ઠીક છે. યુદ્ધમાં જઈને વિમુખ થવા(નાસવા)માં ભલું નથી. મેં પોતાની ભુજાઓના બળે 
વેર વધાર્યું છે. જે શત્રુ ચઢી આવ્યો છે, તેને હું જ ઉત્તર આપી દઈશ. ॥૩॥ 
અસ કહિ મરુત બેગ રથ સાજા | બાજે સકલ જુઝાઊ બાજા ॥ 
ચલે બીર સબ અતુલિત બલી | જનુ કજ્જ્લ કૈ આંધી ચલી ।૪॥ 
અસગુન અમિત હોહિં તેહિ કાલા | ગનઈ ન ભુજ બલ ગર્બ બિસાલા ॥૫॥ 
આવું કહીને તેણે પવન સમાન વેગે ચાલનારો રથ સજાવ્યો. સઘળાં યુદ્ધનાં વાદ્યો વાગવાં લાગ્યાં. સર્વે અતુલનીય 
બળવાન વીર એવા ચાલ્યા જાણે કાજળની આંધી ફૂંકાઈ હોય. તે સમયે અસંખ્ય અપશુકન થવા લાગ્યાં. પણ પોતાની 
ભુજાઓના બળનો મોટો ગર્વ હોવાથી રાવણ તેને ગણતરીમાં લેતો નથી, ॥૪-૫॥ 
છં૦ અતિ ગર્બ ગનઇ ન સગુન અસગુન સ્્રવહિં આયુધ હાથ તે | 
ભટ ગિરત રથ તે બાજિ ગજ ચિક્કરત ભાજહિં સાથ તે ॥ 
ગોમાય ગીધ કરાલ ખર રવ સ્વાન બોલરહિં અતિ ઘને ।| 
જનુ કાલદૂત ઉલૂક બોલહિં બચન પરમ ભયાવને ।॥ 


અત્યંત ગર્વના કારણે તે શુકન-અપશુકનનો વિચાર નથી કરતો. હથિયાર હાથમાંથી પડી રહ્યાં છે. યોદ્ધા રથમાંથી 
ઢળી પડે છે. ઘોડા, હાથી સંગાથ છોડીને ચિત્કારતાં ભાગી જાય છે. શિયાળ, ગીધ, કાગડા અને ગધેડા નાદ કરી રહ્યા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1438 


છે. ઘણા અધિક કૂતરા ભસી રહ્યા છે. ઘુવડ એવા અત્યંત ભયાનક શબ્દ કરી રહ્યા છે, જાણે કાળના દૂત હોય (મૃત્યુનો 
સંદેશો સંભળાવી રહ્યા હોય). 


રાવણનું યુદ્ધ માટે પ્રસ્‍થાન અને શ્રી રામજીનો વિજયરથ અને વાંદરાઓ અને રાક્ષસોનું યુદ્ધ 
દો૦; તાહિ કિ સંપતિ સગુન સુભ સપનેહું મન બિશ્રામ | 
ભૂત દ્રોહ રત મોહબસ રામ બિમુખ રતિ કામ 1।૭૮॥ 
જે જીવોના દ્રોહમાં રત છે, મોહના વશ થઈ રહ્યો છે, રામવિમુખ છે અને કામાસક્ત છે, તેને શું કદી સ્વપ્નમાંય 
સંપત્તિ, શુભ શુકન અને ચિત્તની શાંતિ હોઈ શકે છે ? ॥૭૮॥ 
ચૌ૦- ચલેઉ નિસાચર કંટકુ અપારા | ચતુરંગિની અની બહુ ધારા ॥ 
બિબિધિ ભાંતિ બાહન રથ જાના | બિપુલ બરન પતાક ધ્વજ નાના ॥૧॥ 


રાક્ષસોની અપાર સેના ચાલી. ચતુરંગિણી સેનાની ઘણી જ ટુકડીઓ છે. અનેક પ્રકારનાં વાહન, રથ અને સવારીઓ 
છે તથા અનેક રંગોની અનેક પતાકાઓ અને ધજાઓ છે. ॥૧॥ 


ચલે મત્ત ગજ જૂથ ઘનેરે | પ્રાબિટ જલદ મરુત જનુ પ્રેરે ॥ 
બરન બરન બિરદેત નિકાયા | સમર સૂર જાનહિં બહુ માયા ।ર॥ 


મદોન્મત હાથીઓનાં ઘણાં જ ટોળાં ચાલ્યાં, જાણે પવનથી પ્રેરિત થયેલાં વર્ષાત્રશ્તુનાં વાદળાં હોય. રંગબેરંગી 
પોશાક ધારણ કરનારા વીરોના સમૂહ છે, જે યુદ્ધમાં મોટા શૂરવીર છે અને અનેક પ્રકારની માયા જાણે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1439 


અતિ બિચિત્ર બાહિની બિરાજી | બીર બસંત સેન જનુ સાજી ॥ 
ચલત કટક દિગસિંધુર ડગહીં । છુભિત પયોધિ કુધર ડગમગહીં ગા 


અત્યંત વિચિત્ર લશ્કર શોભિત છે, જાણે વીર વસંતે સેના સજાવી હોય. સેનાના ચાલવાથી દિશાઓના હાથી ડગવા 
લાગ્યા, સમુદ્ર ક્ષુભિત થઈ ગયા અને પર્વત ડગમગાવા લાગ્યા. ॥૩॥ 
ઉઠી રેનુ રબિ ગયઉ છપાઈ | મરત થકિત બસુધા અકુલાઈ ॥ 
પનવ નિસાન ઘોર રવ બાજહિં | પ્રલય સમય કે ઘન જનુ ગાજહિં ।૪॥ 
એટલી ધૂળ ઊડી કે સૂર્ય છુપાઈ ગયો. [પછી એકાએક] પવન રોકાઈ ગયો. અને પૃથ્વી અકળાઈ ઊઠી. ઢોલ અને 
નગારાં ભીષણ ધ્વનિથી વાગી રહ્યાં છે; જેમ પ્રલલકાળનાં વાદળ ગરજી રહ્યાં હોય. ॥૪॥ 
ભેરિ નફીરિ બાજ સહનાઈ । મારૂ રાગ સુભટ સુખદાઈ ॥ 
કેહરિ નાદ બીર સબ કરહીં | નિજ નિજ બલ પૌરુષ ઉચ્ચરહીં ॥૫॥ 


રણશિંગુ, નફેરી (તુરી) અને શરણાઈઓમાં યોદ્ધાઓને સુખ આપનારો મારુ રાગ વાગી રહ્યો છે. સર્વે વીર સિંહનાદ 
કરે છે અને પોતપોતાનાં બળ-પૌરુષનાં વખાણ કરી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


કહઈ દસાનન સુનહુ સુભટ્ટા | મર્દહુ ભાલુ કપિન્ડ કે ઠટટ્ટા ॥ 
હીં મારિહઉં ભૂપ દ્વ ભાઈ | અસ કહિ સન્મુખ ફૌજ રેંગાઈ ॥1॥ 


યહ સુધિ સકલ કપિન્ડ જબ પાઈ | ધાએ કરિ રઘુબીર દોહાઈ ।॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1440 


રાવણે કહ્યું - હે ઉત્તમ યોદ્ધાઓ! સાંભળો! તમે રીછ-વાનરોના સમૂહને મસળી નાખો. અને હું બંને રાજકુમાર 
ભાઈઓને મારીશ. આવું કહીને તેણે પોતાની સેના સામે ચલાવી. જ્યારે સર્વે વાનરોને આ ખબર પડી, ત્યારે તેઓ 
શ્રીરઘુવીરની દોહાઈ આપતાં દોડ્યાં, ॥૬-૭॥ 
છં ધાએ બિસાલ કરાલ મર્કટ ભાલુ કાલ સમાન 
માનહું સપચ્છ ઉડાહિં ભૂધર બુંદ નાના બાન 
નખ દસન સૈૌલ મહાઠ્ટુમાયુધ સબલ સંક ન માનહીં | 
જ્ય રામ રાવન મત્ત ગજ મૃગરાજ સુજ્સુ બખાનહી | 
તે વિશાળ અને કાળસમાન કરાળ વાનર-રીછ દોડ્યાં, જાણે પાંખોવાળા પર્વતોના સમૂહ ઊડી રહ્યા હોય. તેઓ 
અનેક વર્ણના છે. નખ, દાંત, પર્વત અને મોટાં-મોટાં વૃક્ષો જ એમનાં હથિયાર છે. તે ઘણા બળવાન છે, અને બીજા 
કોઈનોય ભય નથી માનતા. રાવણરૂપી મદોન્મત હાથી માટે સિંહરૂપી શ્રીરામજીનો જયજયકાર કરીને તેઓ તેમના સુંદર 
યશનાં વખાણ ડરે છે. 
દો૦- દુહુ દિસિ જ્ય જયકાર કરિ નિજ નિજ જોરી જાનિ | 
ભિરે બીર ઇંત રામહિ ઉત રાવનહિ બખાનિ ॥૭૯॥ 


બંને બાજુના યોદ્ધા જય-જયકાર કરીને પોતપોતાની જોડી જાણીને અહી શ્રીરઘુનાથજી અને ત્યાં રાવણનાં વખાણ 
કરીને પરસ્પર ભિડાઈ ગયા. ॥૭૯॥ 


ચૌ૦- રાવનુ રથી બિરથ રઘુબીરા | દેખિ બિભીષન ભયઉ અધીરા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1441 


અધિક પ્રીતિ મન ભા સંદેહા | બંદિ ચરન કહ સહિત સનેહા ॥૧॥ 


રાવણને રથ ઉપર અને શ્રીરઘુવીરને વિના રથના જોઈને વિભીષણ અધીરા થઈ ગયા. પ્રેમ અધિક થઈ જવાને 
કારણે તેમના મનમાં સંશય થઈ ગયો [કે તેઓ વિના રથે રાવણને કેવી રીતે જીતી શકશે], શ્રીરામજીના ચરણોની વંદના 
કરીને તેઓ સ્નેહપૂર્વક કહેવા લાગ્યા. ॥૧॥ 
નાથ ન રથ નહિં તન પદ ત્રાના | કેહિ બિધિ જિતબ બીર બલવાના ॥ 
સુનહુ સખા કહ કુૃપાનિધાના | જોહે જ્ય હોઈ સો સ્યંદન આના ।ર॥ 
હે નાથ! આપને ન તો રથ છે, ન તનની રક્ષા કરનારું કવચ છે અને પગરખાંય નથી. તે બળવાન વીર રાવણને 
કંઈ રીતે જીતી શકાશે ? કૃપાનિધાન શ્રીરામજીએ કહ્યું - હે સખા! સાંભળો ! જેનાથી જય થાય છે તે રથ બીજો જ છે. 
॥ર॥ 
સૌરજ ધીરજ તેહિ રથ ચાકા | સત્ય સીલ દંઢ ધ્વજા પતાકા ॥ 
બલ બિબેક દમ પરહિત ઘોરે | છમા કૃપા સમતા રજુ જોરે ॥ગા 
શૌર્ય અને ધૈર્ય એ રથનાં પૈડાં છે. સત્ય અને શીલ (સદાચાર) તેની મજબૂત ધજા અને પતાકાઓ છે. બળ, વિવેક, 
દમ (ઇંદ્દિયોનું વશમાં હોવું) અને પરોપકાર - આ ચાર એના ઘોડા છે; જે ક્ષમા, દયાઃ અને સમતારૂપી દોરડાંથી રથમાં 
જોડેલા છે. ॥ગા 
ઈસ ભજનુ સારથી સુજાના | બિરતિ ચર્મ સંતોષ કૃપાના ॥ 
દાન પરસુ બુધિ સક્તિ પ્રચંડા | બર બિગ્યાન કઠિન કોદંડા ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1442 


ઈશ્વરનું ભજન જ [તે રથને ચલાવનાર] ચતુર સારથિ છે. વૈરાગ્ય ઢાલ છે અને સંતોષ તલવાર છે. દાન ફરસો છે, 
બુદ્ધિ પ્રચંડ શક્તિ છે, શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન કઠણ ધનુષ છે. ॥૪॥ 
અમલ અચલ મન ત્રોન સમાના । સમ જમ નિયમ સિલીમુખ નાના ॥ 
કવચ અભેદ બિપ્ર ગુર પૂજા | એહિ સમ બિજય ઉપાય ન દૂજા ॥૫॥ 
સખા ધર્મમય અસ રથ જાકે | જીતન કહં ન ક્તહું રિપુ તાકે ॥1॥ 
નિર્મળ (પાપરહિત) અને અચળ (સ્થિર) મન ભાથા સમાન છે. શમ (મનનું વશમાં હોવું), [અહિંસાદિ] યમ અને 
[શૌચાદિ] નિયમ - આ અનેક બાણ છે. બ્રાહ્મણો અને ગુરુનું પૂજન અભેદ્ય કવચ છે. આના જેવો વિજયનો બીજો કોઈ 
ઉપાય નથી હે સખા! આવો ધર્મમય રથ જેની પાસે હોય તેને માટે જીતવાને ક્યાંય શત્રુ જ નથી. ॥૫-૬॥ 


દો મહા અજય સંસાર રિપુ જીતિ સકઈ સો બીર | 


જાકે અસ રથ હોઇ દઢ સુનહું સખા મતિધીર ।॥૮૦)॥ 
હે ધીરબુદ્ધિવાળા સખા! સાંભળો, જેની પાસે આવો દઢ રથ હોય, તે વીર સંસાર (જન્મ-મૃત્યુ) રૂપી મહાન દુર્જય 
શત્રુનેય જીતી શકે છે [રાવણની તો વાત જ શું છે]. ॥૮૦ (5)॥ 
સુનિ પ્રભુ બચન બિભીષન હરષિ ગહે પદ કંજ [| 
એહિ મિસ મોહિ ઉપદેસેહુ રામ કૃપા સુખ પુંજ ।॥૮૦(ખ])॥| 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને વિભીષણજીએ, હરખાઈને તેમનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં [અને કહ્યું -] હે કૃપા અને 
સુખના સમૂહ શ્રીરામજી! આપે આ બહાને મને [મહાન] ઉપદેશ આપ્યો. ॥૮૦(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1443 


ઉત પચાર દસકંધર ઇત અંગદ હનુમાન 
લરત નિસાચર ભાલુ કપિ કરિ નિજ નિજ પ્રભુ આન 1॥।॥૮૦(૩)॥ 


ત્યાંથી રાવણ લલકારી રહ્યો છે અને અહીંથી અંગદ અને હનુમાન. રાક્ષસ અને રીંછ-વાનર પોતાના સ્વામીની 
દોહાઈ આપીને લડી રહ્યા છે. ॥૮૦(ગ)॥ 
ચૌ૦- સુર બ્રહ્માદિ સિદ્ધ મુનિ નાના | દેખત રન નભ ચઢે બિમાના ॥ 
હંમહ્‌ ઉમા રહે તેહિ સંગા | દેખત રામ ચરિત રન રંગા ૧] 
બ્રહ્મા આદિ દેવો અને અનેક સિદ્ધો તથા મુનિઓ વિમાનો પર ચઢીને આકાશમાંથી યુદ્ધ જોઈ રહ્યા છે. [શિવજી કહે 
છે-] હે ઉમા! હું પણ એ સમાજમાં હતો અને શ્રીરામજીના રણ-રંગ-(રણોત્સાહ)ની લીલા જોઈ રહ્યો હતો. ॥૧॥ 
સુભટ સમર રસ દુહુ દિસિ માતે | કપિ જયસીલ રામ બલ તાતે ॥ 
એક એક સન ભિરહિં પચારહિં | એકન્ડ એક મર્દિ મહિ પારહિં ॥ર॥ 
બંને બાજુના યોદ્ધા રણરસમાં મદોન્મત થઈ રહ્યા છે. વાનરોને શ્રીરામજીનું બળ છે, એટલે તેઓ જયશીલ છે (જીતી 
રહ્યા છે). એક બીજાથી ભિડાય છે અને પડકારે છે તેમજ એક બીજાને મસળી-મસળીને પૃથ્વી ઉપર નાંખી દે છે. ॥ર॥ 


મારહિં કાટહિં ધરહિં પછારહિં | સીસ તોરિ સીસન્ડ સન મારહિં ॥ 
ઉદર બિદારહિં ભુજા ઉપારહિં | ગહિ પદ અવનિ પટકિ ભટ ડારહિં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1444 


તેઓ મારે, કાપે, પકડે અને પછાડી દે છે અને માથાં તોડીને તે જ માથાંઓથી બીજાઓને મારે છે. પેટ ફાડે છે, 
ભુજાઓ ઉખાડે છે અને યોદ્ધાઓના પગ પકડીને પૃથ્વી ઉપર પછાડે છે. ॥૩॥ 
નિસિચર ભટ મહિ ગાડહિં ભાલૂ | ઊપર ઢારિ દેહિં બહુ બાલૂ ॥ 
બીર બલીમુખ જુદ્ધ બિરુદ્દે | દેખિઅત બિપુલ કાલ જનુ કુહ્ે 1૪॥ 


રાક્ષસ યોદ્ધાઓને રીંછ પૃથ્વીમાં દાટી દે છે અને ઉપરથી ઘણી જ રેતી નાખી દે છે. યુદ્ધમાં શત્રુઓના વિરોધી થયેલા 
વીર વાનર એવા દેખાય છે કે જાણે અનેક ક્રોધિત કાળ હોય. ॥૪॥ 


છં૦ કુદ્ધે કૃતાંત સમાન કપિ તન સવત સોનિત રાજહી | 
મર્ઈ્હિં નિસાચર ક્ટક ભટ બલવંત ઘન જિમિ ગાજહીં ।॥ 
મારહિં શપેટન્ડિ ડાટિ દાતન્ડ કાટિ લાતન્ડં મીજહી ।| 
ચિક્કરહિં મર્કટ ભાલુ છલ બલ કરહિં જેહિં ખલ છીજહીં ।૧॥ 
ક્રોધિત થયેલા કાળ સમાન તે વાનર લોહી વહેતાં શરીરોથી શોભિત થઈ રહ્યા છે. તે બળવાન વીર રક્ષસોની 
સેનાના યોદ્ધાઓને મસળે છે અને મેઘની જેમ ગરજે છે. ધમકાવીને લાફા મારે છે અને દાંતોથી કરડીને લાતોથી કચડી 
નાખે છે. વાનર-રીંછ ચિત્કારે છે અને એવાં છળ-બળ કરે છે કે જેથી દુષ્ટ રાક્ષસો નષ્ટ થઈ જાય. ॥૧॥ 
ધરિ ગાલ ફારહિં ઉર બિદારહિં ગલ અંતાવરિ મેલહી | 
પ્રહ્લાદપતિ જનુ બિબિધ તનુ ધરિ સમર અંગન ખેલહીં ॥ 
ધરું મારુ કાટુ પછારુ ઘોર ગિરા ગગન મહિ ભરિ રહી | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1445 


જ્ય રામ જો તૃન તે કુલિસ કર ડકુલિસ તે કર તૃન સહી [રા 
તેઓ રક્ષસોના ગાલ પકડીને ફાડી નાખે છે, છાતી ચીરી નાખે છે અને તેમનાં આંતરડાં કાઢીને ગળામાં પહેરી લે 
છે. તે વાનરો એવા જણાય છે જાણે પ્રહ્લાદના સ્વામી શ્રીનૃસિંહ ભગવાન અનેક શરીર ધારણ કરીને યુદ્ધના મેદાનમાં 
ક્રીડા કરી રહ્યા હોય, પકડો, મારો, કાપો, પછાડો આદિ ઘોર શબ્દો આકાશ અને પૃથ્વીમાં છવાઈ ગયા છે. 
શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય હો, જે ખરેખર તણખલાને વજ અને વજને તણખલું કરી દે છે (નિર્બળને સબળ અને સબળને 
નિર્બળ કરી દે છે). ।૨॥ 
દો૦) નિજ દલ બિચલત દેખેસિ બીસ ભુર્જાં દસ ચાપ [| 
રથ ચઢિ ચલેઉ દસાનન ફિરહુ ફિરહુ કરિ દાપ ॥[।૮૧॥ 
પોતાની સેનાને વિચલિત થતી જોઈ, ત્યારે વીસ ભુજાઓમાં દસ ધનુષ લઈને રાવણ રથ ઉપર ચઢીને ગર્વ કરતો 
'પાછા ફરો, પાછા ફરો" કહેતો ચાલ્યો. ॥૮૧॥ 
ચૌ૦- ધાયઉ પરમ કુદ્ધ દસકંધર | સન્મુખ ચલે હૂહ દૈ બંદર ॥ 
ગહિ કર પાદપ ઉપલ પહારા | ડારેન્ડિ તા પર એકહહિં બારા ॥૧॥ 
રાવણ અત્યંત ક્રોધિત થઈને દોડ્યો. વાનર હોંકારો કરતાં [લડવા માટે] તેની સામે ચાલ્યા. તેમણે હાથમાં વૃક્ષ, 
પથ્થર અને પર્વત લઈને રાવણ ઉપર એકીસાથે નાંખ્યાં. ॥૧॥ 
લાગર્હિં સૈલ બજ તન તાસૂ | ખંડ ખંડ હોઈ ફૂટહિં આસૂ ॥ 
ચલા ન અચલ રહા રથ રોપી | રન દુર્મદ રાવન અતિ કોપી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1446 


પર્વતો તેના વજતુલ્ય શરીરમાં લાગતાં જ તુરત જ ટુકડે ટુકડા થઈને ફૂટી જાય છે. અત્યંત ક્રોધી રણોન્મત રાવણ 
રથ રોકીને અચળ ઊભો રહ્યો, [પોતાના સ્થાનેથી] જરા પણ ન ખસ્યો. ॥ર॥ 
ઇંત ઉત ઝપટિ દપટિ કપિ જોધા | મરદ લાગ ભયઉ અતિ ક્રોધા ॥ 
ચલે પરાઇ ભાલુ કપિ નાના । ત્રાહિ ત્રાહિ અંગદ હનુમાના ।॥૩ા 
તેને ઘણો જ ક્રોધ થયો, તે આમ-તેમ ઝપટીને અને આગળ વધીને વાનર યોદ્ધાઓને મસળવા લાગ્યો. અનેક વાનર- 
રીંછો “હે અંગદ! હે હનુમાન! રક્ષા કરો, રક્ષા કરો" [પોકારતાં નાસી ગયાં]. ॥૩॥ 
પાહિ પાહિ રઘુબીર ગોસાઈ | યહ ખલ ખાઇ કાલ કી નાઈ ।॥ 
તેહિં દેખે કપિ સક્લ પરાને | દસહું ચાપ સાયક સંધાને ।૪॥ 
હે રઘુવીર! હે ગોસાઈ! રક્ષા કરો, રક્ષા કરો. આ દુષ્ટ કાળની જેમ અમને ખાઈ રહ્યો છે. તેણે જોયું કે સર્વે વાનર 
ભાગી છૂટ્યા. ત્યારે [રાવણે] દસેય ધનુષો પર બાણોનાં સંધાન કર્યા. ॥૪॥ 
છં૦ સંધાનિ ધનુ સર નિકર છાડેસિ ઉરગ જિમિ ઉડે લાગહીં | 
રહે પૂરિ સર ધરની ગગન દિસિ બિદિસિ કર્હીં કપિ ભાગહીં ॥ 
ભયો અતિ કોલાહલ બિક્લ કપિ દલ ભાલુ બોલહિં આતુરે | 
રઘુબીર કરુના સિંધુ આરત બંધુ જન રચ્છક હરે ।॥ 
તેણે ધનુષ પર સંધાન કરીને બાણોના સમૂહ છોડ્યા, તે બાણ સર્પની જેમ ઊડીને વાગતાં હતાં. પૃથ્વી-આકાશ અને 
દિશા-વિદિશા સર્વત્ર બાણ ભરાઈ રહ્યાં છે. વાનર નાસે તો ક્યાં? અત્યંત કોહરામ મચી ગયો. વાનર-રીછોની સેના 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1447 


વ્યાકુળ થઈને આર્ત પોકાર કરવા લાગી - હે રઘુવીર! હે કરુણાસાગર! હે પીડિતોના બંધુ! હે સેવકોની રક્ષા કરીને 
એમનાં દુઃખ હરનારા હરિ! 


લક્ષ્મણ-રાવણ યુદ્ધ 
દો૦; નિજ દલ બિક્લ દેખિ કટિ કસિ નિષંગ ધનુ હાથ | 
લછિમન ચલે ડકુદ્ધ હોઇ નાઇ રામ પદ માથ 1[૮ર॥ 
પોતાની સેનાને વ્યાકુળ જોઈને કમરમાં ભાથો કસીને અને હાથમાં ધનુષ લઈને શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં મસ્તક 
નમાવીને લક્ષ્મણજી ક્રોધિત થઈને ચાલ્યા. ॥૮૨॥ 
ચૌ૦- રે ખલ કા મારસિ કપિ ભાલૂ | મોહિ બિલોકું તોર મૈં કાલૂ ॥ 
ખોજત રહેઉ તોહિ સુતઘાતી | આજુ નિપાતિ જુડાવરઉં છાતી ।॥૧|॥ 
[લક્ષ્મણજીએ પાસે જઈને કહ્યું -] અરે દુષ્ટ! વાનર-રીંછોને શું મારી રહ્યો છે? મને જો, હું તારો કાળ છું. [રાવણે કહ્યું 
-] અરે મારા પુત્રના ઘાતક! હું તને જ શોધી રહ્યો હતો. આજે તને મારીને [પોતાની] છાતી ટાઢી કરીશ. ॥૧॥ 
અસ કહિ છાડેસિ બાન પ્રચંડા | લછિમન કિએ સકલ સત ખંડા ॥ 
કોટિન્ડ આયુધ રાવન ડારે | તિલ પ્રવાન કરિ કાટિ નિવારે ।ર॥ 


આ 


આવું કહીને તેણે પ્રચંડ બાણ છોડ્યાં. લક્ષ્મણજીએ સર્વના સેંકડો ટુકડા કરી નાંખ્યા. રાવણે કરોડો અસ્ર-શસ્ત્ર 
ચલાવ્યાં. લક્ષ્મણજીએ તલ જેવડા કરીને કાપીને હઠાવી દીધા. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1448 


પુનિ નિજ બાનન્હ કીન્હ પ્રહારા | સ્યંદનુ ભંજિ સારથી મારા ॥ 
સત સત સર મારે દસ ભાલા | ગિરિ સુંગન્ડ જનુ પ્રબિસરહિં બ્યાલા ॥૩॥ 
પછી પોતાનાં બાણોથી [તેની પર] પ્રહાર કર્યા અને [તેના] રથને તોડીને સારથિને મારી નાખ્યો. [રાવણનાં] દસેય 
માથાંઓ પર સો-સો બાણ માર્યા. તે માથાંઓમાં એવાં પેસી ગયાં જાણે પર્વતનાં શિખરોમાં સર્પ પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય. 
॥ગા 
પુનિ સત સર મારા ઉર માહીં | પરેઉ ધરનિ તલ સુધિ કછુ નાહીં ॥ 
ઉઠા પ્રબલ પુનિ મુરુછા જાગી | છાડસિ બ્રહ્મ દીન્ડિ જો સાંગી ।૪॥ 
પછી સો બાણ તેની છાતીમાં માર્યા. તે પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો, તેને કંઈ પણ ભાન ન રહ્યું. મૂર્છા ટળ્યા પછી તે પ્રબળ 
રાવણ ઊઠ્યો અને તેણે તે શક્તિ ચલાવી જે બ્રહ્માજીએ તેને આપી હતી. ॥૪॥ 
છં સો બ્રહ્મ દત્ત પ્રચંડ સક્તિ અનંત ઉર લાગી સહી | 
પરયો બીર બિકલ ઉઠાવ દસમુખ અતુલ બલ મહિમા રહી ।॥ 
બ્રહ્માંડ ભવન બિરાજ જાકે એક સિર જિમિ રજ કની [| 
તેહિ ચહ ઉઠાવન મૂઢ રાવન જાન નહિં ત્રિભુઅન ધની ।॥ 


તે બ્રહ્માએ આપેલી પ્રચંડ શક્તિ લક્મણજીની છાતીએ બરાબર વાગી. વીર લક્ષ્મણજી વ્યાકૂળ થઈને પડી ગયા. 
ત્યારે રાવણ તેમને ઉઠાવવા લાગ્યો, પણ લક્ષ્મણજીના અતુલિત બળનો પ્રભાવ છવાયેલો જ રહ્યો. જેને બ્રહ્મદત્ત શક્તિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1449 


હઠાવી ન શકી અને ન તો રાવણ તેમને ઊંચકી શક્યો. જેના એક જ માથા પર બ્રહ્માંડરૂપી ભવન ધૂળના એક કણ 
સમાન બિરાજે છે, તેને મૂર્ખ રાવણ ઊંચકવા ઇચ્છે છે! તે ત્રણેય ભુવનોના સ્વામી લક્ષ્મણજીને નથી ઓળખતો. 


ચાવણ બેભાન, ચાવણ યજ્ઞનો નાશ, રામ-રાવણ વુદ્ધ 
દો૦- દેખિ પવનસુત ધાયઉ બોલત બચન કઠોર 
આવત ડષપિહિ હન્યો તેહિં મુષ્ટિ પ્રહાર પ્રઘોર ॥૮ગા 


આ જોઈને પવનપુત્ર હનુમાનજી કઠોર વચન કહેતાં દોડ્યા. હનુમાનજીના આવતાની સાથે જ રાવણે તેમના પર 
અત્યંત ભયંકર મુક્કાનો પ્રહાર ક્યોં. ॥૮૩॥ 
ચૌ૦- જાનુ ટેકિ કપિ ભૂમિ ન ગિરા | ઉઠા સૈભારિ બહુત રિસ ભરા ॥ 
મુઠિકા એક તાહિ કપિ મારા | પરેઉ સૈલ જનુ બજ પ્રહારા ॥૧॥ 
હનુમાનજી ઘૂંટણ ટેકવીને બેસી પડ્યા, પૃથ્વી પર ન ઢળી પડ્યા. અને પછી ઘણા ક્રોધે ભરાઈને સંભાળીને ઊઠ્યા. 
હનુમાનજીએ. રાવણને એક મુક્કો માર્યો. તે એવો પડી ગયો કે જેમ વજના પ્રહારથી પર્વત પડ્યો હોય. ॥૧॥ 
મુરુછા ગૈ બહોરિ સો જાગા | કપિ બલ બિપુલ સરાહન લાગા ॥ 
ધિગ ધિગ મમ પૌરુષ ધિગ મોહી | જોં તેં જિઅત રહેસિ સુરદ્રોહી ॥ર૨॥ 
મૂર્છા ભંગ થયા પછી તે જાગ્યો અને હનુમાનજીના મોટા ભારે બળને વખાણવા લાગ્યો. [હનુમાનજીએ કહ્યું -] 
મારા પૌરુષને ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે અને મનેય ધિક્કાર છે, કે હે દેવદ્રોહી! તું હજુ સુધી જીવતો રહી ગયો ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1450 


અસ કહિ લછિમન કહું કપિ લ્યાયો | દેખિ દસાનન બિસમય પાયો ॥ 

ક્હ રઘુબીર સમુઝ જિરયે ભ્રાતા | તુમ્હ કૃતાંત ભચ્છક સુર ત્રાતા ગ્રા 

આવું કહીને અને લક્ષ્મણજીને ઊંચકીને હનુમાનજી શ્રીરઘુનાથજીની પાસે લઈ આવ્યા, આ જોઈને રાવણને મોટું 

આશ્ચર્ય થયું. શ્રીરઘુવીરે [લક્ષ્મણજીને] કહ્યું - હે ભાઈ! હૃદયમાં સમજો કે તમે કાળનાય ભક્ષક અને દેવતાઓના રક્ષક 
છો. ॥ગા 

સુનત બચન ઉઠિ બેઠ કૃપાલા | ગઈ ગગન સો સક્તિ કરાલા ॥ 

પુનિ કોદંડ બાન ગહિ ધાએ | રિપુ સન્મુખ અતિ આતુર આએ 1૪॥ 


આ વચન સાંભળતાં જ કૃપાળુ લક્ષ્મણજી ઊઠી ગયા. તે કરાળ શક્તિ આકાશમાં ચાલી ગઈ. લક્ષ્મણજી પાછા 
ધનુષ-બાણ લઈને દોડ્યા અને ઘણી ઝડપથી શત્રુની સામે આવી પહોંચ્યા. ॥૪॥ 


છં૦ આતુર બહોરિ બિભંજિ સ્યંદન સૂત હતિ બ્યાકુલ કિયો ।| 
ગિરયો ધરનિ દસકંધર બિકલતર બાન સત બેધ્યો હિયો ।॥ 
સારથી દૂસર ઘાલિ રથ તેહિ તુરત લંકા લૈ ગયો ।| 
રઘુબીર બંધુ પ્રતાપ પુંજ બહોરિ પ્રભુ ચરનન્હિ નયો ॥।॥ 


પછી તેમણે ઘણી જ શીઘ્યતાથી રાવણના રથને ચૂરચૂર કરી દીધો અને સારથિને મારી તેને (રાવણને) વ્યાકુળ કરી 
દીધો. સો બાણોથી એનું હૃદય વેધી નાખ્યું, જેથી રાવણ અત્યંત વ્યાકુળ થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. પછી બીજો સારથિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1451 


એને રથમાં નાંખીને તુરત જ લંકામાં લઈ ગયો. પ્રતાપના સમૂહ શ્રીરઘુવીરના ભાઈ લક્ષ્મણજીએ પાછા આવીને પ્રભુના 
ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. 
દો૦- ઉર્ઠો દસાનન જાગિ કરિ કરૈ લાગ કછુ જગ્ય [| 
રામ બિરોધ બિજ્ય ચહ સઠ હઠ બસ અતિ અગ્ય ॥।૮૪॥ 
ત્યાં (લંકામાં) રાવણ મૂર્છાથી જાગીને કઈક યજ્ઞ કરવા લાગ્યો. તે મૂર્ખ અને અત્યંત અજ્ઞાની હઠવશ શ્રીરઘુનાથજીનો 
વિરોધ કરીને વિજય ઇચ્છે છે. ॥૮૪॥ 
ચૌ૦- ઇહોં બિભીષન સબ સુધિ પાઈ | સપદિ જાઇ રઘુપતિહિ સુનાઈ ॥ 
નાથ કરઇ રાવન એક જાગા | સિદ્ધ ભએ નહિં મરિહિ અભાગા ।૧॥ 
અહીં વિભીષણજીને સર્વે ખબર મળ્યા અને તુરત જ જઈને શ્રીરઘુનાથજીને કહી સંભળાવ્યા કે હે નાથ! રાવણ 
એક યજ્ઞ કરી રહ્યો છે. તેના સિદ્ધ થવાથી તે અભાગિયો સરળતાથી નહીં જ મરે. ॥૧॥ 


પઠવહુ નાથ બેગિ ભટ બંદર | કરહિં બિધંસ આવ દસકંધર ॥ 


પ્રાત હોત પ્રભુ સુભટ પઠાએ | હનુમદાદિ અંગદ સબ ધાએ 1[૨॥ 


હે નાથ! તુરંત વાનર યોદ્ધાઓને મોકલો, જે યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરે; જેથી રાવણ યુદ્ધમાં આવે. પ્રાતઃકાળ થતાં જ 
પ્રભુએ વીર યોદ્ધાઓને મોકલ્યા, હનુમાન અને અંગદ આદિ સર્વે [મુખ્ય વીર] દોડ્યા. ॥ર॥ 


કૌતુક કૂદિ ચઢે કપિ લંકા | પૈઠે રાવન ભવન અસંકા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1452 


જગ્ય કરત જબહીં સો દેખા | સકલ ડકપિન્ડ ભા ક્રોધ બિસેષા ॥૩॥ 


વાનર રમતમાં જ ફૂદીને લંકામાં જઈ ચઢ્યા અને નિર્ભય થઈને રાવણના મહેલમાં જઈ પેઠા. જેવો તેને યજ્ઞ કરતો 
જોયો કે તુરત જ સર્વે વાનરોને ઘણો ક્રોધ આવ્યો. ॥૩ા 
રન તે નિલજ ભાજિ ગૃહ આવા | ઈહાં આઈ બક ધ્યાન લગાવા ॥ 
અસ કહિ અંગદ મારા લાતા | ચિતવ ન સઠ સ્વારથ મન રાતા ।૪॥ 
[તેમણે કહ્યું -] અરે નિર્લજ્જ! રણભૂમિમાંથી ઘેર નાસી આવ્યો અને અહીં આવીને બગલાની જેમ ધ્યાન લગાવીને 
બેઠો છે ? આવું કહીને અંગદે લાત મારી, પણ તેણે આમની સામે જોયું પણ નહીં; તે દષ્ટનું મન સ્વાર્થમાં અનુરક્ત હતું. 
॥૪॥ 
છં૦ નહિં ચિતવ જબ કરિ કોપ કંપિ ગહિ દસન લાતન્હ મારહી | 
ધરિ કેસ નારિ નિકારિ બાહેર તેડતિદીન પુકારહીં ॥ 
તબ ઉઠેઉ કુદ્ધ કૃતાંત સમ ગહિ ચરન બાનર ડારઈ ।| 
એહિ બીચ ડપિન્ડ બિધંસ કૃત મખ દેખિ મન મહું હારઈ ॥ 
જ્યારે તેણે જોયું નહિ, ત્યારે વાનર ક્રોધ કરીને તેને દાંતોથી પકડીને [કરડવા અને] લાતોથી મારવા લાગ્યા. સ્રીઓના 
વાળ પકડીને ઘરથી બહાર ઘસડી લાવ્યા, તે અત્યંત દીન થઈને પોકારવા લાગી. ત્યારે રાવણ કાળ સમાન ક્રોધિત થઈને 
ઊઠ્યો અને વાનરોના પગ પકડીને પછાડવા લાગ્યો. આ દરમિયાન વાનરોએ યશનો વિધ્વંસ કરી નાખ્યો. આ જોઈને 
તે મનથી હારવા લાગ્યો (નિરાશ થવા લાગ્યો). 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1453 


દો૦ જગ્ય બિધંસિ કુંસલ કપિ આએ રઘુપતિ પાસ [| 
ચલેઉ નિસાચર ક્ુદ્ધ હોઇ ત્યાગિ જિવન કે આસ 1॥1।૮૫॥ 


યજ્ઞ વિધ્વંસ કરીને સર્વે ચતુર વાનર રઘુનાથજીની પાસે આવી ગયા. ત્યારે રાવણ જીવવાની આશા છોડીને ક્રોધિત 
થઈને ચાલ્યો. ॥૮૫॥ 
ચૌ૦- ચલત હોહિં અતિ અસુભ ભયંકર | બૈઠહિં ગીધ ઉડાઇ સિરન્હ પર ॥ 
ભયઉ કાલબસ કાહુ ન માના | કહેસિ બજાવહુ જુદ્ધ નિસાના ॥૧| 
ચાલતા સમયે અત્યંત ભયંકર અમંગળ (અપશુકન) થવા લાગ્યાં. ગીધ ઊડી-ઊડીને એના માથાંઓ પર બેસવા 
લાગ્યાં. પરંતુ તે કાળને વશ હતો, એટલે કોઈ પણ અપશુકનને માનતો ન હતો. તેણે કહ્યું - યુદ્ધનો ડંકો વગાડો. ॥૧॥ 
ચલી તમીચર અની અપારા | બહું ગજ રથ પદાતિ અસવારા ॥ 
પ્રભુ સન્મુખ ધાએ ખલ કૈસેં | સલભ સમૂહ અનલ કહે જેસેં ॥ર૨॥ 
નિશાચરોની અપાર સેના ચાલી. તેમાં ઘણા જ હાથી, રથ ઘોડેસવાર અને પાયદળ છે. તે દુષ્ટો પ્રભુની સામે એવા 
દોડ્યા, જેમ પતગિયાઓનો સમૂહ અગ્નિની તરફ [બળવા માટે] દોડે છે. ॥૨॥ 
ઇહાં દેવતન્હ અસ્તુતિ કીન્ડી | દારુન બિપતિ હમહિ એહિં દીન્હી ॥ 
અબ જનિ રામ ખેલાવહુ એહી | અતિસય દુખિત હોતિ બેદેહી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1454 


અહીં દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી કે હે શ્રીરામજી! તેણે (રાવણે) અમને દારુણ દુઃખ આપ્યાં છે. હવે આપ એને [અધિક] 
ન રમાડો. જાનકીજી ઘણાં દુઃખી થઈ રહ્યાં છે. ॥૩॥ 
દેવ બચન સુનિ પ્રભુ મુસુકાના । ઉઠિ રઘુબીર સુધારે બાના ॥ 
જટા જૂટ દઢ બાંધે માથે | સોહહિં સુમન બીચ બિચ ગાથે ।૪॥ 
દેવતાઓનાં વચન સાંભળીને પ્રભુ મલકાયા. પછી શ્રીરઘુવીરે ઊઠીને બાણ સજાવ્યાં, મસ્તક પર જટાઓનો જૂટ 
ખેંચીને બાંધેલો છે, તેની વચ્ચે-વચ્ચે પુષ્પ ગૂંથેલાં તેઓ શોભિત થઈ રહ્યા છે. ॥૪॥ 
અરુન નયન બારિદ તનુ સ્યામા | અખિલ લોક લોચનાભિરામાં ॥ 
કટિતટ પરિકર કસ્યૌ નિષંગા । કર કોદંડ કઠિન સારંગા ॥૫॥ 
લાલ નેત્ર અને મેઘ સમાન શ્યામ શરીરવાળા અને સંપૂર્ણ લોકોનાં નેત્રોને આનંદ આપનારા છે. પ્રભુએ કમરમાં 
ફેંટો તથા ભાથો કસી લીધા અને હાથમાં કઠોર શા્ફ્ગ ધનુષ લઈ લીધું. ॥૫॥ 
છં સારંગ કર સુંદર નિષંગ સિલીમુખાકર કટિ કસ્યો ।| 
ભુજદંડ પીન મનોહરાયત ઉર ધરાસુર પદ લસ્યો ॥।॥ 
કઠ દાસ તુલસી જબહિં પ્રભુ સર ચાપ કર ફેરન લગે 1।| 
બ્રહ્માંડ દિગ્ગજ કમઠ અહિ મહિ સિંધુ ભૂધર ડગમગે ।॥ 
પ્રભુએ હાથમાં શાફ્ગ ધનુષ લઈને કમરમાં બાણોની ખાણ જેવો (અક્ષય) સુંદર ભાથો કસી લીધો, એમના ભુજદંડ 
પુષ્ટ છે અને મનોહર પહોળી છાતી પર બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ (ભૃગુજી)ના ચરણનું ચિહન શોભિત છે. તુલસીદાસજી કહે છે, 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1455 


જેવા પ્રભુ ધનુષ-બાણ હાથમાં લઈને ફેરવવા લાગ્યા કે તરત જ બ્રહ્માંડ, દિશાઓના હાથી, કચ્છપ, શેષજી, પૃથ્વી, સમુદ્ર 

અને પર્વત સર્વે ડગમગાવાં લાગ્યાં. 

દો૦ સોભા દેખિ હરષિ સુર બરપષરહિં સુમન અપાર [| 
જ્ય જ્ય જ્ય કરુનાનિધિ છબિ બલ ગુન આગાર 1।૮૧॥ 

[ભગવાનની] શોભા જોઈને દેવો હર્ષિત થઈને ફૂલોની અપાર વર્ષા કરવા લાગ્યા. અને શોભા, શક્તિ અને ગુણોના 

ધામ કરુણાનિધાન પ્રભુનો ''જય હો, જય હો, જય હો” - [એમ] પોકારવા લાગ્યા. ॥૮૬॥ 

ચૌ૦- એહીં બીચ નિસાચર અની | ક્સમસાત આઈ અતિ ઘની ।॥ 
દેખિ ચલે સન્મુખ કપિ ભટ્ટા | પ્રલયકાલ કે જનુ ઘન ઘટ્ટા ॥૧|॥ 


જ. પછી. 


આ દરમિયાન નિશાચરોની અત્યંત ગીચ સેના ખળભળાતી (આઘી-પાછી પરસ્પર અથડાતી) આવી. તેને જોઈને 
વાનર યોદ્ધા એવી રીતે [તેની] સામે ચાલ્યા જેમ પ્રલયકાળનાં વાદળોનો સમૂહ હોય, ॥૧॥ 


બહુ કૃપાન તરવારિ ચમંકર્હિ | જનુ દહે દિસિ દામિની દમંકહિં ॥ 
ગજ રથ તુરગ ચિકાર કઠોરા | ગર્જહિં મનહું બલાહક ઘોરા ।ર૨॥ 


ઘણાં જ કિરપાણો અને તલવારો ચમકી રહ્યાં છે, જાણે દસેય દિશાઓમાં વીજળીઓ ચમકી રહી હોય. હાથી, રથ 
અને ઘોડાઓનો કઠોર ચિત્કાર એવો લાગે છે જાણે વાદળાં ભયંકર ગર્જના કરી રહ્યાં હોય. ॥૨॥ 


કપિ લંગૂર બિપુલ નભ છાએ | મનહું ઇંદ્રધનુ ઉએ સુહાએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1456 


સુ 


ઉઠઇ ધૂરિ માનહું જલધારા | બાન બુંદ ભૈ બૃષ્ટિ અપારા ॥૩ગા 


વાનરોની ઘણી જ પૂંછડીઓ આકાશમાં છવાયેલી છે. [તે એવી શોભા આપી રહી છે] જાણે સુંદર ઇન્દ્રધનુષ ઉદય 
થયાં હોય, ધૂળ એવી ચઢી રહી છે જાણે જળની ધારા હોય. બાણરૂપી બુંદો (ીંપાંઓ)ની અપાર વૃષ્ટિ થઈ. ॥૩॥ 
દુહું દિસિ પર્બંત કરહિં પ્રહારા | બજપાત જનુ બારહિેં બારા ॥ 
રઘુપતિ કોપિ બાન ઝરિ લાઈ | ઘાયલ ભૈ નિસિચર સમુદાઈ ।૪॥ 
બંને બાજુના યોદ્ધા પર્વતોનો પ્રહાર કરે છે, જાણે વારંવાર વજપાત થઈ રહ્યો હોય. શ્રીરઘુનાથજીએ ક્રોધ કરીને 
બાણોની ઝડી લગાવી દીધી, [જેથી] રાક્ષસોની સેના ઘાયલ થઈ ગઈ, ॥૪॥ 
લાગત બાન બીર ચિક્કરહીં । ઘુર્મિ ઘુર્મિ જહે તહ મહિ પરહીં ॥ 
સ્રવર્હિં સૈલ જનુ નિર્ઝર ભારી | સોનિત સરિ કાદર ભયકારી ।॥૫॥ 
બાણ વાગતાં જ વીર ચિત્કારી ઊઠે છે અને ચક્કર ખાઈ-ખાઈને આમતેમ પૃથ્વી પર ઢળી પડે છે. તેમનાં શરીરોમાંથી 


લોહી એમ વહી રહ્યું છે, જાણે પર્વતના ભારે ઝરણાંઓમાંથી જળ વહી રહ્યું હોય. આ પ્રમાણે બીકણોને ભય ઉત્પન્ન 
કરનારી રુંધિરની નંદી વહી નીકળી. ॥૫॥ 


છં૦ કાદર ભયંકર રુધિર સરિતા ચલી પરમ અપાવની 
દોઉ ફૂલ દલ રથ રેત ચક્ર અબર્ત બહતિ ભયાવની ।॥ 
જલજંતુ ગજ પદચર તુરગ ખર બિબિધ બાહન કો ગને [| 
સર સક્તિ તોમર સર્પ ચાપ તરંગ ચર્મ કંમઠ ઘને ॥।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1457 


બીકણોને ભય ઉપજાવનારી અત્યંત અપવિત્ર રક્તની નદી વહી નીકળી. બંને દળ એના બે કિનારા છે, રથ રેતી 
છે અને પૈડાં ભમરીઓ છે. તે નદી ઘણી ભયામણી વહી રહી છે. હાથી, પાયદળ, ઘોડા, ગધેડાં તથા અનેક સવારીઓ 
તે નદીના જળજંતું છે, જેમની ગણતરી કોણ કરે? બાણ, શક્તિ અને તોમર સર્પ છે; ધનુષ તરંગો છે અને ઢાલ ઘણા જ 
કાચબા છે. 
દો૦ બીર પરરહિં જનુ તીર તરુ મજ્જા બહુ બહ ફેન્‌ | 
કાદર દેખિ ડરહિં તરહેં સુભટન્ડ કે મન ચેન 1॥1।૮૭॥ 
વીર પૃથ્વી પર એ પ્રમાણે ઢળી રહ્યા છે જાણે નદીકિનારાનાં વૃક્ષો જમીનદોસ્ત થઈ રહ્યાં હોય, ઘણી જ મજ્જા 
(હાડકાંની અંદરની મજ્જા) વહી રહી છે, એ. જ ફેણ છે. બીકણો જ્યાં આને જોઈને ડરે છે, ત્યાં ઉત્તમ યોદ્ધાઓનાં મનમાં 
સુખ ઊપજે છે. ॥૮૭॥ 
ચૌ૦- મજ્જહિં ભૂત પિસાચ બેતાલા | પ્રમથ મહા ઝોટિંગ કરાલા | 
કાક કંક લૈ ભુજા ઉડાહીં | એક તે છીનિ એક લૈ ખાહીં ॥૧॥ 
ભૂત, પિશાચ અને વેતાળ; મોટી મોટી જટાઓવાળા મહાભયંકર જટાધારી અને પ્રમથ (શિવગણ) તે નદીમાં સ્નાન 
કરે છે. કાગડા અને સમડીઓ ભુજાઓ લઈને ઊંડે છે અને એક-બીજા પાસેથી છીનવી ખાઈ જાય છે. ॥૧॥ 
એક કહહિં એસિઉ સૌંઘાઈ | સઠહુ તુમ્હાર દરિદ્ર ન જાઈ ।॥ 
કર્હેરત ભટ ઘાયલ તટ ગિરે | જહં તહં મનહું અર્ધજ્લ પરે ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1458 


એક કહે છે, અરે મૂર્ખ! આવી સોંઘવારી હોવા છતાંય તમારી દરિદ્રતા નથી મટતી ? ઘાયલ યોદ્ધા તટ ઉપર પડ્યા 
કણસી રહ્યા છે, જાણે મૃત્યુની અંતિમ વેળાએ આમતેમ અર્ધજળે પડ્યા હોય. ॥૨॥ 
ખેચહિં ગીધ આંત તટ ભએ 1। જનુ બંસી ખેલત ચિત દએ ।॥ 
બહુ ભટ બહહિં ચઢે ખગ જાહીં | જનુ નાવરિ ખેલહિં સરિ માહી ॥૩॥ 
ગીધ આંતરડાં ખેંચી રહ્યાં છે, જાણે માછીમાર નદી તટે ચિત્ત લગાડી (ધ્યાનસ્થ થઈને) બંસી ખેલી રહ્યો હોય 
(બંસીથી માછલી પકડી રહ્યો હોય), ઘણા જ યોદ્ધા વહી જઈ રહ્યા છે અને પક્ષી એમની ઉપર સવાર થઈ ચાલ્યા જઈ 
રહ્યાં છે, જાણે તેઓ નદીમાં 'નૌકાવિહાર કરી રહ્યાં હોય. ॥૩॥ 
જોગિનિ ભરિ ભરિ ખપ્પર સંચહિં | ભૂત પિસાચ બધૂ નભ નંચહિં ॥ 
ભટ કપાલ કરતાલ બજાવહિં | ચામુંડા નાના બિધિ ગાવર્હિ ।૪॥ 
યોગિનીઓ ખપ્પરોમાં ભરી-ભરીને રક્ત ભેગું કરી રહી છે. ભૂત-પિશાચોની સ્રીઓ આકાશમાં નાચી રહી છે. 
ચામુંડાઓ યોદ્ધાઓની ખોપડીઓની કરતાલ વગાડી રહી છે અને અનેક પ્રકારે ગાઈ રહી છે. ॥૪॥ 
જંબુક નિકર કટક્ક્ટ કટ્ટહિં | ખાહિં હુઆહિં અઘાહિં દપટ્ટહિં ॥ 
કોટિન્ડ રુંડ મુંડ બિનુ ડોલ્લહિં | સીસ પરે મહિ જ્ય જ્ય બોલ્લહિં ॥૫॥ 
શિયાળવાના સમૂહ કટ-કટ અવાજ કરતાં મડદાંઓને કાપતાં, ખાતાં, હુર્ઓ-હુર્ઓ કરે છે અને પેટ ભરાઈ ગયે 
એકબીજાને ધમકાવે છે. કરોડો ધડ વિના સિર ઘૂમી રહ્યાં છે અને સિર પૃથ્વી પર પડ્યે પડ્યે જય જય બોલી રહ્યાં છે. 
॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1459 


છં૦ બોલ્લહિં જો જ્ય જ્ય મુંડ રુંડ પ્રચંડ સિર બિનુ ધાવહીં | 
ખપ્પરિન્ડ ખગ્ગ અલુજ્ઝિ જુજ્ઝહે સુભટ ભટન્ડ ઢઢહાવહી ।॥ 
બાનર નિસાચર નિકર મર્દહે રામ બલ દંપિંત ભએ 1।| 
સંગ્રામ અંગન સુભટ સોવર્હિં રામ સર નિકરન્હિ હએ ॥।॥ 


કેવ 


મુંડ (કપાયેલાં શીશ) જય જય બોલે છે અને પ્રચંડ રુંડ (ધડ) વિના સિરે દોડે છે. પક્ષી ખોપરીઓ માટે ઝઘડી- 
ઝઘડીને પરસ્પર લડી મરે છે. ઉત્તમ યોદ્ધા બીજા યોદ્ધાઓને જમીનદોસ્ત કરી રહ્યા છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના બળથી દર્ષિત 
થયેલા વાનર રક્ષસોનાં ટોળાંઓને મસળી નાખે છે. શ્રીરામજીના બાણસમૂહોથી મરેલા યોદ્ધાઓ યુદ્ધના મેદાનમાં સૂઈ 
રહ્યા છે. 
દો૦- રાવન હૃદર્ય બિચારા ભા નિસિચર સંઘાર 


ક 


મૈ અકેલ કંપિ ભાલુ બહુ માયા કરૌ અપાર ॥।॥૮૮॥ 


ન્‌ ક ક 


રાવણે દદયમાં વિચાર્યું કે રાક્ષસોનો નાશ થઈ ગયો છે. હું એકલો છું અને વાનર-રીંછ ઘણાં છે, માટે હવે હું અપાર 
માયા રચું. ॥૮૮॥ 
ઇન્દ્ર શ્રી રામજી, રામ-રાવણ યુદ્ધ માટે રથ મોકલે છે 
ચૌ૦- દેવન્ડ પ્રભુહિ પયાદે દેખા | ઉપજા ઉર અતિ છોભ બિસેષા ॥ 
સુરપતિ નિજ રથ તુરત પઠાવા | હરષ સહિત માતલિ લૈ આવા ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1460 


દેવોએ પ્રભુને પગપાળા જોયા તો તેમના દદયમાં મોટો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થયો. ઇન્દ્રએ તુરત જ પોતાનો રથ મોકલી 
દીધો. [તેનો સારથિ] માતલિ હર્ષ સાથે રથ લઈ આવ્યો. ॥૧॥ 


તેજ પુંજ રથ દિબ્ય અનૂપા | હરષિ ચઢે કોસલપુર ભૂપા ॥ 
ચંચલ તુરગ મનોહર ચારી | અજર અમર મન સમ ગતિકારી ॥ર॥ 
તે દિવ્ય અનુપમ અને તેજના પુંજ (તેજોમય) રથ ઉપર કૌશલપુરીના રાજા શ્રીરામચન્દ્રજી હર્ષિત થઈને ચઢયા. 


તેમાં ચાર ચંચળ, મનોહર, અજર, અમર અને મનની ગત્તિની જેમ શીઘદ્ય ચાલનારા (દેવલોકના) ઘોડા જોતરેલા હતા. 
॥ર॥ 


રથારૂઢ્ રઘુનાથહિ દેખી | ધાએ કપિ બલુ પાઇ બિસેષી ॥ 
સહી ન જાઇ ડપિન્ડ કે મારી । તબ રાવન માયા બિસ્તારી ॥ગા 


શ્રીરઘુનાથજીને રથ પર ચઢેલા જોઈને વાનર વિશેષ બળ પામીને દોડ્યા. વાનરોનો માર સહેવાતો નથી; ત્યારે 
રાવણે માયા પ્રસરાવી, ॥૩॥ 


સો માયા રઘુબીરહિ બાંચી | લછિમન કપિન્ડ સો માની સાંચી ॥ 
દેખી કપિન્ડ નિસાચર અની | અનુજ સહિત બહુ કોસલધની 1।૪॥ 


એક શ્રીરઘુવીરને જ તે માયા ન લાગી. સર્વે વાનરો અને લક્ષ્મણજીએ પણ તે માયાને સાચી માની લીધી. વાનરોએ 
રાક્ષસી સેનામાં ભાઈ લક્ષ્મમજી સહિત ઘણા જ રામોને જોયા. ॥૪॥ 


છં બહુ રામ લછિમન દેખિ મર્કટ ભાલુ મન અતિ અપડરે | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1461 


જનુ ચિત્ર લિખિત સમેત લછિમન જહાં સો તહેં ચિતવહિં ખરે ॥ 
(નિજ સેન ચકિત બિલોકિ હૈંસિ સર ચાપ સજિ કોસલ ધની 1।| 
માયા હરી હરિ નિમિષ મહું હરષી સકલ મર્કટ અની ।॥ 
ઘણા જ ચમ-લક્ષ્મણ જોઈને વાનર-રીછ મનમાં મિથ્યા ડરથી ઘણા જ ડરી ગયા. લક્ષ્મણજીસહિત તેઓ જાણે 
ચિત્રાંકનની જેમ જ્યાંના ત્યાં ઊભા રહી જોવા લાગ્યા. પોતાની સેનાને આશ્ચર્યચક્તિ જોઈને કૌશલપતિ ભગવાન હરિ 
(દુઃખોને હરનારા શ્રીરામજી)એ હસીને ધનુષ પર બાણ ચઢાવીને, પળવારમાં સઘળી માયા હરી લીધી. વાનરોની સમસ્ત 
સેના હરખાઈ ગઈ, 
દો૦: બહુરિ રામ સબ તન ચિતઈ બોલે બચન ગૅૈંભીર | 
દંદજુદ્ર દેખહુ સકલ શ્રમિત ભએ અતિ બીર ॥૮૯॥ 
પછી શ્રીરામજી સર્વેની સામે જોઈને ગંભીર વચનો બોલ્યા-હે વીરો! તમે સર્વે ઘણા જ થાકી ગયા છો, માટે હવે 
[મારું અને રાવણનું] ઠૂંદ યુદ્ધ જુઓ. ॥૮૯॥ 
ચૌ૦; અસ કહિ રથ રઘુનાથ ચલાવા | બિપ્ર ચરન પંકજ સિરું નાવા ॥ 
તબ લંકેસ ક્રોધ ઉર છાવા | ગર્જત તર્જત સન્મુખ ધાવા 1।૧| 


આવું કહીને શ્રીરઘુનાથજીએ. (મનમાં) બ્રાહ્મણોનાં ચરણકમળોમાં શીશ નમાવ્યું અને પછી રથ ચલાવ્યો. ત્યારે 
રાવણના હૃદયમાં ક્રોધ છવાઈ ગયો અને તે ગરજતો, પડકારતો સામે દોડ્યો. ॥૧॥ 


જીતેહુ જે ભટ સંજુગ માહીં | સુનુ તાપસ મૈં તિન્ડ સમ નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1462 


રાવન નામ જગત જસ જાના | લોકપ જાકે બંદીખાના ।ર૨॥ 
(તેણે કહ્યું ) અરે તપસ્વી! સાંભળો, તમે યુદ્ધમાં જે યોદ્ધાઓને જીત્યા છે, હું એમના સમાન નથી, મારું નામ રાવણ 
છે. મારો યશ આખુંય જગત જાણે છે. લોકપાલ સુદ્ધાં જેના કેદખાનામાં પડ્યા છે. ॥ર॥ 
ખર દૂષન બિરાધ તુમ્હ મારા | બધેહુ બ્યાધ ઇવ બાલિ બિચારા ॥ 
નિસિચર નિકર સુભટ સંઘારેહુ | કુંભકરન ઘનનાદહિ મારેહુ ॥૩॥ 
તમે ખર, દૂષણ અને વિરાધને માર્યો, બિચારા વાલિનો વધ શિકારીની જેમ કર્યો. મોટા-મોટા રાક્ષસ યોદ્ધાઓના 
સમૂહનો સંહાર કર્યો અને કુંભકર્ણ તથા મેઘનાદને પણ માર્યો. ॥૩॥ 
આજુ બયરુ સબુ લેઉં નિબાહી | જોં રન ભૂપ ભાજિ નર્હિ જાહી ॥ 
આજુ કરઉં ખલુ કાલ હવાલે | પરેહુ કઠિન રાવન કે પાલે ।૪॥ 
અરે ભૂપ! જો તમે રણમાંથી ભાગી ન ગયા તો આજે હું [તે] સઘળાં વેર લઈ લઈશ. આજે હું તમને નિશ્ચય જ 
કાળના હવાલે કરી દઈશ. તમે કઠિન રાવણના પનારે પડ્યા છો. ॥૪॥ 
સુનિ દુર્બચન કાલબસ જાના | બિર્હૅેસિ બચન કહ કુૃપાનિધાના ॥ 
સત્ય સત્ય સબ તવ પ્રભુતાઈ | જલ્પસિ જનિ દેખાઉ મનુસાઈ ॥૫॥ 


રાવણનાં દુર્વચન સાંભળીને અને તેને કાળવશ જાણીને કૃપાનિધાન શ્રીરામજીએ હસીને આ વચન કહ્યાં - તમારી 
સઘળી પ્રભુતા, જેવી તમે કહો છો, તેવી સાચી છે, ખરેખર સાચી છે, પણ હવે વ્યર્થ બકવાસ ન કરો, પોતાનો પુરુષાર્થ 
બતાડો. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1463 


છં૦ જનિ જલ્પના કરિ સુજ્સુ નાસહિ નીતિ સુનહિ કરહિ છમા ।| 
સંસાર મર્હે પૂરૂષ ત્રિબિધ પાટલ રસાલ પનસ સમા ॥।॥ 
એક સુમનપ્રદ એક સુમન ફલ એક ફલઈ કેવલ લાગહી | 
એક કહહિં કહહિં કરહિં અપર એક કરહિં કહત ન બાગહી ॥ 
વ્યર્થ બકવાસ કરીને પોતાના સુંદર યશનો નાશ ન કરો. ક્ષમા કરજો, તમને નીતિ સંભળાવું છું, સાંભળો ! સંસારમાં 
ત્રણ પ્રકારના પુરુષ હોય છે - પાટલ (ગુલાબ), આંબો, અને ફણસ સમાન. એક (પાટલ) ફૂલ આપે છે, એક (આંબો) ફૂલ 
અને ફળ બંને આપે છે અને એક(ફણસ)માં કેવળ ફળ જ લાગે છે. આ જ રીતે [પુરુષોમાં] એક કહે છે [કરતા નથી], 
બીજા કહે અને કરે પણ છે અને એક [ત્રીજા] કેવળ કરે છે, પણ વાણીથી કહેતા નથી. 
દો૦ રામ બચન સુનિ બિહેસા મોહિ સિખાવત ગ્યાન | 
બયરું કરત નહિં તબ ડરે અબ લાગે પ્રિય પ્રાન [૯બા 
શ્રીરામજીનાં વચન સાંભળીને તે ખૂબ હસ્યો [અને બોલ્યો -] મતે જ્ઞાન શિખવાડો છો? - સમયે વેર કરતાં તો ન 
ડર્યા, હવે પ્રાણ પ્રિય લાગી રહ્યા છે ? ॥૯૦॥ 
ચૌ૦- કહિ દુર્બચન ક્રુદ્ધ દસકંધર | કુલિસ સમાન લાગ છોૉંડે સર ॥ 
નાનાકાર સિલીમુખ ધાએ | દિસિ અરુ બિંદિસિ ગગન મહિ છાએ 1।૧॥ 


દુર્વચન કહીને રાવણ ક્રુદ્ધ થઈને વજ સમાન બાણ છોડવા લાગ્યો. અનેક આકારનાં બાણ દોડ્યાં અને દિશા, વિદિશા 
તથા આકાશ અને પૃથ્વીમાં, સવે જગ્યાએ છવાઈ ગયાં. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1464 


પાવક સર છોાંડેઉ રઘુબીરા | છન મહું જરે નિસાચર તીરા ॥ 
છાડિસિ તીબ્ર સક્તિ ખિસિઆઈ | બાન સંગ પ્રભુ ફેરિ ચલાઈ ।ર॥ 


શ્રીરઘુવીરે અગ્નિબાણ છોડ્યું, [જેનાથી] રાવણનાં સર્વે બાણ ક્ષણવારમાં ભસ્મ થઈ ગયાં. ત્યારે તેણે ખસિયાણા 
પડીને તીક્ષ્ણ શક્તિ છોડી. [પરંતુ] શ્રીરામચન્દ્રજીએ તેને બાણની સાથે પાછી મોકલી દીધી. ॥ર॥ 


કોટિન્ડ ચક્ર ત્રિસૂલ પબારે | બિનુ પ્રયાસ પ્રભુ કાટિ નિવારે ॥ 
નિફ્લ હોહિં રાવન સર કેસેં | ખલ કે સકલ મનોરથ જેસે ॥ગા 


તે કરોડો ચક્ર અને ત્રિશૂળ ચલાવે છે, પરંતુ પ્રભુ વિનાપરિશ્રમે કાપીને હઠાવી દે છે. રાવણનાં બાણ એવી રીતે 
નિષ્ફળ થાય છે, જેમ દુષ્ટ મનુષ્યના સર્વે મનોરથ!॥૩॥ 
તબ સત બાન સારથી મારેસિ | પરેઉ ભૂમિ જય રામ પુકારેસિ ॥ 
રામ કૃપા કરિ સૂત ઉઠાવા | તબ પ્રભુ પરમ ક્રોધ કહું પાવા ।૪॥ 
ત્યારે તેણે શ્રીરામજીના સારથિને સો બાણ માર્યા. તે શ્રીરામજીનો જય પોકારીને પૃથ્વી પર પડી ગયો. શ્રીરામજીએ 
કૃપા કરીને સારથિને ઊંચકી લીધો. પછી પ્રભુ અત્યંત ક્રોધને પામ્યા. ॥૪॥ 
છં૦ ભએ કુદ્ધ જુદ્ધ બિરુદ્ધ રઘુપતિ ત્રોન સાયક કસમસે ।| 
કોદંડ ધુનિ અતિ ચંડ સુનિ મનુજાદ સબ મારુત ગ્રસે ॥ 
મંદોદરી ઉર કંપ કંપતિ કંમઠ ભૂ ભૂધર ત્રસે | 
ચિક્કરહિં દિગ્ગજ દસન ગહિ મહિ દેખિ કૌતુક સુર હેં 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1465 


યુદ્ધમાં શત્રુના વિરુદ્ધ શ્રીરઘુનાથજી ક્રોધિત થયા, ત્યારે ભાથામાં બાણ સળવળવા લાગ્યાં. (બહાર નીકળવાને 
આતુર થવા લાગ્યાં). તેમના ધનુષનો અત્યંત પ્રચંડ શબ્દ (ટંકાર) સાંભળીને મનુષ્યભક્ષી સર્વે રાક્ષસ વાતગ્રસ્ત થઈ 
ગયા (અત્યંત ભયભીત થઈ ગયા). મંદોદરીનું હૃદય કંપી ઊઠ્યું, સમુદ્ર, કચ્છપ, પૃથ્વી અને પર્વત ડરી ગયા. દિશાઓના 
હાથી પૃથ્વીને દાંતોથી પકડીને ચિત્કારવા લાગ્યા. આ કૌતુક દેખીને દેવતાઓ હસ્યા. 
દો૦- તાનેઉ ચાપ શ્રવન લગિ છોડે બિસિખ કરાલ [| 

રામ મારગન ગન ચલે લહલહાત જનુ બ્યાલ ॥૯૧॥ 

ધનુષને કાન સુધી તાણીને શ્રીરામચન્દ્રજીએ ભયાનક બાણ છોડ્યાં. શ્રીરામજીના બાણસમૂહ એવા ચાલ્યા જાણે 

સર્પ લહેરાતાં જઈ રહ્યા હોય. ॥૯૧॥ 


ચૌ૦- ચલે બાન સપચ્છ જનુ ઉરગા । પ્રથમર્હિં હતેઉ સારથી તુરગા ॥ 
રથ બિભંજિ હતિ કેતુ પતાકા | ગર્જા અતિ અંતર બલ થાકા 1।૧|॥ 


બાણ એવાં છૂટ્યાં જાણે પાંખોવાળા સર્પ ઊડી રહ્યા હોય. તેમણે પહેલા સારથિ અને ઘોડાઓને મારી નાખ્યા. પછી 
રથને ચૂરચૂર કરીને ધ્વજા અને પતાકાઓને પાડી નાખી. ત્યારે રાવણ ઘના જોરથી ગરજ્યો, પણ અંદરથી તેનું બળ 
થાકી ગયું હતું. ॥૧॥ 
તુર્ત આન રથ ચઢિ ખિસિઆના | અસ્ત્ર સસ્્ર છાંડેસિ બિધિ નાના ॥ 
બિફ્લ હોહિં સબ ઉદ્યમ તાકે | જિમિ પરદ્રોહ નિરત મનસા કે ।॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1466 


તુરત જ બીજા રથ ઉપર ચઢી ખસિયાણા પડેલા તેણે અનેક પ્રકારનાં અસ્ર-શસ્ર છોડ્યા. તેના સર્વે ઉદ્યોગ આમેય 
નિષ્ફળ થઈ રહ્યા છે, જેમ પરદ્રોહમાં પડેલા ચિત્તવાળા મનુષ્યના થાય છે. ॥૨॥ 


તબ રાવન દસ સૂલ ચલાવા | બાજિ ચારિ મહિ મારિ ગિરાવા ॥ 
તુર્ગ ઉઠાઈ કોપિ રઘુનાયક | ખૈચિ સરાસન છોૉંડે સાયક ।॥૩ા 
ત્યારે રાવણે દસ ત્રિશૂળ ચલાવ્યાં અને શ્રીરામજીના ચારેય ઘોડાઓને મારીને પૃથ્વી પર પાડી નાખ્યા. ઘોડાઓને 
(પોતાના અલૌકિક પ્રભાવથી સજીવ કરી) ઉઠાવીને શ્રીરઘુનાથજીએ ક્રોધ કરીને ધનુષ ખેંચીને બાણ છોઢ્યાં. ॥ગા 


રાવન સિર સરોજ બનચારી | ચલિ રઘુબીર સિલીમુખ ધારી ।॥ 
દસ દસ બાન ભાલ દસ મારે | નિસરિ ગએ ચલે રુધિર પનારે ।૪॥ 


રાવણના મસ્તકરૂપી કમળવનમાં વિચરણ કરનારા શ્રીરઘુવીરના બાણરૂપી ભ્રમરોની પંક્તિ ચાલી. 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ તેનાં દસેય માથામાં દસ-દસ બાણ માર્યા, જે આર-પાર થઈ ગયાં અને માથાંમાંથી રક્તનાં ઝરણાં વહી 
ચાલ્યાં. ॥૪॥ 
સ્રવત રુધિર ધાયઉ. ભલવાના [| પ્રભુ પુનિ કૃત ધનુ સર સંધાના ॥ 
તીસ તીર રઘુબીર પબારે | ભુજન્હિ સમેત સીસ મહિ પારે ।॥૫॥ 
રુધિર વહાવતાં ય બળવાન રાવણ દોડ્યો. પ્રભુએ પાછું ધનુષ પર બાણસંધાન કર્યું. શ્રીરઘુવીરે ત્રીસ બાણ માર્યા 
અને વીસ ભુજાઓસહિત દસેય માથાં કાપીને પૃથ્વી પર પાડી નાંખ્યાં. ॥૫॥ 


કાટતહીં પુનિ ભએ નબીને | રામ બહોરિ ભુજા સિર છીને ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1467 


પ્રભુ બહુ બાર બાહુ સિર હએ | કટત ઝટિતિ પુનિ નૂતન ભએ 11॥ 
[માથું અને હાથ] કપાતાં જ પાછાં નવાં જ થઈ ગયાં. શ્રીરામજીએ પાછાં માથાં અને ભુજાઓ કાપી નાખ્યાં. આ 
રીતે પ્રભુએ અનેક વાર ભુજાઓ અને મંસ્તકો કાપ્યા, પરંતુ કપાતાં જ તે તુરત જ પાછાં નવાં થઈ ગયાં. ॥૧॥ 
પુનિ પુનિ પ્રભુ કાટત ભુજ સીસા | અતિ કૌતુકી કોસલાધીસ ॥ 
રહે છાઈ નભ સિર અરુ બાહૂ | માનહું અમિત કેતુ અરુ રાહૂ ॥9॥ 
પ્રભુ વારંવાર તેની ભુજાઓ અને મસ્તકોને કાપી રહ્યા છે; કેમકે કૌશલપતિ શ્રીરામજી મોટાં કૌતુકી છે. આકાશમાં 
મસ્તક અને ભુજાઓ એવા છવાઈ ગયાં છે, જાણે અસંખ્ય કેતુ અને રાહુ હોય, ॥૭॥ 
છં૦ જનુ રાહુ કેતુ અનેક નભ પથ સ્્રવત સોનિત ધાવહી | 
રઘુબીર તીર પ્રચંડ લાગર્હિ ભૂમિ ગિરન ન પાવહી ।॥ 
એક એક સર સિર નિકર છેદે નભ ઉડત ઇંમિ સોહહી | 
જનુ કોપિ દિનકર કર નિકર જહે તહેં બિધુંતુદ પોહહીં ॥ 
જાણે અનેક રાહુ અને કેતુ રુધિર વહાવતાં આકાશમાર્ગથી દોડી રહ્યા હોય. શ્રીરઘુવીરનાં પ્રચંડ બાણો [વારંવાર] 
લાગવાથી તે પૃથ્વી પર પડી શકતાં નથી, એકેએક બાણથી સમૂહેસમૂહ છેદાયેલાં મસ્તકો આકાશમાં ઊડતાં એવી શોભા 
આપી રહ્યાં છે જાણે સૂર્યનાં કિરણો ક્રોધ કરીને સર્વત્ર રાહુઓને પરોવી રહ્યાં હોય. 
દો૦- જિમિ જિમિ પ્રભુ હર તાસુ સિર તિમિ તિમિ હોહિં અપાર | 
સેવત બિષય બિબર્ધ જિમિ નિત નિત નૂતન માર 1[।૯ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1468 


જેમ જેમ પ્રભુ તેનાં મસ્તકો કાપે છે, તેમ તેમ તે અપાર થતાં જાય છે, જેમ વિષયોનું સેવન કરવાથી કામ (તેમને 
ભોગવવાની ઇચ્છા) દિન-પ્રતિદિન નવીન નવીન વધતો જાય છે. ॥૯૨॥ 


ચૌ૦- દસમુખ દેખિ સિરન્ડ કે બાઢી | બિસરા મરન ભઈ રિસ ગાઢી ॥ 
ગર્જેંક મૂઢ મહા અભિમાની | ધાયઉ દસહુ સરાસન તાની ।॥૧॥ 


મસ્તકોનું પૂર જોઈને રાવણ પોતાનું મરણ ભૂલી ગયો અને તેને ઘણો ગાઢ ક્રોધ થયો. તે મહાન અભિમાની મૂર્ખ 
ગરજ્યો અને દસેય ધનુષોને તાણીને ભાગ્યો. ॥૧॥ 


સમર ભૂમિ દસકંધર કોપ્યો । બરષિ બાન રઘુપતિ રથ તોપ્યો ॥ 
દંડ એક રથ દેખિ ન પરેઊ | જનુ નિહાર મહું દિનકર દુરેઊ ॥ર॥ 


રણભૂમિમાં રાવણે ક્રોધ કર્યો અને બાણ વરસાવીને શ્રીરઘુનાથજીના રથને ઢાંકી દીધો. એક ઘડી સુધી રથ દેખાઈ 
ન પડ્યો, જાણૈ ધુમ્મસમાં સૂર્ય છુપાઈ ગયો હોય. ॥૨॥ 


હાહાકાર સુરન્ડ જબ કીન્હા | તબ પ્રભુ કોપિ કારમુક લીન્હા ॥ 
સર નિવારિ રિપુ કે સિર કાટે । તે દિસિ બિદિસિ ગગન મહિ પાટે ॥૩ા 


જ્યારે દેવતાઓએ હાહાકાર કયોં, ત્યારે પ્રભુએ ક્રોધ કરીને ધનુષ ઉઠાવ્યું. અને શત્રુનાં બાણોને હઠાવી શત્રુના 
શીશ કાપ્યાં અને તેનાથી દિશા, વિદિશા, આકાશ અને પૃથ્વી સર્વેને આચ્છાદિત કરી દીધાં. ॥૩॥ 


કાટે સિર નભ મારગ ધાવર્હિં | જ્ય જય ધુંનિ કરિ ભય ઉપજાવહિં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1469 


કર્હે લછિમન સુગ્રીવ કપીસા | કર્હીે રઘુબીર કોસલાધીસા 1।૪॥ 


કપાયેલાં મસ્તકો આકાશમાર્ગે દોડે છે અને જય જયનો ધ્વનિ કરીને ભય ઉત્પન્ન કરે છે. ''લક્ષ્મણ અને વાનરરાજ 
સુગ્રીવ ક્યાં છે?" 'કૌશલપતિ રઘુવીર ક્યાં છે ?" ॥૪॥ 
છં૦ કરહે રામુ કહિ સિર નિકર ધાએ દેખિ મર્કટ ભજિ ચલે | 
સંધાનિ ધનુ રઘુબંસમનિ હેૅસિ સરન્હિ સિર બેધે ભલે ।॥ 
સિર માલિકા કર કાલિકા ગહિ બુંદ બંદન્હિ બહુ મિલી | 
કરિ રુધિર સરિ મજ્જનુ મનહું સંગ્રામ બટ પૂજન ચલી ।॥ 


'રામ ક્યાં છે? આમ કહીને મસ્તકોના સમૂહ દોડ્યા. તેમને જોઈને વાનર ભાગી નીકળ્યા. ત્યારે ધનુષ સંધાન 
કરીને રઘુકુળમણિ શ્રીરામજીએ હસીને બાણોથી એ મસ્તકોને સારી રીતે વીંધી નાખ્યાં, હાથોમાં મુંડોની માળાઓ લઈને 


ક 


ઘણી જ કાળકાઓ ટોળેટોળાં મળીને એકઠી થઈ અને રુંધિરની નદીમાં સ્નાન કરવા ચાલી, જાણે સંગ્રામરૂપી વટવૃક્ષની 
પૂજા કરવા જઈ રહી હોય, 


રાવણે વિભીષણ પર સક્તિ છોડી, રામજીએ પોતાના પર સક્તિ લીધી, વિભીષણ-રાવણ યુદ્ધ 
દો૦- પુનિ દસકંઠ કૃદ્ધ હોઇ છાંડી સક્તિ પ્રચંડ 
ચલી બિભીષન સન્મુખ મનહું કાલ કર દંડ ॥૯૩ગા 


પછી રાવણે ક્રોધિત થઇને પ્રચંડ શક્તિ છોડી. તે વિભીષણની સામે એવી ઊપડી જાણે કાળ- (યમરાજ)નો દંડ હોય. 
॥૯્ગ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1470 


ચૌ૦- આવત દેખિ સક્તિ અતિ ઘોરા | પ્રનતારતિ ભંજન પન મોરા ॥ 
તુર્ત બિભીષન પાછે મેલા | સન્મુખ રામ સહેઉ સોઇ સેલા 1।॥૧|॥ 


અત્યંત ભયાનક શક્તિને આવતી જોઈને અને આમ વિચારીને કે મારું પ્રણ શરણાગતનાં દુઃખોનું નાશ કરવાનું છે; 
શ્રીરામજીએ તુરત જ વિભીષણને પાછળ કરી દીધા અને સામે આવીને તે શક્તિને સ્વયં સહી લીધી. ॥૧॥ 


લાગિ સક્તિ મુરુછા કછુ ભઈ । પ્રભુ કૃત ખેલ સુરન્ડ બિકલઈ ॥ 
દેખિ બિભીષન પ્રભુ શ્રમ પાયો | ગહિ કર ગદા ક્રુદ્ધ હોઈ ધાયો ॥ર૨॥ 
શક્તિ લાગવાંથી તેમને કંઈક મૂર્છા થઈ આવી, પ્રભુએ તો આ લીલા કરી, પણ દેવતાઓને વ્યાકુળતા થઈ. પ્રભુને 
શ્રમ (શારીરિક કષ્ટ) પ્રાપ્ત થયેલા જોઈને વિભીષણ ક્રોધિત થઈને હાથમાં ગદા લઈને દોડ્યા, ॥૨॥ 


ન 


રે કુભાગ્ય સઠ મંદ કુબુદ્દે | તે સુર નર મુનિ નાગ બિરદ્ધે ॥ 
સાદર સિવ કહું સીસ ચઢાએ | એક એક કે કોટિન્ડ પાએ ।॥૩ગા 
[અને બોલ્યા -] અરે અભાગિયા! મૂર્ખ, નીચ દુર્બુઠ્ઠે! તે દેવતા, મનુષ્ય, મુનિ, નાગ સર્વે સાથે વિરોધ કયો, તે 
આદરસહિત શિવજીને શીશ ચઢાવ્યાં, એટલે જ એકએકના બદલામાં કરોડો મેળવ્યાં છે. ॥૩॥ 
તેહિ કારન ખલ અબ લગિ બાંચ્યો | અબ તવ કાલુ સીસ પર નાચ્યો ॥ 
રામ બિમુખ સઠ ચરહૅસિ સંપદા । અસ કહિ હનેસિ માઝ ઉર ગદા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1471 


એ જ કારણે અરે દુષ્ટ! તું અત્યાર સુધી બચ્યો છે. [પરંતુ] હવે કાળ તારા માથે નાચી રહ્યો છે. અરે મૂર્ખ! તું 
રામવિમુખ થઈને સંપત્તિ ઇચ્છે છે? આમ કહીને વિભીષણે રાવણની છાતી વચ્ચોવચ ગદા મારી. ॥૪॥ 
છં ઉર માઝ ગદા પ્રહાર ઘોર કઠોર લાગત મહિ પર્યો | 
દસ બદન સોનિત સ્્રવત પુનિ સંભારિ ધાયો રિસ ભર્યો ॥ 
કો ભિરે અતિબલ મલ્લજુદ્ધ બિરુદ્ધ એકુ એકહિ હને | 
રઘુબીર બલ ઇધર્પિત બિભીષનુ ઘાલિ નહિં તા કહું ગને ॥ 
છાતી વચ્ચે કઠોર ગદાનો ઘોર અને કઠિન ઘા વાગતાં જ તે પૃથ્વી પર પડી ગયો. તેનાં દસેય મુખોથી રુધિર વહેવા 
લાગ્યું. તે પોતાને સંભાળીને પાછો ક્રોધભર્યો દોડ્યો. બંને અત્યંત બળવાન યોદ્ધાઓ ભિડાઈ ગયા અને મલ્લયુદ્ધમાં 
એક-બીજાના વિરુદ્ધ થઈને મારવા લાગ્યા. શ્રીરઘુવીરના બળથી ગર્વિત વિભીષણ તેને (રાવણ જેવા જગતવિજયી 
યોદ્ધાને) સહેજ પણ ગણકારતો નથી. 
દો૦; ઉમા બિભીષનુ રાવનહિ સન્મુખ ચિતવ કિ કાઉ 
સો અબ ભિરત કાલ જ્યોં શ્રીરઘુબીર પ્રભાઉ ॥૯૪॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! વિભીષણ શું કદીય રાવણની સામે આંખ ઉઠાવીનેય જોઈ શકતો હતો ? પરંતુ અત્યારે 
તે જ કાળની સમાન તેનાથી ભિડાઈ રહ્યો છે. આ શ્રીરઘુવીરનો જ પ્રભાવ છે. ॥૯૪॥ 


રાવણ-હનુમાન યુદ્ધ, રાવણની માયાની રચના, રામજી દ્વારા માયાનો વિનાશ 
ચૌ૦- દેખા શ્રમિત બિભીષનુ ભારી | ધાયઉ હનૂમાન ગિરિ ધારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1472 


રથ તુરંગ સારથી નિપાતા | હૃદય માઝ તેહિ મારેસિ લાતા ॥।૧॥ 
વિભીષણને ઘણો જ થાકેલો જોઈ પર્વત ધારણ કરેલા હનુમાનજી દોડયા. તેમણે તે પર્વતથી રાવણનો રથ, ઘોડા 
અને સારથિનો સંહાર કરી નાંખ્યો અને તેની છાતી ઉપર લાત મારી. ॥૧॥ 
ઠાઢ રહા અતિ કંપિત ગાતા | ગયઉ બિભીષનુ જહે જનત્રાતા ॥ 
પુનિ રાવન કપિ હતેઉ પચારી | ચલેઉ ગગન ડપિ પૂંછ પસારી ।॥ર૨॥ 
રાવણ ઊભો રહ્યો, પણ તેનું શરીર અત્યંત ધુજવા લાગ્યું. વિભીષણ ત્યાં ગયા, જ્યાં સેવકોના રક્ષક શ્રીરામજી 
હતા. પછી રાવણે પડકારો કરીને હનુમાનજીને માર્યા. તેઓ પૂંછ પ્રસારીને આકાશમાં ચાલ્યા ગયા. ॥ર॥ 
ગહિસિ પૂંછ કપિ સહિત ઉડાના | પુનિ ફિરિ ભિરેઉ પ્રબલ હનુમાના ॥ 
લરત અકાસ જુગલ સમ જોધા | એકહિ એકું હનત કરિ ક્રોધા ॥૩॥ 
રાવણે પૂંછ પકડી લીધી, ત્યારે હનુમાનજી તેને સાથે લઈને ઉપર ઊડ્યા. પાછા વળીને મહાબળવાન હનુમાનજી 
તેનાથી ભિડાઈ ગયા. બંને સરખા યોદ્ધાઓ આકાશમાં લડતાં લડતાં એકબીજાને ક્રોધ કરીને મારવા લાગ્યા. ॥૩॥ 
સોહહિં નભ છલ બલ બહુ કરહીં | ક્જ્જલગિરિ સુમેરુ જનુ લરહી ॥ 
બુધિ બલ નિસિચર પરઈ ન પાર્યો | તબ મારુત સુત પ્રભુ સંભાર્યો ।૪॥ 


બંને અનેક પ્રકારનાં છળ-બળ કરતાં આકાશમાં એવા શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે જાણે કજ્જલગિરિ અને સુમેરુ 
પર્વતો લડી રહ્યા હોય. જ્યારે બુદ્ધિ અને બળથી રાક્ષસ પાડ્યો ન પડ્યો ત્યારે મારુતિ શ્રીહનુમાનજીએ પ્રભુનું સ્મરણ 
ક્યું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1473 


છં૦ સંભારિ શ્રીરઘુબીર ધીર પચારિ કપિ રવનુ હનન્‍્યો 1।| 
મહિ પરત પુનિ ઉઠિ લરત દેવન્ડ જુગલ કહું જ્ય જ્ય ભન્યો ॥ 
હનુમંત સંકટ દેખિ મર્કટ ભાલુ ક્રોધાતુર ચલે 
રન મત્ત રાવન સકલ સુભટ પ્રચંડ ભુજ બલ દલમલે ।॥ 
શ્રીરઘુવીરનું સ્મરણ કરીને ધીર હનુમાનજીએ લલકારીને રાવણને માર્યું. તે બંને પૃથ્વી પર પડે છે અને ઊઠીને 
પાછા લડે છે; દેવોએ બંનેનો 'જય-જય" પોકાર્યો. હનુમાનજી ઉપર સંકટ જોઈને વાનર-રીંછ ક્રોધાતુર થઈને દોડ્યાં. પરંતુ 
રણોન્મત રાવણે સર્વે યોદ્ધાઓને પોતાની પ્રચંડ ભુજાઓના બળથી કચડી અને મસળી નાખ્યા. 
દો૦ તબ રઘુબીર પચારે ધાએ કીસ પ્રચંડ 
કપિ બલ પ્રબલ દેખિ તેહિં કીન્હ પ્રગટ પાષંડ 1।૯૫॥ 
ત્યારે શ્રીરઘુવીરના લલકારવાથી પ્રચંડ વીર વાનર દોડ્યા. વાનરોના પ્રબળ દળને જોઈને રાવણે માયા પ્રગટ કરી, 
॥૯૫॥ 
ચૌ૦- અંતરધાન ભયઉ છન એકા | પુનિ પ્રગટે ખલ રૂપ અનેકા ॥ 
રઘુપતિ કટક ભાલુ કપિ જેતે | જહં તર્હેં પ્રગટ દસાનન તેતે ॥૧॥ 
પળવાર માટે તે અદશ્ય થઈ ગયો. પછી તે દુષ્ટે પોતાનાં અનેક રૂપ પ્રગટ કર્યા, શ્રીરઘુનાથજીની સેનામાં જેટલાં 
રીંછ-વાનરો હતાં, એટલા જ રાવણ ચારેય બાજુ પ્રગટ થઈ ગયા, ॥૧॥ 


ષ્ટ 


દેખે કંપિન્ડ અમિત દસસીસા | જહૅં તર્હેં ભજે ભાલુ અરુ કીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1474 


ભાગે બાનર ધરહિં ન ધીરા । ત્રાહિ ત્રાહિ લછિમન રઘુબીરા ॥।ર॥ 


વાનરોએ અપરિમિત રાવણો જોયા. રીંછ અને વાનર સર્વે આમ-તેમ ભાગવા લાગ્યા. વાનર ધીરજ નથી ધરતા. 
'હે લક્ષ્મણજી ! હે રઘુનાથજી! બચાવો, બચાવો" એમ પોકારતાં નાસી રહ્યા છે, ॥ર॥ 


ષ્ટ 


દહેં દિસિ ધાવહિં કોટિન્ડ રાવન | ગર્જહિં ઘોર કઠોર ભયાવન ।॥ 
ડરે સકલ સુર ચલે પરાઈ | જ્ય કે આસ તજહુ અબ ભાઈ ।॥૩ા 
દસે દિશાઓમાં કરોડો રાવણ દોડે છે, અને ઘોર, કઠોર ભયાનક ગર્જના કરી રહ્યા છે. સર્વે દેવો ડરી ગયા અને એમ 
કહેતાં નાસવા લાગ્યા કે હે ભાઈ! હવે જયની આશા છોડી દો! ॥૩॥ 
સબ સુર જિતે એક દસકંધર | અબ બહુ ભએ તકહુ ગિરિ કંદર ॥ 
રહે બિરંચિ સંભુ મુનિ ગ્યાની | જિન્હ જિન્હ પ્રભુ મહિમા કછુ જાની ।૪॥ 
એક જ રાવણે સવે દેવતાઓને જીતી લીધા હતા, હવે તો અનેક રાવણ થઈ ગયા છે. એટલે હવે પર્વતની ગુકાઓનો 
આશ્રય લો (અર્થાત્‌ તેમાં છુપાઈ સ્હો). ત્યાં બ્રહ્મા, શંભુ અને જ્ઞાની મુનિઓ જે મંડ્યા રહ્યા, જેમણે પ્રભુનો કંઈક માંહેમા 
જાણ્યો હતો. ॥૪॥ 
છં૦ જાના પ્રતાપ તે રહે નિર્ભય કપિન્હ રિપુ માને ફેરે | 
ચલે બિચલિ મર્કટ ભાલુ સકલ કૃપાલ પાહિ ભયાતુરે ॥ 
હનુમંત અંગદ નીલ નલ અતિબલ લરત રન બીંકુરે | 


ક ક 


મર્દહિં દસાનન કોટિ કોટિન્ડ કપટ ભૂ ભટ ઝઅંકુરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1475 


જે પ્રભુના પ્રતાપને જાણતા હતા, તે નિર્ભય થઈને રોકાયા. વાનરોએ શત્રુઓને (અનેક રાવણોને) સાચા જ માની 
લીધા. [એથી] સર્વે વાનર-રીંછ વિચલિત થઈને 'હે કૃપાળુ! રક્ષા કરો"" પોકારતાં ભયથી વ્યાકુળ થઈને ભાગી છૂટ્યાં. 
અત્યંત બળવાન રણબંકા હનુમાનજી, અંગદ, નીલ અને નલ લડે છે અને કપટરૂપી ભૂમિમાં અંકુરની જેમ ઊપજેલા 
કોટિ કોટિ યોદ્ધા રાવણોને મસળે છે. 


ન્‌ 


દો૦- સુર બાનર દેખે બિક્લ રહેસ્યો કોસલાધીસ 
સજિ સારંગ એક સર હંતે સકલ દસસીસ ॥૯૧॥ 
દેવો અને વાનરોને વ્યાકુળ જોઈને કૌશલપતિ શ્રીસમજી હસ્યા અને શારંગ ધનુષ પર એક બાણ ચઢાવીને [માયાના 
બનેલા] સર્વે રાક્ષસોને મારી નાખ્યા. ॥૯૧॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ છન મહું માયા સબ કાટી | જિમિ રબિ ઉએ જાહિં તમ ફાટી ॥ 
રાવનુ એકું દેખિ સુર હરષે | ફિરે સુમન બહુ પ્રભુ પર બરષે ॥૧॥ 
પ્રભુએ ક્ષણવારમાં બધી માયા કાપી નાખી, જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં જ અંધકારનો ભંડાર ફાટી પડે છે(નષ્ટ થઈ 
જાય છે). હવે એક જ રાવણને જોઈને દેવતા હર્ષિત થયા. અને તેમણે પાછા ફરીને પ્રભુ ઉપર અનેક પુષ્પ વરસાવ્યાં. 
॥૧॥ 
ભુજ ઉઠાઇ રઘુપતિ કપિ ફેરે | ફિરે એક એકન્હ તબ ટેરે ॥ 
પ્રભુ બલુ પાઇ ભાલુ કપિ ધાએ | તરલ તમકિ સંજુગ મહિ આએ 1।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1476 


શ્રીરઘુનાથજીએ ભુજા ઉઠાવીને સર્વે વાનરોને પાછા વાળ્યા. ત્યારે તેઓ એકબીજાને પોકારી-પોકારીને પાછા આવ્યા. 
પ્રભુનું બળ પામીને રીંછ-વાનર દોડી પડ્યાં. કોધિત થઈને શીઘ્યરતાથી તેઓ રણભૂમિમાં આવી ગયાં. ॥૨।॥ 
અસ્તુતિ કરત દેવતન્હિ દેખે | ભયઉં એક મૈ ઇન્ડ કે લેખે ॥ 
સઠહું સદા તુમ્હ મોર મરાયલ | અસ કહિ કોપિ ગગન પર ધાયલ ।॥ગા 
દેવતાઓને શ્રીરામજીની સ્તુતિ કરતાં જોઈને રાવણે વિચાર્યું, હ એમની સમજણમાં એક થઈ ગયો. [પરંતુ એમને 
એ ખબર નથી કે આમને માટે હું એકલો જ ઘણો છું] અને કહ્યું અરે મુર્ખાઓ! તમે તો સદાયથી મારા મારેલ (મારો માર 
ખાનાર) છો. એમ કહીને તે ક્રોધ કરીને આકાશમાં દેવતાઓ સામે] દોડ્યો. ॥ગા 
ઘનઘોર યુદ્ધ, રાવણ બેભાન 


હાહાકાર કરત સુર ભાગે | ખલહુ જાહુ કહે મોરે આગે ।॥ 
દેખિ બિક્લ સુર અંગદ ધાયો | કૂદિ ચરન ગહિ ભૂમિ ગિરાયો ।૪॥ 
દેવો હાહાકાર કરતાં ભાગ્યા. [રાવણે કહ્યું -] દુષ્ટો! મારા આગળથી ક્યાં જઈ શકશો? દેવોને વ્યાકુળ જોઈને અંગદ 


જ ફક 


દોડ્યા અને ઉછળીને રાવણનો પગ પકડીને તેને પૃથ્વી પર પાડી નાખ્યો. 


છં ગહિ ભૂમિ પાર્યો લાત માર્યો બાલિસુત પ્રભુ પહિં ગયો | 
સંભારિ ઉઠિ દસકંઠ ઘોર કઠોર રવ ગર્જઝત ભયો ॥।॥ 
કરિ દાપ ચાપ ચઢાઈ દસ સૂુંંઘધાનિ સર બહું બરષઈ 1।| 
કિએ સકલ ભટ ઘાયલ ભયાકુલ દેખિ નિજ બલ હરષઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1477 


તેને પકડીને પૃથ્વી ઉપર પાડીને, લાત મારીને વાલિપુત્ર અંગદ પ્રભુની પાસે ચાલ્યા ગયા, રાવણ સંભાળીને ઊઠ્યો 
અને મોટા ભયંકર કઠોર શબ્દોથી ગરજવા લાગ્યો. તે ગર્વ કરીને દસે ધનુષ ચઢાવીને તેની ઉપર ઘણાં બાણ સંધાન 
કરીને વરસાવવા લાગ્યો. તેણે સર્વે યોદ્ધાઓને ઘાયલ અને ભયથી વ્યાકુળ કરી દીધા અને પોતાનું બળ જોઈને તે 
હરખાવા લાગ્યો. 
દો૦ તબ રઘુપતિ રાવન કે સીસ ભુજા સર ચાપ [| 
કાટે બહુત બઢે પુનિ જિમિ તીરથ કર પાપ [૯૭॥ 
ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ રાવણનાં શીશ, ભુજાઓ, બાણ અને ધનુષ કાપી નાંખ્યા. પરંતુ પાછા તે બહુ જ વધી ગયાં, 
જેમ તીર્થમાં કરેલાં પાપો વધી જાય છે (અનેક ગણા અધિક ભયાનક ફળ ઉત્પન્ન કરે છે)!॥૯૭॥ 
ચૌ૦- સિર ભુજ બાઢિ દેખિ રિપુ કેરી | ભાલુ કંપિન્ડ રિસ ભઈ ઘનેરી ॥ 
મરત ન મૂઢ કટેહું ભુજ સીસા | ધાએ કોપિ ભાલુ ભટ કીસા ॥૧॥ 
શત્રુના શીશ અને ભુજાઓની વૃદ્ધિ જોઈને રીછ-વાનરોને ઘણો જ ક્રોધ થયો. ' આ મૂર્ખ ભુજાઓ અને માથાં કપાવા 
છતાંય નથી મરતો, [આવું કહેતાં] રીછ અને વાનર યોદ્ધા ક્રોધ કરીને દોડ્યા, ॥૧॥ 
બાલિતનય મારુતે નલ નીલા | બાનરરાજ દુબિદ બલસીલા ॥ 
બિટપ મહીધર કરહિં પ્રહારા | સોઇ ગિરિ તરુ ગહિ કપિન્ડ સો મારા ॥ર॥ 


વાલિપુત્ર અંગદ, મારુતિ હનુમાનજી, નલ, નીલ, વાનરરાજ સુગ્રીવ અને દ્વિવિદ આદિ બળવાન તેની પર વૃક્ષ અને 
પર્વતોના પ્રહાર કરે છે. તે એ જ પર્વતો અને વૃક્ષોને પકડીને વાનરોને મારે છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1478 


એક નખન્હિ રિપુ બપુષ બિદારી | ભાગિ ચલહિં એક લાતન્હ મારી ॥ 
તબ નલ નીલ સિરન્હિ ચઢિ ગયઊ | નખન્હિ લિલાર બિદારત ભયઊ,. ॥ગા 


કોઈ એક વાનર નખથી શત્રુના શરીરને ફાડીને ભાગી જાય છે તો કોઈ તેને લાતોથી મારીને. પછી નલ અને નીલ 
રાવણનાં માથાંઓ પર ચઢી ગયા અને નખોથી તેના લલાટને ફાડવા લાગ્યા, ॥ગા 


રધિર દેખિ બિષાદ ઉર ભારી | તિન્હહિ ધરન કહું ભુજા પસારી ॥ 
ગહે ન જાહિં કરન્હિ પર ફિરહીં | જનુ જુગ મધુપ કમલ બન ચરહી ।૪॥ 


જ જ 


લોહી જોઈને તેને હૃદયમાં ઘણું દુઃખ થયું. તેણે એમને પકડવા હાથ પ્રસાર્યોં, પરંતુ તે પકડમાં આવતા નથી; હાથોની 
ઉપર જ ફરે છે, જાણે બે ભમરા કમળોનાં વનમાં વિચરણ કરી રહ્યા હોય. ।૪॥ 
કોપિ કૂદિ દ્વો ધરેસિ બહોરી | મહિ પટક્ત ભજે ભુજા મરોરી ॥ 
પુનિ સકોપ દસ ધનુ કર લીન્હે । સરન્હિ મારિ ઘાયલ કપિ કીન્હે ॥૫॥ 


દુ ક જુ 


પછી તેણે ક્રોધ કરીને ઉછળીને બંનેને પકડી લીધા, પૃથ્વી પર પછાડતી વખતે તેઓ તેની ભુજાઓને મરડીને ભાગી 
છૂટ્યા. તેણે ક્રોધ કરીને હાથોમાં દસ ધનુષ લીધાં અને વાનરોને બાણોથી મારીને ઘાયલ કરી દીધા. ॥૫॥ 
હનુમદાદિ મુરુછેત કરિ બંદર | પાઈ પ્રદોષ હરષ દસકંધર ॥ 
મુરછેત દેખિ સકલ કપિ બીરા | જામવંત ધાયઉ રનધીરા ।॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1479 


હનુમાનજી આદિ સર્વે વાનરોને મૂછિંત કરીને અને સંધ્યાનો સમય પામીને રાવણ હરખાયો. સમસ્ત વાનર-વીરોને 
મૂર્છિત જોઈને રણધીર જામ્બવાન દોડ્યા. ॥॥ 


સંગ ભાલુ ભૂધર તરુ ધારી | મારન લગે પચારિ પચારી ॥ 
ભયઉ ક્રુદ્ધ રાવન બલવાના | ગહિ પદ મહિ પટકઇ ભટ નાના ।॥૭॥ 
દેખિ ભાલુપતિ નિજ દલ ઘાતા | કોપિ માઝ ઉર મારેસિ લાતા ॥૮॥ 
જામ્બવાનની સાથે જે રીંછ હતાં, તે પર્વત અને વૃક્ષ ધારણ કરીને રાવણને લલકારી લલકારીને મારવા લાગ્યા. 


બળવાન રાવણ ક્રોધિત થયો અને પગ પકડી-પકડીને તે અનેક યોદ્ધાઓને પૃથ્વી પર પછાડવા લાગ્યો. જામ્બવાને 
પોતાના દળનો વિધ્વંસ જોઈને ક્રોધ કરીને રાવણની છાતીમાં લાત મારી. ।૭-૮॥ 


છં૦ ઉર લાત ઘાત પ્રચંડ લાગત બિકલ રથ તે મહિ પરા | 
ગહિ ભાલુ બીસહું કર મનહું કમલન્ડિ બસે નિસિ મધુકરા ॥ 
મુરુછિત બિલોકિ બહોરિ પદ હનિ ભાલુપતિ પ્રભુ પહિં ગયો | 
નિસિ જાનિ સ્યંદન ઘાલિ તેહિ તબ સૂત જતનુ કરત ભયો ।॥ 
છાતીમાં લાતોનો પ્રચંડ આઘાત લાગતાં જ રાવણ વ્યાકુળ થઈને રથમાંથી પૃથ્વી પર પડી ગયો. તેણે વીસ હાથોમાં 
રીછોને પકડી રાખ્યાં હતાં. [એવું જણાતું હતું કે] જાણે રાત્રિને સમયે ભમરા કમળોમાં વસેલા હોય. તેને મૂર્છિત જોઈને, 
પછી લાત મારીને ત્રક્ક્ષરાજ જામ્બવાન પ્રભુની પાસે ચાલ્યા ગયા. રાત્રિ જાણીને સારથિ રાવણને રથમાં નાખીને તેને 
ભાનમાં લાવવાનો ઉપાય કરવા લાગ્યો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1480 


દો૦- મુરુછા બિગત ભાલુ કપિ સબ આએ પ્રભુ પાસ 1।| 
નિસિચર સકલ રાવનહિ ઘેરિ રહે અતિ ત્રાસ ॥૯૮॥ 
મૂર્છા દૂર થયા પછી સર્વે રીંછ-વાનર પ્રભુની પાસે આવ્યાં. પેલી બાજુ સર્વે રાક્ષસોએ ઘના જ ભયભીત થઈને 
રાવણને ઘેરી લીધો. ॥૯૮॥ 
માસપારાયણ છવ્વીસમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ સત્તાવીસમો 
ત્રિજટા-સીતા સંવાદ 
ચૌ૦- તેહી નિસિ સીતા પહિં જાઈ | ત્રિજ્ટા કહિ સબ કથા સુનાઈ ॥ 
સિર ભુજ બાઢિ સુનત રિપુ કેરી | સીતા ઉર ભઇ ત્રાસ ઘનેરી ॥૧|॥ 


તે રાત્રે ત્રિજટાએ સીતાજીની પાસે જઈને તેમને સર્વે કથા કહી સંભળાવી. શત્રુના શીશ અને ભુજાઓની વૃદ્ધિનો 
સંવાદ સાંભળીને સીતાજીના હૃદયમાં મોટો ભય થયો. ॥૧॥ 
મુખ મલીન ઉપજી મન ચિંતા | ત્રિજ્ટા સન બોલી તબ સીતા ॥ 
હોઈહિ કહા કહસિ કિન માતા | કેહિ બિધિ મરિહિ બિસ્વ દુખદાતા ॥ર૨॥ 


[લેમનું] મુખ ઉદાસ થઈ ગયું, મનમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. પછી સીતાજીએ ત્રિજટાને કહ્યું - હે માતા! જણાવતાં 
કેમ નથી? શું થશે? સંપૂર્ણ વિશ્વને દુઃખ આપનારો આ કેવી રીતે મરશે? ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1481 


રઘુપતિ સર સિર કટેહું ન મરઈ | બિધિ બિપરીત ચરિત સબ કરઈ ॥ 
મોર અભાગ્ય જિઆવત ઓહી | જેહિં હોં હરિ પદ કમલ બિછોહી ॥૩ા 
શ્રીરઘુનાધજીનાં બાણોથી શીશ કપાવા છતાંય નથી મરતો, વિધાતા સર્વે ચરિત્ર વિપરીત જ કરી રહ્યો છે. [સાચી 
વાત તો એ છે કે] મારું દુર્ભાગ્ય જ એને જીવાડી રહ્યું છે, જેણે મને ભગવાનના ચરણકમળોથી અળગી કરી દીધી છે; 
॥૩॥ 
જેહિં કૃત કપટ કનક મૃગ ઝૂઠા । અજહું સો દેવ મોહિ પર રૂઠા ॥ 
જેહિં બિધિ મોહિ દુખ દુસહ સહાએ | લછિમન કર્હું કટુ બચન કહાએ ।૪॥ 
જેણે કપટથી જૂઠું સ્વર્ણમૃગ બનાવ્યું હતું, તે જ દૈવ અત્યારે પણ મારા પર રૂઠેલો છે, જે વિધાતાએ. મને દુઃસહ્ય 
દુઃખ સહન કરાવ્યાં અને લક્ષ્મણને કડવાં વચન કહેવડાવ્યાં; ॥૪॥ 
રઘુપતિ બિરહ સબિષ સર ભારી | તકિ તકિ માર બાર બહુ મારી ॥ 
એસેહું દુખ જો રાખ મમ પ્રાના | સોઈ બિધિ તાહિ જિઆવ ન આના ॥૫॥ 
જેણે શ્રીરઘુનાથજીના વિરહરૂપી ઘણા ઝેરી બાણોથી તાકી-તાકીને મને ઘણીવાર મારી છે અને અત્યારેય મારી રહ્યો 
છે. આવા દુઃખમાં પણ જે મારા પ્રાણોને રાખી રહ્યો છે, તે જ વિધાતા તેને (રાવણને) જીવાડી રહ્યો છે, બીજો કોઈ નહિ. 
॥૫॥ 
બહુ બિધિ કર બિલાપ જાનકી | કરિ કરિ સુરતિ કૃપાનિધાન કી ॥ 
કહ ત્રિજટા સુનુ રાજકુમારી । ઉર સર લાગત મરઇ સુરારી ॥॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1482 


પ્રભુ તાતે ઉર હતઇ ન તેહી | એહિ કે હદર્ય બસતિ બેદેહી ॥૭॥ 


કૃપાનિધાન શ્રીરામજીને યાદ કરી-કરીને જાનકીજી અનેક પ્રકારે વિલાપ કરી રહ્યાં છે. ત્રિજટાએ કહ્યું - હે રાજકુમારી! 


સાંભળો! દેવતાઓનો શત્રુ રાવણ હૃદયમાં બાણ વાગતાં જ મરી જશે. પરંતુ પ્રભુ તેના દયમાં બાણ એટલા માટે નથી 
મારતા કે તેના હૃદયમાં જાનકીજી! આપ વસો છો. ॥૬-૭॥ 


છં એહિ કે હૃદયં 


બસ જાનકી જાનકી ઉર 


મમ બાસ હે | 
મમ ઉદર ભુઅન અનેક લાગત બાન સબ કર નાસ હે ।॥ 
સુનિ બચન હરષ બિષાદ મન અતિ દેખિ પુનિ ત્રિજ્ટા કહા | 
અબ મરિહિ રિપુ એહિ 


બિધિ સુનહિ સુંદરિ તજહિ સંસય મહા ।॥ 
[તેઓ આ જ વિચારીને રહી જાય છે કે] આના હૃદયમાં જાનકીનો નિવાસ છે, જાનકીના દદયમાં મારો નિવાસ છે 
અને મારા ઉદરમાં અનેક ભુવનો છે. માટે, રાવણના હૃદયમાં બાણ વાગતાં જ સર્વે ભુવનોનો નાશ થઈ જશે. આ વચન 
સાંભળીને, સીતાજીના મનમાં અત્યંત હર્ષ અને વિષાદ થયેલો જોઈને ત્રિજટાએ પાછું કહ્યું.- હે સુંદરી! મહાન સંશયનો 
ત્યાગ કરી. નાંખો; હવે સાંભળો, શત્રુ આ રીતે મરશે - 

દો૦ કાટત સિર હોઇહિ 


બિકલ છુટિ જાઈહિ તવ ધ્યાન [| 
તબ રાવનહિ હૃદય 


મહું મરિહહિ રામુ સુજાન ॥૯૯॥ 


શીશના વારંવાર કપાવાથી જ્યારે તે વ્યાકુળ થઈ જશે અને એના હૃદયમાંથી તમારું ધ્યાન છૂટી જશે; ત્યારે સુજ્ઞ 
(અંતર્યામી) શ્રીરામજી રાવણના હૃદયમાં બાણ મારશે. ॥૯૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1483 


ચૌ૦- અસ કહિ બહુત ભાંતિ સમુઝાઈ । પુનિ ત્રિજ્ટા નિજ ભવન સિધાઈ ॥ 
રામ સુભાઉ સુમિરિ બેદેહડી । ઉપજી બિરહ બિથા અતિ તેહી ।॥૧॥ 


આવું કહીને અને સીતાજીને અનેક પ્રકારે સમજાવીને પછી ત્રિજટા પોતાના ઘેર ચાલી ગઇ, શ્રોસમચન્દ્રજીના 
સ્વભાવનું સ્મરણ કરીને જાનકીજીને અત્યંત વિરહવ્યથા ઉત્પન્ન થઈ. ॥૧॥ 


નિસિહિ સસિહિ નિંદતિ બહુ ભાંતી । જૂગ સમ ભઈ સિરાતિ ન રાતી ॥ 
કરતિ બિલાપ મનહિં મન ભારી | રામ બિરહ જાનકી દુખારી ॥ર૨॥ 


તેઓ રાત્રિની અને ચન્દ્રની ઘણા પ્રકારે નિંદા કરી રહ્યાં છે [અને કહી રહ્યાં છે -] રાત યુગ સમાન મોટી થઈ ગઈ, 
તે વીતતી જ નથી. જાનકીજી શ્રીરામજીના વિરહમાં દુઃખી થઈને મનમાં ને મનમાં ભારે વિલાપ કરી રહ્યાં છે. ॥ર॥ 


જબ અતિ ભયઉ બિરહ ઉર દાહૂ | ફરકેઉ બામ નયન અરુ બાહૂ ॥ 
સગુન બિચારિ ધરી મન ધીરા | અબ મિલિહહિં કૃપાલ રઘુબીરા ॥૩ા 


જ્યારે વિરહને લીધે હૃદયમાં દારુણ દાહ થયો, ત્યારે જ એમનું ડાબું નેત્ર અને હાથ ફરકી ઊઠ્યાં. શુકન સમજીને 
તેમણે મનમાં ધૈર્ય ધારણ કર્યું કે હવે કૃપાળુ શ્રીરઘુવીર અવશ્ય મળશે. ॥૩॥ 


રાવણ મૂર્છા, રામ-રાવણ યુદ્ધ, રાવણ વધ, સર્વત્ર જયઘોસ 


ઇહાં અર્ધનિસિ રાવનુ જાગા | નિજ સારથિ સન ખીઝન લાગા ।॥ 
સઠ રનભૂમિ છડાઈસિ મોહી | ધિગ ધિગ અધમ મંદમતિ તોહી 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1484 


અહી અડધી સત્રે રાવણ [મૂર્છામાંથી] જાગ્યો અને પોતાના સારથિ પર ક્રોધે ભરાઈને કહેવા લાગ્યો - અરે મૂર્ખ! તે 
મને રણભૂમિથી છૂટો પાડી દીધો? અરે અધમ ! અરે મંદમતિ! તને ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે! ॥૪॥ 
તેહિ પદ ગહિ બહુ બિધિ સમુઝાવા । ભોર ભએં રથ ચઢિ પુનિ ધાવા ॥ 
સુનિ આગવનુ દસાનન કેરા | કપિ દલ ખરભર ભયઉ ઘનેરા ॥૫॥ 
જહં તર્હે ભૂધર બિટપ ઉપારી | ધાએ કંટક્ટાઇ ભટ ભારી 1।1॥ 
સારથિએ ચરણ પકડીને રાવણને ઘણી રીતે સમજાવ્યો. સવાર થતાં જ તે રથ પર આરૂઢ થઈને પાછો દોડ્યો. 
રાવણનું આવવું સાંભળીને વાનરોની સેનામાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો. તે ભારે યોદ્ધા જ્યાં-ત્યાંથી પર્વત અને વૃક્ષ 
ઉખાડીને [ક્રોધથી] દાંત કટકટાવીને દોડ્યા. ॥૫-૬॥ 
છં૦ ધાએ જો મર્કટ બિક્ટ ભાલુ કરાલ કર ભૂધર ધરા | 
અતિ કોપ કરહિં પ્રહાર મારત ભજિ ચલે રજનીચરા ।॥ 
બિચલાઈ દલ બલવંત કીસન્હ ઘેરિ પુનિ રાવનુ લિયો | 
ચહું દિસિ ચપેટન્હિ મારિ નખન્હિ બિદારિ તન બ્યાકૂલ કિયો ।॥ 


વિકટ અને વિકરાળ વાનર-રીછ હાથોમાં પર્વત લઈને દોડ્યા. તેઓ અત્યંત ક્રોધ કરીને પ્રહાર કરે છે. તેમના 
મારવાથી રાક્ષસ ભાગી ગયા. બળવાન વાનરોએ શત્રુની સેનાને વિચલિત કરીને પછી રાવણને ઘેરી લીધો. ચારેયકોરથી 


ર 


થપ્પડો મારીને અને નખોથી શરીર વિદીર્ણ કરીને વાનરોએ તેને વ્યાકુળ કરી દીધો. 
દો૦: દેખિ મહા મર્કટ પ્રબલ રાવન કીન્હ બિચાર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1485 


અંતરહિત હોઇ નિમિષ મહું કૃત માયા બિસ્તાર ।૧૦૦॥ 
વાનરોને ઘણા જ પ્રબળ જોઈને રાવણે વિચાર કર્યો અને અંતર્ધાન થઈને પળવારમાં તેણે માયા ફેલાવી. ॥૧૦૦॥ 
છં જ્બ કીન્હ તેર્હિં પાષંડ | ભએ પ્રગટ જતુ પ્રચંડ ॥ 
બેતાલ ભૂત પિસાચ | કર ધરે ધનુ નારાચ 1।૧॥ 


જ્યારે તેણે પાખંડ રચ્યો, ત્યારે ભયંકર જીવ પ્રકટ થઈ ગયા. વેતાળ, ભૂત અને પિશાચ હાથોમાં ધનુષ-બાણ લઈ 
પ્રગટ થયાં. ॥૧॥ 


જોગિનિ ગહે કરબાલ | એક હાથ મનુજ કપાલ ॥।॥ 
કરિ સઘ સોનિત પાન | નાચહિં કરહિં બહુ ગાન [।ર॥ 


યોગિનીઓ એક હાથમાં તલવાર અને બીજા હાથમાં મનુષ્યની ખોપડી લઈને, તાજું લોહી પીને નાચવા અને અનેક 
પ્રકારનાં ગીત ગાવા લાગી. ॥ર॥ 


ધરૂ મારુ બોલહિં ઘોર | રહિ પૂરિ ધુનિ ચહું ઓર ।॥ 
મુખ બાઇ ધાવહિં ખાન | તબ લગે કીસ પરાન ॥।૩ગા 


તે પકડો, મારો' આદિ ઘોર શબ્દો બોલી રહી છે. ચારેય બાજુ આ ધ્વનિ છવાઈ ગયો. તે મુખ પ્રસરાવીને ખાવા 
દોડે છે. ત્યારે વાનર નાસવા મંડ્યા. ॥૩॥ 


જ્હોં જાહિં મર્કટ ભાગિ | તહૈં બરત દેખહિં આગિ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1486 


ભએ બિકલ બાનર ભાલુ | પુનિ લાગ બરષે બાલુ ।૪॥ 


વાનર ભાગીને જ્યાં પણ જાય છે, ત્યાં અગ્નિ બળતો જુએ છે. વાનર-રીંછ વ્યાકુળ થઈ ગયાં. પછી રાવણ ધૂળ 
વરસાવવા લાગ્યો, ॥૪॥ 


જહે તહે થકિત કરિ કીસ | ગર્જેંઠં બહુરિ દસસીસ ॥।॥ 
લછિમન કપીસ સમેત | ભએ સકલ બીર અચેત 1।૫॥ 


વાનરોને ચારે બાજુ થકિતં (શેથિલ) કરીને રાવણ પછી ગરજ્યો. લક્ષ્મણજી અને સુગ્રીવ સહિત સર્વે વીર બેભાન 
થઈ ગયા. ॥૫॥ 


હા રામ હા રઘુનાથ | કંહિ સુભટ મીજહે હાથ ॥।॥ 
એહિ બિધિ સકલ બલ તોરિ । તેહિં કીન્ડ કપટ બહોરિ 1।1॥ 


હા રામ! હા રઘુનાથ !પોકારતાં શ્રેષ્ઠ યોદ્ધા પોતાના હાથ મસળે (પસ્તાય) છે, આ પ્રમાણે સર્વેનું બળ તોડીને રાવણે 
પાછી બીજી માયા રચી. ॥૧॥ 


પ્રગટેસિ બિપુલ હનુમાન ધાએ ગહે પાષાન | 
તિન્હ રામુ ઘેરે જાઇ | ચહું દિસિ બરૂથ બનાઇ ॥।૭॥ 


તેણે ઘણા જ હનુમાન પ્રગટ કર્યા, જે પથ્થર લઈને દોડ્યા, તેમણે ચારેય બાજુ દળ બનાવીને શ્રીરામચન્દ્રજીને ઘેરી 
લીધા. ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1487 


મારહુ ધરહુ જનિ જાઈ ક્ટક્ટ્હિં પૂંછ ઉઠાઈ | 
દર્હ દિસિ લંગૂર બિરાજ | તેહિં મધ્ય કોસલરાજ ।૮॥ 


તે પૂંછ ઉઠાવીને કટકટાવતાં પોકારવા લાગ્યા, “મારો, પકડો, જવા ન પામે. તેમનાં લંગૂર (પૂંછ) દસેય દિશામાં 
શોભા આપી રહ્યાં છે અને તેમની વચમાં કૌશલરાજ શ્રીરામજી શોભે છે. ॥૮॥ 


છં૦- 


તેહિં મધ્ય કોસલરાજ સુંદર સ્યામ તન સોભા લહી [| 
જનુ ઇદ્રધનુષ અનેક કી બર બારિ તુંગ તમાલહી ।॥ 
પ્રભુ દેખિ હરષ બિષાદ ઉર સુર બદ્ત જ્ય જય જ્ય કરી | 
રઘુબીર એકહિં તીર કોપિ નિમેષ મહું માયા હરી 1।૧॥ 


તેમની વચમાં કૌશલરાજનું સુંદર શ્યામ શરીર એવી શોભા પામી રહ્યું છે, જાશે ઊંચા તમાલ વૃક્ષને માટે અનેક 
ઇન્દ્રધનુષોની શ્રેષ્ઠ વાડ બનાવવામાં આવી હોય. પ્રભુને જોઈને દેવો હર્ષ અને વિષાદયયુક્ત હૃદયે “જય, જય, જય' 
એમ બોલવા લાગ્યા. પછી શ્રીરઘુવીરે ક્રોધ કરીને એક જ બાણથી નિમેષમાત્રમાં રાવણની સમસ્ત માયાને હરી લીધી. 


॥૧॥ 


માયા બિગત કપિ ભાલુ હરષે બિટપ ગિરિ ગહિ સબ ફિરે | 
સર નિકર છાડે રામ રાવન બાહુ સિર પુનિ મહિ ગિરે ॥ 
શ્રીરામ રાવન સમર ચરિત અનેક કલ્પ જો ગાવહીં | 
સત સેષ સારદ નિગમ કબિ તેઉ તદપિ પાર ન પાવહીં [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1488 


માયા દૂર થઈ જવાથી વાનર-રીંછ હરખાયાં અને વૃક્ષ તથા પર્વત લઈ-લઈને સર્વે પાછા (યુદ્ધમાં) વળ્યાં. શ્રીરામજીએ 
બાણોના સમૂહ છોડ્યા, જેનાથી રાવણના હાથ અને માથાં પાછાં કપાઈ-કપાઈને પૃથ્વી પર પડી ગયાં. શ્રીરામજી અને 
રાવણના યુદ્ધનું ચરિત્ર જો સેંકડો શેષ, સરસ્વતી, વેદ અને કવિ અનેક કલ્પો સુધી ગાતાં રહે, તોય તેઓ એનો પાર નથી 
પામી શકતા. ॥ર॥ 
દો૦ તાકે ગુન ગન કછુ કહે જડમતિ તુલસીદાસ [| 
જિમિ નિજ બલ અનુરૂપ તે માછી ઉડઈ અકાસ 1૧૦૧૭) 
તે ચરિત્રના કંઈક ગુરસમૂહ મંદબુદ્ધિ તુલસીદાસે કહ્યા છે, જેમ માખીય પોતાના પુરુષાર્થ અનુસાર આકાશમાં ઊડે 
છે. 1૧૦૧ (ક)॥ 
કાટે સિર ભુજ બાર બહુ મરત ન ભટ લંકેસ ।| 
પ્રભુ ક્રીડત સુર સિદ્ધ મુનિ બ્યાકુલ દેખિ ક્લેસ 1॥।૧૦૧(ખ]॥ 
શીશ અને ભુજાઓ અનેક વાર કાપવામાં આવ્યાં, તોય રાવણ મરતો નથી. પ્રભુ રમત કરી રહ્યા છે. મુનિ, સિદ્ધ 
અને દેવો તે ક્લેશને જોઈને વ્યાકુળ છે. ॥1૧૦૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- કાટત બઢહિં સીસ સમુદાઈ | જિમે પ્રતિ લાભ લોભ અધિકાઈ ॥ 
મરઇ ન રિપુ શ્રમ ભયઉ બિસેષા | રામ બિભીષન તન તબ દેખા ॥૧॥ 


કાપતાં જ શીશોનો સમૂહ વધી જાય છે, જેમ પ્રત્યેક લાભે લોભ વધે છે. શત્રુ મરતો નથી અને પરિશ્રમ ઘણો થયો. 
ત્યારે શ્રીરામચન્દ્રજીએ વિભીષણની સામે જોયું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1489 


ન્‌ 


ઉમા કાલ મર જાકી ઈછા | સો પ્રભુ જન કર પ્રીતિ પરીછા ॥ 
સુનુ સરબગ્ય ચરાચર નાયક 1। પ્રનતપાલ સુર મુનિ સુખદાયક ।ર૨॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! જેની ઇંચ્છામાત્રથી કાળ પણ મરી જાય છે, તે જ પ્રભુ સેવકની પ્રીતિની પરીક્ષા લઈ 
રહ્યા છે. [વિભીષણજીએ કહ્યું -] હે સર્વજ્ઞ! હે ચરાચરના સ્વામી ! હે શરણાગતનું પાલન કરનારા! હે દેવો અને મુનિઓને 
સુખ આપનારા! સાંભળો -॥૨॥ 
નાભિકુંડ પિયૂષ બસ યાકેૅ | નાથ જિઅત રાવનુ બલ તાકે ॥ 
સુનત બિભીષન બચન કૃપાલા | હરષિ ગહે કર બાન કરાલા ॥૩ા 


આના નાભિકુંડમાં અમૃતનો [નિવાસ છે. હે નાથ! રાવણ તેના બળે જ જીવે છે. વિભીષણનાં વચન સાંભળતાં જ 
કૃપાળુ શ્રીરઘુનાથજીએ હર્ષિત થઈને હાથમાં વિકરાળ બાણ લીધાં. ॥૩॥ 


અસુભ હોન લાગે તબ નાના | રોવહિં ખર સૃકાલ બહુ સવાના ॥ 
બોલહિં ખગ જગ આરતિ હેતૂ | પ્રગટ ભએ નભ જહ તર્હે કેતૂ 1૪॥ 
તે સમયે અનેક પ્રકારનાં અપશુકન થવા લાગ્યાં. અનેકો ગધેડાં, શિયાળ અને કૂતરા રોવા લાગ્યાં. જગતના દુઃખ 
(અશુભ)ને સૂચિત કરવા માટે પક્ષી બોલવા લાગ્યાં. આકાશમાં ચારેબાજુ કેતુ (પૂંછડીયા તારા) પ્રગટ થઈ ગયા. ॥૪॥ 


દસ દિસિ દાહ હોન અતિ લાગા | ભયઉ પરબ બિનુ રબિ ઉપરાગા ॥ 
મંદોદરિ ઉર કંપતિ ભારી । પ્રતિમા સ્રવહિં નયન મગ બારી ।॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1490 


દસેય દિશાઓમાં અત્યંત દાહ થવા લાગ્યો. પર્વ વિના (યોગ વગર) સૂર્યગ્રહણ થવા લાગ્યું. મંદોદરીનું હૃદય ઘણું 
કંપવા લાગ્યું. મૂર્તિઓ નેત્રમાર્ગ જળ વહાવવા લાગી. ॥૫॥ 
છં૦- પ્રતિમાં રુદહિં પબિપાત નભ અતિ બાત બહ ડોલતિ મહી | 
બરષહિં બલાહક રુધિર કચ રજ અસુભ અતિ સક કો કહી ॥ 
ઉતપાત અમિત બિલોકિ નભ સુર બિકલ બોલહિં જ્ય જએ 1।| 
સુર સભય જાનિ કૃપાલ રઘુપતિ ચાપ સર જોરત ભએ ॥।॥ 
મૂર્તિઓ રોવા લાગી, આકાશમાંથી વજપાત થવા લાગ્યો, અત્યંત પ્રચંડ વાયુ વહેવા લાગ્યો, પૃથ્વી હલવા લાગી; 
વાદળ રક્ત, વાળ અને ધુળની વર્ષા કરવા લાગ્યાં. આ પ્રમાણે એટલા અધિક અમંગળ થવા લાગ્યાં કે તેમને કોણ કહી 


શકે છે? અપરિમિત ઉત્પાત જોઈને આકાશમાં દેવો વ્યાકુળ થઈને જય જય પોકારી ઊઠયા. દેવોને ભયભીત જાણીને 
કૃપાળુ શ્રીરઘુનાથજી ધનુષ પર બાણ સંધાન કરવા લાગ્યા. 


દો૦ ખૈંચિ સરાસન શ્રવન લગિ છાડે સર એકતીસ [| 
રઘુનાયક સાયક ચલે માનહું કાલ ફ્નીસ ॥૧૦૨।॥ 
કાન સુધી ધનુષ ખેંચીને શ્રીરઘુનાથજીએ. એકત્રીસ બાણ છોડ્યાં. શ્રીરામચન્દ્રજીનાં તે બાણ એવા ચાલ્યાં જાણે 
કાળસર્પ હોય. ॥૧૦૨॥ 
ચૌ૦- સાયક એક નાભિ સર સોષા | અપર લગે ભુજ સિર કરિ રોષા ॥ 
લૈ સિર બાહુ ચલે નારાચા । સિર ભુજ હીન મુંડ મહિ નાચા ।૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1491 


એક બાણે નાભિના અમૃતકુંડને શોષી લીધો. બીજા ત્રીસ બાણ કોપ કરીને તેનાં શીશ અને ભુજાઓમાં વાગ્યાં. 
બાણ શીશ અને ભુજાઓને લઈને ચાલ્યાં. શીશ અને ભુજાઓથી રહિત રૂંડ (ધડ) પૃથ્વી પર નાચવા લાગ્યું, ॥૧॥ 


ધરનિ ધસઈ ધર ધાવ પ્રચંડા | તબ સર હતિ પ્રભુ કૃત દુઈ ખંડા ॥ 
ગર્જેંઠ મરત ઘોર રવ ભારી | કહાં રામુ રન હતો પચારી ।ર॥ 


ધડ પ્રચંડ વેગથી દોડે છે, જેથી ધરતી ધસવા માંડી. ત્યારે પ્રભુએ બાણ મારીને તેના બે ટુકડા કરી નાબ્યા. મરતી 
વખતે રાવણ ઘણા ઘોર શબ્દથી ગરજીને બોલ્યો - રામ ક્યાં છે? હું લલકારીને તેમને યુદ્ધમાં મારુ! ॥ર॥ 


ડોલી ભૂમિ ગિરત દસકંધર | છુભિત સિંધુ સરિ દિગ્ગજ ભૂધર ॥ 
ધરનિ પરેઉ દ્વો ખંડ બહાઈ | ચાપિ ભાલુ મર્કટ સમુદાઈ ।ગા 


રાવણના પડતાં જ પૃથ્વી ધૂજી ઊઠી. સમુદ્ર, નદીઓ, દિશાઓના હાથી અને પર્વત ક્ષુબ્ધ થઈ ઊઠ્યા, રાવણ ધડના 
બંને ટુકડાઓને પ્રસરાવીને રીછ અને વાનરોના સમુદાયને દબાવતો પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. ॥૩॥ 


મંદોદરિ આગેં ભુજ સીસા | ધરિ સર ચલે જહાં જગદીસા ॥ 
પ્રબિસે સબ નિષંગ મહું જાઈ । દેખિ સુરન્ડહ દુંદુભીં બજાઈ [૪॥ 


રાવણની ભુજાઓ અને શીશોને મંદોદરીની સામે મૂકીને રામબાણ ત્યાં ચાલ્યાં, જ્યાં જગદીશ્વર શ્રીરામજી હતા. 
સર્વે બાણ જઈને ભાથામાં પ્રવેશી ગયાં. આ જોઈને દેવતાઓએ નગારાં વગાડ્યાં. ॥૪॥ 


તાસુ તેજ સમાન પ્રભુ આનન | હરષે દેખિ સંભુ ચતુરાનન ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1492 


જ્ય જ્ય ધુનિ પૂરી બ્રહ્મંડા | જ્ય રઘુબીર પ્રબલ ભુજદંડા ॥પ॥ 


રાવણનું તેજ પ્રભુના મુખમાં સમાઈ ગયું. આ જોઈને શિવજી અને બ્રહ્માજી હર્ષિત થયા. બ્રહ્માંડભરમાં જયજ્યનો 
ધ્વાનિ છવાઈ ગયો - પ્રબળ ભુજદંડોવાળા શ્રીરઘુવીરનો જય હો, ॥૫॥ 


બરષરહિં સુમન દેવ મુનિ બુંદા । જય કૃપાલ જ્ય જયતિ મુકુંદા ॥0॥ 
દેવો અને મુનિઓના સમૂહ ફૂલ વરસાવે છે અને કહે છે કે કૃપાળુનો જય હો, મુકુંદનો જય હો, જય હો! ॥૬॥ 
છં૦ જ્ય કૃપા કંદ મુકુંદ દ્રંદ હરન સરન સુખપ્રદ પ્રભો | 
ખલ દલ બિદારન પરમ કારન કારુનીક સદા બિભો ।॥ 
સુર સુમન બરષહિં હરષ સંકુલ બાજ દુંદુભિ ગહગહી | 
સંગ્રામ અંગન રામ અંગ અનંગ બહુ સોભા લહી 1[।૧॥ 
હે કૃપાના કંદ! મોક્ષદાતા મુકુંદ! હે [રાગ-ઠ્વેષે હર્ષ- શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ] ઠંદોને હરનારા! હે શરણાગતને સુખ 
આપનારા પ્રભો! હે ળે -દળને વિદીર્ણ કરનારા! હે કારણોનાય પરમ કારણ! હે સદા કરુણા કરનારા! હે સર્વવ્યાપક 


વિભો! આપનો જય હો. હર્ષે ભરાઈને દેવો ફૂલો વરસાવે છે, ઘમાઘમ નગારાં વાગી રહ્યાં છે. રણભૂમિમાં 
શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સુંદર અંગોએ અનેકો કામદેવોની શોભા પ્રાપ્ત કરી. ॥૧॥ 


સિર જટા મુકુટ પ્રસૂન બિચ બિચ અતિ મનોહર રાજહી | 
જનુ નીલગિરિ પર તડિત પટલ સમેંત ઉડુગન ભ્રાજહીં ॥ 
ભુજદંડ સર કોદંડ ફેરત રુધિર કન તન અતિ બને | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1493 


જનુ રાયમુનીં તમાલ પર બેઠીં બિપુલ સુખ આપને 1[૨॥ 


સિર પર જટાઓનો મુગટ છે, જેની વચ્ચેવચ અત્યંત મનોહર પુષ્પ શોભા આપી રહ્યાં છે, જાણે નીલા પર્વત પર 
વીજળીના સમૂહસહિત નક્ષત્ર સુશોભિત થઈ રહ્યાં છે. શ્રીરામજી પોતાના ભુજદંડોથી બાણ અને ધનુષ ફેરવી રહ્યા છે. 
શરીર પર રુધિરના કણ અત્યંત સુંદર લાગે છે, જાણે તમાલના વૃક્ષ પર ઘણી જ લલમુનિયા (રાયમુનિ) ચકલીઓ 
પોતાના મહાન સુખમાં મગ્ર થઈ નિશ્ચલ બેઠી હોય. ॥ર॥ 
દો૦- કૃપાદષ્ટિ કરિ બૃષ્ટિ પ્રભ્રુ અભય કિએ સુર બુંદ | 
ભાલુ કીસ સબ હર્ષે જ્ય સુખ ધામ મુકુંદ 1।૧૦૩ા 


પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ કૃપાદષ્ટિની વર્ષા કરીને દેવસમૂહને નિર્ભય કરી દીધા. વાનર-રીંછ સર્વે હર્ષિત થયાં અને 
સુખધામ મુકુંદનો જય હો એમ પોકારવા લાગ્યાં. 1૧૦૩॥ 


મંદોદરી - શોક, રાવણની અંતિમવિધિ 
ચૌ૦- પતિ સિર દેખત મંદોદરી | મુરુછિત બિકલ ધરનિ ખસિ પરી ॥ 
જુબતિ બુંદ રોવત ઉઠિ ધાઈ । તેહિ ઉઠાઈ રાવન પહિં આઈ 1।૧॥ 
પતિનાં શીશ જોતાં જ મંદોદરી વ્યાકૂળ અને મૂર્છિત થઈને ધરતી પર ઢળી પડી. સ્ત્રીઓ રોતાં રોતાં ઊઠીને દોડી 
અને તેને (મંદોદરીને) ઉઠાડીને રાવણ પાસે આવી. ॥૧॥ 
પતિ ગતિ દેખિ તે કરહિં પુકારા | છૂટે કચ નહિં બપુષ સંભારા ॥ 
ઉર તાડના કરહિં બિધિ નાના | રોવત કરહિં પ્રતાપ બખાના [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1494 


પતિની દશા જોઈને તેઓ પોકારી પોકારીને રોવા લાગી. તેમના વાળ છૂટી ગયા, દેહની સૂધ ન રહી. તેઓ અનેક 
પ્રકારે છાતી પીટે છે અને રોતાં રોતાં રાવણના પ્રતાપનાં વખાણ કરે છે, ॥૨ર॥ 


તવ બલ નાથ ડોલ નિત ધરની | તેજ હીન પાવક સસિ તરની ॥ 
સેષ કમઠ સહિ સકહિં ન ભારા | સો તનુ ભૂમિ પરેઉ ભરિ છારા ॥ગા 


[તેઓ કહે છે -] હે નાથ! તમારા બળથી પૃથ્વી સદા ધૂજતી રહેતી હતી. અગ્નિ, ચન્દ્રમા અને સૂર્ય તમારા સામે 
તેજહીન હતા. શેષ અને કચ્છપ પણ જેનો ભાર સહી ન શકતા હતા, તે જ તમારું શરીર ધૂળમાં ભરાયેલું આજે પૃથ્વી 
પર પડેલું છે!॥ગા 


બરુન કુબેર સુરેસ સમીરા | રન સન્મુખ ધરિ કાહું ન ધીરા ॥ 
ભુજબલ જિતેહું કાલ જમ સાઈ | આજુ પરેહુ અનાથ કી નાઈ ।૪॥ 


વરુણ, કુબેર, ઇન્દ્ર અને વાયુ - એમાંથી કોઈએ પણ રણમાં તમારા સામે ધૈર્ય ધારણ નથી કર્યું. હે સ્વામી! તમે 
પોતાના ભુજબળથી કાળ અને યમરાજને પણ જીતી લીધા હતા. એ જ તમે આજે અનાથની જેમ પડ્યા છો. ॥૪॥ 


જગત બિદિત તુમ્હારિ પ્રભુતાઈ | સુત પરિજન બલ બરનિ ન જાઈ ॥ 
રામ બિમુખ અસ હાલ તુમ્હારા | રહા ન કોઉ કુલ રોવનિહારા ॥૫॥ 


તમારી પ્રભુતા જગતભરમાં પ્રસિદ્ધ છે. તમારા પુત્રો અને કૂટુંબીઓના બળનું હાય! વર્ણન જ નથી થઈ શકતું. 
શ્રીરામચન્દ્રજીના વિમુખ થવાથી જ તમારી આવી દુર્દશા થઈ કે આજે કુળમાં કોઈ રોનારુય રહ્યું નથી. ॥૫॥ 


તવ બસ બિધિ પ્રપંચ સબ નાથા | સભય દિસિપ નિત નાવહિં માથા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1495 


અબ તવ સિર ભુજ જૅબુક ખાહી | રામ બિમુખ યહ અનુચિત નાહીં ॥1॥ 
કાલ બિબસ પતિ કહા ન માના | અગ જગ નાથુ મનુજ કરિ જાના ॥૭॥ 
હે નાથ! વિધાતાની સમસ્ત સૃષ્ટિ તમારા વશમાં હતી. લોકપાળ સદાય ભયભીત થઈને તમને મસ્તક નમાવતાં 
હતાં. પરંતુ હાય! હવે તમારાં માથાં અને ભુજાઓને શિયાળ ખાઈ રહ્યાં છે. રામવિમુખને માટે આવું થવું અનુચિત પણ 
નથી (અર્થાત્‌ ઉચિત જ છે). હે પતિ! કાળના પૂર્ણ વશમાં હોવાથી તમે [કોઈનું] કહેવું ન માન્યું અને ચરાચરના નાથ 
પરમાત્માને મનુષ્ય તરીકે જાણ્યા. ॥૬-૭॥ 
છં૦ જાન્યો મનુજ કરિ દનુજ કાનન દહન પાવક હરિ સ્વયં | 
જેહિ નમત સિવ બ્રહ્માદિ સુર પિય ભજેહુ નહિં કરુનામયં ॥ 
આજન્મ તે પરદ્રોહ રત પાપૌઘમય તવ તનુ અયં ।| 
તુમ્હહૂ દિયો નિજ ધામ રામ નમામિ બ્રહ્મ નિરામયં ॥ 
દૈત્યરૂપી વનને બાળવા માટે અગ્નિસ્વરૂપ સાક્ષાત્‌ શ્રીહારેને તમે મનુષ્ય કરીને જાણ્યા. શિવ અને બ્રહ્મા આદિ દેવો 
જેને નમસ્કાર કરે છે, તે કરુણામય ભગવાનને હે પ્રિયતમ! તમે ન ભજ્યા. તમારું આ શરીર જન્મથી જ બીજાનો દ્રોહ 
કરવામાં તત્પર તથા પાપસમૂહયુક્ત રહ્યું. તેમ છતાંય, જે નિર્વિકાર બ્રહ્મ શ્રીરામજીએ તમને પોતાનું ધામ આપ્યું, એમને 
હું નમસ્કાર કરું છું. 
દો૦; અહહ નાથ રઘુનાથ સમ કૃપાસિંધુ નહિં આન 
જોગિ બૃન્‍્દ દુર્લભ ગતિ તોહિ દીન્ડહિ ભગવાન 1।૧૦૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1496 


અહોહો નાથ! શ્રીરઘુનાથજી સમાન કૃપાનો સમુદ્ર બીજો કોઈ નથી, જે ભગવાને તમને એ ગતિ આપી જે યોગી 
સમાજને પણ દુર્લભ છે. ॥૧૦૪॥ 


ચૌ૦- મંદોદરી બચન સુનિ કાના | સુર મુનિ સિદ્ધ સબન્ડિ સુખ માના ॥ 


અજ મહેસ નારદ સનકાદી | જે મુનિબર પરમારથબાદી ।૧॥ 


મંદોદરીનાં વચન કાનેથી સાંભળીને દેવો, મુનિ અને સિદ્ધ સર્વેએ સુખ માન્યું. બ્રહ્મા, મહાદેવ, નારદ અને સનકાદિક 
તથા અન્ય જે પણ પરમાર્થવાદી (પરમાત્માના તત્વને જાણનારા અને કહેનારા) શ્રેષ્ઠ મુનિ હતા - ॥૧॥ 
ભરિ લોચન રઘુપતિહિ નિહારી | પ્રેમ મગન સબ ભએ સુખારી ॥ 
રુદન કરત દેખી સબ નારી | ગયઉ બિભીષનુ મન દુખ ભારી ।ર૨॥ 


તે સર્વે શ્રીરઘુનાથજીને નેત્રો ભરીને નિરખીને પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા અને અત્યંત સુખી. થયા. પોતાના ઘરની સર્વે 


સ્રીઓને રોતી જોઈને વિભીષણજીના મનમાં ભારે દુઃખ થયું અને તેઓ એમની પાસે ગયા. ॥૨॥ 


બંધુ દસા બિલોકિ દુખ કીન્હા | તબ પ્રભુ અનુજહિ આયસુ દીન્હા ॥ 
લછિમન તેહિ બહુ બિધિ સમુઝાયો | બહુરિ બિભીષન પ્રભુ પહિં આયો ॥૩ા 


તેમણે ભાઈની દશા જોઈને દુઃખ કર્યું. ત્યારે પ્રભુ શ્રીરમજીએ નાના ભાઈને આજ્ઞા આપી [કે જઈને વિભીષણને 
ધૈર્ય બંધાવો]. લક્ષ્મણજીએ તેમને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યા ત્યારે વિભીષણ પ્રભુ પાસે પાછા ફર્યા. ॥૩॥ 


કુંપાદષ્ટિ પ્રભુ તાહિ બિલોકા | કરહુ ક્રિયા પરિહરિ સબ સોકા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1497 


કીન્ડિ ક્રિયા પ્રભુ આયસુ માની | બિધિવત દેસ કાલ જિર્યે જાની ।૪॥ 
પ્રભુએ તેમને કૃપાપૂર્ણ દષ્ટિથી જોયા [અને કહ્યું -] સર્વે શોક ત્યાગીને રાવણની અન્ત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરો. પ્રભુની આજ્ઞા 
માનીને અને હૃદયમાં દેશ અને કાળનો વિચાર કરીને વિભીષણજીએ વિધિપૂર્વક સર્વે ક્રિયા કરી. ॥૪॥ 
દોબ- મંદોદરી આદિ સબ દેઈ તિલાંજલિ તાહિ 
ભવન ગઇ રઘુપતિ ગુન ગન બરનત મન માહિ [।૧૦૫॥ 
મંદોદરી આદિ સર્વે સ્રીઓ તેને (રાવણને) તિલાંજલિ આપીને મનમાં શ્રીરઘુનાથજીના ગુણસમૂહોનું વર્ણન કરતાં 
કરતાં મહેલે ગઈ. ॥૧૦૫॥ 


વિભીષણનો રાજ્યાભિષેક 


ચૌ૦- આઇ બિભીષન પુનિ સિરુ નાયો | કુૃપાસિંધુ તબ અનુજ બોલાયો ॥ 
તુમ્ટ કપીસ અંગદ નલ નીલા ।| જામવંત મારુતિ નયસીલા ।॥૧॥ 
સબ મિલિ જાહુ બિભીષન સાથા | સારેહુ તિલક કહેઉ રઘુનાથા ॥ 
પિતા બચન મૈ નગર ન આવઉ | આપુ સરિસ કપિ અનુજ પઠાવઉ ।॥ર૨॥ 
સર્વે ક્રિયા-કર્મ કર્યા પછી વિભીષણે આવીને પુનઃ શીશ નમાવ્યું, ત્યારે કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરામજીએ નાના ભાઈ 
લક્ષ્મણજીને બોલાવ્યા. શ્રીરઘુનાથજીએ કહ્યું કે તમે, વાનરરાજ સુગ્રીવ, અંગદ, નલ, નીલ, જામ્બવાન અને મારૂતિ સર્વે 
નીતતિનિપુણ લોકો મળીને વિભીષણની સાથે જાઓ અને એમને રાજતિલક કરી દો. પિતાજીનાં વચનોને કારણે હું 
નગરમાં નથી આવી શકતો. પણ પોતાના જ સમાન વાનર અને નાના ભાઈને મોકલું છું. ।૧-૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1498 


તુર્ત ચલે કપિ સુનિ પ્રભુ બચના | કીન્હી જાઈ તિલક કી રચના ॥ 
સાદર સિંહાસન બેઠારી | ત્તિલક સારિ અસ્તુતિ અનુસારી ॥૩ા 
જોરિ પાનિ સબહીં સિર નાએ | સહિત બિભીષન પ્રભુ પર્હિ આએ ॥ 
તબ રઘુબીર બોલિ કપિ લીન્હે | કહિ પ્રિય બચન સુખી સબ કીન્હે ॥૪॥ 
પ્રભુનાં વચન સાંભળીને વાનર તુરત જ ચાલ્યા અને જઈને રાજતિલકની સઘળી વ્યવસ્થા કરી, આદરની સાથે 
વિભીષણને સિંહાસન પર બેસાડીને રાર્જાતેલક કર્યું અને સ્તૃતિ કરી, સ્વેએ હાથ જોડીને એમને શીશ નમાવ્યાં. તત્પશ્ચાત્‌ 
વિભીષણજી સહિત સર્વે પ્રભુની પાસે આવ્યા. ત્યારે શ્રીરઘુવીરે વાનરોને બોલાવી લીધા ને પ્રિય વચન કહીને સર્વેને 
સુખી કર્યા, ॥૩-૪॥ 


ન્‌ 


છં૦ કિએ સુખી કહિ બાની સુધા સમ બલ તુમ્હારે રિપુ હયો | 
પાયો બિભીષન રાજ તિહું પુર જસુ તુમ્હારો નિત નયો ।॥ 
મોહિ સહિત સુભ કીરતિ તુમ્હારી પરમ પ્રીતિ જો ગાઈહે | 
સંસાર સિંધુ અપાર પાર પ્રયાસ બિનુ નર પાઈહેં ॥ 
ભગવાને અમૃત સમાન આ વાણી કહીને સર્વેને સુખી કર્યા કે તમારા જ બળથી આ પ્રબળ શત્રુ માર્યો ગયો અને 
વિભીષણે રાજ્ય મેળવ્યું. આના લીધૈ તમારો યશ ત્રણેય લોકમાં નિત્ય નવો જ બનેલો રહેશે. જે લોકો મારા સહિત 
તમારી શુભ કીર્તિને પરમ પ્રેમ સાથે ગાશે તે વિના પરિશ્રમે આ અપાર સંસારસાગરનો પાર પામી જશે. 


દો૦- પ્રભુ કે બચન શ્રવન સુનિ નહિં અઘાર્હિ કપિ પુંજ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1499 


બાર બાર સિર નાવહિં ગહહિં સકલ પદ કંજ |૧૦૧॥ 


પ્રભુનાં વચન કાનોથી સાંભળીને વાનરસમૂહ તૃપ્ત નથી થતા. તે સર્વે વારંવાર શીશ નમાવે છે અને ચરણકમળોને 
પકડે છે (પગે પડે છે). ॥1૧૦૧॥ 


હનુમાનજી સીતાજીને સારી રીતે કહેતા, સીતાજીનું આગમન અને અગ્નિ પરિક્ષા 
ચૌ૦- પુનિ પ્રભુ બોલિ લિયઉ હનુમાના | લંકા જાહું કહેઉ ભગવાના ॥ 
સમાચાર જાનકિહિ સુનાવહુ | તાસુ કુસલ લૈ તુમ્હ ચલિ આવહુ ।૧|॥ 
પછી પ્રભુએ હનુમાનજીને બોલાવી લીધા. ભગવાને કહ્યું - તમે લંકામાં જાઓ. જાનકીજીને સર્વે સમાચાર સંભળાવો 
અને તેમના કુશળ સમાચાર લઈને તમે પાછા આવી જાઓ. ॥૧॥ 
તબ હનુમંત નગર મહું આએ [| સુનિ નિસિચરી નિસાચર ધાએ ॥ 
બહુ પ્રકાર તિન્ડ પૂજા કીન્હી | જનક્સુતા દેખાઈ પુનિ દીન્હી ॥૨॥ 
ત્યારે હનુમાનજી નગરમાં આવ્યા. આ સાંભળીને રાક્ષસ-રાક્ષસી [તેમને સત્કારવા માટે] દોડ્યાં. તેમણે અનેક પ્રકારે 
હનુમાનજીની પૂજા કરી અને પછી શ્રીજાનકીજીને બતાવી દીધાં. ॥૨॥ 
દૂરિહિ તે પ્રનામ કપિ કીન્હા | રઘુપતિ દૂત જાનકી ચીન્હા ॥ 
કહહુ તાત પ્રભુ કૃપાનિકેતા | કુસલ અનુજ કપિ સેન સમેતા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1500 


હનુમાનજીએ [સીતાજીને] દૂરથી જ પ્રણામ કર્યા. જાનકીજીએ ઓળખી લીધા કે આ એ જ શ્રીરઘુનાથજીનો દૂત છે 
[અને પૂછયું -] હે તાત! કહો કૃપાના ધામ મારા પ્રભુ, નાના ભાઈ અને વાનરોની સેનાસહિત કુશળ તો છે તે? ॥૩॥ 


સબ બિધિ કુસલ કોસલાધીસા | માતુ સમર જીત્યો દસસીસા ॥ 
અબિચલ રાજુ બિભીષન પાયો | સુનિ કપિ બચન હરષ ઉર છાયો ।॥૪॥ 
[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! કૌશલપતિ શ્રીરામજી સર્વે પ્રકારે સકુશળ. છે. તેમણે સંગ્રામમાં દસ માથાંવાળા 


રાવણને જીતી લીધો છે અને વિભીષણે અચલ રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. હનુમાનજીનાં વચન સાંભળીને સીતાજીના હૃદયમાં 
હર્ષ છવાઈ ગયો. ॥૪॥ 


છં અતિ હરષ મન તન પુલક લોચન સજ્લ કહ પુનિ પુનિ રમા | 
કા દેઉં તોહિ ત્રેલોક મહું ક્પિ કિમપિ નહિં બાની સમા ।॥ 
સુનુ માતુ મૈ પાયો અખિલ જગ રાજુ આજુ ન સંસયં | 
રન જીતિ રિપુદલ બંધુ જુત પસ્યામિ રામમનામયં | 
શ્રીજાનકીજીના હૃદયમાં અત્યંત હર્ષ થયો. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં [આનંદાશ્રુઓનું] જળ 
છવાઈ ગયું. તેઓ વારંવાર કહે છે - હે હનુમાન! હું તને શું આપું? આ વાણી (સમાચાર) સમાન ત્રણેય લોકોમાં બીજું 
કંઈ પણ નથી! [હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે માતા! સાંભળો, મેં આજે નિસંદેહ સમસ્ત જગતનું રાજ્ય પામી લીધું, જે હું 
રણમાં શત્રુસેનાને જીતીને ભાઈસહિત નિર્વિકાર શ્રીરામજીને જોઈ રહ્યો છું. 


દો૦ સુનુ સુત સદગુન સકલ તવ હૃદર્યે બસહું હનુમંત | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1501 


સાનુકૂલ કૌસલપતિ રહહું સમેત અનંત ॥૧૦૭॥ 


ન્‌ 


[જાનકીજીએ કહ્યું -] હે પુત્ર! સાંભળ, સમસ્ત સદ્દગુણ તારા હૃદયમાં વસે અને હે હનુમાન ! શેષ (લક્ષ્મણજી) સહિત 
કોસલપતિ પ્રભુ સદા તારા પર પ્રસન્ન રહે. ॥1૧૦૭॥ 
ચૌ૦- અબ સોઈ જતન કરહુ તુમ્હ તાતા | દેખો નયન સ્યામ મૃદુ ગાતા ॥ 
તબ હનુમાન રામ પહિં જાઈ | જનકસુતા કે કુસલ સુનાઈ ।॥૧॥ 
હે તાત! હવે તમે એવો ઉપાય કરો જેથી હું આ નેત્રો દ્વારા પ્રભુના કોમળ શ્યામ શરીરનાં દર્શન કરું, ત્યાર પછી 
શ્રીરામચન્દ્રજીની પાસે જઈને હનુમાનજીએ જાનકીજીના કુશળ-સમાચાર સંભળાવ્યા, ॥૧॥ 
સુનિ સંદેસુ ભાનુકુલભૂષન | બોલિ લિએ જુબરાજ બિભીષન ॥।॥ 
મારુતસુત કે સંગ સિધાવહુ | સાદર જનકસુતહિ લૈ આવહુ ।ર॥ 
સૂર્યકુળભૂષણ શ્રીરામજીએ સંદેશ સાંભળીને યુવરાજ અંગદ અને વિભીષણને બોલાવી લીધા [અને કહ્યું -] 
પવનપુત્ર હનુમાનની સાથે જાઓ અને જાનકીજીને આદરની સાથે લઈ આવો. ॥ર॥ 
તુરતર્હિં સકલ ગએ જહં સીતા | સેવહિં સબ નિસિચરીં બિનીતા ॥ 
બેગિ બિભીષન તિન્હહિ સિખાયો | તિન્હ બહુ બિધિ મજ્જન ડરવાયો ॥૩ા 


તે સર્વે તુર્ત જ ત્યાં ગયા જ્યાં સીતાજી હતાં. સર્વેસર્વ રાક્ષસીઓ નમ્રતાપૂર્વક તેમની સેવા કરી રહી હતી. 
વિભીષણજીએ શીઘ્ર જ તેમને સમજાવી દીધું. તેમણે અનેક પ્રકારે સીતાજીને સ્નાન કરાવ્યું, ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1502 


બહુ પ્રકાર ભૂષન પહિરાએ | સિબિકા રુચિર સાજિ પુનિ લ્યાએ ॥ 
તા પર હરષિ ચઢી બેદેઠી | સુમિરિ રામ સુખધામ સનેહી ।૪॥ 


અનેક પ્રકારનાં ઘરેણાં પહેરાવ્યાં અને પાછા તે એક સુંદર પાલખી સજાવીને લઈ આવ્યાં. સીતાજી પ્રસન્‍ન થઈને 
સુખના ધામ પ્રિયતમ શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરીને તેના પર હર્ષ સાથે આરુઢ થયાં. ॥૪॥ 
બેતપાનિ રચ્છક ચહુ પાસા | ચલે સકલ મન પરમ હુંલાસા ॥ 
દેખન ભાલુ કીસ સબ આએ 1। રચ્છક કોપિ નિવારન ધાએ ॥।॥૫॥ 


ચારેકોર હાથમાં છડી લઈને રક્ષક ચાલ્યા. સર્વેના મનોમાં પરમ ઉલ્લાસ છે. રીંછ-વાનર સર્વે દર્શન કરવા માટે 
આગળ આવ્યાં, ત્યારે રક્ષકો ક્રોધ કરીને તેમને રોકવા દોડ્યા. ॥૫॥ 


કહ રઘુબીર કહા મમ માનહુ | સીતહિ સખા પયાદે આનહુ ॥ 
દેખહું કપિ જનની કી નાઈ | બિહસિ કહા રઘુનાથ ગોસાઈ ।॥1॥ 


શ્રીરઘુવીરે કહ્યું - હે મિત્ર! મારું કહેવું માનો અને સીતાને પગપાળા લઈ આવો, જેથી વાનર તેને માતાની જેમ જુએ. 
ગોસાઈ શ્રીરામજીએ હસીને આવું કહ્યું. ॥6॥ 
સુનિ પ્રભુ બચન ભાલુ કપિ હરષે | નભ તે સુરન્હ સુમન બહું બરષે ॥ 
સીતા પ્રથમ અનલ મહું રાખી | પ્રગટ કીન્ડિ ચહ અંતર સાખી ।॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1503 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને રીછ-વાનર હર્ષિત થઈ ગયાં. આકાશમાંથી દેવોએ ઘણાં જ ફૂલ વરસાવ્યાં. સીતાજીના 
અસલ સ્વરૂપને અગાઉ અગ્નિમાં રાખ્યું હતું, હવે અંતરના સાક્ષી ભગવાન એમને પ્રગટ કરવા ઇચ્છે છે. ॥૭॥ 


દો૦- તેહિ કારન કરુનાનિધિ કહે ક્છૂક દુર્બાદ 
સુનત જાતુધાની સબ લાગી કરે બિષાદ ॥૧૦૮॥ 


આ કારણે કરુણાના ભંડાર શ્રીરામજીએ લીલાથી કંઈક કઠણ વચન કહ્યાં, જેને સાંભળીને સર્વે રાક્ષસીઓ વિષાદ 
કરવા લાગી. ॥૧૦૮॥ 


ચૌ૦- પ્રભુ કે બચન સીસ ધરિ સીતા | બોલી મન ક્રમ બચન પુનીતા ॥ 
લછિમન હોહુ ધરમ્‌ કે નેગી | પાવક પ્રગટ કરહુ તુમ્હ બેગી ।॥૧॥ 


પ્રભુનાં વચનોને માથે ચઢાવીને મન, વચન અને કર્મથી પવિત્ર શ્રીસીતાજી બોલ્યાં - હે લક્ષ્મણ ! તમે મારા ધર્મના 
નેગી (ધર્માચરણમાં સહાયક) બનો અને તુરંત આગ તૈયાર કરો. ॥૧॥ 


સુનિ લછિમન સીતા કે બાની | બિરહ બિબેક ધરમ નિતિ સાની ॥ 
લોચન સજલ જોરિ કર દોઊ । પ્રભુ સન કછુ કહિ સકત ન ઓઊ. ।ર૨॥ 


શ્રીસીતાજીની વિરહ, વિવેક, ધર્મ અને નીતિમાં તરબોળ વાણી સાંભળીને લક્ષ્મણજીનાં નેત્રોમાં [વિષાદના 
આંસુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. તેઓ બંને હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા. તેઓ પ્રભુને કંઈ કહી શકતા નથી. ॥ર॥ 


દેખિ રામ રૂખ લછિમન ધાએ | પાવક પ્રગટિ કાઠ બહુ લાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1504 


પાવક પ્રબલ દેખિ બેદેહી | હદર્યે હરષ નહિં ભય કછુ તેહી ॥૩ા 


પછી શ્રીરામજીનું વલણ જોઈને લક્ષ્મણજી દોડ્યા અને અગ્નિ તૈયાર કરીને ઘણાં જ લાકડાં લઈ આવ્યા. અગ્નિને ખૂબ 
વધેલી જોઈને જાનકીજીના હૃદયમાં હર્ષ થયો. તેમને કંઈ પણ ભય ન થયો, ॥૩॥ 


જોં મન બચ ક્રમ મમ ઉર માહીં | તજિ રઘુબીર આન ગતિ નાહી ॥ 
તૌ કુસાનુ સબ કે ગતિ જાના | મો કહું હોઉ શ્રીખંડ સમાના ।૪॥ 


[સીતાજીએ લીલાથી કહ્યું -] જો મન, વચન અને કર્મથી મારા હૃદયમાં શ્રીરઘુવીર સિવાય બીજી ગતિ (અન્ય કોઈનો 
આશ્રય) નથી, તો અગ્નિદેવ જે સર્વેના મનની. ગતિ જાણે છે, [મારાય મનની ગતિ જાણીને] મારા માટે ચંદન સમાન 
શીતળ થઇ જાય. ॥૪॥ 
છં૦ શ્રીખંડ સમ પાવક પ્રબેસ કિયો સુમિરિ પ્રભુ મૈથિલી | 

જ્ય કોસલેસ મહેસ બંદિત ચરન રતિ અતિ નિર્મલી ।॥ 
પ્રતિબિંબ અરુ લૌકિક ક્લંક પ્રચંડ પાવક મહું જરે [| 


પ્રભુ ચરિત કાહું ન લખે નભ સુર સિદ્ધ મુનિ દેખહિં ખરે ॥૧॥ 


પ્રભુ શ્રીરામજીનું સ્મરણ કરીને. અને જેમના ચરણ મહાદેવજી દ્વારા વંદિત છે તથા જેમનામાં સીતાજીની અત્યંત 
વિશુદ્ધ પ્રીતિ છે, તે કૌશલપતિની જય બોલીને જાનકીજીએ (પોતાના માટે) ચંદન સમાન શીતળ થયેલી અગ્નિમાં પ્રવેશ 


કર્યો. પ્રતિબિંબ બિંબમાં ભળી ગયું અને તેમનું લૌકિક કલંક પ્રચંડ અગ્નિમાં બળી ગયું. પ્રભુનાં આ ચરિત્રોને કોઈએ ન 
જાણ્યાં. દેવો, સિદ્ધ અને મુનિ સર્વે આકાશમાં ઊભા રહીને જુએ છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1505 


ધરિ રૂપ પાવક પાનિ ગહિ શ્રી સત્ય શ્રુતિ જગ બિદિત જો ।| 
જિમિ છીરસાગર ઈદિરા રામહિ સમર્પી આનિ સો | 
સો રામ બામ બિભાગ રાજતિ રુચિર અતિ સોભા ભલી 1।| 
નવ નીલ નીરજ નિકટ માનહું કનક પંકજ કી ક્લી [।ર॥ 


દ 


ત્યારે અગ્રિએ શરીર ધારણ કરીને વેદોમાં અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ વાસ્તવિક શ્રી (સીતાજી)નો હાથ પકડીને 

શ્રીરામજીને તે જ પ્રકારે સમર્પિત કર્યા જેમ ક્ષીરસાગરે વિષ્ણુભગવાનને લક્ષ્મી સમર્પિત કર્યા હતાં. તે સીતાજી 

શ્રીરામચન્દ્રજીના ડાબી બાજુએ બિરાજિત થયાં. તેમની ઉત્તમ શોભા અત્યંત સુંદર છે, જાણે નવા ખીલેલા નીલકમળની 
પાસે સોનાના કમળની કળી સુશોભિત હોય. ॥૨॥ 
દેવતાઓની સ્તુતિ, ઇન્દ્ર તરફથી અમૃતનો વરસાદ 


દો૦- બરષર્હિં સુમન હરષિ સુર બાજહિં ગગન નિસાન | 
ગાવર્હિ કિંનર સુરબધૂ નાચર્હિ ચઢીં બિમાન ॥૧૦૯(5)॥ 
દેવો હર્ષિત થઈને ફૂલ વરસાવા લાગ્યા, આકાશમાં ડંકા વાગવા લાગ્યા. કિન્નર ગાવા લાગ્યા. વિમાનો પર સવાર 
અપ્સરાઓ તાચવા લાગી. ॥૧૦૯(૭)॥ 
જનક્સુતા સમેત પ્રભુ સોભા અમિત અપાર 
દેખિ ભાલુ કપિ હરષે જ્ય રઘુપતિ સુખ સાર 1।૧૦૯(ખ]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1506 


શ્રીજાનકીજી સહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીની અપરિમિત અને અપાર શોભા જોઈને રીંછ - વાનર હર્ષિત થઈ ગયાં 
અને સુખના સાર શ્રીરઘુનાથજીની જય બોલવા લાગ્યા. ॥૧૦૯(ખ)॥ 
ચૌ૦- તબ રઘુપતિ અનુસાસન પાઈ | માતલિ ચલેઉ ચરન સિરુ નાઈ ॥ 
આએ દેવ સદા સવારથી | બચન કહહિં જનુ પરમારથી ।॥૧॥ 
ત્યારે શ્રીરઘુનાથજીની આજ્ઞા પામીને ઇન્દ્રનો સારથિ માતલિ ચરણોમાં શીશ નમાવીને [રથ લઈને] ચાલ્યો ગયો. 
તત્પશ્ચાત્‌ સદાયના સ્વાર્થી દેવો આવ્યા, તેઓ એવાં વચન કહી રહ્યા છે જાણે મોટા પરમાર્થી હોય. ॥૧॥ 
દીન બંધુ દયાલ રઘુરાયા | દેવ કીન્ડિ દેવન્હ પર દાયા ।॥ 
બિસ્વ દ્રોહ રત યહ ખલ કામી | નિજ અઘ ગયઉ કુમારગગામી ।ર॥ 
હે દીનબંધુ! હે દયાળુ રઘુરાજ! હે પરમદેવ ! આપે દેવતાઓ પર મોટી દયા કરી. વિશ્વદ્રોહમાં તત્પર આ દુષ્ટ, કામી 
અને કુમાગે ચાલનારો રાવણ પોતાના જ પાપથી નષ્ટ થઈ ગયો. ॥૨॥ 


તુમ્હ સમરૂપ બ્રહ્મ અબિનાસી | સદા એકરસ સહજ ઉદાસી ॥ 
અકલ અગુન અજ અનઘ અનામય | અજિત અમોઘસક્તિ કરુનામય ॥૩॥ 


આપ સમરૂપ બ્રહ્મ, અવિનાશી, નિત્ય, એકરસ, સ્વભાવથી જ ઉદાસીન (શત્રુ-મિત્ર ભાવરહિત), અખંડ નિર્ગુણ 
(માવિક ગુણોથી રહિત), અજન્મા, નિષ્પાપ, નિર્વિકાર, અજેય, અમોઘશક્તિ (જેમની શક્તિ ક્યારેય વ્યર્થ નથી થતી) 
અને દયામય છો. ॥ગા 


મીન ક્રમઠ સૂકર નરહરી | બામન પરસુરામ બપુ ધરી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1507 


જબ જબ નાથ સુરન્હ દુખુ પાયો | નાના તનુ ધરિ તુમ્હઈ નસાયો ।॥૪॥ 
આપે જ મત્સ્ય, કુર્મ, વારાહ, નૃસિંહ, વામન અને પરશુરામનાં શરીર ધારણ કર્યા. હે નાથ! જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ 
દુઃખ પામ્યા, ત્યારે ત્યારે અનેક શરીર ધારણ કરીને આપે જ તેમનાં દુઃખ નાશ કર્યા. ॥૪॥ 
યહ ખલ મલિન સદા સુરદ્રોહી | કામ લોભ મદ રત અતિ કોહી ॥ 


અધમ સિરોમાનિ તવ પદ પાવા | યહ હમરેં મન બિસમય આવા ।॥૫॥ 
આ દષ્ટ મલિન હૃદય, દેવતાઓનો નિત્ય શત્રુ, કામ, લોભ અને મદ પરાયણ તથા અત્યંત ક્રોધી હતો. એવા અધમ શિરોમણિએ પણ આપનું પરમપદ પામી 
લીધું! આ વાતનું તો અમારા મનમાં આશ્ચર્ય થયું, ॥૫॥ 


હમ દેવતા પરમ અધિકારી | સ્વારથ રત પ્રભુ ભગતિ બિસારી ॥ 
ભવ પ્રબાહ સંતત હમ પરે | અબ પ્રભુ પાહિ સરન અનુસરે ॥1॥ 


અમે દેવો શ્રેષ્ઠ અધિકારી થઈને પણ સ્વાર્થપરાયણ થઈ આપની ભક્તિને ભુલાવીને નિરંતર ભવસાગરના પ્રવાહમાં 
પડ્યા છીએ. હવે હે પ્રભુ! અમે આપની શરણમાં આવી ગયા છીએ, અમારી રક્ષા કરો. ॥॥ 
દો૦: કરિ બિનતી સુર સિદ્ધ સબ રહે જહે તહં કર જોરિ | 
અતિ સપ્રેમ તન પુલકિ બિધિ અસ્તુતિ કરત બહોરિ ॥।૧૧૦॥ 


વિનંતી કરીને દેવો અને સિદ્ધો સર્વે જ્યાં ને ત્યાં હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા. ત્યારે અત્યંત પ્રેમથી શરીરે પુલકિત થઈને 
બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, ॥૧૧૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1508 


છં જ્ય રામ સદા સુખધામ હરે | રઘુનાયક સાયક ચાપ ધરે ॥ 


ભવ બારન દારન સિંહ પ્રભો | ગુન સાગર નાગર નાથ બિભો ।૧॥ 

હે નિત્ય સુખધામ અને [દુઃખોને હરનારા] હરિ! હે ધનુષ-બાણ ધારણ કરેલ રઘુનાથજી! આપનો જય હો. હે પ્રભો! 

આપ ભવરૂપી હાથીને વિદીર્ણ કરવા માટે સિંહ સમાન છો. હે નાથ! હે સર્વવ્યાપક! આપ ગુણોના સમુદ્ર અને પરમ 
ચતુર છો. ॥૧॥ 

તન કામ અનેક અનૂપ છબી । ગુન ગાવત સિદ્ધ મુનીદ્ર કબી ॥ 

જસુ પાવન રાવન નાગ મહા | ખગનાથ જથા કરિ કોપ ગહા [।ર॥ 


આપના શરીરની અનેકો કામદેવો કરતાંય અધિક અનુપમ શોભા છે. સિદ્ધો, મુનીશ્વરો અને કવિઓ આપના ગુણ 
ગાતા રહે છે. આપનો યશ પવિત્ર છે. આપે રાવણરૂપી મહાસર્પને ગરુડની જેમ ક્રોધ કરીને પકડી લીધો. ॥૨॥ 


જન રંજન ભંજન સોક ભયં | ગતક્રોધ સદા પ્રભુ બોધમયં ॥ 
અવતાર ઉદાર અપાર ગુનં | મહિ ભાર બિભંજન ગ્યાનઘનં ॥ગા 


જ ક જ. * ક દ. કે ન દુ 
હે પ્રભો! આપ સેવકોને આનંદ આપનારા, શોક અને ભયનો નાશ કરનારા, સદાય ક્રોધરહિત અને નિત્યજ્ઞાનસ્વરૂપ 
છો. આપનો અવતાર શ્રેષ્ઠ, અપાર દિવ્ય ગુણોવાળો, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારનારો અને જ્ઞાનનો સમૂહ છે. ॥૩॥ 


અજ બ્યાપકમેકમનાદિ સદા | ડરુનાકર રામ નમામિ મુદા ॥ 
રઘુબંસ બિભૂષન દૂષન હા | કૃત ભૂપ બિભીષન દીન રહા [૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1509 


[અવતાર લેવા છતાંય] આપ નિત્ય, અજન્મા, વ્યાપક, એક (અદ્વિતીય) અને અનાદિ છો. હે કરુણાની ખાણ 
શ્રીરામજી! હું આપને ઘણા જ હર્ષની સાથે નમસ્કાર કરું છું. હે રઘુકુળના આભૂષણ ! હે દૂષણ રાક્ષસને મારનારા તથા 
સમસ્ત દોષોને હરનારા! વિભીષણ દીન હતો, તેને આપે [લંકાનો] રાજા બનાવી દીધો. ॥૪॥ 

ગુન ગ્યાન નિધાન અમાન અજં | નિત રામ નમામિ બિભું બિરજં ॥ 
ભુજદંડ પ્રચંડ પ્રતાપ ખલં | ખલ બૃન્‍્દ નિકંદ મહા કુસલં ।॥પ૫॥ 
હે ગુણ અને જ્ઞાનના ભંડાર! હે માનરહિત! હે અજન્મા, વ્યાપક અને માવિક વિકારોથી રહિત શ્રીરામ! હું આપને 
નિત્ય નમસ્કાર કરું છું. આપના ભુજદંડોનો પ્રતાપ અને બળ પ્રચંડ છે. દુષ્ટસમૂહનો નાશ કરવામાં આપ પરમ નિપુણ 
છો, ॥૫॥ 
બિનુ કારન દીન દયાલ હિતં | છબિ ધામ નમામિ રમા સહિતં ॥ 
ભવ તારન કારન કાજ પરં | મન સંભવ દારુન દોષ હરં ॥1૧॥ 
હે કારણ વિનાય દીનો પર દયા તથા એમનું હિત કરનાર અને શોભાના ધામ! હું શ્રીજાનકીજી સહિત આપને 


નમસ્કાર કરું છું. આપ ભવસાગરને તારનારા છો, કારણરૂપા પ્રકૃતિ અને કાર્યરૂપજગત બંનેથી પર છો અને મનથી 
ઉત્પન્ન થનારા કઠિન દોષોને હરનારા છો. ॥૬॥ 


સર ચાપ મનોહર ત્રોન ધરં | જલજારૂન લોચન ભૂપબરં ॥ 
સુખ મંદિર સુંદર શ્રીરમને | મદ માર મુધા મમતા સમનં ।॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1510 


આપ મનોહર બાણ, ધનુષ અને ભાથો ધારણ કરનારા છો. [લાલ] કમળ સમાન રક્તવર્ણનાં આપનાં નેત્રો છે. 
આપ રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ, સુખના મંદિર, સુંદર, શ્રી (લક્ષ્મીજીના વલ્લભ તથા મદ (અહંકાર), કામ અને જૂઠ્ઠી મમતાને 
નાશ કરનારા છો. ॥૭॥ 


અનવઘ અખંડ ન ગોચર ગો | સબરૂપ સદા સબ હોઇ ન ગો ।॥ 
ઇંતિ બેદ બદંતિ ન દંતકથા | રબિ આતપ ભિન્નમભિન્ન જથા ॥૮॥ 
આપ અંનિન્દ્ય (નિર્દોષ) અથવા દોષરહિત છો, અખંડ છો, ઇન્દ્રિયોના વિષય નથી. સદા સર્વરૂપ હોવા છતાંય આપ 
તે સર્વે કદાપિ થયા જ નથી, એવું વેદો કહે છે. આ [કોઈ] દંતકથા નથી. જેમ સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશ જુદા જુદા છે અને 
જુદાય નથી, તે જ રીતે આપ પણ સંસારથી ભિન્ન તથા અભિન્ન બંનેય છો. ॥૮॥ 


ન્‌ 


કુંતકૃત્ય બિભો સબ બાનર એ 1। નિરખંતિ તવાનત સાદર એ ।॥ 
ધિગ જીવન દેવ સરીર હરે | તવ ભક્તિ બિના ભવ ભૂલિ પરે ॥લ૯॥ 
હે વ્યાપક પ્રભો! આ સર્વે વાનર કૃતાર્થરૂપ છે, જેઓ આદરપૂર્વક આપનું આ મુખ જોઈ રહ્યા છે. [અને] હે હરે! 
અમારા [અમર] જીવન અને દેવ (દિવ્ય) શરીરને ધિક્કાર છે, કે અમે આપની ભક્તિથી રહિત થઇ સંસારમાં (સાંસારિક 
વિષયોમાં) ભૂલા પડ્યા છીએ. ॥૯॥ 
અબ દીનદયાલ દયા કરિએ | મતિ મોરિ બિભેદકરી હરિએ ॥ 
જેહિ તે બિપરીત ક્રિયા કરિએ | દુખ સો સુખ માનિ સુખી ચરિએ 1૧૦ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1511 


હે દીનદયાળુ! હવે દયા કરો અને મારી તે વિભેદ ઉત્પન્ન કરનારી બુદ્ઠીને હરી લો, જેનાથી હું વિપરીત કર્મ કરુ છું 
અને જે દુઃખ છે તેને સુખ માનીને આનંદથી વિચરું છું. 1૧૦॥ 


ખલ ખંડન મંડન રમ્ય છમા | પદ પંકજ સેવિત સંભુ ઉમા ॥ 
નૃપ નાયક દે બરદાનમિદં । ચરનાંબુજ પ્રેમ સદા સુભદં ॥|૧૧| 


આપ દુષ્ટોનું ખંડન કરનારા અને પૃથ્વીના રમણીય આભૂષણ છો. આપનાં ચરણકમળ શ્રીશિવ-પાર્વતી દ્વારા સેવિત 
છે. હે રાજાઓના મહારાજા! મને આ વરદાન આપો કે આપનાં ચરણકમળમાં સદાય મારો કલ્યાણદાયક [અનન્ય] પ્રેમ 
થાય. ॥૧૧॥ 
દો૦; બિનય કીન્ડિ ચતુરાનન પ્રેમ પુલક અતિ ગાત [| 
સોભાસિંધુ બિલોકત લોચન નહીં અઘાત ॥૧૧૧॥ 
આ પ્રમાણે બ્રહ્માજીએ અત્યંત પ્રેમ-પુલકિત શરીરે વિનંતી કરી. શોભાના સમુદ્ર શ્રીરામજીનાં દર્શન કરતાં કરતાં 
તેમનાં નેત્ર તૃપ્ત જ નહોતાં થતાં. ॥૧૧૧॥ 
ચૌ૦- તેહિ અવસર દસરથ તરહેં આએ | તનય બિલોકિ નયન જલ છાએ ।॥ 
અનુજ સહિત પ્રભુ બંદન કીન્હા | આસિરબાદ પિતા તબ દીન્હા ॥૧॥ 
તે જ સમયે દશરથજી ત્યાં આવ્યા. પુત્ર(શ્રીરામજી)ને જોઈને તેમનાં નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ છવાઈ ગયું. નાના 
ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુએ તેમની વંદના કરી અને પછી પિતાએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. ॥૧॥ 


તાત સક્લ તવ પુન્ય પ્રભાઊ | જીત્યો અજય નિસાચર રાઊ 1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1512 


સુનિ સુત બચન પ્રીતિ અતિ બાઢી | નયન સલિલ રોમાવલિ ઠાઢી ।ર૨॥ 
[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે તાત! આ સર્વે આપનાં પુણ્યોનો પ્રભાવ છે, જેથી મેં અજેય રાક્ષસરાજને જીતી લીધો. 
પુત્રનાં વચન સાંભળીને તેમની પ્રીતિ અત્યંત વધી ગઈ. નેત્રોમાં જળ છવાઈ ગયું અને રોમાવલી ઊભી થઈ ગઈ. ॥ર॥ 
રઘુપતિ પ્રથમ પ્રેમ અનુમાના | ચિતઇ પિતહિ દીન્હેઉ દઢ ગ્યાના ॥ 
તાતે ઉમા મોચ્છ નહિં પાયો | દસરથ ભેદ ભગતિ મન લાયો ।॥૩ા 
શ્રીરઘુનાથજીએ અગાઉના (હયાતી કાળના) પ્રેમનો વિચાર કરી, પિતાની સામે જોઈને જ તેમને પોતાના સ્વરૂપનું 
દઢ જ્ઞાન કરાવી દીધું. હે ઉમા! દશરથજીએ ભેદભક્તિમાં પોતાનું મન જોડ્યું હતું, તેથી તેમણે [કેવલ્ય] મોક્ષ નહોતું 
પ્રાપ્ત થયું. ॥ગા 
સગુનોપાસક મોચ્છ ન લેહી | તિન્હ કહું રામ ભગતિ નિજ દેહીં ॥ 
બાર બાર કરિ પ્રભુહિ પ્રનામા | દસરથ હરષિ ગએ સુરધામાં ॥૪॥ 
[માયારહિત સચ્ચિદાનંદમય સ્વરૂપભૂત દિવ્યગુણયુક્ત] સગુણ-સ્વરૂપની ઉપાસના કરનારા ભક્ત આ પ્રકારનું 
મોક્ષ લેતા પણ નથી. તેમને શ્રીરામજી પોતાની ભક્તિ આપે છે. પ્રભુને [ઇષ્ટબુદ્ધિથી] વારંવાર પ્રણામ કરીને દશરથજી 
હર્ષિત થઈને દેવલોકે ચાલ્યા ગયા. ॥૪॥ 
દો૦: અનુજ જાનકી સહિત પ્રભુ કુસલ કોસલાધીસ 
સોભા દેખિ હરષિ મન અસ્તુતિ કર સુર ઈસ 1।૧૧૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1513 


નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને જાનકીજીસહિત પરમકુશળ પ્રભુ શ્રીકૌશલાધીશની શોભા જોઈને દેવરાજ ઇન્દ્ર મનમાં 
હર્ષિત થઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા - ॥૧૧૨॥ 


છં? જ્ય રામ સોભા ધામ | દાયક પ્રનત બિશ્રામ ।॥ 
ધૃત ત્રોન બર સર ચાપ | ભુજદંડ પ્રબલ પ્રતાપ 1।૧॥ 
શોભાના ધામ, શરણાગતને વિશ્રામ આપનારા, શ્રેષ્ઠ ભાથા, ધનુષ અને બાણ ધારણ કરેલા, પ્રબળ પ્રતાપી 
ભુજદંડોવાળા શ્રીરામચન્દ્રજીનો જય થાવ. ॥૧॥ 
જ્ય દૂષનારિ ખરારિ મઈન નિસાચર ધારિ | 
યહ દુષ્ટ મારેઉ નાથ | ભએ દેવ સકલ સનાથ [૨ર॥ 
હે ખર અને દૂષણના શત્રુ અને રક્ષસોની સેનાનું મઈન કરનારા! આપનો જય થાવ. હે નાથ! આપે આ દષ્ટને 
માર્યો, જેનાથી સર્વે દેવતા સનાથ (સુરક્ષિત) થઈ ગયા. ॥ર॥ 


જ્ય હરન ધરની ભાર | મહિમા ઉદાર અપાર ॥।॥ 
જ્ય રાવનારિ કૃપાલ કિએ જાતુધાન બિહાલ ॥ગા 


ક 


આ જ . ક ક ન્‌ જ 
હે ભૂમિનો ભાર હરનારા! હે અપાર શ્રેષ્ઠ મહિમાવાળા! આપનો જય હો. હે રાવણના શત્રુ! હે કૃપાળુ! આપનો જય 
હો. આપે રાક્ષસોને બેહાલ (રમળ-ભમળ) કરી દીધા. ॥૩॥ 


લંકેસ અતિ બલ ગર્બ | કિએ બસ્ય સુર ગંધર્બ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1514 


મુનિ સિદ્ધ નર ખગ નાગ | હઠિ પંથ સબ કેં લાગ [૪॥ 
લંકાપતિ રાવણને પોતાના બળનું બહુ ઘમંડ હતું. તેણે દેવો અને ગંધર્વો સર્વેને પોતાના વશમાં કરી લીધા હતા 
અને મુનિ, સિદ્ધ, મનુષ્ય, પક્ષી અને નાગ વગેરે સર્વેની પાછળ (હાથ ધોઈને) હઠપૂર્વક તે પડી ગયો હતો. ॥૪॥ 
પરદ્રોહ રત અતિ દુષ્ટ | પાયો સો ફ્લુ પાપિષ્ટ ॥ 
અબ સુનહુ દીન દયાલ | રાજીવ નયન બિસાલ ॥।૫॥ 


ન્‌ 


તે અન્યોથી દ્રોહ કરવામાં તત્પર અને અત્યંત દૃષ્ટ હતો. તે પાપીએ તેવું, જ ફળ પ્રાપ્ત કર્યું. હવે, હે દીનો પર દયા 
કરનારા! હે કમળસમાન વિશાળ નેત્રોવાળા ! સાંભળો, ॥૫॥ 
મોહિ રહા અતિ અભિમાન | નહિં કોઉ મોહિ સમાન ।॥ 
અબ દેખિ પ્રભુ પદ કંજ | ગત માન પ્રદ દુખ પુંજ ।4॥ 
મને અત્યંત અભિમાન હતું કે મારા સમાન કોઈ નથી, પણ હવે પ્રભુ(આપ)નાં ચરણકમળોનાં દર્શન કરવાથી 
દુઃખસમૂહને આપનારું મારું તે અભિમાન જતું રહ્યું. ॥૬॥ 
કોઉ બ્રહ્મ નિર્ગુન ધ્યાવ | અબ્યક્ત જેહિ શ્રુતિ ગાવ ।॥ 
મોહિ ભાવ કોસલ ભૂપ [। શ્રીરામ સગુન સરૂપ [।૭॥ 


ન પ હે 


કોઈ એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે, જેને વેદો અવ્યક્ત (નિરાકાર) કહે છે. પરંતુ હે રામજી! મને તો આપનું આ 
સગુણ કૌશલરાજ સ્વરૂપ જ પ્રિય લાગે છે. ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1515 


બેદેહિ અનુજ સમેત | મમ હૃદર્ય કરહુ નિકેત ।॥ 
મોહિ જાનિએ નિજ દાસ | દે ભક્તિ રમાનિવાસ ॥।૮॥ 


શ્રીજાનકીજી અને નાનાભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત મારા હૃદયમાં આપનું ધામ બનાવો. હે રમાનિવાસ! મને આપનો 
દાસ સમજો અને આપની ભક્તિ આપો. ॥૮॥ 


છં૦ દે ભક્તિ રમાનિવાસ ત્રાસ હરન સરન સુખદાયક | 
સુખ ધામ રામ નમામિ કામ અનેક છબિ રઘુનાયર્ક ॥ 
સુર બૂંદ રંજન ઠ&ઠ્ંદ ભંજન મનુજતનુ અતુલિતબલં 


ન્‌ 


બ્રહ્માદિ સંકર સેબ્ય રામ નમામિ કરુના કોમલં ી 
હે રમાનિવાસ! હે શરણાગતના ભયને હરનારા અને તેને સર્વે પ્રકારનું સુખ આપનારા! મને આપની ભક્તિ આપો. 


હે સુખના ધામ! હે અનેક કામદેવોની શોભાવાળા રઘુકુળના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજી! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે 
દેવસમૂહને આનંદ આપનારા, [જન્મ-મૃત્યુ, હર્ષ-વિષાદ, સુખ-દુઃખ આદિ] દંદ્રોનો નાશ કરનારા, મનુષ્ય શરીરધારી, 


અતુલનીય બળવાળા, બ્રહ્મા અને શિવ આદિ દ્વારા સેવનીય, કરુણાથી કોમળ શ્રીરામજી હું આપને નમસ્કાર કરું છું. 


દો૦ અબ કરિ કૃપા બિલોકિ મોહિ આયસુ દેહુ કૃપાલ | 
કાહ કરૌ સુનિ પ્રિય બચન બોલે દીનદયાલ 1।૧૧૩॥ 


ક 


હે કૃપાળુ! હવે મારી સામે કૃપા કરીને (કૃપાદષ્ટિથી) જોઈને આજ્ઞા આપો કે હું શું [સેવા] કરું? ઇન્દ્રનાં આ પ્રિય 
વચન સાંભળીને દીનદયાળુ શ્રીરામજી બોલ્યા - ॥૧૧૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1516 


ચૌ૦- સુનુ સુરપતિ કપિ ભાલુ હમારે | પરે ભૂમિ નિસિચરન્હિ જે મારે ॥ 
મમ હિત લાગિ તજે ઇન્હ પ્રાના | સકલ જિઆઉ સુરેસ સુજાના ॥૧॥ 
હે દેવરાજ! સાંભળો, અમારાં વાનર-રીંછ, જેમને નિશાચરોએ. મારી નાખ્યાં છે, પૃથ્વી પર પડ્યાં છે. તેમણે મારા 
હિતને માટે પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દીધા. હે સુજ્ઞ દેવરાજ! એ સર્વેને સજીવન કરી દો. ॥૧॥ 
સુનુ ખગેસ પ્રભુ કે યહ બાની | અતિ અગાધ જાનહિં મુનિ ગ્યાની ॥ 
પ્રભુ સક ત્રિભુઅન મારિ જિઆઈ । કેવલ સક્રહિ દીન્હિ બડાઈ ।ર॥ 
[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડ ! સાંભળો, પ્રભુનાં આ વચન અત્યંત ગૂઢ છે. જ્ઞાની મુંનિ જ એને જાણી શકે છે. 
પ્રભુ શ્રીરામજી ત્રિલોકીને મારીને જીવાડી શકે છે. અહીંયાં તો કેવળ ઇન્દ્રને મોટાઈ આપી છે. ॥૨॥ 
સુધા બરષિ કપિ ભાલુ જિઆએ | હરષિ ઉઠે સબ પ્રભુ પર્હિં આએ ॥ 
સુધાબૃષ્ટિ ભૈ દુહુ દલ ઊપર | જિએ ભાલુ કપિ નહિં રજનીચર ॥૩ા 


ઇન્દ્રએ અમૃત વરસાવીને વાનર-રીંછોને જીવતા કરી દીધાં. સર્વે હર્ષિત થઈને ઊઠ્યાં અને પ્રભુની પાસે આવ્યાં. 
અમૃતની વર્ષા બંને દળો પર થઈ, પરંતુ રીછ-વાનર જ જીવિત થયાં, રાક્ષસો નહીં. ॥ગા 
રામાકાર ભએ તિન્ડ કે મન । મુક્ત ભએ છૂટે ભવ બંધન ।॥ 
સુર અંસિક સબ કપિ અરુ રીછા | જિએ સકલ રઘુપતિ કી ઈછા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1517 


કેમકે રાક્ષસોનાં મન તો મરતી વખતે રામાકાર થઈ ગયા હતાં માટે તે મુક્ત થઈ ગયા, તેમનાં ભવબંધન છૂટી 
ગયાં. પરંતુ વાનર અને રીંછ તો સર્વે દેવાંશ (ભગવાનની લીલાના પરિકર) હતા. માટે તે સર્વે શ્રીરઘુનાથજીની ઇચ્છાથી 
જીવિત થઈ ગયા. ॥૪॥ 


રામ સરિસ કો દીન હિતકારી | કીન્હે મુકુત નિસાચર ઝારી ॥ 
ખલ મલ ધામ કામ રત રાવન | ગતિ પાઈ જો મુનિબર પાવ ન ।॥૫॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના સમાન દીનોનું હિત કરનારો કોણ છે ? જેમણે સમસ્ત રાક્ષસોને મુક્ત કરી દીધા! દુષ્ટ, પાપોનું 
નિવાસસ્થાન અને કામી રાવણ પણ તે જ ગતિ પામ્યો, જેને શ્રેષ્ઠ મુનિ પણ નથી પામતા. ॥૫॥ 


દો૦: સુમન બરષિ સબ સુર ચલે ચઢિ ચિઢ સુચિર બિમાન | 
દેખિ સુઅવસર પ્રભુ પહિં આયઉ સુંભુ સુજાન ।૧૧૪6૭)॥ 


પુષ્પોની વર્ષા કરીને સર્વે દેવો સુંદર વિમાનો પર ચઢી-ચઢીને ચાલ્યા. ત્યારે સુઅવસર જાણીને સુજ્ઞ શિવજી પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીની પાસે આવ્યા - ॥૧૧૪(ક)॥ 


પરમ પ્રીતિ કર જોરિ જુગ નલિન નયન ભરિ બારિ | 
પુલકિત તન ગદગદ ગિરા બિનય કરત ત્રિપુરારિ 1॥૧૧૪(ખ])॥ 


અતે પરમ પ્રેમથી બંને હાથ જોડીને, કમળ સમાન નેત્રોમાં જળ ભરીને, પુલકિત શરીર અને ગદગદ વાણીથી 
ત્રિપુરારિ શિવજી વિનંતી કરવા લાગ્યા. ॥૧૧૪ (ખ)॥ 


છં૦ મામભિરક્ષય રઘુકુલ નાયક | ધૃત બર ચાપ રુચિર કર સાયક ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1518 


મોહ મહા ઘન પટલ પ્રભંજન | સંસય બિપિન અનલ સુર રંજન ॥૧॥ 
હે રઘુકુળના સ્વામી! સુંદર હાથોમાં શ્રેષ્ઠ ધનુષ અને સુંદર બાણ ધારણ કરેલા આપ મારી રક્ષા કરો. આપ 
મહામોહરૂપી મેઘસમૂહને [ઉડાવવા] માટે પ્રચંડ પવન છો, સંશયરૂપી વનને [ભસ્મ કરવા] માટે અગ્રિ છો અને 
દેવતાઓને આનંદ આપનારા છો. ॥૧॥ 
અગુન સગુન ગુન મંદિર સુંદર | ભ્રમ તમ પ્રબલ પ્રતાપ દિવાકર ॥ 
કામ ક્રોધ મદ ગજ પંચાનન | બસહુ નિરંતર જન મન કાનન 1।ર૨॥ 
આપ નિર્ગુણ, સગુણ, દિવ્ય ગુણોના ધામ અને પરમ સુંદર છો. ભ્રમરૂપી અંધકારનો [નાશ કરવા] માટે પ્રબળ 
પ્રતાપી સૂર્ય છો. કામ, ક્રોધ અને મદરૂપી હાથીઓના [વધ] માટે સિંહ સમાન આપ આ સેવકના મનરૂપી વનમાં નિરંતર 
નિવાસ કરો. ॥૨॥ 
બિષય મનોરથ પુંજ કંજ બન । પ્રબલ તુષાર ઉદાર પાર મન ।॥ 
ભવ બારિધિ મંદર પરમં દર | બારય તારય સંસૃતિ દુસ્તર ॥૩ગા 
વિષય કામનાઓના સમૂહરૂપી કમળવનના [નાશ] માટે આપ પ્રબળ ઝાકળ છો, આપ ઉદાર અને મનથી પર છો. 


ક્‌ કે ચિ જુ ! હ જ , નિ 
ભવસાગરને [મથવા] માટે આપ મંદરાચળ પર્વત છો. આપ અમારા પરમ ભયને દૂર કરો અને અમને દુઃસ્તર સંસાર 
સાગરમાંથી પાર ઉતારો. ॥ગા 


સ્યામ ગાત રાજીવ બિલોચન | દીન બંધુ પ્રનતારતિ મોચન ।॥ 
અનુજ જાનકી સહિત નિરંતર | બસહું રામ નૃપ મમ ઉર અંતર 1।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1519 


મુનિ રંજન મહિ મંડલ મંડન । તુલસિદાસ પ્રભુ ત્રાસ બિખંડન ।॥૫॥ 
હે શ્યામસુંદર-શરીર! હે કમળનયન! હે દીનબંધુ! હે શરણાગતને દુઃખથી છોડાવનાર! હે રાજા રામચન્દ્રજી! આપ 
નાના ભાઈ લક્ષ્મણ અને જાનકીજીસહિત નિરંતર મારા હૃદયના અંતરમાં નિવાસ કરો. આપ મુંનિઓને આનંદ આપનારા, 
પૃથ્વીમંડળના ભૂષણ, તુલસીદાસના પ્રભુ અને ભયનો નાશ કરનારા છો. ॥૪-૫॥ 
દોબ૦- નાથ જબહિં કોસલપુરી હોઈહિ તિલક તુમ્હાર 
કુંપાસિંધુ મૈ આઉબ દેખન ચરિત ઉદાર ॥૧૧૫॥ 
હે નાથ! જ્યારે અયોધ્યાપુરીમાં આપનું રાજતિલક થશે, ત્યારે હે કુપાસાગર! હું આપની ઉદાર લીલા જોવા આવીશ, 
॥૧૧૫॥ 
વિભીષણની પ્રાર્થના, શ્રી રામ દ્વારા ભરતનો પ્રેમ રાજ્યનું વર્ણન, જલ્દી અયોધ્યા પહોંચવાની વિનંતી 
ચૌ૦- કરિ બિનતી જબ સંભુ સિધાએ | તબ પ્રભુ નિકટ બિભીષનુ આએ ।॥ 
નાઈ ચરન સિરુ કહ મૃદુ બાની | બિનય સુનહુ પ્રભુ સારંગપાની ॥૧॥ 
શિવજી વિનંતી કરીને ચાલ્યા ગયા, ત્યારે વિભીષણજી પ્રભુની પાસે આવ્યા અને ચરણોમાં માથું નમાવીને કોમળ 
વાણીથી બોલ્યા - હે શારંગ ધનુષને ધારણ કરનારા પ્રભો! મારી વિનંતી સાંભળો- ॥૧॥ 
સકુલ સદલ પ્રભુ રાવન માર્યો | પાવન જસ ત્રિભુવન બિસ્તાર્યો ॥ 
દીન મલીન હીન મતિ જાતી | મો પર કૃપા કીન્ડિ બહુ ભાંતી ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1520 


આપે કુળ અને સેનાસહિત રાવણનો વધ ક્યો, ત્રિભુવનમાં પોતાનો પવિત્ર યશ ફેલાવ્યો અને મુજ દીન, પાપી, 
બુદ્ધિહીન અને જાતિહીન પર અનેક પ્રકારે કૃપા કરી. ॥૨॥ 


અબ જન ગૃહ પુનીત પ્રભુ કીજે | મજ્જનુ કરિઅ સમર શ્રમ છીજે ॥ 
દેખિ કોસ મંદિર સંપદા | દેહુ કૃપાલ કપિન્ડ કહું મુદા ॥૩ગા 


હવે હે પ્રભુ આ દાસના ઘરને પવિત્ર કરો અને ત્યાં આવીને સ્નાન કરો, જેથી યુદ્ધનો થાક દૂર થઈ જાય, હે કૃપાળુ! 
ખજાના, મહેલ અને સંપત્તિનું નિરીક્ષણ કરી પ્રસન્તાપૂર્વક વાનરોને આપો. ॥૩॥ 


સબ બિધિ નાથ મોહિ અપનાઇઅ | પુનિ મોહિ સહિત અવધપુર જાઇઅ ॥ 
સુનત બચન મૃદુ દીનદયાલા । સજ્લ ભએ ક્વૌ નયન બિસાલા ।૪॥ 


હે નાથ! મને સર્વ પ્રકારે અપનાવી લો અને પછી હે પ્રભો! મને સાથે લઈને અયોધ્યાપુરીએ પધારો. વિભીષણજીનાં 
કોમળ વચન સાંભળતાં જ દીનદયાળુ પ્રભુનાં બંને વિશાળ નેત્રોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. ॥૪॥ 


દો૦ તોર કોસ ગૃહ મોર સબ સત્ય બચન સુનુ ભ્રાત | 
ભરત દસા સુમિરત મોહિ નિમિષ કલ્પ સમ જાત 1।૧૧૧(૭)॥ 


[શ્રીરામજીએ કહ્યું -] હે ભાઈ! સાંભળો, તમારો ખજાનો અને ઘર સર્વે મારું જ છે, આ વાત ખરી છે. પરંતુ ભરતની 
દશા યાદ કરીને મારી એકે-એક પળ કલ્પ સમાન વીતી રહી છે, ॥૧૧૬(ક)॥ 


તાપસ બેષ ગાત કૃસ જપત નિરંતર મોહિ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1521 


દેખો બેગિ સો જતનુ કરું સખા નિહોરઉં તોહિ ॥।૧૧૬(])॥| 


તપર્વીના વેષમાં કૃશ શરીરે નિરંતર મારો નામજપ કરી રહ્યા છે. હે સખા! તેવો ઉપાય કરો જેનાથી હું જલદી થી 
જલદી તેમને જોઈ શકું. હું તમને અનુરોધ કરું છું, ।૧૧૬૧(ખ)॥ 
બીતે અવધિ જાઉં જોં જિઅત ન પાવઉં બીર ।| 
સુમિરત અનુજ પ્રીતિ પ્રભુ પુનિ પુનિ પુલક સરીર 1।॥૧૧૧(૩)॥ 
- કે જો અવધિ વીતી ગયે જાઉં છું તો ભાઈને જીવતો નહીં પામું, નાના ભાઈ ભરતજીની પ્રીતિનું સ્મરણ કરીને 
પ્રભુનું શરીર વારંવાર પુલકિત થઈ રહ્યું છે. ।1૧૧૬૧(ગ)॥ 


કરેહુ કલ્પ ભરિ રાજુ તુન્ડ મોહિ સુમિરેહુ મન માહિં | 
પુનિ મમ ધામ પાઇહહુ જહાં સંત સબ જાર્હિ ।૧૧૧૬(ઘ)॥ 
[શ્રીરામજીએ ફરી પાછું કહ્યું -] હે વિભીષણ ! તમે કલ્પભર રાજ્ય કરજો, મનમાં મારું નિરંતર સ્મરણ કરતાં રહેજો. 
પછી તમે મારા એ ધામને પામી જશો જ્યાં સર્વે સંત જાય છે. ॥૧૧૬(ઘ)॥ 
ચૌ૦- સુનત બિભીષન બચન રામ કે | હરષિ ગહે પદ કૃપાધામ કે ॥ 
બાનર ભાલુ સકલ હરષાને | ગહિ પ્રભુ પદ ગુન બિમલ બખાને ।॥૧|॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં વચન સાંભળતાં જ વિભીષણજીએ હર્ષિત થઈને કૃપાના ધામ શ્રીરામજીના ચરણ પકડી લીધાં. 
સવે વાનર-રીંછ હર્ષિત થઈ ગયાં અને પ્રભુના ચરણ પકડીને એમના નિર્મળ ગુણોનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1522 


વિભીષણના વસ્ત્રો વરસાવવું અને તેને વાંદરાઓ અને રીંછ દ્વારા પહેરાવવું 
બહુરિ બિભીષન ભવન સિધાયો | મનિ ગન બસન બિમાન ભરાયો ॥ 
લૈ પુષ્પક પ્રભુ આગેં રાખા | હંસિ કરિ કૃપાસિંધુ તબ ભાષા [।ર॥ 
પછી વિભીષણજી મહેલે ગયા અને તેમણે મણિઓના સમૂહો (રત્નોથી અને વસ્ોથી વિમાનને ભરી દીધું. પછી તે 
પુષ્પક વિમાનને લાવીને પ્રભુની સામે મૂક્યું. ત્યારે કૃપાસાગર શ્રીરામજીએ હસીને કહ્યું- ॥૨॥ 
ચઢિ બિમાન સુનુ સખા બિભીષન | ગગન જાઈ બરષહુ પટ ભૂષન ॥ 
નભ પર જાઇ બિભીષન તબહી | બરષિ દિએ મનિ અંબર સબહી ।॥૩ગા 


હે સખા વિભીષણ! સાંભળો, વિમાન ઉપર ચઢીને, આકાશમાં જઈને વસ્રો અને ઘરેણાંઓને વરસાવી દો. આજ્ઞા 
સાંભળતાં જ વિભીષણજીએ. આકાશમાં જઈને સર્વે મણિઓ અને વસ્ત્રોને વરસાવી દીધાં, ॥૩॥ 


જોઇ જોઇ મન ભાવઈ સોઈ લેહીં । મનિ મુખ મેલિ ડારિ કપિ દેહી ॥ 
હંસે રામુ શ્રી અનુજ સમેતા | પરમ કૌતુકી કૃપા નિકેતા ।૪॥ 


જેના મનને જે ઠીક લાગે છે, તે તે જ લઈ લે છે. મણિઓને મુખમાં લઈને વાનર પાછા એને ખાવાની ચીજ ન 
સમજીને ઓકી દે છે. આ તમાશો જોઈને પરમ વિનોદી અને કૃપાના ધામ શ્રીરામજી સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત 
હસવા લાગ્યા, ॥૪॥ 


દો૦- મુનિ જોહે ધ્યાન ન પાવહિં નેતિ નેતિ કહ બેદ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1523 


કૃપાસિંધુ સોઇ કપિન્ડ સન કરત અનેક બિનોદ 1।૧૧૭૭)॥ 


જા ક તા 


જેમને મુનિઓ ધ્યાનમાંય નથી પામતા, જેમને વેદો નેતિ નેતિ કહે છે, તે જ કૃપાના સમુદ્ર શ્રીરામજી વાનરોની 
સાથે અનેક પ્રકારના વિનોદ કરી રહ્યા છે. ॥૧૧૭(ક)॥ 
ઉમા જોગ જ્પ દાન તપ નાના મખ બ્રત નેમ | 
રામ કૃપા નહિં કરહિં તસિ જસિ નિષ્કેવલ પ્રેમ 1૧૧૭(ખ)॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા ! અનેક પ્રકારના યોગ, જપ, દાન, તપ, યજ્ઞ, વ્રત અને નિયમ કરવા છતાંય શ્રીરામચન્દ્રજી 
એવી કૃપા નથી કરતા, જેવી અનન્ય પ્રેમ થઈ જવાથી કરે છે. ॥1૧૧૪૭(ખ)॥ 


ચૌ૦- ભાલુ કપિન્ડ પટ ભૂષન પાએ | પહિરિ પહિરિ રઘુપતિ પર્હિ આએ ।॥ 

નાના જિનસ દેખિ સબ કીસા । પુનિ પુનિ હૈંસત કોસલાધીસા ।૧| 

રીંછો અને વાનરો કપડાં-ઘરેણાં પામ્યાં અને તેમને પહેરી-પહેરીને તેઓ શ્રીરઘુનાથજી પાસે આવ્યાં. અનેક 
જાતિઓના સર્વે વાનરોને જોઈને કૌશલપતિ શ્રીરામજી વારંવાર હસી રહ્યા છે. ॥૧॥ 

ચિતઇ સબન્હિ પર કીન્હી દાયા | બોલે મૃદુલ બચન રઘુરાયા ॥ 


યઃ 


તુમ્હરે બલ મૈ રાવનુ માર્યો | તિલક બિભીષન કહે પુનિ સાર્યો ॥ર૨॥ 


શ્રીરઘુનાથજીએ કૃપાદષ્ટિથી જોઈને સર્વે પર દયા કરી. પછી કોમળ વચન બોલ્યા - હે ભાઈઓ! તમારા જ બળથી 
મેં રાવણને માર્યો અને વિભીષણનું રાજતિલક કર્યું, ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1524 


નિજ નિજ ગૃહ અબ તુમ્હ સબજાહૂ | સુમિરેહુ મોહિ ડરપહુ જનિ કાહૂ ॥ 
સુનત બચન પ્રેમાકુલ બાનર | જોરિ પાનિ બોલે સબ સાદર ।॥ગા 


કવ સો કે. કે કો ન ક * ન જ કે ક્‌ સિ ન 
હવે તમે સૌ પોતપોતાના ઘેર જાઓ. મારું સ્મરણ કરતાં રહેજો અને કોઈથી ડરશો નહિ. આ વચન સાંભળતાં જ 
સર્વે વાનર પ્રેમવિહવળ થઈને હાથ જોડીને આદરપૂર્વક બોલ્યા - ॥૩॥ 


પ્રભુ જોઇ કહહુ તુમ્હહિ સબ સોહા | હમરેં હોત બચન સુનિ મોહા ॥ 

દીન જાનિ કપિ કિએ સનાથા | તુમ્હ ત્રેલોક ઈસ રઘુનાથા ।૪॥ 

પ્રભો! આપ જે કંઈ પણ કહો તે સર્વે આપને શોભે છે. પરંતુ આપનાં વચન સાંભળીને અમને મોહ થાય છે. હે 
રઘુનાથજી! આપ ત્રણેય લોકોના ઈશ્વર છો. અમને-વાનરોને દીન જાણીને જ આપે સનાથ (કૃતાર્થ) કર્યા છે. ॥૪॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન લાજ હમ મરહી | મસક કહું ખગપતિ હિત કરહી ॥ 
દેખિ રામ સબ બાનર રીછા । પ્રેમ મગન નહિં ગૃહ કે ઈછા ।॥૫॥ 


[આપનાં] પ્રભુનાં આવાં વચન સાંભળીને અમે લજ્જાને લીધે મરી રહ્યા છીએ. કદાપિ મચ્છર પણ ગરુડનું હિત 
કરી શકે છે ? શ્રીરામજીનું મન જાણીને રીછ-વાનર પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયાં. તેમની ઘેર જવાની ઇચ્છા જ નથી. ॥૫॥ 


શ્રી રામચરિત્રનો મહિમા પુષ્પક વિમાન પર ચઢીને શ્રી સીતા-રામજીનું અવધ માટે પ્રસ્‍થાન 


દો૦- પ્રભુ પ્રેરિત કપિ ભાલુ સબ રામ રૂપ ઉર રાખિ | 
હરષ બિષાદ સહિત ચલે બિનય બિબિધ બિધિ ભાષિ 1૧૧૮6૭) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1525 


પરંતુ પ્રભુની પ્રેરણાથી સર્વે વાનર-રીંછ શ્રીરામજીના રૂપને હૃદયમાં રાખીને, અનેક પ્રકારે વિનંતી કરીને હર્ષ અને 
વિષાદસહિત ઘરે ચાલ્યા. ॥1૧૧૮(૭)॥ 


કપિપતિ નીલ રીછપતિ અંગદ નલ હનુમાન 
સહિત બિભીષન અપર જે જૂથપ કપિ બલવાન 1।૧૧૮()॥ 


વાનરરાજ સુગ્રીવ, નીલ, ત્રકક્ષરાજ જામ્બવાન, અંગદ, નલ અને હનુમાન તથા વિભીષણસહિત બીજા જે બળવાન 
વાનર સેનાપતિ છે, ॥૧૧૮(ખ)]॥ 


કહિ ન સક્હિં કછુ પ્રેમ બસ ભરિ ભરિ લોચન બારિ | 
સન્મુખ ચિતવર્હિં રામ તન નયન નિમેષ નિવારિ ॥૧૧૮(૩]॥| 


તેઓ કંઈ કહી નથી શકતા, પ્રેમવશ નેત્રોમાં જળ ભરી-ભરીને નેત્રોના પલકારા મારવા ત્યજીને (એકીટશે) સન્મુખ 
થઈને શ્રીરામજીની સામે જોઈ રહ્યા છે. ॥૧૧૮(ગ)॥ 


ચૌ૦- અતિસય પ્રીતિ દેખિ રઘુરાઈ | લીન્હે સકલ બિમાન ચઢાઈ ।॥ 
મન મહું બિપ્ર ચરન સિરુ નાયો | ઉત્તર દિસિહિ બિમાન ચલાયો ॥૧॥ 


શ્રીરઘુનાથજીએ એમનો અતિશય પ્રેમ જોઈને સર્વેને વિમાન પર ચઢાવી લીધા. તત્પશ્ચાત્‌ મનમાં ને મનમાં 
વિપ્રચરણોમાં શીશ નમાવીને ઉત્તર દિશા તરફ વિમાન ચલાવ્યું. ॥૧॥ 


ચલત બિમાન કોલાહલ હોઈ | જય રઘુબીર કહઇ સબુ કોઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1526 


સિંહાસન અતિ ઉચ્ચ મનોહર । શ્રી સમેત પ્રભુ બૈઠે તા પર ॥।ર॥ 


વિમાન ચાલતાં સમયે મોટો કોલાહલ થઈ રહ્યો છે. સર્વે કોઈ શ્રીરઘુવીરની જય કહી રહ્યા છે. વિમાનમાં એક 
અત્યંત ઊંચું મનોહર સિંહાસન છે. તેની ઉપર સીતાજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી વિરાજમાન થયા. ॥૨॥ 


રાજત રામુ સહિત ભામિની | મેરુ સુંગ જનુ ઘન દામિની ॥ 
સ્રચેર બિમાનુ ચલેઉ અતિ આતુર 1 કીન્ડિ સુમન બૃષ્ટિ હરષે સુર ॥ગા 


પત્નીસહિત શ્રીરામજી એવા શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે, જાણે મેરુના શિખર પર વીજળીસહિત શ્યામ મેઘરાજા 
હોય. સુંદર વિમાન ઘણી શીઘ્યતાથી ચાલ્યું. દેવો હર્ષિત થયા અને તેમણે ફૂલોનો વરસાદ વરસાવ્યો, ॥૩॥ 


પરમ સુખદ ચલિ ત્રિબિધ બયારી | સાગર સર સરિ નિર્મલ બારી ॥ 
સગુન હોહિં સુંદર ચહું પાસા | મન પ્રસન્‍ન નિર્મલ નભ આસા 1।૪॥ 
અત્યંત સુખ આપનારો ત્રણેય પ્રકારનો (શીતળ, મંદ, સુગંધિત) વાયુ વહેવા લાગ્યો. સમુદ્ર, તળાવ અને નદીઓનાં 
જળ નિર્મળ થઈ ગયાં. ચારે બાજુ સુંદર શુકન થવા મંઢ્યાં. સર્વેનાં મન પ્રસન્‍ન છે, આકાશ અને દિશાઓ નિર્મળ છે. 
॥૪॥ 


કહ રઘુબીર દેખું રન સીતા | લછિમન ઇહાં હત્યો ઈંદ્રજ્તા ॥ 
હનૂમાન અંગદ કે મારે | રન મહિ પરે નિસાચર ભારે ।॥૫॥ 


ન્સ 


કુંભકરન રાવન દ્વો ભાઈ | ઇહાં હતે સુર મુનિ દુખદાઈ ।॥1॥ 


ર 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1527 


શ્રીરઘુવીરે કહ્યું - હે સીતે! રણભૂમિ જુઓ, લક્ષ્મણે અહીં ઇન્દ્રને જીતનારા મેઘનાદને માર્યો હતો. હનુમાન અને 
અંગદના મારેલા આ ભારે-ભારે નિશાચર રણભૂમિમાં પડ્યા છે. દેવો અને મુનિઓને દુઃખ આપનારા કુંભકર્ણ અને 
રાવણ બંને ભાઈ અહી માર્યા ગયા. ॥૫-૧॥ 
દો૦ ઇહાં સેતુ બાંધ્યો અરુ થાપેઉં સિવ સુખ ધામ [| 
સીતા સહિત કુપાનિધિ સંભુહિ કીન્હ પ્રનામ ॥૧૧૯(૭)॥ 
મેં અહીં પુલ બાંધ્યો (બંધાવ્યો) અને સુખધામ શ્રીશિવજીની સ્થાપના કરી, તત્પશ્ચાત્‌ કૃપાનિધાન શ્રીરામજીએ 
સીતાજીસહિત શ્રીરમેશ્વર મહાદેવને પ્રણામ કર્યા. ॥।૧૧૯(ક)॥ 
જહે જહે કૃપાસિંધુ બન કીન્હ બાસ બિશ્રામ | 
સકલ દેખાએ જાનકિહિ કહે સબન્ડિ કે નામ 1।૧૧૯(])॥ 
વનમાં જ્યાં જ્યાં કરુણાસાગર શ્રીરામચન્દ્રજીએ નિવાસ અને વિશ્રામ કર્યો હતો, તે સર્વે સ્થાન પ્રભુએ 
શ્રીજાનકીજીને દેખાડ્યાં અને સર્વેનાં નામ બતાવ્યાં. ।1૧૧૯(ખ])॥ 
ચૌ૦- તુરત બિમાન તહાં ચલિ આવા | દંડક બન જહં પરમ સુહાવા ॥ 
કુંભજાદિ મુનિનાયક નાના | ગએ રમું સબ કેં અસ્થાના ।૧| 
વિમાન શીઘ્ય ત્યાં પહોંચી ગયું, જ્યાં પરમ સુંદર દંડકવન હતું, જ્યાં અગસ્ત્ય આદિ ઘણા જ મુનિરાજ રહેતા હતા. 
શ્રીરામજી એ સર્વેનાં સ્થાનોમાં ગયા. ॥૧॥ 


સકલ રિષિન્ડ સન પાઇ અસીસા | ચિત્રકૂટ આએ જગદીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1528 


તર્હીં કરિ મુનિન્ડ કેર સંતોષા | ચલા બિમાનુ તર્હોં તે ચોખા ।ર॥ 


સમસ્ત ત્રક્ષિઓનો આશીર્વાદ પામીને જગદીશ્વર શ્રીરામજી ચિત્રકૂટ આવ્યા. ત્યાં મુનિઓને સંતુષ્ટ કર્યા. [વળી,] 
વિમાન ત્યાંથી આગળ ઝડપથી ચાલ્યું. ॥૨॥ 


બહુરિ રામ જાનકિહિ દેખાઈ | જમુના કલિ મલ હરનિ સુહાઈ ॥ 
પુનિ દેખી સુરસરી પુનીતા | રામ કહા પ્રનામ કરું સીતા ॥ગા 
પછી શ્રીરામજીએ જાનકીજીને કળિયુગનાં પાપોને હરણ કરનારી રળિયામણી યમુનાજીનાં દર્શન કરાવ્યાં. પછી 
પવિત્ર ગંગાજીનાં દર્શન કર્યા. શ્રીરામજીએ કહ્યું - હે સીતા! એમને પ્રણામ કરો. ॥૩॥ 
તીરથપતિ પુનિ દેખુ પ્રયાગા | નિરખત જન્મ કોટિ અઘ ભાગા ।॥ 
દેખું પરમ પાવનિ પુનિ બેની | હરનિ સોક હરિ લોક નિસેની 1।૪॥ 
પુનિ દેખું અવધપુરી અતિ પાવનિ | ત્રિબિધ તાપ ભવ રોગ નસાવનિ ॥૫॥ 
અને તીર્થરાજ પ્રયાગને જુઓ, જેનાં દર્શનથી જ કરોડો જન્મોનાં પાપ નાસી જાય છે. પછી પરમ પવિત્ર ત્રિવેણીજીનાં 
દર્શન કરો, જે શોકોને હરનારી અને શ્રીહારિના પરમધામ[પહોંચવા]ને માટે નિસરણી સમાન છે. પછી અત્યંત પવિત્ર 
અયોધ્યાપુરીનાં દર્શન કરો, જે ત્રણેય પ્રકારના તાપો અને ભવરોગનો નાશ કરનારી છે. ॥૪-૫॥ 
દો૦; સીતા સહિત અવધ કહું કીન્હ કૃપાલ પ્રનામ [| 
સજ્લ નયન તન પુલક્તિ પુનિ પુનિ હરષિત રામ ॥।૧૨૦૭)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1529 


આમ કહીને કૃપાળુ શ્રીરામજીએ સીતાજીસહિત અવધધપુરીને પ્રણામ કર્યાં. સજળનેત્ર અને શરીરે પુલકિત થઈને 
શ્રીરામજી વારંવાર હર્ષિત થઈ રહ્યા છે. ॥૧૨૦(ક)॥ 


પુનિ પ્રભુ આઇ ત્રિબેની હરપષિત મજ્જનુ કીન્ડ | 
કપિન્ડ સહિત બિપ્રન્ડ કહું દાન બિબિધ બિધિ દીન્હ 1।૧૨૦(ખ])]॥ 


પછી ત્રિવેણીએ આવીને પ્રભુએ હર્ષિત થઈને વાનરોસહિત સ્નાન કર્યું અને બ્રાહ્મણોને અનેક પ્રકારનાં દાન આપ્યાં. 
॥૧૨૦(ખ)॥ 


ચૌ૦- પ્રભુ હનુમંતહે કહા બુઝાઈ | ધરિ બટુ રૂપ અવધપુર જાઈ ।॥ 
ભરતહિ કુંસલ હમારિ સુનાએહુ | સમાચાર લૈ તુમ્હ ચલિ આએહઢહુ ।૧| 


તત્પશ્ચાત્‌ પ્રભુએ હનુમાનજીને સમજાવીને કહ્યું - તમે બ્રહ્મચારીનું રૂપ ધરીને અવધપુરીમાં જાઓ. ભરતને અમારી 
કુશળતા સંભળાવજો અને એમના સમાચાર લઈને ચાલ્યા આવજો. ॥૧॥ 


તુરત પવનસુત ગવનત ભયઊ 1 તબ પ્રભુ ભરદ્યાજ પહિં ગયઊ ॥ 
નાના બિધિ મુનિ પૂજા કીન્હી | અસ્તૃતિ કરિ પુનિ આસિષ દીન્હી ।૨॥ 


પવનપુત્ર હનુમાનજી તુરત જ ચાલી નીકળ્યા. પછી પ્રભુ ભરદ્વાજજી પાસે ગયા. મુનિએ. [ઈષ્ટબુદ્ધિથી] એમની 
અનેક પ્રકારે પૂજા કરી અને સ્તુતિ કરી. વળી, પાછા [લીલાની દષ્ટિથી] આશીર્વાદ આપ્યા. ॥૨॥ 


મુનિ પદ બંદિ જુગલ કર જોરી | ચઢિ બિમાન પ્રભુ ચલે બહોરી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1530 


ઇહાં નિષાદ સુના પ્રભુ આએ | નાવ નાવ કહાં લોગ બોલાએ ।॥૩ા 
બંને હાથ જોડીને તથા મુનિના ચરણોની વંદના કરીને પ્રભુ વિમાન પર આરૂઢ થઈને (આગળ) ચાલ્યા, અહીં જ્યારે 
નિષાદરાજે સાંભળ્યું કે પ્રભુ આવી ગયા, ત્યારે તેણે “નાવ ક્યાં છે? નાવ ક્યાં છે ?' પોકારતાં લોકોને બોલાવ્યા. ॥૩॥ 
સુરસરિ નાધિ જાન તબ આયો । ઉતરેઉ તટ પ્રભુ આયસુ પાયો ॥ 
તબ સીતા પૂજી સુરસરી | બહુ પ્રકાર પુનિ ચરનન્હિ પરી ।૪॥ 
એટલામાં જ વિમાન ગંગાજીને ઓળંગીને [આ પાર] આવી ગયું અને પ્રભુની આજ્ઞા પામીને તે કિનારે ઊતર્યું. ત્યારે 
સીતાજી અનેક પ્રકારે ગંગાજીની પૂજા કરીને પછી તેમના ચરણે નમ્યાં. ॥૪॥ 
દીન્ડિ અસીસ હરષિ મન ગંગા | સુંદરિ તવ અહિવાત અભંગા ।॥ 
સુનત ગુહા ધાયઉ પ્રેમાકુલ | આયઉ નિકટ પરમ સુખ સંકુલ ॥૫॥ 
ગંગાજીએ મનમાં હરખાઈને આશીર્વાદ આપ્યાં - હે સુંદરી! તમારું સૌભાગ્ય અખંડ રહે. ભગવાનના તટ પર 
ઊતરવાની વાત સાંભળતાં જ નિષાદરાજ ગુહ પ્રેમમાં વિહ્મ ળ થઈને દોડ્યો. પરમ સુખથી પરિપૂર્ણ થઈને તે પ્રભુની 
સમીપ આવ્યો. ॥૫॥ 
પ્રભુહિ સહિત બિલોકિ બેદેહી । પરેઉ અવનિ તન સુધિ નહિં તેહી ॥ 
પ્રીતિ પરમ બિલોકિ રઘુરાઈ | હરષિ ઉઠાઈ લિયો ઉર લાઈ 1॥।1॥ 


અને શ્રીજાનકીજીસહિત પ્રભુને જોઈને તે [આનંદ-સમાધિમાં મગ્ન થઈને] પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો, તેને શરીરની સૂધ- 
બૂધ ન રહી. શ્રીરઘુનાથજીએ તેનો પરમ પ્રેમ જોઈને તેને ઉઠાવીને હર્ષની સાથે હૃદય સરસો ચાંપી દીધો. ॥૬॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1531 


છં૦ લિયો હૃદર્ય લાઇ કૃપા નિધાન સુજાન રાર્યે રમાપતી | 
બેઠારિ પરમ સમીપ બૂઝી કુસલ સો કર બીનતી ॥।॥ 
અબ કુંસલ પદ પંકજ બિલોકિ બિરંચિ સંકર સેબ્ય જે | 


ન્‌ 


સુખ ધામ પૂરનકામ રામ નમામિ રામ નમામિ તે ॥।૧॥ 
સુજ્ઞોના રાજા (શિરોમણિ), લક્ષ્મીકાંત, કૃપાનિધાન ભગવાને તેને હદયે ચાંપી દીધો અને અત્યંત નજીક બેસાડીને 
કુશળ પૂછયા. તે વિનંતી કરવા લાગ્યો. આપનાં જે ચરણકમળ બ્રહ્માજી અને શંકરજી દ્વારા સેવિત છે, તેમનાં દર્શન 
કરીને હવે હું સકુશળ છું. હે સુખધામ! હે પૂર્ણકામ શ્રીરામજી! હું આપને નમસ્કાર કરું છું, નમસ્કાર કરું છું. ॥૧॥ 
સબ ભાંતિ અધમ નિષાદ સો હરિ ભરત જ્યોં ઉર લાઈયો | 
મતિમંદ તુલસીદાસ સો પ્રભુ મોહ બસ બિસરાઇયો ।॥ 
યહ રાવનારિ ચરિત્ર પાવન રામ પદ રતિપ્રક્ સદા | 
કામાદિહર બિગ્યાનકર સુર સિદ્ધ મુનિ ગાવહિં મુદા [।ર॥ 
સર્વે પ્રકારથી નીચ તે નિષાદને ભગવાને ભરતજીની જેમ હૃદયે ચાંપી દીધો. તુલસીદાસજી કહે છે - આ મંદબુદ્ધિએ 
(મેં) મોહવશ એ પ્રભુને ભુલાવી દીધા. રાવણના શત્રુનું આ પવિત્ર કરનારું ચરિત્ર સદાય શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રીતિ 


ઉત્પન્ન કરનારું છે. એ કામાદિ વિકારોને હરનારું અને [ભગવાનના સ્વરૂપનું] વિશેષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારું છે. દેવો, 
સિદ્ધ અને મુનિ આનંદિત થઈને આને ગાય છે. ॥૨॥ 


દો૦ સમર બિજ્ય રઘુબીર કે ચરિત જે સુનહિં સુજાન | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1532 


બિજ્ય બિબેક બિભૂતિ નિત તિન્હહિ દેહિં ભગવાન 1।૧૨૧[5)॥| 


જે સુજ્ઞ લોકો શ્રીરઘુવીરની સમરવિજયસંબંધી લીલાને સાંભળે છે; તેમને ભગવાન નિત્ય વિજય, વિવેક અને 
વિભૂતિ (એશ્ચર્ય) આપે છે. ॥૧૨૧(ક૭)॥ 


યહ કલિકાલ મલાયતન મન કરિ દેખુ બિચાર ।| 
શ્રીરઘુનાથ નામ તજિ નાહિન આન અધાર ॥૧૨૧(ખ)॥ 


અરે મન! વિચાર કરીને જો! આ કળિકાળ પાપોનું ઘર છે, એમાં શ્રીરધુનાથજીના નામ સિવાય [પાપોથી બચવા 
માટે] બીજો કોઈ આધાર નથી. ॥ ૧૨૧॥ 


માસપારાયણ, સત્યાવીસમો વિશ્રામ 
ઇંતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિક્લુષવિધ્વંસને ષષ્ઠઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ 


કળિયુગનાં સમસ્ત પાપોને નાશ કરનાર શ્રીરામચરિતમાનસનો આ છઠ્ઠો સોપાન સમાપ્ત થયો. 
(લંકાકાંડ સમાપ્ત) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1533 


મંગલાચરણ 

ભરત વિરહ અને ભરત-હનુમાન મિલન, અયોધ્યામાં 
આનંદ 

શ્રી રામજીનું સ્વાગત, ભરત મિલાપ, સૌનો આનંદ 
નવાહ્‌ન પારાયણ આઠમો વિશ્રામ 

રામ રાજ્યાભિષેક, વેદસ્તુતિ, શિવસ્તુતિ 

વાંદરા અને નિષાદની વિદાય 

શ્રી રામ-વશિષ્ઠ સંવાદ, શ્રી રામજીની તેમના ભાઈઓ 
સાથે અમરાઈની મુલાકાત 

નારદજીનું આવવું અને સ્તુતિ કરીને બ્રહ્મલોકમાં પાછા 
ફરવું 

શિવ-પાર્વતી સંવાદ, ગરુડ નો મોહ, રામકથા 
સાંભળતા ગરુડ જી અને કાકભુશુન્ડીમાંથી રામનો 
મહિમા 

માસપારાયણ ઓગણત્રીસમો 

કાકભુશુન્ડી તેના ભૂતકાળના જન્મની વાર્તા અને 
કલીનો મહિમા કહે છે 


રામરાજ્યનું વર્ણન 

પુત્રનો જન્મ, અયોધ્યાની સુંદરતા, સનકાદિકાનું 
આગમન અને સંવાદ 

હનુમાનજી અને શ્રી રામજીના ઉપદેશ દ્વારા 
ભરતજીનો પ્રશ્ન 

શ્રી રામજીનો લોકોને ઉપદેશ (શ્રી રામગીતા), 
રહેવાસીઓની કૃતજ્ઞતા 

ગુરુજીનું અપમાન કરવું અને શિવજીનો શ્રાપ 
સાંભળવો 

રુદ્રાષ્ટક 

શિવજી પાસેથી ગુરુજીના ગુનાની ક્ષમા, શાપનુગ્રહ 
અને કાકભુશુંડીની આગળની કથા 

કાકભુશુંડિજી લોમશજી પાસે જઈને શ્રાપ અને કૃપા 
મેળવે છે 

જ્ઞાન-ભક્તિ-સૂત્ર, જ્ઞાન-દીપ અને ભક્તિનો મોટો 
મહિમા 

માસપારાયણ, ત્રીસમો 

ગરુડજીના સાત પ્રશ્નો અને કાકભુશુંડીના જવાબ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1534 


ભજન મહિમા રામાયણની આરતી 
રામાયણની મહાનતા, તુલસી વિનય અને ફલસ્તુતિ ચિત્ર 
માસપારાયણ, ત્રીસમો વિશ્વામ ચિત્ર-૨ 


ઉત્તરકાણ્ડ સમાપ્ત હનુમાન ચાલીસા પારાયણવિધિ ઈતિ ધ્યાનમ્‌ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1535 


શ્રીગણેશાય નમઃ 
શ્રીજાનકીવલ્લભો વિજયતે 
શ્રીરામચરિતમાનસ 
સપ્તમ સોપાન 
ઉત્તરકાંડ 
શ્લોક 

કેકીકંઠાભનીલં સુરવરવિલસવિપ્રપાદાબ્જચિન્હં 
શોભાઢ્યં પીતવસ્ત્ર સરસિજનયનં સર્વદા સુપ્રસન્નં 
પાનો નારાચચાપં કપિનિકરયુતં બન્ધુના સેવ્યમાનં 
નૌમીડયં જાનકીશં રઘુવરમનિશં પુષ્પકારૂઢરામં ॥૧| 


મોરના કંઠની આભા સમાન (હરિતાભ) નીલવર્ણ, દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, બ્રાહ્મણશ્રેષ્/ભૃગુજીનના ચરમકમળના 
ચિન્હથી સુશોભિત, શોભાથી પૂર્ણ, પીતામ્બરધારી, કમળનેત્ર, સદા પરમ પ્રસન્ન, હાથોમાં બાણ અને ધનુષ ધારણ 
કરેલા, વાનરસમૂહથી યુક્ત, ભાઈ લક્ષ્મણજી દ્વારા સેવિત, સ્તુતિને યોગ્ય, શ્રીજાનકીજીના પતિ, રઘુકુળશ્રેષ્ઠ, પુષ્પક 
વિમાન પર આરુઢ શ્રીરામચન્દ્રજીને હું નિરંતર નમસ્કાર કરું છું. ॥૧॥ 


કોસલેન્દ્રપદકંજમંજુલો કોમલાવજમહેશવન્દિતો 
જાનકીકરસરોજલાલિતો ચિન્તકસ્ય મનભુંગસંગીનો ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1536 


કૌશલપુરીના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીનાં સુંદર અને કોમળ બંને ચરણકમળ બ્રહ્માજી અને શિવજી દ્વારા વંદિત છે, શ્રી 
જાનકીજીના કરકમળો દ્વારા લાડ લડાવેલાં છે અને ચિંતન કરનારાના મનરૂપી ભમરાના નિત્ય સોબતી (સંગી) છે, 
અર્થાત્‌ ચિંતન કરનારાનો મનરૂપી ભ્રમર સદાય તે ચરણકમળોમાં વસેલો રહે છે. ॥૨॥ 


કુન્દઇન્દુદરગૌરસુન્દરં અંબિકાપતિમભીષ્ટસિદ્ધિદ 
કારુણીકકલકંજલોચનં નોમિ શંકરમનંગમોચનં ॥ગા 


મોગરાનાં ફૂલ, ચન્દ્રમા અને શંખ સમાન સુંદર ગૌરવર્ણ, જગતજનની શ્રીપાર્વતીજીના પતિ, ઈચ્છિત ફળને 
આપનારા, [દુઃખીઓ પર સદા] દયા કરનારા, સુંદર કમળ સમાન નેત્રોવાળા, કામદેવથી છોડાવનારા, [કલ્યાણકારી] 
શ્રીશંકરજીને હું નમસ્કાર કરું છું ॥ગા 
ભરત વિરહ અને ભરત-હનુમાન મિલન, અયોધ્યામાં આનંદ 


દો૦ રહા એક દિન અવધિ કર અતિ આરત પુર લોગ [| 
જહેં તર્હે સોચહિં નારિ નર ફકસ તન રામ બિયોગ ।॥ 
[શ્રીરામજીના પાછા આવવાની] અવધિનો એક જ દિવસ બાકી રહ્યો હતો, એટલે નગરના લોકો ઘણા આતુર 
(અધીર) થઈ રહ્યા છે. રામના વિયોગમાં દૂબળાં થયેલાં સ્ત્રી-પુરુષ આમ-તેમ શોક (વિચાર) કરી રહ્યા છે [કે શું વાત છે, 
શ્રીરામજી કેમ ન આવ્યા?]. 


સગુન હોહિં સુંદર સક્લ મન પ્રસન્ન સબ કેર [| 
પ્રભુ આગવન જનાવ જનુ નગર રમ્ય ચહું ફેર ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1537 


એટલામાં જ સર્વે સુંદર શુકન થવા લાગ્યાં અને સવેનાં મન પ્રસન્‍ન થઈ ગયાં. નગર પણ ચારેય-કોરથી રમણીય 
થઈ ગયું, જાણે એ સવેસર્વ ચિહન પ્રભુના [શુભ] આગમનને જણાવી રહ્યાં છે. 


કૌસલ્યાદિ માતુ સબ મન અનંદ અસ હોઇ 
આયઉ પ્રભુ શ્રી અનુજ્જૂત કહન ચહત અબ કોઇ ॥।॥ 
કૌશલ્યા આદિ સર્વે માતાઓના મનમાં એવો આનંદ થઈ રહ્યો છે, જેમ અત્યારે કોઈ કહેવા જ માગે છે કે સીતાજી 
અને લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી આવી ગયા, 
ભરત નયન ભુજ દચ્છિન ફરકત બારહિં બાર 
જાનિ સગુન મન હરષ અતિ લાગે કરન બિચાર ।॥ 
ભરતજીની જમણી આંખ અને ભુજા વારંવાર ફરકી રહી છે. આને શુભ શુકન જાણીને તેમના મનમાં અત્યંત હર્ષ 
થયો અને તે વિચાર કરવા લાગ્યા - 
ચૌ૦- રહેઉ એક દિન અવધિ અધારા | સમુઝત મન દુખ ભયઉ અપારા ॥ 
કારન કવન નાથ નહિં આયઉ । જાનિ કુટિલ કિધો મોહિ બિસરાયઉ ॥૧॥ 
પ્રાણોને આધારરૂપ અવધિનો એક જ દિવસ શેષ રહી ગયો ! આ વિચારતાં જ ભરતજીના મનમાં અપાર દુઃખ 
થયું. શું કારણ બન્યું કે નાથ ન આવ્યા? પ્રભુએ કુટિલ જાણીને મને ક્યાંક ભુલાવી તો નથી દીધો? ॥૧॥ 


અહહ ધન્ય લછિમન બડભાગી | રામ પદારબિંદુ અનુરાગી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1538 


કપટી કુટિલ મોહિ પ્રભુ ચીન્હા | તાતે નાથ સંગ નહિ લીન્હા ॥ર॥ 
અહાહા! લક્ષ્મણ ધન્ય અને મહાભાગ્યશાળી છે, જે શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણારવિંદના પ્રેમી છે (અર્થાત્‌ એનાથી 
અલગ નથી થયા). મને તો પ્રભુએ કપટી અને કુટિલ તરીકે ઓળખી લીધો, એટલે જ નાથે મને સાથે નથી લીધો!॥ર॥ 
જોં કરની સમુઝે પ્રભુ મોરી | નહિં નિસ્તાર ક્લપ સત કોરી ॥ 

જન અવગુન પ્રભુ માન ન કાઊ | દીન બંધુ અતિ મૃદુલ સુભાઊ ॥૩॥ 


[વાત પણ ઠીક જ છે, કેમકે] જો પ્રભુ મારી કરણી પર ધ્યાન આપે, તો સો કરોડ કલ્પો સુધીય મારો ઉદ્ધાર ન થઈ 
શકે. [પરંતુ આશા એટલી જ છે કે] પ્રભુ સેવકના અવગુણ ક્યારેય નથી જોતા. તેઓ દીનબંધુ છે અને અત્યંત કોમળ 
સ્વભાવના છે. ॥૩॥ 

મોરે જિર્યે ભરોસ દઢ સોઈ | મિલહહિં રામ સગુન સુભ હોઈ ॥ 
બીતે અવધિ રહહિં જોં પ્રાના | અધમ કવન જગ મોહિ સમાના ।૪॥ 
એટલે મારા હૃદયમાં એવો પાકો ભરોસો છે કે શ્રીરામજી અવશ્ય મળશે, [કેમકે] મને શુકન ઘણાં શુભ થઈ રહ્યાં 
છે. પરંતુ અવધિ વીતી ગયા પછી જો મારા પ્રાણ રહી જાય તો જગતમાં મારા સમાન નીચ કોણ હશે! ॥૪॥ 
દો૦ રામ બિરહ સાગર મહે ભરત મગન મન હોત [| 
બિપ્ર રૂપ ધરિ પવનસુત આઈ ગયઉ જનુ પોત 1।૧6૭)| 


શ્રીરામજીના વિરહ-સમુદ્રમાં ભરતજીનું મન ડૂબી રહ્યું હતું, તે જ સમયે પવનપુત્ર હનુમાનજી બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને 
એ રીતે આવી ગયા, જાણે [તેમને ડૂબતાં બચાવવા માટે] નૌકા આવી ગઈ હોય. ॥૧(5)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1539 


બેઠે દેખિ કુસાસન જટા મુકુટ કસ ગાત 
રામ રામ રઘુપતિ જપત સ્્રવત નયન જલજાત ॥૧(ખ)॥ 
હનુમાનજીએ દુર્બળ શરીરવાળા ભરતજીને જટાઓનો મુગટ બનાવી, રામ! રામ! રઘુપતિ! જપતાં અને કમળનાં 
સમાન નેત્રોથી પપ્રિમાશ્રુઓનું] જળ વહાવતાં કુશના આસન પર બેઠેલા જોયા. ॥૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- દેખત હનુમાન અતિ હરપેઉ | પુલક ગાત લોચન જ્લ બરષેઉ ॥ 
મન મહે બહુત ભાંતિ સુખ માની | બોલેઉ શ્રવન સુધા સમ બાની ।૧॥ 
તેમને જોતાં જ હનુમાનજી અત્યંત હર્ષિત થયા. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું, નેત્રોમાંથી [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ 
વરસવા લાગ્યું. મનમાં અનેક પ્રકારે સુખ માનીને તે કાનો માટે અમૃત સમાન વાણી બોલ્યા - ॥૧॥ 
જાસુ બિરહેં સોચહુ દિન રાતી | રટહુ નિરંતર ગુન ગન પાંતી ॥ 
રઘુકુલ તિલક સુજન સુખદાતા | આયઉ ડકુૂસલ દેવ મુનિ ત્રાતા ર] 
જેમના વિરહમાં આપ દિવસ-રાત શોક કરતાં રહો છો અને જેમના ગુણ-સમૂહોની પંક્તિઓને આપ નિરંતર રટતાં 
રહો છો, તે જ રઘ્‌કુળના તિલક, સજ્જનોને સુખ આપનારા અને દેવતાઓ તથા મુનિઓના રક્ષક શ્રીરામજી સકુશળ 
આવી ગયા. ॥ર॥ 


રિપુ રન જીતિ સુજ્સ સુર ગાવત | સીતા સહિત અનુજ પ્રભુ આવત ॥ 
સુનત બચન બિસરે સબ દૂખા | તૃષાવંત જિમિ પાઈ પિયૂષા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1540 


શત્રુને રણમાં જીતીને સીતાજી અને લક્ષ્મણજીસહિત પ્રભુ આવી રહ્યા છે; દેવો તેમનો સુંદર યશ ગાઈ રહ્યા છે. તે 
વચન સાંભળતાં જ [ભરતજીને] સમસ્ત દુઃખ ભુલાઈ ગયાં, જેમ તરસ્યો માણસ અમૃત પામીને તરસના દુઃખને ભૂલી 
જાય. ॥ગા 
કો તુમ્હ તાત કહો તે આએ | મોહિ પરમ પ્રિય બચન સુનાએ ॥ 
મારુત સુત મૈ કપિ હનુમાનના | નામુ મોર સુનુ કૃપાનિધાના ॥૪॥ 
[ભરતજીએ પૂછ્યું -] હે તાત! તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? [જે] તમે મને [આ] પરમ પ્રિય (અત્યંત આનંદ 
આપનારા) વચન સંભળાવ્યાં. [હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે કૃપાનિધાન! સાંભળો, હું પવનનો પુત્ર અને જાતિનો. વાનર છું; 
મારું નામ હનુમાન છે. ॥૪॥ 
દીનબંધુ રઘુપતિ કર કિંકર | સુનત ભરત ભેટેઉ ઉઠિ સાદર ॥ 
મિલત પ્રેમ નહિં હૃદર્યે સમાતા | નયન સ્ત્રવત જલ પુલકિત ગાતા ॥૫॥ 
હું દીનોના બંધુ શ્રીરઘુનાથજીનો દાસ છું. આ સાંભળતાં જ ભરતજી ઊઠીને આદરપૂર્વક હનુમાનજીને ગળે મળીને 
ભેટ્યા. ભેટતા સમયે પ્રેમ હૃદયમાં સમાતો નથી. નેત્રોમાંથી આનંદ અને પ્રેમનાં આંસુઓનું જળ વહેવા લાગ્યું અને 
શરીર પુલકિત થઈ ગયું. ॥૫॥ 
કપિ તવ દરસ સકલ દુખ બીતે | મિલે આજુ મોહિ રામ પિરીતે ॥ 
બાર બાર બૂઝી કુસલાતા | તો કહું દેઉ કાહ સુનુ ભ્રાતા ॥1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1541 


[ભરતજીએ કહ્યું -] હે હનુમાન! તમારાં દર્શનથી મારાં સમસ્ત દુઃખ સમાપ્ત થઈ ગયાં. [તમારા રૂપમાં] આજે મને 
(પ્રિય રામજી પોતે મળી ગયા. ભરતજીએ વારંવાર કુશળ પૂછયા [અને કહ્યું -] હે ભાઈ! સાંભળો, [આ શુભ સંવાદના 
બદલામાં] તમને શું આપું? ॥॥ 

એહિ સંદેસ સરિસ જગ માહી | કરિ બિચાર દેખેઉ કછુ નાહીં ॥ 
નાહિન તાત ઉરિન મૈ તોહી | અબ પ્રભુ ચરિત સુનાવહુ મોહી ॥૭॥ 
આ સંદેશ સમાન જગતમાં કંઈ પણ નથી, મેં વિચાર કરીને જોઈ લીધું, હે તાત! હું તમારાથી કોઈ પણ પ્રકારેય 
ઉત્રદણ નથી થઈ શકતો. હવે મને પ્રભુનું ચરિત્ર (હાલ) સંભળાવો. ॥૭॥ 
તબ હનુમંત નાઈ પદ માથા | કહે સકલ રઘુપતિ ગુન ગાથા ॥ 
કહુ કપિ કબહું કૃપાલ ગોસાઈ । સુમિરહિં મોહિ દાસ કી નાઈ ।॥૮॥ 
ત્યારે હનુમાનજીએ ભરતજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને શ્રીરઘુનાથજીની સઘળી ગુણગાથા કહી સંભળાવી, 
[ભરતજીએ. પૂછ્યું -] હે હનુમાન! કહો, કૃપાળુ સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજી ક્યારેય મને પોતાના દાસની જેમ યાદ કરે છે 
ખરા? ॥૮॥ 
છં નિજ દાસ જ્યોં રઘુબંસભૂષન કબહું મમ સુમિરન કર્યો | 
સુનિ ભરત બચન બિનીત અતિ કપિ પુલકિ તન ચરનન્હિ પર્યો ॥ 
રઘુબીર નિજ મુખ જાસુ ગુન ગન કહત અગ જગ નાથ જો [| 
કાહે ન હોઈ બિનીત પરમ પુનીત સદગુન સિંધુ સો ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1542 


રઘુવંશના ભૂષણ શ્રીરામજી શું ક્યારેક પોતાના દાસની જેમ મારું સ્મરણ કરતાં રહ્યા છે ? ભરતજીનાં અત્યંત નમ્ર 
વચન સાંભળીને હનુમાનજી પુલકિત થઈને એમના ચરણોમાં નમી પડ્યા [અને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે] જે ચરાચરના 
સ્વામી છે તે શ્રીરઘુવીર પોતાના શ્રીમુખથી જેમના ગુણસમૂહોનું વર્ણન કરે છે, તે ભરતજી આવા વિનમ્ર, પરમ પવિત્ર 
અને સદ્ગુણોના સમુદ્ર કેમ ન હોય! 
દો૦; રામ પ્રાન પ્રિય નાથ તુમ્હ સત્ય બચન મમ તાત | 
પુનિ પુનિ મિલત ભરત સુનિ હરષ ન હૃદર્યે સમાત [।ર૨ઉ)॥ 


[હનુમાનજીએ કહ્યું -] હે નાથ! આપ શ્રીરામજીને પ્રાણોસમાન પ્રિય છો, હે તાત! મારું વચન સત્ય છે. આ સાંભળીને 
ભરતજી વારંવાર ભેટે છે, હૃદયમાં હર્ષ સમાતો નથી. ॥૨(૭)॥ 


સો૦- ભરત ચરન સિરુ નાઇ તુરિત ગયઉ કપિ રામ પહિં | 
કહી કુસલ સબ જાઇ હરષિ ચલેઉ પ્રભુ જાન ચઢિ 1।ર(ખ]॥| 


પછી ભરતજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને હનુમાનજી તરત જ શ્રીરામજીની પાસે [પાછા] ગયા અને જઈને તેમણે 
સર્વે કુશળ કહ્યા. ત્યારે પ્રભુ હર્ષિત થઈને વિમાન પર આરૂઢ થઈને ચાલ્યા. ॥૨(ખ)॥ 
ચૌ૦- હરષિ ભરત કોસલપુર આએ 1।| સમાચાર સબ ગુરહિ સુનાએ ॥ 
પુનિ મંદિર મર્હે બાત જનાઈ | આવત નગર કુસલ રઘુરાઈ ॥૧॥ 


અહીં ભરતજી પણ હર્ષિત થઈને અયોધ્યાપુરીમાં આવ્યા અને ગુરુજીને સર્વે સમાચાર સંભળાવ્યા. પછી 
રાજમહેલમાં ખબર જણાવ્યા કે શ્રીરઘુનાથજી કુશળપૂર્વક નગરમાં આવી રહ્યા છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1543 


સુનત સકલ જનની ઉઠિ ધાઈ | કહિ પ્રભુ કુસલ ભરત સમુઝાઈ ॥ 
સમાચાર પુરબાસિન્હ પાએ | નર અરુ નારિ હરષિ સબ ધાએ 1[૨॥ 


ખબર સાંભળતાં જ સર્વે માતાઓ ઊઠીને દોડી. ભરતજીએ પ્રભુના કુશળ કહીને સર્વેને સમજાવ્યાં. 
નગરાનિવાસીઓને આ સમાચાર મળ્યા, તો સ્ત્રી-પુરુષ સર્વે હર્ષિત થઈને દોડ્યાં. ॥૨॥ 


દધિ દુર્બાં રોચન ફ્લ ફૂલા | નવ તુલસી દલ મંગલ મૂલા ॥ 
ભરિ ભરિ હેમ થાર ભામિની | ગાવત ચલિ સિંધુરગામિની ॥૩॥ 


શ્રીરામજીના સ્વાગત માટે દહીં, ધરો, ગોરોચન, ફળ, ફૂલ અને મંગળના મૂળ નવીન (તાજાં) તુલસીદળ આદિ 
વસ્તુઓ સોનાના થાળોમાં ભરી-ભરીને સૌભાગ્યવતી સુંદરીઓ ગાતાં ગાતાં ચાલી. ॥૩॥ 


ન્‌ 


જે જેસેહિં તેસેહિં ઉઠિ ધાવહિં | બાલ બૃદ્ધ કહે સંગ ન લાવહિં ॥ 
એક એકન્હ કરહે બૂઝહિં ભાઈ । તુમ્હ દેખે દયાલ રઘુરાઈ ।૪॥ 


છ 


જે જ્યાં જે દશામાં છે તે તેવા જ ઊઠીને દોડે છે. [મોડું થઈ જવાના ભયથી] બાળકો અને વૃદ્ધોને કોઈ સાથે નથી 
લાવતા. એકબીજાને પૂછે છે - ભાઈ! તમે દયાળુ શ્રીરઘુનાથજીને જોયા છે ? ॥૪॥ 
અવધપુરી પ્રભુ આવત જાની | ભઈ સકલ સોભા કે ખાની ।॥ 
બહઇ સુહાવન ત્રિબિધ સમીરા । ભઈ સરજૂ અતિ નિર્મલ નીરા ॥પ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1544 


પ્રભુને આવતાં જાણીને અવધપુરી સંપૂર્ણ શોભાઓની ખાણ થઈ ગઈ. ત્રણેય પ્રકારનો સુંદર વાયુ વહેવા લાગ્યો. 
સરયૂજી અતિ નિર્મળ જળવાળા થઈ ગયાં (અર્થાત્‌ સરયૂજીનું જળ અત્યંત નિર્મળ થઈ ગયું). ॥૫॥ 
દો૦: હરષિત ગુર પરિજન અનુજ ભૂસુર બુંદ સમેંત [| 
ચલે ભરત મન પ્રેમ અતિ સન્મુખ કુપાનિકેત 1।॥૩65)॥ 


ગુરુ વસિષ્ઠજી, કુટુંબી, નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન તથા બ્રાહ્મણોના સમૂહની સાથે હર્ષિત થઈને ભરતજી અત્યંત પ્રેમપૂર્ણ 
મનથી કૃપાધામ શ્રીરામજીના સામૈયા માટે ચાલ્યા. ॥૩॥(ક)॥ 


બહુતક ચઢી અટારિન્હ નિરખહિ ગગન બિમાન 
દેખિ મધુર સુર હરષિત કરહિં સુમંગલ ગાન ॥૩(ખ)॥ 


ઘણી જ સ્ત્રીઓ અટ્ટાલિકાઓ પર ચઢીને આકાશમાં વિમાન જોઈ રહી છે અને હર્ષિત થઈને મીઠા સ્વરે સુંદર 
મંગળગીતો ગાઈ રહી છે. ॥૩॥(ખ])॥ 


રાકા સસિ રઘુપતિ પુર સિંધુ દેખિ હરષાન 
બઢયો કોલાહલ કરત જનુ નારિ તરંગ સમાન 1।૩(૩)]॥| 


શ્રીરઘુનાથજી પૂર્ણિમાના ચન્દ્રમા છે, તથા અવધપુર સમુદ્ર છે. જે એ પૂર્ણચન્દ્રને જોઈને હર્ષિત થઈ રહ્યો છે અને 
શોરબકોર કરતો આગળ વધી રહ્યો છે. [આમ તેમ દોડતી] સ્રીઓ તેની લહેરો સમાન લાગે છે. ॥૩ગા(ગ)॥ 


ચૌ૦- ઇહાં ભાનુકુલ કમલ દિવાકર | કપિન્ડ દેખાવત નગર મનોહર ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1545 


સુનુ કપીસ અંગદ લંકેસા | પાવન પુરી રુચિર યહ દેસા ।૧|॥ 

અહી (વિમાન ઉપરથી) સૂર્યકુળરૂપી કમળને પ્રફુલ્લિત કરનારા સૂર્ય શ્રીરામજી વાનરોને મનોહર નગર બતાવી 

રહ્યા છે. [તેઓ કહે છે -] હે સુગ્રીવ! હે અંગદ! હે લંકાપતિ વિભીષણ ! સાંભળો, આ પુરી પવિત્ર છે અને આ દેશ સુંદર 
છે. ॥૧॥ 


ન્‌ 


જદ્યપિ સબ બેકુંઠ બખાના | બેદ પુરાન બિધ્તિ જગુ જાના ॥ 
અવધપુરી સમ પ્રિય નહિં સોઊ | યહ પ્રસંગ જાનઇ કોઉ કોઊ 1।॥ર૨॥ 
જોકે સર્વેએ વેકુંઠનો મહિમા ગાયો છે - એ વેદ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે અને જગત જાણે છે, પરંતુ અવધપુરી જેવું મને 
તે પણ પ્રિય નથી. આ વાત કોઈ કોઈ (વિરલા જ) જાણે છે. ॥૨॥ 
જન્મભૂમિ મમ પુરી સુહાવનિ | ઉત્તર દિસિ બહ સરજૂ પાવનિ ॥ 
જા મજ્જન તે બિનહિં પ્રયાસા | મમ સમીપ નર પાવહિં બાસા ॥૩ગા 
આ રમણીય પુરી મારી જન્મભૂમિ છે. એની ઉત્તર દિશામાં (જીવોને) પવિત્ર કરનારી સરયૂ નદી વહે છે, જેમાં સ્નાન 
કરવાથી મનુષ્ય વિનાપરિશ્રમે મારા સમીપે નિવાસ (સામીપ્ય મુક્તિ) પામી જાય છે. ॥ગા 
અતિ પ્રિય મોહિ ઇહોં કે બાસી | મમ ધામદા પુરી સુખ રાસી ॥ 
હરષે સબ કપિ સુનિ પ્રભુ બાની | ધન્ય અવધ જો રામ બખાની ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1546 


અહીંના નિવાસી મને ઘણા જ પ્રિય છે. આ પુરી સુખનો ભંડાર અને મારા પરમધામને આપનારી છે. પ્રભુની વાણી 
સાંભળીને સર્વે વાનર હર્ષિત થયા [અને કહેવા લાગ્યા કે] જે અવધની સ્વયં રામજીએ પ્રશંસા કરી છે, તે [અવશ્ય જ] 
ધન્ય છે. ॥૪॥ 


શ્રી રામજીનું સ્વાગત, ભરત મિલાપ, સૌનો આનંદ 


દો૦” આવત દેખિ લોગ સબ કુપાસિંધુ ભગવાન 
નગર નિકટ પ્રભુ પ્રેરેઉ ઉતરેઉ ભૂમિ બિમાન 1[૪()॥ 


યુ” ક] 


કુપાસાગર ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજીએ સર્વે લોકોને આવતા જોયા, તો પ્રભુએ વિમાનને નગરની સમીપ ઊતરવાની 
પ્રેરણા કરી. ત્યારે તે પૃથ્વી પર ઊતર્યું. 1૪(5)॥ 
ઉતરિ કહેઉ પ્રભુ પુષ્પકહિ તુમ્ડઠ કુબેર પહિં જાહુ | 
પ્રેરિતિ રામ ચલેઉ સો હરષુ બિરહુ અતિ તાઢહું [૪(ખ)]॥ 
વિમાનથી ઊતરીને પ્રભુએ પુષ્પક વિમાનને કહ્યું કે તમે હવે કુબેરની પાસે જાઓ. શ્રીરામજીની પ્રેરણાથી તે ચાલ્યું; 
તેને [પોતાના સ્વામીની પાસે જવાનો] હર્ષ છે અને પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીથી વિખૂટા પડવાનું અત્યંત દુઃખ પણ છે. ॥૪(ખ)॥ 
ચૌ૦; આએ ભરત સંગ સબ લોગા | કસ તન શ્રીરઘુબીર બિયોગા | 
બામદેવ બસિષ્ટ મુનિનાયક | દેખે પ્રભુ મહિ ધરિ ધનુ સાયક 1૧] 


ભરતજીની સાથે સર્વે લોકો આવ્યા. શ્રીરઘુવીરના વિયોગથી સર્વેનાં શરીર દૂબળાં થઈ રહ્યાં છે. પ્રભુએ વામદેવ, 


વસિષ્ઠ આદિ મુનિશ્રેષ્ઠોને જોયા, તો તેમણે ધનુષ-બાણ પૃથ્વી પર મૂકીને- ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1547 


ધાઇ ધરે ગુર ચરન સરોરુહ | અનુજ સહિત અતિ પુલક તનોરુહ ॥ 
ભેંટિ કુસલ બૂઝી મુનિરાયા | હમરેં કુસલ તુમ્હારિહિં દાયા ।ર॥ 
નાના ભાઈ લક્ષ્મણજીસહિત દોડીને ગુરુજીનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં; તેમના રોમેરોમ અત્યંત પુલકિત થઈ રહ્યાં 
છે. મુનિરાજ વસિષ્ઠજીએ [ઉઠાવીને] તેમને ગળે લગાવીને કુશળ પૂછ્યા, [પ્રિભુએ. કહ્યું ] આપની દયામાં જ અમારી 
કુશળતા છે. ॥૨॥ 
સકલ દ્વિજન્ડ મિલિ નાયઉ માથા | ધર્મ ધુરંધર રઘુકુલનાથા ॥ 
ગહે ભરત પુનિ પ્રભુ પદ પંકજ | નમત જિન્હહિ સુર મુનિ સંકર અજ ।॥૩॥ 
ધર્મની ધુરા ધારણ કરનારા રઘુકુળના સ્વામી શ્રીરામજીએ સવે બ્રાહ્મણોને ભેટીને તેમને શીશ નમાવ્યું. પછી 
ભરતજીએ પ્રભુનાં ચરણકમળ પકડી લીધાં જેને દેવો, મુનિ, શંકરજી અને બ્રહ્માજી [પણ] તમસ્કાર કરે છે. ॥૩॥ 
પરે ભૂમિ નહિં ઉઠત ઉઠાએ | બર કરિ કૃપાસિંધુ ઉર લાએ ।॥ 
સ્યામલ ગાત રોમ ભએ. ઠાઢે | નવ રાજીવ નયન જલ બાઢે ।૪॥ 
ભરતજી પૃથ્વી પર (દંડવત્‌) પડ્યા છે, ઉઠાડ્યા ઊઠતા નથી. ત્યારે કૃપાસિંધુ શ્રીરામજીએ એમને જબરજસ્તી 
ઉઠાવીને હૃદયે ચાંપી દીધા. [તેમના] શ્યામ શરીરે રુવાંટા ઊભાં થઈ ગયાં. નવીન કમળસમાન નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રીઓના 
જળનું પૂર આવી ગયું. ॥૪॥ 
છં૦ રાજીવ લોચન સ્્રવત જલ તન લલિત પુલકાવલિ બની | 
અતિ પ્રેમ હૃદર્ય લગાઈ અનુજહિ મિલે પ્રભુ ત્રિભુઅન ધની ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1548 


ન્‌ 


પ્રભુ મિલત અનુજહે સોહ મો પહિં જાતિ નહિં ઉપમા કહી | 
જનુ પ્રેમ અરુ સિંગાર તનુ ધરિ મિલે બર સુષમા લહી ॥।૧॥ 


કમળસમાન નેત્રોમાંથી જળ વહી રહ્યું છે. સુંદર શરીરમાં પુલકાવવી [અત્યંત] શોભા આપી રહી છે. ત્રિલોકીના 
સ્વામી પ્રભુ શ્રીરામજી નાના ભાઈ ભરતજીને અત્યંત પ્રેમથી હૃદય સરસા ચાંપીને ભેટ્યા. ભાઈને ભેટતી વખતે પ્રભુ 


એવા શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે કે તેની ઉપમા મારાથી કહેવાતી નથી, જાણે પ્રેમ અતે શ્રુંગાર શરીર ધારણ કરીને ભેટ્યા 
અને શ્રેષ્ઠ શોભાને પ્રાપ્ત થયા. ॥૧॥ 


બૂઝ્ત કૃપાનિધિ કુસલ ભરતહિ બચન બેગિ ન આવઈ ॥।| 
સુનુ સિવા સો સુખ બચન મન તે ભિન્ન જાન જો પાવઈ ।॥ 
અબ કુંસલ કૌસલનાથ આરત જાનિ જન દરસન દિયો | 


બૂડત બિરહ બારીસ ફકૃપાનિધાન મોહિ કર ગહિ લિયો [રા 
કૃપાનિધાન શ્રીરામજી ભરતજીને કુશળ પૂછે છે; પરંતુ આનંદવશ ભરતજીના મુખમાંથી વચન શીઘ્ય નથી નીકળતાં. 
[શિવજીએ કહ્યું -] હે પાર્વતી સાંભળો, તે સુખ (જે ભરતજીને તે સમયે મળી સહ્યું હતું) વચન અને મનથી પર છે; તેને 
એ જ જાણે છે, જે તેને પામે છે. [ભરતજીએ કહ્યું -] હે કૌશલનાથ! આપે આર્ત (દુઃખી) જાણીને દાસને દર્શન આપ્યાં, 
આથી હવે કુશળ છે. વિરહસમુદ્રમાં ડૂબી રહેલા મને કૃપાનિધાને હાથ પકડીને ઉગારી લીધો !॥૨॥ 
દો૦- પુનિ પ્રભુ હરષિ, સત્રુહન ભેટે હૃદય લગાઇ 


ના યે 


લછિમન ભરત મિલે તબ પરમ પ્રેમ દોઉ ભાઇ ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1549 


પછી પ્રભુ હર્ષિત થઈને શત્રુઘ્નજીને હૃદય સરસા ચાંપીને ભેટયા. ત્યારે લક્ષ્મણજી અને ભરતજી બંને ભાઈ પરમ 
પ્રેમથી ભેટ્યા. ॥૫॥ 


ચૌ૦- ભરતાનુજ લછિમન પુનિ ભેટે | દુસહ બિરહ સંભવ દુખ મેટે ॥ 

સીતા ચરન ભરત સિરુ નાવા | અનુજ સમેત પરમ સુખ પાવા ॥૧॥ 

પછી લક્ષ્મણજી શત્રુઘ્નજીને ગળે મળીને ભેટ્યા અને આ પ્રમાણે વિરહથી ઉત્પન્ન દુઃસહ્ય દુઃખનો નાશ ક્યોં. પછી 
ભાઈ શત્રુઘ્નજીસહિત ભરતજીએ. સીતાજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું અને પરમ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ॥૧॥ 

પ્રભુ બિલોકિ હરષે પુરબાસી | જનિત બિયોગ બિપતિ સબ નાસી ॥ 

પ્રેમાતુર સબ લોગ નિહારી | કૌતુક કીન્હ કુપાલ ખરારી ।ર॥ 


કો 


પ્રભુને જોઈને અયોધ્યાવાસી સર્વે હર્ષિત થયા. વિયોગથી ઉત્પન્ન સર્વે દુઃખ નષ્ટ થઈ ગયાં. સર્વે લોકોને પ્રેમવિલ્રળ 
[અને ભેટવા માટે અત્યંત આતુર] જોઈને ખરના શત્રુ કૃપાળુ શ્રીરામજીએ એક કૌતુક કર્યું. ॥ર॥ 
અમિત રૂપ પ્રગટે તેહિ કાલા | જથા જોગ મિલે સબહિ કૃપાલા ॥ 
કૃપાદષ્ટિ રઘુબીર બિલોકી । કિએ સકલ નર નારિ બિસોકી ॥૩ા 


તે જ સમયે કૃપાળુ શ્રીરામજી અસંખ્ય રૂપોમાં પ્રગટ થઈ ગયા અને સર્વેને [એક જ સાથે] યથાયોગ્ય ભેટ્યા. 
શ્રીરઘુવીરે કૃપાની દેષ્ટિથી જોઈને સરવે નર-નારીઓને શોકરહિત કરી દીધાં ॥૩॥ 


છન મહિં સબહિ મિલે ભગવાના | ઉમા મરમ યહ કાહું ન જાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1550 


એહિ બિધિ સબહિ સુખી કરિ રામા | આગેં ચલે સીલ ગુન ધામા 1૪॥ 
કૌસલ્યાદિ માતુ સબ ધાઈ ।| નિરખિ બચ્છ જનુ ધેનુ લવાઈ ।॥૫॥ 
ભગવાને પળવારમાં સવેને મળી લીધું. હે ઉમા! આ રહસ્ય કોઈએ ન જાણ્યું. (સર્વે લોકો એમ જ વિચારે છે કે પ્રભુ 
સર્વપ્રથમ મતે જ મળ્યા.) આ પ્રમાણે શીલ અને ગુણોના ધામ શ્રીરામજી સર્વેને સુખી કરીને આગળ વધ્યા. કૌશલ્યા 
આદિ માતાઓ એવી દોડી પડી, જાણે તરતની વિયાયેલી - ગાયો પોતાનાં વાછરડાંઓને જોઈને દોડી હોય. ॥૪-૫॥ 


છં૦ જનુ ધેનુ બાલક બચ્છ તજિ ગૃહે ચરન બન પરબસ ગઈ ।| 
દિન અંત પુર રુખ સ્્રવત થન હુંકાર કરિ ધાવત ભઈ ॥।॥ 
અતિ પ્રેમ પ્રભુ સબ માતુ ભેટીં બચન મૃદુ બહુબિધિ કહે | 
ગઈ વિષમ બિપતિ બિયોગભવ તિન્ડ હરષ સુખ અગનિત લહે ॥ 

જાણે તરતની વિયાયેલી ગાયો પોતાનાં વાછરડાંઓ ધેર મૂકીને પરવશ થઈ વનમાં ચરવા ગઈ હોય અને દિવસનો 

અંત થયે [વાછરડાંઓને મળવા માટે] હુંકાર કરીને આંચળોમાંથી દૂધ વરસાવતી નગરની સામે દોડી હોય. પ્રભુએ 

અત્યંત પ્રેમથી સર્વે માતાઓને ભેટીને તેમને અનેક પ્રકારનાં કોમળ વચન કહ્યાં. વિયોગથી ઉત્પન્ન ભયાનક વિપત્તિ 

દૂર થઈ ગઈ અને સૌએ [ભગવાનને ભેટીને અને તેમનાં વચન સાંભળીને] અગણિત સુખ અને હર્ષ પ્રાપ્ત કર્યા. 

દો૦- ભેટેઉ તનય સુમિત્રા રામ ચરન રતિ જાનિ 
રામહિ મિલત કેક હદય બહુત સકુચાનિ ॥૬(ડ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1551 


સુમિત્રાજી પોતાના પુત્ર લક્ષ્મણજીની શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રીતિ જાણીને તેમને ભેટયાં. શ્રીરામજીને મળતી વખતે 
કેકેયીજી હૃદયમાં ઘણા સંકોચાયાં. ॥૬(ક)॥ 
લછિમન સબ માતન્ડં મિલિ હરષે આસિષ પાઈ [| 
કેક્ય કહં પુનિ પુનિ મિલે મન કર છોભુ ન જાઇ 1।૧(ખ]॥ 


છ કૂ 


લક્ષ્મણજી પણ સર્વે માતાઓને ભેટીને અને આશીર્વાદ પામીને હર્ષિત થયા. તે કેકયીજીને વારંવાર ભેટ્યા, પરંતુ 
તેમના મનનો ક્ષોભ (સંકોચ) ટળતો નથી. ॥૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- સાસુન્ડ સબનિ મિલી બૈદેહી | ચરનન્હિ લાગિ હરષુ અતિ તેહી ॥ 
દેહિં અસીસ બૂઝિ કુસલાતા | હોઈ અચલ તુમ્હાર અહિવાતા ।॥૧|॥ 
જાનકીજી સર્વે સાસુઓને ભેટ્યાં અને એમના ચરણોમાં પડીને તેમને અત્યંત હર્ષ થયો. સાસુઓ કુશળ પૂછીને 
આશિષ આપી રહી છે કે તમારું સૌભાગ્ય અચળ (અખંડ) થાવો. ॥૧॥ 
સબ રઘુપતિ મુખ કમલ બિલોકહિં | મંગલ જાનિ નયન જલ રોક્હિં ॥ 
કનક થાર આરતી ઉતારહિં | બાર બાર પ્રભુ ગાત નિહારહિં ॥ર૨॥ 
સર્વે માતાઓ શ્રીરઘુનાથજીના કમળ જેવા મુખડાને જોઈ રહી છે. [નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં આંસુ ઊભરાઈ આવે છે, 
પરંતુ] મંગળનો સમય જાણીને તેઓ આંસુઓના જળને નેત્રોમાં જ રોકી રાખે છે. સોનાના થાળથી આરતી ઉતારે છે 
અને વારંવાર પ્રભુનાં શ્રીઅંગોની સામે જુએ. છે. ॥૨॥ 


નાના ભાંતિ નિછાવરિ કરહી | પરમાનંદ હરષ ઉર ભરહી ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1552 


કૌસલ્યા પુનિ પુનિ રઘુબીરહિ | ચિતવતિ કુૃપાસિંધુ રનધીરહિ ॥૩॥ 


અનેક પ્રકારના ન્યોછાવર કરે છે અને હૃદયમાં પરમાનંદ તથા હર્ષ ભરી રહી છે. કૌશલ્યાજી વારંવાર કૃપાના સમુદ્ર 
અને રણધીર શ્રીરઘુવીરને જોઈ રહ્યાં છે. ॥ગા 
હૃદર્ય બિચારતિ બારહિં બારા | કવન ભાંતિ લંકાપતિ મારા ॥ 
અતિ સુકુમાર જુગલ મેરે બારે | નિસિચર સુભટ મહાબલ ભારે ।॥૪॥ 
તેઓ હૃદયમાં વારંવાર વિચારે છે કે આમણે લંકાપતિ રાવણને કેવી રીતે માર્યો? મારા આ બંને બાળકો ઘણા જ 
સુકુમાર છે અને રાક્ષસ તો મોટા ભારે યોદ્ધા અને મહાબળવાન હતા. ॥૪॥ 
દો૦; લછિમન અરુ સીતા સહિત પ્રભુહિ બિલોક્તિ માતુ || 
પરમાનંદ મગન મન પુનિ પુનિ પુલકિત ગાતુ ॥૭॥ 
લક્ષ્મણજી અને સીતાજીસહિત પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીને માતા જોઈ રહ્યાં છે. તેમનું મન પરમાનંદમાં મગ્ન છે અને 
શરીર વારંવાર પુલકિત થઈ રહ્યું છે. ॥॥ 
ચૌ૦- લંકાપતિ કપીસ નલ નીલા । જામવંત અંગદ સુભસીલા ।॥ 
હનુમદાદિ સબ બાનર બીરા | ધરે મનોહર મનુજ સરીરા 1।૧॥ 


લંકાપતિ વિભીષણ, વાનરરાજ સુગ્રીવ, નલ, નીલ, જામ્બવાન અને અંગદ તથા હનુમાનજી આદિ સર્વે ઉત્તમ 
સ્વભાવવાળા વીર વાનરોએ. મનુષ્યોનાં મનોહર શરીર ધારણ કરી લીધાં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1553 


ભરત સનેહ સીલ બ્રત નેમા | સાદર સબ બરનહિં અતિ પ્રેમા ॥ 
દેખિ નગરબાસિન્ડ કે રીતી | સકલ સરાહહિ પ્રભુ પદ પ્રીતી ॥।ર॥ 
તે સર્વે ભરતજીના પ્રેમ, સુંદર સ્વભાવ, [ત્યાગના] વ્રત અને નિયમોની અત્યંત પ્રેમથી આદરપૂર્વક પ્રશંસા કરી 
રહ્યા છે. અને નગરનિવાસીઓ-ની પ્રેમ, શીલ અને વિનયથી પૂર્ણ] રીતિ જોઈને તે સર્વે પ્રભુના ચરણોમાં એમના પ્રેમની 
પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ॥ર॥ 
પુનિ રઘુપતિ સબ સખા બોલાએ | મુનિ પદ લાગહુ સકલ સિખાએ ॥ 
ગુર બસિષ્ટ કુલપૂજ્ય હમારે | ઇન્ડ કી કુપપાં દનુજ રન મારે ॥ગા 
પછી શ્રીરઘુનાથજીએ. સર્વે સખાઓને બોલાવ્યા અને સર્વેને શિખવાડ્યું કે મુનિના ચરણોમાં પડો (નમો). ગુરુ 
વશિષ્ઠજી અમારા કુળ આખાયના પૂજ્ય છે. એમની જ કૃપાથી રણમાં રાક્ષસ માર્યા ગયા છે. ॥૩॥ 
એ સબ સખા સુનહુ મુનિ મેરે | ભએ સમર સાગર કર્હે બેરે ॥ 
મમ હિત લાગિ જન્મ ઇન્હ હારે | ભરતહું તે મોહિ અધિક પિઆરે ॥૪॥ 
સુનિ પ્રભુ બચન મગન સબ ભએ 1। નિમિષ નિમિષ ઉપજત સુખ નએ ।॥૫॥ 
[પછી શ્રીરામજીએ ગુરુજીને કહ્યું -] હે મુનિ! સાંભળો ! આ સર્વે મારા સખા છે. એ સંગ્રામ-રૂપી સમુદ્રમાં મારા માટે 
બેડા (વહાણ) સમાન થયા. મારા હિતને માટે આ સૌ પોતાનો જન્મસુદ્ધા હારી ગયા(પોતાના પ્રાણસુદ્ધાને હોમી દીધા). 


એ મને ભરતથી પણ અધિક પ્રિય છે. પ્રભુનાં વચન સાંભળીને સૌ પ્રેમ અને આનંદમાં મગ્ન થઈ ગયા. આ પ્રમાણે 
પળેપળે તેમને નવાં નવાં સુખ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યાં છે. ॥૪-૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1554 


દો૦- કૌસલ્યા કે ચરનન્હડિ પુનિ તિન્હ નાયઉ માથ [| 
આસિષ દીન્હે હરષિ તુમ્ડ પ્રિય મમ જિમિ રઘુનાથ ॥।॥૮6)॥ 
પછી તે લોકોએ કૌશલ્યાજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યાં. કૌશલ્યાજીએ હર્ષિત થઈને આશિષ આપ્યાં [અને કહ્યું -] 
તમે સૌ મને રઘુનાથ સમાન પ્રિય છો. ॥૮(5)॥ 
સુમન બૃષ્ટિ નભ સંકૂલ ભવન ચલે સુખકંદ | 
ચઢી અટઢારિન્હડ ઇદેખર્હિ નગર નારિ નર બુંદ ॥૮(ખ)॥ 
આનંદકંદ શ્રીરામજી પોતાના મહેલે ચાલ્યા, આકાશ ફૂલોની વૃષ્ટિથી છવાઈ ગયું. નગરનાં સ્્રી-પુસુષોના સમૂહ 
અટ્ટાલિકાઓ પર ચઢીને તેમનાં દર્શન કરી રહ્યા છે. ॥૮(ખ])॥ 
ચૌ૦- કંચન કલસ બિચિત્ર સવારે | સબહિં ધરે સજિ નિજ નિજ દ્વારે ॥ 
બંદનવાર પતાકા કેતૂ | સબન્ડિ બનાએ મંગલ હેતૂ 1।૧॥ 


દ. ક મ 


સોનાના કળશોને ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રકારે ['મણિ-રત્નાદિથી] અલંકૃત કરીને અને સજાવીને સર્વે લોકોએ પોતપોતાના 
દરવાજાઓ પર મૂકી દીધા, સૌ લોકોએ મંગળ માટે તોરણદ્વાર, ધજાઓ અને પતાકાઓ લગાવી. ॥૧॥ 
બીથી સકલ સુગંધ સિંચાઈ । ગજમનિ રચિ બહુ ચૌક પુરાઈ ॥ 
નાના ભાંતિ સુમંગલ સાજે | હરષિ નગર નિસાન બહુ બાજે [।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1555 


સર્વે શેરીઓ સુગંધિત દ્રવ્યોથી સિંચાવામાં આવી. ગજમુક્તાઓથી રચીને ઘણા ચોક પુરાવાયા. અનેક પ્રકારનાં 
સુંદર મંગળ-સાજ સજાવવામાં આવ્યાં અને હર્ષપૂર્વક નગરમાં ઘણા જ ડૅકા વાગવા લાગ્યા. ॥ર॥ 
જહે તહેં નારિ નિછાવરિ કરહીં | દેહિં અસીસ હરષ ઉર ભરહીં ॥ 
કંચન થાર આરતી નાના | જુબતી સજે કરહિં સુભ ગાના ।॥૩ગા 


સ્નીઓ ચારેકોર ન્યોછાવર કરી રહી છે, અને હૃદયમાં હર્ષિત થઈને આશીર્વાદ આપે છે. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ 
સોનાના થાળોમાં અનેક પ્રકારની આરતી તૈયાર કરીને મંગળગાન કરી. રહી છે. ॥ગા 


કરહિં આરતી આરતિહર કે | રઘુકુલ કમલ બિપિન દિનકર કે ।॥ 
પુર સોભા સંપતિ કલ્યાના | નિગમ સેષ સારદા બખાના [૪॥ 
તેઉ યહ ચરિત દેખિ ઠગિ રહહી | ઉમા તાસુ ગુન નર કિમિ ક્હહીં ॥૫॥ 
તેઓ આર્તતિહર (દુઃખોને હરનારા) અને સૂર્યકુળરૂપી કમળવનને પ્રફુલ્લિત કરનારા સૂર્ય શ્રીરામજીની આરતી કરી 
રહી છે. નગરની શોભા, સંપત્તિ અને કલ્યાણનું વર્ણન વેદ, શેષજી અત્તે સરસ્વતીજી કરે છે - પરંતુ તે પણ આ ચરિત્ર 
નિહાળીને ઠગાયેલા જેવા રહી જાય છે(સ્તભિંત થઈ રહે છે), [શૈવજી કહે છે -] હે ઉમા! ત્યારે મનુષ્ય ભલા તેમના 
ગુણોને કેવી રીતે કહી શકે છે! ॥૪-૫॥ 
દો૦: નારિ કુમુદિનીં અવધ સર રઘુપતિ બિરહ દિનેસ [| 
અસ્ત ભર્એ બિગસત ભઈ નિરખિ રામ રાકેસ [૯] 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1556 


સ્રીઓ કુમુદિની છે, અયોધ્યા સરોવર છે અને શ્રીરઘુનાથજીનો વિરહ સૂર્ય છે [આ વિરહ-સૂર્યના તાપથી તેઓ 
કરમાઈ ગઈ હતી.] હવે વિરહરૂપી સૂર્યના અસ્ત થવાથી શ્રીરામરૂપી પૂર્ણચન્દ્રને 'નિરખીને તેઓ ખીલી ઊઠી. ॥૯(5)॥ 


હોર્હિ સગુન સુભ બિબિધ બિધિ બાજહિં ગગન નિસાન [| 
પુર નર નરિ સનાથ કરિ ભવન ચલે ભગવાન 1[।૯(ખ])॥ 


અનેક પ્રકારનાં શુભ શુકન થઈ રહ્યાં છે, આકાશમાં નગારાં વાગી રહ્યાં છે. નગરનાં પુરુષો અને સ્રીઓને સનાથ 
(દર્શન દ્વારા કૃતાર્થ) કરીને ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી મહેલે ચાલ્યા. ॥ [૯(ખ)॥ 


ચૌ૦- પ્રભુ જાની કૈકઈ લજાની | પ્રથમ તાસુ ગૃહ ગએ ભવાની ॥ 
તાહિ પ્રબોધિ બહુત સુખ દીન્હા | પુનિ નિજ ભવન ગવન હરિ કીન્હા ॥૧॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! પ્રભુએ જાણી લીધું કે માતા કેકેયી લજ્જા પામી રહ્યાં છે. [માટે] પહેલા તેમના જ 
મહેલમાં ગયા અને તેમને સમજાવી-બુજાવીને ઘણું જ સુખ આપ્યું. પછી શ્રીહરિએ પોતાના મહેલે પ્રસ્‍થાન કર્યું, ॥૧॥ 


કૃપાસિંધુ જબ મંદિર ગએ । પુર નર નારિ સુખી સબ ભએ ॥।॥ 
ગુરુ બસિષ્ટ દ્વિજ લિએ બુલાઈ । આજુ સુઘરી સુદિન સમુદાઈ ।ર૨॥ 


કૃપાના સાગર શ્રીરામજી જ્યારે પોતાના મહેલે ગયા ત્યારે નગરનાં સ્ત્રી-પુરુષો સૌ સુખી થયાં. ગુરુ વશિષ્ઠજીએ 
બ્રાહ્મણોને બોલાવી લીધા [અને કહ્યું -] આજે શુભ ઘડી, સુંદર દિવસ વગેરે સર્વે શુભ યોગ છે. ॥ર॥ 


સબ ક્વિજ દેહુ હરષિ અનુસાસન | રામચંદ્ર બૈઠહિં સિંઘાસન ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1557 


મુનિ બસિષ્ટ કે બચન સુહાએ | સુનત સકલ બિપ્રન્હ અતિ ભાએ ।॥૩ગા 

આપ સર્વે બ્રાહ્મણ હર્ષિત થઈને આજ્ઞા આપો; જેથી શ્રીરામચન્દ્રજી સિંહાસન પર વિરાજમાન થાય, વશિષ્ઠ મુનિનાં 
સોહામણાં વચન સાંભળતાં જ સર્વે બ્રાહ્મણોને ઘણાં જ ગમ્યાં. ॥૩॥ 

કહહિં બચન મૃદુ બિપ્ર અનેકા । જગ અભિરામ રામ અભિષેકા ॥ 

અબ મુનિબર બિલંબ નર્હિ કીજે | મહારાજ કહં તિલક કરીજે ।૪॥ 


તે સર્વે અનેક બ્રાહ્મણ કોમળ વચન કહેવા લાગ્યા કે શ્રીરામજીનો રાજ્યાભિષેક સંપૂર્ણ જગતને આનંદ આપનારો 


છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! હવે વિલંબ ન કરો અને મહારાજને શીઘ્ય તિલક કરો, ॥૪॥ 
દો૦ તબ મુનિ કહેઉ સુમંત્ર સન સુનત ચલેઉ હરષાઈ | 
રથ અનેક બહુ બાજિ ગજ તુરત સંંવારે જાઈ ।૧૦૭)॥ 
ત્યારે મુનિએ સુમંત્રજીને કહ્યું, તે સાંભળતાં જ હર્ષિત થઈને ચાલ્યા. તેમણે તુરત જ જઈને અનેક રથ, ઘોડા અને 
હાથી સજાવ્યા; ॥૧૦(૩)॥ 
જહે તહે ધાવન પઠઇ પુનિ મંગલ દ્રબલ્ય મગાઇ ।| 
હરષ સમેત બસિષ્ટ પદ પુનિ સિરુ નાયઉ આઈ 1૧૦) 


અને ચારે બાજુ [સૂચના આપનારા] દૂતોને મોકલીને માંગલિક વસ્તુઓ મગાવીને પછી હર્ષની સાથે આવીને 
વશિષ્ઠજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ॥1૧૦(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1558 


નવાહ્‌ન પારાયણ આઠમો વિશ્રામ 
રામ રાજ્યાભિષેક, વેદસ્તુતિ, શિવસ્તુતિ 
ચૌ૦- અવધપુરી અતિ રુચિર બનાઈ । દેવન્ડ સુમન બૃષ્ટિ ઝરિ લાઈ ॥ 
રામ કહા સૈવકન્ડ બુલાઈ | પ્રથમ સખન્ડ અન્હવાવહું જાઈ ।॥૧॥ 


અવધધપુરી ઘણી જ સુંદર સજાવવામાં આવી. દેવતાઓએ. પુષ્પોના વરસાદની ઝડી વરસાવી દીધી. 
શ્રીરામચન્દ્રજીએ સેવકોને બોલાવીને કહ્યું કે તમે લોકો જઈને પહેલા મારા સખાઓને સ્નાન કરાવો. ॥૧॥ 


સુનત બચન જહં તર્હે જન ધાએ 1। સુગ્રીવાદિ તુરત અન્હવાએ ॥ 
પુનિ કરુનાનિધિ ભરતુ હંકારે | નિજ કર રામ જટા નિરુઆરે ॥ર૨॥ 


ભગવાનનાં વચન સાંભળતાં જ સેવકો આમ-તેમ દોડ્યા અને તુરંત જ તેમણે સુગ્રીવાદિને સ્નાન કરાવ્યું. પછી 
કરુણાનિધાન શ્રીરામજીએ. ભરતજીને બોલાવ્યા અને તેમની જટાઓને પોતાના હાથેથી ઉકેલી. ॥૨॥ 


અન્હવાએ પ્રભુ તીનિઉ ભાઈ | ભગત બઇછલ કૃપાલ રઘુરાઈ ॥ 
ભરત ભાગ્ય પ્રભુ કોમલતાઈ | સેષ કોટિ સત સકર્હિં ન ગાઈ ગા 


તત્પશ્ચાત ભક્તવત્સલ કૃપાળુ પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજીએ ત્રણેય ભાઈઓને સ્નાન કરાવ્યું. ભરતજીનાં ભાગ્ય અને 
પ્રભુની કોમળતાનું વર્ણન અબજો શેષજી પણ નથી કરી શકતા, ॥૩॥ 


પુનિ નિજ જટા રામ બિબરાએ | ગુર અનુસાસન માગિ નહાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1559 


કરિ મજ્જન પ્રભુ ભૂષન સાજે | અંગ અનંગ દેખિ સત લાજે ।૪॥ 


પછી શ્રીરામજીએ પોતાની જટાઓ ખોલી અને ગુરુજીની આજ્ઞા માગીને સ્નાન કર્યું. સ્નાન કરીને પ્રભુએ આભૂષણ 
ધારણ કર્યા. એમનાં [સુશોભિત] અંગોને જોઈને સેંકડો (અસંખ્ય) કામદેવ લજાઈ ગયા. ॥૪॥ 
દો૦- સાસુન્હ સાદર જાનકિહિ મજ્જન તુરત કરાઇ 
દિબ્લ બસન બર ભૂષન | અંગ અંગ સજે બનાઇ 1।૧૧(5)| 
સાસુઓએ. જાનકીજીને આદર સાથે તુરત જ સ્નાન કરાવીને એમના અંગે-અંગમાં દિવ્ય વસ્ત્ર અને શ્રેષ્ઠ આભૂષણ 
સારી રીતે સજાવી દીધાં (પહેરાવી દીધાં) ॥૧૧(5)॥ 
રામ બામ દિસિ સોભતિ રમા રૂપ ગુન ખાનિ | 
દેખિ માતુ સબ હરષી જન્મ સુફ્લ નિજ જાનિ 1।૧૧(૫]॥| 
શ્રીરામની ડાબી બાજુ રૂપ અને ગુણોની ખાણ રમા (શ્રીજાનકીજી) શોભિત થઈ રહ્યાં છે. તેમને જોઈને સર્વે માતાઓ 
પોતાનો જન્મ સફળ સમજીને હર્ષિત થઈ, ॥૧૧(ખ)॥ 
સુનુ ખગેસ તેહિ અવસર બ્રહ્મા સિવ મુનિ બુંદ | 
ચઢી બિમાન આએ સબ સુર દેખન સુખકંદ 1।૧૧(૩)॥ 


[કાકભુશુંડીજી કહે છે -] હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! સાંભળો ! તે વખતે બ્રહ્માજી, શિવજી અને મુનિઓના સમૂહ તથા 
વિમાનો પર આરૂઢ થઈને સર્વે દેવો આનંદકંદ ભગવાનનાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા. ॥૧૧(ગ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1560 


ચૌ૦- પ્રભુ બિલોકિ મુનિ મન અનુરાગા | તુરત દિબ્ય સિંઘાસન માગા ॥ 
રબિ સમ તેજ સો બરનિ ન જાઈ | બેઠે રામ દ્વિજન્હ સિરુ નાઈ ॥૧॥ 
પ્રભુને જોઈને મુને વશિષ્ઠજીના મનમાં પ્રેમ ભરાઈ આવ્યો. તેમણે તુરત જ દિવ્ય સિંહાસન મંગાવ્યું, જેનું તેજ સૂર્ય 
સમાન હતું. તેનું સૌંદર્ય વર્ણવી શકાતું નથી. બ્રાહ્મણોને શીશ નમાવીને શ્રીરામચન્દ્રજી એની ઉપર બિરાજમાન થયા. 
॥૧॥ 


જનકસુતા સમેત રઘુરાઈ | પેખિ પ્રહરપે મુનિ સમુદાઈ ॥ 
બેદ મંત્ર તબ કદ્વિજન્હ ઉચારે । નભ સુર મુનિ જ્ય જયતિ પુકારે ॥ર૨॥ 
શ્રીજાનકીજીસહિત શ્રીરઘુનાથજીને જોઈને મુનિઓનો સમુદાય અત્યંત હર્ષિત થયો. પછી બ્રાહ્મણોએ. વેદમંત્રોનું 


ન 


ઉચ્ચારણ કર્યું. આકાશમાં દેવો અને મુનિઓ “જય હો, જય હો? એવો પોકાર કરવા લાગ્યા. ॥૨॥ 


પ્રથમ તિલક બસિષ્ટ મુનિ કીન્હા | પુનિ સબ બિપ્રન્હ આયસુ દીન્હા ॥ 
સુત બિલોકિ હરષી મહતારી | બાર બાર આરતી ઉતારી ॥૩ા 


[સૌથી] પહેલા મુનિ વશિષ્ઠજીએ. તિલક કર્યું,પછી તેમણે બધા બ્રાહ્મણોને [તિલક કરવાની] આજ્ઞા આપી. પુત્રને 
રાજસિંહાસન ઉપરજોઈને માતાઓ હર્ષિત થઈ અને તેમણે વારંવાર આરતી ઉતારી. ॥૩॥ 
બિપ્રન્હ દાન બિબિધ બિધિ દીન્હે | જાચક સકલ અજાચક કીન્હે ॥ 
સિંઘાસન પર ત્રિભુઅન સાઈ । દેખિ સુરન્હ દુંદુર્ભ બજાઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1561 


તેમણે બ્રાહ્મણોને અનેક પ્રકારનાં દાન આપ્યાં અને સમસ્ત યાચકોને અયાચક બનાવી દીધા (માલામાલ કરી દીધા). 
ત્રિભુવનના સ્વામી શ્રીરામચન્દ્રજીને અયોધ્યાના સિંહાસને બિરાજિત થયેલા જોઈને દેવતાઓએ નગારાં વગાડ્યાં. ॥૪॥ 


છં નભ દુંદુભી બાજહિ બિપુલ ગંધર્બ કિંનર ગાવહીં | 
નાચહિ અપછરા બંદ પરમાનંદ સુર મુનિ પાવહીં | 
ભરતાદિ અનુજ બિભીષનાંગદ હનુમદાદિ સમેત તે 
ગહેં છત્ર ચામર બ્યજન ધનુ અસિ ચર્મ સક્તિ બિરાજતે ।॥૧॥ 
આકાશમાં ઘણા જ નગારાં વાગી રહ્યાં છે. ગંધર્વ અને કિન્નર ગાઈ રહ્યા છે. અપ્સરાઓનાં ટોળેટોળાં નાચી રહ્યાં 
છે. દેવો અને મુનિઓ પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ભાઈઓ ભરત, લક્ષ્મણ અને શત્નુધ્નજી, તથા વિભીષણ, અંગદ, 
હનુમાન અને સુગ્રીવ સહિત ક્રમાનુસાર છત્ર, ચામર, પંખો, ધનુષ, તલવાર, ઢાલ અને શક્તિ ધારણ કરીને સુશોભિત 


થયા છે. ॥૧॥ 
શ્રી સહિત દિનકર બંસ ભૂષન કામ બહુ છબિ સોહઈ | 
નવ અંબુધર બર ગાત અંબર પીત સુર મન મોહઈ ।॥ 
મુકુટાંગદાદિ બિચિત્ર ભૂષન અંગ અંગન્ડિ પ્રતિ સજે ।| 
અંભોજ નયન બિસાલ ઉર ભુજ ધન્ય નર નિરખંતિ જે 1।૨॥ 


શ્રીસીતાજીસહિત સૂર્યવંશના વિભૂષણ શ્રીરામજીના શરીરમાં અનેક કામદેવોની આભા શોભા આપી રહી છે. 
નવીન જળયુક્ત મેઘો સમાન સુંદર શ્યામ શરીર ઉપર પીતામ્બર દેવતાઓના મનને પણ મોહિત કરી રહ્યું છે. મુગટ, 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1562 


બાજુબંધ આદિ વિચિત્ર આભૂષણ અંગેઅંગમાં સજાવેલાં છે. કમળ સમાન વિશાળ નેત્ર છે, પહોળી છાતી છે અને લાંબી 
ભુજાઓ છે, જેઓ તેમનાં દર્શન કરે છે તે મનુષ્યો ધન્ય છે. ॥ર॥ 
દો૦ વહ સોભા સમાજ સુખ કહત ન બનઇ ખગેસ [| 
બરનહિં સારદ સેષ શ્રુતિ સો રસ જાન મહેસ 1।૧૨6૭)॥ 
હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! તે શોભા, તે સમાજ અને તે સુખ મારાથી કહી શકાતું નથી. સરસ્વતીજી, શેષજી અને વેદ 
નિરંતર તેનું વર્ણન કરે છે, અને એનો રસ (આનંદ) મહાદેવજી જ જાણે છે. ॥૧૨(ક)॥ 
ભિન્ન ભિન્ન અસ્તુતિ કરિ ગએ સુર નિજ નિજ ધામ 1।| 
બંદી બેષ બેદ તબ આએ જહ શ્રીરામ ॥૧૨(ખ)॥ 
સર્વે દેવતા જુદી જુદી સ્તુતિ કરીને પોતપોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ભાટોનાં રૂપ ધારણ કરીને ચારેય વેદ 
ત્યાં આવ્યા જ્યાં શ્રીરામજી હતા. ॥૧૨(ખ)॥ 
પ્રભુ સર્બગ્ય કીન્હ અતિ આદર કુપાનિધાન 
લખેઉ ન કાહું મરમ કછુ લગે કરન ગુન ગાન 1।૧૨(૩]| 


કૃપાનિધાન સર્વજ્ઞ પ્રભુએ [તેમને ઓળખીને] તેમનો ઘણો જ આદર કર્યો. આનો ભેદ કોઈએ. કંઈ પણ ન જાણ્યો, 
વેદ ગુણગાન કરવા લાગ્યા, ॥૧૨(ગ)॥ 


છં૦ જ્ય સગુન નિર્ગુન રૂપ રૂપ અનૂપ ભૂપ સિરોમને 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1563 


દસકંધરાદિ પ્રચંડ નિસિચર પ્રબલ ખલ ભૂજબલ હને 
અવતાર નર સેંંસાર ભાર બિભંજિ દારુન દુખ હે 
જ્ય પ્રનતપાલ દયાલ પ્રભુ સેૅંજુક્ત સક્તિ નમામહે 


6 


| 
1 
૧ 


હે સગુણ અને નિર્ગુણરૂપ! હે અનુપમ રૂપ-લાવણ્યશીલ! હે રાજાઓના શિરોમણિ! આપનો જય હો. આપે રાવણ 
આદિ પ્રચંડ, પ્રબળ અને દુષ્ટ નિશાચરોને પોતાની ભુજાઓના બળે મારી નાખ્યા. આપે મનુષ્ય-અવતાર લઈને સંસારના 
ભારને નષ્ટ કરીને અત્યંત કઠોર દુઃખોને ભસ્મ કરી નાખ્યાં. હે દયાળુ! હે શરણાગતની રક્ષા કરનારા પ્રભો! આપનો 


જય હો. શક્તિ (સીતાજી) સહિત શક્તિમાન આપને, અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ॥૧॥ 


તવ બિષમ માયા બસ સુરસુર નાગ નર અગ જગ હરે 
ભવ પંથ ભ્રમત અમિત દિવસ નિસિ કાલ કર્મ ગુનનિ ભરે 


જે નાથ કરિ કરુના બિલોકે ત્રિબિધિ દુખ તે નિર્બહે 
ભવ ખેદ છેદન દચ્છ હમ કહું રચ્છ રામ નમામહે 


|ર। 


હે હરે! આપની દુસ્તર માયાને વશીભૂત થવાને કારણે દેવતા, રક્ષસ, નાગ, મનુષ્ય અને ચર, અચર સર્વે કાળ, 
કર્મ અને ગુણોથી ભરેલા (તેમને વશીભૂત થયેલા) દિવસ-રાત અનંત ભવના માર્ગમાં ભટકી રહ્યા છે. હે નાથ! 
એમનામાંથી જેમને આપે કૃપા કરીને (કૃપાદષ્ટિથી) જોઈ લીધા, તે [માયા-જનિત] ત્રણેય પ્રકારનાં દુઃખોથી છૂટકારો પામી 
ગયા. હે જન્મ-મરણના શ્રમને કાપવામાં કુશળ શ્રીરામજી! અમારી રક્ષા કરો. અમે આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ॥૨॥ 


જે ગ્યાન માન બિમત્ત તવ ભવ હરનિ ભક્તિ ન આદરી 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1564 


ન્‌ 


તે પાઇ સુર દુર્લભ પદાદપિ પરત હમ દેખત હરી ।॥ 
બિસ્વાસ કરિ સબ આસ પરિહરિ દાસ તવ જે હોઇ રહે | 
જપિ નામ તવ બિનુ શ્રમ તરહિં ભવ નાથ સો સમરામહે ॥૩॥ 


જેમણે મિથ્યા જ્ઞાનના અભિમાનમાં વિશેષરૂપે ચકચૂર થઈને જન્મ-મૃત્યું'ના ભય]ને હરનારી આપની ભક્તિનો 


આદર નથી કર્યો, હે હરિ! તેમને દેવ-દુર્લભ (દેવતાઓનેય ઘણી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થનારા બ્રહ્મા આદિના) પદને પામ્યા 
છતાંય તે પદથી નીચે પડતા જોઈએ છીએ. [પરતુ] જે સર્વે આશાઓને છોડીને આપ પર વિશ્વાસ મૂકીને આપના દાસ 
બની રહે છે તે કેવળ આપનું નામ જ જપીને પરિશ્રમ વિનાય ભવસાગરને તરી જાય છે. હે નાથ! એવા આપનું અમો 


સ્મરણ કરીએ. છીએ. ॥૩॥ 


જે ચરન સિવ અજ પૂજ્ય રજ સુભ પરસિ મુનિપતિની તરી | 
નખ નિર્ગતા મુનિ બંદિતા ત્રેલોક પાવનિ સુરસરી ।॥ 
ધ્વજ કુલિસ અંકુસ કંજ જુત બન ફિરત કંટક કિન લહે | 
પદ કંજ દ્રંદ મુકુંદ રામ રમેસ નિત્ય ભજામહે [।૪॥ 
જે ચરણ શિવજી અને બ્રહ્માજી કારા પૂજ્ય છે. તથા જે ચરણોની કલ્યાણમયી રજનો સ્પર્શ પામીને [શિલા બનેલાં] 
ગૌતમત્દષિનાં પત્ની અહલ્યા તરી ગયાં, જેમના ચરણોના નખથી મુનિઓ દ્વારા વંદિત ત્રેલોક્યને પવિત્ર કરનારાં દેવનદી 
ગંગાજી નીકળ્યાં અને ધ્વજા, વજ, અંકુશ અને કમળ - આ ચિહનોથી યુક્ત જે ચરણોમાં વનમાં ફરતી વખતે કાંટા 
ભોંકાવાથી આંટણ (નિશાન) પડી ગયા છે; હે મુકુંદ(મુક્તિદાતા કે પ્રેમદાતા)! હે રામ! હે રમાપતિ! અમે આપના એ જ 
બંને ચરણકમળોને નિત્ય ભજતા રહીએ. છીએ. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1565 


અબ્યક્તમૂલમનાદિ તરુ ત્વચ ચારિ નિગમાગમ ભને 
ષટ કંધ સાખા પંચ બીસ અનેક પર્ન સુમન ઘને ।॥ 
ફલ જુગલ બિધિ કટુ મધુર બેલિ અકેલિ જેહે આશ્રિત રહે | 
પલ્લવત ફૂલત નવલ નિત સંસાર બિટપ નમામહે ।પ૫॥ 
વેદ-શાસ્રોએ કહ્યું છે કે જેનું મૂળ અવ્યક્ત (પ્રકૃતિ) છે; જે પ્રવાહરૂપે] અનાદિ છે; જેને ચાર ત્વચાઓ, છ થડ, 
પચ્ચીસ શાખાઓ અને અનેક પાંદડાં અને ઘણાં જ ફૂલો છે; જેમાં કડવાં અને મીઠાં બંને પ્રકારનાં ફળ લાગે છે; જેની 
પર એક જ વેલ છે, જે એના જ આશ્રયે રહે છે; જેમાં નિત્ય નવાં (તાજાં) પાંદડાં અને ફૂલ ફૂટતાં (આવતાં) રહે છે; એવા 
સંસારવૃક્ષસ્વરૂપ (વિશ્વરૂપે પ્રકટ) આપત્તે અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ॥૫॥ 
જે બ્રહ્મ અજમકેતમનુભવગમ્ય મન પ્ર ધ્યાવહીં 
તે કહહું જાનહું નાથ હમ તવ સગુન જ્સ નિત ગાવહીં ॥ 
કરુનાયતન પ્રભુ સદગુનાકર દેવ યહ બર માગહી [| 
મન બચન કર્મ બિકાર તજિ તવ ચરન હમ અનુરાગહીં ।॥ 


બ્રહ્મ અજન્મા છે, અક્ેત છે, કેવળ અનુભવથી જ ઓળખી શકાય છે અને મનથી પર છે - જેઓ [આ પ્રમાણે કહીને 
તે] બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે, તે આવું કહ્યા કરે અને જાણ્યા કરે, પરંતુ હે નાથ! અમે તો નિત્ય આપનો સગુણ યશ જ ગાઈએ 
છીએ. હે કરુણાના ધામ પ્રભો! હે સદ્ગુણોની ખાણ! હે દેવ! અમે આ વર માગીએ. છીએ કે મન, વચન અને કર્મથી 
વિકારોનો ત્યાગ કરીને આપના ચરણોમાં જ પ્રેમ કરીએ. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1566 


દો૦ સબ કે દેખત બેદન્હ બિનતી કીન્ડહિ ઉદાર 
અંતર્ધાન ભએ પુનિ ગએ બ્રહ્મ આગાર ॥૧૩(ડ)॥ 
વેદોએ સૌના દેખતાં જ આ શ્રેષ્ઠ વિનંતી કરી. પછી તે અંતર્ધાન થઈ ગયા અને બ્રહ્મલોકમાં ચાલ્યા ગયા. ॥૧૩(5)॥ 
બૈનતેય સુનુ સંભુ તબ આએ જહૅ રઘુબીર | 
બિનય કરત ગદગદ ગિરા પૂરિત પુલક સરીર 1।૧૩()॥ 
[કાકભુશુંડીજી કહે છે -] હે ગરુડજી! સાંભળો, પછી શિવજી ત્યાં આવ્યા જ્યાં શ્રીરઘુવીર હતા અને ગદ્દગદવાણીથી 
સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તેમનું શરીર પુલકાવલીથી પૂર્ણ (રોમાંચિત) થઈ ગયું -1૧૩(ખ)॥ 
છં૦ જ્ય રામ રમારમનં સમનં | ભવતાપ ભયાકુલ પાહિ જને ।॥ 
અવધેસ સુરેસ રમેસ બિભો | સરનાગત માગત પાહિ પ્રભો ।॥૧॥ 


હે રામ! હે રમારમણ (લક્ષ્મીકાંત)! હે જન્મમરણના સંતાપનો નાશ કરનારા! આપનો જય હો; આવાગમનના 
ભયથી વ્યાકુળ આ સેવકની રક્ષા કરો. હે અવધપતિ! હે દેવતાઓના સ્વામી! હે રમાપતિ! હે વિભો! હું શરણાગત, 
એટલું જ માગું છું કે હે પ્રભો! મારી રક્ષા કરો. ॥૧॥ 


દસસીસ બિનાસન બીસ ભુજા | કૃત દૂરિ મહા મહિ ભૂરિ રુજા ॥ 
રજનીચર બુંદ પતંગ રહે | સર પાવક તેજ પ્રચંડ દહે ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1567 


હે દસ માથાં અને વીસ ભુજાઓવાળા રાવણનો [વિનાશ કરીને પૃથ્વીના સર્વે મહાન રોગોઉષ્ટો)ને દૂર કરનારા 
શ્રીરામજી! રાક્ષસસમૂહરૂપી જે પતંગિયાં હતાં, તે સર્વે આપના બાણરૂપી અગ્નિના પ્રચંડ તેજથી ભસ્મ થઈ ગયાં. ॥૨॥ 


મહિ મંડલ મંડન ચાસરુતરં । ધૃત સાયક ચાપ નિષંગ બરં ।॥ 
મદ મોહ મહા મમતા રજની | તમ પુંજ દિવાકર તેજ અની [॥ગા 
આપ પૃથ્વીમંડળના અત્યંત સુંદર આભૂષણ છો; આપ શ્રેષ્ઠ બાણ, ધનુષ અને ભાથો ધારણ કરેલા છો. મહાન 
મદ, મોહ અને મમતારૂપી રાત્રિના અંધકારસમૂહને નાશ કરવા માટે આપ સૂર્યના તેજોમય કિરણસમૂહ છો. ॥૩॥ 
મનજાત કિરાત નિપાત કિએ | મૃગ લોગ કુભોગ સરેન હિએ ॥ 
હતિ નાથ અનાથનિ પાહિ હરે | બિષયા બન પાવંર ભૂલિ પરે ।૪॥ 
કામદેવરૂપી ભીલે મનુષ્યરૂપી હરણોના હૃદયમાં કુભોગરૂપી બાણ મારીને તેમને પાડી દીધાં છે. હે નાથ! હે [પાપ- 
તાપનું હરણ કરનારા] હરે! તેને મારીને વિષયરૂપી વનમાં ભૂલા પડેલા આ પામર અનાથ જીવોની રક્ષા કરો. ॥૪॥ 
બહુ રોગ બિયોગન્ડિ લોગ હએ | ભવદંધ્રિ નિરાદર કે ફલ એ ।॥ 
ભવ સિંધુ અગાધ પરે નર તે | પદ પંકજ પ્રેમ ન જે કરતે ॥૫॥ 
લોકો ઘણા જ રોગો અને વિયોગો (દુઃખો)થી માર ખાધેલા છે. તે સર્વ આપના ચરણોના નિરાદરનું ફળ છે. જે 
મનુષ્ય આપના ચરણકમળોમાં પ્રેમ નથી કરતા, તે અગાધ ભવસાગરમાં પડ્યા છે. ॥૫॥ 


અતિ દીન મલીન દુખી નિતહીં | જિન્હ કૅ પદ પંકજ પ્રીતિ નહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1568 


અવલંબ ભવંત કથા જિન્હ કેં | પ્રિય સંત અનંત સદા તિન્હ કેં ॥1॥ 
જેને આપના ચરણકમળોમાં પ્રીતિ નથી તે નિત્ય અત્યંત દીન, મલિન (ઉદાસ) અને દુઃખી રહે છે. અને જેને આપની 
લીલા કથાનો આધાર છે, તેમને સંત અને ભગવાન સદાય પ્રિય લાગવા માંડે છે. ॥૧॥ 
નહિં રાગ ન લોભ ન માન મદા | તિન્હ કે સમ બૈભવ વા બિપદા ॥ 
એહિ તે તવ સેવક હોત મુદા | મુનિ ત્યાગત જોગ ભરોસ સદા ।॥૭॥ 
તેમને ન રાગ (આસક્તિ) છે, ન લોભ; માન નથી અને મદ પણ નથી. તેમને સંપત્તિ (સુખ) અને વિપત્તિ (દુઃખ) 


સમાન છે. આથી જ મૂનિલોકો યોગ(સાધન)નો ભરોસો સદાને માટે ત્યજી દે છે અને પ્રસન્‍્નતાની સાથે આપના સેવક 
બની જાય છે. ॥૭॥ 


કરિ પ્રેમ નિરંતર નેમ લિએ | પદ પંકજ સેવત સુદ્ધ હિએ ॥ 
સમ માનિ નિરાદર આદરહી | સબ સંત સુખી બિચરંતિ મહી ॥૮॥ 


તેઓ પ્રેમપૂર્વક નિયમ લઈને નિરંતર શુદ્ધ હૃદયથી આપના ચરણકમળોની સેવા કરતાં રહે છે અને નિરાદર અને 
આદરને સમાન જાણીને તે સર્વે સંત સુખી થઈને પૃથ્વી પર વિચરે છે. ॥૮॥ 


મુનિ માનસ પંકજ ભુંગ ભજે | રઘુબીર મહા રનધીર અજે ।॥ 
તવ નામ જપામિ નમામિ હરી | ભવ રોગ મહાગદ માન અરી [।લ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1569 


હે મુનિઓના મનરૂપી કમળના ભ્રમર! હે મહારણધીર! હે અજેય શ્રીરઘુવીર! હું આપને ભજું છું (આપની શરણ 
ગ્રહણ કરું છું). હે હરિ! આપનું નામ જપું છું અને આપને નમસ્કાર કરું છું. આપ જન્મ-મરણરૂપી રોગનું મહાન ઔષધ 
અને અભિમાનના શત્રુ છો. ॥૯॥ 
ગુન સીલ કુપા પરમાયતનં | પ્રનમામિ નિરંતર શ્રીરમનેં ॥ 
રઘુનંદ નિકંદય ઠૂંદઘનેંં | મહિપાલ બિલોક્ય દીનજનં ।૧૦॥ 
આપ ગુણ, શીલ અને કૃપાના પરમ સ્થાન છો. આપ લક્ષ્મીપતિ છો, હું આપને નિરંતર પ્રણામ કરું છું. હે રઘુનંદન! 
[આપ જન્મ-મરણ, સુખ-દુઃખ, રાગ-ક્રેષાદિ] દંદ સમૂહોનો નાશ કરો, હે પૃથ્વીનું પાલન [પોષણ] કરનારા રાજન્‌! આ 
દીન જન સામે પણ દષ્ટિ કરો. ॥૧૦]॥ 
દો૦- બાર બાર બર માગઉં હરષિ, દેહુ શ્રીરંગ 
પદ સરોજ અનપાયની ભગતિ સદા સતસંગ ॥૧૪ઉ)॥ 


હું આપથી વારેવારે એ જ વરદાન માગું છું કે મને આપના ચરણકમળોની અચળ ભક્તિ અને આપના ભક્તોનો 
સત્સંગ સદાય પ્રાપ્ત થાય. હે લક્ષ્મીપતિ! હર્ષિત થઈને મને આ જ આપો, ॥૧૪(ક)॥ 


બરનિ ઉમાપતિ રામ ગુન હરષિ ગએ કેલાસ | 
તબ પ્રભુ કપિન્ડ દિવાએ સબ બિધિ સુખપ્રદ બાસ 1૧૪(])॥| 


શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરીને ઉમાપાતિ મહાદેવજી હરખાઈને કૈલાસમાં ચાલ્યા ગયા. પછી પ્રભુએ વાનરોને 
સર્વે પ્રકારે સુખ આપનારા ઉતારા અપાવ્યા ॥૧૪(ખ)]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1570 


ચૌ૦- સુનુ ખગપતિ યહ કથા પાવની | ત્રિબિધ તાપ ભવ ભય દાવની ॥ 
મહારાજ કર સુભ અભિષેકા | સુનત લહહિં નર બિરતિ બિબેકા ॥૧॥ 
હે ગરુડજી! સાંભળો, આ કથા સર્વેને પવિત્ર કરનારી છે, [દૈહિક, દૈવિક, ભૌતિક] ત્રણેય પ્રકારના તાપોનો અને 
જન્મ-મૃત્યુના ભયનો નાશ કરનારી છે. મહારાજ શ્રીરામચન્દ્રજીના કલ્યાણમય રાજ્યાભિપેકનું ચરિત્ર [નિષ્કામભાવથી] 
સાંભળીને મનુષ્ય વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧॥ 
જે સકામ નર સુનહિં જે ગાવહિં | સુખ સંપતિ નાના બિધિ પાવહિં ॥ 
સુર દુર્લભ સુખ કરિ જગ માહીં | અંતકાલ રઘુપતિ પુર જાહી ॥ર૨॥ 
અને જે મનુષ્ય સકામભાવથી સાંભળે અને જે ગાય છે, તે અનેક પ્રકારનાં સુખ અને સંપત્તિ પામે છે. તેઓ જગતમાં 
દેવદુર્લભ સુખોને ભોગવીને અંતકાળે શ્રીરઘુનાથજીના પરમધામમાં જાય છે. ॥ર॥ 
સુનર્હિં બિમુક્ત બિરત અરુ બિષઈ | લહરહિં ભગતિ ગતિ સંપતિ નઈ ॥ 
ખગપતિ રામ કથા મૈ બરની | સ્વમતિ બિલાસ ત્રાસ દુખ હરની ॥૩ગા 
અને જે જીવનમુક્ત, વિરક્ત અને વિષયી સાંભળે છે, તે [કંમશઃ] ભક્તિ, મુક્તિ અને નવીન સંપત્તિ (નિત્ય નવા 
ભોગ) પામે છે. હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! મેં પોતાની બુદ્ધિની પહોંચ પ્રમાણે રામકથાનું વર્ણન કર્યું છે, જે [જન્મ-મરણના] 
ભય અને દુઃખને હરનારી છે. ॥૩॥ 
બિરતિ બિબેક ભગતિ દઢ કરની | મોહ નદી કહૅ સુંદર તરની ॥ 
નિત નવ મંગલ કૌસલપુરી | હરષપિત રહહિં લોગ સબ ડફુરી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1571 


એ વેરાગ્ય, વિવેક અને ભક્તિને દઢ કરનારી છે તથા મોહરૂપી નદીને [પાર કરવાને] માટે સુંદર નૌકા છે. 
અવધપુરીમાં નિત-નવા મંગળોત્સવ થાય છે. સર્વે વર્ગોના લોકો પ્રસન્નતાપૂર્વક રહે છે. ॥૪॥ 
નિત નઇ પ્રીતિ રામ પદ પંકજ | સબ કૅ જિન્હહિ નમત સિવ મુનિ અજ ॥ 
મંગન બહું પ્રકાર પહિરાએ | દ્વિજન્ડ દાન નાના બિધિ પાએ 1।॥૫॥ 
શ્રીરામજીના ચરણકમળોમાં - જેને શ્રીશિવજી, મુનિગણ અને બ્રહ્માજી પણ નમસ્કાર કરે છે - સર્વેની નિત્ય નવીન 
પ્રીતિ છે. ભિક્ષુકોને અનેક પ્રકારનાં વસ્રાભૂષણ પહેરાવવામાં આવ્યાં અને બ્રાહ્મણો અનેક પ્રકારનાં દાન પામ્યાં, ॥૫॥ 
વાંદરા અને નિષાદની વિદાય 


દો૦- બ્રહ્માનંદ મગન કપિ સબ કૅ પ્રભુ પદ પ્રીતિ | 
જાત ન જાને દિવસ તિન્ડ ગએ માસ ષટ બીતિ 1।૧૫॥ 
વાનરો બધા બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન છે. પ્રભુના ચરણોમાં સવેનો પ્રેમ છે. તેમણે દિવસ જતાં જાણ્યા જ નહીં અને [વાતો- 
વાતોમાં] છ મહિના વીતી ગયા. ॥૧૫॥ 
ચૌ૦- બિસરે ગૃહ સપનેહું સુધિ નાહીં | જિમિ પરદ્રોહ સંત મન માહીં ॥ 
તબ રઘુપતિ સબ સખા બોલાએ | આઈ સબન્હિ સાદર સિરુ નાએ 1।૧॥ 


ક 


તે લોકોને પોતાનાં ઘર ભુલાઈ ગયાં. [જાગ્રતની વાત તો શું] તેમને સ્વપ્તમાંય ઘરની યાદ આવતી નથી, જેમ 
સંતોના મનમાં બીજાઓનો દ્રોહ કરવાની વાત ક્યારેય નથી આવતી. પછી શ્રી રઘુનાથજીએ સર્વે સખાઓને બોલાવ્યા. 
સર્વએ આવીને આદરસહિત શીશ નમાવ્યું. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1572 


પરમ પ્રીતિ સમીપ બેઠારે | ભગત સુખદ મૃદુ બચન ઉચારે ॥ 
તુમ્હ અતિ કીન્ડિ મોરિ સેવકાઈ | મુખ પર કેહિ બિધિ કરૌ બડાઈ ।ર॥ 
ઘણા જ પ્રેમથી શ્રીરામજીએ તેમને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને ભક્તોને સુખ આપનારાં કોમળ વચન કહ્યાં - તમે 
લોકોએ મારી ઘણી સેવા કરી છે. મોં ઉપર કઈ રીતે તમારાં વખાણ કરું? ॥ર॥ 
તાતે મોહિ તુમ્હ અતિ પ્રિય લાગે | મમ હિત લાગિ ભવન સુખ ત્યાગે ॥ 
અનુજ રાજ સંપતિ બૈદેઠી દેહ ગેહ પરિવાર સનેહી [ગા 
મારા હિતને માટે તમે લોકોએ ઘરોને તથા સર્વે પ્રકારનાં સુખોને ત્યજી દીધાં. એથી જ તમે મને અત્યંત પ્રિય લાગી 
રહ્યા છો. નાના ભાઈ, રાજ્ય, સંપત્તિ, જાનકી પોતાનું શરીર, ઘર, કુટુંબ અને મિત્ર - ॥૩॥ 
સબ મમ પ્રિય નહિં તુમ્હહિ સમાના | મૃષા ન કહઉ મોર યહ બાના ॥ 
સબ કેં પ્રિય સેવક યહ નીતી | મોરે અધિક દાસ પર પ્રીતી ।૪॥ 
એ સર્વે મને પ્રિય છે, પરંતુ તમારા સમાન નહી. હું ખોટું નથી કહેતો, આ મારો સ્વભાવ છે. સેવક સવેને પ્રિય લાગે 
છે, આ નીતિ (નિયમ) છે. [પરંતુ] મારો તો દાસ પર [સ્વાભાવિક જ] વિશેષ પ્રેમ છે. ॥૪॥ 
દો૦: અબ ગૃહ જાહું સખા સબ ભજેહુ મોહિ દઢ નેમ ।॥ 
સદા સર્બંગત સર્બંહિત જાનિ ડકરેહુ અતિ પ્રેમ ॥૧૬]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1573 


હે સખાગણ! હવે સર્વે લોકો ઘેર જાઓ. ત્યાં દઢ નિયમથી મને ભજતાં રહેજો. મને સદા સર્વવ્યાપક અને સવેનું 
હિત કરનાર જાણીને અત્યંત પ્રેમ કરજો. ॥૧૬॥ 


ક્ષ ષ્ટ 


ચૌ૦- સુનિ પ્રભુ બચન મગન સબ ભએ । કો હમ કહો બિસરિ તન ગએ ।॥ 
એક્ટક રહે જોરિ કર આગે | સક્હિં ન કછુ કહિ અતિ અનુરાગે ॥૧॥ 


€ 


પ્રભુનાં વચન સાંભળીને સવેસર્વ પ્રેમમગ્ર થઈ ગયા. અમે કોણ છીએ અને ક્યાં છીએ? આ દેહની સૂધ-બૂધ જ 
ભૂલી ગયા. તેઓ પ્રભુની સામે હાથ જોડીને એકીટસે જોતા જ રહી ગયા. અત્યંત પ્રેમને કારણે કશું કહી નથી શકતા. 
॥૧॥ 

પરમ પ્રેમ તિન્ડ કર પ્રભુ દેખા । કહા બિબિધિ બિધિ ગ્યાન બિસેષા ॥ 
પ્રભુ સન્મુખ કછુ કહન ન પારહિં | પુનિ પુનિ ચરન સરોજ નિહારહિં ॥ર॥ 
પ્રભુએ તેમનો અત્યંત પ્રેમ જોયો, [પછી] એમને અનેક પ્રકારે વિશેષ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. પ્રભુની સન્મુખ તે 
કશું કહી નથી શકતા. વારંવાર પ્રભુનાં ચરણકમળોને જુએ. છે. ॥૨॥ 
તબ પ્રભુ ભૂષન બસન મગાએ । નાના રંગ અનૂપ સુહાએ ॥ 
સુગ્રીવહિ પ્રથમહિં પહિરાએ | બસન ભરત નિજ હાથ બનાએ 1।૩॥ 
પછી પ્રભુએ અનેક રંગોના અનુપમ અને સુંદર ઘરેણાં-કપડાં મંગાવ્યા. સૌથી પહેલા ભરતજીએ પોતાના હાથેથી 
સરખાં કરીને સુગ્રીવને વસ્રાભૂષણ પહેરાવ્યા. ॥૩ા 


પ્રભુ પ્રેરિત લછિમન પહિરાએ | લંકાપતિ રઘુપતિ મન ભાએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1574 


અંગદ બેઠ રહા નહિં ડોલા | પ્રીતિ દેખિ પ્રભુ તાહિ ન બોલા [।૪॥ 
પછી પ્રભુની પ્રેરણાથી લક્ષ્મણજીએ વિભીષણજીને ઘરેણાં-કપડાં પહેરાવ્યા, જે શ્રીરઘુનાથજીના મનને ઘણા જ 
ગમ્યાં. અગંદ બેઠા જ રહ્યા, તેઓ પોતાના સ્થાનેથી હલ્યાય નહીં. તેમનો ઉત્કટ પ્રેમ જોઈને પ્રભુએ એમને બોલાવ્યા 
નહીં. ॥૪॥ 
દો૦- જામવંત નીલાદિ સબ પહિરાએ રઘુનાથ 
હિંયે ધરિ રામ રૂપ સબ ચલે નાઈ પદ માથ 1।૧૭6૭)| 


ક્‌ 


જામ્બવાન્‌ અને નીલ આદિ સર્વેને શ્રીરઘુનાથજીએ સ્વયં ભૂષણ-વસ્્ર પહેરાવ્યા. તે સૌ પોતાના હૃદયોમાં 
શ્રીરામચન્દ્રજીના રૂપને ધારણ કરીને તેમના ચરણોમાં શીશ નમાવીને ચાલ્યા. ॥૧૭(ક)॥ 


તબ અંગદ ઉઠી નાઇ સિરુ સજ્લ નયન કર જોરિ | 
અતિ બિનીત બોલેઉ બચન મનહું પ્રેમ રસ બોરિ 1।૧૭(ખ]॥ 
પછી અંગદ ઊઠીને શીશ નમાવી, નેત્રોમાં જળ ભરીને અને હાથ જોડીને અત્યંત વિનમ્ર તથા જાણે પ્રેમરસમાં 
તરબોળ મધુર વચન બોલ્યા. ॥૧૭(ખ])॥ 
ચૌ૦- સુનુ સર્બંગ્ય કૃપા સુખ સિંધો | દીન દયાકર આરત બંધો ॥ 
મરતી બેર નાથ મોહિ બાલી | ગયઉ તુમ્હારેહિ કોંછે ઘાલી ॥૧॥ 
હે સર્વશ! હે કૃપા અને સુખના સમુદ્ર! હે દીનો પર દયા કરનારા! હે આર્તોના બંધુ! સાંભળો, હે નાથ ! મૃત્યુ વેળાએ 
મારા પિતા વાલિ મને આપના જ ખોળામાં મૂકીને ગયા હતા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1575 


અસરન સરન બિરદૃ સંભારી | મોહિ જનિ તજહુ ભગત હિતકારી ॥ 
મોરેં તુમ્હ પ્રભુ ગુર પિતુ માતા | જાઉં કહાં તજિ પદ જલજાતા ।ર૨॥ 
માટે, હે ભક્તોના હિતકારી! પોતાનું અશરણ-શરણ બિરુદ (પ્રણ) યાદ કરીને મને ત્યજો નહિ. મારા તો સ્વામી, 
ગુરુ, પિતા અને માતા, સર્વે કંઈ આપ જ છો. આપનાં ચરણકમળોને છોડીને હું ક્યાં જઉ ? ॥૨॥ 
તુમ્હહિ બિચારિ કહહુ નરનાહા | પ્રભુ તજિ ભવન કાજ મમ કાહા ॥ 
બાલક ગ્યાન બુદ્ધિ બલ હીના | રાખહુ સરન નાથ જન દીના ॥૩ા॥ 
હે મહારાજ! આપ જ વિચારીને કહો, પ્રભુ(આપ)ને ત્યજીને ઘરમાં મારું શું કામ છે? હે નાથ! જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને 
બળમાં હીન આ બાળક તથા દીન સેવકને શરણોમાં રાખો. ॥૩॥ 
નીચિ ટહલ ગૃહ કે સબ કરિહઉ | પદ પંકજ બિલોકિ ભવ તરિહઉ ॥ 
અસ કહિ ચરન પરેઉ પ્રભુ પાહી | અબ જને નાથ કહહુ ગૃહ જાહી ।૪॥ 
હું ઘરની સર્વે નાની - મોટી કંઈ પણ સેવા કરીશ અને આપનાં ચરણકમળોને જોઈ-જોઈને ભવસાગરને તરી જંઈશ. 
આવું કહીને તે શ્રીરામજીના ચરણોમાં નમી પડ્યા [અને બોલ્યા-] હે પ્રભો! મારી રક્ષા કરો. હે નાથ! હવે એવું ન કહો કે 
તું ઘેર જા. ॥૪॥ 
દો૦; અંગદ બચન બિનીત સુનિ રઘુપતિ કરુના સીંવ | 
પ્રભુ ઉઠાઈ ઉર લાયઉ સજલ નયન રાજીવ ॥૧૮(૩)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1576 


અંગદનાં વિનષ્ર વચન સાંભળીને કરુણાની સીમા પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજીએ તેને ઉઠાવીને હૃદય સરસો ચાંપી દીધો. 
પ્રભુનાં નેત્રકમળોમાં [પ્રેમાશ્રુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું. ॥1૧૮(ક)॥ 


નિજ ઉર માલ બસન મનિ બાલિતનય પહિરાઈ 
બિદા કીન્હડિ ભગવાન તબ બહુ પ્રકાર સમુઝાઇ 1।૧૮(૫)॥ 


પછી ભગવાને પોતાના હદયની માળા, વસ્્ર અને મણિ (રત્નોનાં આભૂષણ) વાલિપુત્ર અંગદને પહેરાવીને અને 
અનેક પ્રકારે સમજાવીને તેમને વિદાય આપી. ॥૧૮(ખ])॥ 


ચૌ૦- ભરત અનુજ સૌમિત્રિ સમેતા | પઠવન ચલે ભગત કૃત ચેતા ॥ 
અંગદ હદર્ય પ્રેમ નહિં થોરા | ફિરિ ફિરિ ચિતવ રામ કીં ઓર 1।૧॥ 


ભક્તની કરણીને યાદ કરીને ભરતજી નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજી અને લક્ષ્મણજીસહિત તેમને વળાવવા ચાલ્યા. અંગદના 
હૃદયમાં પ્રેમ ઓછો નથી (અર્થાત્‌ ઘણો અધિક પ્રેમ છે), તેઓ વળી વળીને શ્રીરામજીની સામે જુએ છે; ॥૧॥ 


બાર બાર કર દંડ પ્રનામા | મન અસ રહન કહહિં મોહિ રામા ॥ 
રામ બિલોકનિ બોલનિ ચલની | સુમિરિ સુમિરિ સોચત હંસિ મિલની ॥ર૨॥ 


અને વારંવાર દંડવત્‌ પ્રણામ કરે છે. મનમાં એવું થાય છે કે શ્રીરામજી મને રોકાવાનું કહી દે, તેઓ શ્રીરામજીના 
જોવાની, બોલવાની, ચાલવાની તેમજ હસીને ભેટવાની રીતને યાદ કરી-કરીને વિચારે છે(દુઃખી થાય છે). ॥૨॥ 


પ્રભુ રુખ દેખિ બિનય બહુ ભાષી | ચલેઉ હૃદર્યાં પદ પંકજ રાખી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1577 


અતિ આદર સબ કપિ પહુંચાએ | ભાઇન્ડ સહિત ભરત પુનિ આએ ।૩ા 
પરંતુ પ્રભુની ઇચ્છા જાણીને, બહુ જ વિનમ્ર વચન કહીને તથા હૃદયમાં ચરણકમળોને રાખીને તેઓ ચાલ્યા. અત્યંત 
આદરની સાથે સર્વે વાનરોને વળાવીને ભાઈઓ સહિત ભરતજી પાછા આવ્યા. ॥૩॥ 
તબ સુગ્રીવ ચરન ગહિ નાના | ભાંતિ બિનય કીન્હે હનુમાના ॥ 
દિન દસ કરિ રઘુપતિ પદ સેવા | પુનિ તવ ચરન દેખિહઉં દેવા ।૪॥ 
ત્યારે હ હનુમાનજીએ સુગ્રીવના ચરણ પકડીને અનેક પ્રકારે વિનંતી કરી અને કહ્યું - હે દેવ! દસ (કેટલાક) દિવસ 
શ્રીરઘુનાથજીની ચરણસેવા કરીને પછી આવીને હું આપના ચરણોનાં દર્શન કરીશ. ॥૪॥ 
પુન્ય પુંજ તુમ્હ પવનકૂમારા | સેવહુ જાઈ કૃપા આગારા ।॥ 
અસ કહિ કપિ સબ ચલે તુરંતા | અંગદ કહઇ સુનહુ હનુમંતા ॥૫॥ 
[સુમ્રીવે કહ્યું -] હે હે પવનકુમાર! તમે પુણ્યના ભંડાર છો[જે ભગવાને તમને પોતાની સેવામાં રાખી લીધા]. જઈને 
કૃપાધામ શ્રીરામજીની સેવા કરો. સર્વે વાનર આવું કહીને તુરત જ ચાલી નીકળ્યા. અંગદે કહ્યું - હે હનુમાન! સાંભળો - 
॥૫।॥ 
દો૦- કહેહુ દંડવત પ્રભુ સૈ તુમ્હહિ કહઉં કર જોરિ ।| 
બાર બાર રઘુનાયકહિ સુરતિ કરાએહું મોરિ ॥૧૯(૭)॥ 


હું તમને હાથ જોડીને કહું છું, પ્રભુને મારા દંડવત કહેજો. અને શ્રીરઘુનાથજીને વારંવાર મારી યાદ અપાવતા રહેજો. 
॥૧૯(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1578 


અસ કહિ ચલેઉ બાલિસુત ફિરિ આયઉ હનુમંત | 
તાસુ પ્રીતિ પ્રભુ સન કહી મગન ભએ ભગવંત 1।૧૯(૫]॥ 
આવું કહીને વાલિપુત્ર અંગદ ચાલ્યા, પછી હનુમાનજી પાછા વળ્યા અને આવીને એમના પ્રેમનું વર્ણન પ્રભુને કર્યું, 
તે સાંભળીને ભગવાન પ્રેમમગ્ન થઈ ગયા. ॥૧૯(ખ)॥ 
કુલિસહુ ચાહિ કઠોર અતિ કોમલ ડકુસુમહુ ચાહિ | 
ચિત્ત ખગેસ રામ કર સમુઝિ પરઈ કહું કાહિ ।૧૯(૩]॥| 


[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે ગરુડજી! શ્રીરામજીનું ચિત્ત વજથીય અત્યંત કઠોર અને ફૂલથીય અત્યંત કોમળ છે. તો 


કહો, તે કોની સમજણમાં આવી શકે છે ? ॥૧૯(૨)॥ 


ગુ 


ચૌ૦- પુનિ કૃપાલ લિયો બોલિ નિષાદા | દીન્હે ભૂષન બસન પ્રસાદા ॥ 
જાહુ ભવન મમ સુમિરન કરેહૂ । મન ક્રમ બચન ધર્મ અનુસરેહૂ ॥૧॥ 


પછી કૃપાળુ શ્રીરામજીએ નિષાદરાજને બોલાવી લીધા અને તેને ભૂષણ, વસ્ત્ર પ્રસાદમાં આપ્યાં, [વળી કહ્યું - ] હવે, 
તમે પણ ઘેર જાઓ, ત્યાં મારું સ્મરણ કરતાં રહેજો અને મન, વચન તથા કર્મથી ધર્માનુસાર ચાલજો, ॥૧॥ 


તુમ્હ મમ સખા ભરત સમ ભ્રાતા | સદા રહેહુ પુર આવત જાતા ॥ 
બચન સુનત ઉપજા સુખ ભારી | પરેઉ ચરન ભરિ લોચન બારી ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1579 


તમે મારા મિત્ર છો અને ભરત સમાન ભાઈ છો. અયોધ્યામાં સદા આવતા-જતા રહેજો. આ વચન સાંભળતાં જ 
તેને મોટું ભારે સુખ ઊપજ્યું. નેત્રોમાં [આનંદ અને પ્રેમનાં આંસુઓનું] જળ. ભરીને તે ચરણોમાં નમી પડ્યો. ॥૨॥ 
ચરન નલિન ઉર ધરિ ગૃહ આવા ।| પ્રભુ સુભાઉ પરિજનન્હિ સુનાવા ॥ 
રઘુપતિ ચરિત દેખિ પુરબાસી | પુનિ પુનિ કહહિં ધન્ય સુખરાસી ॥૩॥ 
પછી ભગવાનના ચરણકમળોને હૃદયમાં રાખીને તે ઘેર આવ્યો અને આવીને પોતાના કુટુંબીઓને પ્રભુનો સ્વભાવ 


સંભળાવ્યો. શ્રીરઘુનાથજીનું આ ચરિત્ર જોઈને અવધપુરવાસી વારંવાર કહે છે કે સુખના ભંડાર શ્રીરામચન્દ્રજી ધન્ય છે. 
॥૩॥ 


રામ રાજ બેઠેં ત્રેલોકો | હરષિત ભએ ગએ સબ સોકા ॥ 
બયરુ ન કર કાહૂ સન કોઈ | રામ પ્રતાપ બિષમતા ખોઈ [।૪॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજ્ય ઉપર પ્રતિષ્ઠિંત થવાથી ત્રણેય લોક હર્ષિત થઈ ગયા, તેમના સમસ્ત શોક ટળી ગયા. કોઈ 
કોઈની સાથે વેર નથી કરતું. રામચન્દ્રજીના પ્રતાપે બધાયની વિષમતા (આંતરિક ભેદભાવ) ટળી ગઈ. ॥૪॥ 


દો૦- બરનાશ્રમ નિજ નિજ ધરમ નિરત બેદ પથ લોગ [| 


ચલર્હિં સદા પાવહિં સુખહિ નહિં ભય સોક ન રોગ 1[।રવબા 


સર્વે લોકો પોતપોતાના વર્ણ અને આશ્રમને અનુકૂળ ધર્મમાં તત્પર થઈને સદાય વેદ-માગે ચાલે છે અને સુખ પામે 
છે. તેમને ન કોઈ વાતનો ભય છે, ન શોક છે અને કોઈ રોગ પણ પજવતો નથી. ॥૨૦॥ 


રામરાજ્યનું વર્ણન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1580 


ચૌ૦- દૈહિક દેૈવિક ભૌતિક તાપા | રામ રાજ નહિં કાહુહિ બ્યાપા ॥ 
સબ નર કરહિં પરસ્પર પ્રીતી | ચલહિં સ્વધર્મ નિરત શ્રુતિ નીતી ॥૧॥ 


'રામ-રાજ્ય'માં દૈહિક, દૈવિક અને ભૌતિક તાપ કોઈનેય વ્યાપતો નથી. સર્વે મનુષ્ય પરસ્પર પ્રેમ કરે છે અને 


વેદોમાં બતાવેલી નીતિ (મર્યાદા)માં તત્પર રહીને પોતપોતાના ધર્મોનું પાલન કરે છે. ॥૧॥ 


ચારિઉ ચરન ધર્મ જગ માહીં | પૂરિ રહા સપનેહું અઘ નાહીં ॥ 

રામ ભગતિ રત નર અરુ નારી | સકલ પરમ ગતિ કે અધિકારી ॥ર૨॥ 

ધર્મ પોતાના ચારેય ચરણ (સત્ય, શૌચ, દયા અને દાન)થી જગતમાં પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યો છે; સ્વપ્નમાંય ક્યાંય પાપ 
નથી. પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે રામભક્તિપરાયણ છે અને સર્વે પરમગતિ(મોક્ષ)ના ' અધિકારી છે. ॥ર॥ 

અલ્પમમૃત્યુ નહિં ક્વનિઉ પીરા | સબ સુંદર સબ બિરુજ સરીરા ॥ 

નહિં દરિદ્ર કોઉ દુખી ન દીના | નહિં કોઉ અબુધ ન લચ્છન હીના ॥૩ગા 

નાની અવસ્થામાં મૃત્યુ થતું નથી, નથી કોઈને કોઈ પીડા થતી. સવેનાં શરીર સુંદર અને નીરોગી છે. ન કોઈ દરિદ્ર 
છે, ન દુઃખી છે અને દીન પણ નથી. ન કોઈ મૂર્ખ છે અને કોઈ શુભલક્ષણોથી હીન પણ નથી. ॥૩॥ 


સબ નિર્દભ ધર્મરત પુની । નર અરુ નારિ ચતુર સબ ગુની ।॥ 
સબ ગુનગ્ય પંડિત સબ ગ્યાની | સબ કૃતગ્ય નહિં કપટ સયાની ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1581 


સર્વે દંભરહિત છે, ધર્મપરાયણ છે અને પુણ્યાત્માઓ છે. પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે ચતુર અને ગુણવાન છે. બધાય 
ગુણોના આદર કરનારા અને પંડિત છે, તથા બધાય જ્ઞાની છે. બધાય કૃતજ્ઞ (બીજાએ. કરેલા ઉપકારને માનનારા) છે. 
કપટ-ચતુરાઈ (ધૂર્તતા) કોઈનામાં નથી. ॥૪॥ 


દો: રામ રાજ નભગેસ સુનુ સચરાચર જગ માહિ [| 
કાલ કર્મ સુભાવ ગુન કૃત દુખ કાહુહિ નાહિં ।॥૨૧॥ 
[કાકભુશુંડીજી કહે છે-] હે પક્ષીરાજ ગરુડજી | સાંભળો, શ્રીરામના રાજ્યમાં જડ, ચેતન સમસ્ત જગતમાં કાળ, કર્મ, 
સ્વભાવ અને ગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખ કોઈનેય નથી થતાં (અર્થાત્‌ એમના બંધનમાં કોઈ નથી). ॥૨૧॥ 
ચૌ૦- ભૂમિ સપ્ત સાગર મેખલા | એક ભૂપ રઘુપતિ કોસલા ।॥ 
ભુઅન અનેક રોમ પ્રતિ જાસૂ | યહ પ્રભુતા કછુ બહુત ન તાસૂ ॥૧॥ 
અયોધ્યામાં શ્રીરઘુનાથજી સાત સમુદ્રોની મેખલાવાળી પૃથ્વીના એકછત્ર રાજા છે. જેના એક- એક રોમમાં અનેકો 
બ્રહ્માંડ છે, તેમને માટે સાત દ્વિપોની આ પ્રભુતા કંઈ વધુ નથી ॥૧॥ 
સો મહિમા સમુઝત પ્રભુ કેરી | યહ બરનત હીનતા ઘનેરી ॥ 
સોઉ મહિમા ખગેસ જિન્હ જાની | ફિરિ એહિં ચરિત તિન્હહું રતિ માની ॥ર૨॥ 
બલકે પ્રભુના તે મહિમાને સમજી લીધા પછી તો આ કહેવામાં [કે તેઓ સાત સમુદ્રોથી ઘેરાયેલી સપ્તદીપમયી 
પૃથ્વીના એકછત્ર સમ્રાટ છે] તેમની મોટી હીનતા થાય છે. પરંતુ હે ગરુડજી ! જેમણે તે મહિમાને જાણી લીધો છે, તેઓ 
પણ પાછા આ લીલામાં મોટો પ્રેમ માને છે. ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1582 


સોઉ જાને કર ફલ યહ લીલા | કહહિં મહા મુનિબર દમસીલા ॥ 

રામ રાજ કર સુખ સંપદા | બરનિ ન સકઈ ફનીસ સારદા ॥ગા 

કેમકે તે મહિમાને પણ જાણવાનું ફળ આ લીલા (આ લીલાનો અનુભવ) જ છે, ઈન્દ્રિયોનું દમન કરનાર શ્રેષ્ઠ 
મહામુનિ આવું કહે છે. રામરાજ્યની સુખસંપત્તિનું વર્ણન શેષજી અને સરસ્વતીજી પણ નથી કરી શકતાં. ॥૩॥ 

સબ ઉદાર સબ પર ઉપકારી | બિપ્ર ચરન સેવક નર નારી ॥ 

એકનારિ બ્રત રત સબ ઝારી | તે મન બચ ક્રમ પતિ હિતકારી ।૪॥ 


બધાંય નર-નારી ઉદાર છે, બધાં પરોપકારી છે અને બધાંય બ્રાહ્મણોના ચરણોના સેવક છે. બધાય પુરુષમાત્ર 
એકપત્નીવ્રતી છે. આ જ રીતે સ્રીઓ પણ મન, વચન અનેકર્મથી પતિનું હિત કરનારી છે. ॥૪॥ 


દો૦- દંડ જતિન્ડ કર ભેદ જહાં નર્તક નૃત્ય સમાજ [| 
જીતહું મનહિ સુનિઅ અસ રામચંદ્ર કે રાજ ॥રર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજ્યમાં દંડ કેવળ સંન્યાસીઓના હાથોમાં છે, અને ભેદ નાચનારાઓના નૃત્યસમાજમાં છે અને 
'જીતો' શબ્દ કેવળ મનને જીતવા માટે જ સંભળાઈ જાય છે (અર્થાત્‌ રાજનીતિમાં શત્રુઓને જીતવા તથા ચોર-ડાકુઓ 
આદિ ને દમન કરવા માટે સામ, દાન, દંડ અને ભેદ - આ ચાર ઉપાય કરવામાં આવે છે. રામરાજ્યમાં કોઈ શત્રુ છે જ 
નહીં, માટે “જીતો' શબ્દ કેવળ મનને જીતવાં માટે કહેવામાં આવે છે. કોઈ અપરાધ કરતું જ નથી, માટે દંડ કોઈને થતો 
નથી. દંડ શબ્દ માત્ર સંન્યાસીઓના હાથમાં રહેનારા દંડને માટે જ રહી ગયો છે. તથા સર્વે અનુકૂળ હોવાના કારણે 
ભેદનીતિની આવશ્યક્તા જ નથી રહી; ભેદ શબ્દ કેવળ સુર-તાલના ભેદ માટે જ કામમાં આવે છે). ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1583 


ચોૌ૦- ફૂલહિં ફરહિં સદા તરુ કાનન | રહહિં એક સંગ ગજ પંચાનન ॥ 
ખગ મૃગ સહજ બયરું બિસરાઈ | સબન્હિ પરસ્પર પ્રીતિ બઢાઈ ॥૧॥ 
વનોમાં વૃક્ષ સદાય ફૂલે અને ફાલે છે. હાથી અને સિંહ [વેર ભૂલીને] એક સાથે રહે છે. પક્ષી અને પશુ સર્વેએ 
સ્વાભાવિક વેર ભુલાવીને પરસ્પર પ્રેમ વધાર્યો છે. ॥૧॥ 
ફૂજહે ખગ મૃગ નાના બંદા | અભય ચરહિં બન કરહિં અનંદા ॥ 
સીતલ સુરભિ પવન બહ મંદા | ગુંજજ અલિ લૈ ચલિ મકરંદા ॥ર॥ 
પક્ષીઓ કુંજે છે, ભાતભાતનાં પશુઓના સમૂહ વનમાં નિર્ભય વિચરે અને આનંદ કરે છે. શીતળ, મંદ, સુગંધિત 
પવન વહેતો રહે છે. ભમરા પુષ્પોનો રસ પીને ગુંજારવ કરતાં જાય છે. ॥ર॥ 
લતા બિટપ માગેં મધુ ચવહીં | મનભાવતો ધેનુ પય સ્રરવહીં ॥ 
સસિ સંપન્ન સદા રહ ધરની । ત્રેતા ભઈ કૃતજુગ કે કરની ।॥।ગા 
વેલો અને વૃક્ષ માગવાથી જ મધુ (મકરંદ) ટપકાવી દે છે. ગાયો મનમાગ્યું દૂધ આપે છે. ધરતી સદા પાક(ખેતી)થી 
ભરાયેલી રહે છે. ત્રેતામાં સત્યયુગની કરણી (સ્થિતિ) થઈ ગઈ. ॥ગા 
પ્રગટી ગિરિન્હ બિબિધિ મનિ ખાની | જગદાતમાં ભૂપ જગ જાની ।॥ 
સરિતા સકલ બહહિં બર બારી | સીતલ અમલ સ્વાદ સુખકારી ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1584 


સમસ્ત જગતના આત્મા ભગવાનને જગતના રાજા જાણીને પર્વતોએ અનેક મણિઓની ખાણો પ્રગટ કરી દીધી. 
સર્વે નદીઓ શ્રેષ્ઠ શીતળ, નિર્મળ અને સુખપ્રદ સ્વાદિષ્ટ જળ વહેવડાવા લાગી. ॥૪॥ 
સાગર નિજ મરજાદાં રહહીં | ડારહિં રત્ન તટન્હિ નર લહહી ।॥ 
સરસિજ સંકુલ સકલ તડાગા | અતિ પ્રસન્ન દસ દિસા બિભાગા ।॥૫॥ 
સમુદ્રો પોતાની મર્યાદામાં રહે છે; તેઓ લહેરો દ્વારા કિનારા પર રત્નો મૂકી દે છે, જેને મનુષ્યો પામી જાય છે. સર્વે 
સરોવરો કંમળોથી પરિપૂર્ણ છે. દસે દિશાઓના વિભાગ (અર્થાત્‌ સર્વે પ્રદેશો) અત્યંત પ્રસન્‍ન છે. ॥૫॥ 
દો૦ બિધુ મહિ પૂર મયૂખન્ડિ રબિ તપ જેતનેહિ કાજ | 
માગે બારિદ દેહિ જલ રામચંદ્ર કે રાજ ॥૨૩ા 
શ્રીરામચન્દ્રજીના રાજ્યમાં ચન્દ્રમા પોતાનાં [અમૃતમય] કિરણોથી પૃથ્વીને પૂર્ણ કરી દે છે.સૂર્ય એટલો જ તપે છે 
જેટલાની જરૂરત હોય છે અને મેઘ માગવાથી [જ્યારે જ્યાં જેટલું જોઈએ એટલું જ] જળ આપે છે. ॥૨૩॥ 


ચૌ૦- કોટિન્ડ બાજિમેધ પ્રભુ કીન્હે | દાન અનેક દ્વિજન્ડ કરહે દીન્હે | 
શ્રુતિ પથ પાલક ધર્મ ધુરંધર | ગુનાતીત અરુ ભોગ પુરંદર ॥૧॥ 


પ્રભુ શ્રીરામજીએ કરોડો અશ્ચમેધ યજ્ઞ કર્યા અને બ્રાહ્મણોને અનેક દાન આપ્યાં. શ્રી રામચન્દ્રજી વેદમાર્ગને 
પાળનારા, ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા, [પ્રકૃતિજન્ય સત્ત્વ, રજ અને તમ] ત્રણેય ગુણોથી અતીતં અને ભોગો 
(એશ્વર્ય,માં ઈન્દ્ર સમાન છે. ॥૧॥ 


પતિ અનુકૂલ સદા રહ સીતા | સોભા ખાનિ સુસીલ બિનીતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1585 


જાનતિ કુપાસિંધુ પ્રભુતાઈ | સેવતિ ચરન કમલ મન લાઈ 1[।ર॥ 


શોભાની ખાણ, સુશીલ અને વિનમ્ર સીતાજી સદાય પતિને અનુકૂળ રહે છે. તેઓ કૃપાસાગર શ્રીરામજીના મહિમાને 
જાણે છે અને મન દઈને તેમના ચરણકમળોની સેવા કરે છે. ॥૨॥ 
જદ્યપિ ગૃર્હે સેવક સેવકિની | બિપુલ સદા સેવા બિધિ ગુની ॥ 
(નનિજ કર ગૃહ પરિચરજા કરઈ ।| રામચંદ્ર આયસુ અનુસરઈ ।॥ગા 
જોકે ઘરમાં ઘણાં જ દાસ - દાસીઓ છે અને તે સઘળાં સેવાની વિધિઓમાં કુશળ છે, તો પણ [સ્વામીની સેવાનું 
મહત્ત્વ જાણનારાં] શ્રીસીતાજી ઘરની બધી સેવા સ્વહસ્તે જ કરે છે અને શ્રીરામચન્દ્રજીની આજ્ઞાનું અનુસરણ કરે છે. 
॥૩॥ 
જેહિ બિધિ કૃપાસિંધુ સુખ માનઈ | સોઇ કર શ્રી સેવા બિધિ જાનઈ ॥ 
કૌસલ્યાદિ સાસુ ગૃહ માહીં | સેવઈ સબન્હિ માન મદ નાહીં ।૪॥ 
ઉમા રમા બ્રહ્માદિ બંદિતા | જગદંબા સંતતમનિંદિતા ।॥૫॥ 
કૃપાસાગર શ્રીરામચન્દ્રજી જે રીતે સુખ માને, શ્રીજી એ જ કરે છે; કારણ કે તેઓ સેવાની વિધિઓને જાણનારાં છે. 
ઘરમાં કૌસલ્યા આદિ સર્વે સાસુજીઓની સીતાજી સેવા કરે છે, તેમને કોઈ વાતનું અભિમાન અને મદ નથી. ઉમા, રમા 


અને બ્રહ્માણી આદિ શક્તિઓ તેમજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આદિ દેવતાઓ દ્વારા સીતાજી વંદિત છે, અને જગતજનની 
છે તેમજ સદા અનિંદિત (સર્વગુણ સંપશ્ચ) છે. ॥૪-૫॥ 


દો૦: જાસુ કૃપા કટાચ્છુ સુર ચાહત ચિતવ ન સોઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1586 


રામ પદારબિંદ રતિ કરતિ સુભાવહિ ખોઇ ॥૨૪| 


દેવો જેમનો કૃપાકટાક્ષ ઇચ્છે છે, પરંતુ તેમની સામે તેઓ જોતાં પણ નથી, તે જ લક્ષ્મીજી (જાનકીજી) પોતાના 
[મહામહિમ] સ્વભાવને ત્યજીને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણારવિંદમાં પ્રીતિ કરે છે. ॥૨૪॥ 
ચૌ૦- સેવર્હિ સાનકૂલ સબ ભાઈ | રામ ચરન રતિ અતિ અધિકાઈ ॥ 
પ્રભુ મુખ કમલ બિલોકત રહહી | કબહું કૃપાલ હમહિ કછુ કહહીં ॥૧॥ 


બધા ભાઈ અનુકૂળ રહીને તેમની સેવા કરે છે. શ્રીરામજીના ચરણોમાં તેમની અત્યંત અધિક પ્રીતિ છે, તેઓ સદાય 
પ્રભુનું મુખારવિંદ જ જોતાં રહે છે કે કૃપાળુ શ્રીરામજી ક્યારેક અમને કંઈ સેવા કરવાનું કહે. ॥૧॥ 


રામ કરહિં ભ્રાતન્હ પર પ્રીતી | નાના ભાંતિ સિખાવહિં નીતી ॥ 


હરષિત રહરહિં નગર કે લોગા | કરહિં સક્લ સુર દુર્લભ ભોગા [।ર॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજી પણ ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખે છે અને એમને અનેક પ્રકારની નીતિઓ શિખવાડે છે. નગરના લોકો 
હરખાયેલા રહે છે અને સર્વે પ્રકારનાં દેવદુર્લભ ભોગ ભોગવે છે. ॥ર॥ 
અહનિસિ બિધિહિ મનાવત રહહી । શ્રીરઘુબીર ચરન રતિ ચહહી ॥ 
દુઇ સુત સુંદર સીતા જાએ | લવ ડકુસ બેદ પુરાનન્હડ ગાએ ।॥૩ા 


તેઓ દિવસ-રાત બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરતા રહે છે અને (તેમના થકી) શ્રીરઘુવીરના ચરણોમાં પ્રીતિ ઇચ્છે છે. 
સીતાજીને લવ અને કુશ એમ બે પુત્ર ઉત્પન્ન થયા, જેમનું વેદ-પુરાણોએ વર્ણન કર્યું છે. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1587 


દોઉ બિજઈ બિનઈ ગુન મંદિર | હરિ પ્રતિબિંબ મનહું અતિ સુંદર ॥ 
દુઇ દુઈ સુત સબ ભ્રાતન્હ કેરે | ભએ રૂપ ગુન સીલ ઘનેરે ।૪॥ 


તે બંનેય વિજયી (વિખ્યાત યોદ્ધા), નમ્ર અને ગુણોના ધામ છે અને અત્યંત સુંદર છે, જાણે શ્રીહરિના પ્રતિબિંબ જ 
હોય. બબે-બબે પુત્ર સવે ભાઈઓને થયા, જે ઘણા જ સુંદર, ગુણવાન અને સુશીલ હતા. ॥૪॥ 


પુત્રનો જન્મ, અયોધ્યાની સુંદરતા, સનકાદિકાનું આગમન અને સંવાદ 
દો૦- ગ્યાન ગિરા ગોતીત અજ માયા મન ગુન પાર [| 
સોઈ સચ્ચિદાનંદ ઘન કર નર ચરિત ઉદાર ॥ર૫॥ 
જે [બૌદ્ધિક] જ્ઞાન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી પર અને અજન્મા છે તથા માયા, મન અને ગુણોથી પર છે, એ જ 
સચ્ચિદાનંદઘન ભગવાન શ્રેષ્ઠ નર-લીલા કરે છે. ॥૨૫॥ 
ચૌ૦- પ્રાતકાલ સરઊ કરિ મજ્જન | બૈઠહિં સભા સંગ દિજ સજ્જન ॥ 
બેદ પુરાન બસિષ્ટ બખાનહિં | સુનહિં રામ જઘપિ સબ જાનહિં ॥૧॥ 
પ્રાતઃકાળે સરયૂજીમાં સ્નાન કરીને બ્રાહ્મણો અને સજ્જનોની સાથે સભામાં બેસે છે. વશિષ્ઠજી વેદ અને પુરાણોની 
કથાઓનું વર્ણન કરે છે અને શ્રીરામજી સાંભળે છે, જોકે તેઓ સર્વે જાણે જ છે. ॥૧॥ 
અનુજન્ડ સંજુત ભોજન કરહીં | દેખિ સકલ જનની સુખ ભરહીં ॥ 
ભરત સત્રુહન દોનઉ ભાઈ | સહિત પવનસુત ઉપબન જાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1588 


તેઓ ભાઈઓને સાથે લઈને ભોજન કરે છે. તેમને જોઈને સવે માતાઓ આનંદથી ઊભરાઈ જાય છે. ભરતજી અને 
શત્રુઘ્નજી બંને ભાઈ હનુમાનજીસહિત ઉપવનોમાં જઈને; ॥૨॥ 
બૂઝહિં બેઠિં રામ ગુન ગાહા | કહ હનુમાન સુમતિ અવગાહા ॥ 
સુનત બિમલ ગુન અતિ સુખ પાવર્હિ | બહુરિ બહુરિ કરિ બિનય કહાવહહિં ॥ગા 
ત્યાં બેસીને શ્રીરામજીના ગુણોની કથાઓ પૂછે છે અને હનુમાનજી પોતાની સુંદર બુદ્ધિથી તે ગુણોમાં ડૂબકી લગાવી 
(ધ્યાન ધરી) તેમનું વર્ણન કરે છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના નિર્મળ ગુણોને સાંભળીને બંને ભાઈ અત્યંત સુખ પામે છે અને 
વિનય કરીને વારંવાર કહેવડાવે છે. ॥૩॥ 
સબ કૅ ગૃહ ગૃહ હોહિં પુરાના । રામ ચરિત પાવન બિધિ નાના ॥ 
નર અરુ નારિ રામ ગુન ગાનહિં | કરહિં દિવસ નિસિ જાત ન જાનહિં ॥૪॥ 
બધાને ત્યાં ઘેર ઘેર પુરાણો અને અનેક પ્રકારનાં પવિત્ર રામચરિત્રોની કથા થાય છે. પુરુષ અને સ્ત્રી સવે 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણગાન કરે છે અને આ આનંદમાં દિવસ-રાતનું વીતવું પણ નથી જાણી શકતાં. ॥૪॥ 
દો૦- અવધપુરી બાસિન્હ કર સુખ સંપદા સમાજ 
સહસ સેષ નહિં કહિ સક્હિં જરહૉં નૃપ રામ બિરાજ ।ર૨૬૧॥ 


જ્યાં ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી સ્વયં રાજા થઈને વિરાજમાન છે, તે અવધપુરીના નિવાસીઓનાં સુખ-સંપત્તિના 
સમુદાયનું વર્ણન હજારો શેષજી પણ નથી કરી શકતા. ॥૨૧॥ 


ચૌ૦- નારદાદિ સનકાદિ મુનિસા | દરસન લાગિ કોસલાધીસા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1589 


દિન પ્રતિ સકલ અજોધ્યા આવહિં | દેખિ નગરું બિરાગુ બિસરાવર્હિં ॥૧॥ 


નારદ આદિ અને સનક આદિ મુનીશ્વર સર્વે કૌશલરાજ શ્રીરામજીનાં દર્શનને માટે દિન-પ્રતિદિન અયોધ્યા આવે 
છે અને તે [દિવ્ય] નગરને જોઈને વૈરાગ્ય ભુલાવી દે છે. ॥૧॥ 
જાતરૂપ મનિ રચિત અટારી | નાના રંગ સ્રચેર ગચ ઢારી ॥ 
પુર ચહું પાસ કોટ અતિ સુંદર | રચે કંગૂરા રંગ રંગ બર 1॥।રા॥ 
[દિવ્ય] સ્વર્ણ અને રત્નોથી બનેલી અટ્ટાલિકાઓ છે. તેમાં [મણિ-રત્નોની] અનેક રંગોની સુંદર ઢાળેલી ફરસો છે. 
નગરના ચારેય કોર અત્યંત સુંદર કોટ બનેલો છે, જેની ઉપર સુંદર રંગ-બેરંગી બુરજ (કાંગરા) બનેલા છે. ॥૨॥ 
નવ ગ્રહ નિકર અનીક બનાઈ | જનુ ઘેરી અમરાવતિ આઈ ।॥ 
મહિ બહુ રંગ રચિત ગચ કૉંચા | જો બિલોકિ મુનિબર મન નાચા ગા 
જાણે નવગ્રહોએ મોટી ભારે સેના બનાવીને અમરાવતીને આવીને ઘેરી લીધી હોય. પૃથ્વી (સડકો) પર અનેક રંગના 
(દિવ્ય) કાચ(રત્ન)ની પાકી ફરસ ઢાળવામાં આવી છે, જેને જોઈને શ્રેષ્ઠ મુનિઓનાય મન નાચી ઊઠે છે. ॥૩॥ 
ધવલ ધામ ઊપર નભ ચુંબત | કલસ મનહું રબિ સસિ દુતિ નિંદત ॥ 
બહુ મનિ રચિત ઝરોખા ભ્રાજહિં | ગૃહ ગૃહ પ્રતિ મનિ દીપ બિરાજહિં ॥૪॥ 


ઉજ્જ્વળ મહેલ ઉપર આકાશને ચૂમી રહ્યા છે. મહેલો પર કળશ [પોતાના દિવ્ય પ્રકાશથી] જાણે સૂર્ય, ચન્દ્રમાના 


પ્રકાશની પણ નિંદા (તિરસ્કાર) કરે છે. [મહેલોમાં] ઘણા જ મણિઓમાંથી રચેલા ઝરોખા શોભાયમાન છે અને ઘેરેઘેર 
મણિઓના દીપક શોભા પામી રહ્યા છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1590 


છં૦ મનિ દીપ રાજહિં ભવન ભ્રાજહિં દેહરી બિદટ્ટમ રચી | 
મનિ ખંભ ભીતિ બિરંચિ બિરચી કનક મનિ મરકત ખચી ।॥ 
સુંદર મનોહર મંદિરાયત અજિર સંચિર ફટિક રચે ।| 
પ્રતિ દ્વાર દ્વાર કપાટ પુરટ બનાઇ બહુ બ્જન્ડિ ખચે 1।૧॥ 
ઘરોમાં મણિઓના દીપક શોભા આપી રહ્યા છે. પરવાળાના બનેલા ઊમરા ચમકી રહ્યા છે. મણિઓના થાંભલા છે. 
મરક્તમણિઓ (પન્ના)થી જડેલી સોનાની દીવાલો એવી સુંદર છે જાણે બ્રહ્માએ ખાસ પ્રકારે બનાવી હોય. મહેલ સુંદર, 
મનોહર અને વિશાળ છે. તેમાં સુંદર સ્ફટિકનાં આંગણાં બનેલાં છે. પ્રત્યેક દ્રાર ઉપર ઘણા જ ખરાદેલા હીરાજડિત 
સોનાનાં કમાડ છે. 
દો૦- ચારુ ચિત્રસાલા ગૃહ ગૃહ પ્રતિ લિખે બનાઈ 
રામ ચરિત જે નિરખ મુનિ તે મન લેર્હિં ચોરાઈ ।ર૨૭॥ 
ઘર-ઘરમાં સુંદર ચિત્રશાળાઓ છે, જેમાં શ્રીરામજીનાં ચરિત્ર ઘણી જ સુંદરતા સાથે સજાવીને અંકિત કરેલાં છે. 
જેને મુનિઓ જુએ. છે, તો તે એમનાય ચિત્તને ચોરી લે છે. ॥૨૨॥ 
ચૌ૦- સુમન બાટિકા સબહિં લગાઈ | બિબિધ ભાંતિ કરિ જતન બનાઈ ।॥ 
લતા લલિત બહુ જાતિ સુહાઈ | ફૂલહિં સદા બસંત કિ નાઈ ।૧॥ 
બધા લોકોએ ભિન્નભિન્ન પ્રકારે પુષ્પોની વાડીઓ યત્ન કરીને બનાવી રાખી છે, જેમાં અનેક જાતની સુંદર અને 
લલિત લતાઓ સદાય વસંતની જેમ ફૂલતી રહે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1591 


ગુંજજ મધુકર મુખર મનોહર । મારુત ત્રિબિધિ સદા બહ સુંદર ॥ 

નાના ખગ બાલકન્ડહિ જિઆએ ।| બોલત મધુર ઉડાત સુહાએ ।॥ર૨॥ 

ભમરા મનોહર સ્વરમાં ગુંજારવ કરે છે. સદાય ત્રણેય પ્રકારનો સુંદર વાયુ વહેતો રહે છે. બાળકોએ ઘણા જ પક્ષી 
પાળી રાખ્યાં છે, જે મધુર બોલી બોલે છે અને ઊડવામાં સુંદર લાગે છે. ॥૨॥ 

મોર હંસ સારસ પારાવત | ભવનનિ પર સોભા અતિ પાવત ।॥ 

જહેં તહેં દેખહિં નિજ પરિછાહી | બહુ બિધિ ડકૂજહિં નૃત્ય કરાહી ॥૩ગા 

મોર, હંસ, સારસ અને કબૂતર ઘરોની ઉપર ઘણી જ શોભા પામે છે. તે પક્ષી [મણિઓની દીવાલો અને છતમાં] 

ચારેકોર પોતાનો પડછાયો જોઈને [ત્યાં બીજું પક્ષી સમજીને] અનેક પ્રકારે મધુર વાણી બોલે છે અને નૃત્ય કરે છે. ॥૩॥ 

સુક સારિકા પઢાવહિં બાલક | કહહુ રામ રઘુપતિ જનપાલક ।॥ 

રાજ દુઆર સકલ બિધિ ચારૂ | બીથી ચૌહટ સ્ચેર બજારૂ 1૪॥ 


ન્‌ 


બાળકો તોતા-મેનાને ભણાવે છે કે કહો - રામ, રઘુપતિ, 'જનપાલક. રાજદ્દારો સર્વ પ્રકારે સુંદર છે. શેરીઓ, 

ચૌરાહા (ચાર રસ્તા) અને બજાર સર્વે સુંદર છે. ॥૪॥ 

છં૦ બાજાર રુચિર ન બનઇ બરનત બસ્તુ બિનુ ગથ પાઈએ 1।| 
જહીં ભૂપ રમાનિવાસ તર્હીં કી સંપદા કિમિ ગાઇએ ॥।॥ 
બેઠે બજાજ સરાફ બનિક અનેક મનહું કુબેર તે ।| 
સબ સુખી સબ સચ્ચરિત સુંદર નારિ નર સિસુ જરઠ જે ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1592 


સુંદર બજાર છે, જેનું વર્ણન કરી નથી શકાતું, ત્યાં વસ્તુઓ. વિનામૂલ્યે જ મળે છે. જ્યાં સ્વયં લક્ષ્મીપતિ રાજા હોય, 
ત્યાંની સંપત્તિનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય ? અનેક બજાજ (કપડાંના વહેપારી), સરાફ (સોના-ચાંદીના વહેપારી) આદિ 
વહેપારી બેઠેલા એવા શોભી રહ્યા છે જાણે કુબેર હોય, સ્ત્રી, પુરુષ, બાળકો અને વૃદ્ધો જે પણ છે, તે બધા સુખી, 
સદાચારી અને સુંદર છે. 
દો૦- ઉત્તર દિસિ સરજૂ બહ નિર્મલ જલ ગંભીર 
બાંધે ઘાટ મનોહર સ્વલ્પ પંક નહિ તીર ॥૨૮॥ 
નગરની ઉત્તર દિશામાં સરયૂજી વહી રહ્યાં છે, જેમનું જળ નિર્મળ અને ઉડુ છે. મનોહર ઘાટ બાંધેલા છે, કિનારા 
પર જરાય કાદવ નથી, ॥૨૮॥ 
ચૌ૦- દૂરિ ફરાક રુચિર સો ઘાટા | જર્હે જલ પિઅર્હિ બાજિ ગજ ઠાટા ॥ 
પનિઘટ પરમ મનોહર નાના | તહોં ન પુરુષ કરહિં અસ્નાના ॥૧॥ 


પ ક 


થોડેક દૂર ત્યાં એક સુંદર ઘાટ છે, જ્યાં ઘોડા અને હાથીઓનાં ટોળેટોળાં જળ પીધા કરે છે. પાણી ભરવા માટે ઘણા 
જ [મહિલા] ઘાટ છે, જે ઘણા જ મનોહર છે, ત્યાં પુરુષ સ્નાન નથી કરતા. ॥૧॥ 


રાજઘાટ સબ બિધિ સુંદર બર | મજ્જહિં તર્હો બરન ચારિઉ નર ॥ 
તીર તીર દેવન્ડ કે મંદિર | ચહું દિસિ તિન્ડ કે ઉપબન સુંદર ।ર॥ 


રાજઘાટ સર્વે પ્રકારે સુંદર અને શ્રેષ્ઠ છે, જ્યાં ચારેય વર્ણના પુરુષ સ્નાન કરે છે. સરયૂજીના કિનારે-કિનારે દેવોનાં 
મંદિર છે, જેની ચારેય કોર સુંદર ઉપવન (બગીચા) છે. ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1593 


કહું કહું સરિતા તીર ઉદાસી | બસહિં ગ્યાન રત મુનિ સંન્યાસી ॥ 
તીર તીર તુલસિકા સુહાઈ | બુંદ બંદ બહુ મુનિન્હ લગાઈ ।॥ગા 
નદીના કિનારે ક્યાંક-ક્યાંક વિરક્ત અને જ્ઞાનપરાયણ મુનિ અને સંન્યાસી નિવાસ કરે છે. સરયૂજીના કિનારે-કિનારે 
સુંદર તુલસીજીનાં ઝુંડના ઝુંડ, ઘણાં જ વૃક્ષો મુનિઓએ વાવી રાખ્યાં છે. ॥૩॥ 
પુર સોભા કછુ બરનિ ન જાઈ | બાહેર નગર પરમ સરુચેરાઈ ॥ 
દેખત પુરી અખિલ અઘ ભાગા | બન ઉપબન બાપિકા તડાગા ॥૪॥ 
નગરની શોભા તો કંઈ કહી શકાતી નથી. નગરની બહાર પણ પરમ સુંદરતા છે. શ્રીઅયોધ્યાપુરીનાં દર્શન કરતાં 
જ સમસ્ત પાપ નાસી જાય છે. [ત્યાં] વન, ઉપવન, વાવડીઓ અને તળાવ સુશોભિત છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


છંબ- બાપીં તડાગ અનૂપ કૂપ મનોહરાયત સોહહીં 
સોપાન સુંદર નીર નિર્મલ દેખિ સુર મુનિ મોહહીં ॥ 
બહુ રંગ કંજ અનેક ખગ ફકૂજહિં મધુપ ગેંજારહી | 
આરામ રમ્ય પિકાદિ ખગ રવ જનુ પથિક હંકારહી ॥ 
વાવડીઓ, તળાવ અને કૂવા મનોહર અને વિશાળ છે જે અનુપમ શોભા આપી રહ્યાં છે. વાવડી અને તળાવની 
સુંદર [રત્નોની] નિસરણીઓ અને નિર્મળ જળ જોઈને દેવો અને મુનિઓ સુદ્ધાં મોહિત થઈ જાય છે. [તળાવોમાં] અનેક 
રંગનાં કમળ ખીલી રહ્યાં છે, અનેક પક્ષી કૂંજી રહ્યાં છે અને ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા છે. [પરમ] રમણીય બગીચા કોયલ 
આદિ પક્ષીઓની [સુંદર-મધુર] વાણીથી જાણે વટેમાર્ગુઓને બોલાવી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1594 


દો૦- રમાનાથ જર્હે રાજા સો પુર બરનિ કિ જાઇ [| 
અનિમાદિક સુખ સંપદા રહી. અવધ સબ છાઇ ॥૨૯॥ 
સ્વયં લક્ષ્મીપતિ ભગવાન જ્યાં રાજા હોય, તે નગરનું ક્યાંય વર્ણન કરી શકાય છે? અણિમા આદિ આઠે સિદ્ધિઓ 
અને સમસ્ત સુખ-સંપત્તિઓ અયોધ્યામાં છવાઈ રહી છે. ॥૨૯॥ 
ચૌ૦- જહ તહેં નર રઘુપતિ ગુન ગાવહિં | બૈઠિ પરસપર ઇહઈ સિખાવહિં ॥ 
ભજહુ પ્રનત પ્રતિપાલક રામહિ | સોભા સીલ રૂપ ગુન ધામહિ ૧] 
લોકો ચારેબાજુ શ્રીરઘુનાથજીના ગુણ ગાય છે અને બેસીત્તે એક-બીજાને આ જ શિખામણ આપે છે કે શરણાગતનું 
પાલન કરનારા શ્રીરામજીને ભજો, શોભા, શીલ, રૂપ અને ગુણોના ધામ શ્રીરઘુનાથજીને ભજો. ॥૧॥ 
જ્લજ બિલોચન સ્યામલ ગાતહિ | પલક નયન ઇવ સેવક ત્રાતહિ ॥ 
ધૃત સર રુચિર ચાપ તૂનીરહિ | સંત કંજ બન રબિ રનધીરહિ ॥ર॥ 
કમળનયન અને શ્યામ શરીરવાળાને ભજો. પલક જે રીતે નેત્રોની રક્ષા કરે છે તે જ રીતે પોતાના સેવકોની રક્ષા 
કરનારાને ભજો. સુંદર, બાણ, ધનુષ અને ભા્‌થો ધારણ કરનારાને ભજો. સંતરૂપી કમળવનને [ખિલવવા] માટે સૂર્યરૂપ 
રણધીર શ્રીરામજીને ભજો. ॥૨॥ 
કાલ કરાલ બ્યાલ ખગરાજહિ | નમત રામ અકામ મમતા જહિ ॥ 
લોભ મોહ મૃગજૂથ કિરાતહિ । મનસિજ કરિ હરિ જન સુખદાતહિ ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1595 


કાળરૂપી ભયાનક સર્પને ભક્ષણ કરનારા શ્રીરામરૂપ ગરુડજીને ભજો. નિષ્કામભાવથી પ્રણામ કરતાં જ મમતાનો 
નાશ કરી નાખનાર શ્રીરામજીને ભજો. લોભ-મોહરૂપી હરણાંના સમૂહને નાશ કરનારા શ્રીરામરૂપ કિરાતને ભજો. 
કામદેવરૂપી હાથીને માટે સિંહરૂપ તથા સેવકોને સુખ આપનારા શ્રીરામજીને ભજો. ॥૩॥ 


સંસય સોક નિબિડ તમ ભાનુહિ । દનુજ ગહન ઘન દહન કુસાનુહિ ॥ 
જનકસુતા સમેત રઘુબીરહેિ | કંસ ન ભજહુ ભંજન ભવ ભીરહિ ॥૪॥ 


સંશય અને શોકરૂપી ગાઢ અંધકારનો. નાશ કરનારા શ્રીરામરૂપ સૂર્યને ભજો. રાક્ષસરૂપી ગાઢ વનને બાળનારા 
શ્રીરામરૂપ અગ્નિને ભજો. જન્મ-મૃત્યુના ભયનો નાશ કરનારા શ્રીજાનકીજી સહિત શ્રીરઘુવીરને કેમ નથી ભજતા ? ॥૪॥ 


બહુ બાસના મસક હિમ રાસિહિ | સદા એકરસ અજ અબિનાસિહિ ॥ 
મુનિ રંજન ભંજન મહિ ભારહિ | તુલસિદાસ કે પ્રભુહિ ઉદારહિ ॥૫॥ 
ઘણા જ વાસનાઓરૂપી મચ્છરોનો નાશ કરનારા શ્રીરામરૂપ હિમરાશિને ભજો. નિત્ય એકરસ, અજન્મા અને 


અવિનાશી શ્રીરઘુનાથજીને ભજો. મુનિઓને આનંદ આપનારા, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારનારા અને તુલસીદાસના ઉદાર 
(દયાળુ) સ્વામી શ્રીરામજીને ભજો. ॥૫॥ 


દો૦ એહિ બિધિ નગર નારિ નર કરહિં રામ ગુન ગાન [| 
સાનુકૂલ સબ પર ર્હહિં સંતત કૃપાનિધાન ॥૩૦॥ 
આ રીતે નગરનાં સ્રી-પુરુષ શ્રીરામજીના ગુણગાન કરે છે અને કૃપાનિધાન શ્રીરામજી સદા સૌ પર અત્યંત પ્રસન્ન 


ન્‌ 


રહે છે. ॥૩૦॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1596 


ચૌ૦- જબ તે રામ પ્રતાપ ખગેસા | ઉદિત ભયઉ અતિ પ્રબલ દિનેસા ॥ 
પૂરિ પ્રકાસ રહેઉ તિહું લોકા | બહુતેન્ડ સુખ બહુતન મન સોકા ॥૧॥ 
[કાકભુશુંડિજી કહે છે -] હે પક્ષીરાજ ગરુડજી ! જ્યારથી રામપ્રતાપરૂપી અત્યંત પ્રચંડ સૂર્ય ઉદિત થયો, ત્યારથી 
ત્રણેય લોકોમાં પૂર્ણ પ્રકાશ છવાઈ ગયો છે. એનાથી ઘણાને સુખ અને ઘણાના મનમાં શોક થયો. ॥૧॥ 
જિન્હહિ સોક તે કહઉં બખાની | પ્રથમ અબિઘદ્યા નિસા નસાની ॥ 
અઘ ઉલૂક જહે તહાં લુકાને | કામ ક્રોધ કૈરવ સકુચાને ॥ર૨॥ 
જેમને જેમને શોક થયો, તેમને હું વખાણીને કહું છું [સર્વત્ર પ્રકાશ છવાઈ જવાથી] પહેલા તો અવિદ્યારૂપી રાત્રિ 
નષ્ટ થઈ ગઈ. પાપરૂપી ઘુવડો જ્યાં-ત્યાં છુપાઈ ગયાં અને કામ-કોધરૂપી કુમુદ બીડાઈ ગયાં. ।ર॥ 
બિબિધ કર્મ ગુન કાલ સુભાઊ | એ ચકોર સુખ લહર્હિં ન કાઊ ।॥ 
મત્સર માન મોહ મદ ચોરા | ઇન્ડ કર હુનર ન કવનિર્હું ઓરા ગા 
જાતજાતના [બંધનકારક] કર્મ, ગુણ, કાળ અને સ્વભાવ એ. ચકોર છે, જે [રામપ્રતાપરૂપી સૂર્યના પ્રકાશમાં] ક્યારેય 
સુખ નથી પામતા. મત્સર (ઇર્ષા), માન, મોહ અને મદરૂપી જે ચોર છે, તેમનો હુન્નર પણ કોઈ સામે ચાલી નથી શકતો 
(તેમનું કંઈ ચાલતું નથી). ॥૩॥ 
ધરમ તડાગ ગ્યાન બિગ્યાના | એ પંકજ બિક્સે બિધિ નાના ॥ 
સુખ સંતોષ બિરાગ બિબેકા | બિગત સોક એ કોક અનેકા ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1597 


ધર્મરૂપી તળાવોમાં જ્ઞાન, વિજ્ઞાન - એ અનેક પ્રકારનાં કમળ ખીલી ઊઠ્યાં. સુખ, સંતોષ, વૈરાગ્ય અને વિવેક - એ 
અનેક ચકવા શોકરહિત થઈ ગયા. ॥૪॥ 
દો૦) યહ પ્રતાપ રબિ જાકે ઉર જબ કરઇ પ્રકાસ | 


પ. નં પ.” જ 
પછિલે બાઢરહિં પ્રથમ જે ક્હે તે પાવહિં નાસ 1।૩૧॥ 
આ શ્રીરામપ્રતાપરૂપી સૂર્ય જેના હૃદયમાં જ્યારે પ્રકાશ કરે છે, ત્યારે જેમનું વર્ણન પછીથી કરાયું છે; તે (ધર્મ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સુખ, સંતોષ, વૈરાગ્ય અને 
વિવેક) વધી જાય છે અને જેમનું વર્ણન અગાઉ કરવામાં આવ્યું છે, તે (અવિદા, પાપ, કામ, ક્રોધ, કર્મ, કાળ, ગુણ, સ્વભાવ આદિ) નાશને પ્રાપ્ત થાય (નષ્ટ 
થઈ જાય) છે. ॥૩૧॥ 


ચૌ૦- ભ્રાતન્ડ સહિત રામુ એક બારા | સંગ પરમ પ્રિય પવનકુમારા ॥ 
સુંદર ઉપબન દેખન ગએ | સબ તરુ કુસુમિત પલ્લવ નએ 1।૧॥ 
એક વાર ભાઈઓસહિત શ્રીરામચન્દ્રજી પરમપ્રિય હનુમાનજીને સાથે લઈને સુંદર ઉપવન જોવા ગયા. ત્યાંનાં 
સઘળાં વૃક્ષ ફાલેલાં અને નવાં પાંદડાંઓથી યુક્ત હતાં, ॥૧॥ 
જાનિ સમય સનકાદિક આએ 1।| તેજ પુંજ ગુન સીલ સુહાએ ॥ 
બ્રહ્માનંદ સદા લયલીના | દેખત બાલક બહુકાલીના ।ર॥ 
સુઅવસર જાણીને સનકાદિક મુનિ આવ્યા, જે તેજના પુંજ, સુંદર ગુણ અને શીલથી યુક્ત તથા સદાય બ્રહ્માનંદમાં 
લવલીન રહે છે. જોવામાં તો તે બાળક લાગે છે, પણ છે ઘણા વયોવૃદ્ધ, ॥૨॥ 
રૂપ ધરૈં જનુ ચારિઉ બેદા | સમદરસી મુનિ બિગત બિભેદા ॥ 
આસા બસન બ્યસન યહ તિન્હહીં | રઘુપતિ ચરિત હોઇ તહ સુનહીં ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1598 


રે 


જાણે ચારેય વેદોએ જ બાળરૂપ ધારણ કરેલાં હોય. તે મુનિ સમદર્શી અને ભેદરહિત છે. દિશાઓ જ એમનાં વસ્ત્ર 
છે. તેમને એક જ વ્યસન છે કે જ્યાં શ્રીરઘુનાથજીની ચ રિત્ર-કથા હોય છે ત્યાં જઈને તેઓ અવશ્ય સાંભળે છે. ॥૩॥ 
તર્હોં રહે સનકાદિ ભવાની | જહૈં ઘટસંભવ મુનિબર ગ્યાની ॥ 
રામ કથા મુનિબર બહુ બરની | ગ્યાન જોનિ પાવક જિમિ અરની ।૪॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! સનકાદિ મુનિ ત્યાં ગયા હતા કે જ્યાં જ્ઞાની મુનિશ્રેષ્ઠ શ્રી અગસ્ત્યજી રહેતા હતા. 
(તેઓ ત્યાં કથા સાંભળીને અત્યારે અહીંયાં જ દર્શન માટે આવ્યા.) શ્રેષ્ઠ મુનિએ શ્રીરામજીની ઘણી જ કથાઓ વર્ણવી 
હતી; જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે એ જ પ્રમાણે સમર્થ છે, જેમ અરણિના લાકડાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ॥૪॥ 
દો૦- દેખિ રામ મુનિ આવત હરષિ. દંડવત કીન્હ 
સ્વાગત પૂંછિ પીત પટ પ્રભુ બેઠન કર્હું દીન્ડ [[૩ર॥ 
સનકાદિ મુનિઓને આવતાં જોઈને શ્રીરામચન્દ્રજીએ હરખાઈને દંડવત્‌ કર્યા અને સ્વાગત (કુશળ) પૂછીને પ્રભુએ 
[એમને] બેસવા માટે પોતાનું પીતામ્બર બિછાવી દીધું. ॥૩૨॥ 
ચૌ૦- કીન્ડ દંડવત તીનિઉ ભાઈ | સહિત પવનસુત સુખ અધિકાઈ ॥ 
મુનિ રઘુપતિ છબિ અતુલ બિલોકી | ભએ મગન મન સકે ન રોકી ॥૧| 
પછી હનુમાનજીસહિત ત્રણેય ભાઈઓએ દંડવત્‌ કર્યા, સર્વેને ઘણું સુખ થયું. મુનિ શ્રીરઘુનાથજીની અતુલનીય 
શોભા જોઈને તેમાં મગ્ન થઈ ગયા. તે મનને રોકી ન શક્યા. ॥૧॥ 


સ્યામલ ગાત સરોરુહ લોચન । સુંદરતા મંદિર ભવ મોચન ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1599 


એકટક રહે નિમેષ ન લાવહિં | પ્રભુ કર જોરે સીસ નવાવહિં ॥ર॥ 
તે જન્મ-મૃત્યુ।ના ચક્રથી છોડાવનારા, શ્યામ શરીર, કમળનયન, સુંદરતાના ધામ શ્રીરામજીને એકીટશે જોતા જ 
રહી ગયા, પલકારો મારતા નથી. અને પ્રભુ હાથ જોડી શીશ નમાવી રહ્યા છે. ॥૨॥ 
તિન્હ કે દસા દેખિ રઘુબીરા | સ્ત્રવત નયન જલ પુલક સરીરા ॥ 
કર ગહિ પ્રભુ મુનિબર બેઠારે | પરમ મનોહર બચન ઉચારે ॥૩ા 
તેમની [પ્રેમવિલ્રળ] દશા જોઈને [તેમની જ જેમ] શ્રીરઘુનાથજીનાં નેત્રોમાંથી પણ પ્રેમાશ્રુઓનું જળ વહેવા લાગ્યું 
અને શરીર પુલકિત થઈ ગયું. તત્પશ્ચાત્‌ પ્રભુએ હાથ પકડીને શ્રેષ્ઠ મુનિઓને બેસાડ્યા અને પરમ મનોહર વચન કહ્યાં 
-॥ગા 
આજુ ધન્ય મૈ સુનહુ મુનીસા | તુમ્હરે દરસ જાર્હિ અઘ ખીસા ।॥ 
બડે ભાગ પાઇબ સૂૃતસંગા | બિનહિં પ્રયાસ હોહિં ભવ ભંગા ।૪॥ 
હે મુનીશ્વરો! સાંભળો, આજે હું ધન્ય છું, આપનાં દર્શનોથી જ [સઘળાં] પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. મોટા ભાગ્યથી જ 
સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય છે, જેથી પરિશ્રમ વિના જન્મ-મૃત્યુનું ચકર નષ્ટ થઈ જાય છે. ॥૪॥ 
દો૦ સંત સંગ અપબર્ગ કર કામી ભવ કર પંથ [| 
કહહિં સંત ક્બિ કોબિદ શ્રુતિ પુરાન સદગ્રંથ ॥૩૩ા 
સંતનો સંગ મોક્ષ (ભવ બંધનથી છૂટવા)તો અને કામીનો સંગ જન્મ-મૃત્યુના બંધનમાં પડવાનો માર્ગ છે. સંત, કવિ 
અને પંડિત તથા વેદ, પુરાણ [આદિ] સર્વે સદ્ગ્રંધ આવું કહે છે. ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1600 


ચૌ૦- સુનિ પ્રભુ બચન હરષિ મુનિ ચારી | પુલકિત તન અસ્તુતિ અનુસારી ॥ 
જ્ય ભગવંત અનંત અનામય | અનઘ અનેક એક કરુનામય ।॥૧॥ 
પ્રભુનાં વચન સાંભળીને ચારેય મુનિ હર્ષિત થઈને, પુલકિત શરીરે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા - હે ભગવન્‌! આપનો જય 

હો. આપ અંતરહિત, વિકારરહિત, પાપરહિત, અનેક (સર્વરૂપોમાં પ્રકટ),એક (અદ્દિતીય) અને કરુણામય છો. ॥૧॥ 
જ્ય નિર્ગુન જ્ય જ્ય ગુન સાગર | સુખ મંદિર સુંદર અતિ નાગર ॥ 
જ્ય ઇંદિરા રમન જ્ય ભૂધર | અનુપમ અજ અનાદિ સોભાકર ।ર॥ 
હે નિર્ગુણ આપનો જય હો. હે ગુણોના સમુદ્ર! આપનો જય હો, જય હો. આપ સુખના ધામ, [અત્યંત] સુંદર અને 


અતિ ચતુર છો. હે લક્ષ્મીપતિ ! આપનો જય હો. હે પૃથ્વીને ધારણ કરનારા! આપનો જય હો. આપ ઉપમારહિત, 
અજન્મા, અનાદિ અને શોભાની ખાણ છો. ॥૨॥ 


ગ્યાન નિધાન અમાન માનપ્રદ । પાવન સુજસ પુરાન બેદ બદ ।॥ 
તગ્ય કૃતગ્ય અગ્યતા ભંજન | નામ અનેક અનામ નિરંજન ।॥૩ા 


આપ જ્ઞાનના ભંડાર [સ્વયં] માનરહિત અને [બીજાઓને] માન આપનારા છો. વેદ અને પુરાણ આપનો પાવન 
સુંદર યશ ગાય છે. આપ તત્ત્વને જાણનારા, કરેલી સેવાને સ્વીકારનાર (માનનારા) અને અજ્ઞાનનો નાશ કરનારા છો. હે 
નિરંજન (માયારહિત)! આપતા અનેક (અનંત) નામ છે અને કોઈ નામ નથી (અર્થાત્‌ આપ બધાંય નામોથી પર છો). 
॥ગા 


સર્બ સર્બંગત સર્બ ઉરાલય | બસસિ સદા હમ કહું પરિપાલય ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1601 


દ્ંદ બિપતિ ભવ ફંદ બિભંજ્ય | હૃદિ બસિ રામ કામ મદ ગંજય ।૪॥ 

આપ સર્વરૂપ છો, સર્વમાં વ્યાપ્ત છો અને સર્વેના હૃદયરૂપી ઘરમાં સદા નિવાસ કરો છો. [માટે] આપ અમારું 

પાલન-પોષણ કરો. [રાગ-દ્રેષ, અનુફૂળતા-પ્રતિકૂળતા, જન્મ-મૃત્ય આદિ] દન્દ, વિપત્તિ અને જન્મ-મૃત્યુની જાળને કાપી 
નાખો. હે રામજી! આપ અમારા હૃદયમાં વસીને કામ અને મદનો નાશ કરી નાખો. ॥૪॥ 


દો૦- પરમાનંદ કુપાયતન મન પરિપૂરન કામ 
પ્રેમ ભગતિ અનપાયની દેહુ હમહિ શ્રીરામ ॥૩૪॥ 


આપ પરમાનંદસ્વરૂપ, કૃપાના ધામ અને મનની કામનાઓને પરિપૂર્ણ કરનારા છો. હે શ્રીરામજી! અમને આપની 
અવિચળ પ્રેમા-ભક્તિ પ્રેમલક્ષણાભક્તિ) આપો. ॥૩૪॥ 


ચૌ૦- દેહુ ભગતિ રઘુપતિ અતિ પાવનિ | ત્રિબિધિ તાપ ભવ દાપ નસાવનિ ॥ 
પ્રનત કામ સુરધેનુ કલપતરું | હોઈ પ્રસન્‍ન દીજે પ્રભુ યહ બરુ ॥૧॥ 


હે રઘુનાથજી! આપ અમને આપની અત્યંત પવિત્ર કરનારી અને ત્રણેય પ્રકારના તાપો અને જન્મમરણના ક્લેશોને 
નાશ કરનારી ભક્તિ આપો. હે શરણાગતોની કામના પૂર્ણ કરવા માટે કામધેનુ અને કલ્પવૃક્ષરૂપ પ્રભો! પ્રસન્‍ન થઈને 
અમને. આ જ વર આપો. ॥૧॥ 
ભવ બારિધિ કુંભજ રઘુનાયક | સેવત સુલભ સક્લ સુખ દાયક ॥ 
મન સંભવ દારુન દુખ દારય 1 દીનબંધુ સમતા બિસ્તારય ॥ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1602 


હે રઘુનાથજી! આપ જન્મ-મૃત્યુરૂપ સમુદ્રને શોષવા માટે અગસ્ત્ય મુનિ સમાન છો. આપ સેવા કરવામાં સુલભ છો 
તથા સર્વે સુખોને આપનારા છો. હે દીનબંધુ! મનમાં ઉત્પન્ન દારૂણ દુઃખોને નાશ કરો અને [અમારામાં] સમદષ્ટિનો 
વિસ્તાર કરો, ॥૨॥ 
આસ ત્રાસ ઇરિષાદિ નિવારક | બિનય બિબેક બિરતિ બિસ્તારક ॥ 
ભૂપ મૌલિ મનિ મંડન ધરની | દેહિ ભગતિ સંસૃતિ સરિ તરની ।॥૩॥ 
આપ [વિષયોની] આશા, ભય અને ઇર્ષા આદિનું નિવારણ કરનારા તથા વિનય, વિવેક અને વૈરાગ્યનો વિસ્તાર 


કરનારા છો. હે રાજાઓના શિરોમણિ અને પૃથ્વીના ભૂષણ શ્રીરામજી ! સંસૃતિ (જન્મ-મૃત્યુના પ્રવાહ) રૂપી. નદીને માટે 
નૌકારૂપી પોતાની (આપની) ભક્તિ પ્રદાન કરો. ॥૩॥ 


મુનિ મન માનસ હંસ નિરંતર | ચરન કમલ બંદિત અજ સંકર ॥ 
રઘુકુલ કેતુ સેતુ શ્રુતિ રચ્છક | કાલ કરમ સુભાઉ ગુન ભચ્છક ।૪॥ 
તારન તરન હરન સબ દૂષન | તુલસિદાસ પ્રભુ ત્રિભુવન ભૂષન ।॥પ૫॥ 


હે મુનિઓના મનરૂપી માનસરોવરમાં નિરંતર નિવાસ કરનારા હંસ! આપના ચરણકમળબ્રહ્માજી અને શિવજી દ્વારા 
વંદિત છે. આપ રઘુકુળના કેતુ, વેદમર્યાદાના રક્ષક અને કાળ, કર્મ, સ્વભાવ તથા ગુણ[રૂપ બંધનો]ના ભક્ષક (નાશક) 


થા ક” 


છો. આપ તરણ-તારણ (સ્વયં તરેલા અને બીજાઓને તારનારા) તથા સર્વે દોષોને હરનારા છો. ત્રણેય લોકોના વિભૂષણ 
આપ જ તુલસીદાસના સ્વામી છો. ॥૪-૫॥ 


દો૦ બાર બાર અસ્તુતિ કરિ પ્રેમ સહિત સિરુ નાઇ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1603 


બ્રહ્મ ભવન સનકાદિ ગે અતિ અભીષ્ટ બર પાઇ ॥।૩૫॥ 


પ્રેમસહિત વારંવાર સ્તુતિ કરીને અને શીશ નમાવીને તથા પોતાનો અત્યંત મનવાંછિત વર પામીને સનકાદિક મુંને 
બ્રહ્મલોકે ગયા. ॥૩૫॥ 
ચૌ૦- સનકાદિક બિધિ લોક સિધાએ । ભ્રાતન્હ રામ ચરન સિર નાએ ।॥ 
પૂછત પ્રભુહિ સકલ સકુચાહી | ચિતવહિં સબ માસરુતસુત પાહી ।॥૧॥ 
સનકાદિ મુનિ બ્રહ્મલોકમાં ચાલ્યા ગયા. પછી ભાઈઓએ શ્રીરામજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યાં. સર્વે ભાઈઓ 
પ્રભુને પૂછવામાં સંકોચાય છે. [તેથી] સર્વે હનુમાનજીની સામે જોઈ રહ્યા છે. ॥૧॥ 
હનુમાનજી અને શ્રી રામજીના ઉપદેશ દ્વારા ભરતજીનો પ્રશ્ન 


સુની ચહહિં પ્રભુ મુખ કે બાની | જો સુનિ હોઇ સકલ ભ્રમ હાની ॥ 
અંતરજામી પ્રભુ સભ જાના | બૂઝત કહહુ કાહ હનુમાના ।ર॥ 


ન્‌ 


તેઓ પ્રભુના શ્રીમુખની વાણી સાંભળવા ઇચ્છે છે, જેને સાંભળીને સર્વ ભ્રમોનો નાશ થઈ જાય છે. અંતર્યામી પ્રભુ 
બધું જાણી ગયા અને પૂછવા લાગ્યા - કહો હનુમાન] શું વાત છે? ॥૨॥ 
જોરિ પાનિ કહ તબ હનુમંતા | સુનહું દીનદયાલ ભગવંતા ॥ 
નાથ ભરત કછુ પૂંછન ચહહીં | પ્રસ્‍ન કરત મન સકુચત અહહીં ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1604 


ત્યારે હનુમાનજી હાથ જોડીને બોલ્યા - હે દીનદયાળુ ભગવાન! સાંભળો. હે નાથ! ભરતજી કંઈક પૂછવા ઇચ્છે છે, 
પણ પ્રશ્ચ કરતાં મનમાં સંકોચાઈ રહ્યા છે. ॥૩॥ 
તુમ્હ જાનહું કપિ મોર સુભાઊ | ભરતહિ મોહિ કછુ અંતર કાઊ ।॥ 
સુનિ પ્રભુ બચન ભરત ગહે ચરના | સુનહુ નાથ પ્રનતારતિ હરના ॥૪॥ 
[ભગવાને કહ્યું -] હનુમાન! તમે તો મારો સ્વભાવ જાણો જ છો. ભરતના અને મારા વચમાં કદીય કોઈ અંતર 


(ભેદ) છે? પ્રભુનાં વચન સાંભળીને ભરતજીએ એમના ચરણ પકડી લીધા [અને કહ્યું -] હે હે નાથ! હે શરણાગતના 
દુઃ ખોને હરનારા! સાંભળો ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ નાથ ન મોહિ સંદેહ કછુ સપનેહું સોક ન મોહ 1॥।| 
કેવલ કૃપા તુમ્હારિહિ કૃપાનંદ સંદોહ ॥૩૧॥ 


હે નાથ! મને સ્વપ્નમાંય શોક કે મોહ નથી, અને કોઈ સંદેહ પણ નથી. હે કૃપા અને આનંદના સમૂહ! આ કેવળ 
આપની જ કૃપાનું ફળ છે. ॥૩૬॥ 


ચૌ૦- કરઉ કૃપાનિધિ એક ઢિઠાઈ | મૈં સેવક તુમ્હ જન સુખદાઈ ॥ 
સંતન્હ કે મહિમા રઘુરાઈ | બહુ બિધિ બેદ પુરાનન્હ ગાઈ ।૧॥ 
તો પણ હ હે કૃપાનિધાન! હું હુ ડું આપની સાથે એક તા કરું છું. હું સેવક છું અને આપ સેવકને સુખ આપનારા છો 


[એટલે મારી ધૃષ્ટતાને ક્ષમા કરો અને મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીને સુખ આપો]. હે રઘુનાથજી। વેદ-પુરાણોએ સંતોનો 
મહિમા અનેક પ્રકારે ગાયો છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1605 


શ્રીમુખ તુમ્હ પુનિ કીન્ડિ બડાઈ | તિન્હ પર પ્રભુહિ પ્રીતિ અધિકાઈ ॥ 
સુના ચહઉં પ્રભુ તિન્હ કર લચ્છન । કૃપાસિંધુ ગુન ગ્યાન બિચચ્છન ॥ર૨॥ 
આપે પણ આપના શ્રીમુખથી એમની પ્રશંસા કરી છે અને તેમના પર પ્રભુ(આપ)નો પ્રેમ પણ અધિક છે. હે પ્રભો! 
હું એમનાં લક્ષણ સાંભળવા માગું છું. આપ કૃપાના સાગર છો અને ગુણ તથા જ્ઞાનમાં અત્યંત નિપુણ છો. ॥૨॥ 
સંત અસંત ભેદ બિલગાઈ | પ્રનતપાલ મોહિ કહહુ બુઝાઈ ।॥ 
સંતન્ડ કે લચ્છન સુનુ ભ્રાતા | અગનિત શ્રુતિ પુરાન બિખ્યાતા ॥૩ગા 
હે શરણાગતનું પાલન કરનાર પ્રભુ! સંત અને અસંતના ભેદ જુદા જુદા કરીને મને સમજાવીને કહો. [શ્રીરામજીએ 
કહ્યું -] હે ભાઈ! સાંભળો, સંતોનાં લક્ષણ (ગુણ) અસંખ્ય છે, જે વેદ અને પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ॥૩॥ 
સંત અસંતન્હિ કે અસિ કરની | જિમિ કુઠાર ચંદન આચરતી ॥ 
કાટડ પરસુ મલય સુનુ ભાઈ | નિજ ગુન દેઇ સુગંધ બસાઈ ।૪॥ 


સંત અને અસંતની કરણી એવી છે જેમ કુહાડી અને ચંદનનું આચરણ હોય છે. હે ભાઇ ! સાંભળો, કુહાડી ચંદનને 


કાપે છે [કારણ તેનું કાર્ય વૃક્ષોને કાપવાનું છે]; પરંતુ ચંદન પોતાના સ્વભાવવશ પોતાના ગુણ આપીને તેને [કાપનાર 
કુહાડીને] સુગંધથી સુવાસિત કરી દે છે. ॥૪॥ 


દો૦ તાતે સુર સીસન્ડ ચઢત જગ બલ્લભ શ્રીખંડ 
અનલ દાહિ પીટત ઘનહિં પરસુ બદન યહ દંડ ॥।॥૩૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1606 


આ જ ગુણને કારણે ચંદન દેવોના મસ્તકો પર ચઢે છે અને જગતને પ્રિય બની રહ્યું છે અને કુહાડીના મુખને એ 
દંડ મળે છે કે તેને અગ્નિમાં તપાવીને પછી ઘણથી ફૂટવામાં આવે છે. ॥૩૭॥ 
ચૌ૦- બિષય અલંપટ સીલ ગુનાકર | પર દુખ દુખ સુખ સુખ દેખે પર ॥ 
સમ અભૂતરિપુ બિમદ બિરાગી | લોભામરષ હરષ ભય ત્યાગી ।॥૧॥ 
સંત વિષયોમાં લંપટ (લિપ્ત) નથી હોતા, શીલ અને સદ્દગુણોની ખાણ હોય છે. તેમને પારકું દુઃખ જોઈને દુઃખ અને 
સુખ જોઈને સુખ થાય છે. તે (સર્વમાં, સર્વત્ર, સર્વ સમયે] સમતા રાખે છે, તેમના મનમાં કોઈ એમનો શત્રુ નથી. તેઓ 
મદથી રહિત અને વૈરાગ્યવાન્‌ હોય છે તથા લોભ, ક્રોધ, હર્ષ અને ભયનો ત્યાગ કરૌને રહે છે. ॥૧॥ 
કોમલચિત દીનન્ડ પર દાયા | મન બચ ક્રમ મમ ભગતિ અમાયા ॥ 
સબહિ માનપ્રદ આપુ અમાની | ભરત પ્રાન સમ મમ તે પ્રાની ॥ર॥ 
તેમનું ચિત્ત ઘણુ કોમળ હોય છે. તેઓ દીનો પર દયા કરે છે તથા મન, વચન અને કર્મથી મારી નિષ્કપટ (વિશુદ્ધ) 
ભક્તિ કરે છે. સર્વેને સન્માન આપે છે, પણ સ્વયં માનરરહિત હોય છે. હે ભરત! તે પ્રાણી (સંતજન) મારા પ્રાણોની 
સમાન છે. ॥ર॥ 
બિગત કામ મમ નામ પરાયન | સાંતિ બિરતિ બિનતી મુદિતાયન ॥ 
સીતલતા સરલતા મયત્રી | દ્વિજ પદ પ્રીતિ ધર્મ જનયત્રી ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1607 


તેમને કોઈ કામના હોતી નથી. તેઓ મારા નામમાં લીન હોય છે. શાંતિ, વૈરાગ્ય, વિનય અને પ્રસન્‍નતાના ધામ 
હોય છે. તેમનામાં શીતળતા, સરળતા, સર્વે પ્રતિ મિત્રભાવ અને બ્રાહ્મણના ચરણોમાં પ્રીતિ હોય છે, જે ધર્મને ઉત્પન્ન 
કરનારી છે. ॥૩॥ 
એ સબ લચ્છન બસહિં જાસુ ઉર । જાનેહુ તાત સંત સંતત ફર ॥ 
સમ દમ નિયમ નીતિ નહિં ડોલહિં | પરુષ બચન કબહું નહિં બોલહિં ॥૪॥ 
હે તાત! આ સર્વે લક્ષણ જેના હૃદયમાં વસતાં હોય, એને સદાય સાચા સંત જાણવા. જે શમ (મનના નિગ્રહ), દમ 
(ઇન્દ્રીયોના નિગ્રહ), નિયમ અને નીતિમાં ક્યારેય વિચલિત થતા નથી. અને મુખથી કદીય કઠોર વચન બોલતા નથી; 
॥૪॥ 


દો૦- નિંદા અસ્તુતિ ઉભય સમ મમતા મમ પદ કંજ [| 
તે સજ્જન મમ પ્રાનપ્રિય ગુન મંદિર સુખ પુંજ [।૩૮॥ 
જેમને નિંદા અને સ્તુતિ (પ્રશંસા) બંને સમાન છે અને મારા ચરણકમળોમાં જેમની મમતા છે, તે ગુણોના ધામ અને 
સુખના ભંડાર સંતજન મને પ્રાણોની જેમ પ્રિય છે. ॥૩૮॥ 
ન્ડ ૦ જ નત * 
ચૌ૦- સુનહુ અસંતન્હ કેર સુભાઊ | ભૂલેહું સંગતિ કરિઅ ન કાઊ ।॥ 
તિન્ડ કર સંગ સદા દુખદાઈ | જિમિ કપિલહિ ઘાલઈ હરહાઈ ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1608 


હવે, સર્વે અસંતોનો સ્વભાવ સાંભળો; કદીય ભૂલથીય તેમની સંગતિ ન કરવી જોઈએ. તેમનો સંગ સદા દુઃખ 
આપનારો હોય છે. જેમ હરાઈ ગાય (દુષ્ટ ગાય) પોતાની સોબતથી કપીલા ગાય(સીધી અને દૂઝણી)ને નષ્ટ કરી નાખે 
છે. ॥૧॥ 
ખલન્હ હૃદયં અતિ તાપ બિસેષી | જરહિં સદા પર સંપતિ દેખી ॥ 
જહે કહું નિંદા સુનર્હિં પરાઈ | હરષર્હિ મનહું પરી નિધિ પાઈ ।॥ર૨॥ 
દુષ્ટોના હૃદયમાં બહુ અધિક સંતાપ રહે છે. તે પારકી સંપત્તિ (સુખ) જોઈને સદા બળતા રહે છે. તેઓ જ્યાં ક્યાંય 
બીજાની નિંદા સાંભળવા પામે છે, ત્યાં એવા હરખાય છે, જાણે માર્ગમાં પડેલો ખજાનો પામી લીધો હોય. ॥ર॥ 
કામ ક્રોધ મદ લોભ પરાયન 1। નિર્દય કપટી કુટિલ મલાયન ।॥ 
બયરુ અકારન સબ કાહૂ સોં । જો કર હિત અનહિત તાહ સોં ॥૩ા 
તેઓ કામ, ક્રોધ, મદ અને લોભમાં લીન તથા નિર્દયી, કપટી, કુટિલ અને પાપોનાં ધામ હોય છે. તે કારણવિના સર્વ 
કોઈથી વેર કર્યા કરે છે. જે ભલાઈ કરે છે તેની સાથે પણ [તેઓ] બુરાઈ કરે છે. ॥૩॥ 
ઝૂઠઈઇ લેના ઝૂઠઇ દેના | ઝૂઠઈ ભોજન જૂઠ ચબેના ।॥ 
બોલહિં મધુર બચન જિમિ મોરા | ખાઇ મહા અહિ હૃદય કઠોરા ।૪॥ 
એમનું લેણુંય જૂઠું અને દેણુંય જૂઠું જ હોય છે. જૂઠું ભોજન હોય છે અને જૂઠું (ચાવણું) હોય છે (અર્થાત્‌ તેઓ લેણ- 
દેણના વ્યવહારમાં જૂઠનો આશ્રય લઈને બીજાઓનો હક છીનવી લે છે અથવા ખોટી ડંફાસો હાંક્યા કરે છે કે અમે લાખો 
રૂપિયા લઈ લીધા, કરોડોનું દાન કરી દીધું, આ જ પ્રમાણે, ખાય છે ચણાની રોટલી અને કહે છે કે આજે ખૂબ માલ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1609 


ખાઈને આવ્યા. ચાવણું ચાવીને રહી જાય છે અને કહે છે કે અમે બદામ, કિસમિસ ખાધાં વગેરે. અર્થ એટલો જ કે દરેક 
વાતમાં ખોટું જ બોલ્યા કરે છે). જેમ મોર(ઘણું મીઠું બોલે છે, પરંતુ તે)નું હૃદય એવું કઠોર હોય છે કે તે મહા ઝેરી સર્પને 
પણ ખાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે તેઓ પણ ઉપસ્થી મીઠાં વચન બોલે છે [પરંતુ હૃદયના ઘણા જ નિર્દયી હોય છે]. ॥૪॥ 
દો૦ પર દ્રોહી પર દાર રત પર ધન પર અપબાદ [| 


ન્‌ 


તે નર પોંવર પાપમય દેહ ધરે મનુજાદ ॥૩૯॥ 


તે બીજાઓનો દ્રોહ કરે છે અને પારકી સ્ત્રી, પારકા ધન તથા પારકી નિંદામાં આસક્ત રહે છે. તેઓ પામર અને 
પાપમય મનુષ્ય નર-શરીર ધારણ કરેલા રાક્ષસો જ છે. ॥૩૯॥ 


ચૌ૦- લોભઇ ઓઢન લોભઇ ડાસન । સિસ્નોદર પર જમપુર ત્રાસ ન ।॥ 
કાહૂ કી જોં સુનહિં બડાઈ | સ્વાસ લેહિં જનુ જૂડી આઈ 1।૧॥ 


લોભ જ એમનું ઓઢવાનું અને લોભ જ પાથરણું હોય છે (અર્થાત્‌ તેઓ સદાય લોભથી ઘેરાયેલા રહે છે). તેઓ 
પશુઓ સમાન આહાર અને મૈથુનમાં જ તલ્લીન હોય છે. તેમને યમપુરીનો ભય લાગતો નથી. જો (તેઓ) કોઈની 
પ્રશંસા સાંભળી જાય છે તો એવા [દુઃખભર્ય]] શ્વાસ લે છે જાણે તેમને ટાઢિયો તાવ આવી ગયો હોય ॥૧॥ 
જબ કાહૂ કે દેખહિં બિપતી | સુખી ભએ માનહું જગ નૃપતી ॥ 
સ્વારથ રત પરિવાર બિરોધી | લંપટ કામ લોભ અતિ કોધી ।ર॥ 


અને જ્યારે કોઈની વિપત્તિ જુએ છે ત્યારે એવા સુખી થાય છે જાણે જગતભરના રાજા થઈ ગયા હોય. તે 
સ્વાર્થપરાયણ, કુટુંબીજનોના વિરોધી, કામ અને લોભને કારણે લંપટ અત્તે અત્યંત ક્રોધી હોય છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1610 


માતુ પિતા ગુર બિપ્ર ન માનહિં | આપુ ગએ અરુ ઘાલહિં આનહિ ॥ 
કરહિં મોહ બસ દ્રોહ પરાવા | સંત સંગ હરિ કથા ન ભાવા ॥ગા 
તેઓ માતા, પિતા, ગુરુ અને બ્રાહ્મણ કોઈને માનતા નથી. પોતે તો નષ્ટ થયેલા જ રહે છે, [સાથે જ પોતાના સંગથી] 
બીજાને પણ નષ્ટ કરે છે. મોહવશ બીજાઓનો દ્રોહ કરે છે. તેમને ન તો સંતોનો સંગ સારો લાગે છે, ન તો ભગવાનની 
કથા જ ગમે છે. ॥ગા 


અવગુન સિંધુ મંદમતિ કામી | બેદ બિદૂષક પરધન સ્વામી ॥ 
બિપ્ર દ્રોહ પર દ્રોહ બિસેષા | દંભ કપટ જિર્યે ધરે સુબેષા ।૪॥ 


તેઓ અવગુણોના સાગર, મંદબુદ્ધિ કામી (રાગયુક્ત), વેદોના નિંદક અને બળજબરી પારકા ધનના સ્વામી (લૂંટનારા) 
હોય છે. તેઓ બ્રાહ્મણોનો દ્રોહ તો કરે જ છે; અને શ્રેષ્ઠ લોકોનો, દેવો-ઈશ્વરનો દ્રોહ વિશેષપણે. કરે છે. તેમના હૃદયમાં 
દંભ અને કપટ ભરાયેલાં રહે છે, પરંતુ તેઓ [ઉપરથી] સુંદર વેષ ધારણ કરીને રહે છે. ॥૪॥ 


કુ 


અધમ મનુજ ખલ કૃતજુગ ત્રેતા નાર્હિ 
દ્વાર કછુક બંદ બહું હોઇહહિ કલિજુગ માહિં [।૪બા 


આવા નીચ અને દુષ્ટ મનુષ્ય સતયુગ અને ત્રેતામાં નથી થતા. દ્વાપરમાં થોડાક થશે અને કળિયુગમાં એમનાં 


ટોળેટોળાં થશે. ॥૪૦॥ 


ચૌ૦- પર હિત સરિસ ધર્મ નહિં ભાઈ | પર પીડા સમ નહિં અધમાઈ ॥ 
નિર્નય સકલ પુરાન બેદ કર | કહેઉ તાત જાનહિં કોબિદ નર 1।૧॥ 


દો૦- 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1611 


હે ભાઈ! બીજાની ભલાઈ સમાન કોઈ ધર્મ નથી અને બીજાને દુઃખ પહોંચાડવા સમાન કોઈ નીચતા (પાપ) નથી. 
હે તાત! સમસ્ત પુરાણો અને વેદોનો આ “નિર્ણય (નિશ્ચિત સિદ્ધાંત) મેં તમને કહ્યો છે, આ વાતને વિદ્વાનો જાણે છે. 
॥૧॥ 


ન્‌ 


નર સરીર ધરિ જે પર પીરા | કરહિં તે સહહિં મહા ભવ ભીરા ॥ 
કરહિં મોહ બસ નર અઘ નાના । સ્વારથ રત પરલોક નસાના ।॥ર॥ 
મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને જે લોકો બીજાને દુઃખ પહોંચાડે છે, તેમને જન્મ-મૃત્યુના મહાન સંકટ સહેવાં પડે છે. 
મનુષ્ય મોહવશ સ્વાર્થપરાયણ થઈને અનેક પાપ કરે છે, તેથી જ તેનું પરલોક બગડેલું જ રહે છે. ।ર॥ 
કાલરૂપ તિન્ડ કહે મૈ ભ્રાતા | સુભ અરુ અસુભ કર્મ ફલ દાતા ॥ 
અસ બિચારિ જે પરમ સયાને | ભજહિં મોહિ સંસૃત દુખ જાને ॥૩ા 
હે ભાઈ! હું એમના માટે કાળરૂપ (ભયંકર) છું અને એમનાં સારાં અને નરસાં કર્મોનાં [યથાયોગ્ય] ફળ આપનારો 
છું! આવો વિચાર કરીને જે લોકો પરમ ચતુર છે, તેઓ સંસારના પ્રવાહ]ને દુઃખરૂપ જાણીને મને જ ભજે છે. ॥૩॥ 
ત્યાગહિં કર્મ સુભાસુભ દાયક | ભજહિં મોહિ સુર નર મુનિ નાયક ॥ 
સંત અસંતન્ડ કે ગુન ભાષે | તે ન પરહિં ભવ જિન્હ લખિ રાખે ।૪॥ 


“ક્‌ 


એટલે જ તે શુભ અને અશુભ ફળ આપનારાં કર્મોને ત્યાગીને દેવો, મનુષ્યો અને મુનિઓના નાયક મને ભજે છે. 
[આ પ્રમાણે] મેં સંતો અને અસંતોના ગુણ કહ્યા. જે લોકોએ આ ગુણોને સમજી રાખ્યા છે, તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાં 
પડતા નથી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1612 


ન્‌ 


દો૦ સુનહુ તાત માયા કૃત ગુન અરુ દોષ અનેક [| 
ગુન યહ ઉભય ન દેખિઅહિં દેખિઅ સો અબિબેક 1।॥૪૧॥ 
હે તાત! સાંભળો, માયાથી રચાયેલા જ અનેક (સર્વ) ગુણ અને દોષ છે (તેમની કોઈ વાસ્તવિક સત્તા નથી). ગુણ 
(વિવેક) એમાં જ છે કે બંનેય ન જોવા, એમને જોવાય અવિવેક જ છે. ॥૪૧॥ 
ચૌ૦- શ્રીમુખ બચન સુનત સબ ભાઈ । હરષે પ્રેમ ન હદર્ય સમાઈ ॥ 
કરહિં બિનય અતિ બારહિં બારા | હનૂમાન હિર્યે હરષ અપારા ।॥૧॥ 
ભગવાનના શ્રીમુખથી આ વચન સાંભળીને સર્વે ભાઈ હરખાઈ ગયા. પ્રેમ એમના હૃદયમાં સમાતો નથી. તેઓ 
વારંવાર ઘણી વિનંતી કરે છે. વિશેષરૂપે હનુમાનજીના હૃદયમાં અપાર હર્ષ છે. ॥૧॥ 
પુનિ રઘુપતિ નિજ મંદિર ગએ | એહિ બિધિ ચરિત કરત નિત નએ ॥ 
બાર બાર નારદ મુનિ આવર્હિ | ચરિત પુનીત રામ કે ગાવહિં ॥ર॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ શ્રીરામચન્દ્રજી પોતાના મહેલે પધાર્યા. આ પ્રમાણે તેઓ નિત્ય નવી લીલા કરે છે. નારદ મુનિ અયોધ્યામાં 
વારંવાર આવે છે અને આવીને શ્રીરામજીનાં પવિત્ર ચરિત્ર ગાય છે. ॥ર॥ 
નિત નવ ચરિત દેખિ મુનિ જાહી | બ્રહ્મલોક સબ કથા કહાહીં ॥ 
સુનિ બિરંચિ અતિસય સુખ માનહિં | પુનિ પુનિ તાત કરહુ ગુન ગાનહિં ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1613 


મુનિ અહીંથી નિત્ય નવાં નવાં ચરિત્ર જોઈને જાય છે અને બ્રહ્મલોકમાં જઈને સર્વે કથા કહે છે. બ્રહ્માજી સાંભળીને 
અત્યંત સુખ માને છે [અને કહે છે-] હે તાત! વારંવાર શ્રીરામજીના ગુણોનું ગાન કરો. ॥૩॥ 
સનકાદિક નારદહિ સરાહર્હિં | જઘ્પિ બ્રહ્મ નિરત મુનિ આહહિં ॥ 
સુનિ ગુન ગાન સમાધિ બિસારી | સાદર સુનહિં પરમ અધિકારી ॥૪॥ 
સનકાદિક મુનિ નારદજીનાં વખાણ કરે છે. જોકે તેઓ (સનકાદિક) મુનિ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે, પરંતુ શ્રીરામજીના ગુણગાન 
સાંભળીને તેઓ પણ પોતાની બ્રહ્મસમાધિને ભૂલી જાય છે અને આદરપૂર્વક એને સાંભળે છે. તેઓ [રામકથા 
સાંભળવાના] શ્રેષ્ઠ અધિકારી છે. ॥૪॥ 
દો૦- જીવનમુક્ત બ્રહ્મપર ચરિત સુનહિં તજિ ધ્યાન 
જે હરિ કથા ન કરહિં રતિ તિન્ડ કે હિય પાષાન [।૪ર॥ 
સનકાદિક મુનિ જેવા જીવનમુક્ત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ પણ ધ્યાન (બ્રહ્મસમાધિ) ત્યજીને શ્રીરામજીનાં ચરિત્ર 
સાંભળે છે. આ જાણીનેય જે શ્રીહરિની કથાને પ્રેમ નથી કરતા, તેમનાં હૃદય [ખરેખર જ] પથ્થર છે. [૪૨॥ 
શ્રી રામજીનો લોકોને ઉપદેશ (શ્રી રામગીતા), રહેવાસીઓની કૃતજ્ઞતા 
ચૌ૦; એક બાર રઘુનાથ બોલાએ | ગુર દ્વિજ પુરબાસી સબ આએ 1।॥ 
બેઠે ગુર મુનિ અરુ દ્વિજ સજ્જન | બોલે બચન ભગત ભવ ભંજન 1।॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1614 


એક વાર શ્રીરઘુનાથજીના તેડાવેલા ગુરુ વશિષ્ઠજી, બ્રાહ્મણો અને અન્ય સર્વે નગરનિવાસી સભામાં આવ્યા. જ્યારે 
ગુરુ, મુનિ, બ્રાહ્મણ તથા અન્ય સર્વે સજ્જન યથાયોગ્ય બેસી ગયા, ત્યારે ભક્તોના જન્મ-મરણને નાશ કરનાર શ્રીરામજી 
વચન બોલ્યા - ॥૧॥ 


સુનહુ સકલ પુરજન મમ બાની | કહઉ ન કછુ મમતા ઉર આની ।॥ 
નહિં અનીતિ નહિં કછુ પ્રભુતાઈ | સુનહુ કરહુ જો તુમ્હહિ સોહાઈ ।ર॥ 
હે સમસ્ત નગરનિવાસીઓ! મારી વાત સાંભળો. આ વાત હું હૃદયમાં કંઈક મમતા લાવીને નથી કહેતો. નથી કોઈ 
અનીતિની વાત કહેતો અને એમાં કંઈ પ્રભુતાય નથી. માટે [સંકોચ અને ભય છોડીને, ધ્યાન દઈને] મારી વાતોને 
સાંભળી લો અને [પછી] જો તમને ઠીક લાગે, તો તે પ્રમાણે કરો! ॥ર॥ 


સોઇ સેવક પ્રિયતમ મમ સોઈ | મમ અનુસાસન માને જોઈ ।॥ 
કે 


જો અનીતિ કછું ભાષૌો ભાઈ | તૌ મોહિ બરજહું ભય બિસરાઈ ॥૩ા॥ 
તે જ મારો સેવક છે અને એ જ પ્રિયતમ છે, જે મારી આજ્ઞા માને. હે ભાઈ! જો હું કંઈક અનીતિની વાત કહું તો 
ભય ભુલાવીને (બેધડક) મને રોકી દેજો. ॥૩॥ 
બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા | સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથન્હિ ગાવા ॥ 
સાધન ધામ મોચ્છ કર દ્વારા | પાઇ ન જેહિં પરલોક સંવારા ॥૪॥ 
મોટા ભાગ્યથી આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. સર્વે ગ્રંથોએ આ જ કહ્યું છે કે આ શરીર દેવતાઓનેય દૂર્લભ છે. એ 
ધર્મ, અર્થ, કામ ત્રણેય સાધનનું ધામ અને મોક્ષનું દ્રાર છે. એને પામીનેય જે પરલોક ન બનાવી લે (મેળવી લે); 1૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1615 


દો૦ સો પરત્ર દુઃખ પાવઈ સિર ધુનિ ધુનિ પછિતાઈ | 
કાલહિ કર્મહિ ઈસ્વરહિ મિથ્યા દોસ લગાઇ ॥૪ગા 
તે પરલોકમાં દુઃખ પામે છે. માથું ફૂટી-ફૂટીને પસ્તાય છે તથા [પોતાનો દોષ ન સમજીને] કાળ ઉપર, કર્મ ઉપર 
અને ઈશ્વર ઉપર મિથ્યા દોષ લગાડે છે. ॥૪૩॥ 
ચૌ૦- એહિ તન કર ફ્લ બિષય ન ભાઈ । સવર્ગઉ સ્વલ્પ અંત દુખદાઈ ॥ 
નર તનુ પાઈ બિષર્યે મન દેહીં | પલટે સુધા તે સઠ બિષ લેહીં ॥૧॥ 
હે ભાઈ] આ શરીર પ્રાપ્ત થવાનું ફળ વિષયભોગ નથી. [આ જગતના ભોગોની તો વાત જ શું] સ્વર્ગના ભોગ પણ 
ઘણા ઓછા છે અને અંતમાં દુઃખ આપનારા છે. માટે જે લોકો મનુષ્ય શરીર પામીને વિષયોમાં મન પરોવી દે છે, તે 
મૂર્ખ અમૃતને બદલીને વિષ લઈ લે છે. ॥૧॥ 
તાહિ કબહું ભલ કહઇ ન કોઈ ।| ગુંજા ગ્રહઇ પરસ મનિ ખોઈ ।॥ 
આકર ચારિ લચ્છ ચૌરાસી | જોનિ ભ્રમત યહ જિવ અબિનાસી ।ર૨॥ 
જે પારસમણિને ખોઈને બદલામાં ચણોઠી લઈ લે છે, તેને કદીય કોઈ ભલો (બુદ્ધિમાન) નથી કહેતા. આ અવિનાશી 
જીવ [અંડજ, સ્વેદજ, જરાયુજ અને ઉદ્ધિજ્જ] ચાર ખાણો અને ચોર્યાસી લાખ યોનિઓમાં આંટા મારતો રહે છે. ॥૨॥ 
ફિરત સદા માયા કર પ્રેરા | કાલ કર્મ સુભાવ ગુન ઘેરા ॥ 
કબહુંક કરે કરુના નર દેહી | દેત ઈસ બિનુ હેતુ સનેહી ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1616 


માયાની પ્રેરણાથી કાળ, કર્મ, સ્વભાવ અને ગુણથી ઘેરાયેલો (એને વશમાં થયેલો) એ સદા ભટકતો રહે છે. કારણ 
વિના જ સ્નેહ કરનારા ઈશ્વર ક્યારેક દયા કરીનેય એને મનુષ્યનું શરીર આપે છે; ॥૩॥ 
નર તનુ ભવ બારિધિ કહું બેરો | સન્મુખ મરુત અનુગ્રહ મેરો ॥ 
કરનધાર સદગુર દઢ નાવા । દુર્લભ સાજ સુલભ કરિ પાવા 1।૪॥ 
આ મનુષ્યનું શરીર ભવસાગરને તારવા]ને માટે બેડો (વહાણ) છે. મારી કૃપા જ અનુકૂળ વાયુ છે. સદ્ગુરુ આ 
મજબૂત વહાણના કર્ણધાર (સુકાની) છે. આ પ્રમાણે દુર્લભ સાધન સુલભ થઈને (ભગવત્કૃપાએ સરળતાથી જ) તેને 
પ્રાપ્ત થઈ ગયાં છે, ॥૪॥ 
દો૦ જો ન તરે ભવ સાગર નર સમાજ અસ પાઇ [| 
સો કૃત નિંદક મંદમતિ આત્માહન ગતિ જાઇ ॥૪૪॥| 
જે મનુષ્ય આવાં સાધન પામીને પણ ભવસાગરને ન તરે, તે કૃતઘ્ન અને મંદબુદ્ધે છે અને આત્મહત્યા કરનારાની 
ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૪૪॥ 
ચૌ૦- જો પરલોક ઈહાં સુખ ચહહૂ | સુનિ મમ બચન હૃદર્ય દઢ ગહહ્‌ૂ ॥ 
સુલભ સુખદ મારગ યહ ભાઈ | ભગતિ મોરિ પુરાન શ્રુતિ ગાઈ ॥૧॥ 
જો પરલોકમાં અને અહીં - બંને જગ્યાએ સુખ ઇચ્છો છો, તો મારાં વચન સાંભળીને તેમને હૃદયમાં દઢતાથી પકડી 


મ કદ 


રાખો. હે ભાઈ! આ મારી ભક્તિનો માર્ગ સુલભ અને સુખદાયક છે, પુરાણો અને વેદોએ એને ગાયો છે. ॥૧॥ 
ગ્યાન અગમ પ્રત્યૂહ અનેકા | સાધન કઠિન ન મન કહું ટેકા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1617 


કરત કષ્ટ બહુ પાવઇ કોઊ | ભક્તિ હીન મોહિ પ્રિય નહિં સોઊ ।॥ર૨॥ 
જ્ઞાન અગમ (દુર્ગમ) છે, [અને] તેની પ્રાપ્તિમાં અનેક વિઘ્ન છે. તેનું સાધન કઠીન છે અને તેમાં મનને માટે કોઈ 
આધાર નથી. ઘણાં કષ્ટ સહીને પણ કોઈ તેને મેળવી લે છે તો તે પણ ભક્તિરહિત હોવાથી મને પ્રિય થતો નથી. ॥૨॥ 
ભક્તિ સુતંત્ર સકલ સુખ ખાની | બિનુ સતસંગ ન પાવહિં પ્રાની ॥ 
પુન્ય પુંજ બિનુ મિર્લાહે ન સંતા | સતસંગતિ સંસૃતિ કર અંતા ॥૩ગા 
ભક્તિ સ્વતંત્ર છે અને સર્વ સુખોની ખાણ છે. પરંતુ સત્સંગ (સંતોના સંગ) વિના પ્રાણી એને પામી શકતા નથી. 
અને પુણ્યસમૂહ વિના સંત મળતા નથી. સત્સંગતિ જ સંસૃતિ(જન્મ-મરણના ચક્ર)નો અંત કરે છે. ॥૩॥ 
પુન્ય એક જગ મહું નહિં દૂજા | મન ક્રમ બચન બિપ્ર પદ પૂજા ॥ 
સાનુકૂલ તેહિ પર મુનિ દેવા | જો તજિ કપટુ કરઇ દ્વિજ સેવા ।॥૪॥ 
જગતમાં પુણ્ય એક જ છે, [તેના જેવું] બીજું નથી. તે છે - મન, કર્મ અને વચનથી બ્રાહ્મણોના ચરણોની પૂજા કરવી. 
જે કપટનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મણોની સેવા કરે છે, તેના પર મુનિઓ અને દેવો પ્રસન્ન રહે છે. ॥૪॥ 
દો૦ ઔરઉ એક ગુપુત મત સર્બાહે કહઉં કર જોરિ 1।| 
સંકર ભજન બિના નર ભગતિ ન પાવઇ મોરિ ॥।૪૫॥ 
બીજો પણ એક ગૃપ્ત મત છે, હું સવેને હાથ જોડીને તે કહું છું કે શૅકરજીના ભજન વિના મનુષ્ય મારી ભક્તિને 
નથી પામતો. ॥૪૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1618 


ચૌ૦- કહહુ ભગતિ પથ કવન પ્રયાસા | જોગ ન મખ જપ તપ ઉપવાસા ॥ 
સરલ સુભાવ ન મન કુટિલાઈ | જથા લાભ સંતોષ સદાઈ ।૧॥ 
કહો તો, ભક્તિમાર્ગમાં કયો પરિશ્રમ છે ? તેમાં ન યોગની આવશ્યક્તા છે, ન યજ્ઞ, જપ, તપ અને ઉપવાસની! 


[અહીં એટલું જ આવશ્યક છે કે] સરળ સ્વભાવ હોય, મનમાં કુટિલતા ન હોય અને જે કંઈ મળે એમાં જ સદાય સંતોષ 
રાખે. ॥૧॥ 


મોર દાસ કહાઇ નર આસા | કરઇ તૌ કહહુ કહા બિસ્વાસા ॥ 
બહુત કહઉં કા કથા બઢાઈ | એહિ આચરન બસ્ય મૈં ભાઈ ।ર॥ 


મારો દાસ કહેવડાવીને જો કોઈ મનુષ્યોથી આશા રાખે છે, તો તમે જ કહો, તેનો શું વિશ્વાસ છે? (અર્થાત્‌ તેની 
મારા પરની આસ્થા ઘણી જ નિર્બળ છે). વાત બહુ વધારીને શું કહું? હે ભાઈઓ! હું તો આ જ આચરણને વશમાં છું, 
॥૨॥ 
બેર ન બિગ્રહ આસ ન ત્રાસા | સુખમય તાહિ સદા સબ આસા ।॥ 
અનારંભ અનિકેત અમાની | અનઘ અરોષ દ૬ચ્છ બિગ્યાની ગા 
ન કોઈથી વેર કરે, ન લડાઈ-ઝઘડા કરે, ન આશા રાખે, ન ભય જ રાખે; તેને માટે સર્વે દિશાઓ સદા સુખમય છે. 
જે કોઈ પણ આરંભ (ફળની ઇચ્છાથી કર્મ) નથી કરતો, જેનું કોઈ પોતાનું ઘર નથી (જેની ઘરમાં મમતા નથી), જે 
માનહીન, પાપહીન અને ક્રોધહીન છે, જે [ભક્તિ કરવામાં] નિપુણ અને વિજ્ઞાની છે, ॥૩॥ 


પ્રીતિ સદા સજ્જન સંસર્ગા | તૃન સમ બિષય સ્વર્ગ અપબર્ગા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1619 


ભગતિ પચ્છ હઠ નહિં સઠતાઈ | દુષ્ટ તર્ક સબ દૂરિ બહાઈ ।॥૪॥ 


સંતજનોના સંસર્ગમાં જેને સદાય પ્રેમ છે, જેના મનમાં સર્વે વિષય એટલા સુધી કે સ્વર્ગ અને મુક્તિસુદ્ધાં (ભક્તિની 
સામે] તૃણ સમાન છે; જે ભક્તિના પક્ષમાં હઠ કરે છે, પણ [બીજાના મતને ખંડન કરવાની] મૂર્ખતા નથી કરતો તથા 
જેણે સર્વે કુતરકોને દૂર વહાવી દીધા છે, ॥૪॥ 
દો૦ મમ ગુન ગ્રામ નામ રત ગત મમતા મદ મોહ [| 


તા કર સુખ સોઇ જાનઇ પરાનંદ સંદોહ ॥૪૧॥ 


યા 
જે મારા ગુણસમૂહો અને મારા નામમાં તલ્લીન છે, તથા મમતા, મદ અને મોહથી. રહિત છે, તેનું સુખ એ જ જાણે 
છે જે [પરમાત્મારૂપ] પરમાનંદરાશિને પ્રાપ્ત છે. ॥૪૧॥ 


ચૌ૦- સુનત સુધાસમ બચન રામ કે | ગહે સબનિ પદ ફકૃપાધામ કે ॥ 
જનનિ જનક ગુર બંધુ હમારે । કૃપા નિધાન પ્રાન તે પ્યારે ॥૧॥ 


કિ અ 


શ્રીરામચન્દ્રજીનાં અમૃત સમાન વચન સાંભળીને સૌએ કૃપાધામના ચરણ પકડી લીધા [અને કહ્યું -] હે કૃપાનિધાન! 
આપ અમાચશંં માતા, પિતા, ગુરુ, ભાઈ સર્વે કંઈ છો અને પ્રાણોથીય અધિક પ્રિય છો. ॥૧॥ 


તનુ ધનુ ધામ રામ હિતકારી | સબ બિધિ તુમ્હ પ્રનતારતિ હારી ॥ 
અસિ સિખ તુમ્હ બિનુ દેઈ ન કોઊ | માતુ પિતા સ્વારથ રત ઓઊ. 1।૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1620 


અને હે શરણાગતના દુઃખ હરનાર રામજી! આપ જ અમારાં. શરીર, ધન, ઘર-દ્વાર અને સર્વે પ્રકારે હિત કરનારા 
છો. આવો ઉપદેશ આપ સિવાય બીજું કોઈ આપી શકતું નથી. માતા-પિતા હિતેષી છે અને બોધ] પણ આપે છે પરંતુ 
તેઓ પણ સ્વાર્થપરાયણ છે [માટે આવી પરમ હિતકારી શિખામણ આપતા નથી.]॥૨॥ 


હેતુ રહિત જગ જુગ ઉપકારી | તુમ્હ તુમ્હાર સેવક અસુરારી ॥ 
સ્વારથ મીત સકલ જગ માહીં | સપનેહું પ્રભુ પરમારથ નાહીં ॥૩ગા 


હે અસુરોના શત્રુ! જગતમાં હેતુ વિના (નિઃ સ્વાર્થ) ઉપકાર કરનારા તો બે જ છે - એક આપ, બીજા આપના સેવક, 
જગતમાં [બાકી] બધા સ્વાર્થના મિત્ર છે. હે પ્રભો ! તેમને સ્વપ્નમાંય પરમાર્થનો ભાવ નથી. ॥૩॥ 


સબ કે બચન પ્રેમ રસ સાને | સુનિ રઘુનાથ હદર્યે હરષાને ॥ 
નિજ નિજ ગૃહ ગએ આયસુ પાઈ | બરનત પ્રભુ બતકહી સુહાઈ ।૪॥ 
સર્વેનાં પ્રેમરસમાં તરબોળ વચન સાંભળીને શ્રીરઘુનાથજી હૃદયમાં હરખાયા. પછી આજ્ઞા પામીને સર્વે પ્રભુની 
સુંદર વાતચીતનું વર્ણન કરતાં પોતપોતાના ઘેર ગયા. ॥૪॥ 
દો૦- ઉમા અવધબાસી નર નારિ કૃતારથ રૂપ 
બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ ઘન રઘુનાયક જહે ભૂપ ॥૪૭॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા ! અયોધ્યામાં રહેનારા પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે કૃતાર્થસ્વરૂપ -છે; જ્યાં સ્વયં સચ્ચિદાનંદઘન 
બ્રહ્મ શ્રીરઘુનાથજી રાજા છે. ॥૪૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1621 


શ્રી રામ-વશિષ્ઠ સંવાદ, શ્રી રામજીની તેમના ભાઈઓ સાથે અમરાઈની મુલાકાત 
ચૌ૦- એક બાર બસિષ્ટ મુનિ આએ ।| જરહોં રામ સુખધામ સુહાએ ॥ 
અતિ આદર રઘુનાયક કીન્હા | પદ પખારિ પાદોદક લીન્હા ।૧॥ 


એક વાર મુનિ વસિષ્ઠજી ત્યાં આવ્યા જ્યાં સુંદર સુખના ધામ શ્રીરામજી હતા. શ્રીરઘુનાથજીએ તેમનો ઘણો જ 
આદર-સત્કાર કર્યો અને તેમના ચરણ ધોઈને ચરણામૃત લીધું. ॥૧॥ 
રામ સુનહુ મુનિ કહ કર જોરી | કૃપાસિંધુ બિનતી કછુ મોરી ॥ 
દેખિ દેખિ આચરન તુમ્હારા | હોત મોહ મમ હદર્યે અપારા ।ર॥ 
મુનિએ હાથ જોડીને કહ્યું - હે કૃપાસાગર શ્રીરામજી! મારી કંઈક વિનંતી સાંભળો, આપનાં આચરણો(મનુષ્યોચિત 
ચરિત્રો)ને જોઈ-જો ઈને મારા હૃદયમાં અપાર મોહ (ભ્રમ) થાય છે. ॥૨ ॥ 
મહિમા અમિતિ બેદ નહિં જાના | મૈં કેહિ ભોંતિ કહઉં ભગવાના ॥ 
ઉપરોહિત્ય કર્મ અતિ મંદા | બેદ પુરાન સુમૃતિ કર નિંદા ॥ગા 
હે ભગવન! આપના મહિમાની સીમા નથી; તેને વેદ પણ નથી જાણતા. વળી, હું કઈ રીતે કહી શકું છું? ગોરપદાનું 
કર્મ ઘણું જ નીચ છે. વેદ, પુરાણ અને સ્મૃતિ સર્વે એની નિંદા કરે છે. ॥૩॥ 
જબ ન લેઉ મૈ તબ બિધિ મોહી | કહા લાભ આગેં સુત તોહી ॥ 
પરમાતમા બ્રહ્મ નર રૂપા | હોઈહિ રઘુકુલ ભૂષન ભૂપા [।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1622 


જ્યારે હું તેને (સૂર્યવંશના ગોરપદાનું કાર્ય) કરતો ન હતો, ત્યારે બ્રહ્માજીએ મને કહ્યું હતું - હે પુત્ર! આનાથી તને 
આગળ ચાલીને (ભવિષ્યમાં) ધણો જ લાભ થશે. સ્વયં બ્રહ્મ પરમાત્મા મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને રઘુકુળના ભૂષણ રાજા 
થશે. ॥૪॥ 
દો૦ તબ મૈ હદર્ય બિચારા જોગ જગ્ય બ્રત દાન [| 
જા કહું કરિઅ સો પૈહઉ ધર્મ ન એહિ સમ આન 1।૪૮॥ 
ત્યારે મેં હદયમાં વિચાર કર્યોં કે જેને માટે યોગ, યશ્ઞ, વ્રત અને દાન કરવામાં આવે છે તેને હું આ જ ગોરપદાનું 
કર્મ કરીને પામી જઈશ; પછી તો આના જેવો બીજો કોઈ ધર્મ જ નથી. ॥૪૮॥ 
ચૌ૦- જપ તપ નિયમ જોગ નિજ ધર્મા | શ્રુતિ સંભવ નાના સુભ કર્માં ॥ 
ગ્યાન દયા દમ તીરથ મજ્જન | જહે લગિ ધર્મ કહત શ્રૃતિ સજ્જન ॥૧॥ 
જપ, તપ, નિયમ, યોગ, પોતપોતાના [વર્ણાશ્રમના] ધર્મ, શ્રુતિઓથી ઉત્પન્ન (વેદવિહિત) ઘણાં જ શુભ કર્મ, જ્ઞાન, 
દયા, દમ (ઇન્દ્રિયનિગ્રહ) તીર્થર્નાન આદિ જ્યાં સુધી વેદો અને સંતજનોએ ધર્મ કહ્યા છે [તેને કરવાના] - ॥૧॥ 
આગમ નિગમ પુરાન અનેકા | પઢે સુને કર ફ્લ પ્રભુ એકા ॥ 
તવ પદ પંકજ પ્રીતિ નિરંતર | સબ સાધન કર યહ ફલ સુંદર ॥ર૨॥ 
[તથા] હે પ્રભો! અનેક તંત્ર, વેદ અને પુરાણોના પઠન અને શ્રવણનું સર્વોત્તમ ફળ એક જ છે અને સર્વે સાધનોનું 
પણ આ જ એક સુંદર ફળ છે કે આપના ચરણકમળોમાં સદા-સર્વદા પ્રેમ થાય. ॥૨॥ 


છૂટટ મલ કિ મલહિ કે ધોએ । ઘૃત કિ પાવ કોઇ બારિ બિલોએ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1623 


પ્રેમ ભગતિ જલ બિનુ રઘુરાઈ | અભિઅંતર મલ ક્બહું ન જાઈ ।॥૩ગા 
મેલને ધોવાથી શું મેલ છૂટે છે? જળને મથવાથી શું કોઈ ઘી પામી શકે છે? [તે જ પ્રમાણે] હે રઘુનાથજી! પ્રેમ- 
ભક્તિરૂપી (નિર્મળ) જળ વિના અંતઃકરણનો મેલ ક્યારેય નથી જતો. ॥૩॥ 
સોઈ સર્બંગ્ય તગ્ય સોઇ પંડિત | સોઇ ગુન ગૃહ બિગ્યાન અખંડિત ॥ 
દચ્છ સકલ લચ્છન જુત સોઈ । જાકૅ પદ સરોજ રતિ હોઈ ।૪॥ 
એ જ સર્વજ્ઞ છે, એ જ તત્ત્વજ્ઞ અને પંડિત છે, એ જ ગુણોનું ઘર અને અખંડ વિજ્ઞાની છે; એ જ નિપુણ અને સર્વે 
સુલક્ષણોથી યુક્ત છે, જેનો આપના ચરણકમળોમાં પ્રેમ છે. ॥૪॥ 


ન્‌ 


દો૦ નાથ એક બર માગઉં રામ કૃપા કરિ દેહુ | 
જન્મ જન્મ પ્રભુ પદ કમલ કબહું ઘટે જતિ નેહુ [।૪લા 
હે નાથ! હે શ્રીરામજી! હું આપની પાસે એક વર માગું છું, કૃપા કરીને આપો. પ્રભુના (આપના) ચરણકમળોમાં મારો 
પ્રેમ જન્મ-જન્માંતરેય ક્યારેય ન ઘટે (ઓછો ન થાય). ॥૪૯॥ 
ચૌ૦- અસ કહિ મુનિ બસિષ્ટ ગૃહ આએ 1 કૃપાસિંધુ કે મન અતિ ભાએ ।॥ 
હનૂમાન ભરતાદિક ભ્રાતા | સંગ લિએ સેવક સુખદાતા ।॥૧॥ 


આવું કહીને મુનિ વસિષ્ઠજી ધેર આવ્યા. તેઓ કૃપાસાગર શ્રીરામજીના મનને ઘણા જ ગમ્યા. તત્પશ્ચ્‌યાત્‌ સેવકોને 
સુખ આપનારા શ્રીરામજીએ હનુમાનજી તથા ભરતજી આદિ ભાઈઓને સાથે લીધા. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1624 


પુનિ કૃપાલ પુર બાહેર ગએ | ગજ રથ તુરગ મગાવત ભએ ।॥ 
દેખિ કૃપા કરિ સકલ સરાહે | દિએ ઉચિત જિન્હ જિન્હ તેઇ ચાહે ॥ર॥ 
અને પછી કૃપાળુ શ્રીરામજી નગરની બહાર ગયા અને ત્યાં તેમણે હાથી, રથ અને ઘોડા મગાવ્યા. તેમને જોઈને, 
કૃપા કરીને પ્રભુએ સર્વેની પ્રશંસા કરી અને જેમણે જેમણે જે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરી તેમને તેમને ઉચિત જાણીને આપી 
દીધી. ॥૨॥ 
હરન સક્લ શ્રમ પ્રભુ શ્રમ પાઈ | ગએ જહાં સીતલ અવેરાઈ ॥ 
ભરત દીન્હ નિજ બસન ડસાઈ । બેઠે પ્રભુ સેવર્હિં સબ ભાઈ ।૩॥ 
સંસારના સર્વે શ્રમોને હરનારા પ્રભુએ [હાથી, ઘોડા આદિ વહેંચવામાં] શ્રમનો અનુભવ કર્યોં અને [શ્રમ દૂર કરવા] 
જ્યાં શીતળ આંબાવાડિયું હતું ત્યાં ગયા. ત્યાં ભરતજીએ પોતાનું ઉપરણું બિછાવી દીધું. પ્રભુ તેની ઉપર બેસી ગયા. 
અને સવે ભાઈઓ તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. ॥૩॥ 
મારુતસુત તબ મારુત કરઈ | પુલક બપુષ લોચન જ્લ ભરઈ ।॥ 
હનમાન સમ નહિં બડભાગી | નહિં કોઉ રામ ચરન અનુરાગી ।૪॥ 
ગિરિજા જાસુ પ્રીતિ સેવકાઈ | બાર બાર પ્રભુ નિજ મુખ ગાઈ ।॥૫॥ 
તે સમયે પવનપુત્ર હનુમાનજી પવન નાખવા લાગ્યા. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં (પ્રેમાશ્રુઓનું) 
જળ ભરાઈ આવ્યું. [શિવજી કહેવા લાગ્યા -] હે ગિરિજે! હનુમાનજીના જેવો ન તો કોઈ મહાભાગ્યશાળી છે અને ન કોઈ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1625 


શ્રીરામજીના ચરણોનો પ્રેમી પણ છે, જેમના પ્રેમ અને સેવાની સ્વયં પ્રભુએ પોતાના શ્રીમુખથી વારંવાર પ્રશંસા કરી છે; 
॥૪-૫॥ 


નારદજીનું આવવું અને સ્તુતિ કરીને બ્રહ્મલોકમાં પાછા ફરવું 
દો૦ તેહિં અવસર મુનિ નારઠ આએ કરતલ બીન [| 
ગાવન લગે રામ ક્લ કીરતિ સદા નબીન ॥૫૦॥ 


તે જ અવસરે નારદમુનિ હાથમાં વીણા લઈને આવ્યા. તેઓ શ્રીરામજીની સુંદર અને નિત્ય નવીન રહેનારી કીર્તિ 
ગાવા લાગ્યા. ॥૫૦॥ 


ચૌ૦- મામવલોકય પંકજ લોચન । કૃપા બિલોકાનિ સોચ બિમોચન ।॥ 

નીલ તામરસ સ્યામ કામ અરિ | હૃદય કંજ મકરંદ મધુપ હરિ ॥૧॥ 

હે કમળનયન! હે શોકથી છોડાવનાર પ્રભુ શ્રીરામજી! મારા પર પણ કૃપાટષ્ટિ કરો. હે હરિ! આપ નીલકમળ સમાન 
શ્યામવર્ણ અને કામદેવના શત્રુ મહાદેવજીના હૃદયકમળના મકરંદ(પ્રેમ-રસ)નું પાન કરનારા ભ્રમર છો. ॥૧॥ 

જાતુધાન બરૂથ બલ ભંજન । મુનિ સજ્જન રંજન અઘ ગંજન ।॥ 

ભૂસુર સસિ નવ બુંદ બલાહક | અસરન સરન દીન જન ગાહક [।ર૨॥ 

આપ રાક્ષસોની સેનાના બળને તોડનારા છો, મુનિઓ અને સંતજનોને આનંદ આપનારા અને પાપોનો નાશ 


કરનારા છો. બ્રાહ્મણરૂપી ખેતીને માટે આપ નવા મેઘસમૂહ છો અને શરણહીનોને શરણ આપનારા તથા દીનજનોને 
પોતાના આશ્રયમાં ગ્રહણ કરનારા છો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1626 


ભુજ બલ બિપુલ ભાર મહિ ખંડિત | ખર દૂષન બિરાધ બધ પંડિત ॥ 
રાવનારિ સુખરૂપ ભૂપબર | જ્ય દસરથ કુલ કુમુદ સુધાકર ।॥ગા 
પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વીના ઘણા ભારે બોજાને નષ્ટ કરનારા, ખર-દૂષણ અને વિરાધનો વધ કરવામાં કુશળ, 


રાવણના શત્રુ, આનંદસ્વરૂપ, રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને દશરથના કુળરૂપી કુમુદિનીના ચન્દ્રમા શ્રીરામજી! આપનો જય હો. 
॥ગા 


સુજસ પુરાન બિદિત નિગમાગમ | ગાવત સુર મુનિ સંત સમાગમ ।॥ 
કારુનીક બ્યલીક મદ ખંડન | સબ બિધિ કુસલ કોસલા મંડન ।॥૪॥ 

કલિ મલ મથન નામ મમતાહન । તુલાસિદાસ પ્રભુ પાહિ પ્રનત જન ।॥૫॥ 
આપનો સુંદર યશ પુરાણો, વેદોમાં અને તંત્રાદિ શાસ્્રોમાં પ્રકટ છે. દેવો, મુનિ અને સંતોનો સમુદાય એને ગાય છે. 
આપ કરુણા કરનારા કષ્ટોને હરનારા, અને મદનો નાશ કરનારા, સર્વે પ્રકારે કુશળ શ્રીઅયોધ્યાજીના ભૂષણ જ છો. 


આપનું નામ કળિયુગનાં પાપોને મથી નાખનારું અને મમતાને મારી નાખનારું છે. હે તુલસીદાસના પ્રભુ! શરણાગતની 
ન 
રક્ષા કરો. ॥૪-૫॥ 


દોબ૦- પ્રેમ સહિત મુનિ નારદ બરનિ રામ ગુન ગ્રામ | 
સોભાસિંધુ હૃદર્યે ધરિ ગએ જરહોં બિધિ ધામ 1।૫૧॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના ગુણસમૂહોનું પ્રેમપૂર્વક વર્ણન કરીને મુનિ નારદજી શોભાના સમુદ્ર પ્રભુને હદયમાં ધરીને જ્યાં 
બ્રહ્મલોક છે ત્યાં ચાલ્યા ગયા. ॥૫૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1627 


શિવ-પાર્વતી સંવાદ, ગરુડ નો મોહ, રામકથા સાંભળતા ગરુડ જી અને કાકભુશુન્ડીમાંથી રામનો મહિમા 
ચૌ૦- ગિરિજા સુનહુ બિસદ યહ કથા | મૈ સબ કહી મોરિ મતિ જથા ॥ 
રામ ચરિત સત કોટિ અપારા | શ્રુતિ સારદા ન બરને પારા ॥૧॥ 
[શિવજી કહે છે -] હે ગિરિજે! સાંભળો, મેં આ ઉજ્જવળ. કથા, જેવી મારી બુદ્ધિ હતી, તેવી આખી કહી દીધી. 
શ્રીરામજીનાં ચરિત્ર સો કરોડ [અથવા] અપાર છે. શ્રૃતિ અને શારદા પણ તેમનું વર્ણન કરી શકતાં નથી, ॥૧॥ 
રામ અનંત અનંત ગુનાની | જન્મ કર્મ અનંત નામાની ।॥ 
જ્લ સીકર મહિ રજ ગનિ જાહી | રઘુપતિ ચરિત ન બરને સિરાહી ॥૨॥ 
ભગવાન શ્રીરામ અનંત છે; તેમના ગુણ અનંત છે; જન્મ, કર્મ અને નામ પણ અનંત છે. જળનાં ટીપાં અને પૃથ્વીના 
રજકણ ભલે ગણી શકાતાં હોય, પણ શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરિત્ર વર્ણન કરવાથીય ચૂકતે નથી થતાં. ॥૨ર॥ 
બિમલ કથા હરિ પદ દાયની | ભગતિ હોઈ સુનિ અનપાયની ।॥ 
ઉમા કહિઉં સબ કથા સુહાઈ | જો ભુસુંડિ ખગપતિહિ સુનાઈ ।ગા 
આ પવિત્ર કથા ભગવાનના પરમપદને આપનારી છે. એને સાંભળવાથી અવિચળ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે ઉમા! 


ઉ * 


મેં એ જ સમસ્ત સુંદર કથા કહી જે કાકભુશુંડડેજીએ ગરુડજીને સંભળાવી હતી. ॥૩॥ 


કછુક રામ ગુન કહેઉ બખાની | અબ કા કહી સો કહહુ ભવાની ॥ 
સુનિ સુભ કથા ઉમા હરષાની | બોલી અતિ બિનીત મૃદુ બાની ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1628 


ધન્ય ધન્ય મૈં ધન્ય પુરારી | સુનેઉં રામ ગુન ભવ ભય હારી ।॥૫॥ 

મેં શ્રીરામજીના કંઈક થોડાક જ ગુણ વખાણીને કહ્યા છે. હે ભવાની! તો કહો, હવે બીજું શું કહું? શ્રીરામજીની 

મંગળકારી કથા સાંભળીને પાર્વતીજી હરખાયાં અને અત્યંત વિનમ્ર તથા કોમળ વાણી બોલ્યાં, હે ત્રિપુરારી ! હું ધન્ય 
છું, ધન્ય-ધન્ય છું, જે મેં જન્મ-મૃત્યુના ભયને હરનારા શ્રીરામજીના ગુણ સાંભળ્યા. ॥૪-૫॥ 


દો૦- તુમ્હડરી કુપાં કૃપાયતન અબ ડકૃતકૃત્ય ન શહ | 
જાનેઉં રામ પ્રતાપ પ્રભુ ચિદાનંદ સંદોહ ॥૫પર(ક)॥ 
હે કૃપાધામ! હવે આપની કૃપાથી હું કૃતકૃત્ય થઈ ગઈ. હવે મને મોહ રહ્યો નથી. હે પ્રભુ! હું સચ્ચિદાનંદઘન પ્રભુ 


શ્રીરામજીના પ્રતાપત્તે જાણી ગઈ. ॥૫૨(5)॥ 


નાથ તવાનન સસિ સ્્રવત કથા સુધા રઘુબીર [| 
શ્રવન પુટન્હિ મન પાન કરિ નહિં અઘાત મતિધીર ॥૫૨(ખ])॥ 
હે નાથ! આપનો મુખરૂપી ચન્દ્રમા શ્રીરઘુવીરની કથારૂપી અમૃત વરસાવે છે. હે મતિધીર! મારું મન કર્ણપટોથી 
તેને પીને તૃપ્ત થતું નથી. ॥૫૨(ખ)]॥ 
ચૌ૦- રામ ચરિત જે સુનત અઘાહીં | રસ બિસેષ જાના તિન્હ નાહી ॥ 
જીવનમુક્ત મહામુનિ જેઊ | હરિ ગુન સુનર્હિં નિરંતર તેઊ 1૧॥ 


શ્રીરામજીનાં ચરિત્ર સાંભળતાં સાંભળતાં જે તૃપ્ત થઈ જાય છે (ધરાઈ જાય છે), તેમણે તો તેનો વિશેષ રસ જાણ્યો. 
જ નથી, જે જીવન્મુક્ત મહામુનિ છે, તે પણ ભગવાનના ગુણ નિરંતર સાંભળતા જ રહે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1629 


ભવ સાગર ચહ પાર જો પાવા | રામ કથા તા કહે દઢ નાવા ॥ 
બિષઇન્ડ કહે પુનિ હરિ ગુન ગ્રામા | શ્રવન સુખદ અરુ મન અભિરામા ॥ર॥ 


જે સંસારરૂપી સાગરને પાર પામવા ઇચ્છે છે, એને માટે તો શ્રીરામજીની કથા દઢ નૌકા સમાન છે. શ્રીહરિના 
ગુણસમૂહ તો વિષયી લોકો માટે પણ કાનોને સુખ આપનાર અને મનને આનંદ આપનાર છે. ॥ર॥ 
શ્રવનવંત અસ કો જગ માહીં | જાહિ ન રઘુપતિ ચરિત સોહાહી ॥ 
તે જડ જીવ નિજાત્મક ઘાતી | જિન્હહિ ન રઘુપતિ કથા સોહાતી ॥ગા 
જગતમાં કાનવાળો એવો કોણ છે જેને શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરિત્ર ન ગમતાં હોય ! જેમને શ્રીરઘુનાથજીની કથા નથી 
ગમતી, તે મૂર્ખ જીવ તો પોતાના આત્માની હત્યા કરનારા છે. ॥૩॥ 
હરિચરિત્ર માનસ તુમ્હ ગાવા | સુનિ મૈ નાથ અમિતિ સુખ પાવા ॥ 
તુમ્ઠ જો કહી યહ કથા સુહાઈ | કાગભસુંર્ડિં ગરુડ પ્રતિ ગાઈ ॥૪॥ 
હે નાથ! આપે શ્રીરામચરિત્રમાનસનું ગાન ક્યું, તે સાંભળીને હું અપાર સુખ પામી. આપે જે કહ્યું કે આ સુંદર કથા 
કાકબુશુંડિજીએ ગરુડજીને કહી હતી - ॥૪॥ 
દો૦- બિરતિ ગ્યાન બિગ્યાન દઢ રામ ચરન અતિ નેહ [| 
બાયસ તન રઘુપતિ ભગતિ મોહિ પરમ સંદેહ ।પગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1630 


તો કાગડાનું શરીર પામીનેય કાકભુશુંડિ વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, અને વિજ્ઞાનમાં દઢ છે, તેમનો શ્રીરામજીના ચરણોમાં 
અત્યંત પ્રેમ છે અને તેમને શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ પણ પ્રાપ્ત છે, આ વાતનો મને પરમ સંશય થઈ રહ્યો છે. ॥૫૩॥ 
ચૌ૦- નર સહસ્ર મહે સુનહુ પુરારી । કોઉ એક હોઇ ધર્મ બ્રતધારી ॥ 
ધર્મસીલ કોટિક મહે કોઈ | બિષય બિમુખ બિરાગ રત હોઈ ।૧॥ 
હે ત્રિપુસારિ! સાંભળો, હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક ધર્મના વ્રતને ધારણ કરનારો હોય છે અને કરોડો. ધર્માત્માઓમાં 
કોઈ એક વિષયથી વિમુખ (વિષયનો ત્યાગી) અને વૈરાગ્યપરાયણ હોય છે. ॥૧॥ 
કોટિ બિરક્ત મધ્ય શ્રુતિ કહંઈ | સમ્યક ગ્યાન સકૃત કોઉ લહઈ ।॥ 
ગ્યાનવંત કોટિક મરહેં કોઊ | જીવનમુક્ત સકૃત જગ સોઊ 1।ર॥ 
તે કહે છે કે કરોડો વિરક્તોમાં કોઈ એક જ સમ્યક (યથાર્થ) જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. અને કરોડો જ્ઞાનીઓમાંથી કોઈ 
એક જ જીવન્મુક્ત થાય છે. જગતમાં કોઈક- વિરલો જ આવો (જીવન્મુક્ત) હશે. ॥૨॥ 
તિન્હ સહસ્ર મહું સબ સુખ ખાની । દુર્લભ બ્રહ્મ લીન બિગ્યાની ॥ 
ધર્મસીલ બિરક્ત અરુ ગ્યાની | જીવનમુક્ત બ્રહ્મપર પ્રાની ॥૩ગા 
હજારો જીવન્મુક્તોમાંય સર્વે સુખોની ખાણ, બ્રહ્મમાં લીન વિજ્ઞાનવાન્‌ પુરુષ અત્યંત દુર્લભ છે. ધર્માત્મા, 
વૈરાગ્યવાન્‌ જ્ઞાની, જીવન્મુક્ત અને બ્રહ્મલીન -॥૩॥ 


ન્‌ 


સબ તે સો દુર્લભ સુરરાયા | રામ ભગતિ રત ગત મદ માયા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1631 


સો હરિભગતિ કાગ કિમિ પાઈ | બિસ્વનાથ મોહિ કહહુ બુઝાઈ ।૪॥ 


તે સર્વમાંય હે દેવાધિદેવ મહાદેવજી! તે પ્રાણી અત્યંત દુર્લભ છે જે મદ અને માયાથી રહિત થઈને શ્રીરામજીની 
ભક્તિમાં તલ્લીન હોય. હે વિશ્વનાથ! આવી દુર્લભ હરિભક્તિને કાગ કેવી રીતે પામી ગયો, તે મને સમજાવીને કહો. 
॥૪॥ 
દોબ- રામ પરાયન ગ્યાન ર્ત ગુનાગાર મતિ ધીર 
નાથ કહહુ કેહિ કારન પાયઉ કાક સરીર ॥૫૪॥ 
હે નાથ! કહો, [આવા] શ્રીરામપરાયણ, જ્ઞાનનિરત, ગુણધામ અને ધીરબુદ્ધી ભુશુંડીજીએ કાગનું શરીર કયા કારણે 
પ્રાપ્ત કર્યું. ।૫૪॥ 
ચૌ૦- યહ પ્રભુ ચરિત પવિત્ર સુહાવા | કહહુ કૃપાલ કાગ કહૅ પાવા ॥ 
તુમ્હ કેહિ ભાંતિ સુના મદનારી | કહહુ મોહિ અતિ કૌતુક ભારી ॥૧॥ 
હે કૃપાળુ! બતાવો, તે કાગે પ્રભુનું આ પવિત્ર અને સુંદર ચરિત્ર ક્યાંથી પામ્યું? અને હે કામદેવના શત્રુ! એ પણ 
બતાવો, આપે એને કઈ રીતે સાંભળ્યું? મને ઘણું ભારે કુતૂહલ થઈ રહ્યું છે. ॥૧॥ 
ગરુડ મહાગ્યાની ગુનરાસી | હરિ સેવક અતિ નિકટ નિવાસી ॥ 
તેહિં કેહિ હેતુ કાગ સન જાઈ । સુની કથા મુનિ નિકર બિહાઈ ।॥ર૨॥ 


ગરુડજી તો મહાન જ્ઞાની, સદગુણોના ભંડાર, શ્રીહરિના સેવક અને એમના અત્યંત નિકટ રહેનારા (તેમના વાહન 
જ) છે. તેમણે મુનિઓના સમૂહને ત્યજીને કાગની પાસે જઈને હરિકથા કયા કારણે સાંભળી? ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1632 


કહહુ કવન બિધિ ભા સંબાદા | દોઉ હરિભગત કાગ ઉરગાદા ॥ 

ગૌરિ ગિરા સુનિ સરલ સુહાઈ | બોલે સિવ સાદર સુખ પાઈ [ગા 

અને કહો, કાકભુશુંડિ અને ગરુડ - આ બંને હરિભક્તોની વાતચીત કઈ રીતે થઈ ? પાર્વતીજીની સરળ, સુંદર વાણી 
સાંભળીને શિવજી સુખ પામીને આદર સાથે બોલ્યા -॥૩॥ 

ધન્ય સતી પાવન મતિ તોરી | રઘુપતિ ચરન પ્રીતિ નહિં થોરી ॥ 

સુનહુ પરમ પુનીત ઈતિહાસા | જો સુનિ સકલ લોક ભ્રમ નાસા ।૪॥ 

ઉપજઈ રામ ચરન બિસ્વાસા । ભવ નિધિ તર નર બિનહિં પ્રયાસા ॥૫॥ 

હે સતી! તમે ધન્ય છો; તમારી બુદ્ધિ અત્યંત પવિત્ર છે. શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં તમારો પ્રેમ ઓછો નથી 

(અત્યાધિક પ્રેમ છે). હવે તે પરમ પવિત્ર ઈતિહાસ સાંભળો, જેને સાંભળવાથી સમસ્ત લોકના ભ્રમનો નાશ થઈ જાય 


છે. તથા શ્રીરામજીના ચરણોમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને મનુષ્ય પરિશ્રમ વિના સંસારરૂપી સપુદ્રને તરી જાય છે. 
॥૪-૫॥ 


દો૦ એસિઅ પ્રસ્ન બિહંગપતિ કીન્હિ કાગ સન જાઇ [| 
સો સબ સાદર કહિહઉ સુનહુ ઉમા મન લાઇ ॥।પપ॥ 


પક્ષીરાજ ગરુડજીએ પણ કાકભુશુંડિજી પાસે જઈને આવા જ પ્રશ્ન કર્યા હતા. હે ઉમા! હું તે સર્વે આદરસહિત 
કહીશ, તમે મન લગાવીને સાંભળો. ॥૫૫॥ 


ચૌ૦- મૈ જિમિ કથા સુની ભવ મોચનિ | સો પ્રસંગ સુનુ સુમુખિ સુલોચનિ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1633 


પ્રથમ દચ્છ ગૃહ તવ અવતારા | સતી નામ તબ રહા તુમ્હારા ॥૧॥ 


મેં જે રીતે ભવજન્મ- મૃત્યુમાંથી છોડાવનારી તે કથા સાંભળી, હે સુમુખી! હે સુલોચની! તે પ્રસંગ સાંભળો. પહેલાં 
તમારો અવતાર દક્ષને ઘેર થયો હતો, ત્યારે તમારું નામ સતી હતું. ॥૧॥ 
દચ્છ જગ્ય તવ ભા અપમાના | તુમ્હ અતિ ક્રોધ તજે તબ પ્રાના ॥ 
મમ અનુચરન્ડ કીન્હ મખ ભંગા । જાનહુ તુમ્હ સો સકલ પ્રસંગા ॥ર॥ 
દક્ષના યજ્ઞમાં તમારું અપમાન થયું. ત્યારે તમે અત્યંત ક્રોધ કરીને પ્રાણ ત્યાગી દીધા હતા; અને પછી મારા 
સેવકોએ યશનો વિધ્વંસ કરી નાખ્યો હતો, તે આખોય પ્રસંગ તમે જાણો જ છો. ॥૨॥ 
તબ અતિ સોચ ભયઉ મન મોરે । દુખી ભયઉં બિયોગ પ્રિય તોરે ॥ 
સુંદર બન ગિરિ સરિત તડાગા | કૌતુક દેખત ફિરઉ બેરાગા ગા 
ત્યારે મારા મનમાં ઘણો શોક થયો અને હે પ્રિયે! હું તમારા વિયોગમાં દુઃખી થઈ ગયો. હું વિરક્તભાવે સુંદર વન, 
પર્વત, નદી. અને સરોવરોનું કૌતુક (દશ્ય) જોતાં ફરતો હતો. ॥૩॥ 
ગિરિ સુમેર ઉત્તર દિસિ દૂરી | નીલ સૈલ એક સુંદર ભૂરી ॥ 
તાસુ કંનકમય સિખર સુહાએ | ચારિ ચારુ મોરે મન ભાએ 1।૪॥ 
સુમેરુ પર્વતની ઉત્તર દિશામાં, ઘણે દૂર એક ઘણો જ સુંદર નીલ પર્વત છે. તેનાં ચાર સુંદર સ્વર્ણમય શિખર છે, 
તેઓ મારા મનને ઘણા જ ગમ્યાં. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1634 


તિન્ડ પર એક એક બિટપ બિસાલા | બટ પીપર પાકરી રસાલા ॥ 
સૈલોપરિ સર સુંદર સોહા | મનિ સોપાન દેખિ મન મોહા ।॥૫॥ 
તે શિખરો ઉપર એક-એક વડ, પીપળો, પ્લક્ષ(પાકર,તત્પક), અને આંબાનું એક-એક વિશાળ વૃક્ષ છે. પર્વતની ઉપર 
એક સુંદર તળાવ શોભિત છે; જેના મણિઓનાં પગથિયાં જોઈને મન મોહિત થઈ જાય છે. ॥૫॥ 
દો૦; સીતલ અમલ મધુર જલ જ્લજ બિપુલ બહુરંગ ।| 
ફૂજ્ત ક્લ ર્વ હંસ ગત ગુંજત મંજુલ ભંગ ॥૫૬॥ 
તેનું જળ શીતળ, નિર્મળ અને મીઠું છે; તેમાં રંગબેરંગી ઘણાં જ કમળ ખીલેલાં છે, હંસસમૂહ મધુર સ્વરમાં બોલી 
રહ્યો છે અને ભમરા સુંદર ગુંજન કરી રહ્યા છે. ॥૫૬॥ 
ચૌ૦- તેહિં ગિરિ રુચિર બસઈ ખગ સોઈ । તાસુ નાસ કલ્પાંત ન હોઈ ॥ 
માયા કૃત ગુન દોષ અનેકા | મોહ મનોજ આદિ અબિબેકા ॥૧॥ 


ર 


તે સુંદર પર્વત ઉપર એ. જ પક્ષી (કાકભુશુંડિ) વસે છે. તેનો નાશ કલ્પના અંતેય નથી થતો. માયારચિત અનેક 
ગુણ-દોષ, મોહ, કામ આદિ અવિવેક, ॥૧॥ 
રહે બ્યાપિ સમસ્ત જગ માહીં | તેહિ ગિરિ નિકટ કબહું નહિં જાહી ॥ 
તહીં બસિ હરિહિ ભજઇ જિમિ કાગા | સો સુનુ ઉમા સહિત અનુરાગા ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1635 


જે આખા જગતમાં છવાઈ રહ્યા છે, તે પર્વતની પાસેય ક્યારેય ફરકતાં નથી. ત્યાં વસીને જે પ્રમાણે તે કાગ હરિને 


ભજે છે, હે ઉમા! પ્રેમસહિત તે સાંભળો. ॥૨॥ 


પીપર તરુ તર ધ્યાન સો ધરઈ | જાપ જગ્ય પાકરિ તર કરઈ ॥ 
આંબ છાંહ કર માનસ પૂજા | તજિ હરિ ભજનુ કાજુ નહિં દૂજા ગા 


તે પીપળાના વૃક્ષ નીચે ધ્યાન ધરે છે. પાકરના(ઉમેડો) નીચે જપયજ્ઞ કરે છે. આંબાના છાંયડામાં માનસિક પુજા કરે 
છે. શ્રીહરિના ભજન સિવાય તેને બીજું કોઈ કાર્ય નથી. ॥૩॥ 


બર તર કહ હરિ કથા પ્રસંગા । આવહિં સુનહિં અનેક બિહંગા ॥ 
રામ ચરિત બિચિત્ર બિધિ નાના | પ્રેમ સહિત કર સાદર ગાના ।૪॥ 


વડના નીચે તે શ્રીહરિની કથાઓના પ્રસંગ કહે છે. ત્યાં અનેક પક્ષી આવે છે અને કથા સાંભળે છે. તે વિચિત્ર 
રામચરિત્રનું અનેક પ્રકારે પ્રેમસહિત અને આદરપૂર્વક ગાન કરે છે. ॥૪॥ 


સુનર્હિં સક્લ મતિ બિમલ મરાલા | બસહિં નિરંતર જે તેહિ તાલા ॥ 
જબ મૈ જાઇ સો કૌતુક દેખા | ઉર ઉપજા આનંદ બિસેષા ॥૫॥ 
સર્વે (નિર્મળ બુદ્ધિવાળા હંસ, જે સદાય તે સરોવર પર વસે છે, તેને સાંભળે છે. જ્યારે મેં ત્યાં જઈને આ કૌતુક 
(દશ્ય) જોયું, ત્યારે મારા હૃદયમાં [વિશેષ આનંદ ઉત્પન્ન થયો. ॥૫॥ 
દો૦) તબ કછુ કાલ મરાલ તનુ ધરિ તર્હે કીન્હ નિવાસ 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1636 


સાદર સુનિ રઘુપતિ ગુન પુનિ આયઉ કૈલાસ 1।૫$॥ 


ત્યારે મેં હેંસનું શરીર ધારણ કરીને કેટલાક સમય સુધી ત્યાં નિવાસ કર્યો અને શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોને આદરસહિત 
સાંભળીને પછી કેલાસ પાછો ફર્યો. ॥૫૭॥ 
ચૌ૦- ગિરિજા કહેઉં સો સબ ઇતિહાસા | મૈં જેહે સમય ગયઉં ખગ પાસા ॥ 
અબ સો કથા સુનહુ જોંહે હેતૂ | ગયઉ કાગ પહિં ખગ કુલ કેતૂ ॥૧|॥ 
હે ગિરિજે! મેં તે સર્વ ઇતિહાસ કહ્યો કે જે સમયે હું કાકભુશુંડિની પાસે ગયો હતો. હવે, તે કથા સાંભળો જે કારણે 
પક્ષીકુળના ધ્વજ ગરુડજી તે કાગની પાસે ગયા હતા. ॥૧॥ 
જબ રઘુનાથ કીન્હિ રન ક્રીડા | સમુઝત ચરિત હોતિ મોહિ બ્રીડા ॥ 
ઇંદ્રજીાત કર આપુ બંધાયો | તબ નારદ મુનિ ગરુડ પઠાયો ।ર॥ 
જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ એવી રણલીલા કરી કે જે લીલાનું સ્મરણ કરવાથી મને લજ્જા થાય છે, મેઘનાદના હાથે 
પોતાને બંધાવી લીધા ત્યારે નારદમુનિએ ગરુડને મોકલ્યા, ॥ર॥ 
બંધન કાટિ ગયો ઉરગાદા | ઉપજા હદયે પ્રચંડ બિષાદા ॥ 
પ્રભુ બંધન સમુઝત બહું ભાંતી । કરત બિચાર ઉરગ આરાતી ॥૩॥ 


સર્પોના ભક્ષક ગરુડજી બંધન કાપીને ગયા, ત્યારે એમના હૃદયમાં ઘણો ભારે વિષાદ ઉત્પન્ન થયો. પ્રભુના બંધનને 
સ્મરણ કરીને સર્પોના શત્રુ ગરુડજી ઘણી રીતે વિચાર કરવા લાગ્યા - ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1637 


બ્યાપક બ્રહ્મ બિરજ બાગીસા | માયા મોહ પાર પરમીસા ॥ 
સો અવતાર સુનેઉ જગ માહીં | દેખેઉં સો પ્રભાવ કછુ નાહીં ।૪॥ 


જે વ્યાપક, વિકારરહિત, વાણીના પતિ અને માયા-મોહથી પર બ્રહ્મ પરમેશ્વર છે, મેં સાંભળ્યું હતું કે જગતમાં 
તેમનો જ અવતાર છે. પણ મેં તેનો (અવતારનો) પ્રભાવ કંઈ પણ ન જાણ્યો. ॥૪॥ 
દો૦ ભવ બંધન તે છૂટહિં નર જપિ જા કર નામ [| 
ખર્બ નિસાચર બાંધેઉ નાગપાસ સોઇ રામ ॥૫૮॥ 
જેમનું નામ જપીને મનુષ્ય સંસારના બંધનથી છૂટી જાય છે તે જ રામને એક તુચ્છ રાક્ષસે નાગપાશથી બાંધી 
દીધા!॥૫૮॥ 
ચૌ૦- નાના ભાંતિ મનહિ સમુઝાવા | પ્રગટ ન ગ્યાન હદર્યે ભ્રમ છાવા ॥ 
ખેદ ખિન્ન મન તર્ક બઢાઈ | ભયઉ મોહબસ તુમ્હરિહિં નાઈ ॥૧॥ 
ગરુડજીએ અનેક પ્રકારે પોતાના મનને સમજાવ્યું. પણ તે મનને જ્ઞાન ન થયું, હૃદયમાં ભ્રમ વધુ ને વધુ છવાઈ 
ગયો. [સંદેહજનિત] દુઃખથી દુઃખી થઈને, મનમાં કુંતર્ક વધારીને તે તમારા જેમ જ મોહવશ થઈ ગયા. ॥૧॥ 
બ્યાકુૂલ ગયઉ દેવરિષિ પાહીં । કહેસિ જો સંસય નિજ મન માહીં ॥ 
સુનિ નારદહિ લાગિ અતિ દાયા | સુનુ ખગ પ્રબલ રામ કે માયા ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1638 


વ્યાકુળ થઈને તે દેવર્ષિ નારદજીની પાસે ગયા અને મનમાં જે સંશય હતો, તે તેમને કહ્યો. તે સાંભળીને નારદજીને 
અત્યંત દયા આવી. [તેમણે કહ્યું -] હે ગરુડ! સાંભળો ! શ્રીરામજીની માયા ઘણી જ બળવાન છે. ॥૨॥ 


જો ગ્યાનિન્ડ કર ચિત અપહરઈ | બરિઆઈ બિમોહ મન કરઈ ।॥ 
જેહિં બહુ બાર નચાવા મોહી | સોઇ બ્યાપી બિહંગપતિ તોહી ॥૩॥ 


જે જ્ઞાનીઓના ચિત્તને પણ સારી રીતે હરી લે છે અને તેમના મનમાં જબરજસ્તીથી ભારે મોહ ઉત્પન્ન કરી દે છે, 
તથા જેમણે મનેય ઘણી વાર નચાવ્યો છે; હે પક્ષીરાજ! તે માયા આપનેય વ્યાપી ગઈ છે. ॥૩॥ 


મહામોહ ઉપજા ઉર તોરે | મિટિહિ ન બેગિ કહે ખગ મોરે ॥ 
ચતુરાનન પહિં જાહુ ખગેસા | સોઈ કરેહુ જેહિ હોઈ નિદેસા ।॥૪॥ 


હે ગરુડ! આપના હૃદયમાં મોટો ભારે મોહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. એ મારા સમજાવવાથી તુરત જ નહીં મટે. માટે 
હે પક્ષીરાજ! આપ બ્રહ્માજીની પાસે જાઓ અને ત્યાં જે કાર્ય માટે આદેશ મળે તે જ કરજો. ॥૪॥ 


દો૦ અસ કહિ ચલે દેવરિષિ કરત રમ ગુન ગાન [| 
હરિ માયા બલ બરનત પુનિ પુનિ પરમ સુજાન પલા 


આવું કહીને પરમ સુજ્ઞ દેવર્ષિ નારદજી શ્રીરામજીના ગુણગાન કરતાં કરતાં અને વારંવાર શ્રીહરિની માયાનું બળ 
વર્ણવતાં ચાલ્યા. ॥૫૯॥ 


ચૌ૦- તબ ખગપતિ બિરંચિ પહિં ગયઊ | નિજ સંદેહ સુનાવત ભયઊ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1639 


સુનિ બિરંચિ રામહિ સિરુ નાવા | સમુઝિ પ્રતાપ પ્રેમ અતિ છાવા ।૧|॥ 

ત્યારે પક્ષીરાજ ગરુડ બ્રહ્માજીની પાસે ગયા અને પોતાનો સંશય તેમને કહી સંભળાવ્યો. તેને સાંભળીને બ્રહ્માજીએ 
શ્રીરામચન્દ્રજીને શીશ નમાવ્યું અને એમના પ્રતાપને સમજીને તેમને અત્યંત પ્રેમ છવાઈ ગયો. (ઊભરાયો). ॥૧॥ 
મન મહું કરઇ બિચાર બિધાતા | માયા બસ કબિ કોબિદ ગ્યાતા ॥ 

હરિ માયા કર અમિતિ પ્રભાવા | બિપુલ બાર જેહિં મોહિ નચાવા ।ર૨॥ 


બ્રહ્માજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે કવિ, કોવિદ અને જ્ઞાની સર્વે માયાને વશ છે. ભગવાનની માયાનો પ્રભાવ 
અસીમ છે, જેણે મનેય અનેક વાર નચાવ્યો છે. ॥૨॥ 
અગ જગમય જગ મમ ઉપરાજા | નહિં આચરજ મોહ ખગરાજા ।॥ 
તબ બોલે બિધિ ગિરા સુહાઈ | જાન મહેસ રામ પ્રભુતાઈ ॥૩ા 
આ આખુંય ચરાચર જગત તો મારું રચેલું છે. જ્યારે હું જ માયાવશ નાચવા લાગું છું, ત્યારે પક્ષીરાજ ગરુડને મોહ 


થવો એ કંઈ આશ્ચર્ય [ની વાત] નથી જ. તત્પશ્ચાત્‌ બ્રહ્માજી સુંદર વાણી બોલ્યા - શ્રીરામજીના મહિમાને મહાદેવજી જાણે 
છે. ॥ગા 


બેનતેય સંકર પહિં જાહૂ | તાત અનત પૂછહુ જનિ કાહૂ ॥ 
તર્હેં હોઇહિ તવ સંસય હાની | ચલેઉ બિહંગ સુનત બિધિ બાની ।૪॥ 


હે ગરુડ! તમે શંકરજીની પાસે જાઓ. હે તાત ! અન્ય ક્યાંય કોઈને ન પૂછતા. તમારા સંશયનો નાશ ત્યાં જ થશે. 
બ્રહ્માજીનાં વચન સાંભળતાં જ ગરુડ ચાલી નીકળ્યા, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1640 


દો૦- પરમાતુર બિહંગપતિ આયઉ તબ મો પાસ 
જાત રહેઉ કુબેર ગૃહ રહિહુ ઉમા કેલાસ ॥૬૦॥ 
ત્યારે ઘણી આતુરતાથી પક્ષીરાજ ગરુડ મારી પાસે આવ્યા. હે ઉમા! તે સમયે હું કુબેરના ઘેર જઈ રહ્યો હતો અને 
તમે કૈલાસ પર હતાં. ॥૬૦॥ 
ચૌ૦- તેહિં મમ પદ સાદર સિરુ નાવા | પુનિ આપન સંદેહ સુનાવા ॥ 
સુનિ તા કરિ બિનતી મૃદુ બાની । પ્રેમ સહિત મૈં કહેઉ ભવાની ॥૧| 
ગરુડે આદરપૂર્વક મારા ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું અને પછી મને પોતાનો સંશય સંભળાવ્યો. હે ભવાની! તેમની 
વિનંતી અને કોમળ વાણી સાંભળીને મેં પ્રેમસહિત એમને કહ્યું - ॥૧॥ 
મિલેહું ગરુડ મારગ મહં મોહી | કવન ભોંતિ સમુઝાવો તોહી ॥ 
તબહિં હોઇ સબ સંસય ભંગા | જબ બહુ કાલ કરિઅ સતસંગા ॥ર૨॥ 
હે ગરુડ! તમે મને માર્ગમાં મળ્યા છો. માર્ગમાં ચાલતાં ચાલતાં હું તમને કઈ રીતે સમજાવું ? સર્વે સંશયોનો તો 
ત્યારે જ નાશ થાય જ્યારે દીર્ધકાળ સુધી સત્સંગ કરવામાં આવે. ॥ર॥ 
સુનિઅ તરહોં હરિકથા સુહાઈ | નાના ભાંતિ મુનિન્હડ જો ગાઈ ।॥ 
જેહિ મહું આદિ મધ્ય અવસાના । પ્રભુ પ્રતિપાઘ રામ ભગવાના ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1641 


અને ત્યાં (સત્સંગમાં) સુંદર હરિકથા સાંભળવામાં આવે, જેને મુનિઓએ. અનેક પ્રકારે ગાઈ છે અને જેના આદિ, 
મધ્ય અને અંતમાં ભગવાન શ્રીરામચન્દ્રજી જ પ્રતિપાદ પ્રભુ છે. ॥ગા 
નિત હરિ કથા હોત જહં ભાઈ | પઠવઉં તહોં સુનહુ તુમ્હ જાઈ ॥ 
જાઈહિ સુનત સકલ સંદેહા । રામ ચરન હોઈહિ અતિ નેહા ।૪॥ 


હે ભાઈ 'જ્યાં પ્રતિદિન હરિકથા થાય છે, હું તમને ત્યાં જ મોકલું છું, તમે જઈને તેને સાંભળો. તેને સાંભળતાં જ 
તમારો સર્વ સંશય દૂર થઈ જશે અને તમને શ્રીરામજીના ચરણોમાં અત્યંત પ્રેમ થશે. ॥૪॥ 
દો૦- બિનુ સતસંગ ન હરિ કથા તેહિ બિનુ મોહ ન ભાગ [| 
મોહ ગએં બિનુ રામ પદ હોઈ ન દઢ અનુરાગ 1।૧૧॥ 
સત્સંગ વિના હરિની કથા સાંભળવા નથી મળતી, તેના વિના મોહ નથી ટળતો અને મોહ ટળ્યા વિના 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણોમાં દઢ પ્રેમ નથી થતો. ॥૬૧॥ 
ચૌ૦- મિલર્હિં ન રઘુપતિ બિનુ અનુરાગા । કિએ જોગ તપ ગ્યાન બિરાગા ॥ 
ઉત્તર દિસિ સુંદર ગિરિ નીલા | તહે રહ કાકભુસુંડિ સુસીલા ॥૧॥ 


વિના પ્રેમે માત્ર યોગ, તપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આદિ કરવાથી શ્રીરઘુનાથજી મળતા નથી. [માટે, તમે સત્સંગને માટે 
ત્યાં જાઓ જ્યાં] ઉત્તર દિશામાં એક સુંદર નીલ પર્વત છે. ત્યાં પરમ સુશીલ કાકભુશુંડિજી રહે છે. ॥૧॥ 


રામ ભગતિ પથ પરમ પ્રબીના | ગ્યાની ગુન ગૃહ બહુ કાલીના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1642 


રામ કથા સો કહઇ નિરંતર | સાદર સુનહિં બિબિધ બિહંગબર ।ર॥ 

તે રામભક્તિના માર્ગમાં પરમ પ્રવીણ છે, જ્ઞાની છે, ગુણોના ધામ છે અને ઘણા સમયના છે. તેઓ નિરંતર 
શ્રીરામચન્દ્રજીની કથા કહેતા રહે છે, જેને જાતજાતનાં શ્રેષ્ઠ પક્ષી આદરસહિત સાંભળે છે. ॥૨॥ 

જાઈ સુનહુ તરહેં હરિ ગુન ભૂરી | હોઇહિ મોહ જનિત દુખ દૂરી ॥ 

મૈ જબ તેહિ સબ કહા બુઝાઈ | ચલેઉ હરષિ મમ પદ સિરુ નાઈ ॥ગા 


ત્યાં જઈને શ્રીહરિના ગુણસમૂહોને સાંભળો. તે સાંભળવાથી મોહથી ઉત્પન્ન થયેલ તમારું દુઃખ દૂર થઈ જશે. મેં 
તેને જ્યારે સવે સમજાવીને કહ્યું, ત્યારે તે મારા ચરણોમાં શીશ નમાવીને હરખાઈને ચાલી નીકળ્યા. ॥૩॥ 


તાતે ઉમા ન મૈં સમુઝાવા | રઘુપતિ કૃપાં મરમુ મૈ પાવા ॥ 
હોઇહિ કીન્ડ ક્બહું અભિમાના | સો ખોવે ચહ ફકૃપાનિધાના ।૪॥ 


ન્‌ 


હે ઉમા! મેં એને એટલા માટે ન સમજાવ્યો કે હું શ્રીરઘુનાથજીની કૃપાથી તેનો મર્મ પામી ગયો હતો. તેણે ક્યારેક 
જુ ઈ ખજુ 


અભિમાન કર્યું હશે કે જેને કૃપાનિધાન શ્રીરામજી નષ્ટ કરવા ઇચ્છે છે. ॥૪॥ 
કછુ તેહિ તે પુનિ મૈ નહિં રાખા | સમુઝઇ ખગ ખગહી કે ભાષા ॥ 
પ્રભ્રુ માયા બલવંત ભવાની | જાહિ ન મોહ કવન અસ ગ્યાની ॥પ૫॥ 


વળી, કંઈક આ કારણે પણ મેં તેને પોતાની પાસે ન રાખ્યો કે પક્ષી પક્ષીની જ વાણી સમજે છે. હે ભવાની !પ્રભુની 


માયા [ઘણી જ] બળવાન છે, એવો કોણ જ્ઞાની છે, જેને તે મોહી ન લે? ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1643 


દો૦- ગ્યાની ભગત સિરોર્માને ત્રિભુવનપતિ કર જાન 
તાહિ મોહ માયા નર પાવેર કરહિં ગુમાન ॥૬૨(5)॥ 
જે જ્ઞાનીઓમાં અને ભક્તોમાં શિરોમણિ છે અને ત્રિભુવનપતિ ભગવાનના વાહન છે, તે ગરુડને પણ માયાએ 
મોહી લીધા. તો પછી નીચ (તુચ્છ) મનુષ્ય મુર્ખતાવશ ઘમંડ કર્યા કરે છે. ॥૬૨(ક)॥ 
માસપારાયણ, અઠ્યાવીસમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ, ઓગણત્રીસમો 
સિવ બિરંચિ કહું મોહઈઈ કો હે બપુરા આન [| 
અસ જિય જાનિ ભજહિં મુનિ માયા પતિ ભગવાન 1[।૧૨(ખ]॥ 


આ માયા જ્યારે શિવજી અને બ્રહ્માજીને પણ મોહી લે છે, ત્યારે બીજા બિચારા શું ચીજ છે ? મનમાં આવું જાણીને 
જ મુનિજનો તે માયાના સ્વામી ભગવાનનું ભજન કરે છે. ॥૬૨(ખ)॥ 


ચૌ૦- ગયઉ ગરુડ જર્હે બસઇ ભુસુંડા | મતિ અકુંઠ હરિ ભગતિ અખંડા ॥ 
દેખિ સૈલ પ્રસન્‍ન મન ભયઊ 1। માયા મોહ સોચ સબ ગયઊ. 1।૧॥ 
ગરુડજી ત્યાં ગયા કે જ્યાં નિર્બાધ બુદ્ધિ અને પૂર્ણ ભક્તિસંપન્ન કાકભુશુંડિ વસતા હતા. તે પર્વતને જોઈને તેમનું 

મન પ્રસન્ન થઈ ગયું અને [એનાં દર્શનથી જ] સર્વ માયા, મોહ તથા શોક જતાં રહ્યાં. ॥૧॥ 
કરિ તડાગ મજ્જન જલપાના | બટ તર ગયઉ હદર્યૂં હરષાના ॥ 
બૃદ્ધ બૃદ્ધ બિહંગ તહેં આએ । સુને રામ કે ચરિત સુહાએ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1644 


સરોવરમાં સ્નાન અને જળપાન કરીને તેઓ પ્રસન્‍્નચિત્તે વટવૃક્ષની નીચે ગયા. ત્યાં શ્રીરામજીનાં સુંદર ચરિત્ર 
સાંભળવા માટે ઘરડાં-ઘરડાં પક્ષી આવેલાં હતાં. ॥ર॥ 


કથા અરંભ કરે સોઇ ચાહા | તેહી સમય ગયઉ ખગનાહા ॥ 
આવત દેખિ સકલ ખગરાજા | હરષેઉ બાયસ સહિત સમાજા ગા 


ભુશુંડિજી કથા આરંભ કરવા જ ઇચ્છતા હતા કે તે જ સમયે પક્ષીરાજ ગરુડજી ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. પક્ષીઓના રાજા 
ગરુડજીને આવતા જોઈને કાકભુશુંડિજીસહિત આખોય પક્ષીસમાજ હરખાઈ ગયો. ॥૩॥ 


અતિ આદર ખગપતિ કર કીન્હા | સ્વાગત પૂછિ સુઆસન દીન્હા ॥ 
કરિ પૂજા સમેત અનુરાગા | મધુર બચન તબ બોલેઉ કાગા ।૪॥ 


તેમણે પક્ષીરાજ ગરુડજીનો બહુ જ આદર-સત્કાર કર્યો અને સ્વાગત (કુશળ) પૂછીને બેસવા માટે સુંદર આસન 
આપ્યું. પછી પ્રેમસહિત પૂજા કરીને કાકભુશુંડીજી મધુર વચન બોલ્યા - ॥૪॥ 


દો૦ નાથ કૃતારથ ભયઉ મૈ તવ દરસન ખગરાજ [| 
આયસુ દેહુ સો કરૌ અબ પ્રભુ આયહુ કેહિ કાજ ।૧૩૭)॥| 


હે નાથ! હે પક્ષીરાજ! આપનાં દર્શનથી હું કૃતાર્થ થઈ ગયો. આપ જે આજ્ઞા આપશો, હું હવે તે જ પ્રમાણે કરીશ. હે 
પ્રભો! આપ કયા કાર્ય માટે પધાર્યા છો ? ॥૬૩(5)॥ 


સદા કુૃતારથ રૂપ તુમ્હ કહ મૃદુ બચન ખગેસ 1।| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1645 


જેહિ કે અસ્તુતિ સાદર નિજ મુખ કીન્ડિ મહેસ 1।૧૩(ખ]॥| 


પક્ષીરાજ ગરુડજીએ કોમળ વચન કહ્યાં - આપ તો સદાય કૃતાર્થરૂપ છો, જેમની પ્રશંસા સ્વયં મહાદેવજીએ 
આદરપૂર્વક પોતાના શ્રીમુખેથી કરી છે. ॥૬૩(ખ)॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- સુનહુ તાત જોહે કારન આયઉં | સો સબ ભયઉ દરસ તવ પાયઉં ॥ 

દેખિ પરમ પાવન તવ આશ્રમ | ગયઉ મોહ સંસય નાના ભ્રમ ।॥૧॥ 

હે તાત! સાંભળો, હું જે કારણે આવ્યો હતો, તે સર્વે કાર્ય તો અહીં આવતાં જ પૂર્ણ થઈ ગયું. પછી આપનાં દર્શન 

પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયાં. આપનો પરમ પવિત્ર આશ્રમ જોઈને જ મારો મોહ, સંદેહ અને અનેક પ્રકારના ભ્રમ સર્વે જતા 
રહ્યા. ॥૧॥ 


અબ શ્રીરામ કથા અતિ પાવનિ | સદા સુખદ દુખ પુંજ નસાવનિ ॥ 

સાદર તાત સુનાવહુ મોહી | બાર બાર બિનવઉં પ્રભુ તોહી ।॥ર૨॥ 

હવે હે તાત! આપ મને શ્રીરામજીની અત્યંત પવિત્ર કરનારી, સદા સુખ આપનારી અને દુઃખસમૂહનો નાશ કરનારી 
કથા આદરસહિત સંભળાવો. હે પ્રભો! હું વારંવાર આપને આ જ વિનંતી કરું છું. ॥૨॥ 

સુનત ગરુડ કે ગિરા બિનીતા | સરલ સુપ્રેમ સુખદ સુપુનીતા ॥ 

ભયઉ તાસુ મન પરમ ઉછાહા | લાગ કહે રઘુપતિ ગુન ગાહા ગા 


ગરુડજીની વિનમ્ર, સરળ, સુંદર પ્રેમયુક્ત, સુખપ્રદ અને અત્યંત પવિત્ર વાણી સાંભળતાં જ ભુશુંડિજીના મનમાં 
પરમ ઉત્સાહ થયો અને તેઓ શ્રીરઘુનાઘજીના ગુણોની કથા કહેવા લાગ્યા. ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1646 


પ્રથમહિં અતિ અનુરાગ ભવાની | રામર્ચરેત સર કહેસિ બખાની ।॥ 
પુનિ નારદ કર મોહ અપારા | કહેસિ બહુરિ રાવન અવતારા [।૪॥ 


પ્રભુ અવતાર કથા પુનિ ગાઈ | તબ સિસુ ચરિત કહેસિ મન લાઈ ।॥૫॥ 


હે ભવાની! પહેલા તો તેમણે ઘણા જ પ્રેમથી રામચરિતમાનસ સરોવરનું રૂપક સમજાવીને કહ્યું. પછી નારદજીનો 
અપાર મોહ અને પછી રાવણનો અવતાર કહ્યો, પછી પ્રભુના અવતારની કથા વર્ણવી. તત્પશ્ચાત મન લગાવીને 
શ્રીરામજીની બાળલીલાઓ કહી. ॥૪-૫॥ 


દો૦- બાલચરિત કહિ બિબિધ બિધિ મન મહે પરમ ઉછાહ | 
રિષિ આગવન કહેસિ પુનિ શ્રીરઘુબીર બિબાહ ॥૬૪॥ 
મનમાં પરમ ઉત્સાહ ભરીને અનેક પ્રકારની બાળલીલાઓ કહીને, પછી ત્રઠષિ વિશ્વામિત્રજીનું અયોધ્યા આગમન 
અને શ્રીરઘુવીરજીના વિવાહનું વર્ણન કર્યું. ॥૬૪॥ 
ચૌ૦- બહુરિ રામ અભિષેક પ્રસંગા | પુનિ નૃપ બચન રાજ રસ ભંગા ॥ 
પુરબાસિન્ડ કર બિરહ બિષાદા | કહેસિ રામ લછિમન સંબાદા ॥૧॥ 


પછી શ્રીરામજીના રાજ્યાભિષેકનો પ્રસંગ; વળી, રાજા દશરથજીના વચનથી રાજરસ-(રાજ્યાભિષેકના આનંદ)માં 
ભંગ પડવો, પછી નગરનિવાસીઓનો વિરહ, વિષાદ અને શ્રીરામ-લક્ષ્મણનો સંવાદ કહ્યો, ॥૧॥ 
બિપિન ગવન કેવટ અનુરાગા | સુરસરિ ઉતરિ નિવાસ પ્રયાગા ॥ 
બાલમીક પ્રભુ મિલન બખાના [| ચિત્રકૂટ જિમિ બસે ભગવાના ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1647 


શ્રીરામનું વનગમન, કેવટનો પ્રેમ, ગંગાજી પાર ઊતરીને પ્રયાગમાં નિવાસ, વાલ્મીકિજી અને પ્રભુ શ્રીરામજીનું 
મિલન અને જેવી રીતે ભગવાન ચિત્રફૂટમાં વસ્યા, તે સર્વે કહ્યું. ॥૨॥ 
સચિવાગવન નગર નૃપ મરના | ભરતાગવન પ્રેમ બહું બરના ॥ 
કરિ નૃપ ક્રિયા સંગ પુરબાસી | ભરત ગએ જહે પ્રભુ સુખ રાસી ॥૩ા 
પછી મંત્રી સુમંત્રજીનું નગરમાં પાછા ફરવું, રાજા દશરથજીનું મરણ, ભરતજીનું [મોસાળમાંથી] અયોધ્યા આગમન 
અને એમના પ્રેમનું ઘણું વર્ણન કર્યું. રાજાની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરીને નગર-નિવાસીઓને સાથે લઈને ભરતજી ત્યાં ગયા કે 
જ્યાં સુખના ભંડાર પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી હતા. ॥ગા 
પુનિ રઘુપતિ બહુ બિધિ સમુઝાએ | લૈ પાદુકા. અવધપુર આએ ।॥ 
ભરત રહનિ સુરપતિ સુત કરની | પ્રભુ અરુ અત્રિ ભેંટ પુનિ બરની 1॥૪॥ 
પછી શ્રીરઘુનાથજીએ એમને ઘણી રીતે સમજાવ્યા, જેથી તેઓ ખડાઉ (પાદુકા) લઈને અયોધ્યાપુરી પાછા ફર્યાં, આ 
સઘળી કથા કહી, ભરતજીની નંદિગ્રામમાં રહેવાની રીત, ઇન્દ્રપુત્ર જયંતની નીચ હરકત અને પછી પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજી 
અને અત્રિજીના મેળાપનું વર્ણન કર્યું. ॥૪॥ 
દો૦ કહિ બિરાધ બધ જેહિ બિધિ દેહ તજી સરભંગ ।| 
બરનિ સુતીછન પ્રીતિ પુનિ પ્રભુ અગસ્તિ સતસંગ 1।૧૫॥ 
જે રીતે વિરાધનો વધ થયો અને શરભંગજીએ, શરીરનો ત્યાગ કર્યો, તે પ્રસંગ કહીને, પછી સુતીક્ષ્ણજીના પ્રેમનું 
વર્ણન કરીને પ્રભુ અને અગસ્ત્યજીનો. સત્સંગ-વૃત્તાંત કહ્યો. ॥૬૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1648 


ચૌ૦- કહિ દંડક બન પાવનતાઈ | ગીધ પમઇત્રી પુનિ તેહિં ગાઈ ॥ 
પુનિ પ્રભુ પંચબટી કૃત બાસા | ભંજી સકલ મુનિન્હ કી ત્રાસા ॥૧॥ 
દંડકવનને પવિત્ર કરવું કહીને પછી ભુશુંડિજીએ ગૃધરાજની સાથે મિત્રતાનું વર્ણન કર્યું, પછી જે રીતે પ્રભુએ 
પંચવટીમાં [નિવાસ કર્યો અને સર્વે મુનિઓના ભયનો નાશ કયો, ॥૧॥ 
પુનિ લછિમન ઉપદેસ અનૂપા | સૂપનખા જિમિ કીન્હિ કુરૂપા ॥ 
ખર દૂષન બધ બહુરિ બખાના | જિમિ સબ મરમુ દસાનન જાના ।॥ર॥ 
અને પછી લક્ષ્મણજીને જે અનુપમ ઉપદેશ આપ્યો. અને શૂપર્ણખાને કુરૂપ કરી, તે સર્વે વર્ણન કર્યું. પછી ખર-દ્ષણ 
વધ અને જે રીતે રાવણે સર્વ રહસ્ય જાણ્યું તે વખાણીને (વધારીને) કહ્યું; ॥ર॥ 
દસકંધર મારીચ બતકહી | જેહિ બિધિ ભઈ સો સબ તેહિં કહી ॥ 
પુનિ માયા સીતા કર હરના | શ્રીરઘુબીર બિરહ કછુ બરના ॥૩ા॥ 


તથા જે રીતે રાવણ અને મારીચની વાતચીત થઈ, તે સઘળી તેમણે કહી. પછી માયાસીતાનું હરણ અને 
શ્રીરઘુવીરના વિરહનું કંઈક વર્ણન કર્યું. ॥૩ા 


પુનિ પ્રભુ ગીધ ક્રિયા જિમિ કીન્હી | બધિ કબંધ સબરિંહિ ગતિ દીન્હી ॥ 
બહુરિ બિરહ બરનત રઘુબીરા | જેહિ બિધિ ગએ સરોબર તીરા ।॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1649 


પછી પ્રભુએ ગીધ જટાયુની જે રીતે ક્રિયા કરી, કબંધનો વધ કરીને શબરીને પરમગતિ આપી અને પછી જે રીતે 
વિરહ-વર્ણન કરતાં કરતાં શ્રીરઘુવીરજી પંપાસરના તીરે ગયા, તે સઘળું કહ્યું; ॥૪॥ 


દો૦- પ્રભુ નારદ સંબાદ કહિ મારુતિ મિલન પ્રસંગ ।| 
પુનિ સુગ્રીવ મિતાઈ બાલિ પ્રાન કર ભંગ ॥૬૧(ક)॥ 


પ્રભુ અને નારદજીનો સંવાદ અને મારુંતિના મેળાપનો પ્રસંગ કહીને પછી સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા અને વાલિના 
પ્રાણનાશનું વર્ણન કર્યું. ।૬૬(5)॥ 


કપિહિ તિલક કરિ પ્રભુ કૃત સૈલ પ્રબરષન બાસ 1।| 
બરનન બર્ષા સરદ અરુ રામ રોષ ડકંપિ ત્રાસ 1।૧૧()॥ 


સુગ્રીવને રાજતિલક કરીને પ્રભુએ પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર નિવાસ કર્યો, તે તથા વર્ષા અને શરદનું વર્ણન, શ્રીરામજીનો 
સુગ્રીવ પર રોષ અને સુગ્રીવનો ભય આદિ પ્રસંગ કહ્યા. ॥૬૬(ખ)॥ 


ચૌ૦- જોેહે બિધિ કપિપતિ કીસ પઠાએ | સીતા ખોજ સકલ દિસિ ધાએ ॥ 
બિબર પ્રબેસ કીન્ડ જેહિ ભાંતી | કપિન્ડ બહોરિ મિલા સંપાતી ॥૧॥ 


જે રીતે વાનરરાજ સુગ્રીવે વાનરોને મોકલ્યા અને તેઓ સીતાજીની ભાળ કાઢવા જે રીતે સર્વે દિશાઓમાં ગયા, જે 
રીતે તેમણે ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી વાનરોને જે પ્રમાણે સમ્પાતી મળ્યો તે કથા કહી. ॥૧॥ 


સુનિ સબ કથા સમીરકૂમારા | નાઘત ભયઉ પયોધિ અપારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1650 


લંકાં કપિ પ્રબેસ જિમિ કીન્હા | પુનિ સીતહિ ધીરજુ જિમિ દીન્હા ॥ર॥ 


સમ્પાતી દ્વારા સઘળી કથા સાંભળીને પવનપુત્ર હનુમાનજી જે રીતે અપાર સમુદ્રને ઓળંગી ગયા, પછી 
હનુમાનજીએ જેવી રીતે લંકામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી સીતાજીને જેવી રીતે ધીરજ બંધાવી, તે સર્વે કહ્યું. ॥૨॥ 


બન ઉજારિ રાવનહિ પ્રબોધી | પુર દહિ નાઘેઉ બહુરિ પયોધી ॥ 
આએ કપિ સબ જહૅ રઘુરાઈ | બૈેદેહી કી કુંસલ સુનાઈ ।॥૩ા 


અશોકવનને ઉજાડીને, રાવણને સમજાવીને, લંકાપુરીને બાળીને પછી જેવી રીતે તેમણે સમુદ્રને ઓળંગ્યો અને જે 
રીતે વાનર જ્યાં શ્રીરઘુનાથજી હતા ત્યાં આવ્યા તથા આવીને શ્રીજાનકીજીના કુશળ સંભળાવ્યા; ॥ગા 
સેન સમેતિ જથા રઘુબીરા | ઉતરે જાઈ બારિનિધિ તીરા ॥ 
મિલા બિભીષન જેોહે બિધિ આઈ | સાગર નિગ્રહ કથા સુનાઈ ।॥૪॥ 
પછી જે રીતે સેનાસહિત શ્રીરઘુવીર જઈને સમુદ્રતટે ઊતર્યા અને જે પ્રમાણે વિભીષણજી આવીને તેમને મળ્યા, તે 
સઘળી અને સમુદ્રને બાંધવાની (સેતુનિર્માણની) કથા સંભળાવી, ॥૪॥ 
દો૦- સેતુ બોંધિ કપિ સેન જિમિ ઉતરી સાગર પાર | 
ગયઉ બસીઠી બીરબર જહિ બિધિ બાલિકુમાર ॥૬૪૭૭(ક)॥ 


પુલ બાંધીને જે રીતે વાનરોની સેના સમુદ્રને પાર ઊતરી અને જે રીતે વીરશ્રેષ્ઠ વાલિપુત્ર અંગદ દૂત બનીને ગયા, 
તે સર્વે કહ્યું. ।૬૭(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1651 


નિસિચર કીસ લરાઈ બરનિસિ બિબિધ પ્રકાર 
કુંભકરન ઘનનાદ કર બલ પૌરુષ સંઘાર ॥૬૭(ખ)॥ 
પછી રાક્ષસો અને વાનરોનાં યુદ્ધનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું. પછી કુંભકર્ણ અને મેઘનાદનાં બળ, પુરુષાર્થ અને 
સંહારની કથા કહી, ॥૬૭(ખ])॥ 
ચૌ૦- નિસિચર નિકર મરન બિધિ નાના | રઘુપતિ રાવન સમર બખાના ॥ 
રાવન બધ મંદોદરિ સોકા । રાજ બિભીષન દેવ અસોકા ॥૧॥ 
અનેક પ્રકારના રાક્ષસસમૂહોનાં મરણ તથા શ્રીરઘુનાથજી અને રાવણના અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધોનું વર્ણન કર્યું, 
રાવણવધ, મંદોદરીનો શોક, વિભીષણનો રાજ્યાભિષેક અને દેવતાઓનું શોકરહિત થવાનું કહીને; ॥૧॥ 
સીતા રઘુપતિ મિલન બહોરી | સુરન્ડ કીન્ડિ અસ્તુતિ કર જોરી ॥ 
પુનિ પુષ્પક ચઢિ કપિન્ડ સમેતા | અવધ ચલે પ્રભુ કૃપા નિકેતા ॥ર૨॥ 
પછી સીતાજી અને શ્રીરઘુનાથજીનો મેળાપ કહ્યો. જે રીતે દેવોએ હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી અને પછી જેવી રીતે 
વાનરોસહિત પુષ્પકવિમાન પર આરુઢ થઈને કૃપાધામ પ્રભુ અવધપુરીએ ચાલ્યા, તે કહ્યું. ॥૨॥ 


જેહિ બિધિ રામ નગર નિજ આએ 1। બાયસ બિસદ ચરિત સબ ગાએ ॥ 
કહેસિ બહોરિ રામ અભિષેકા | પુર બરનત નૂૃપનીતિ અનેકા ॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1652 


જે રીતે શ્રીરામચન્દ્રજી પોતાના નગર (અયોધ્યા)માં આવ્યા, તે સર્વે ઉજ્જ્વળ ચરિત્ર કાકભુશુંડિજીએ વિસ્તારપૂર્વક 
વર્ણવ્યાં, પછી તેમણે શ્રીરામજીનો રાજ્યાભિષેક કહ્યો. [શિવજી કહે છે -] અયોધ્યાપુરીનું અને અનેક પ્રકારની રાજનીતિનું 
વર્ણન કરતાં -॥ગા 
કથા સમસ્ત ભસુંડ બખાની | જો મૈં તુમ્હ સન કહી ભવાની ॥ 
સુનિ સબ રામ કથા ખગનાહા | કહત બચન મન પરમ ઉછાહા ॥૪॥ 
ભુશુંડિજીએ તે સર્વે કથા કહી, જે હે ભવાની! મેં તમને કહી, સઘળી રામકથા સાંભળીને પક્ષીરાજ ગરુડજી મનમાં 
બહુ જ ઉત્સાહિત (આનંદિત) થઈને વચન કહેવા લાગ્યા - ॥૪॥ 


ન્‌ 


સો૦- ગયઉ મોર સંદેહ સુનેઉં સકલ રઘુપતિ ચરિત 1।| 
ભયઉ રામ પદ નેહ તવ પ્રસાદ બાયસ તિલક 1।૧૮ઉ)॥ 


શ્રીરઘુનાથજીનાં સર્વે ચરિત્રો મેં સાંભળ્યાં, જેથી મારો સંશય ટળી ગયો. હે કાગશિરોમણિ! આપના અનુગ્રહથી 
શ્રીરામજીના ચરણોમાં મને પ્રેમ થઈ ગયો. ॥૧૮(ક)॥ 


મોહિ ભયઉ અતિ મોહ પ્રભુ બંધન રન મહું નિરખિ | 
ચિદાનંદ સંદોહ રામ બિક્લ કારન કવન ॥૬૮(ખ])॥ 


યુદ્ધમાં પ્રભુનું નાગપાશથી બંધન જોઈને મને અત્યંત મોહ થઈ ગયો હતો કે શ્રીરામજી તો સચ્ચિદાનંદઘન છે; તે 
કયા કારણે વ્યાકુળ છે. ॥૬૮(ખ)॥ 


ચૌ૦- દેખિ ચરિત અતિ નર અનુસારી | ભયઉ હૃદર્ય મમ સંસય ભારી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1653 


સોઇ ભ્રમ અબ હિત કરિ મૈં માના | કીન્હ અનુગ્રહ કૃપાનિધાના ॥૧|॥ 

બિલકુલ લૌકિક મનુષ્યો જેવું ચરિત્ર જોઈને મારા હૃદયમાં ભારે સંદેહ થઈ ગયો. હું હવે તે ભ્રમને પોતાના માટે 
હિત (માનીને) સમજું છું. કૃપાનિધાને મારા પર આ મોટો અનુગ્રહ કર્યો. ॥૧॥ 

જો અતિ આતપ બ્યાકુલ હોઈ | તરુ છાયા સુખ જાનઈ સોઈ ।॥ 

જો નહિ હોત મોહ અતિ મોહી | મિલતેઉં તાત કવન બિધિ તોહી ।ર॥ 


ન્‌ 


જે તડકાથી અત્યંત વ્યાકુળ થાય છે, તે જ વૃક્ષની છાયાનું સુખ જાણે છે. હે તાત! જો મને અત્યંત મોહ ન થાત તો 
હું આપને કઈ રીતે મળત? ॥ર॥ 
સુનતેઉં કિમિ હરિ કથા સુહાઈ | અતિ બિચિત્ર બહુ બિધિ તુમ્હ ગાઈ ॥ 
નિગમાગમ પુરાન મત એહા | કહહિં સિદ્ધ મુનિ નર્હિં સંદેહા ॥૩॥ 
અને કેવી રીતે અત્યંત વિચિત્ર આ સુંદર હરિકથા સાંભળત? જે આપે અનેક પ્રકારે ગાઈ છે. વેદ, શાસ અને 
પુરાણોનો આ જ મત છે; સિદ્ધ અને મુનિ પણ આ જ કહે છે, એમાં સંદેહ નથી કે- ॥૩॥ 
સંત બિસુદ્ધ મિલહિં પરિ તેહી | ચિતવહિં રામ કૃપા કરિ જેહી ॥ 
રામ કુર્પાં તવ દરસન ભયઊ | તવ પ્રસાદ સબ સંસય ગયઊ 1૪ 
શુદ્ધ (સાચા) સંત એને અવશ્ય મળે છે જ, જેને શ્રીરમજી કૃપા કરીને જુએ. છે. શ્રીરામજીની કૃપાથી મને આપનાં 
દર્શન થયાં અને આપની કૃપાથી મારો સંદેહ ટળી ગયો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1654 


દો૦- સુનિ બિહંગપતિ. બાની સહિત બિનય અનુરાગ 
પુલક ગાત લોચન સજલ મન હરષેઉ અતિ કાગ 1।૧૯૭)]॥ 
પક્ષીરાજ ગરુડજીની વિનપ્ર અને પ્રેમયુક્ત વાણી સાંભળીને કાકભુશુંડિજીનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું, તેમનાં નેત્રોમાં 
જળ ભરાઈ આવ્યું અને તેઓ મનમાં અત્યંત હર્ષિત થયા. ॥૬૯(ક)॥ 
શ્રોતા સુમતિ સુસીલ સુચિ કથા રસિક હરિ દાસ ॥।| 
પાઇ ઉમા અતિ ગોપ્યમપિ સજ્જન કરહિં પ્રકાસ 1।૧૯(ખ)॥ 


હે ઉમા! સુંદર બુદ્ધિવાળા, સુશીલ, પવિત્ર કથાના પ્રેમી અને હરિના સેવક શ્રોતાને પામીને સજ્જન અત્યંત ગોપનીય 
રહસ્યને પણ પ્રગટ કરી દે છે. ॥૬૯(ખ)॥ 


ચૌ૦- બોલેઉ કાકભસુંડ બહોરી । નભગ નાથ પર પ્રીતિ ન થોરી ॥ 
સબ બિધિ નાથ પૂજ્ય તુમ્હ મેરે | કૃપાપાત્ર રઘુનાયક કેરે ॥૧|॥ 


કાકભુશુંડિજીએ પછી કહ્યું - પક્ષીરાજ પર તેમનો પ્રેમ ઓછો ન હતો (અર્થાત્‌ બહુ જ હતો) - હે નાથ! આપ સર્વે 
પ્રકારે મારા પૂજ્ય છો અને શ્રીરઘુનાથજીના કૃપાપાત્ર છો. ॥૧॥ 


ન્‌ 


તુમ્હહિ ન સંસય મોહ ન માયા | મો પર નાથ કીન્હિ તુમ્હ દાયા ॥ 
પઠઈ મોહ મિસ ખગપતિ તોહી | રઘુપતિ દીન્હિ બડાઈ મોહી ।॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1655 


ક્‌ ક રૂ. ધં, ક ક. ક.” કેન કુ વ ક. ન ક 
આપને ન સંશય છે અને ન મોહ કે માયાય છે. હે નાથ! આપે તો મારા પર દયા કરી છે. હે પક્ષીરાજ! મોહના 
બહાને શ્રીરઘુનાથજીએ આપને અહીં મોકલીને મને મોટાઈ આપી છે. ॥ર॥ 


ન્‌ 


તુમ્હ નિજ મોહ કહી ખગ સાઈ | સો નહિં કછુ આચરજ ગોસાઈ ॥ 
નારદ ભવ બિરંચિ સનકાદી | જે મુનિનાયક આતમબાદી ॥૩॥ 


હે પક્ષીઓના સ્વામી! આપે આપનો મોહ કહ્યો, તેમાં હે ગોસાઈ ! આ કંઈ આશ્ચર્ય નથી. નારદજી, શિવજી, બ્રહ્માજી 
દ ક. જાં છ ક શ જ 
અને સનકાદિ જે આત્મતત્ત્વના મર્મજ્ઞ અને એનો ઉપદેશ કરનાચ શ્રેષ્ઠ મુનિ છે, ॥ગા 


મોહ ન અંધ કીન્હ કેહિ કેહઠી । કો જગ કામ નચાવ ન જેહી ॥ 
તૃરનાં કેહિ ન કીન્હ બૌરાહા | કેહિ કર હૃદય ક્રોધ નહિં દાહા ।૪॥ 


એમનામાંથી કોને-કોને મોહે આંધળા (વિવેકશૂન્ય) નથી કર્યા? જગતમાં એવો કોણ છે જેને કામે ન નચાવ્યો હોય? 
તૃષ્ણાએ કોને મદોન્મત નથી બનાવ્યો? ક્રોધે કોનું હૃદય નથી બાળ્યું? ॥૪॥ 
દો૦- ગ્યાની તાપસ સૂર કબિ કોબિદ ગુન આગાર [| 
કેહિ કે લોભ બિડંબના કીન્ડિ ન એહિં સંસાર 1।॥૭૦65)॥ 
આ સંસારમાં એવો કયો જ્ઞાની, તપસ્વી, શૂરવીર, કવિ, વિદ્દાન અને ગુણોનું ધામ છે, જેની લોભે વિડંબના (દુર્દશા) 
ન કરી હોય? ॥૭૦(ક)॥ 


શ્રી મદ બક્ર ન કીન્હ કેહિ પ્રભુતા બધિર ન કાહિ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1656 


મૃગલોચનિ કે નેન સર કો અસ લાગ ન જાહિ [।૪૭૦(ખ)॥ 
લક્ષ્મીના મદે કોને વક્ર અને પ્રભૃતાએ કોને બહેરા નથી કરી નાખ્યા? એવો કોણ છે, જેને મૃગનયનીનાં નેત્રબાણ 
વાગ્યાં ન હોય? ॥૭૦(૫)॥ 
ચૌ૦- ગુન કૃત સન્યપાત નહિં કેહી | કોઉ ન માન મદ તજેઉ નિબેહી ॥ 
જોબન જ્વર કેહિ નહિં બલકાવા | મમતા કેહિ કર જ્સ ન નસાવા ।॥૧॥ 


મ. ૬ 


[રેજ, તમ આદિ] ગુણોએ કરેલો સન્નિપાત કોને નથી થયો? એવો કોઈ નથી, જેને માન અને મદે સ્પર્શ કર્યો ન 
હોય. યૌવનના તાપે કોને ભાન ભુલાવ્યું નથી? મમતાએ કોના યશનો નાશ નથી કર્યો? ॥૧॥ 
મચ્છર કાહિ ક્લંક ન લાવા | કાહિ ન સોક સમીર ડોલાવા ॥ 
ચિંતા સાંપિનિ કો નહિં ખાયા | કો જગ જાહિ ન બ્યાપી માયા ।ર॥ 


મ કઇ. 


મત્સરે (ઇર્ષાએ) કોને કલંક નથી લગાડ્યું ? શોકરૂપી પવને કોને ડગાવી નથી દીધો ? ચિંતારૂપી નાગણે કોને ભરખી 
નથી લીધો? જગતમાં એવો કોણ છે, જેને માયા ન વ્યાપી હોય? ॥ર॥ 


કીટ મનોરથ દારુ સરીરા | જોંહે ન લાગ ઘુન કો અસ ધીરા ॥ 
સુત બિત લોક ઈષના તીનિ | કેહિ કે મતિ ઈન્ડ કૃત ન મલીની ॥૩ા 


મનોરથ કીડો છે, શરીર લાકડી છે, એવો ધૈર્યવાન કોણ છે, જેના શરીરમાં આ કીડો ન પડ્યો હોય? પુત્રેષણા, 
વિત્તેષણા અને લૌકૈષણા - આ ત્રણેય પ્રબળ ઈચ્છાઓએ કોની બુદ્ધિને મલિન નથી કરી નાખી? ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1657 


યહ સબ માયા કર પરિવારા | પ્રબલ અમિતિ કો બરને પારા ॥ 
સિવ ચતુરાનન જાહિ ડેરાહીં | અપર જીવ કેહિ લેખે માહીં ।૪॥ 


આ સર્વે માયાનો મોટો બળવાન પરિવાર છે. એ અપાર છે, એનું વર્ણન કોણ કરી શકે છે? શિવજી અને બ્રહ્માજી 
પણ જેનાથી ડરે છે, તો બીજા જીવ તો કઈ ગણતરીમાં છે? ॥૪॥ 
દો૦- બ્યાપિ રહેઉ સંસાર મહું માયા કટક પ્રચંડ 
સેનાપતિ કામાદિ ભટ દંભ કપટ પાષંડ ॥૭૧(5)॥ 
માયાની પ્રચંડ સેના સંસારભરમાં છવાયેલી છે. કામાદિ (કામ, કોધ અને લોભ) તેના સેનાપતિ છે અને દંભ, કપટ 
અને પાખંડ યોદ્ધા છે. ॥૭૧(ક)॥ 
સો દાસી રઘુબીર કૈ સમુઝે મિથ્યા સોપિ 
છૂટ ન રામ કૃપા બિનુ નાથ કહઉં પદ રોપિ ॥।॥૪૭૧(ખ)॥ 


તે માયા શ્રીરઘુવીરની દાસી છે. જોકે સમજી લેવાથી તે મિથ્યા જ છે, પરંતુ તે શ્રીરામજીની કૃપા વિના છૂટતી નથી. 
હે નાથ! આ હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું. 19૧(ખ)॥ 


ટ 


ચૌ૦- જો માયા સબ જગહિ નચાવા | જાસુ ચરિત લખિ કાહું ન પાવા ॥ 
સોઈ પ્રભુ ભ્રૂ બિલાસ ખગરાજા | નાચ નટી ઈવ સહિત સમાજા ।૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1658 


જે માયા આખાય જગતને નચાવે છે અને જેનું ચરિત્ર (કરણી) કોઈ સમજી નથી શક્યું, હે ખગરાજ ગરુડજી! તે જ 
માયા પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીના ભુકુટીના ઈશારે પોતાના સમાજસહિત નટીની જેમ નાચે છે. ॥૧॥ 


સોઈ સચ્ચિદાનંદ ઘન રામાં | અજ બિગ્યાન રૂપ બલ ધામા ।॥ 
બ્યાપક બ્યાપ્ય અખંડ અનંતા | અખિલ અમોઘસક્તિ ભગવંતા ॥ર॥ 


શ્રીરામજી એ જ સચ્ચિદાનંદઘન છે જે અજન્મા, વિજ્ઞાનસ્વરૂપ, રૂપ અને બળના ધામ, સર્વવ્યાપક અને વ્યાપ્ય 
(સર્વરૂપ), અખંડ, અનંત, સંપૂર્ણ, અમોઘશક્તિ (જેની શક્તિ ક્યારેય વ્યર્થ નથી જતી) અને છ એશ્ચર્યોંથી યુક્ત ભગવાન 
છે. ॥૨॥ 
અગુન અદભ્ર ગિરા ગોતીતા | સબદરસી અનવઘ અજીતા ॥ 
નિર્મમ નિરાકાર નિરમોહા | નિત્ય નિરંજન સુખ સંદોહા ગા 
તે નિર્ગુણ (માયાના ગુણોથી રહિત), મહાન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી પર, સર્વે કંઈ નિહાળનારા, નિર્દોષ, અજેય, 
મમતારહિત, નિરાકાર (માવિક આકારથી રહિત), મોહરહિત, નિત્ય, માયારહિત, સુખના ભંડાર; ॥૩॥ 
પ્રકૃતિ પાર પ્રભુ સબ ઉર બાસી | બ્રહ્મ નિરીહ બિરજ અબિનાસી ॥ 
ઇર્હોં મોહ કર કારન નાહીં | રબિ સન્સુખ તમ કબહું કિ જાહીં ।૪॥ 
પ્રકૃતિથી પર, પ્રભુ (સર્વસમર્થ), સદા સવેના હૃદયમાં વસનારા, ઇચ્છારહિત, વિકારરહિત, અવિનાશી બ્રહ્મ છે. અહીં 
(શ્રીરામજી વિશે) મોહનું કારણ જ નથી. શું અંધકારનો સમૂહ કદી સૂર્યની સામે જઈ શકે છે ? ॥૪॥ 


દો૦) ભગત હેતુ ભગવાન પ્રભુ રામ ધરેઉ તનુ ભૂપ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1659 


કિએ ચરિત પાવન પરમ પ્રાકૃત નર અનુરૂપ ॥૭૨(5)॥ 


ભગવાન પ્રભુ શ્રીરામચન્દ્રજીએ. ભક્તોને માટે રાજાનું શરીર ધારણ કર્યું અને સાધારણ મનુષ્યો જેવાં અનેક પરમ 
પાવન ચરિત્ર કર્યા ॥૭૨(૩)॥ 
જ્થા અનેક બેષ ધરિ નૃત્ય કરઈ નટ કોઇ | 


ન્‌ 


સોઈ સોઈ ભાવ દેખાવઈ આપુન હોઇ ન સોઇ 1।૪૭૨(ખ)॥ 


કે. બિ ક ણૂ 


જેમ કોઈ નટ અનેક વેષ ધારણ કરીને નૃત્ય કરે છે, અને જેવો વેષ હોય છે, તેને અનુકૂળ જ ભાવ દેખાડે છે; પરંતુ 
સ્વયં તેમનામાંથી કોઈ થઈ નથી શકતો. ॥ ૭૨ (ખ) ॥ 
ચૌ૦- અસિ રઘુપતિ લીલા ઉરગારી | દનુજ બિમોહનિ જન સુખકારી ॥ 
જે મતિ મલિન બિષય બસ કામી | પ્રભુ પર મોહ ધરહિં ઇંમિ સ્વામી ॥૧॥ 
હે ગરુડજી! આવી જ શ્રીરઘુનાથજીની આ લીલા છે, જે રાક્ષસોને વિશેષ મોહિત કરનારી અને ભક્તોને સુખ 
આપનારી છે. હે સ્વામી! જે મનુષ્ય મલિનબુદ્ધિ, વિષયોને વશ અને કામી છે, તે જ પ્રભુ પર આ પ્રકારના મોહનો આરોપ 
મૂકે છે. ॥૧॥ 
નયન દોષ જા કહં જબ હોઈ | પીત બરન સસિ કહું કહ સોઈ ॥ 
જબ જેહિ દિસિ ભ્રમ હોઇ ખગેસા | સો કહ પચ્છિમ ઉયઉ દિનેસા ॥ર॥ 
જ્યારે કોઈને [કમળો આદિ] નેત્રદોષો થાય છે, ત્યારે તે ચન્દ્રમાને પીળા રંગનો કહે છે. હે પક્ષીરાજ! જ્યારે કોઈને 
દિશાભ્રમ થાય છે, ત્યારે તે કહે છે કે સુર્ય પશ્ચિમમાં ઉદય થયો છે. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1660 


નૌકારૂઢ ચલત જગ દેખા | અચલ મોહ બસ આપુહિ લેખા ॥ 
બાલક્ર ભ્રમહિં ન ભ્રમહિં ગુહાદી | કહહિં પરસ્પર મિથ્યાબાદી ગા 
નૌકા પર ચઢેલો મનુષ્ય જગતને ચાલતું જુએ છે અને મોહવશ પોતાને અચળ સમજે છે. બાળક ફૂંદરડી ફરે છે, 
ઘર આદિ નથી ફરતાં. પણ તે પરસ્પર એકબીજાને ખોટાં કહે છે. ॥૩॥ 
હરિ બિષઇંક અસ મોહ બિહંગા | સપનેહું નહિં અગ્યાન પ્રસંગા ॥ 
માયાબસ મતિમંદ અભાગી | હૃદર્યે જનમિકા બહુબિધિ લાગી ।૪॥ 
તે સઠ હઠ બસ સંસય કરહી | નિજ અગ્યાન રામ પર ધરણહી ॥૫॥ 
હે ગરુડજી! શ્રીહરિના વિષયમાં મોહની કલ્પના પણ આવી જ છે, ભગવાનમાં તો સ્વપ્નેય અજ્ઞાનનો પ્રસંગ 
(અવસરે) નથી. પરંતુ જે માયાને વશ, મંદબુદ્ધિ અને ભાગ્યહીન છે અને જેમના હૃદય પર અનેક પ્રકારના પરદા પડ્યા 
છે, તે મૂર્ખ હઠને વશ થઈને સંદેહ કરે છે અને પોતાનું અજ્ઞાન શ્રીરામજી પર આરોપિત કરે છે. ॥૪-૫॥ 
દો૦ કામ ક્રોધ મદ લોભ ર્ત ગૃહાસક્ત દુખરૂપ [| 
તે કિમિ જાનહિં રઘુપતિહિ મૂઢ પરે તમ કૂપ 1।૪૭૩(ક)॥| 
જે કામ, કોધ, મદ અને લોભમાં રત છે અને જે દુઃખરૂપ ઘરમાં આસક્ત છે, તે શ્રીરઘુનાથજીને કેવી રીતે જાણી 
શકે છે? તે મૂર્ખ તો અંધકારરૂપ કૂવામાં પડેલો છે. ॥૭૩(ક) ॥ 
નિર્ગુન રૂપ સુલભ અતિ સગુન જાન નહિં કોઇ | 


ન્‌ 


સુગમ અગમ નાના ચરિત સુનિ મુનિ મન ભ્રમ હોઇ ॥।૭૩(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1661 


નિર્ગુણ રૂપ અત્યંત સુલભ (સહેજ જ સમજણમાં આવી જનાર) છે, પરંતુ [ગુણાતીત દિવ્ય] સગુણ રૂપને કોઈ 
જાણતું નથી. માટે તે સગુણ ભગવાનના અનેક પ્રકારનાં સુગમ અને અગમ ચરિત્રોને સાંભળીને મુનિઓનાય મનને 
ભ્રમ થઇ જાય છે. [૭૩(ખ])॥ 
કાકભુશુન્ડી તેના ભૂતકાળના જન્મની વાર્તા અને કલીનો મહિમા કહે છે 


ચૌ૦- સુનુ ખગેસ રઘુપતિ પ્રભુતાઈ | કહઉં જથામતિ કથા સુહાઈ ॥ 
જેહિ બિધિ મોહ ભયઉ પ્રભુ મોહી । સોઉ સબ કથા સુનાવઉં તોહી ॥૧|॥ 
હે પક્ષીરાજ ગરુડજી ! શ્રીરઘુનાથજીની પ્રભુતા સાંભળો. હું પોતાની બુદ્ધે અનુસાર તે સોહામણી કથા કહું છું. હે 
પ્રભો! મને જે રીતે મોહ થયો, તે સઘળી કથા હું આપને સંભળાવું છું. ॥૧॥ 
રામ કૃપા ભાજન તુમ્હ તાતા | હરિ ગુન પ્રીતિ મોહિ સુખદાતા ॥ 
તાતે નહિં કછુ તુમ્હહિ દુરાવઉં | પરમ રહસ્ય મનોહર ગાવઉં [।ર॥ 
હે તાત! આપ શ્રીરામજીના કૃપાપાત્ર છો. શ્રીહરિના ગુણોમાં આપની પ્રીતિ છે, માટે આપ મને સુખ આપનારા છો. 
એટલે જ હું આપથી કંઈ પણ છુપાવતો નથી અને અત્યંત રહસ્યપૂર્ણ અને મનોહર ચરિત્રો આપને ગાઈને સંભળાવું છું. 
॥૨॥ 
સુનહુ રામ કર સહજ સુભાઊ | જન અભિમાન ન રાખરહિં કાઊ ॥ 
સંસૃત મૂલ સૂલપ્રદ નાના | સકલ સોક દાયક અભિમાના ।॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1662 


શ્રીરામચન્દ્રજીનો સહજ સ્વભાવ સાંભળો. તેઓ ભક્તમાં અભિમાન ક્યારેય નથી રહેવા દેતા. કેમકે અભિમાન 
જન્મ-મરણરૂપ સંસારનું મૂળ છે અને અનેક પ્રકારના કલેશો તથા સમસ્ત શોકોને આપનારું છે. ॥૩॥ 


તાતે કરહિં કૃપાનિધિ દૂરી | સેવક પર મમતા અતિ ભૂરી ॥ 
જિમિ સિસુ તન બ્રન હોઈ ગોસાઈ | માતુ ચિરાવ કઠિન કી નાઈ ।૪॥| 


એટલે જ કૃપાનિધિ તેને દૂર કરી નાખે છે, કેમ કે સેવકની ઉપર તેમની બહુ જ અધિક મમતા છે. હે ગોસાઇ ! જેમ 


બાળકના શરીરે ફોલ્લો થઈ જાય છે, તો માતા કઠોર હૃદયની થઈને તેને ચિરાવી નાખે છે. ॥૪॥ 


દો૦: જદ્ય"પિ પ્રથમ દુખ પાવઈ રોવઈ બાલ અધીર ॥।| 
બ્યાધિ નાસ હિત જનની ગનતિ ન સો સિસુ પીર ॥।૭૪6)॥ 


ન્‌ 


જોકે બાળક પહેલા (ફોલ્લો ચિરાવતા સમયે) દુઃખ પામે છે અને અધીર થઈને રોવે છે, તો પણ રોગના નાશ માટે 
માતા બાળકની પીડાને સહેજ પણ ગણકારતી નથી (તેની પીડા પ્રત્યે બેપરવા રહીને ફોલ્લાને ચિરાવી જ નાખે છે). 
॥9૪(ક)॥ 


તિમિ રઘુપતિ નિજ દાસ કર હરહિં માન હિત લાગિ | 
તુલસિદાસ એસે પ્રભુહડિ કસ ન ભજહું ભ્રમ ત્યાગિ ।૭૪(ખ]॥ 


ન્‌ 


તે જ પ્રમાણે શ્રીરઘુનાથજી પોતાના દાસનું અભિમાન તેના હિતને માટે હરી લે છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે ભ્રમનો 
ત્યાગ કરીને આવા પ્રભુને કેમ નથી ભજતા ? ॥૭૪(ખ)॥ 


ચૌ૦- રામ કૃપા આપનિ જડતાઈ | ક્હઉં ખગેસ સુનહુ મન લાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1663 


જબ જબ રામ મનુજ તનુ ધરણહીં | ભક્ત હેતુ લીલા બહુ કરહીં ॥૧॥ 


હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! શ્રીરામજીની કૃપા અને પોતાની જડતા (મૂર્ખતા)ની વાત કહું છું, ધ્યાન દઈને સાંભળો, જ્યારે- 
જ્યારે શ્રીરામચન્દ્રજી મનુષ્યશરીર ધારણ કરે છે અને ભક્તોને માટે ઘણી જ લીલાઓ કરે છે, ॥૧॥ 


તબ તબ અવધપુરી મૈ જાઊં | બાલચરિત બિલોકિ હરષાઊં ॥ 
જન્મ મહોત્સવ દેખઉં જાઈ | બરષ પાંચ તર્હેં રહઉં લોભાઈ ।ર॥ 


ત્યારે ત્યારે હું અયોધ્યાપુરી જઉં છું અને એમની બાળલીલા જોઈને હર્ષિત થઉં છું. ત્યાં જઈને હું જન્મમહોત્સવ 
જોઉં છું; અને [ભગવાનની શીશુલીલામાં] લોભાઈને પાંચ વર્ષ સુધી ત્યાં જ રહું છું. ॥૨॥ 
ઇષ્ટદેવ મમ બાલક રામાં | સોભા બપુષ કોટિ સત કામા ॥ 
નિજ પ્રભુ બદન નિહારિ નિહારી । લોચન સુફ્લ કરઉ ઉરગારી ॥ગા 
લઘુ બાયસ બપુ ધરિ હરિ સંગા | દેખઉં બાલચરિત બહું રંગા ॥૪॥ 
બાળરૂપ શ્રીરામચન્દ્રજી મારા ઇષ્ટદેવ છે, જેમના શરીરમાં અબજો કામદેવોની શોભા છે. હે ગરુડજી! પોતાના 
પ્રભુનું મુખ જોઈ-જોઈને હું નેત્રોને સફળ કરું છું. નાનકડા કાગડાનો દેહ ધારણ કરીને અને ભગવાનની સાથે સાથે 
ફરીને હું તેમનાં જાતજાતનાં બાળચરિત્રોને જોયા કરું છું. ॥૩-૪॥ 


ષ્ટ 


દો૦: લરિકાઈ જહે જહે ફિરહિં તહેં તહેં સંગ ઉડાઉ | 
જૂઠનિ પરઇ અજિર મહે ॥ો ઉઠાઇ કરિ ખાઉં ૪૭૫65) 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1664 


બાળપણમાં તેઓ જયાં જ્યાં ફરે છે, ત્યાં ત્યાં હું સાથે સાથે ઊડું છું અને આંગણામાં તેમનો જે એઠવાડ પડે છે તે 
જ ઉઠાવીને ખાઉં છું. ॥૭૫(ક)॥ 


ન્‌ 


એક બાર ગઅતિસય સબ ચરિત કિએ રઘુબીર | 
સુમિરત પ્રભુ લીલા સોઈ પુલકિત ભયઉ સરીર 1।૭૫(૫]॥ 


એક વખત શ્રીરઘુવીરે બધાં ચરિત્રો બહુ અધિકતાથી કર્યા. પ્રભુની એ લીલાનું સ્મરણ કરતાં જ કાકભુશુંડિજીનું 
શરીર પપ્રિમાનંદવશ] પુલકિત થઈ ગયું. ॥9૫(ખ)॥ 


ચૌ૦- કહઈ ભસુંડ સુનહુ ખગનાયક | રામ ચરિત સેવક સુખદાયક ।॥ 
નૃપ મંદિર સુંદર સબ ભાંતી | ખચિત કનક મનિ નાના જાતી 1।૧|॥ 


ભુશુંડિજી કહેવા લાગ્યા - હે પક્ષીરાજ! સાંભળો, શ્રીરામજીનાં ચરિત્ર સેવકોને સુખ આપનારાં છે. [અયોધ્યાના] 
જુ ત જ જિ ક. મ. કુ વે ન્‌ [૪ ઝા ઝે 
રાજમહેલ સર્વ પ્રકારે સુંદર છે. સોનાના મહેલમાં અનેક પ્રકારનાં રત્ન જડેલાં છે. ॥૧॥ 


બરનિ ન જાઇ રુચિર અંગનાઈ | જહ ખેલહિં નિત ચારિઉ ભાઈ ॥ 
બાલબિનોદ કરત રઘુરાઈ | બિચરત અજિર જનનિ સુખદાઈ ।ર॥ 


સુંદર આંગણાનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, જ્યાં ચારેય ભાઈ નિત્ય રમે છે. માતાને સુખ આપનારા, બાળવિનોદ 
કરતાં શ્રીરઘુનાથજી આંગણામાં વિચરી રહ્યા છે. ॥૨॥ 


મરકત મૃદુલ કલેવર સ્યામાં | અંગ અંગ પ્રતિ છબિ બહુ કામા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1665 


નવ રાજીવ અરુન મૃદુ ચરના | પદજ સુંચેર નખ સસિ દુતિ હરના ॥૩॥ 


મરકત મણિ સમાન હરિતાભ શ્યામ અતે કોમળ શરીર છે. અંગે-અંગમાં ઘણા જ કામદેવોની આભા છવાયેલી છે. 
નવીન [લાલ] કંમળ સમાન લાલ-લાલ કોમળ ચરણ છે. સુંદર આંગળીઓ છે અને નખ પોતાની જ્યોતિથી ચન્દ્રમાની 
કાંતિને હરનારા છે. ॥૩॥ 
લલિત અંક ફકુલિસાદિક ચારી નૂપુર ચારુ મધુર રવકારી ।॥ 
ચારુ પુરટ મનિ રચિત બનાઈ । કંટિ કિંકિનિ ક્લ મુખર સુહાઈ ।૪॥ 
[તળિયામાં] વજાદિ(વજ, અંકુશ, ધ્વજા અને કમળ)નાં ચાર સુંદર ચિન્ડો છે, ચરણોમાં મધુર શબ્દ કરનારા સુંદર 
ન્‌પુર છે. મણિ-રત્નોથી જડેલા સોનાના સુંદર કંદોરાનો અવાજ સોહામણો લાગી રહ્યો છે. ॥૪॥ 
દોબ૦- રેખા ત્રય સુંદર ઉદર નાભી રુચિર ગેભીર 
ઉર આયત ભ્રાજત બિબિધિ બાલ બિભૂષન ચીર ॥૭૧॥ 
પેટ પર ત્રણ રેખાઓ (ત્રિવલય) છે, નાભિ સુંદર અને ઊંડી છે. વિશાળ વક્ષઃસ્થળ પર અનેક પ્રકારનાં 
બાળઆભૃષણો અને વસ્ત્રો સુશોભિત છે. ॥૭૧॥ 
ચૌ૦- અરુન પાનિ નખ કરજ મનોહર | બાહું બિસાલ બિભૂષન સુંદર ॥ 
કંધ બાલ કેહરિ દર ગ્રીવા | ચારુ ચિબુક આનન છબિ સીવા ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1666 


લાલ લાલ હથેળીઓ, નખ અને આંગળીઓ મનને હરનારી છે અને વિશાળ ભુજાઓ પર સુંદર આભૂષણ છે. 
બાળસિંહના જેવા ખભા અને શંખસમાન (ત્રણ રેખાઓથી યુક્ત) ગળું છે, સુંદર હડપચી છે અને મુખ તો શોભાની 
સીમા જ છે. ॥૧॥ 
ક્લબલ બચન અધર અરુનારે 1 દુઈ દુઇ દસન બિસદ બર બારે ॥ 
લલિત કપોલ મનોહર નાસા | સકલ સુખદ સસિ કર સમ હાસા ॥।ર॥ 
કલરવ (કાલાંઘેલાં-તોતડાં) વચન છે, લાલ લાલ હોઠ છે, ઉજ્જ્વળ, સુંદર અને નાની નાની [ઉપર અને નીચે] બબે- 
બબે દંતૂડિયો (દંતાવલી) છે. સુંદર ગાલ, મનોહર નાસિકા અને સર્વે સુખોને આપનારા સમસ્ત કળાઓથી પૂર્ણ ચન્દ્રમાની 
[અથવા સુખ આપનારા સમસ્ત કળાઓથી પૂર્ણ ચન્દ્રમાની] કિરણો સમાન મધુર મલકાટ છે. ॥૨॥ 
નીલ કંજ લોચન ભવ મોચન । ભ્રાજત ભાલ તિલક ગોરોચન ।॥ 
બિકટ ભૃકુટિ સમ શ્રવન સુહાએ | કુંચિત કચ મેચક છબિ છાએ ।૩ા 
નીલ કમળની સમાન નેત્રો જન્મમૃત્યુ।[ના બંધન]થી છોડાવનારાં છે. લલાટ પર ગોરોચનનું તિલક સુશોભિત છે. 
ભ્રમરો વાંકી છે, કાન સમ અને સુંદર છે, કાળા અને વાંકડિયા વાળની શોભા છવાઈ રહી છે. ॥૩ા 
પીત ઝીનિ ઝગુલી તન સોહી | કિલકનિ ચિતવનિ ભાવતિ મોહી ॥ 
રૂપ રાસિ નૃપ અજિર બિહારી | નાચહિં નિજ પ્રતિબિંબ નિહારી ॥૪॥ 


પીળું અને બારીક ઝભલું શરીર પર શોભાયમાન છે, તેમનો કિલકિલાટ અને ચિતવન મને ઘણા જ પ્રિય લાગે છે. 
રાજા દશરથજીના આંગણામાં વિહાર કરનારા રૂપરૂપના અંબાર શ્રીરામચન્દ્રજી પોતાનો પડછાયો જોઈને નાચે છે, ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1667 


મોહિ સન કરહિં બિબિધિ બિધિ ક્રીડા | બરનત મોહિ હોતિ અતિ બ્રીડા ॥ 
કિલક્ત મોહિ ધરન જબ ધાવહિં | ચલઉં ભાગિ તબ પૂપ દેખાવહિં ॥૫॥ 


અને મારી સાથે ઘણા પ્રકારના ખેલ કરે છે, જે ચરિત્રોનું વર્ણન કરતાં મને લજ્જા આવે છે. કિલકિલાટ કરતાં તેઓ 
જ્યારે મને પકડવા દોડતાં અને હું નાસી જતો ત્યારે તેઓ મને માલપૂઓ દેખાડતા હતા, ॥૫॥ 


દો૦; આવત નિકટ હૈંસહિં પ્રભુ ભાજ્ત રુદન કરાહિં | 
જાઉં સમીપ ગહન પદ ફિરિ ફિરિ ચિતઇ પરાહિં ॥૭૭(5)॥ 


મારા સમીપ આવવાથી પ્રભુ હસે છે અને નાસી જવાથી રૂએ છે; અને જ્યારે હું એમના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે 
નજીક જઉં છું ત્યારે તેઓ પાછા વળી-વળીને મારી સામે જોતાં જોતાં નાસી જાય છે. ॥૭૭(ક)॥ 


ન્‌ 


પ્રાકુૂત સિસ્ુ ઈવ લીલા દેખિ ભયઉ મોહિ મોહ [| 
કવન ચરિત્ર કરત પ્રભુ ચિદાનંદ સંદોહ ॥9૭(ખ])॥ 
સાધારણ બાળકો જેવી લીલા જોઈને મને મોહ થયો કે સચ્ચિદાનંદઘન પ્રભુ આ કયાં મહત્ત્વનાં ચરિત્ર કરી રહ્યાં 
છે. ॥૭૭(ખ)॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦: એતના મન આનત ખગરાયા | રઘુપતિ પ્રેરિત બ્યાપી માયા ॥ 
સો માયા ન દુખદ મોહિ કાહીં | આન જીવ ઇવ સંસૃત નાહીં ॥૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1668 


હે પક્ષીરાજ! મનમાં આટલો [સંશય] લાવતાં જ શ્રીરઘુનાથજી દ્વારા પ્રેરિત માયા મારા પર છવાઈ ગઈ. પરંતુ તે 
માયા ન તો મને દુઃખ આપનારી થઈ અને ન બીજા જીવોની માફક સંસારમાં નાખનાર થઈ. ॥૧॥ 


નાથ ઇહાં કછુ કારન આના | સુનહુ સો સાવધાન હરિજાના ॥ 
ગ્યાન અખંડ એક સીતાબર | માયા બસ્ય જીવ સચરાચર ।ર॥ 


હે નાથ! અહીં કંઈ બીજું જ કારણ છે. હે ભગવાનના વાહન ગરુડજી! તેને સાવધાન થઈને સાંભળો. એક સીતાપતિ 
શ્રીરામજી જ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને જડ-ચેતન સર્વે જીવ માયાને વશ છે. ॥૨॥ 


જોં સબ કેં રહ ગ્યાન એકરસ । ઈસ્વર જીવહિ ભેદ કહહું કસ ॥ 
માયા બસ્ય જીવ અભિમાની | ઈસ બસ્ય માયા ગુન ખાની 1।|3॥ 


જો સર્વે જીવોને એકરસ (અખંડ) જ્ઞાન રહે, તો કહો, પછી ઈશ્વર અને જીવમાં ભેદ જ કેવો? અભિમાની જીવ 
માયાને વશ છે અને તે [સત્ત્વ, રજ, તમ-આ] ત્રણેય ગુણોની ખાણ માયા ઈશ્વરના વશમાં છે. ॥૩॥ 


પરબસ જીવ સ્વબસ ભગવંતા | જીવ અનેક એક શ્રીકંતા ॥ 
મુધા ભેદ જ્ઘપિ કૃત માયા | બિનુ હરિ જાઇ ન કોટિ ઉપાયા ।૪॥ 


જીવ પરતંત્ર છે, ભગવાન સ્વતંત્ર છે; જીવ અનેક છે, શ્રીપતિ ભગવાન એક છે. જોકે માયાએ કરેલો આ ભેદ અસત 
છે તો પણ તે ભગવાનના ભજત્ત વિના કરોડો ઉપાય કરવા છતાંય નથી ટળી શકતો, ॥૪॥ 


દો૦- રામચંદ્ર કે ભજન બિનુ જો ચહ પદ નિર્બાન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1669 


ગ્યાનનંત અપિ સો નર પસુ બિનુ પૂંછ બિષાન ।૭૮(૭)॥ 


ન્‌ 


શ્રીરામચન્દ્રજીના ભજન વિના જે મોક્ષપદ ઇચ્છે છે, તે મનુષ્ય જ્ઞાનવાન હોવા છતાંય પૂંછ અને શિંગડાં વગરનો 
પશુ છે. ॥૭૮(૩)॥ 
રાકાપતિ ષોડસ ઉઅહિં તારાગન સમુદાઇ 
સકલ ગિરિન્ડ દવ લાઇઅ બિનુ રબિ રાતિ ન જાઇ 1।૭૮(ખ]॥ 
સર્વે તારાસમૃહોની સાથે સોળે કળાઓથી પુર્ણ ચન્દ્રમા ઉદય થાય અને જેટલા પર્વત છે તે સર્વેમાં દાવાગ્નિ 
લગાડવામાં આવે તો પણ સૂર્યના ઉદય થયા વિના રાત્રિ ટળી શકતી નથી, ॥૭૮(ખ])॥ 
ચૌ૦- એસેહિં હરિ બિનુ ભજન ખગેસા | મિટઇ ન જીવન્હ કેર ક્લેસા ॥ 
હરિ સેવકહિ ન બ્યાપ અબિદ્યા । પ્રભુ પ્રેરિત બ્યાપઇ તેહિ બિદ્યા ॥૧॥ 
હે પક્ષીરાજ! આ જ પ્રમાણે શ્રીહરિના ભજન વિના જીવોનો ક્લેશ મટતો નથી. શ્રીહરિના સેવકને અવિધા-માયા 
વ્યાપતી નથી. પ્રભુની પ્રેરણાથી તેને વિદ્યા-માયા જ વ્યાપે છે. ॥૧॥ 
તાતે નાસ ન હોઈ દાસ કર | ભેદ ભગતિ બાઢઇ બિહંગબર ॥ 
ભ્રમ તેં ચકિત રામ મોહિ દેખા | બિહેસે સો સુનુ ચરિત બિસેષા ॥૨॥ 


હે પક્ષીશ્રેષ્ઠ ! એનાથી જ દાસનો નાશ થતો નથી અને ભેદ-ભક્તિ વધે છે. શ્રીરામજીએ. મને જ્યારે ભ્રમથી ચકિત 
જોયો, ત્યારે તે હસ્યા. તે વિશેષચરિત્ર સાંભળો. ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1670 


તેહિ કૌતુક કર મરમુ ન કાહું | જાના અનુજ ન માતુ પિતાહું ॥ 
જાનુ પાનિ ધાએ મોહિ ધરના | સ્યામલ ગાત અરુન કર ચરના ગા 
તે ખેલનો મર્મ કોઈએ ન જાણ્યો, ન નાના ભાઈઓએ અને ન તો માતાપિતાએ. જ, તે શ્યામશરીર અને લાલ-લાલ 
હથેળી અને ચરણતળવાળા બાળરૂપ શ્રીરામજી ઘૂંટણ અને હાથોના બળે મને પક્ડવા દોડ્યા. ॥૩॥ 
તબ મૈં ભાગિ ચલેઉં ઉરગારી | રામ ગહન કહં ભુજા પસારી ॥ 
જિમિ જિમિ દૂરિ ઉડાઉ અકાસા | તરહેં ભુજ હરિ દેખઉં નિજ પાસા ।૪॥ 
હે સર્પોના શત્રુ ગરુડજી! ત્યારે હું નાસી નીકળ્યો. શ્રીરામજીએ મને પકડવા માટે ભુજાઓ પ્રસારી. હું જેમ જેમ 
આકાશમાં દૂર ઊડતો, તેમ તેમ જ ત્યાં શ્રીહરિની ભુજાઓને પોતાની પાસે જ જોતો હતો. ॥૪॥ 
દો૦- બ્રહ્મલોક લગિ ગયઉં મૈ ચિતયઉં પાછ ઉડાત [| 
જુગ અંગુલ કર બીચ સબ રામ ભુજહે મોહિ તાત ॥।૭૯6૩)॥| 
હું બ્રહ્મલોક સુધી ગયો અને જ્યારે ઊડતાં ઊડતાં મેં પાછળ જોયું, તો હે તાત! શ્રીરામજીની ભુજા અને મારી વચ્ચે 
માત્ર બે જ આંગળનું અંતર હતું. ॥૭૯(ક)॥ 
સપ્તાબરન ભેદ કરિ જહાં લગે ગતિ મોરિ ।| 
ગયઉં તહાં પ્રભુ ભુજ નિરખિ બ્યાકુલ ભયઉં બહોરિ 1।॥૭૯(ખ]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1671 


સાતેય આવરણને ભેદીને જ્યાં સુધી મારી ગતિ હતી ત્યાં સુધી હું ગયો. પણ ત્યાંય પ્રભુની ભુજાને [પોતાની 
પાછળ] જોઈને હું વ્યાકુળ થઈ ગયો. ॥૭૯(ખ)॥ 
ચૌ૦- મૂદેઈં નયન ત્રસિત જબ ભયઊં | પુનિ ચિતવત કોસલપુર ગયઊં ॥ 
મોહિ બિલોકિ રામ મુસુકાહી | બિહૅસત તુરત ગયઉં મુખ માહીં ॥૧॥ 
જ્યારે હું ભયભીત થઈ ગયો, ત્યારે મેં આંખો મીંચી દીધી. પછી આંખો ખોલીને જોતાં જ અવધપુરીમાં પહોંચી 
ગયો. મને જોઈને શ્રીરામજી મલકાવા લાગ્યા. એમના હસતાં જ હું તુરત જ એમના મુખમાં પેસી ગયો. ॥૧॥ 
ઉદર માઝ સુનુ અંડજ રાયા । દેખેઉં બહું બ્રહ્માંડ નિકાયા ॥ 
અતિ બિચિત્ર તહેં લોક અનેકા | રચના અધિક એક તે એકા ।ર॥ 
હે પક્ષીરાજ! સાંભળો, મેં એમના પેટમાં ઘણા જ બ્રહ્માંડસમૂહ જોયા. ત્યાં (એ બ્રહ્માંડોમાં) અનેક વિચિત્ર લોક હતા, 
જેમની રચના એકએકથી ચઢિયાતી હતી. ॥૨॥ 


કોટિન્ડ ચતુરાનન ગૌરીસા | અગનિત ઉડગન રબિ ર૨જનીસા ॥ 
અગનિત લોકપાલ જમ કાલા | અગનિત ભૂધર ભૂમિ બિસાલા ॥૩॥ 


કરોડો બ્રહ્માજી અને શિવજી, અગણિત તારાસમૂહ, સૂર્ય અને ચત્દ્રમા, અગણિત લોકપાળ, યમ અને કાળ, અગણિત 
વિશાળ પર્વત અને ભૂમિ, ॥૩॥ 


સાગર સરિ સર બિપિન અપારા | નાના ભાૉંતિ સૃષ્ટિ બિસ્તારા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1672 


સુર મુનિ સિદ્ધ નાગ નર કિંનર | ચારિ પ્રકાર જીવ સચરાચર ।૪॥ 
અસંખ્ય સમુદ્ર, નદી, તળાવ અને વન તથા બીજીય અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિનો વિસ્તાર જોયો. દેવો, મુનિ, સિદ્ધ, નાગ, 
મનુષ્ય, કિન્નર તથા ચારેય પ્રકારના જડ અને ચેતન જીવ જોયા. ॥૪॥ 
દો૦ જો નહિં દેખા નહિં સુના જો મનહૂીં ન સમાઈ | 
સો સબ અદ્દભુત દેખેઉં બરનિ કંવનિ બિધિ જાઈ ॥।॥૮૦૭)॥| 
જે ક્યારેય ન જોયું હતું, ન સાંભળ્યું અને જે મનમાં પણ નહોતું સમાઈ શક્તું (અર્થાત્‌ જેની કલ્પના પણ નહોતી 
કરી શકાતી); તે જ સર્વે અદ્દભુત સૃષ્ટિ મેં જોઈ. તો તેનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકાય! ॥૮૦(5)॥ 
એક એક બ્રહ્માંડ મહું રહઉં બરષ સત એક [| 
એહિ બિધિ દેખત ફિરઉં મૈ અંડ ક્ટાહ અનેક ॥।॥૮૦(ખ])॥| 
હું એક એક બ્રહ્માંડમાં એક-એકસો વર્ષ સુધી રહેતો. આ રીતે હું અનેક બ્રહ્માંડ જોતા ફ્યોં. ॥1૮૦(ખ)॥ 
ચૌ૦- લોક લોક પ્રતિ ભિન્ન બિધાતા | ભિન્ન બિષ્નુ સિવ મનુ દિસિત્રાતા ॥ 
નર ગંધર્બ ભૂત બેતાલા | કિંનર નિસિચર પસુ ખગ બ્યાલા ।॥૧॥ 
પ્રત્યેક લોકમાં જુદા જુદા બ્રહ્મા, જુદા જુદા વિષ્ણુ, શિવ, મનુ, દિક્પાળ, મનુષ્ય, ગંધર્વ, ભૂત, વેતાળ, કીન્નર, રાક્ષસ, 
પશુ, પક્ષી સર્પ - ॥૧॥ 


દેવ દનુજ ગન નાના જાતી | સકલ જીવ તહ આનહિ ભાંતી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1673 


મહિ સરિ સાગર સર ગિરિં નાના । સબ પ્રપંચ તહે આનઈ આના ॥।ર॥ 
તથા અનેક જાતિના દેવો અને દૈત્યસમૂહ હતા. ત્યાં સર્વે જીવ બીજા જ પ્રકારના હતા. અનેક પૃથ્વી, નદી, સમુદ્ર, 
તળાવ, પર્વત તથા સર્વે સૃષ્ટિ ત્યાં જુદા ને જુદા પ્રકારની હતી. ॥ર॥ 
અંડકોસ પ્રતિ પ્રતિ નિજ રૂપા | દેખેઉં જિનસ અનેક અનૂપા ॥ 
અવધપુરી પ્રતિ ભુવન નિનારી | સરજૂ ભિન્ન ભિન્ન નર નારી ॥ગા 
પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં મેં પોતાનું રૂપ જોયું તથા અનેકો અનુપમ વસ્તુઓ જોઈ. પ્રત્યેક ભુવનમાં ન્યારી જ અવધપુરી, 
ન્યારા જ સરયૂજી અને ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં નર-નારી પણ હતાં. ॥૩॥ 
દસરથ કૌસલ્યા સુનુ તાતા | બિબિધ રૂપ ભરતાદિક ભ્રાતા ॥ 
પ્રતિ બ્રહ્માંડ રામ અવતારા | દેખઉં બાલ બિનોદ અપારા [।૪॥ 
હે તાત! સાંભળો, દશરથજી, કૌસલ્યાજી અને ભરતજી આદિ ભાઈ પણ જુદાં જુદાં રૂપોમાં હતાં, હું પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં 
રામાવતાર અને એમની અપાર બાળલીલાઓ જોતો ફરતો હતો. ॥૪॥ 
દો૦: ભિન્ન ભિન્ન મૈ દીખ સબુ અતિ બિચિત્ર હરિજાન | 
અગનિત ભુવન ફિરેઈં પ્રભુ રામ ન દેખેઉં આન ॥[।૮૧૭)॥| 
હે હરિવાહન! મેં સર્વે કઈક ભિન્ન-ભિન્ન અને અત્યંત વિચિત્ર જોયું. હું અગણિત બ્રહ્માંડોમાં ફ્યોં, પણ પ્રભુ 
શ્રીરામચન્દ્રજીને મેં જુઠી રીતના (અન્ય પ્રકારના) ન જોયા. ॥૮૧(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1674 


સોઈ સિસુપન સોઈ સોભા સોઈ કૃપાલ રઘુબીર | 
ભુવન ભુવન દેખત ફિરઉં પ્રેરિત મોહ સમીર 1॥।૮૧(૫]॥ 
સર્વત્ર એ જ બાળપણ, એ જ શોભા અને એ જ કૃપાળુ શ્રીરઘુવીર! આ પ્રમાણે મોહરૂપી પવનની પ્રેરણાથી હું 
ભુવન-ભુવનમાં જોતાં ફરતો હતો. ॥૮૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- ભ્રમત મોહિ બ્રહ્માંડ અનેકા | બીતે મનહું કલ્પ સત એકા ॥ 
ફિરત ફિરત નિજ આશ્રમ આયઉં | તરહે પુનિ રહિ કછુ કાલ ગવાંયઉં ॥૧॥ 
અનેક બ્રહ્માંડોમાં ભટકતા જાણે મને એકસો કલ્પ વીતી ગયા. ફરતાં ફરતાં હું પોતાના આશ્રમમાં આવ્યો અને 
થોડોક સમય ત્યાં રહીને ગાળ્યો. ॥૧॥ 
નિજ પ્રભુ જન્મ અવધ સુનિ પાયઉં | નિર્ભર પ્રેમ હરષિ ઉઠિ ધાયઉં ॥ 
દેખઉં જન્મ મહોત્સવ જાઈ | જેહિ બિધિ પ્રથમ કહા મૈ ગાઈ [ર॥ 


જ. , હડે 


પછી જ્યારે પોતાના પ્રભુનો અવધપુરીમાં જન્મ (અવતાર) સાંભળવામાં આવ્યો, ત્યારે પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થઈને હું 
હર્ષપૂર્વક ઊઠીને દોડ્યો. જઈને મેં જન્મમહોત્સવ જોયો, જે રીતે હું અગાઉ વર્ણન કરી ચૂક્યો છું. ॥૨॥ 
રામ ઉદર દેખેઉં જગ નાના | દેખત બનઇ ન જાઇ બખાના ।॥ 
તર્હે પુનિ દેખેઉં રામ સુજાના | માયા પતિ કૃપાલ ભગવાના ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1675 


શ્રીરામચન્દ્રજીના પેટમાં મેં ઘણાં જ જગત જોયાં, જે જોતજોતાંમાં જ બનતાં હતાં, વર્ણન નથી કરી શકાતાં. ત્યાં 
વળી, મેં સુજ્ઞ માયાના સ્વામી કૃપાળુ ભગવાન શ્રીરામને જોયા. ॥ગા 
કરઉં બિચાર બહોરિ બહોરી | મોહ કલિલ બ્યાપિત મતિ મોરી ॥ 
ઉભય ઘરી મહે મૈ સબ દેખા | ભયઉં ભ્રમિત મન મોહ બિસેષા ।૪॥ 
હું વારંવાર વિચાર કરતો હતો. મારી બુદ્ધિ મોહરૂપી કીચડમાં વ્યાપ્ત હતી. આ સર્વે મેં બે જ ઘડીમાં નિહાળ્યું. 
મનમાં વિશેષ મોહ થવાથી હું થાકી ગયો. ॥૪॥ 
દો૦ દેખિ કૃપાલ બિકલ મોહિ બિહૅસે તબ રઘુબીર | 
બિહેસતહીં મુખ બાહેર આયઉં સુનુ મતિધીર ॥૮૨(૭)॥ 
મને વ્યાકુળ જોઇને કૃપાળુ શ્રીરઘુવીર હસી પડ્યા. હે ધીરબુદ્ધે ગરુડજી! સાંભળો, તેમના હસતાવેંત જ હું મુખમાંથી 
બહાર આવી ગયો. ॥૮૨(ક5)॥ 
સોઇ લરિકાઈ મો સન કરન લગે પુનિ રામ [| 
કોટિ ભાંતિ સમુઝાવઉઉ મનુ ન લહઇ બિશ્રામ ॥૮૨(ખ)॥ 


શ્રીરામચન્દ્રજી મારી સાથે પાછા એ જ બાળપણું કરવા લાગ્યા. હું કરોડો પ્રકારે મનને સમજાવતો હતો, પણ તે 
શાંતિ પામતું ન હતું. ॥૮૨(ખ)॥ 


ન્‌ 


ચૌ૦- દેખિ ચરિત યહ સો પ્રભુતાઈ | સમુઝત દેહ દસા બિસરાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1676 


ધરનિ પરેઉં મુખ આવ ન બાતા । ત્રાહિ ત્રાહિ આરત જન ત્રાતા ॥૧॥ 


આ [બાળ] ચરિત્ર જોઈને અને [ઉદરની અંદર જોયેલી] તે પ્રભુતાનું સ્મરણ કરીને હું શરીરનું ભાન ભૂલી ગયો અને 
“હે આર્તજનોના રક્ષક! રક્ષા કરો, રક્ષા કરો' પોકારતાં [હું] પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. મુખમાંથી વાત નિકળતી ન હતી. 
॥૧॥ 


પ્રેમાકુલ પ્રભુ મોહિ બિલોકી | નિજ માયા પ્રભુતા તબ રોકી ॥ 
કર સરોજ પ્રભુ મમ સિર ધરેઊ | દીનદયાલ સકલ દુખ હરેઊ 1॥ર॥ 
તત્પશ્ચાત્‌ પ્રભુએ મને પ્રેમવિહનળ. જોઈને પોતાની માયાની પ્રભુતાને રોકી લીધી. પ્રભુએ પોતાનો કર-કમળ મારા 
માથે મૂક્યો. દીનદયાળુએ મારું સંપૂર્ણ દુઃખ હરી લીધું. ॥૨॥ 
કીન્ડ રામ મોહિ બિગત બિમોહા | સેવક સુખદ કૃપા સંદોહા ॥ 
પ્રભુતા પ્રથમ બિચારિ બિચારી | મન મહે હોઇ હરષ અતિ ભારી ॥૩ગા 
સેવકોને સુખ આપનારા, કૃપાના સમૂહ શ્રીરામજીએ મને મોહથી સર્વથા રહિત કરી દીધો, તેમની અગાઉની 
પ્રભુતાનો વિચાર કરી કરીને (યાદ કરી-કરીને) મારા મનમાં ઘણો ભારે હર્ષ થયો. ॥૩॥ 
ભગત બછલતા પ્રભુ કે દેખી | ઉપજી મમ ઉર પ્રીતિ બિસેષી ॥ 
સજલ નયન પુલકિત કર જોરી | કીન્હિઉં બહુ બિધિ બિનય બહોરી ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1677 


પ્રભુની ભક્તવત્સલતા જોઈને મારા હૃદયમાં ઘણો જ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. પછી મેં [આનંદથી] નેત્રોમાં જળ ભરીને 
પુલકિત થઈ અને હાથ જોડીને અનેક પ્રકારે વિનંતી કરી. ॥૪॥ 


દો૦ સુનિ સપ્રેમ મમ બાની દેખિ દીન નિજ દાસ [| 
બચન સુખદ ગંભીર મૃદુ બોલે રમાનિવાસ ॥૮૩(ડ)॥ 


મારી પ્રેમયુક્ત વાણી સાંભળીને અને પોતાના દાસને દીન જાણીને રમાનિવાસ શ્રીરામજી સુખદાયક, ગંભીર અને 
કોમળ વચન બોલ્યા - ॥૮૩(ક)॥ 


કાકભસુંડિં માગુ બર અતિ પ્રસન્‍ન મોહિ જાનિ | 
અનિમાદિક સિધિ અપર રિધિ મોચ્છ સક્લ સુખ ખાનિ ॥૮૩(ખ])॥ 


હે કાકભુશુંડે! તું મને અત્યંત પ્રસન્‍ન જાણીને વર માગ. અણિમા આદિ અષ્ટ સિદ્ધિઓ, અન્ય રિદ્ધિઓ તથા સંપૂર્ણ 
સુખોની ખાણ મોક્ષ -॥૮૩(ખ)॥ 


ચૌ૦- ગ્યાન બિબેક બિરતિ બિગ્યાના | મુનિ દુર્લભ ગુન જે જગ નાના ॥ 
આજુ દેઉં સબ સંસય નાહીં | માગુ જો તોહિ ભાવ મન માહીં ॥૧॥ 


જ્ઞાન, વિવેક, વૈરાગ્ય, વિજ્ઞાન (તત્ત્વજ્ઞાન) અને તે અનેક ગુણ જે જગતમાં મુનિઓને માટે પણ દુર્લભ છે, તે સર્વે 
હું આજે તને આપીશ, એમાં સંશય નથી. જે તારા મનને ગમે, તે માગી લે. ॥૧॥ 


સુનિ પ્રભુ બચન અધિક અનુરાગેઉં | મન અનુમાન કરન તબ લાગેઉં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1678 


પ્રભુ કહ દેન સકલ સુખ સહી | ભગતિ આપની દેન ન કહી ।ર॥ 
પ્રભુનાં વચન સાંભળીને હું ઘણા જ પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયો. ત્યારે મનમાં અનુમાન કરવા લાગ્યો કે પ્રભુએ સર્વે 
સુખોને આપવાની વાત કહી, એ તો સાચી છે, પણ પોતાની ભક્તિ આપવાની વાત કરી જ નથી. ॥ર॥ 
ભગતિ હીન ગુન સબ સુખ એસે । લવન બિના બહુ બિંજન જેસે ॥ 
ભજન હીન સુખ ક્વને કાજા | અસ બિચારિ બોલેઉં ખગરાજા ગા 


ભક્તિથી રહિત સર્વે ગુણ અને સર્વે સુખ એવા જ [મોળા] છે જેમ મીઠા વિના અનેક પ્રકારના ભોજનના પદાર્થ, 
ભજનથી રહિત સુખ શું કામનું? હે પક્ષીરાજ! આવું વિચારીને હું બોલ્યો - ॥૩॥ 


ન્‌ 


જોં પ્રભુ હોઈ પ્રસન્‍ન બર દેહૂ । મો પર કરહુ કૃપા અરુ નેહૂ ॥ 
મન ભાવત બર માગઉં સ્વામી | તુમ્ડ ઉદાર ઉર અંતરજામી ।૪॥ 
હે પ્રભો! જો આપ પ્રસન્ન થઈને મને વર આપો છો અને મારા પર કૃપા અને સ્નેહ રાખો છો, તો હે સ્વામી! હું 
મારો મનગમતો વર માગું છું. આપ ઉદાર છો અને હૃદયના ભીતરનું જાણનારા છો; ॥૪॥ 
દો૦: અબિરલ ભગતિ બિસુદ્ધ તવ શ્રુતિ પુરાન જો ગાવ | 
જેહિ ખોજત જોગીસ મુનિ પ્રભુ પ્રસાદ કોઉ પાવ 1॥।૮૪6)॥ 


આપની જે અવિરલ (પ્રગાઢ) અને વિશુદ્ધ (અનન્ય નિષ્કામ) ભક્તિને શ્રુતિ અને પુરાણ ગાય છે, જેને યોગેશ્વર 


જં પ 


મુનિઓ શોધે છે અને પ્રભુની કૃપાથી કોઈક વિરલા જ જેને પામે છે - ॥૮૪(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1679 


ભગત કલ્પતરુ પ્રનત હિત કૃપા સિંધુ સુખ ધામ [| 
સોઇ નિજ ભગતિ મોહિ પ્રભુ દેહુ દયા કરિ રામ ॥૮૪(ખ)॥ 


ક 


હે ભક્તોના [મનવાંછિત ફળ આપનારા] કલ્પવૃક્ષ! હે શરણાગતના હિતકારી! હે કૃપાસાગર! હે સુખધામ 
શ્રીરામજી! દયા કરીને મને આપની એ જ ભક્તિ આપો. ॥૮૪(ખ)॥ 
ચૌ૦- એવમસ્તુ કહિ રઘુકુલનાયક | બોલે બચન પરમ સુખદાયક ।॥ 
સુનુ બાયસ તેં સહજ સયાના | કાહે ન માગસિ અસ બરદાના ॥૧| 
'એવમસ્તુ' કહીને રઘુવંશના સ્વામી પરમ સુખ આપનારા વચન બોલ્યા - હે કાક! સાંભળ, તું સ્વભાવથી જ 
બુદ્ધિમાન છે, આવું વરદાન કેમ ન માગત? ॥૧॥ 
સબ સુખ ખાનિ ભગતિ તેં માગી | નહિં જગ કોઉ તોહિ સમ બડભાગી ॥ 
જો મુનિ કોટિ જતન નહિં લહહીં | જે જપ જોગ અનલ તન દહહીં ।ર॥ 
તેં સર્વે સુખોની ખાણ ભક્તિને માગી લીધી, જગતમાં તારા જેવો 'મહાભાગ્યશાળી કોઈ નથી. મુનિઓ જે જપ 
અને યોગાગ્રિથી શરીર બાળતાં રહે છે, કરોડો યત્ન કરીને પણ જેને (જે ભક્તિને) પામતા તથી; ॥૨॥ 
રીઝેહું દેખિ તોરિ ચતુરાઈ | માગેહુ ભગતિ મોહિ અતિ ભાઈ ।॥ 
સુનુ બિહંગ પ્રસાદ અબ મોરે । સબ સુભ ગુન બસિહહિં ઉર તોરે ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1680 


એ જ ભક્તિ તેં માગી. તારું કૌશલ્ય જોઈને હું પ્રસન્ન થઈ ગયો. આ માગણી મને ઘણી જ ગમી. હે પક્ષી! સાંભળ, 
મારી કૃપાથી હવે સમસ્ત શુભ ગુણ તારા દદયમાં વસશે. ॥ગા 


ભગતિ ગ્યાન બિગ્યાન બિરાગા | જોગ ચરિત્ર રહસ્ય બિભાગા ।॥ 
જાનબ તે સબહી કર ભેદા | મમ પ્રસાદ નહિં સાધન ખેદા ।૪॥ 


ભક્તિ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ, મારી લીલાઓ અને એમનાં રહસ્ય તથા વિભાગ - આ સર્વેના ભેદ તું મારી 
કૃપાથી જ જાણી જશે. તને સાધનોનું કષ્ટ નહીં પડે. ॥૪॥ 


દો૦; માયા સંભવ ભ્રમ સબ અબ ન બ્યાપિહહિં તોહિ | 
જાનેસુ બ્રહ્મ અનાદિ અજ અગુન ગુનાકર મોહિ ॥।॥૮૫ઉ૭)॥| 


માયાથી ઉત્પન્ન સર્વે ભ્રમ હવે તને નહીં વ્યાપે. મને અનાદિ, અજન્મા, અગુણ (પ્રકૃતિના ગુણોથી રહિત) અને 
[ગુણાતીત દિવ્ય] ગુણોની ખાણ બ્રહ્મ જાણજે. ॥૮૫ (ક)॥ 


મોહિ ભગત પ્રિય સંતત અસ બિચારિ સુનુ કાગ ।| 
કાય બચન મન મમ પદ ડકરેસુ અચલ અનુરાગ ॥।॥૮૫(ખ)॥ 


હે કાક! સાંભળ, મને ભક્ત નિરંતર પ્રિય છે, આવો વિચાર કરીને શરીર, વચન અને મનથી મારા ચરણોમાં અચળ 
પ્રેમ રાખજે. ॥૮૫(ખ)॥ 


ચૌ૦- અબ સુનુ પરમ બિમલ મમ બાની | સત્ય સુગમ નિગમાદિ બખાની ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1681 


નિજ સિદ્ધાંત સુનાવઉં તોહી | સુનુ મન ધરું સબ તજિ ભજુ મોહી ॥૧॥ 
હવે મારી સત્ય, સુગમ, વેદાદિ દ્વારા વર્ણિત પરમ નિર્મળ વાણી સાંભળ. હું તને આ “નિજ સિદ્ધાંત' સંભળાવું છું. 
સાંભળીને મનમાં ધારણ કર અને સર્વે તજીને મારું ભજન કર. ॥૧॥ 
મમ માયા સંભવ સંસારા | જીવ ચરાચર બિબિધિ પ્રકારા ॥ 
સબ મમ પ્રિય સબ મમ ઉપજાએ | સબ તે અધિક મનુજ મોહિ ભાએ ।ર॥ 
આ સમસ્ત સંસાર મારી માયાથી ઉત્પન્ન છે. [એમાં] અનેકો પ્રકારના ચરાચર જીવો છે. તે સર્વે મને પ્રિય છે; 
કારણકે સર્વે મારા ઉત્પન્ન કરેલા છે. [પરંતુ] મનુષ્ય મને સર્વેથી અધિક સારા લાગે છે. ॥૨॥ 
તિન્હ મહે દ્વિજ દ્વિજ મહે શ્રુતિધારી । તિન્હ મહું નિગમ ધરમ અનુસારી ॥ 
તિન્હ મહં પ્રિય બિરક્ત પુનિ ગ્યાની | ગ્યાનિહુ તે અતિ પ્રિય બિગ્યાની ॥ગા 


ક 


તે મનુષ્યોમાંય દ્વિજ, દ્વિજોમાંય વેદોને [કંઠમાં] ધારણ કરનારા, તેમાંય વેદોક્ત ધર્માનુસાર ચાલનારા, તેમાંય વિરક્ત 
લૈરાગ્યવાન) મને પ્રિય છે. વેરાગ્યવાનોમાં વળી જ્ઞાની અને જ્ઞાનીઓ કરતાંય અત્યંત પ્રિય વિજ્ઞાની છે; ॥ગા 


તિન્હ તે પુનિ મોહિ પ્રિય નિજ દાસા | જેહિ ગતિ મોરિ ન દૂસરિ આસા ॥ 
પુનિ પુનિ સત્ય કહઉં તોહિ પાહીં | મોહિ સેવક સમ પ્રિય કોઉ નાહી ।૪॥ 


વિજ્ઞાનીઓથી ય પ્રિય મને પોતાના દાસ છે, જેને મારી જ ગતિ (આશ્રય) છે, કોઈ બીજી આશા નથી. હું તને 
વારંવાર સત્ય (“નિજ સિદ્ધાંત ) કહું છું કે મને પોતાના સેવક સમાન પ્રિય કોઈ પણ નથી. ॥૪॥ 


૯ ₹€5૯ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1682 


ભગતિ હીન બિરંચિ કિન હોઈ | સબ જીવહું સમ પ્રિય મોહિ સોઈ ॥ 
ભગતિવંત અતિ નીચઉ પ્રાની | મોહિ પ્રાનપ્રિય અસિ મમ બાની ।॥૫॥ 


ભક્તિહીન બ્રહ્મા જ કેમ ન હોય, તે મને સર્વ જીવો સમાન જ પ્રિય છે. પરંતુ ભક્તિમાન અત્યંત નીચ પ્રાણી પણ 
મને પ્રાણોસમાન પ્રિય છે, આ મારી ટેવ છે. ॥૫॥ 


દો૦ સુચિ સુસીલ સેવક સુમતિ પ્રિય કહુ કાહિ ન લાગ [| 
શ્રુતિ પુરાન કહ નીતિ અસિ સાવધાન સુનુ કાગ 1।૮૧॥ 
પવિત્ર, સુશીલ અને સુંદર બુદ્ધિવાળા સેવક, બતાવ કોને પ્રિય લાગતા નથી? વેદ અને પુરાણ આવી જ નીતિ કહે 
છે. હે કાગ! સાવધાન થઇને સાંભળ. ॥૮૧॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦: એક પિતા કે બિપુલ કૂમારા | હોહિં પૃથક ગુન સીલ અચારા ॥ 
કોઉ પંડિત કોઉ તાપસ ગ્યાતા | કોઉ ધનવંત સૂર કોઉ દાતા 1॥૧॥ 
એક પિતાના ઘણા જ પુત્ર પૃથક-પૃથક ગુણ, સ્વભાવ અને આચરણવાળા હોય છે. કોઈ પંડિત હોય છે, કોઈ તપસ્વી, 
કોઈ જ્ઞાની, કોઈ ધની, કોઈ શૂરવીર, કોઈ દાની; ॥૧॥ 


કોઉ સર્બગ્ય ધર્મરત કોઈ | સબ પર પિતહિ પ્રીતિ સમ હોઈ ।॥ 
કઉ પિતુ ભગત બચન મન કર્માં | સપનેહું જાન ન દૂસર ધર્મા ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1683 


કોઈ સર્વજ્ઞ અને કોઈ ધર્મપરાયણ હોય છે. પિતાનો પ્રેમ આ બધા પર સમાન હોય છે, પરંતુ એમનામાંથી જો કોઈ 
મન, વચન અને કર્મથી પિતાનો જ ભક્ત હોય છે, સ્વપ્નમાંય બીજો ધર્મ નથી જાણતો, ॥૨॥ 


સો સુત પ્રિય પિતુ પ્રાન સમાના | જઘદ્યપિ સો સબ ભાંતિ અયાના ॥ 
એહિ બિધિ જીવ ચરાચર જેતે | ત્રિજગ દેવ નર અસુર સમેતે ॥૩ા॥ 
તે પુત્ર પિતાને પ્રાણસમાન પ્રિય હોય છે. જોકે (ભલે) તે સર્વ પ્રકારે અજ્ઞાની (મૂર્ખ) જ હોય. આ પ્રમાણે તિર્યંચ 
(પશુ-પક્ષી), દેવ, મનુષ્ય અને અસુરોસહિત જેટલા પણ ચેતન અને જડ જીવો છે -॥ગા 
અખિલ બિસ્વ યહ મોર ઉપાયા | સબ પર મોહિ બરાબરિ દાયા ॥ 
તિન્હ મરહેં જો પરિહરિ મદ માયા | ભજે મોહિ મન બચ અરુ કાયા ।૪॥ 
[તેમનાથી ભરાયેલું] આ સમ્પૂર્ણ વિશ્વ મારું જ ઉત્પન્ન કરેલુ છે. માટે સર્વે પર મારી સમાન દયા છે. પરંતુ 
એમનામાંથી જે મદ અને માયાને ત્યજીને મન, વચન અને શરીરથી મને જ ભજે છે - ॥૪॥ 


દો૦- પુરુષ નપુંસક નારિ વા જીવ ચરાચર કોઇ 
સર્બ ભાવ ભજ કપટ તજિ મોહિ પરમ પ્રિય ળઇં ॥૮૭/ક)॥ 


તે પુરુષ હોય, નપુંસક હોય, સ્રી હોય અથવા ચર-અચર કોઈ પણ જીવ હોય; કપટ ત્યજીને જે કોઈ પણ સર્વભાવે 


મને ભજે છે, તે જ મને પરમ પ્રિય છે. ॥૮૭(ક)॥ 


ન્‌ 


સો૦- સત્ય કહઉં ખગ તોહિ સુચિ સેવક મમ પ્રાનપ્રિય | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1684 


અસ બિચારિ ભજુ મોહિ પરિહરિ આસ ભરોસ સબ 1।૮૭(ખ])॥ 
હે પક્ષી! હું તને સત્ય કહું છું, પવિત્ર (અનન્ય અને નિષ્કામ) સેવક મને પ્રાણોની જેમ પ્રિય છે. આવો વિચાર કરીને 
સર્વે આશા-ભરોસા છોડીને મને જ ભજ. ॥૮૭(ખ)॥ 
ચૌ૦- કબહું કાલ ન બ્યાપિહિ તોહી | સુમિરેસુ ભજેસુ નિરંતર મોહી ॥ 
પ્રભુ બચનામૃત સુનિ ન અઘાઊં | તનુ પુલકિત મન અતિ હરષાઊં ॥૧॥ 
તને કાળ ક્યારેય નહીં વ્યાપે. નિરંતર મારું સ્મરણ અને ભજન કરતો રહેજે. પ્રભુનાં વચનામૃત સાંભળીને હું 
ધરાતો ન હતો. મારું શરીર પુલકિત હતું અને મનમાં હું અત્યંત હરખાઈ રહ્યો હતો. ॥૧॥ 
સો સુખ જાનઇ મન અરુ કાના | નહિં રસના પહિં જાઈ બખાના ॥ 
પ્રભુ સોભા સુખ જાનહિં નયના | કહિ કિમિ સકર્હિં તિન્હહિ નહિં બયના ॥ર॥ 
તે સુખ મન અને કાન જ જાણે છે. જીભથી તેનાં વખાણ કરી શકાતાં નથી. પ્રભુની શોભાનું તે સુખ નેત્રો જ જાણે 
છે, પણ તે કહી કેવી રીતે શકે ? તેમને વાણી તો છે જ નહીં, ॥૨॥ 
બહુ બિધિ મોહિ પ્રબોધિ સુખ દેઈ । લગે કરન સિસુ કૌતુક તેઈ ॥ 
સજ્લ નયન કછુ મુખ કરિ રૂખા | ચિતઈ માતુ લાગી અતિ ભૂખા ॥ગા 
મને અનેક પ્રકારે સારી રીતે સમજાવીને અને સુખ આપીને પ્રભુ એ જ બાળકોના ખેલ કરવા લાગ્યા. નેત્રોમાં જળ 
ભરીને અને મુખને કંઈક રૂક્ષ [જેવું] કરીને તેમણે માતાની સામે જોયું - [અને મુખાકૃતિ તથા ચિતવન દ્વારા માતાને 
સમજાવી દીધું કે] ઘણી ભૂખ લાગી છે. ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1685 


દેખિ માતુ આતુર ઉઠિ ધાઈ । કહિ મૃદુ બચન લિએ ઉર લાઈ ।॥ 
ગોદ રાખિ કરાવ પય પાના | રઘુપતિ ચરિત લલિત કર ગાના ।૪॥ 
આ જોઈને માતા તરત ઊઠીને દોડી અને કોમળ વચન કહીને તેમણે શ્રીરામજીને છાતીએ લગાડી દીધા. માતા 
ખોળામાં લઈને એમને દૂધ પિવડાવવા લાગી અને શ્રીરઘુનાથજીની લલિત લીલાઓ ગાવા લાગી. ॥૪॥ 
સો૦- જોંહે સુખ લાગિ પુરારિ અસુભ બેષ કૃત સિવ સુખદ | 
અવધપુરી નર નારિ તેહિ સુખ મહું સંતત મગન 1॥।૮૮ઉ)॥ 
જે સુખને માટે [સર્વેને] સુખ આપનારા કલ્યાણરૂપ ત્રિપુરારી શિવજીએ અશુભ વેષ ધારણ ક્યોં, તે સુખમાં 
અવધધપુરીનાં નર-નારી નિરંતર નિમગ્ન રહે છે. ॥1૮૮(૩)॥ 
સોઈ સુખ લવલેસ જિન્હ બારક સપનેહું લહેઉ | 


ન્‌ 


તે નહિં ગનર્હિં ખગેસ બ્રહ્મસુખહિ સજ્જન સુમતિ ॥।॥૮૮(ખ])॥ 


તે સુખનો લવલેશમાત્ર જેમણે એક વાર સ્વપ્નમાંય પ્રાપ્ત કરી લીધો, હે પક્ષીરાજ! તે સુંદર બુદ્ધિવાળા સજ્જન 
પુરુષ તેની સામે બ્રહ્મસુખને પણ કંઈ ગણતા નથી. ॥૮૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- મૈ પુનિ અવધ રહેઉં કછુ કાલા | દેખેઉ બાલ બિનોદ રસાલા ॥ 
રામ પ્રસાદ ભગતિ બર પાયઉં | પ્રભુ પદ બંદિ નિજાશ્રમ આયઉં ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1686 


હું બીજા થોડાક સમય સુધી અવધપુરીમાં રહ્યો અને મેં શ્રીરામજીની રસિક બાળલીલાઓ જોઈ. શ્રીરામજીની કૃપાથી 
હું ભક્તિનું વરદાન પામ્યો. તત્પશ્ચાત્‌ પ્રભુના ચરણોની વંદના કરીને હું પોતાના આશ્રમે પાછો ફયો. ॥૧॥ 


તબ તે મોહિ ન બ્યાપી માયા | જબ તે રઘુનાયક અપનાયા ॥ 

યહ સબ ગુપ્ત ચરિત મૈં ગાવા | હરિ માર્યાં જિમિ મોહિ નચાવા ।ર॥ 

આ પ્રમાણે જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીએ મને અપનાવ્યો, ત્યારથી માયા મને ક્યારેય નથી વ્યાપી. શ્રીહરિની માયાએ 
મને જેમ નચાવ્યો, તે સર્વે ગુપ્ત ચરિત્ર મેં કહ્યાં -॥૨॥ 

નિજ અનુભવ અબ કહઉં ખગેસા | બિનુ હરિ ભજન ન જાહિં કલેસા ॥ 

રામ કૃપા બિનુ સુનુ ખગરાઈ | જાનિ ન જાઈ રામ પ્રભુતાઈ ॥૩ા 


હે પક્ષીરાજ ગરુડ! હવે હું તમને મારો પોતાનો અનુભવ કહું છું. [તે આ છે કે] ભગવાનના ભજન વિના કલેશ દૂર 
થતા નથી. હે પક્ષીરાજ ! સાંભળો, શ્રીરામજીની કૃપા વિના શ્રીરામજીની પ્રભુતા નથી જાણી શકાતી; ॥૩॥ 


જાને બિનુ ન હોઇ પરતીતી | બિનુ પરતીતિ હોઇ નહિં પ્રીતી ॥ 
પ્રીતિ બિના નહિં ભગતિ દઢાઈ | જિમિ ખગપતિ જલ કે ચિકનાઈ ।॥૪॥ 


પ્રભુતા જાણ્યા વિના તેના પર વિશ્વાસ નથી જામતો. વિશ્વાસના વિના પ્રીતિ નથી થતી અને પ્રીતિ વિના ભક્તિ 
એવી રીતે જ દઢ નથી થતી જેમ હે પક્ષીરાજા જળની ચિકાશ ૬ઢ રહેતી નથી. ॥૪॥ 


સો૦- બિનુ ગુર હોઇ કિ ગ્યાન ગ્યાન કિ હોઈ બિરાગ બિનુ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1687 


ગાવર્હિં બેદ પુરાન સુખ કિ લહિઅ હરિ ભગતિ બિનુ ॥૮૯(૭)॥ 
ગુરુ વિના શું જ્ઞાન થઈ શકે છે? અથવા વેરાગ્ય વિના ક્યાંય જ્ઞાન થઈ શકે છેઃ આ જ રીતે વેદ અને પુરાણ કહે 
છે કે શ્રીહરિની ભક્તિ વિના શું સુખ મળી શકે છે ? ॥૮૯(૭)॥ 
કોઉ બિશ્રામ કિ પાવ તાત સહજ સંતોષ બિનુ | 
ચલૈ કિ જ્લ બિનુ નાવ કોટિ જતન પચિ પચિ મરિઅ ॥૮૯(ખ])॥ 
હે તાત! સ્વાભાવિક સંતોષ વિના શું કોઈ શાંતિ પામી. શકે છે ? [ભલે] કરોડો ઉપાય કરીને હઠે ભરાઈ-ભરાઈને 
મરો; [તો પણ] શું ક્યારેય જળ વિના નાવ ચાલી શકે છે? ॥૮૯(ખ)॥ 
ચૌ૦- બિનુ સંતોષ ન કામ નસાહીં । કામ અછત સુખ સપનેહું નાહીં ॥ 
રામ ભજન બિનુ મિટર્હિં કિ કામા | થલ બિહીન તરુ કબહું કિ જામા ॥૧॥ 
સંતોષ વિના કામનાનો નાશ થતો નથી અને કામનાઓની હયાતીમાં સ્વપ્નેય સુખ મળી શકતું નથી અને શ્રીરામના 
ભજન વિના કામનાઓ ક્યાંય મટી શકે છે? ધરતી વિના ક્યાંય ઝાડ ઊગી શકે છે? ॥૧॥ 
બિનુ બિગ્યાન કિ સમતા આવઇ | કોઉ અવકાસ કિ નભ બિનુ પાવઈ ॥ 
શ્રદ્ધા બિના ધર્મ નહિં હોઈ | બિનુ મહિ ગંધ કિ પાવઇ કોઈ [।ર॥ 


વિજ્ઞાન(તત્ત્વજ્ઞાન)ના વિના શું સમભાવ આવી શકે છે? આકાશ વિના શું કોઈ (અવકાશ) રિક્તસ્થાન પામી શકે 
છે? શ્રદ્ધા વિના ધર્મ નથી થતો (ધર્મનું આચરણ થતું નથી), શું પૃથ્વીતત્ત્વ વિના કોઈ ગંધ પામી શકે છે? ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1688 


બિનુ તપ તેજ કિ કર બિસ્તારા | જલ બિનુ રસ કિ હોઇ સંસારા ॥ 
સીલ કિ મિલ બિનુ બુધ સેવકાઈ | જિમિ બિનુ તેજ ન રૂપ ગોસાંઈ ગા 
તપ વિના શું તેજ પ્રસરી શકે છે? જળતત્ત્વ વિના સંસારમાં શું રસ હોઈ શકે છે ? પંડિતજનોની સેવા વિના શું શીલ 
(સદાચાર) પ્રાપ્ત થઈ શકે છે? હે ગોસાઈ! તેજ (અગ્નિતત્ત્વ) વિના રૂપ નથી મળતું. ॥૩॥ 
નિજ સુખ બિનુ મન હોઈ કિ થીરા | પરસ કિ હોઈ બિહીન સમીરા ॥ 
કવનિઉ સિદ્ધિ કિ બિનુ બિસ્વાસા | બિનુ હરિ ભજન ન ભવ ભય નાસા ।૪॥ 
નિજ-સુખ (આત્માનંદ) વિના શું મન સ્થિર થઈ શકે છે ? વાયુ તત્ત્વના વિના શું સ્પર્શ થઈ શકે છે? શું વિશ્વાસના 
વિના કોઈ પણ સિદ્ધિ થઈ શકે છે આ પ્રમાણે શ્રીહરિના ભજન વિના જન્મ-મૃત્યુના ભયનો નાશ થતો નથી. ॥૪॥ 
દો૦- બિનુ બિસ્વાસ ભગતિ નહિં તેહિ બિનુ દ્રવર્હિં ન રામુ | 
રામ કૃપા બિનુ સપનેહું જીવ ન લહ બિશ્રામુ 1૯૦૭) 
વિના વિશ્વાસે ભક્તિ નથી થતી, ભક્તિ વિના શ્રીરામજી પલળતા દ્વયાર્લ થતા) નથી અને શ્રીરામજીની કૃપા વિના 
જીવ સ્વપ્નમાંય શાંતિ પામતો નથી. ॥૯૦(ક)॥ 
સો૦; અસ બિચારિ મતિધીર તજિ ડકુતર્ક સંસય સકલ ।| 
ભજહુ રામ રઘુબીર કરુનાકર સુંદર સુખદ ॥૯૦(ખ]॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1689 


હે ધીરબુદ્ધિ! આવો વિચાર કરીને સંપૂર્ણ તકો અને સંદેહોને ત્યજીને કરુણાની ખાણ સુંદર અને સુખ આપનાર 
શ્રીરઘુવીરનું ભજન કરો. ॥૯૦(ખ)]॥ 
ચૌ૦- નિજ મતિ સરિસ નાથ મૈં ગાઈ । પ્રભુ પ્રતાપ મહિમા ખગરાઈ ॥ 
કહેઉ ન કછુ કરિ જુગુતિ બિસેષી | યહ સબ મૈં નિજ નયનન્હિ દેખી ॥૧॥ 
હે પક્ષીરાજ! હે નાથ! મેં પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પ્રભુના પ્રતાપ અને મહિમાનું ગાન કર્યું. મેં આમાં કોઈ વાત 
યુક્તિથી વધારીને નથી કહી. આ સર્વે પોતાની આંખે નિહાળીને કહ્યું છે. ॥૧॥ 
મહિમા નામ રૂપ ગુન ગાથા | સકલ અમિત અનંત રઘુનાથા ॥ 
નિજ નિજ મતિ મુનિ હરિ ગુન ગાવર્હિ | નિગમ સેષ સિવ પાર ન પાવહિં ॥૨॥ 
શ્રીરધુનાથજીનો મહિમા, નામ, રૂપ અને ગુણોની કથા સર્વે અપાર અને અનંત છે તથા શ્રીરઘુનાથજી સ્વયં પણ 
અનંત છે. મુનિગણ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે શ્રીહરિના ગુણ ગાય છે. વેદ, શેષ અને શિવજી પણ તેમનો પાર નથી 
પામતા. ॥૨॥ 
તુમ્હહિ આદિ ખગ મસક પ્રજંતા | નભ ઉડાહિ નહિં પાવહિં અંતા ॥ 
તિમિ રઘુપતિ મહિમા અવગાહા | તાત ક્બહું કોઉ પાવ કિ થાહા ॥૩ગા 
આપથી માંડીને મચ્છર સુધીના સર્વે નાના-મોટા પક્ષી આકાશમાં ઊડે છે, પરંતુ આકાશનો અંત કોઈ નથી પામતા. 
આ જ પ્રમાણે હે તાત! શ્રીરઘુનાથજીના મહિમામાં ગોથું મારે, પણ શું કોઈ તેનો તાગ પામી શકે છે? ॥૩॥ 


રામુ કામ સત કોટિ સુભગ તન 1।| દુર્ગા કોટિ અમિત અરિ મર્દન ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1690 


સક્ર કોટિ સત સરિસ બિલાસા | નભ સત કોટિ અમિત અવકાસા ।૪॥ 
શ્રીરામજીનો અબજો કામદેવો સમાન સુંદર દેહ છે. તેઓ અનંત કોટિ દુર્ગાઓ સમાન શત્રુનાશક છે. અબજો 
ઇન્દ્રોની જેમ એમનો વિલાસ (એશ્ચર્ય) છે. અબજો આકાશોની જેમ તેમનામાં અનંત અવકાશ (સ્થાન) છે. ॥૪॥ 
દો૦: મરુત કોટિ સત બિપુલ બલ રબિ સત કોટિ પ્રકાસ | 
સસિ સત કોટિ સુસીતલ સમન સકલ ભવ ત્રાસ 1૯૧૭) 
અબજો પવનની સમાન મહાન બળ એમનામાં છે અને અબજો સૂર્યો જેવો પ્રકાશ છે. અબજો. ચન્દ્રમાઓ જેવા 
તેઓ શીતળ અને સમસ્ત ભયોને નાશ કરનારા છે. ॥૯૧(ક)॥ 
કાલ કોટિ સત સરિસ અતિ દુસ્તર દુર્ગ દુરંત | 
ધૂમકેતુ સત કોટિ સમ દુરાધરષ ભગવંત ॥૯૧(ખ])॥ 
અબજો કાળોની જેમ તેઓ અત્યંત દુસ્તર, દૂર્ગમ અને દુરંત છે. તે ભગવાન અબજો અગ્નિ જેવા અત્યંત પ્રબળ છે. 
॥૯૧(ખ])॥ 
ચૌ૦- પ્રભુ અગાધ સત કોટિ પતાલા | સમન કોટિ સત સરિસ કરાલા ॥ 
તીરથ અમિત કોટિ સમ પાવન | નામ અખિલ અઘ પૂગ નસાવન 1।॥૧॥ 


અબજો પાતાળ જેવા પ્રભુ અગાધ છે. અબજો યમરાજની પેઠે ભયાનક છે. અનંતકોટિ તીર્થો સમાન તે પવિત્ર 
કરનારા છે. તેમનું નામ સંપૂર્ણ પાપસમૂહોનો નાશ કરનારું છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1691 


હિમગિરિ કોટિ અચલ રઘુબીરા | સિંધુ કોટિ સત સમ ગંભીરા ॥ 
કામધેનુ સત કોટિ સમાના | સક્લ કામ દાયક ભગવાના ।ર॥ 
શ્રીરઘુવીર કરોડો હિમાલય સમાન અચળ (સ્થિર) છે અને અબજો સમુદ્રો સમાન ગંભીર છે. ભગવાન અબજો 
કામધેનુઓની જેવા સર્વે કામનાઓ (ઈચ્છિત પદાર્થો)ને આપનારા છે. ॥ર॥ 
સારદ કોટિ અમિત ચતુરાઈ | બિધિ સત કોટિ સૃષ્ટિ નિપુનાઈ ॥ 
બિષ્નુ કોટિ સમ પાલન કર્તા | રુદ્ર કોટિ સત સમ સંહર્તા ॥૩ગા 
અનંત કોટિ સરસ્વતીઓ સમાન ચતુરતા તેમનામાં છે. અબજો બ્રહ્માઓ સમાન સૃષ્ટિરિચનાની નિપુણતા છે. તેઓ 
કરોડો વિષ્ણુઓ સમાન પાલન કરનારા અને અબજો રુદ્રો સમાન સંહાર કરનારા છે. ॥૩॥ 
ધનદ કોટિ સત સમ ધનવાના | માયા કોટિ પ્રપંચ નિધાના ॥ 
ભાર ધરન સત કોટિ અહીસા | નિરવધિ નિરુપમ પ્રભુ જગદીસા ॥૪॥ 
તેઓ અબજો કુબેરો સમાન ધનવાન અને કરોડો માયાની સમાન સૃષ્ટિના ભંડાર છે. ભાર ઉપાડવામાં તેઓ અબજો 
શેષોની સમાન છે. [અધિક શું ?] જગદીશ્વર પ્રભુ શ્રીરામજી [સર્વે વાતોમાં] સીમારહિત અને ઉપમારહિત છે. ॥૪॥ 
છં૦ નિરુપમ ન ઉપમા આન રામ સમાન રામુ નિગમ કહે | 
જિમિ કોટિ સત ખઘ્ોત સમ રબિ કહત અતિ લઘુતા લહે ॥ 
એહિ ભાંતિ નિજ નિજ મતિ બિલાસ મુનીસ હરિહિ બખાનહીં | 
પ્રભુ ભાવ ગાહક અતિ કૃપાલ સપ્રેમ સુનિ સુખ માનહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1692 


શ્રીરામજી ઉપમારહિત છે, તેમની કોઈ બીજી ઉપમા છે જ નહીં. શ્રીરામની સમાન શ્રીરામ જ છે, એવું વેદો કહે છે. 
જેમ અબજો આગિયાઓને સમાન કહેવાથી સૂર્ય [પ્રશંસાને નહિ બલકે] અત્યંત લઘુતાને જ પ્રાપ્ત થાય છે (સૂર્યની 
નિંદા જ થાય છે). એ જ પ્રમાણે પોતપોતાની બુદ્ધિના વિકાસ અનુસાર મુનીશ્વર શ્રીહરિનું વર્ણન કરે છે. પરંતુ પ્રભુ 
ભક્તોના ભાવમાત્રને ગ્રહણ કરનારા અને અત્યંત કૃપાળુ છે. તેઓ એ વર્ણનને પ્રેમસહિત સાંભળીને સુખ માને છે. 
દો૦ રામુ અમિત ગુન સાગર થાહ કિ પાવઇ કોઇ ।| 
સંતન સન જ્સ કિછુ સુનેઉં તુમ્હહિ સુનાયઉં સોઇ ॥।૯રઉ)॥ 
શ્રીરામજી અપાર ગુણોના સાગર છે, શું કોઈ એમનો તાગ પામી શકે છે? સંતો દ્વારા મેં જે કંઈ સાંભળ્યું હતું તે 
આપને સંભળાવ્યું. ॥૯૨(૭)॥ 
સો૦- ભાવ બસ્ય ભગવાન સુખ નિધાન કરુના ભવન [| 
તજિ મમતા મદ માન ભજિઅ સદા સીતા રવન 1[।૯૨(ખ)॥ 
સુખના ભંડાર, કરુણાધામ ભગવાન ભાવપ॥પ્રેમ)ને વશ છે. [માટે] મમતા, મદ અને માનને ત્યજીને સદા 
શ્રીજાનકીનાથનું જ ભજન કરવું જોઈએ. ॥૯૨(ખ)॥ 
ન્ડ * ન્‌ ન ફર ક 
ચો૦- સુનિ ભુસુંડિ કે બચન સુહાએ | હરષિત ખગપતિ પંખ ફૂલાએ ॥ 
નયન નીર મન અતિ હરષાના | શ્રીરઘુપતિ પ્રતાપ ઉર આના 1।૧॥ 
ભુશુંડિજીનાં સુંદર વચન સાંભળીને પક્ષીરાજે હર્ષિત થઈને પોતાના પંખ ફુલાવી દીધા. તેમનાં નેત્રોમાં [પ્રેમાનંદના 
આંસુઓનું] જળ ભરાઈ આવ્યું અને મન અત્યંત હરખાઈ ગયું. તેમણે શ્રીરઘુનાથજીનો પ્રતાપ હૃદયમાં ધારણ કર્યો, ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1693 


પાછિલ મોહ સમુઝિ પછિતાના | બ્રહ્મ અનાદિ મનુજ કરિ માના ॥ 
પુનિ પુનિ કાગ ચરન સિરુ નાવા | જાનિ રામ સમ પ્રેમ બઢાવા ॥।ર॥ 
તેઓ પોતાના પાછલા મોહને સમજીને (યાદ કરીને) પસ્તાવા લાગ્યા કે મેં અનાદિ બ્રહ્મને મનુષ્ય કરીને જાણ્યા. 
ગરુડજીએ વારંવાર કાકભુશુંડિજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું અને તેમણે શ્રીરામજીના સમાન જાણીને પ્રેમ વધાર્યો. ॥૨॥ 
ગુર બિનુ ભવ નિધિ તરઇ ન કોઈ | જોં બિરંચિ સંકર સમ હોઈ ॥ 
સંસય સર્પ ગ્રસેઉ મોહિ તાતા | દુખદ લહરિ કુતર્ક બહું બ્રાતા ॥૩॥ 
ગુરુના વિના કોઈ ભવસાગર તરી નથી શકતો, ભલે તે બ્રહ્માજી અને શંકરજીની સમાન જ કેમ ન હોય. [ગરુડજીએ. 
કહ્યું -] હે તાત । મને સંશયરૂપી સર્પે ડસી લીધો હતો અને [સર્પના કરડવાથી જેમ વિષ ચઢ્યે તરંગો આવે છે તેવી જ 
રીતે] ઘણી જ કુતર્કરૂપી દુઃખ આપનાર તરંગો આવી રહી હતી. ॥૩॥ 
તવ સરૂપ ગારુંડે રઘુનાયક | મોહિ જિઆયઉ જન સુખદાયક ॥ 
તવ પ્રસાદ મમ મોહ નસાના | રામ રહસ્ય અનૂપમ જાના 1૪ 
(હે ભુશુંડિજી) આપના સ્વરૂપરૂપી ગારુડી (સર્પનું વિષ ઉતારનારા) દ્વારા ભક્તોને સુખ આપનારા શ્રીરઘુનાથજીએ 
મને જીવાડી દીધો. આપની કૃપાથી મારો મોહ નાશ પામી ગયો અને મેં શ્રીરમજીના અનુપમ રહસ્યને જાણ્યું, ॥૪॥ 
દો૦ તાહિ પ્રસંસિ બિબિધિ બિધિ સીસ નાઇ કર જોરિ | 
બચન બિનીત સપ્રેમ મૃદુ બોલેઉ ગરુડ બહોરિ 1।૯૩)॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1694 


તેમની (ભુશુંડિજીની) અનેક પ્રકારે પ્રશંસા કરીને, માથું નમાવીને અને હાથ જોડીને પછી ગરુડજી પ્રેમપૂર્વક વિનમ્ર 
અને કોમળ વચન બોલ્યા - ॥૯૩(6૩)॥ 


પ્રભુ અપને અબિબેક તે બૂઝઉં સ્વામી તોહિ [| 
કુપાસિંધુ સાદર કહહુ જાનિ દાસ નિજ મોહિ [।૯૩(ખ])॥ 


હે પ્રભો! હે સ્વામી! હું પોતાના અવિવેકને કારણે આપને પૂછું છું. હે કૃપાના સાગર! મને આપનો “નિજ દાસ' 
જાણીને આદરપૂર્વક (વિચારપૂર્વક) મારા પ્રશ્નો ઉત્તર કહો. ॥૯૩(ખ)]॥ 


ચૌ૦- તુમ્હ સર્બંગ્ય તગ્ય તમ પારા | સુમતિ સુસીલ સરલ આચારા ॥ 
ગ્યાન બિરતિ બિગ્યાન નિવાસા | રઘુનાયક કે તુમ્હ પ્રિય દાસા ॥૧॥ 


આપ સર્વે કંઈ જાણનારા છો, તત્ત્વના જ્ઞાતા છો, અંધકાર(માયા)થી પર, ઉત્તમ બુદ્ધિથી યુક્ત, સુશીલ, સરળ 
આચરણવાળા, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને વિજ્ઞાનના ધામ અને શ્રીરઘુનાથજીના પ્રિય દાસ છો. ॥૧॥ 


કારન ક્વન દેહ યહ પાઈ | તાત સકલ મોહિ કહહુ બુઝાઈ ॥ 
રામ ચરિત સર સુંદર સ્વામી | પાયહુ કહોં કહહુ નભગામી ।ર૨॥ 


આપ આ કાગ શરીર કયા કારણે પામ્યા? હે તાત! સર્વે સમજાવીને મને કહો. હે સ્વામી! હે આકાશગામી! આ 
સુંદર રામચરિત્રરૂપી સરોવર (રામચરિતમાનસ) આપ ક્યાં પામ્યા, તે કહો, ॥ર॥ 


નાથ સુના મૈ અસ સિવ પાહીં | મહા પ્રલયહું નાસ તવ નાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1695 


મુધા બચન નહિં ઈસ્વર કહઈ | સોઉ મોરે મન સંસય અહઈ [ગા 


હે નાથ! મેં શિવજી દ્વારા એવું સાંભળ્યું છે કે મહાપ્રલયમાં પણ આપનો નાશ નથી થતો અને ઈશ્વર (શિવજી) 
ક્યારેય મિથ્યા વચન કહેતા નથી. તે પણ મારા મનમાં સંદેહ છે. ॥ગા 
અગ જગ જીવ નાગ નર દેવા | નાથ સકલ જગુ કાલ કલેવા ॥ 
અંડ કટાહ અમિત લય કારી | કોાલુ સદા દુરતિક્રમ ભારી ।૪॥ 
[કેમકે] હે નાથ! નાગ, મનુષ્ય, દેવો આદિ ચર-અચર જીવ તથા આ આખુંય જગત કાળનો. કોળિયો છે. અસંખ્ય 
બ્રહ્માંડોનો નાશ કરનાર કાળ સદાય ઘણો જ અનિવાર્ય છે. ॥૪॥ 
સો૦- તુમ્હહિ ન બ્યાપત કાલ અતિ કરાલ કારન કવન ।| 
મોહિ સો કહહુ કૃપાલ ગ્યાન પ્રભાવ કિ જોગ બલ 1।1૯૪(૭)॥ 
[આવો તે] અત્યંત ભયંકર કાળ આપને નથી વ્યાપતો (આપ પર પ્રભાવ નથી બતાવતો) એનું શું કારણ છે? હે 
કૃપાળુ! મને કહો, આ જ્ઞાનનો પ્રભાવ છે કે યોગનું બળ છે ? ॥૯૪(5)॥ 


ન્‌ 


દો૦ પ્રભુ તવ આશ્રમ આએ મોર મોહ ભ્રમ ભાગ [| 
કારન કવન સો નાથ સબ કહહુ સહિત અનુરાગ ॥।૯૪(ખ)॥ 


જે ધ ન નિ તો. સ્પ ર મ #* ન ન ૯ 
હે પ્રભો! આપના આશ્રમમાં આવતાં જ મારો મોહ અને ભ્રમ નાસી ગયો. આનું શું કારણ છે? હે નાથ! આ સવે 
પ્રેમસહિત -કહો. ॥૯૪(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1696 


ચૌ૦- ગરુડ ગિરા સુનિ હરષેઉ કાગા | બોલેઉ ઉમા પરમ અનુરાગા ॥ 
ધન્ય ધન્ય તવ મતિ ઉરગારી | પ્રસ્‍ન તુમ્હારિ મોહિ અતિ પ્યારી ॥૧॥ 
હે ઉમા! ગરુડજીની વાણી સાંભળીને કાકભુશુંડિજી હરખાયા અને પરમપ્રેમથી બોલ્યા - હે સર્પોના શત્રુ! આપની 
બુદ્ધિ ધન્ય છે! ધન્ય છે! આપના પ્રશ્ન મને બહુ જ પ્રિય લાગ્યા. ॥૧॥ 
સુનિ તવ પ્રસ્‍ન સપ્રેમ સુહાઈ | બહુત જનમ કૈ સુધિ મોહિ આઈ ॥ 
સબ નિજ કથા કહઉ મૈ ગાઈ | તાત સુનહુ સાદર મન લાઈ ।ર॥ 
આપના પ્રેમયુક્ત સુંદર પ્રશ્ન સાંભળીને મને પોતાના અનેક જન્મોનું સ્મરણ થઈ ગયું. હું મારી સર્વે કથા વિસ્તારથી 
કહું છું. હે તાત! આદરસહિત મન દઈને (ધ્યાનપૂર્વક) સાંભળો. ॥૨॥ 
જપ તપ મખ સમ દમ બ્રત દાના | બિરતિ બિબેક જોગ બિગ્યાના ॥ 
સબ કર ફલ રઘુપતિ પદ પ્રેમા | તેહિ બિનુ કોઉ ન પાવઇ છેમા ॥૩ા 
અનેક જપ, તપ, યશ, શમ (મનને રોકવું), દમ (ઇન્દ્રિયોને રોકવી), વ્રત, દાન, વેરાગ્ય, વિવેક, યોગ, વિજ્ઞાન આદિ 
સવેનું ફળ શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં પ્રેમ થવો છે. એના વિના કોઈ કલ્યાણ નથી પામી શકતા. ॥૩॥ 
એર્હિ તન રામ ભગતિ મૈં પાઈ | તાતે મોહિ મમતા અધિકાઈ ॥ 
જેહિ તેં કછુ નિજ સ્વારથ હોઈ | તેહિ પર મમતા કર સબ કોઈ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1697 


મેં આ શરીરથી શ્રીરામજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. એથી જ એની પર મારી મમતા અધિક છે. જેમાં પોતાનો કંઈક 
સ્વાર્થ હોય છે તેના પર સર્વે કોઈ પ્રેમ કરે છે. ॥૪॥ 
સો૦- પન્નગારિ અસિ નીતિ શ્રુતિ સંમત સજ્જન કહહિં | 
અતિ નીચહુ સન પ્રીતિ કરિઅ જાનિ નિજ પરમ હિત 1।૯૫65)॥ 


1. 


હે ગરુડજી! વેદોમાં માનેલી આવી નીતિ છે અને સજ્જન પણ કહે છે કે પોતાનું પરમ હિત જાણીને અત્યંત નીચથીય 
પ્રેમ કરવો જોઈએ. ॥૯૫(ક)॥ 
પાટ કીટ તે હોઈ તેહિ તે પાટંબર સ્ચિર | 
કુમિ પાલઈ સબુ કોઇ પરમ અપાવન પ્રાન સમ 1।૯૫()॥ 


રેશમ કીડાથી થાય છે, તેનાથી સુંદર રેશમી વસ્ત્ર બને છે. એથી જ તે પરમ અપવિત્ર કીડાને પણ સર્વે કોઈ 
પ્રાણોસમાન પાળે છે. ॥૯૫ (ખ])॥ 


ચૌ૦- સ્વારથ સાંચ જીવ કહું એહા | મન ક્રમ બચન રામ પદ નેહા ॥ 
સોઈ પાવન સોઇ સુભગ સરીર | જો તનુ પાઈ ભજિઅ રઘુબીરા ॥૧॥ 


જીવના માટે સાચો સ્વાર્થ એ જ છે કે મન, વચન અને કર્મથી શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રેમ હોય, તે જ શરીર પવિત્ર 
અને સુંદર છે કે જે શરીરને પામીને શ્રીરઘુવીરનું ભજન કરવામાં આવે. ॥૧॥ 


રામ બિમુખ લહિ બિધિ સમ દેહી | કબિ કોબિદ ન પ્રસંસહિં તેહી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1698 


રામ ભગતિ એહિં તન ઉર જામી | તાતે મોહિ પરમ પ્રિય સ્વામી ॥ર૨॥ 


જે શ્રીરામજીથી વિમુખ છે તે જો બ્રહ્માજી સમાન શરીર પામી જાય તો પણ કવિ અને પંડિત તેની પ્રશંસા નથી 
કરતા. આ જ શરીરથી મારા હૃદયમાં રામભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, એટલે જ હે સ્વામી! એ મને પરમ પ્રિય છે. ॥૨॥ 


તજઉં ન તન નિજ ઇચ્છા મરના | તન બિનુ બેદ ભજન નહિં બરના ॥ 
પ્રથમ મોહી મોહિ બહુત બિગોવા | રામ બિમુખ સુખ કંબહું ન સોવા ॥ગા 


મુ 


મારું મરણ પોતાની ઇંચ્છાએથી છે, પરંતુ તેમ છતાંય હું આ શરીર નથી છોડતો, કેમકે વેદોએ વર્ણન કર્યું છે કે 
શરીર વિના ભજન નથી થતું. પહેલા તો મોહે મારી ઘણી દુર્દશા કરી. શ્રીરામજીથી વિમુખ થઈને હું કદીય સુખથી ઊંઘી 
શક્યો નથી. ॥૩॥ 


નાના જનમ કર્મ પુનિ નાના | કીએ જોગ જપ તપ મખ દાના ॥ 

કવન જોનિ જનમેઉં જર્હે નાહી । મૈ ખગેસ ભ્રમિ ભ્રમિ જગ માહીં ॥૪॥ 

અનેક જન્મોમાં મેં અનેક પ્રકારના યોગ, જપ, તપ, યજ્ઞ અને દાન આદિ કર્મ કર્યા. હે ગરુડજી! જગતમાં એવી કઈ 
યોનિ છે, જેમાં મેં [વારંવાર] ભમી-ભટકીને જન્મ ન લીધો હોય? ॥૪॥ 

દેખેઉ કરિ સબ કરમ ગોસાઈ | સુખી ન ભયઉં અબરહિં કી નાઈ ॥ 

સુધિ મોહિ નાથ જન્મ બહુ કેરી । સિવ પ્રસાદ મતિ મોહં ન ઘેરી ॥પ। 


હે ગોસાઈ! મેં સવે કર્મ કરીને જોઈ લીધાં, પણ અત્યારની (આ જન્મની) જેમ હું કદાય સુખી ન થયો. હે નાથ! મને 
અનેક જન્મોનું સ્મરણ છે. [કેમ કે] શ્રીશિવજીની કૃપાથી મારી બુદ્ધિને મોહે નથી ઘેરી. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1699 


દો૦- પ્રથમ જન્મ કે ચરિત અબ કહઉં સુનહું બિહગેસ | 
સુનિ પ્રભુ પદ રતિ ઉપજઇ જાતેં મિટર્હિં ક્લેસ ।૯૧5)| 
હે પક્ષીરાજ! સાંભળો, હવે હું મારા પ્રથમ જન્મના ચરિત્રને કહું છું, જેને સાંભળીને પ્રભુના ચરણોમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન 
થાય છે, જેનાથી સર્વે ક્લેશ મટી જાય છે. ॥૯૧(ક)॥ 


ન્‌ 


પૂરુબ કલ્પ એક પ્રભુ જુગ કલિજુગ મલ મૂલ [| 
નર અરુ નારિ અધર્મ રત સકલ નિગમ પ્રતિકૂલ ॥।૯૧(ખ])॥ 
હે પ્રભો!પૂર્વના એક કલ્પમાં પાપોનો મૂળ યુગ કળિયુગ હતો, જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે અધર્મપરાયણ અને વેદના 
વિરોધી હતાં. ॥૯૧(ખ)]॥ 
ચૌ૦- તેહિં કલિજુગ કોસલપુર જાઈ | જનમત ભયઉં સૂદ્ર તનુ પાઈ ॥ 
સિવ સેવક મન ક્રમ અરુ બાની | આન દેવ નિંદક અભિમાની ।॥૧॥ 


તે કળિયુગમાં હું અયોધ્યાપુરીમાં જઈને શૂદ્રનું શરીર પામી જન્મ્યો, હું મન, વચન અને કર્મથી શિવજીનો સેવક 
અને અન્ય દેવોની નિંદા. કરનારો અભિમાની હતો. ॥૧॥ 
ધન મદ મત્ત પરમ બાચાલા | ઉગ્રબુદ્ધિ ઉર દંભ બિસાલા ।॥ 
જદપિ રહેઉં રઘુપતિ રજધાની | તદપિ ન કછુ મહિમા તબ જાની ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1700 


હું ધનના મદે મદોન્મત, ઘણો જ બકબકીયો અને ઉગ્ર બુદ્ધિવાળો હતો, મારા હૃદયમાં મોટો ભારે દંભ હતો. જોકે 
હું શ્રીરઘુનાથજીની રાજધાનીમાં રહેતો હતો, તો પણ મેં તે સમયે એનો મહિમા કંઈ પણ ન જાણ્યો. ॥ર॥ 


અબ જાના મૈ અવધ પ્રભાવા | નિગમાગમ પુરાન અસ ગાવા ॥ 
ક્વનેહું જન્મ અવધ બસ જોઈ | રામ પરાયન સો પરિ હોઈ ।॥૩ા 


હવે મેં અવધનો પ્રભાવ જાણ્યો છે. વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણોએ એવું ગાયું છે કે કોઈ પણ જન્મમાં જે કોઈ પણ 
અયોધ્યામાં વસી જાય છે, તે અવશ્ય જ શ્રીરામજીપરાયણ થઈ જશે. ॥૩॥ 
અવધ પ્રભાવ જાન તબ પ્રાની | જબ ઉર બસહિં રામુ ધનુપાની ॥ 
સો કલિકાલ કઠિન ઉરગારી | પાપ પરાયન સબ નર નારી ।૪॥ 


અવધનો પ્રભાવ જીવ ત્યારે જ જાણે છે, જ્યારે હાથમાં ધનુષ ધારણ કરનારા શ્રીરામજી એના હૃદયમાં નિવાસ કરે 
મ. 


છે. હે ગરુડજી! તે કલિકાળ ઘણો કઠિન હતો. તેમાં સર્વે નર-નારી પાપપરાયણ હતાં. ॥૪॥ 


દો૦ કલિમલ ગ્રસે ધર્મ સબ લુપ્ત ભએ સદગ્રંથ | 
દભિન્હડ નિજ મતિ કલ્પિ કરિ પ્રગટ કિએ બહુ પંથ 1૯૭૭) 
કળિયુગનાં પાપોએ સર્વે ધર્મોને ગ્રસી લીધા, સદ્દગ્રંથ લુપ્ત થઈ ગયા. દંભીઓએ. પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પના કરી- 
કરીને ઘણા જ પંથ પ્રકટ કરી દીધા, ॥૯૭(ક)॥ 


ન્‌ 


ભએ લોગ સબ મોહબસ લોભ ગ્રસે સુભ કર્મ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1701 


સુનુ હરિજાન ગ્યાન નિધિ કહઉં કછુક કલિધર્મ ।॥૯૭(ખ])॥ 


સર્વે લોક મોહને વશ થઈ ગયા, શુભકર્મોએ લોભને હજમ કરી લીધો. હે જ્ઞાનના ભંડાર! હે શ્રીહરિના વાહન! 
સાંભળો, હવે હું કળિના કેટલાક ધર્મ (લક્ષણ) કહું છું. ।1૯૭(ખ)॥ 


ચૌ૦- બરન ધર્મ નહિં આશ્રમ ચારી | શ્રુતિ બિરોધ રત સબ નર નારી ॥ 
દ્વિજ શ્રુતિ બેચક ભૂપ પ્રજાસન | કોઉ નહિં માન નિગમ અનુસાસન 1॥૧॥ 


કળિયુગમાં ન વર્ણધર્મ રહે છે, ન ચારેય આશ્રમ રહે છે. સર્વે પુરુષ-સ્રી વેદના વિરોધમાં લાગ્યાં રહે છે. બ્રાહ્મણ 


વેદોને વેચનારા અને રાજા પ્રજાને ખાઈ જનાર થાય છે. વેદની આજ્ઞા કોઈ માનતું નથી. ॥૧॥ 


મારગ સોઇ જા કહું જોઈ ભાવા | પંડીત સોઇ જો ગાલ બજાવા ॥ 
મિથ્યારંભ દંભ રત જોઈ | તા કહું સંત કહઇ સબ કોઈ [।ર॥ 


કુ 


જેને જે ગમી જાય, તે જ માર્ગ છે. જે ડૅફાસ મારે છે, તે જ પંડિત છે. જેમની ક્રિયાઓનું મૂળ મિથ્યા છે અને જે 
દંભમાં રત છે, તેને જ સર્વ કોઈ સંત કહે છે. ॥૨ર॥ 
સોઇ સયાન જો પરધન હારી | જો કર દંભ સો બડ આચારી ॥ 
જો કહ ઝૂંઠ મસખરી જાના | કલિજુગ સોઇ ગુનવંત બખાના ।॥ગા 


જે કોઈ રીતે બીજાનું ધન હરણ કરી લે, તે જ બુદ્ધિમાન છે.જે દંભ કરે છે તે જ મોટો આચારવાન છે. જે જૂઠું બોલે 


ક 


છે અને તેને ઠઠ્ઠા-મશ્કરી જાણે છે, કળિયુગમાં તે જ ગુણવાન કહેવાય છે. ॥૩ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1702 


નિરાચાર જો શ્રુતિ પથ ત્યાગી । કલિજુગ સોઈ ગ્યાની સો બિરાગી ॥ 
જાકે નખ અરુ જટા બિસાલા | સોઇ તાપસ પ્રસિદ્ધ કલિકાલા ॥૪॥ 
જે આચારહીન છે અને વેદમાર્ગને જેણે ત્યજી દીધો છે, કળિયુગમાં એ જ જ્ઞાની અને એ જ વેરાગ્યવાન છે. જેના 
મોટામોટા નખ અને લાંબીલાંબી જટાઓ છે, તે જ કળિયુગમાં પ્રસિદ્ધ તપસ્વી છે. ॥૪॥ 
દો૦ અસુભ બેષ ભૂષન ધરે ભચ્છાભચ્છ જે ખાહિં | 
તેઈ જોગી તેઇ સિદ્ધ નર પૂજ્ય તે કલિજુગ માહિં ।૯૮6)॥ 
જે અમંગળ વેષ અને અમંગળ ભૂષણ ધારણ કરે છે અને ભક્ષ્ય-અભક્ષ્ય (ખાવા યોગ્ય અને ન ખાવા યોગ્ય) સર્વે 
કંઈ ખાઈ લે છે, તે જ યોગી છે, તે જ સિદ્ધ છે અને તે જ મનુષ્ય કળિયુગમાં પૂજ્ય છે. ॥૯૮(ઉ5)॥ 
સો૦; જે અપકારી ચાર તિન્ડ કર ગૌરવ માન્ય તેઇ ।| 
મન ક્રમ બચન લબાર તેઇ બકતા કલિકાલ મહું ।॥૯૮(ખ]॥ 
જેમનું આચરણ બીજાઓનો અપકાર (અહિત) કરનારું છે, એમનું જ મોટું ગૌરવ થાય છે અને તે જ સન્માનને 
યોગ્ય હોય છે. જે મન, વચન અને કર્મથી લબાડ (જૂઠું બકનારા) છે, તે જ કળિયુગમાં વક્તા માનવામાં આવે છે. 
॥૯૮(ખ)॥ 
ચૌ૦- નારિ બિબસ નર સક્લ ગોસાઈ | નાચરહિં નટ મર્કટ કી નાઈ ।॥ 
સૂદ્ર ક્રિજન્ડ ઉપદેસર્હિં ગ્યાના | મેલિ જનેઊ લેહિં કુદાના ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1703 


હે ગોસાઈ! સર્વે મનુષ્ય સ્રીઓના વિશેષ વશમાં છે અને જાદુગર(મદારી)ના વાંદરાની જેમ [એના નચાવ્યાં] નાચે 
છે. બ્રાહ્મણોને શૂદ્ર જ્ઞાનોપદેશ કરે છે અને ગળામાં જનોઈ નાખીને કુત્સિત દાન લે છે. ॥૧॥ 
સબ નર કામ લોભ રત ક્રોધી | દેવ બિપ્ર શ્રુતિ સંત બિરોધી ॥ 
ગુન મંદિર સુંદર પતિ ત્યાગી | ભજહ$૭િં નારિ પર પુરુષ અભાગી [।ર॥ 
સર્વે પુરુષ કામ અને લોભમાં તત્પર અને ક્રોધી હોય છે. દેવો, બ્રાહ્મણ, વેદ અને સંતના વિરોધી હોય છે. અભાગણી 
સ્રીઓ ગુણોના ધામ સુંદર પતિને ત્યજીને પરપુરુષનું સેવન કરે છે. ॥૨॥ 
સૌભાગિની બિભૂષન હીના | બિધવન્ડ કે સિંગાર નબીના ।॥ 
ગુર સિષ બધિર અંધ કર લેખા | એક ન સુનઈ એક નહિં દેખા ॥૩ા 
સૌભાગ્યવતી સ્રીઓ તો આભૂષણરહિત હોય છે, પણ વિધવાઓના નિત્ય નવા શણગાર હોય છે. શિષ્ય અને 
ગુરુમાં બહેરા અને આંધળા જેવો હિંસાબ હોય છે. એક (શિષ્ય) ગુરુના ઉપદેશને સાંભળતા નથી, એક (ગુરુ) દેખતા 
નથી (તેને જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી). ॥ગા 
હરઈ સિષ્ય ધન સોક ન હરઈ | સો ગુર ઘોર નરક મહું પરઈ ॥ 
માતુ પિતા બાલકન્હિ બોલાવહિં | ઉદર ભરે સોઈ ધર્મ સિખાવર્હિ ॥૪॥ 


જે ગુરુ શિષ્યનું ધન હરણ કરે છે, પણ શોકને હરણ નથી કરતા, તે ઘોર નરકમાં પડે છે. માતાપિતા બાળકોને 
બોલાવીને એ જ ધર્મ શિખવાડે છે, જેનાથી પેટ ભરાય. ॥૪॥ 


દો૦- બ્રહ્મ ગ્યાન બિનુ નારિ નર કહહિં ન દૂસરિ બાત | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1704 


કોડી લાગિ લોભ બસ કરહિં બિપ્ર ગુર ઘાત 1[।૯૯)॥ 


સ્રી-પુરુષ બ્રહ્મજ્ઞાનના સિવાય બીજી વાત કરતા નથી, પરંતુ તેઓ લોભવશ કોડીઓ (ઘણા ઓછા લાભ) માટે 
બ્રાહ્મણ અને ગુરુની હત્યા કરી નાખે છે. ॥૯૯(ક)॥ 
બાદર્હિં સૂદ્ર દ્રિજન્ડટ સન હમ તુમ્હ તે કછુ ઘાટિ | 


ન્‌ 


જાનઇ બ્રહ્મ ્‌ બિપ્રબર આંખિ દેખાવહિ ડાટિ ॥૯૯(ખ)॥ 


શૂદ્ર બ્રાહ્મણો સાથે વિવાદ કરે છે [અને કહે છે] કે અમે શું તમારાથી કંઈ કમ છીએ ? જે બ્રહ્મને જાણે છે તે જ શ્રેષ્ઠ 
બ્રાહ્મણ છે. [આવું કહીને] તેઓ એમને ધમકાવીને આંખો દેખાડે છે. ॥૯૯(ખ)॥ 
ચૌ૦- પર ત્રિય લંપટ કપટ સયાને | મોહ દ્રોહ મમતા લપટાને ॥ 
તેઈ અભેદબાદી ગ્યાની નર । દેખા મૈં ચરિત્ર ક્લિજુગ કર 1।૧| 
જે પારકી સ્રીમાં આસક્ત, કપટ કરવામાં ચતુર અને મોહ, દ્રોહ અને મમતામાં લપેટાયેલા છે, તે જ મનુષ્ય 
અભેદવાદી (બ્રહ્મ અને જીવને એક બતાડનારા) જ્ઞાની છે. મેં તે કળિયુગનું આ ચરિત્ર જોયું. ॥૧॥ 
આપુ ગએ અરુ તિન્હહૂ ઘાલહિં । જે કહું સત મારગ પ્રતિપાલરહિં ॥ 
કલ્પ કલ્પ ભરિ એક એક નરકા | પરહે જે દૂષહિં શ્રુતિ કરિ તરકા ॥ર૨॥ 


ન 


; જે ક્યાંક કોઈ સન્માર્ગનું પ્રતિપાલન કરે છે, તેમને પણ તેઓ નષ્ટ કરી નાખે છે. 


તે સ્વયં તો નષ્ટ થયેલા જ રહે 
તે લોકો કલ્પોકલ્પ સુધી એક- એક નરકમાં પડ્યા રહે છે. ॥૨॥ 


જે તર્ક કરીને વેદની નિંદા કરે છે, 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1705 


જે બરનાધમ તેલિ કુમ્હારા | સ્વપચ કિરાત કોલ કલવારા ॥ 
નારિ મુઈ ગૃહ સંપતિ નાસી | મૂડ મુડાઇ હોહિં સંન્યાસી ॥ગા 


ઘાંચી, કુંભાર, ચાંડાલ, ભીલ, કોલ અને કલાલ આદિ જે વર્ણમાં નીચ છે, તેઓ સ્્રીના મર્યે અથવા ઘરતી સંપત્તિ 
નષ્ટ થઈ ગયે માથું મુંડાવીને સંન્યાસી થઈ જાય છે. ॥૩॥ 
તે બિપ્રન્હ સન આપુ પુજાવહિં | ઉભય લોક નિજ હાથ નસાવહિં ॥ 
બિપ્ર નિરચ્છર લોલુપ કામી | નિરાચાર સઠ બૃષલી સ્વામી ।૪॥ 
તે પોતાને બ્રાહ્મણો દ્વારા પુજાવડાવે છે અને પોતાના જ હાથે બંને લોક નષ્ટ કરે છે.બ્રાહ્મણ અભણ, લોભી, કામી, 
આચારહીન, મૂર્ખ અને નીચ જાતિની વ્યભિચારિણી સ્ત્રીઓના સ્વામી હોય છે. ॥૪॥ 
સૂદ્ર કરહિં જપ તપ બ્રત નાના | બેઠિ બરાસન કહહિં પુરાના ॥ 
સબ નર કલ્પિત કરહિં અચારા । જાઈ ન બરનિ અનીતિ અપારા ॥૫॥ 
શૂદ્ર અનેક પ્રકારના જપ, તપ અને વ્રત કરે છે તથા ઊંચા આસને (્યાસગાદીએ) બેસીને પુરાણ કહે છે. સર્વે 
મનુષ્ય મનમાન્યું આચરણ કરે છે. અપાર અનીતિનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ॥૫॥ 
દો૦ ભએ બરન સૂંકર કલિ ભિન્નસેતુ સબ લોગ 1।| 
કરહિં પાપ પાવહિં દુઃખ ભય રુજ સોક બિયોગ 1।૧૦૦/5)॥| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1706 


કળિયુગમાં સર્વે લોકો વર્ણસંકર અને મર્યાદાથી ચ્યુત થઈ ગયા. તેઓ પાપ કરે છે અને [એના ફળસ્વરૂપે] દુઃખ, 
ભય, રોગ, શોક અને [પ્રિય વસ્તુનો] વિયોગ પામે છે. ॥1૧૦૦(ક)॥ 


શ્રુતિ સંમત હરિ ભક્તિ પથ સુંંજુત બિરતિ બિબેક | 
તેહિં ન ચલહિં નર મોહ બસ કલ્પહિં પંથ અનેક ।॥૧૦૦(])॥ 


વેદ સંમત તથા વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનથી યુક્ત જે હરિભક્તિનો માર્ગ છે, મોહવશ મનુષ્ય તેની ઉપર નથી ચાલતા 
અને અનેક નવા નવા પંથોની કલ્પના કરે છે. 1૧૦૦(ખ)॥ 
છં૦- બહું દામ સંવારહિં ધામ જતી | બિષયા હરિ લીન્હિ ન રહિ બિરતી ॥ 
તપસી ધનવંત દરિદ્ર ગૃહી | કલિ કૌતુક તાત ન જાત કહી ।॥૧॥ 
સંન્યાસી ઘણું ધન વાપરીને ઘર સજાવે છે. તેમનામાં વૈરાગ્ય નથી રહ્યો, વિષયોએ તેમને હરી લીધા છે. તપસ્વી 
ધનવાન થઈ ગયા અને ગૃહસ્થ દરિદ્ર. હે તાત! કળિયુગની લીલા કંઈ કહી શકાતી નથી, ॥૧॥ 


કુલવંતિ નિકારહિં નારિ સતી | ગૃહ આનહિં ચેરિ નિબેરિ ગતી ॥ 


સુત માનર્હિં માતુ પિતા તબ લૌ | અબલાનન દીખ નહી જબ લૌ ।ર॥ 


કુળવંતી અને સતી સ્ત્રીને પુરુષ ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે અને સારી ચાલવાળીને ત્યજીને ઘરમાં દાસીને લાવીને રાખે 
છે. પુત્ર પોતાનાં માતાપિતાનું ત્યાં સુધી જ માને છે કે જ્યાં સુધી સ્ત્રીનું મુખ નથી દેખાઈ દેતું. ॥૨॥ 


સસુરારિ પિઆરિ લગી જબ તેં | રિપુરૂપ કુટુંબ ભએ તબ તેં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1707 


નૃપ પાપ પરાયન ધર્મ નહીં | કરિ દંડ બિડંબ પ્રજા નિતહીં ॥ગા 


જ્યારથી સાસરું પ્રિય લાગવા માંડ્યું, ત્યારથી કુટુંબી શત્રુરૂપ ઘઈ ગયા. રાજા લોકો પાપપરાયણ થઈ ગયા, તેમનામાં 
ધર્મ ન રહ્યો. તે પ્રજાને નિત્ય જ [વિના અપરાધે] દંડ આપીને તેની વિડંબના (દુર્દશા) કર્યા કરે છે. ॥ગા 


ધનવંત કુલીન મલીન અપી । દ્વિજ ચિન્ડ જનેઉ ઉઘાર તપી ।॥ 
નહિં માન પુરાન ન બેદહિ જો | હરિ સેવક સંત સહી કલિ સો ।૪॥ 


ધની લોકો મલિન (નીચ જાતિના) હોવા છતાંય કુલીન (ખાનદાની) માનવામાં આવે છે. દ્રિજનું ચિહ (પ્રતીક) 
જનોઈમાત્ર રહી ગયું અને નાગા શરીરે રહેવું તપસ્વીઓનું. જે વેદો અને પુરાણોને નથી માનતા, કળિયુગમાં તે જ 
હરિભક્ત અને સાચા સંત કહેવડાવે છે. ॥૪॥ 
કબિ બૂંદ ઉદાર દુની ન સુની | ગુન દૂષક બ્રાત ન કોપિ ગુની ॥ 
કલિ બારહિં બાર દુકાલ પરે 1 બિનુ અન્ન દુખી સબ લોગ મરે ॥૫॥ 
કવિઓનાં તો ટોળાં થઈ ગયાં, પણ દુનિયામાં ઉદાર (કવિઓના આશ્રયદાતા) સંભળાઈ નથી પડતા. ગુણમાં દોષ 
લગાડનારા બહુ છે, પણ ગુણી (ગુણવાન) કોઈ પણ નથી. કળિયુગમાં વારંવાર દુકાળ પડે છે. અન્ન વિના બધા લોકો 
દુઃખી થઈને (ટળવળીને) મરે છે. ॥૫॥ 
દો૦; સુનુ ખગેસ કલિ કપટ હઠ દંભ હડ્વેષ પાષંડ | 
માન મોહ મારાદિ મદ બ્યાપિ ્હે બ્રહ્મંડ ॥૧૦૧(૭)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1708 


હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! સાંભળો, કળિયુગમાં કપટ, હઠ (દુરાગ્રહ), દંભ, દ્વેષ પાખંડ, માન, મોહ અને કામ આદિ 
(અર્થાત્‌ કામ, ક્રોધ અને લોભ) અને મદ બ્રહ્માંડભરમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયા (છવાઈ ગયા). ॥૧૦૧(ક)॥ 


તામસ ધર્મ કરહિં નર જપ તપ બ્રત મખ દાન [| 
દેવ ન બરષહિં ધરની બએ ન જામહિં ધાન 1।૧૦૧(બ) 


મનુષ્ય જપ, તપ, યશ, વ્રત અને દાન આદિ ધર્મ તામસી ભાવથી કરવા લાગ્યા, દેવ (ઇન્દ્ર) પૃથ્વી પર જળ નથી 
વરસાવતા અને વાવેલું અન્ન ઊગતું નથી. ॥૧૦૧(ખ)॥ 
છં૦ અબલા કચ ભૂષન ભૂરિ છૂધા | ધનહીન દુખી મમતા બહુધા ॥ 
સુખ ચાહહિં મૂઢ ન ધર્મ રતા | મતિ થોરિ કઠોરિ ન કોમલતા ॥૧|॥ 


સ્રીઓના વાળ જ ભૂષણ છે (એમના શરીર પર કોઈ આભૂષણ ન રહ્યું) અને એમને ભૂખ બહુ લાગે છે (અર્થાત્‌ 
તેઓ સદા અતૃપ્ત જ રહે છે), તેઓ ધનહીન અને અનેક પ્રકારની મમતા થવાને કારણે દુઃખી રહે છે. તે મૂર્ખ સુખ 
ઇચ્છે છે, પણ ધર્મમાં એમનો પ્રેમ નથી. બુદ્ધિ થોડી છે અને કઠોર છે; તેમનામાં કોમળતા નથી, ॥૧॥ 


નર પીડિત રોગ ન ભોગ કહી | અભિમાન બિરોધ અકારનહીં ॥ 
લઘુ જીવન સંબતુ પંચ દસા | ક્લપાંત ન નાસ ગુમાનુ અસા [।ર૨॥ 


મનુષ્ય રોગોથી પીડીત છે, ભોગ (સુખ) ક્યાંય નથી, કારણ વિનાય અભિમાન અને વિરોધ કરે છે. દસ-પાંચ વર્ષનું 
નાનક્ડું જીવન છે, પરંતુ ઘમંડ એવો છે કે જાણે કલ્પાંત (પ્રલય) થવા છતાંય તેમનો નાશ નહીં થાય. ॥ર॥ 


કલિકાલ બિહાલ કિએ મનુજા | નર્હિ માનત ક્વૌ અનુજા તનુજા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1709 


નહિં તોષ બિચાર ન સીતલતા | સબ જાતિ કુજાતિ ભએ મગતા ।॥૩॥ 
કળિકાળે મનુષ્યને બેહાલ (અસ્ત-વ્યસ્ત) કરી નાખ્યા. કોઈ બહેન-બેટીનોય વિચાર નથી કરતું. [લોકોમાં] ન સંતોષ 
છે, ન વિવેક છે અને શીતળતાય નથી. જાતિ, કુજાતિ સર્વે લોક ભીખ માગનારા થઈ ગયા. ॥૩॥ 
ઇરિષા પરુષાચ્છર લોલુપતા | ભરિ પૂરિ હરી સમતા બિગતા ॥ 
સબ લોગ બિયોગ બિસોક હએ | બરનાશ્રમ ધર્મ અચાર ગએ. 1।૪॥ 
ઇષ્યા, કડવાં વચન અને લાલચ ભરપૂર થઈ રહ્યાં છે, સમતા ચાલી ગઈ. સર્વે જણા વિયોગ અને વિશેષ શોકથી 
પીડિત થઈ રહ્યા છે. વર્ણાશ્રમ-ધર્મનાં આચરણ નષ્ટ થઈ ગયાં. ॥૪॥ 
દમ દાન દયા નહિં જાનપની | જડતા પરબંચનતાતિ ઘની ।॥ 
તનુ પોષક નારિ નરા સગરે | પરનિંદક જે જગ મો બરગરે ।॥૫॥ 
ઇન્દ્રિયોનું દમન, દાન, દયા અને સમજદારી કોઈનામાં રહી નથી. મૂર્ખતા અને બીજાઓને ઠગવું - આ બહુ અધિક 
વધી ગયું. સ્રી-પુરૂષ સૌ શરીરનાં પાલન-પોષણમાં જ વ્યસ્ત રહે છે. જે પારકી નિંદા કરનારા છે, જગતમાં તે જ ફેલાયેલા 
છે. ॥૫॥ 
દો૦- સુનુ બ્યાલારિ કાલ કલિ મલ અવગુન આગાર [| 
ગુનઉ બહુત કલિજુૂગ કર બિનુ પ્રયાસ નિસ્તાર ।૧૦૨ઉ)॥ 
હે સર્પોના શત્રુ ગરુડજી! સાંભળો, કળિકાળ પાપ અને અવગુણોનું ઘર છે. પરંતુ કળિયુગમાં એક ગુણ પણ મોટો 
છે કે તેમાં પરિશ્રમ વિનાય ભવબંધનમાંથી છૂટકારો મળી જાય છે. ॥૧૦૨(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1710 


કૃતજુગ ત્રેતા ઠ્વાપર પૂજા મખ અરુ જોગ [| 
જો ગતિ હોઈ સો કલિ હરિ નામ તે પાવર્હિં લોગ ।૧૦૨(ખ])॥ 


સતયુગ, ત્રેતા અને દ્વાપરમાં જે ગતિ ક્રમશઃ યોગ, યજ્ઞ અને પૂજાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ ગતિ કળિયુગમાં લોકો 
કેવળ ભગવાનના નામથી પામી જાય છે. ॥૧૦૨(ખ])॥ 
ચૌ૦- કૃતજુગ સબ જોગી બિગ્યાની । કરિ હરિ ધ્યાન તરહિં ભવ પ્રાની ॥ 
ત્રેતા બિબિધ જગ્ય નર કરહીં | પ્રભુહિ સમર્પિ કર્મ ભવ તરહી ॥૧॥ 
સત્યુગમાં સૌ યોગી અને વિજ્ઞાની હોય છે. હરિનું ધ્યાન કરીને પ્રાણી ભવસાગરમાંથી તરી જાય છે. ત્રેતામાં મનુષ્ય 
અનેક પ્રકારના યજ્ઞ કરે છે અને સર્વે કર્મોને પ્રભુને સમર્પણ કરીને ભવસાગર પાર થઈ જાય છે. ॥૧॥ 
દ્વાપર કરિ રઘુપતિ પદ પૂજા | નર ભવ તરહિેં ઉપાય ન દૂજા ॥ 
કલિજુગ કેવલ હરિ ગુન ગાહા | ગાવત નર પાવહિં ભવ થાહા ।ર॥ 
દ્વાપરમાં શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોની પૂજા કરીને મનુષ્ય સંસારને તરી જાય છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી અને 
કળિયુગમાં તો કેવળ શ્રીહરિની ગુણગાથાઓનું ગાન કરવાથી જ મનુષ્ય ભવસાગરનો તાગ પામી જાય છે. ॥૨॥ 


કલિજુગ જોગ ન જગ્ય ન ગ્યાના | એક અધાર રામ ગુન ગાના ॥ 
સબ ભરોસ તજિ જો ભજ રામહિ । પ્રેમ સમેત ગાવ ગુન ગ્રામહિ ॥૩॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1711 


કળિયુગમાં ન તો યોગ અને યજ્ઞ છે અને જ્ઞાનેય નથી. શ્રીરામજીના ગુણગાન જ એકમાત્ર આધાર છે.માટે બધા 
ભરોસા ત્યજીને જે શ્રીરામજીને ભજે છે અને પ્રેમસહિત તેમના ગુણસમૂહોને ગાય છે, ॥૩॥ 


સોઈ ભવ તર કછુ સંસય નાહીં | નામ પ્રતાપ પ્રગટ કલિ માહી ॥ 
કલિ કર એક પુનીત પ્રતાપા | માનસ પુન્ય હોહિં નહિં પાપા ॥૪॥ 


તે જ ભવસાગરને તરી જાય છે, એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. નામનો પ્રતાપ કળિયુગમાં પ્રત્યક્ષ છે. કળિયુગનો એક 
પવિત્ર પ્રતાપ (મહિમા) છે કે માનસિક પુણ્યની તો ગણના થાય છે, પણ [માનસિક] પાપની ગણના થતી નથી, ॥૪॥ 


દો૦- કાલિજુગ સમ જુગ આન નહિં જોં નર કર બિસ્વાસ | 
ગાઇ રામ ગુન ગન બિમલ ભવ તર બિનહિં પ્રયાસ 1॥૧૦૩૭)॥ 


જો મનુષ્ય વિશ્વાસ રાખે, તો કળિયુગના જેવો બીજો યુગ નથી. [કેમકે] આ યુગમાં શ્રીરામજીના નિર્મળ ગુણસમૂહોને 
ગાઈ-ગાઈને મનુષ્ય વિના પરિશ્રમેય સંસાર[રૂપી સાગર]ને તરીજાય છે. ॥૧૦૩(5)॥ 


પ્રગટ ચારિ પદ ધર્મ કે કલિ મહું એક પ્રધાન | 
જેન કેન બિધિ દીન્હે દાન કરઇ કલ્યાન ॥૧૦૩(ખ)॥ 


ધર્મના ચાર ચરણ (સત્ય, દયા, તપ અને દાન) પ્રસિદ્ધ છે, જેમનામાં કળિનો એક [દાનરૂપી] ચરણ જ પ્રધાન છે. જે 
કોઈ પ્રકારેય દાન દેવાથી, દાન કલ્યાણ જ કરે છે. ॥૧૦૩(ખ])॥ 


ચૌ૦- નિત જુગ ધર્મ હોહિં સબ કેરે | હૃદર્યે રામ માયા કે પ્રેરે ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1712 


સુદ્ધ સત્વ સમતા બિગ્યાના | કૃત પ્રભાવ પ્રસન્ન મન જાના [૧ 
શ્રીરામજીની માયાથી પ્રેરિત થઈને સૌના હૃદયોમાં સર્વે યુગના ધર્મ નિત્ય થતા રહે છે. શુદ્ધ સત્ત્તગુણ, સમતા, 
વિજ્ઞાન અને મનનું પ્રસન્ન થવું - એને સત્યયુગનો પ્રભાવ જાણો. ॥૧॥ 
સત્વ બહુત રજ કછુ રતિ કર્મા | સબ બિધિ સુખ ત્રેતા કર ધર્મા ॥ 
બહું રજ સ્વલ્પ સત્વ કછુ તામસ ।| દ્વાપર ધર્મ હરષ ભય માનસ 1।ર૨॥ 
સત્ત્વગુણ અધિક હોય, કંઈક રજોગુણ હોય, કર્મોમાં પ્રીતિ હોય, સર્વે પ્રકારે સુખ હોય - આ ત્રેતાના ધર્મ છે. રજોગુણ 
બહુ હોય, સત્ત્વગુણ બહુ જ થોડા હોય, કંઈક તમોગુણ હોય, મનમાં હર્ષ અને ભય હોય - આ ઠ્વાપરનો ધર્મ છે; ॥૨॥ 
તામસ બહુત રજોગુન થોરા | કલિ પ્રભાવ બિરોધ ચહું ઓરા ॥ 
બુધ જુગ ધર્મ જાનિ મન માહીં | તજિ અધર્મ રતિ ધર્મ કરાહી ॥૩॥ 
તમોગુણ બહુ હોય, રજોગુણ ઓછા હોય, ચારેયકોર વેર-વિરોધ હોય - આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. પંડિત લોકો 
યુગોના ધર્મોને મનમાં જાણી (ઓળખીને), અધર્મ ત્યજીને ધર્મમાં પ્રીતિ કરે છે. ॥૩॥ 
કાલ ધર્મ નહિં બ્યાપહિં તાહી | રઘુપતિ ચરન પ્રીતિ અતિ જાહી ॥ 
નટ કૃત બિકટ કપટ ખગરાયા | નટ સેવકહિ ન બ્યાપઇ માયા ।૪॥ 


જેમને શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં અત્યંત પ્રેમ છે, તેમને કાળધર્મ (યુગધર્મ) નથી વ્યાપતા, હે પક્ષીરાજ! 
નટ(બાજીગરે)નું કરેલું કપટ-ચરિત્ર (ઇન્દ્રજાળ) જોનારાઓ માટે ઘણું વિકટ (દુર્ગમ) હોય છે, પણ નટના સેવકજંબૂરા)ને 
તેની માયા વ્યાપતી નથી. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1713 


દો૦: હરિ માયા. કૃત દોષ ગુન બિનુ હરિ ભજન ન જાહિં | 
ભજિઅ રમ તજિ કામ સબ અસ બિચારિ મન માહિં ॥૧૦૪હ)॥ 


શ્રીહરિની માયા દ્વારા રચાયેલા દોષ અને ગુણ શ્રીહરિના ભજન વિના જતા નથી. મનમાં આવું વિચારીને, સર્વે 
કામનાઓને છોડીને (નિષ્કામભાવથી) શ્રીરામજીનું ભજન કરવું જોઈએ. ॥૧૦૪(5)॥ 


તેહિં કલિકાલ બરષ બહુ બસેઉં અવધ બિહગેસ 1।| 
પરેઉ દુકાલ બિપતિ બસ તબ મૈ ગયઉં બિદેસ 1।૧૦૪(ખ]॥ 
હે પક્ષીરાજ! એ કળિકાળમાં હું ઘણા વર્ષો સુધી અયોધ્યામાં રહ્યો. એક વાર ત્યાં દુકાળ પડ્યો, ત્યારે હું વિપત્તિને 
લીધે વિદેશ (અન્ય સ્થાને) ચાલ્યો ગયો. ॥૧૦૪(ખ)]॥ 
ચૌ૦- ગયઉં ઉજેની સુનુ ઉરગારી | દીન મલીન દરિદ્ર દુખારી ॥ 


ષ્ટ 


ગએં કાલ કછુ સંપતિ પાઈ । તર્હે પુનિ કરઉં સંભુ સેવકાઈ ॥૧॥ 
હે સર્પોના શત્રુ ગરુડજી! સાંભળો, હું દીન, મલિન (ઉદાસ), દરિદ્ર અને દુઃખી થઈને ઉશ્જેન ગયો. કેટલોક કાળ 
વીત્યા પછી થોડીક સંપત્તિ પામીને પાછો હું ત્યાં ભગવાન શંકરની આરાધના કરવા લાગ્યો. ॥૧॥ 
બિપ્ર એક બૈદિક સિવ પૂજા | કરઈ સદા તેહિ કાજુ ન દૂજા ॥ 
પરમ સાધુ પરમારથ બિંદક | સંભુ ઉપાસક નહિં હરિ નિંદક ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1714 


એક બ્રાહ્મણ વેદવિધિથી સદાય શિવજીની પૂજા કરતા. તેમને બીજું કોઈ કામ ન હતું. તેઓ પરમ સાધુ અને 
પરમાર્થના જ્ઞાતા હતા, તેઓ શંભુના ઉપાસક હતા, પણ શ્રીહરિની નિંદા કરનારા ન હતા. ॥૨॥ 


તેહિ સેવઉ મૈં કપટ સમેતા | દ્વિજ દયાલ અતિ નીતિ નિકેતા ॥ 
બાહિજ નમ્ર દેખિ મોહિ સાઈ | બિપ્ર પઢાવ પુત્ર કી નાઈ ગા 


હું કંપટપૂર્વક એમની સેવા કરતો. બ્રાહ્મણ ઘણા જ દયાળુ અને નીતિના ધામ હતા. હે સ્વામી! બહારથી નમ્ર જોઈને 
બ્રાહ્મણ મને પુત્રની જેવો ગણીને ભણાવતા હતા. ॥૩॥ 


સંભુ મંત્ર મોહિ દ્રિજબર દીન્હા | સુભ ઉપદેસ બિબિધ બિધિ કીન્હા ॥ 
જપઉં મંત્ર સિવ મંદિર જાઈ | હદર્યે દંભ અહમિતિ અધિકાઈ ।૪॥ 


જ ભુ 
ં 


તે બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠે મને શિવજીનો મંત્ર આપ્યો અને અનેકો પ્રકારના શુભ ઉપદેશ કર્યા. હું શિવજીના મંદિરમાં જઈને 
મંત્ર જપતો હતો. મારા હૃદયમાં દંભ અને અહંકાર વધી ગયો, ॥૪॥ 


ડે ન 


દો૦ મૈ ખલ મલ સંકુલ મતિ નીચ જાતિ બસ મોહ ।| 
હરિજન દ્વિજ દેખેં જરઉં કરઉં બિષ્નુ કર દ્રોહ ।૧૦૫65)॥| 


ન 


હું દુષ્ટ, નીચ જાતિ અને પાપમયી મલિન બુદ્ધિવાળો મોહવશ શ્રીહરિના ભક્તો અને ટ્વિજોને જોતાં જ બળી ઊઠતો 
અને વિષ્ણુભગવાનનો. દ્રોહ કરતો હતો. ॥૧૦૫ (ક) ॥ 


ન ન જ ક ક જ 
ગુરુજ્નુ અપમાન કરવુ અન શિવજીનો શ્રાપ સાંભળવો 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1715 


ન્‌ 


સો૦- ગુર નિત મોહિ પ્રબોધ દુખિત દેખિ આચરન મમ 1।| 
મોહિ ઉપજઇં અતિ ક્રોધ દંભિહિ નીતિ કિ ભાવઈ 1।૧૦૫()॥ 


ગુરૂજી મારા આચરણને જોઈને દુભાતા હતા. તેઓ મને નિત્ય સારી રીતેય સમજાવતા, પણ [હું કંઈ પણ ન 
સમજતો, ઊલટો] મને અત્યંત ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો. દંભીને કદીય નીતિ (સારી) ઠીક લાગે છે ? ॥1૧૦૫(ખ])॥ 
ચૌ૦- એક બાર ગુર લીન્હ બોલાઈ | મોહિ નીતિ બહુ ભાંતિ સિખાઈ ॥ 
સિવ સેવા કર ફ્લ સુત સોઈ | અબિરલ ભગતિ રામ પદ હોઈ ।॥૧॥ 
એકવાર ગુરુજીએ. મને બોલાવ્યો અને અનેક પ્રકારે [પરમાર્થ] નીતિનું શિક્ષણ આપ્યું કે હે પુત્ર! શિવજીની સેવાનું 
ફળ આ જ છે કે શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રગાઢ ભક્તિ થાય. ॥૧॥ 
રામહિ ભજહિ તાત સિવ ધાતા | નર પાર્વંર કૈ કેતિક બાતા ॥ 
જાસુ ચરન અજ સિવ અનુરાગી | તાસુ દ્રોહ સુખ ચહસિ અભાગી ।ર॥ 
હે તાત! શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ શ્રીરામજીને ભજે છે [તો] નીચ મનુષ્યની તો વાત જ શું છે? બ્રહ્માજી અને 
શિવજી જેમના ચરણોના પ્રેમી છે, અરે અભાગીયા! તેમનો દ્રોહ કરીને તું સુખ ઇચ્છે છે? ॥૨॥ 
હર કહું હરિ સેવક ગુર કહેઊ | સુનિ ખગનાથ હૃદય મમ દહેઊ ॥ 
અધમ જાતિ મૈં બિદ્યા પાએં | ભયઉં જથા અહિ દૂધ પિઆએ ॥।૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1716 


ગુરુજીએ શિવજીને હરિના સેવક કહ્યા, આ સાંભળીને હે પક્ષીરાજ! મારું હૃદય તપી ઊઠ્યું. નીચ જાતિનો હું વિદ્યા 
પામીને એવો થઈ ગયો, જેમ દૂધ પિવડાવવાથી સર્પ અધિક ઝેરી થઈ જાય છે. ॥૩॥ 


માની કુટિલ કુભાગ્ય કુજાતી | ગુર કર દ્રોહ કરઉં દિનુ રાતી ॥ 
અતિ દયાલ ગુર સ્વલ્પ ન કોધા । પુનિપુનિ મોહિ સિખાવ સુબોધા ॥૪॥ 
અભિમાની, કુટિલ, દુર્ભાગી અને કુજાતિ હું દિવસ-રાત ગુરુજીનો દ્રોહ કરતો. ગુરુજી અત્યંત દયાળુ હોવાને લીધે 
તેમને થોડોક પણ ક્રોધ આવતો ન હતો. [મારા દ્રોહ કરવા છતાંય] તેઓ વારંવાર મને ઉત્તમ જ્ઞાનનું જ શિક્ષણ આપતા 
હતા. ॥૪॥ 
જેહિ તે નીચ બડાઈ પાવા | સો પ્રથમહિં હતિ તાહિ નસાવા ॥ 
ધૂમ અનલ સંભવ સુનુ ભાઈ | તેહિ બુઝાવ ઘન પદવી પાઈ ।॥૫॥ 
નીચ મનુષ્ય જેનાથી મોટાઈ પામે છે, તે એને જ સૌથી પહેલા મારીને તેનો નાશ કરે છે. હે ભાઈ સાંભળો, આગથી 
ઉત્પન્ન થયેલો ધુમાડો મેઘની પદવી પામીને એ જ અગ્નિને હોલવી નાખે છે. ॥ ૫॥ 
રજ મગ પરી નિરાદર રહઈ | સબ કર પદ પ્રહાર નિત સહઈ ॥ 
મરુત ઉડાવ પ્રથમ તેહિ ભરઈ | પુનિ નૃપ નયન કિરીટન્હિ પરઈ ।॥1॥ 
ધૂળ રસ્તામાં નિરાદરથી પડી રહે છે અને સદાય સૌની [માર્ગે ચાલનારાઓની] લાતોનો માર સહે છે. પણ જ્યારે 
પવન તેને ઉડાડે [ઊંચે ઉઠાવે] છે, ત્યારે તે સૌથી પહેલા એને જ [પવનને] ભરી દે છે અને પછી રાજાઓનાં નેત્રો અને 
કિરીટો (મુગટો) પર પડે છે. ॥॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1717 


સુનુ ખગપતિ અસ સમુઝિ પ્રસંગા । બુધ નહિં કરહિં અધમ કર સંગા ॥ 
કબિ કોબિદ ગાવહિં અસિ નીતી | ખલ સન ક્લહ ન ભલ નહિ પ્રીતી ॥૭॥ 


હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! સાંભળો, આવી વાત સમજીને બુદ્ધિમાન લોકો અધમ(નીચ)નો સંગ નથી કરતા. કવિ અને 
પંડિત આવી નીતિ કહે છે કે દુષ્ટ સાથે ન તો કલહ ઠીક છે અને ન તો પ્રેમ કરવોય ઠીક છે. ॥૭॥ . 


ઉદાસીન નિત રહિઅ ગોસાઈ | ખલ પરિહરિઅ સ્વાન કી નાઈ ।॥ 
મૈ ખલ હદર્યે કપટ કુટિલાઈ | ગુર હિત કહઇ ન મોહિ સોહાઈ ॥૮॥ 
હે ગોસાઈ! એનાથી તો સદાય ઉદાસીન જ રહેવું જોઈએ. દુષ્ટને ફૂતરાની જેમ દૂરથી જ ત્યાગી દેવો જોઈએ. હું દુષ્ટ 
હતો, હૃદયમાં કપટ અને કુટિલતા ભરેલી હતી. [માટે જ] ગુરુજી હિતની વાત કહેતા હતા, પણ તે મને ગમતી ન હતી. 
॥૮॥ 


ન્‌ 


દો૦: એક બાર હર મંદિર જપત રહેઉં સિવ નામ [| 
ગુરૂ આયઉ અભિમાન તેં ઉઠિ નહિં કીન્હ પ્રનામ ।૧૦૧6૭)॥ 


કે ક 


એક દિવસ હું શિવજીના મંદિરમાં શિવનામ જપી રહ્યો હતો. તે સમયે ગુરુજી ત્યાં આવ્યા, પરંતુ અભિમાનને લીધે 
મેં ઊઠીને તેમને પ્રણામ ન કર્યા. ॥1૧૦૧(કડ)॥ 
સો દયાલ નહિં કહેઉ કછુ ઉર ન રોષ લવલેસ ।| 
અતિ અઘ ગુર અપમાનતા સહિ નહિં સકે મહેસ 11૧૦૬(ખ])॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1718 


ગુરૂજી દયાળુ હતા, [મારો દોષ જોઈને પણ ] એમણે કંઈ કહ્યું નહિ; તેમના હૃદયમાં લેશમાત્રય ક્રોધ ન થયો. પણ 
ગુરુનું અપમાન બહુ મોટું પાપ છે; માટે મહાદેવજી તેને સહી ન શક્યા. ॥૧૦૧(ખ)॥ 


ચૌ૦- મંદિર માઝ ભઈ નભબાની | રે હતભાગ્ય અગ્ય અભિમાની ॥ 
જઘયપિ તવ ગુર કે નહિં ક્રોધા | અતિ કૃપાલ ચિત સમ્યક બોધા ।॥૧॥ 


મંદિરમાં આકાશવાણી થઈ કે અરે હતભાગી! મૂર્ખ! અભિમાની! જોકે તારા ગુરુને ક્રોધ નથી, તે અત્યંત કૃપાળુ 
ચિત્તના છે અને તેમને [પૂર્ણ તથા] યથાર્થ જ્ઞાન છે, ॥૧॥ 


તદપિ સાપ સઠ દેહઉં તોહી | નીતિ બિરોધ સોહાઈ ન મોહી ॥ 
જોં નર્હિ દંડ કરૌ ખલ તોરા | ભ્રષ્ટ હોઇ શ્રુતિમારગ મોરા ।॥ર॥ 


તો પણ હે મૂર્ખ! તને હું શાપ આપીશ; [કારણકે] નીતિનો [વિરોધ મને ઠીક નથી લાગતો. અરે દુષ્ટ! જો હું તને દંડ 
ન આપું તો મારો વેદમાર્ગ પણ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ॥ર॥ 


જે સઠ ગુર સન ઇરિષા કરહીં | સૌરવ નરક કોટિ જુગ પરહી ॥ 
ત્રિજગ જોનિ પુનિ ધરહિં સરીરા | અયુત જન્મ ભરિ પાવર્હિ પીરા ॥ગા 


જે મૂર્ખ ગુરુની ઇર્ષ્યા કરે છે, તે કરોડો યુગો સુધી રૌરવ નરકમાં પડ્યા રહે છે. પછી (ત્યાંથી નીકળીને) તે તિર્યંચ 
(પશુ, પક્ષી આદિ) યોનિઓમાં શરીર ધારણ કરે છે અને દસ હજાર જન્મો સુધી દુઃખ પામતા રહે છે. ॥૩॥ 


બેઠિ રહેસિ અજગર ઈવ પાપી | સર્પ હોહિ ખલ મલ મતિ બ્યાપી ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1719 


મહા બિટપ કોટર મંહું જાઈ | રહુ અધમાધમ અધગતિ પાઈ ।૪॥ 
અરે પાપી! તું ગુરુની સામે અજગરની જેમ બેસી રહ્યો! અરે દુષ્ટ! તારી બુદ્ધિ પાપથી ઢંકાઈ ગઈ છે, [માટે] તું સર્પ 
થઈ જા. અરે અધમથીય અધમ! આ અધોગતિ (સર્પની નીચ યોનિ)ને પામીને કોઈ મોટા ભારે ઝાડના પોલાણમાં જઈને 
રહે. ॥૪॥ 
દો૦: હાહાકાર કીન્ડ ગુર દારુન સુનિ સિવ સાપ [| 
કંપિત મોહિ બિલોકિ અતિ ઉર ઉપજા પરિતાપ 1।૧૦૭/5)॥ 
શિવજીનો ભયાનક શાપ સાંભળીને ગુરુજીએ હાહાકાર કર્યોં. મને ધૂજતો જોઈને એમના હૃદયમાં ઘણો સંતાપ 
ઉત્પન્ન થયો. ॥૧૦૭(ક)॥ 
રુદ્રાષ્ટક 
કરિ દંડવત સપ્રેમ દ્રિજ સિવ સન્મુખ કર જોરિ | 
બિનય કરત ગદગદ સ્વર સમુઝિ ઘોર ગતિ મોરિ 1।૧૦૭(ખ])॥| 
પ્રેમસહિત દંડવત કરીને તે બ્રાહ્મણ શ્રીશિવજીની સામે હાથ જોડીને મારી ભયંકર ગતિનો વિચાર કરીને ગદગદ 
વાણીથી વિનંતી (સ્તુતિ) કરવા લાગ્યા - ॥1૧૦૭(ખ])॥ 
છં નમામીશમીશાન નિર્વાણરૂપ | વિભું વ્યાપકં બ્રહ્મ વેદસ્વરૂપં ॥ 
નિજં નિર્ગુણ નિર્વિકલ્પં નિરીહં | ચિદાકાશમાકાશવાસં ભજેડહં ।૧|॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1720 


હે મોક્ષસ્વરૂપ, વિભુ, વ્યાપક, બ્રહ્મ અને વેદસ્વરૂપ, ઈશાન દિશાના ઈશ્વર તથા સર્વેના સ્વામી શ્રીશિવજી ! હું 
આપને નમસ્કાર કરું છું. નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત (અર્થાત્‌ માયારહિત), [માવિક] ગુણોથી રહિત, ભેદરહિત, ઈચ્છારહિત, 
ચેતન આકાશરૂપ અને આકાશને જ વસ્ત્રરુપે ધારણ કરનારા દિગમ્બર [અથવા આકાશને પણ આચ્છાદિત કરનારા] 
આપને હું ભજું છું. ॥૧॥ 


નિરાકારમોંકારમૂલ તુરીયં | ગિરા ગ્યાન ગોતીતમીશં ગિરીશં ॥ 
કરાલં મહાકાલ કાલં કૃપાલં | ગુણાગાર સંસારપારં નતોડહં ।ર॥ 


નિરાકાર, ઝૈંકારના મૂળ, તુરીય (ત્રણેય ગુણોથી અતીત), વાણી, જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિયોથી પર, કેલાસપતિ, વિકરાળ, 
મહાકાળનાય કાળ, કૃપાળુ, ગુણોના ધામ, સંસારથી પર (આપ) પરમેશ્વરને હું નમસ્કાર કરું છું. ॥ર॥ 
તુષારાદ્રિ સંકાશ ગૌરં ગભીરં | મનોભૂત કોટિ પ્રભા શ્રી શરીરં ॥ 
સ્કુરન્મૌોલિ કલ્લોલિની ચારુ ગંગા | લસદભાલબાલેન્દુ કંઠે ભુજંગા ગા 
જે હિમાલય સમાન ગૌરવર્ણ તથા ગંભીર છે, જેમના શરીરમાં કરોડો કામદેવોની જ્યોતિ અને શોભા છે, જેમના 


મસ્તક પર સુંદર નદી ગંગાજી વિરાજમાન છે, જેમના લલાટ પર ઠ્વિતીયાનો ચન્દ્રમા અને ગળામાં સર્પ સુશોભિત છે; 
॥ગા 


ચલત્કુંડલ ભૂ સુનેત્રે વિશાલં | પ્રસન્‍્નાનનેં નીલકંઠં દયાલં ॥ 
મૃગાધીશચર્મામ્બરેં મુણ્ડમાલં | પ્રિયં શંકરં સર્વનાથં ભજામિ ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1721 


જેમના કાનોમાં કુંડળ ઝૂલી રહ્યાં છે, સુંદર ભુકુટી અને વિશાળ નેત્રો છે; જે પ્રસન્‍્નમુખ, નીલકંઠ અને દયાળુ છે; 
સિંહચર્મનું વસ્ર ધારણ કરેલા અને મુંડમાળા પહેરેલી છે; તે સર્વેના પ્રિય અને સૌના નાથ [કલ્યાણ કરનારા] શ્રીશંકરજીને 
હું ભજું છું. ॥૪॥ 


પ્રચંડ પ્રકૃષ્ટમ પ્રગલ્ભં પરેશ | અખંડ અજેં ભાનુકોટિપ્રકાશ ॥ 
ત્રયઃ શૂલ નિર્મૂલન શૂલપાણિ | ભજેડ્ડં ભવાનીપર્તિ ભાવગમ્યં ॥૫॥ 


પ્રચંડ (રૂદ્રરૂપ), શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી (નિર્ભય), પરમેશ્વર, અખંડ, અજન્મા, કરોડો સૂર્યો સમાન પ્રકાશવાળા, ત્રણેય 
પ્રકારનાં શૂળો (દુઃખો)ને નિર્મૂળ કરનારા, હાથમાં ત્રિશૂળ ધારણ કરેલા, ભાવ પ્રેમ) દ્વારા પ્રાપ્ત થનારા ભવાનીના પતિ 
શ્રીશંકરજીને હું ભજું છું. ॥૫॥ 
કંલાતીત કલ્યાણ કલ્પાન્તકારી | સદા સજજનાન્દદાતા પુરારી ॥ 
ચિદાનંદ સંદોહ મોહાપહારી | પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભો મન્મથારી ॥।1॥ 
કળાઓથી પર, કલ્યાણસ્વરૂપ, કલ્પનો અંત (પ્રલય) કરનારા, સજ્જનોને સદા આનંદ આપનારા, ત્રિપુરના શત્રુ 
સચ્ચિદાનંદઘન, મોહને હરનારા, મનને મથી નાખનારા કામદેવના શત્રુ હે પ્રભો! પ્રસન્‍ન થાઓ, પ્રસન્‍ન થાઓ. ॥૧॥ 
ન યાવદ્દ ઉમાનાથ પાદારવિન્દં | ભજંતીહ લોકે પરે વા નરાણાં ॥ 
ન તાવત્સુખં શાન્તિ સન્તાપનાશં | પ્રસીદ પ્રભો સર્વભૂતાધિવાસં ॥૭॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1722 


હે ઉમાનાથ! જ્યાં સુધી આપના ચરણકમળોને મનુષ્ય નથી ભજતાં, ત્યાં સુધી તેમને ન તો આ લોકમાં અને ન 
તો પરલોકમાં સુખ-શાંતિ મળે છે અને ન તો તેમના તાપોનો નાશ થાય છે. માટે હે સમસ્ત જીવોની અંદર (હૃદયમાં) 
નિવાસ કરનારા પ્રભો! પ્રસન્ન થાઓ. ॥૭॥ 

ન જાનામિ યોગં જપં નેવ પૂજાં | નતોડહં સદા સર્વદા શંભુ તુભ્યં ॥ 
જરા જન્મ દુઃખૌઘ તાતપ્યમાનં | પ્રભો પાહિ આપન્નમામીશ શંભો ।॥૮॥ 
હું ન તો યોગ જાણું છું, ન જપ અને ન પૂજા જ. હે સર્વસ્વ આપનાર શંભો! હું તો આપને સદાય નમસ્કાર કરું છું. 
હે પ્રભો! વૃદ્ધાવસ્થા તથા જન્મ[મૃત્યુ]ના દુઃખસમૂહોમાં બળી રહેલા મારા જેવા દુઃખી-શરણાગતોની દુઃખોથી રક્ષા કરો. 
હે ઈશ્વર! હે શંભો! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. ॥૮॥ 


શ્લોક- રુદ્રાષ્ટકમિદં પ્રોક્ત વિપ્રેણ હરતોષયે | 
યે પઠન્તિ નરા ભક્ત્યા તેષાં શમ્મુઃ પ્રસીદતિ ॥૯॥ 


ભગવાન રુદ્રની સ્તુતિનું આ અષ્ટક શંકરજીની તુષ્ટિ (પ્રસન્નતા) માટે એ બ્રાહ્મણ દ્વારા કહેવાયું. જે મનુષ્ય આનું 
ભક્તિપૂર્વક પઠન કરે છે, તેની ઉપર ભગવાન શંભુ પ્રસન્‍ન થાય છે. ॥૯॥ 


શિવજી પાસેથી ગુરુજીના ગુનાની ક્ષમા, શાપનુગ્રહ અને કાકભુશુંડીની આગળની કથા 


દો૦: સુનિ બિનતી સર્બગ્ય સિવ દેખિ બિપ્ર અનુરાગુ | 
પુનિ મંદિર નભબાની ભઇ દ્વિજબઅર બર માગુ ।૧૦૮)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1723 


સર્વજ્ઞ શિવજીએ વિનંતી સાંભળી અને બ્રાહ્મણનો પ્રેમ જોયો, પછી મંદિરમાં આકાશવાણી થઈ કે હે ટ્વિજશ્રેષ્ઠ! વર 
માગો. ॥૧૦૮(ક)॥ 
જોં પ્રસન્ન પ્રભુ મો પર નાથ દીન પર નેહુ | 
નનિજ પદ ભગતિ દેઇ પ્રભુ પુનિ દૂસર બર દેહુ ।૧૦૮(૫])॥ 
બ્રાહ્મણે કહ્યું -] હે પ્રભો! જો આપ મારા પર પ્રસન્‍ન હોવ અને હે નાથ! જો આ દીન પર આપનો સ્નેહ હોય તો 
પહેલા આપના ચરણોની ભક્તિ આપીને બીજો વર આપો, ॥૧૦૮(ખ)॥ 
તવ માયા બસ જીવ જડ સંતત ફિરઇ ભુલાન | 
તેહિ પર ક્રોધ ન કરિઅ પ્રભુ કૃપાસિંધુ ભગવાન 1।૧૦૮(૩]| 
હે પ્રભો! આ અજ્ઞાની જીવ આપની માયાને વશ થઈને નિરંતર ભૂલી ભટકે છે. હે કૃપાના સાગર ભગવાન! તેના 
પર ક્રોધ ન કરો. ॥1૧૦૮(૩)॥ 
સંકર દીનદયાલ અબ એહિ પર હોહુ કૃપાલ | 
સાપ અનુગ્રહ હોઇ જેહિં નાથ થોરેહી કાલ 1।૧૦૮(ઘ])॥| 
હે દીનો પર દયા કરનારા (કલ્યાણકારી) શંકર! હવે આની પર કૃપાળુ થાવ (કૃપા કરો), જેથી હે નાથ! ટૂંક સમયમાં 
જ આના પર શાપ પછી અનુગ્રહ (શાપથી મુક્તિ) થઈ જાય, ॥૧૦૮(ઘ)॥ 
ચૌ૦; એહિ કર હોઈ પરમ કલ્યાના । સોઇ કરહુ અબ ડકુપાનિધાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1724 


બિપ્ર ગિરા સુનિ પરહિત સાની | એવમસ્તુ ઈતિ ભઈ નભ બાની ।॥૧| 


હે કૃપાનિધાન! હવે તે જ કરો, જેનાથી આનું પરમ કલ્યાણ થાય. બીજાના હિતની તરબોળ થયેલ બ્રાહ્મણની વાણી 
સાંભળીને, પછી આકાશવાણી થઈ - 'એવમસ્તુ (આવું જ થાય). ॥૧॥ 


જદપિ કીન્હ એહિં દારુન પાપા | મૈં પુનિ દીન્ડિ કોપ કરિ સાપા ॥ 
તદપિ તુમ્હારિ સાધુતા દેખી | કરિહઉં એહિ પર કૃપા બિસેષી ।ર॥ 


ક... 


જોકે તેણે ભયાનક પાપ કર્યું છે અને મેં પણ એને ક્રોધ કરીને શાપ આપ્યો છે, તો પણ તમારી સાધુતા જોઈને હું 
એની પર વિશેષ કૃપા કરીશ. ॥ર॥ 


છમાસીલ જે પર ઉપકારી | તે દ્વિજ મોહિ પ્રિય જથા ખરારી ॥ 
મોર શ્રાપ દ્વિજ બ્યર્થ ન જાઈહિ । જન્મ સહસ અવસ્ય યહ પાઈહિ ॥ગા 
હે દ્વિજ! જે ક્ષમાશીલ અને પરોપકારી હોય છે, તે મને એવા જ પ્રિય છે જેમ ખરારિ શ્રીરામચન્દ્રજી. હે દ્રિજ! મારો 
શાપ વ્યર્થ નહીં જાય. આ એક હજાર જન્મ અવશ્ય પામશે, ॥૩॥ 
જનમત મરત દુસહ દુખ હોઈ | એહિ સ્વલ્પઉ નહિં બ્યાપિહિ સોઈ ॥ 
ક્વનેઉં જન્મ મિટિહિ નહિં ગ્યાના | સુનહિ સૂદ્ર મમ બચન પ્રવાના ॥૪॥ 
પરંતુ જન્મવા અને મરવામાં જે દુઃસહ્ય દુઃખ થાય છે, આને તે દુઃખ જરાય નહીં વ્યાપે અને કોઈ પણ જન્મમાં એનું 
જ્ઞાન નષ્ટ નહીં થાય. હે શૂદ્ર ! મારાં પ્રામાણિક વચન સાંભળ. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1725 


રઘુપતિ પુરીં જન્મ તવ ભયઊ 1। પુનિ તેં મમ સેવા મન દયઊ ।॥ 

પુરી પ્રભાવ અનુગ્રહ મોરે | રામ ભગતિ ઉપજિહિ ઉર તોરે ॥૫॥ 

[પ્રથમ તો] તારો જન્મ શ્રીરઘુનાથજીની પુરીમાં થયો. પછી તેં મારી સેવામાં મન લગાવ્યું. પુરીના પ્રભાવ અને મારી 
કૃપાથી તારા હૃદયમાં રામભક્તિ ઉત્પન્ન થશે. ॥૫॥ 

સુનુ મમ બચન સત્ય અબ ભાઈ | હરિતોષન બ્રત ઠ્રિજ સેવકાઈ ॥ 

અબ જનિ કરહિ બિપ્ર અપમાના | જાનેસુ સંત અનંત સમાના 11॥ 


હે ભાઈ! હવે મારાં સત્ય વચન સાંભળ. ટ્વિજોની સેવા જ ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારું વ્રત છે. હવે ક્યારેય બ્રાહ્મણનું 
અપમાન ન કરીશ. સંતોને અનંત શ્રીભગવાનના જેવા જ જાણજે. ॥૬॥ 


ઇંદ્ર કુલિસ મમ સૂલ બિસાલા | કાલદંડ હરિ ચક્ર કરાલા ॥ 


જો ઇન્ડ કર મારા નહિં મરઈ । બિપ્ર દ્રોહ પાવક સો જરઈ ।॥૭॥ 


ઇન્દ્રના વજ, મારા વિશાળ ત્રિશૂળ, કાળના દંડ અને શ્રીહરિના વિકરાળ ચક્રના માર્યા પણ જે નથી મરતા, તે પણ 
વિપ્રદોહરૂપી અગ્નિથી ભસ્મ થઈ જાય છે. ॥૭॥ 
અસ બિબેક રાખેહું મન માહીં | તુમ્હ કહ જગ દુર્લભ કછુ નાહીં ॥ 
ઔરઉ એક આસિષા મોરી | અપ્રતિહત ગતિ હોઇહિ તોરી ।॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1726 


આવો વિવેક મનમાં રાખજે. પછી તારા માટે જગતમાં કંઈ પણ દુર્લભ નહીં હોય. મારો એક બીજો પણ આશીર્વાદ 


છે કે તારી સર્વત્ર અબાધ ગતિ. થશે (અર્થાત્‌ તું જ્યાં જવા ઇચ્છશે, ત્યાં કોઈ રોક-ટોક વિના જઈ શકશે) ॥૮॥ 


દો૦ સુનિ સિવ બચન હરષિ ગુર એવમસ્તુ ઈતિ ભાષિ | 
મોહિ પ્રબોધિ ગયઉ ગૃહ સંભુ ચરન ઉર રખિ 1।૧૦૯(૭)॥ 


છ. 


[આકાશવાણી દ્વારા] શિવજીનાં વચન સાંભળીને ગુરુજી હરખાઈને 'એવું જ થાવ -આમ કહીને મને ઘણો 
સમજાવીને અને શિવજીના ચરણોને હૃદયમાં રાખીને પોતાના ઘેર ગયા. ॥૧૦૯(૭)॥ 
પ્રેરિત કાલ બિંધિ ગિરિ જાઇ ભયઉં મૈ બ્યાલ | 
પુનિ પ્રયાસ બિનુ સો તનુ તજેઉં ગએ કછુ કાલ 1।૧૦૯(૫)॥ 


ન 


કાળની પ્રેરણાથી હું વિંધ્ધાચળમાં જઈને સર્પ થયો. પછી કેટલોક કાળ વીત્યા પછી મેં પરિશ્રમ- (કષ્ટ) વિના જ તે 
શરીર ત્યાગી દીધું. ।૧૦૯(ખ)॥ 


જોઇ તનુ ધરઉં તજઉ પુનિ અનાયાસ હરિજાન | 
જિમેિ નૂતન પટ પહિરઇ નર પરિહરઇ પુરાન 1।૧૦૯(૩]॥| 


હે હરિવાહન! હું જે પણ શરીર ધારણ કરતો, તેને વિનાપરિશ્રમે જ તેવી રીતે જ સુખપૂર્વક ત્યાગી દેતો હતો, જેમ 
મનુષ્ય જૂનું વસ્ત્ર ત્યાગી દે છે અને નવું પહેરી લે છે. ॥1૧૦૯(૨)॥ 


સિર્વં રાખી શ્રુતિ નીતિ અરુ મૈ નહિં પાવા ક્લેસ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1727 


એહિ બિધિ ધરેઉં બિબિધિ તનુ ગ્યાન ન ગયઉ ખગેસ 1॥૧૦૯(ઘ)॥ 


શિવજીએ વેદમર્યાદાની રક્ષા કરી અને હું ક્લેશ પણ ન પામ્યો. આ પ્રમાણે હે પક્ષીરાજ! મેં અનેક શરીર ધારણ 
કર્યા, પણ મારું જ્ઞાન ન ગયું. ॥1૧૦૯(ઘ)॥ 
ચૌ૦- ત્રિજગ દેવ નર જોઇ તનુ ધરઊં | તર્હેં તહ રામ ભજન અનુસરઊં ॥ 
એક સૂલ મોહિ બિસર ન કાઊ | ગુર કર કોમલ સીલ સુભાઊ 1૧] 
તિર્યંચ યોનિ (પશુ-પક્ષી), દેવો કે મનુષ્યનું જે પણ શરીર ધારણ કરતો, ત્યાં ત્યાં (તે-તે શરીરમાં) હું શ્રીરામજીનું 
ભજન ચાલુ રાખતો, [આ પ્રમાણે હું સુખી થઈ ગયો] પરંતુ એક શૂળ (દુઃખ) મને વળગેલું રહ્યું. ગુરૂજીનો કોમળ, સુશીલ 
સ્વભાવ હું ક્યારેય ન ભૂલતો (અર્થાત્‌ મેં આવા કોમળસ્વભાવ દયાળુ ગુરુનું અપમાન કર્યું, આ દુઃખ મને કાયમ બની 
રહ્યું). ॥૧॥ 
ચરમ દેહ દ્વિજ કૈ મૈ પાઈ । સુર દુર્લભ પુરાન શ્રુતિ ગાઈ ॥ 
ખેલઉં તહું બાલકન્ડ મીલા | કરઉં સકલ રઘુનાયક લીલા [।ર॥ 
હું અંતિમ શરીર બ્રાહ્મણનું પામ્યો, જેને પુરાણ અને વેદો દેવતાઓને પણ દુર્લભ બતાવે છે. હું ત્યાં (બ્રાહ્મણ- 
શરીરમાં) પણ બાળકોમાં ભળીને રમતો તો શ્રીરઘુનાથજીની જ સર્વે લીલાઓ કર્યા કરતો. ॥૨॥ 
પ્રોઢ ભર્એેં મોહિ પિતા પઢાવા | સમઝઉં સુનઉં ગુનઉં નહિં ભાવા ॥ 
મન તે સકલ બાસના ભાગી | કેવલ રામ ચરન લય લાગી ।॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1728 


સમજણો થયા પછી પિતાજી મને ભણાવવા લાગ્યા. હું સમજતો, સાંભળતો અને વિચારતો, પણ મને ભણવું ગમતું 
નહોતું. મારા મનની સઘળી વાસનાઓ નાસી ગઈ. કેવળ શ્રીરામજીના ચરણોમાં લગની લાગી ગઈ, ॥૩॥ 


કહું ખગેસ અસ ક્વન અભાગી | ખરી સેવ સુરધેનુહિ ત્યાગી ॥ 
પ્રેમ મગન મોહિ કછુ ન સોહાઈ | હારેઉ પિતા પઢાઈ પઢાઈ ।૪॥ 


હે ગરુડજી! કહો, એવો કોણ અભાગિયો હશે જે કામધેનુને ત્યજીને ગધેડીની સેવા કરશે? પ્રેમમાં મગ્ન રહેવાને 
કારણે મને કંઈ પણ નહોતું ગમતું. પિતાજી ભણાવી-ભણાવીને હારી ગયા. ॥૪॥ 


ન્‌ 


ભએ કાલબસ જબ પિતુ માતા | મૈ બન ગયઉં ભજન જનત્રાતા ॥ 
જહે જહે બિપિન મુનીસ્વર પાવઉં | આશ્રમ જાઈ જાઇ સિરુ નાવઉં ॥૫॥ 
જ્યારે પિતા-માતા કાળવશ થઈ ગયાં (મરી ગયાં), ત્યારે હું ભક્તોની રક્ષા કરનારા શ્રીરામજીનું ભજન કરવા માટે 
વનમાં ચાલ્યો ગયો. વનમાં જ્યાં જ્યાં મુનીશ્વરોના આશ્રમ (પામતો) મળતા, ત્યાં ત્યાં જઈ-જઈને તેમને શીશ નમાવતો, 
॥૫॥ 
બૂઝઉં તિન્હહિ રામ ગુન ગાહા | કહહિં સુનઉં હરષિત ખગનાહા ॥ 
સુનત ફિરઉં હરિ ગુન અનુબાદા | અબ્યાહત ગતિ સંભુ પ્રસાદા ॥1॥ 
હે ગરુડજી! તેમને હું શ્રીરમજીના ગુણોની કથાઓ પૂછતો. તેઓ કહેતા અને હું હર્ષિત થઈને સાંભળતો. આ પ્રમાણે 
હું સદા-સર્વદા શ્રીહરિના ગુણાનુવાદ સાંભળતો અને ફરતો રહેતો. [શિવજીની કૃપાથી મારી સર્વત્ર અબાધિત ગતિ હતી 
(અર્થાત્‌ હું જ્યાં ઇચ્છતો ત્યાં જઈ શકતો હતો). ॥॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1729 


છૂટી ત્રિબિધિ ઈષના ગાઢી | એક લાલસા ઉર અતિ બાઢી ॥ 
રામ ચરન બારિજ જબ દેખૌ | તબ નિજ જન્મ સફલ કરિ લેખૌ ।॥૭॥ 


મારી ત્રણેય પ્રકારની (પુત્રની, ધનની અને માનની) બાહ્ય પ્રબળ વાસનાઓ. છૂટી ગઈ અને હૃદયમાં આ એક જ 
લાલસા અત્યંત વધી ગઈ કે જ્યારે શ્રીરામજીનાં ચરણકમળોનાં દર્શન કરું ત્યારે જ પોતાનો જન્મ સફળ થયો સમજું, 
॥૭॥ 


જેહિ પૂંછ સોઈ મુનિ અસ કહઈ । ઈઇઈસ્વર સર્બ ભૂતમય અહઈ ।॥ 
નિર્ગુન મત નહિં મોહિ સોહાઈ | સગુન બ્રહ્મ રતિ ઉર અધિકાઈ ॥૮॥ 


જેમને હું પૂછતો, તે જ મુનિ એવું કહેતા કે ઈશ્વર સર્વભૂતમય છે. આ નિર્ગુણ મત મને નહોતો ગમતો. હૃદયમાં 
સગુણ બ્રહ્મ પર પ્રીતિ વધી રહી હતી. ॥૮॥ 


કાકભુશુંડિજી લોમશજી પાસે જઈને શ્રાપ અને કૃપા મેળવે છે 


દો૦ ગુર કે બચન સુરતિ કરિ રામ ચરન મનુ લાગ [| 
રઘુપતિ જસ ગાવત ફિરઉં છન છન નવ અનુરાગ ।૧૧૦65)॥ 


ગુરુજીનાં વચનોનું સ્મરણ કરીને મારું મન શ્રીરામજીના ચરણોમાં લાગી ગયું. હું ક્ષણે-ક્ષણે નવો નવો પ્રેમ પ્રાપ્ત 
કરતાં કરતાં શ્રીરઘુનાથજીનો યશ ગાતો ફરતો હતો. ॥૧૧૦(ક)॥ 


મેરુ સિખર બટ છાર્યાં મુનિ લોમસ આસીન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1730 


દેખિ ચરન સિરુ નાયઉં બચન કહેઉ અતિ દીન 1।૧૧૦(ખ])॥ 


ન્‌ 


સુમેરુ પર્વતના શિખર પર વડની છાયામાં લોમશ મુનિ બેઠા હતા. તેમને જોઈને મેં એમના ચરણોમાં માથું નમાવ્યું 


અને અત્યંત દીન વચન કહ્યાં, ॥।૧૧૦(ખ])॥ 
સુનિ મમ બચન બિનીત મૃદુ મુનિ કૃપાલ ખગરાજ ।| 
મોહિ સાદર પૂંછત ભએ કડિજ આયહુ કેહિ કાજ ।૧૧૦(૩)॥ 
હે પક્ષીરાજ! મારાં અત્યંત નષ્ર અને કોમળ. વચત સાંભળીને કૃપાળુ મુનિ મને આદર સાથે પૂછવા લાગ્યા - હે 
બ્રાહ્મણ! આપ ક્યા કાર્યથી અહીં આવ્યા છો? ॥૧૧૦(ગ)॥ 
તબ મે કહા ફકૃપાનિધિ તુમ્હ સર્બંગ્ય સુજાન | 
સગુન બ્રહ્મ અવરાધન મોહિ કહહુ ભગવાન ॥૧૧૦(ઘ])॥ 
ત્યારે મેં કહ્યું - હે કૃપાનિધિ! આપ સર્વજ્ઞ છો અને સુજ્ઞ છો. હે ભગવંત ! મને સગુણ બ્રહ્મની આરાધના [ની પ્રક્રિયા] 
કહો. ॥૧૧૦(ઘ)] 
ચૌ૦- તબ મુનીસ રઘુપતિ ગુન ગાથા | કહે કછુક સાદર ખગનાથા ॥ 
બ્રહ્મગ્યાન રત મુનિ બિગ્યાની । મોહિ પરમ અધિકારી જાની ।૧॥ 


પછી હે પક્ષીરાજ! મુનીશ્વરે શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોની કેટલીક કથાઓ આદરસહેત કહી. પછી તે બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણ 
વિજ્ઞાનવાન્‌ મુનિ મને પરમ અધિકારી જાણીને - ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1731 


લાગે કરન બ્રહ્મ ઉપદેસા | અજ અકહ્દેેત અગુન હૃદયેસા ॥ 
અકલ અનીહ અનામ અરૂપા | અનુભવ ગમ્ય અખંડ અનૂપા ।ર૨॥ 


ન્‌ 


બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા કે તે અજન્મા છે, અક્વેત છે, નિર્ગુણ છે અને હૃદયના સ્વામી (અંતર્યામી) છે. તેઓ 
અકળ, ઈચ્છારાહિત, નામરહિત, રૂપરહિત, અનુભવથી જાણવાયોગ્ય, અખંડ અને ઉપમારહેત છે; ॥૨॥ 
મન ગોતીત અમલ અબિનાસી | નિર્બિકાર નિરવધિ સુખ રાસી ॥ 
સો તૈ તાહિ તોહિ નહિ ભેદા | બારિ બીચિ ઇવ ગાવહિં બેદા ॥૩ા 


તેઓ મન અને ઇત્દ્રિયોથી પર, નિર્મળ, વિનાશરહિત, નિર્વિકાર, સીમારહિત અત્તે સુખના ભંડાર છે, વેદો એવું ગાય 


છે કે તેજ તું છે(તત્તમસિ), જળ અન્તે જળની તરંગની જેમ એનામાં અને તારામાં કોઈ ભેદ નથી. ॥૩॥ 


બિબિધિ ભાંતિ મોહિ મુનિ સમુઝાવા | નિર્ગુન મત મમ હૃદર્યં ન આવા ॥ 
પુનિ મૈં કહેઉં નાઇ પદ સીસા | સગુન ઉપાસન કહહુ મુનીસા ।૪॥ 
મુનિએ મને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યો, પણ નિર્ગુણ મત મારા હૃદયમાં ન બેઠો, મેં પાછા મુનિના ચરણોમાં માથું 
નમાવીને કહ્યું - હે મુનીશ્વર! મને સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કહો, ॥૪॥ 


રામ ભગતિ જ્લ મમ મન મીના | કિમિ બિલગાઈ મુનીસ પ્રબીના ॥ 
સોઈ ઉપદેસ કહહુ કરિ દાયા | નિજ નયનન્હિ દેખૌ રઘુરાયા ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1732 


મારું મન રામભક્તિરૂપ જળમાં માછલી થઈ રહ્યું છે [એમાં જ રમી રહ્યું છે]. હે ચતુર મુનીશ્વર! આવી દશામાં તે 
એનાથી જુદું કેવી રીતે થઈ શકે છે ? આપ દયા કરીને મને એ જ ઉપદેશ કહો જેથી હું શ્રીરઘુનાથજીને પોતાની આંખોથી 


તબ સુનિહઉં નિર્ગુન ઉપદેસા ॥ 
। ખંડિ સગુન મત અગુન નિરૂપા ॥1॥ 


નિહાળી શકું. ॥૫॥ 


ભરિ 

મુનિ પુનિ કહિ હરિકથા અનૂપા 

[પહેલા] નેત્રો ભરીને શ્રીઅયોધ્યાનાથને જોઈને, પછી નિર્ગુણનો ઉપદેશ સાંભળીશ. મુનિએ અનુપમ હરિકથા 

કહીને, પાછા સગુણ મતનું ખંડન કરીને નિર્ગુણનું નિરૂપણ કર્યું. ॥૬॥ 

તબ મૈં નિર્ગૂુન મત કર દૂરી સગુન નિરૂપંઉંં કરિ હઠ ભૂરી ॥ 
ચીન્હા ।॥૭॥ 


ઉત્તર પ્રતિઉત્તર મૈ કીન્હા | 
ત્યારે હું નિર્ગુણ મતને હઠાવીને (કાપીને) ઘણો હઠ કરીને સગુણનું નિરૂપણ કરવા લાગ્યો. મેં ઉત્તર-પ્રત્યુત્તર કર્યા, 


લોચન બિલોકિ અવધેસા । 


મુનિ તન ભએ ક્રોધ કે 


તેથી મુનિના શરીરમાં કોધનાં ચિહન ઉત્પન્ન થઈ ગયાં. ॥૭॥ 
કિએ । ઉપજ ક્રોધ ગ્યાનિન્ડ કે હિએ ॥ 
ચંદન તે હોઈ ।॥૮॥ 


સુનુ પ્રભુ બહુત અવગ્યા 

અતિ સંઘરષન જોં કર કોઈ | અનલ પ્રગટ 

હે પ્રભો! સાંભળો, ઘણું અપમાન કરવાથી જ્ઞાનીત્તા પણ હૃદયમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જો 
લાકડીને ઘણું જ ઘસે તો તેમાંથીય અગ્નિ પ્રગટ થઈ જશે. ॥૮॥ 


સકોપ મુનિ કરઇ 


કોઈ ચંદનની 


દો૦- બારંબાર નિરૂપન ગ્યાન 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1733 


મૈ અપને મન બેઠ તબ કરઉં બિબિધિ અનુમાન ।૧૧૧(5)॥ 


ક ના 


મુનિ વારવાર ક્રોધસહિત જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવા લાગ્યા. ત્યારે હું બેઠોબેઠો પોતાના મનમાં અનેક પ્રકારનાં અનુમાન 
કરવા લાગ્યો, ॥૧૧૧(5)॥ 
ક્રોધ કિ ક્વેતબુદ્ધિ બિનુ ઠદ્વદેત કિ બિનુ અગ્યાન | 
માયાબસ પરિછિન્ન જડ જીવ કિ ઈસ સમાન 1।૧૧૧()॥ 
ફૈતબુદ્ધિ વિના કોધ કેવો? અને વિના અશાને શું કરેતબુદ્ધિ થઈ શકે છે ? માયાને વશ રહેનારો પરિચ્છિન્ન જડ જીવ 
શું ઈશ્વર સમાન થઈ શકે છે? ॥૧૧૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- કબહું કિ દુખ સબ કર હિત તાકે | તેહિ કિ દરિદ્ર પરસ મનિ જાકે ॥ 
પરદ્રોહી કી હોહિં નિસંકા | કામી પુનિ કિ રહહિં અકલંકા ॥૧॥ 
સર્વેનું હિત ઇચ્છવાથી શું ક્યારેય દુઃખ આવી શકે છે ? જેમની પાસે પારસમણિ છે, તેની પાસે શું દરિદ્રતા રહી 
શકે છે ? બીજાઓનો દ્રોહ કરનારા શું કદી નિર્ભય થઈ શકે છે અને કામી શું કલંકરહિત (બેદાગ) રહી શકે છે? ॥૧॥ 
બંસ કિ રહ દ્વિજ અનહિત કીન્હે | કર્મ કિ હોહિં સ્વરૂપહિ ચીન્હે ॥ 
કાહૂ સુમતિ કિ ખલ સંગ જામી | સુભ ગતિ પાવ કિ પરત્રિય ગામી ॥ર॥ 


બ્રાહ્મણનું નરસું કરવાથી શું વંશ રહી શકે છે ? સ્વરૂપ ઓળખાયાથી (આત્મજ્ઞાન થવાથી) શું [આસક્તિપૂર્વક] કર્મ 
થઈ શકે છે ? દુષ્ટોની સંગતથી શું કોઈને સુબુદ્ધે ઉત્પન્ન થઈ છે? પરસ્્રીગામી શું ઉત્તમ ગતિ પામી શકે છે? ॥ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1734 


ભવ કિ પરહિં પરમાત્મા બિંદક । સુખી કિ હોહિં કબહું હરિ નિંદક ॥ 
રાજુ કિ રહઇ નીતિ બિનુ જાને | અઘ કિ રહહિં હરિચરિત બખાને ॥૩ા 


પરમાત્માને જાણનારા કદી જન્મ-મરણ ના ચક્કરમાં પડી શકે છે? ભગવાનની નિંદા કરનારા કદી સુખી થઈ શકે 
છે? નીતિ જાણ્યા વિના શું રાજ્ય રહી શકે છે? શ્રીહરિનાં ચરિત્ર વર્ણન કરવાથી શું પાપ રહી શકે છે? ॥ગા 
પાવન જ્સ કિ પુન્ય બિનુ હોઈ | બિનુ અઘ અજસ કિ પાવઈ કોઈ ॥ 
લાભુ કિ કિછુ હરિ ભગતિ સમાના | જેહે ગાવહિં શ્રુતિ સંત પુરાના ॥૪॥ 
પુણ્ય વિના શું પવિત્ર યશ [પ્રાપ્ત] થઈ શકે છે ? વિના પાપે શું કોઈ અપયશ. પામી શકે છે ? જેનો મહિમા વેદ, સંત 
અને પુરાણ ગાય છે તે હરિભક્તિ સમાન શું કોઈ અન્ય લાભ પણ છે? ॥૪॥ 


હાનિ કિ જગ એહિ સમ કિછુ ભાઈ | ભજિઅ ન રામહિ નર તનુ પાઈ ॥ 
અઘ કિ પિસુનતા સમ કછુ આના | ધર્મ કિ દયા સરિસ હરિજાના ॥૫॥ 


હે ભાઈ! જગતમાં શું આની સમાન બીજી પણ કોઈ હાનિ છે કે મનુષ્યનું શરીર પામીને પણ શ્રીરામજીનું ભજન ન 

કરવામાં આવે? ચાડિયાપણા સમાન શું કોઈ બીજું પાપ છે? અને હે ગરુડજી! દયા સમાન શું કોઈ અન્ય ધર્મ છે? ॥૫॥ 
એહિ બિધિ અમિતિ જુગુતિ મન ગુનઊં | મુનિ ઉપદેસ ન સાદર સુનઊં ॥ 

પુનિ પુનિ સગુન પચ્છ મૈ રોપા | તબ મુનિ બોલેઉ બચન સકોપા ।1॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1735 


આ પ્રમાણે હું અગણિત યુક્તિઓ મનમાં વિચારતો હતો અને આદરની સાથે મુનિનો ઉપદેશ સાંભળતો નહોતો. 
જ્યારે મેં વારંવાર સગુણનો પક્ષ સ્થાપિત કર્યો, ત્યારે મુનિ કોધયુક્ત વચન બોલ્યા- ॥૬॥ 


મૂઢ પરમ સિખ દેઉં ન માનસિ | ઉત્તર પ્રતિઉત્તર બહું આનસિ ॥ 
સત્ય બચન બિસ્વાસ ન કરહી | બાયસ ઇવ સબહી તે ડરહી ॥૭॥ 
અરે મૂઢ! હું તને સર્વોત્તમ શિક્ષણ આપું છું, તો પણ તેને તું નથી માનતો અને અનેક પ્રકારે ઉત્તર-પ્રત્યુત્તર (લીલો) 
કરે રાખે છે. મારાં સત્ય વચનો પર વિશ્વાસ નથી કરતો! કાગડાની જેમ બધાથી બીવે છે. ॥૭॥ 
સઠ સ્વપચ્છ તવ હૃદર્ય બિસાલા | સપદિ હોહિ પચ્છી ચંડાલા ॥ 
લીન્હ શ્રાપ મૈ સીસ ચઢાઈ | નહિં કછુ ભય ન દીનતા આઈ ।॥૮॥ 


અરે મૂર્ખ! તારા હૃદયમાં પોતાના પક્ષનો મોટો ભારે હઠ છે, માટે તું શીઘ્ર ચાંડાલ પક્ષી (કાગડો) થઈ જા. મેં આનંદ 
સાથે મુનિના શાપને માથે ચઢાવી લીધો. તેનાથી મને ન કંઈ ભય થયો અને ન દીનતા જ આવી. ॥૮॥ 


દો૦- તુરત ભયઉ મૈ કાગ તબ પુનિ મુનિ પદ સિરુ નાઈ | 
સુમિરિ રામ રઘુબંસ મનિ હરષિત ચલેઉં ઉડાઇ 1।૧૧૨6૭)॥ 


ત્યારે હું તરત જ કાગડો થઈ ગયો. પછી મુનિના ચરણોમાં શીશ નમાવીને અને રઘુકુળશિરોમણિ શ્રીરામજીનું 
સ્મરણ કરીને હું હરખાઈને ઊડી નીકળ્યો, ॥૧૧૨(5)॥ 


ઉમા જે રામ ચરન રત બિગત કામ મદ ક્રોધ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1736 


નિજ પ્રભુમય દેખર્હિં જગત કેહિ સન કરહિં બિરોધ 1॥૧૧૨(ખ)॥ 


[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! જે શ્રીરામજીના ચરણોના પ્રેમી છે અને કામ, અભિમાન તથા ક્રોધથી રહિત છે, તે 
જગતને પોતાના પ્રભુથી ભરાયેલું જુએ છે, પછી તે કોનાથી વેર કરે? ॥૧૧૨(ખ])॥ 
ચૌ૦- સુનુ ખગેસ નર્હિ કછુ રિષિ દૂષન | ઉર પ્રેરક રઘુબંસ બિભૂષન ॥ 
કૃપાસિંધુ મુનિ મતિ કરિ ભોરી | લીન્હિ પ્રેમ પરિચ્છા મોરી ।૧॥ 
[કાકભુશુંડિજીએ કહ્યું -] હે પક્ષીરાજ ગરુડજી ! સાંભળો, આમાં ત્રક્ષિનો કંઈ પણ દોષ ન હતો. રઘુવંશના વિભૂષણ 
શ્રીરામજી જ સવેના હૃદયમાં પ્રેરણા કરનારા છે. કૃપાસાગર પ્રભુએ મુનિની બુદ્ધિને ભોળી કરીને (ભુલામણીમાં નાખી) 
મારા પ્રેમની પરીક્ષા લીધી. ॥૧॥ 
મન બચ ક્રમ મોહિ નિજ જન જાના | મુનિ મતિ પુનિ ફેરી ભગવાના ॥ 
રિષિ મમ મહત સીલતા દેખી | રામ ચરન બિસ્વાસ બિસેષી ।ર૨॥ 
મન, વચન અને કર્મથી જ્યારે પ્રભુએ મને પોતાનો દાસ જાણી લીધો, ત્યારે ભગવાને મુનિની બુદ્ધિ પાછી ફેરવી 
નાખી. ત્રકષિએ મારો મહાન પુરુષો જેવો સ્વભાવ (ધૈર્ય, અક્‌ડોધ, વિનય આદિ) અને શ્રીરામજીના ચરણોમાં વિશેષ 
વિશ્વાસ જોયો; ॥ર॥ 
અતિ બિસમય પુનિ પુનિ પછિતાઈ | સાદર મુનિ મોહિ લીન્હ બોલાઈ ॥ 
મમ પરિતોષ બિબિધિ બિધિ કીન્હા | હરષિત રામમંત્ર તબ દીન્હા ॥ગા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1737 


ક યુ. ત ડ ઝે ક દ ક જ. કે ટ. ત્ર ન કો 
ત્યારે મુનિએ ઘણા વિસ્મય સાથે વારંવાર પસ્તાઈને મને આદરપૂર્વક તેડાવ્યો. તેમણે અનેક પ્રકારે મારો સંતોષ 
કર્યોં અને ત્યારે હરખાઈને મને રામમંત્ર આપ્યો, ॥૩॥ 


બાલકરૂપ રામ કર ધ્યાના | કહેઉ મોહિ મુનિ કુૃપાનિધાના ॥ 
સુંદર સુખદ મોહિ અતિ ભાવા । સો પ્રથમહિં મે તુમ્હહિ સુનાવા ।૪॥ 


કૃુપાનિધાન મુનિએ મને બાળરૂપ શ્રીરામજીનું ધ્યાન (ધ્યાનવિધિ) બતાવ્યું. સુંદર અને સુખ આપનાર આ ધ્યાન 
મને ઘણું જ ઠીક લાગ્યું. તે ધ્યાન હૂં તમને અગાઉ સંભળાવી ચૂકયો છું. ॥૪॥ 


મુનિ મોહિ કછુક કાલ તહં રાખા | રામચરિતમાનસ તબ ભાષા ।॥ 
સાદર મોહિ યહ કથા સુનાઈ । પુનિ બોલે મુનિ ગિરા સુહાઈ ॥૫॥ 


મુનિએ કેટલાક સમય સુધી મને ત્યાં (પોતાની પાસે) રાખ્યો. પછી તેમણે રામચરિતમાનસનું વર્ણન કર્યું. આદરપૂર્વક 
મને આ કથા સંભળાવીને પછી મુનિએ મને સુંદર વાણી કહી - ॥૫॥ 


રામચરિત સર ગુપ્ત સુહાવા | સંભુ પ્રસાદ તાત મે પાવા ।॥ 
તોહિ નિજ ભગત રામ કર જાની | તાતે મૈ સબ કહેઉં બખાની ॥1॥ 


હે તાત! આ સુંદર અને ગુપ્ત રામચરિત્રરૂપી સરોવર (રામચરિતમાનસ) મેં શિવજીની કૃપાથી મેળવ્યું હતું. તમને 
શ્રીરામજીના “નેજભક્ત' જાણ્યા, એટલે મેં તમને સર્વ ચરિત્ર વિસ્તારથી કહ્યું. ॥૬॥ 


રામ ભગતિ જિન્હ કે ઉર નાહીં | કબહું ન તાત કહિઅ તિન્હ પાહીં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1738 


મુનિ મોહિ બિબિધિ ભાંતિ સમુઝાવા | મૈં સપ્રેમ મુનિ પદ સિરુ નાવા ॥૭॥ 


હે તાત! જેમના હૃદયમાં શ્રીરામજીની ભક્તિ નથી, તેમના સામે આને કદીય ન કહેવું જોઈએ. મુનિએ મને અનેક 
પ્રકારે સમજાવ્યો. ત્યારે મેં પ્રેમની સાથે મુનિના ચરણોમાં શીશ તમાવ્યું. ॥૭॥ 


નિજ કર કમલ પરસિ મમ સીસા | હરષિત આસિષ દીન્હ મુનિસા ॥ 
રામ ભગતિ અબિરલ ઉર તોરૈં | બસિહિ સદા પ્રસાદ અબ મોરે ॥૮॥ 


મુનીશ્વરે પોતાના કર-કમળોથી મારા મસ્તકે સ્પર્શ કરીને હર્ષિત થઈને આશીર્વાદ આપ્યા કે હવે મારી કૃપાથી તારા 
હૃદયમાં સદાય પ્રગાઢ રામભક્તિ વસશે. ॥૮॥ 


ન્‌ 


દો૦: સદા રામ પ્રિય હોહુ તુમ્હ સુભ ગુન ભવન અમાન [| 
કામરૂપ ઇચ્છામરન ગ્યાન બિરાગ નિધાન ॥૧૧૩(5)॥ 


તમે સદાય શ્રીરામજીના પ્રિય થાવ અને કલ્યાણરૂપ ગુણોના ધામ, માનરહિત ઈચ્છાનુસાર રૂપ ધારણ કરવામાં 
સમર્થ, ઈચ્છામૃત્યુ મની શરીર છોડવાની ઇચ્છા કરવાથી જ મૃત્યુ થાય, ઇચ્છા વિના મૃત્યુ ન ઘાય), અને જ્ઞાન અને 
વૈરાગ્યના ભંડાર થાવ. ॥૧૧૩(5)॥ 
જે્હે આશ્રમ તુમ્હ બસબ પુનિ સુમિરત શ્રીભગવંત | 


ન્‌ 


બ્યાપિહિ તહ ન અબિદયા જોજન એક પ્રજંત ॥૧૧૩(ખ])॥ 


આટલું જ નહિ, શ્રીભગવાનનું સ્મરણ કરતાં તમે જે આશ્રમમાં નિવાસ કરશો ત્યાં એક યોજન (ચાર ગાઉ) સુધી 
અવિદ્યા (માયા-મોહ) નહીં વ્યાપે. ॥1૧૧૩(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1739 


ચૌ૦- કાલ કર્મ ગુન દોષ સુભાઊ | કછુ દુખ તુમ્હહિ ન બ્યાપિહિ કાઊ ॥ 
રામ રહસ્ય લલિત બિધિ નાના | ગુપ્ત પ્રગટ ઇતિહાસ પુરાના ॥૧॥ 
કાળ, કર્મ, ગુણ, દોષ અને સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કંઈ પણ દુઃખ તમને ક્યારેય નહીં વ્યાપે. અનેક પ્રકારનાં સુંદર 
શ્રીરામજીનાં રહસ્ય (ગુપ્ત મર્મનાં ચરિત્ર અને ગુણ), જે ઇતિહાસ અને પુરાણોમાં ગુપ્ત અને પ્રકટ છે (વર્ણિત અને 
લક્ષિત છે) - ॥૧॥ 
બિનુ શ્રમ તુમ્હ જાનબ સબ સોઊ | નિત નવ નેહ રામ પદ હોઊ ॥ 
જો ઇચ્છા કરિહહુ મન માહીં | હરિ પ્રસાદ કછુ દુર્લભ નાહી ।ર॥ 
તમે તે સર્વેને પણ પરિશ્રમ વિના જ જાણી જશો. શ્રીરામજીના ચરણોમાં તમારો નિત્ય નવો પ્રેમ થાય. પોતાના 
મનમાં તમે જે કંઈ ઇચ્છા કરશો, શ્રીહરિની કૃપાથી તેની પૂર્તિ કંઈ પણ દુર્લભ નહી હોય. ॥ર॥ 
સુનિ મુનિ આસિષ સુનુ મતિધીરા | બ્રહ્મગિરા ભઈ ગગન ગૅૈંભીરા ॥ 
એવમસ્તુ તવ બચ મુનિ ગ્યાની | યહ મમ ભગત કર્મ મન બાની ।॥૩ા 
હે ધીરબુદ્ધિ ગરુડજી ! સાંભળો, મુંનિનો આશીર્વાદ સાંભળીને આકાશમાં ગંભીર બ્રહ્મવાણી થઈ કે હે જ્ઞાની મુનિ! 
તમારાં વચન એવાં જ (સત્ય) થાવ. આ કર્મ, મન અને વચનથી મારો ભક્ત છે. ॥ગા 
સુનિ નભગિરા હરષ મોહિ ભયઊ 1। પ્રેમ મગન સબ સંસય ગયઊ ।॥ 
કરિ બિનતી મુનિ આયસુ પાઈ | પદ સરોજ પુનિ પુનિ સિરુ નાઈ ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1740 


આકાશવાણી સાંભળીને મને ઘણો જ હર્ષ થયો. હું પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયો અને મારા સર્વે સંશય જતા રહ્યા. 
તત્પશ્ચાત્‌ મુનિને વિનંતી કરીને, આજ્ઞા પામીને અને તેમના ચરણકમળોમાં વારંવાર શીશ નમાવીને - ॥૪॥ 


હરષ સહિત એર્હિ આશ્રમ આયઉં । પ્રભુ પ્રસાદ દુર્લભ બર પાયઉં ॥ 
ઇર્હોં બસત મોહિ સુનુ ખગ ઇસા | બીતે ક્લપ સાત અરુ બીસા ॥૫॥ 


હું હર્ષસહિત આ આશ્રમમાં આવ્યો. પ્રભુ શ્રીરામજીની કૃપાથી મેં દુર્લભ વર પામી લીધો. હે પક્ષીરાજ! સાંભળો, 
મને અહીં નિવાસ કરતાં સત્યાવીસ કલ્પ વીતી ગયા. ॥૫॥ 


કરઉં સદા રઘુપતિ ગુન ગાના | સાદર સુનહિં બિહંગ સુજાના ॥ 
જબ જબ અવધપુરી રઘુબીરા । ધરહિં ભગત હિત મનુજ સરીરા ॥1॥ 


હું સદા અહીં શ્રીરઘુનાથજીના ગુણોનું ગાન કર્યા કરું છું અને ચતુર પક્ષી તેને આદરપૂર્વક સાંભળે છે. 
અયોધ્યાપુરીમાં જ્યારે જ્યારે શ્રીરઘુવીર ભક્તોના [હિત] માટે મનુષ્યશરીર ધારણ કરે છે, ॥॥ 


તબ તબ જાઇ રામ પુર રહઊં | સિસુલીલા બિલોકિ સુખ લહઊં ॥ 
પુનિ ઉર રાખિ રામ સિસુરૂપા | નિજ આશ્રમ આવઉં ખગભૂપા ।॥૭॥ 


ત્યારે ત્યારે હું જઈને શ્રીરામજીની નગરીમાં રહું છું અને પ્રભુની બાળલીલા જોઈને સુખ પ્રાપ્ત કરું છું. પછી હે 
પક્ષીરાજ! શ્રીરામજીના બાળરૂપને હૃદયમાં રાખીને હું પોતાના આશ્રમમાં આવી જઉં છું. ॥૭॥ 


કથા સકલ મૈં તુમ્હહિ સુનાઈ | કાગ દેહ જેહિં કારન પાઈ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1741 


કહિઉં તાત સબ પ્રસ્‍ન તુમ્હારી | રામ ભગતિ મહિમા અતિ ભારી ॥૮॥ 
જે કારણે મેં કાગદેહ મેળવ્યો, તે સમસ્ત કંથા આપને સંભળાવી દીધી. હે તાત! મેં આપના સર્વે પ્રશ્ચોના ઉત્તર 
કહ્યા. અહા! સમભક્તિનો મોટો ભારે ર્માહેમા છે. ॥૮॥ 
દો૦: તાતે યહ તન મોહિ પ્રિય ભયઉ રામ પદ 
નનિજ પ્રભુ દરસન પાયઉં ગએ સકલ સંદેહ 1।૧૧૪(૭)॥ 
મને પોતાનું આ કાકશરીર એટલા માટે પ્રિય છે કે તેમાં મને શ્રીરામજીના ચરણોનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો. આ જ શરીરથી 
હું પોતાના પ્રભુનાં દર્શન પામ્યો અને મારા સર્વે સંશય ટળી ગયાં (દૂર થયાં), ॥1૧૧૪(5)॥ 
માસપારાયણ, ઓગણત્રીસમો વિશ્રામ 
માસપારાયણ, ત્રીસમો 
જ્ઞાન-ભક્તિ-સૂત્ર, જ્ઞાન-દીપ અને ભક્તિનો મોટો મહિમા 
ભગતિ પચ્છ હઠ કરિ રહેઉં દીન્ડિ મહારિષિ સાપ | 
મુનિ દુર્લભ બર પાયઉં દેખહુ ભજન પ્રતાપ 1।૧૧૪(૫])॥| 
હું હઠ કરીને ભક્તિપક્ષ પ૨ ચોંટયો રહ્યો, જેનાથી મહર્ષિ લોમશે મને શાપ આપ્યો; પરંતુ તેનું ફળ એ થયું કે 
મુનિઓને પણ દુર્લભ વરદાન હું પામ્યો. ભજનનો પ્રતાપ તો જુઓ !॥૧૧૪(ખ)॥ 
ચૌ૦- જે અસિ ભગતિ જાનિ પરિહરહીં | કેવલ જ્ઞાન હેતુ શ્રમ કરહીં ॥ 


હુ 


હ 1 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1742 


તે જડ કામધેનુ ગૃહ ત્યાગી | ખોજત આકું ફિરહિં પય લાગી ।॥૧॥ 


જે ભક્તિનો આવો મહિમા જાણીને પણ તેને છોડી દે છે અને કેવળ જ્ઞાનને માટે શ્રમ (સાધન) કરે છે, તે મૂર્ખ ઘેર 
ઊભેલી કામધેનુને ત્યજીને દૂધ માટે આકડાના ઝાડને શોધતો ફરે છે. ॥૧॥ 


સુનુ ખગેસ હરિ ભગતિ બિહાઈ | જે સુખ ચાહહિં આન ઉપાઈ ।॥ 


તે સઠ મહાસિંધુ બિનુ તરની | પૈરિ પાર ચાહહિ જડ કરની ।ર॥ 
હે પક્ષીરાજ ! સાંભળો, જે લોકો શ્રીહરિની ભક્તિને છોડી બીજા ઉપાયોથી સુખ ઇચ્છે છે, તે મૂર્ખ અને જડ 
કરણીવાળા (અભાગિયા) વહાણ વિના જ તરીને મહાસમુદ્રતે પાર પામવા માગે છે. ॥ ર॥ 
સુનિ ભસુંડિ કે બચન ભવાની | બોલેઉ ગરુડ હરષિ મૃદુ બાની ॥ 
તવ પ્રસાદ પ્રભુ મમ ઉર માહીં | સંસય સોક મોહ ભ્રમ નાહીં ॥ગા 


[શિવજી કહે છે -] હે ભવાની! ભુશુંડિનાં વચન સાંભળીને ગરુડજી હર્ષિત થઈને કોમળ વાણીથી બોલ્યા - હે પ્રભો! 
આપના પ્રસાદથી મારા હૃદયમાં હવે સંદેહ, શોક, મોહ અને ભ્રમ થોડોક પણ ના રહ્યો. ॥૩॥ 


સુનેઉ પુનીત રામ ગુન ગ્રામાં | તુમ્હરી કૃપા લહેઉં બિશ્રામાં ॥ 
એક બાત પ્રભુ પૂંછછ તોહી | કહહુ બુઝાઈ કૃપાનિધિ મોહી ।૪॥ 


જ. જ. ન. 


મેં આપની કૃપાથી શ્રીરામચન્દ્રજીના પવિત્ર ગુણસમૂહોને સાંભળ્યા અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી. હે પ્રભો! હવે હું આપને 
એક વાત બીજી પૂછું છું. હે કૃપાસાગર! મને સમજાવીને કહો. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1743 


કહહિં સંત મુનિ બેદ પુરાના | નહિં કછુ દુર્લભ જ્ઞાન સમાના ।॥ 
સોઇ મુનિ તુમ્હ સન કહેઉ ગોસાઈ | નહિં આદરેહુ ભગતિ કી નાઈ ॥૫॥ 


સંત, પુનિ, વેદ અને પુરાણ એ કહે છે કે જ્ઞાન સમાન દુર્લભ કંઈ પણ તથી. હે ગોસાઈ! એ જ જ્ઞાન મુનિએ આપને 
કહ્યું, પરંતુ આપે ભક્તિ સમાન એનો આદર નથી કર્યો. ॥૫॥ 
જ્ઞાનહિ ભગતિહિ અંતર કેતા | સકલ કહહું પ્રભુ કૃપા નિકેતા ॥ 
સુનિ ઉરગારિ બચન સુખ માના | સાદર બોલેઉ કાગ સુજાના ।1॥ 
હે કૃપાના ધામ! હે પ્રભો! જ્ઞાન અને ભક્તિમાં શું અંતર છે? આ સઘળું મને કહો. ગરુડજીનાં વચન સાંભળીને 
સુજ્ઞ કાકભુશુંડિજીએ સુખ માન્યું અને આદરની સાથે કહ્યું - ॥૬॥ 
ભગતિહિ જ્ઞાનહિ નહિં કછુ ભેદા । ઉભય હરહિં ભવ સંભવ ખેદા ॥ 
નાથ મુનીસ કહહિં કછુ અંતર | સાવધાન સોઉ સુનુ બિહંગબર ॥૭॥ 
ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં કંઈ પણ ભેદ તથી, બન્નેય સંસારથી ઉત્પન્ન કલેશોને હરી લે છે. હે નાથ! મુનીશ્વર એમનામાં 
કંઈક અંતર બતાવે છે. હે પક્ષીશ્રેષ્ઠ! તેને સાવધાન થઈને સાંભળો. ॥૭॥ 
જ્ઞાન બિરાગ જોગ બિજ્ઞાના | એ સબ પુરુષ સુનહું હરિજાના ॥ 
પુરુષ પ્રતાપ પ્રબલ સબ ભાંતિ | અબલા અબલ સહજ જડ જાતી ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1744 


ન્‌ 


હે હરિવાહન! સાંભળો, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ, વિજ્ઞાન -- આ સર્વે પુરુષ છે; પુરુષનો પ્રતાપ સર્વ પ્રકારે પ્રબળ થાય 
છે. અબળા (માયા) સ્વાભાવિકપણે જ નિર્બળ અને જાતિ(જન્મ)થી જ જડ (મૂર્ખ) હોય છે. ॥૮॥ 
દો૦- પુરષ ત્યાગિ સક નારિહેિ જો બિરક્ત મતિ ધીર 1।| 
ન તુ કામી બિષયાબસ બિમુખ જો પદ રઘુબીર ।॥૧૧૫)॥ 


પરંતુ જે વૈરાગ્યવાન અને ધીરબુદ્ધિ પુરુષો છે તે જ સ્્રીને ત્યાગી શકે છે, ન કે તે કામી પુરૃષો, જે વિષયના વરમાં 
છે (એમના ગુલામ છે) અને શ્રીરઘુવીરના ચરણોથી વિમુખ છે. ॥૧૧૫(5)॥ 


સો૦- સોઉ મુનિ શજ્ઞાનનિધાન મૃગનયની બિધુ મુખ નિરખિ | 
બિબસ હોઈ હરિજાન નારિ વિષ્ણુ માયા પ્રગટ 1।૧૧૫(0)॥ 


એ જ વૈરાગ્યવાન ધીરબુદ્ઠિ જ્ઞાનના ભંડાર મુનિ પણ મૃગનયનીના ચન્દ્રમુખને જોઈને વિવશ (તેના આધીન) થઈ 
જાય છે. હે ગરુડજી! ભગવાન વિષ્ણુની સાક્ષાત માયા જ સરીરરૂપે પ્રગટ છે. ॥।૧૧૫ (ખ)]॥ 


ચૌ૦- ઈહાં ન પચ્છપાત કછુ રાખઉ | બેદ પુરાન સંત મત ભાષઉ ॥ 
મોહ ન નારિ નારિ કે રૂપા | પન્નગારિ યહ રીતિ અનૂપા ।૧॥ 


અહી હું કોંઈ પક્ષપાત નથી રાખતો. વેદ, પુરાણ અને સંતોના મત (સિદ્ધાંત) જ કહું છું. હે ગરુડજી! આ અનુપમ 
(વિલક્ષણ) રીતિ છે કે એક સ્ત્રીના રૂપ પર બીજી સ્ત્રી મોહિત નથી થતી. ॥૧॥ 


માયા ભગતિ સુનહુ તુમ્હ દોઊ | નારિ બર્ગ જાનઈ સબ કોઊ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1745 


પુનિ રઘુબીરહે ભગતિ પિઆરી | માયા ખલુ નર્તકી બિચારી ॥।ર॥ 
આપ સાંભળો, માયા અને ભક્તિ - આ બંનેય સ્ત્રીવર્ગની છે, આ સૌ કોઈ જાણે છે. વળી, શ્રીરઘૂવીરને ભક્તિ પ્રિય 
છે. માયા બિચારી તો નિશ્ચયે જ નાચનારી નટી જ છે. ॥૨॥ 
ભગતિહિ સાનુકૂલ રઘુરાયા | તાતે તેહિ ડરપતિ અતિ માયા ।॥ 
રામ ભગતિ નિરુપમ નિરુપાધી | બસઇ જાસુ ઉર સદા અબાધી 1।॥3॥ 
શ્રીરઘુનાયજી ભક્તિને વિશેષ અનુકૂળ રહે છે. એથી જ માયા તેનાથી અત્યંત બીતી રહે છે. જેના હૃદયમાં 
ઉપમારહિત અને ઉપાધિરહિત (વિશુદ્ધ) રામભક્તિ સદા કોઈ બાધા (રોક-ટોક) વિના વસે છે; ॥૩॥ 
તેહિ બિલોકિ માયા સકુચાઈ | કરિ ન સકઇ કછુ નિજ પ્રભુતાઈ ॥ 
અસ બિચારિ જે મુનિ બિગ્યાની | જાચર્હિં ભગતિ સકલ સુખ ખાની ।૪॥ 
તેને જોઈને માયા સંકોચાઈ જાય છે. તેના પર તે પોતાની પ્રભુતા થોડીક પણ નથી ચલાવી શકતી. આવો વિચાર 
કરીને % જે વિજ્ઞાની મુનિ છે, તે પણ સર્વે સુખોની ખાણ ભક્તિની જ યાચના કરે છે. ॥૪॥ 
દો૦; યહ રહસ્ય રઘુનાથ કર બેગિ ન જાનઈ કોઇ | 
જો જાનઈ રઘુપતિ કૃપા સપનેહું મોહ ન હોઇ 1।૧૧૧(5)॥ 


શ્રીરઘુનાથજીનું આ રહસ્ય [ગુપ્ત મર્મ) જલદી કોઈ પણ નથી જાણી શકતું. શ્રીરઘૂનાથજીની કૃપાથી જે આને જાણી 
જાય છે, તેને સ્વપ્નમાંય મોહ નથી થતો. ॥૧૧૬૧(ક)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1746 


ઔરઉ જ્ઞાન ભગતિ કર ભેદ સુનહુ સુપ્રબીન | 
જો સુનિ હોઇ રામ પદ પ્રીતિ સદા અબિછીન 1।૧૧૬(]॥ 
હે સુચતુર ગરુડજી! જ્ઞાન અને ભક્તિનો બીજો પણ ભેદ સાંભળો, જેના સાંભળવાથી શ્રીરામજીના ચરણોમાં સદા 
અક્ષીણ પ્રેમ થઈ જાય છે. ॥૧૧૬૧(ખ)॥ 
ચૌ૦- સુનહું તાત યહ અકથ કહાની | સમુઝ્ત બનઈ ન જાઈ બખાની ॥ 
ઈસ્વર અંસ જીવ અબિનાસી | ચેતન અમલ સહજ સુખ રાસી ॥૧॥ 


હે તાત! આ અકથનીય કહાણી સાંભળો. આ સમજતાં જ બને છે, કહી નથી શકાતી. જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. 
[એટલા માટે] તે અવિનાશી, ચેતન, નિર્મળ અને સ્વભાવથી જ સુખનો ભંડાર છે. ॥૧॥ 


સો માયાબસ ભયઉ ગોસાઈ | બંધ્યો કીર મરક્ટ કી નાઈ ।॥ 
જડ ચેતનહિ ગ્રંથિ પરિ ગઈ | જદપિ મૃષા છૂટત કઠિનઈ ।ર॥ 


હે ગોસાઈ! તે માયાને વશીભૂત થઈને પોપટ અને વાનરાની જેમ પોતાની મેળે જ બંધાઈ ગયો, આ પ્રમાણે જડ 
અને ચેતનમાં ગ્રંથિ (ગાંઠ) પડી ગઈ. જોકે તે ગ્રંથિ મિથ્યા જ છે, તો પણ તેનાથી છૂટવામાં કઠિનતા છે. ॥૨॥ 


તબ તે જીવ ભયઉ સંસારી । છૂટ ન ગ્રંથિ ન હોઇ સુખારી ॥ 


ટ 


શ્રુતિ પુરાન બહું કહેઉ ઉપાઈ | છૂટ ન અધિક અધિક અરુઝાઈ ॥3॥ 


ટ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1747 


ત્યારથી જીવ સંસારી થઈ ગયો એટલે કે જન્મમરણના બંધનમાં પડી ગયો. હવે ન તો ગાંઠ છૂટે છે અને ન તે સુખી 
થાય છે. વેદો અને પુરાણોએ ઘણા જ ઉપાય બતાવ્યા છે, પણ તે (ગ્રંથિ) છૂટતી નથી બલકે અધિકાધિક ગુંચવાતી જ 
જાય છે. ॥3॥ 
જીવ હદય તમ મોહ બિસેષી | ગ્રંથિ છૂટ કિમિ પરઈ ન દેખી ॥ 
અસ સંજોગ ઈસ જબ કરઈ | તબહુ કદાચિત સો નિરુઅરઈ ।॥૪॥ 
જીવના હૃદયમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર વિશેષરૂપે છવાઈ રહ્યો છે, એથી ગાંઠ દેખાતી જ નથી, તે છૂટે કેવી રીતે? 
જયારે કદીક ઈશ્વર એવો સંયોગ (જેવો આગળ કહેવાયો છે) ઉપસ્થિત કરી દે છે ત્યારે પણ કદાચિત જ તે (ગ્રંથિ) છૂટી 
શકે છે. ॥૪॥ 
સાત્વિક શ્રદ્ધા ધેનુ સુહાઈ | જો હરિ કૃપા હૃદય બસ આઈ ।॥ 
જપ તપ બ્રત જમ નિયમ અપારા | જે શ્રુતિ કહ સુભ ધર્મ અચારા ॥૫॥ 
શ્રીહરિની કૃપાથી જો સાત્વિક શ્રદ્ધારૂપી સુંદર ગાય હૃદયરૂપી ઘરમાં આવીને વસી જાય; અ સંખ્ય જપ, તપ, વ્રત, 
યમ અને નિયમાદિ શુભ ધર્મ અને આચાર (આચરણ), જે શ્રુતિઓએ કહ્યાં છે; ॥૫॥ 
તેઇ તૃન હરિત ચરે જ્બ ગાઈ | ભાવ બચ્છ સિસુ પાઇ પેન્હાઈ ॥ 
નોઇ નિવૃત્તિ પાત્ર બિસ્વાસા | નિર્મલ મન અહીર નિજ દાસા 1।॥4॥ 
તે જ [ધર્માચારરૂપી] લીલા તૃણો(ઘાસ)ને જ્યારે તે ગાય ચરે અને આસ્તિક ભાવરૂપી નાના વાછરડાને પામીને તે 
પારસો મૂકે. નિવૃત્તિ (સાંસારિક વિષયોથી અને પ્રપૅચથી હટીને) નેતર (ગાયને દોહતા સમયે પાછલા પગ બાંધવાની 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1748 


દોરડી) છે, વિશ્વાસ [દૂધ દોહવાનું] વાસણ છે, નિર્મળ (નિષ્પાપ) મન જે સ્વયં પોતાનો દાસ છે (પોતાના વશમાં છે), 
દોહનારો આહીર છે. ॥૧॥ 
પરમ ધર્મમય પય દુહિ ભાઈ | અવટે અનલ અકામ બનાઈ ।॥ 
તોષ મસ્ત તબ છમાં જુડાવે | ધૃતિ સમ જાવનું દેઇ જમાવે ॥૭॥ 


હે ભાઈ! આ પ્રમાણે (ધર્માચારમાં પ્રવૃત્ત સાત્વિકી શ્રદ્ધારૂપી ગાયથી ભાવ, નિવૃત્તિ અને વશમાં કરેલા નિર્મળ 
મનની સહાયથી) પરમ ધર્મમય દૂધ દોહીને એને નિષ્કામ ભાવરૂપી અગ્નિ પર સારી રીતે ઉકાળે. પછી ક્ષમા અને 


ક ક ક્‌ 


સંતોષરૂપી હવાથી તેને ઠંડું કરે એને ધેર્ય તથા શમ(મનને નિગ્રહ)રૂપી મેળવણ નાખીને એને જમાવે, ॥૭॥ 


મુદિતા મથે બિચાર મથાની | દમ અધાર રજુ સત્ય સુબાની ॥ 
તબ પુનિ કાઢી લેઈ નવનીતા | બિમલ બિરાગ સુભગ સુપુનીતા ॥૮॥ 


ત્યારે મુદિતા(પ્રસન્તતા)રૂપી ગોળામાં તત્વવિચારરૂપી રવેયાથી દમ (ઇન્દ્રિય-દમન)ના આધારે (દમરૂપી સ્તંભ 


આદિના આધારે) સત્ય અને સુંદર વાણીરૂપી દોરડી લગાડીને એને મથે અને મથીને પછી એમાંથી નિર્મળ, સુંદર અને 
અત્યંત પવિત્ર વૈરાગ્યરૂપી માખણ કાઢી લે. ॥૮॥ 


દો૦: જોગ અગિનિ કરિ પ્રગટ તબ કર્મ સુભાસુભ લાઈ ।| 
બુદ્ધિ સિરાવે જ્ઞાન ઘૃત મમતા મલ જરિ જાઈ 1।૧૧૭(5)| 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1749 


ત્યારે યોગરૂપી અગ્નિ પ્રગટ કરીને તેમાં સમસ્ત શુભાશુભ કર્મરૂપી ઇંધણ લગાડી દે (સર્વ કર્મોને યોગરૂપી અગ્નિમાં 
ભરમ કરી નાખે). જ્યારે વિરાગ્યરૂપી માખણનો મમતારૂપી મેલ બળી જાય, ત્યારે [બચેલા] જ્ઞાનરૂપી ઘીને 
[નિશ્ચયાત્મિકા] બુદ્ધિથી ઠંડું કરે. 1૧૧૭ (5)॥ 


તબ બિજ્ઞાનરુંપિની બુદ્ધિ બિસદ ઘૃત પાઈ 
ચિત્ત દિઆ ભરિ ધરે દઢ સમતા દિઅટિ બનાઇ ।૧૧૭()॥ 


ત્યારે વિજ્ઞાનરૂપિણી બુદ્ધિ તે [શાનરૂપી] નિર્મળ વાણીને પામીને તેનાથી ચિત્તરૂપી દીવાને ભરી, સમતાની દીવેટ 
બનાવીને, તેના પર તેને દઢતાપૂર્વક (જમાવીને) રાખે. ॥૧૧૪૭(ખ)॥ 


તીનિ અવસ્થા તીનિ ગુન તેહિ કપાસ તેં કાઢિ | 
તૂલ તુરીય સંવારિ પુનિ બાતી કરે સુગાઢી 1।૧૧૭(ગ)॥ 


[જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષૃપ્તિ] ત્રણેય અવસ્થાઓ અને [સત્વ, રજ અને તમ] ત્રણેય ગુણરૂપી કપાસમાંથી 
તુરીયાવસ્થા રૂપી રૂને કાઢીને અને પછી એને સમારીને સુંદર કડક દીવેટ બનાવે. ॥૧૧૭(ગ)॥ 


સો૦- એહિ બિધિ લેસૈ દીપ તેજ રાસિ બિજ્ઞાનમય ।| 
જાતર્ડિ જાસુ સમીપ જરરહિં મદાદિક સલભ સબ 1।૧૧૭(ઘ])॥| 


આ પ્રમાણે તેજનો ભંડાર વિજ્ઞાનમય દીપકને પેટાવે, જેના સમીપ જતાં જ મદ આદિ સર્વે પતંગિયાં બળી જાય. 
॥૧૧૪૭(ઘ)॥ 


ચૌ૦- સોહસ્મિ ઈતિ બૃત્તિ અખંડા | દીપ સિખા સોઈ પરમ પ્રચંડા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1750 


આતમ અનુભવ સુખ સુપ્રકાસા | તબ ભવ મૂલ ભેદ ભ્રમ નાસા ।૧|॥ 


'સોડહમસ્મિ' (તે બ્રહ્મ હું છું) આ જે અખંડ (તેલધારાવત્‌ કદીય ન તૂટનારી) વૃત્તિ છે તે જ [એ જ્ઞાનદીપકની] પરમ 
પ્રચંડ દીપશિખા (જ્યોત) છે. [આ પ્રમાણે] જયારે આત્માનુભવના સુખનો સુંદર પ્રકાશ પ્રસરે છે, ત્યારે સંસારના મૂળ 
ભેદરૂપી ભ્રમનો નાશ થઈ જાય છે, ॥૧॥ 


ન્‌ 


પ્રબલ અબિઘધા કર પરિવારા | મોહ આદિ તમ મિટઇ અપારા ॥ 
તબ સોઇ બુદ્ધિ પાઇ ઉજિઆરા | ઉર ગૃુહં બેઠિ ગ્રંથી નિરુઆરા ॥ર॥ 


અને મહાન બળવતી અવિદ્યાના પારેવાર મોહ આદિનો અપાર અંધકાર મઢી જાય છે.ત્યારે તે જ (વિજ્ઞાનરૂપિણી) 
બુદ્ધિ [આત્માનુભવરૂપ] પ્રકાશને પામીને હૃદયરૂપી ઘરમાં બેસીને તે જડ-ચેતનની ગાંઠને ખોલે છે. ॥૨॥ 


છોરન ગ્રંથિ પાવ જોં સોઈ | તબ યહ જીવ કૃતારથ હોઈ ॥ 
છોરત ગ્રંથિ જાનિ ખગરાયા | બિઘ્ન અનેક કરઈ તબ માયા 1।3॥ 


જો (વિજ્ઞાનરૂપિણી બુદ્ધિ) તે ગાંઠને ખોલી શકે, ત્યારે આ જીવ કૃતાર્થ થાય. પરંતુ હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! ગાંઠ ખોલતાં 
જાણીને માયા પાછી અનેક વિધ્ન કરે છે. ॥3॥ 


રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રેરરું બહુ ભાઈ । બુદ્ધિહિ લોભ દિખાવહિં આઈ ।॥ 
કલ બલ છલ કરિ જાહિ સમીપા | અંચલ બાત બુઝાવહિ દીપા ।૪॥ 
હે ભાઇ! તે ઘણી જ રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓને મોકલે છે, જે આવીને બુદ્ધિને લોભ દેખાડે છે અને તે રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓ કળ(કળા), 
બળ અને છળ કરીને સમીપ જઈ પાલવના વાયુથી તે જ્ઞાનરૂપી દીપકને બુઝાવી દે છે. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1751 


હોઇ બુદ્ધિ જો પરમ સયાની | તિન્હ તન ચિતવ ન અનહિત જાની ॥ 


જો તેહિ બિઘ્ન બુદ્ધિ નહિં બાધી | તો બહોરિ સુર કરહિં ઉપાધી ॥૫॥ 
જો બુદ્ધિ ઘણી જ ચતુર થઈ, તો તે એને (રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓને) અહિતકારી (હાનિકારક) સમજીને તેમની સામે જોતી 
પણ નથી. આ પ્રમાણે જો માયાનાં વિધ્નોથી બુદ્ધિને અડચણ ન થઈ, તે પછી દેવો ઉપાધિ (વિધ્ન) કરે છે. ॥૫॥ 
ઇન્દ્રિ દ્વાર ઝરોખા નાના | તે તહેં સુર બેઠે કરિ થાના ॥ 
આવત દેખહિ બિષય બયારી | તે હઠિ દેહિ કપાટ ઉઘારી ॥।૧॥ 
ઇન્ટ્રિયોનાં દ્રાર હૃદયરૂપી ઘરતા અનેક ઝરૂખા છે. ત્યાં ત્યાં પ્રત્યેક ઝરૂખે દેવ થાણું કરીને (અડો જમાવીને) બેઠા 
છે. જેવા જ તે વિષયરૂપી વાયુને આવતા જુએ છે કે તુરત જ હઠપૂર્વક કમાડ ખોલી નાખે છે. ॥॥ 
જબ સો પ્રભંજન ઉર ગૃર્હે જાઈ | તબહિં દીપ બિજ્ઞાન બુઝાઈ ॥ 
ગ્રંથિ ન છૂટિ મિટા સો પ્રકાસા | બુદ્ધિ બિકલ ભઈ બિષય બતાસા ।॥૭॥ 


જેવો જ તે ઉગ્ર વાયુ હૃદયરૂપી ઘરમાં જાય છે, તેવો જ તે વિજ્ઞાનરૂપી દીપક બુઝાઈ જાય છે. ગાંઠ પણ ન છૂટી અને 
તે (આત્માનુભવરૂપ) પ્રકાશ પણ નષ્ટ થઈ ગયો. વિષયરૂપી વાયુથી બુદ્ધિ વ્યાકુળ થઈ ગઈ (બધું કર્યું-કારવ્યું ચોપટ થઈ 
ગયું). ॥૭॥ 
ઇદ્રેન્ડ સુરન્હ ન જ્ઞાન સોહાઈ | બિષય ભોગ પર પ્રીતિ સદાઈ ॥ 
બિષય સમીર બુદ્ધિ કૃત ભોરી | તેહિ બિધિ દીપ કો બાર બહોરી ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1752 


ઇન્દ્રિયો અને તેમના દેવતાઓને જ્ઞાન [સ્વાભાવિકરૂપે જ] નથી ગમતું; કારણકે એમની વિષય-ભોગોમાં સદાય 
પ્રીતિ રહે છે અને બુદ્ધિને પણ વિષયરૂપી હવાએ બહાવરી બનાવી દીધી. તો પછી (ફરીથી) તે જ્ઞાનદીપકને એ જ રીતે 
કોણ પ્રગટાવે? ॥૮॥ 
દો૦; તબ ફિરિ જીવ બિબિધિ બિધિ પાવઇ સંસૃતિ ક્લેસ | 
હરિ માયા અતિ દુસ્તર તરિ ન જાઈ બિહગેસ 1।૧૧૮6૭)॥| 
[આ પ્રમાણે જ્ઞાનદીપ હોલવાઈ જાય] ત્યાર પછી જીવ અનેક પ્રકારે સંસૃતિ(જન્મ-મરણાદિ)ત્તા ક્લેશ પામે છે. હે 
પક્ષીરાજ! હરિની માયા અત્યંત દુસ્તર છે, તે સહજમાં જ (સરળતાથી) તરી નથી શકાતી. ॥૧૧૮(ક)॥ 
કહત કઠિન સમુઝત કઠિન સાધત કઠિન બિબેક | 
હોઈ ઘુનાચ્છર ન્યાય જો પુનિ પ્રત્યૂહ અનેક 1।૧૧૮(0)॥ 


જ્ઞાન કહેવા(સમજાવવા)માં કઠિન, સમજવામાં કઠિન અને સાધવામાં પણ કઠિન છે. જો ઘુણાક્ષર ન્યાયથી 
(સંયોગવસ) કદાચિત આ જ્ઞાન થઈ પણ જાય, તો પછી [તેને બચાવી રાખવામાં] અનેક વિધ્ન છે. ॥।૧૧૮(ખ])॥ 


ચૌ૦- જ્ઞાન પંથ કૃપાન કે ધારા | પરત ખગેસ હોઇ નર્હિં બારા ॥ 
જો નિર્બિધ્ન પંથ નિર્બહડઈ | સો કૈવલ્ય પરમ પદ લહઈ 1।૧॥ 


જ્ઞાનનો માર્ગ કૃપાણ (બેધારી તલવાર)ની સમાન છે. હે પક્ષીરાજ! આ માર્ગમાંથી પડતાં વાર નથી લાગતી. જે આ 
માર્ગને નિર્વિઘ્ન નભાવી લઈ જાય છે, એ જ કેવલ્ય(મોક્ષ)રૂપ પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧॥ 


અતિ દુર્લભ કેવલ્ય પરમ પદ । સંત પુરાન નિગમ આગમ બદ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1753 


રામ ભજત સોઈ મુકુતિ ગોસાઈ | અનઇચ્છિત આવઇ બરિઆઈ 1।ર॥ 

સંત, પુરાણ, વેદ અને [તંત્ર આદિ] શાસ્ત્ર [સૌ] આ જ કહે છે કે કેવલ્યરૂપ પરમપદ અત્યંત દુર્લભ છે; પરંતુ હે 

ગોસાઇ! તે જ [અત્યંત દુર્લભ] મુક્તિ પણ શ્રીરામજીને ભજવાથી ઇંચ્છા કર્યા વિના જબરજસ્તીથી આવી જાય છે. ॥ર॥ 

જિમિ થલ બિનુ જ્લ રહિ ન સકાઈ । કોટિ ભાંતિ કોઉ કરે ઉપાઈ ॥ 

તથા મોચ્છ સુખ સુનુ ખગરાઈ | રહિ ન સકઈ હરિ ભગતિ બિહાઈ ॥૩॥ 

જેમ સ્થળના વિના જળ નથી રહી શકતું, ભલે કોઈ કરોડ પ્રકારના ઉપાય કેમ ન કરે. તેમ જ હે પક્ષીરાજ! સાંભળો, 
મોક્ષસુખ પણ શ્રીહરિની ભક્તિને ત્યજીને નથી રહી શકતું. ॥3॥ 

અસ બિચારિ હરિ ભગત સયાને | મુક્તિ નિરાદર ભગતિ લુભાને ॥ 

ભગતિ કરત બિનુ જતન પ્રયાસા | સંસૂતિ મૂલ અવિદ્યા નાસા ।૪॥ 


આવો વિચાર કરીને બુદ્ધિમાન હરિભક્ત ભક્તિ પર લોભાયમાન રહીને મુક્તિનો તિરસ્કાર કરી નાખે છે. ભક્તિ 
કરવાથી સંસૃતિ(જન્મ-મૃત્યુરૂપ સંસાર)ની જડ અવિદ્યા પ્રયત્ન અને પરિશ્રમ વિના જ (સ્વયં પોતે) તેવી જ રીતે નષ્ટ 
થઈ જાય છે, ॥૪॥ 


ભોજન કરિઅ તૃપિતિ હિત લાગી | જિમિ સો અસન પચવે જઠરાગી ॥ 
અસિ હરિ ભગતિ સુગમ સુખદાઈ | કો અસ મૂઢ ન જાહિ સોહાઈ ॥૫॥ 


જેમ ભોજન કરવામાં આવે છે તો તૃપ્તિને માટે અને તે ભોજનને જઠરાગ્નિ સ્વયં પોતે (આપણી ચેષ્ટા વિના) પચાવી 
નાખે છે, આવી સુગમ અને પરમ સુખ આપનારી હરિભક્તિ જેને ન ગમે, એવો મૂઢ કોણ હશે? ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1754 


દો૦: સેવક સેબ્ય ભાવ બિનુ ભવ ન તરિઅ ઉરગારિ | 
ભજહુ ર્રમ પદ પંકજ અસ સિદ્ધાંત બિચારિ ॥૧૧૯6૭)॥ 


હે સર્પોના શત્રુ ગરૂડજી! હું સેવક છું અને ભગવાન મારા સેવ્ય (સ્વામી) છે, આ ભાવ વિના સંસારરૂપી સમુદ્રમાં 
તરવું નથી બની શકતું, આવો સિદ્ધાંત વિચારીને શ્રીરામચન્દ્રજીના ચરણકમળોનું ભજન કરો. ॥૧૧૯/(ક)॥ 
જો ચેતન કહ જડ કરઈ જડહિ કરઈ ચૈતન્ય | 
અસ સમર્થ રઘુનાયક)હિ ભજહિ જીવ તે ધન્ય 1૧૧૯(ખ]॥ 
જે ચેતનને જડ કરી નાખે છે અને જડને ચેતન કરી નાખે છે, એવા સમર્થ શ્રીરવૃનાથજીને જે જીવ ભજે છે, તે ધન્ય 
છે. ॥1૧૧૯(ખ)॥ 


ચૌ૦- કહેઉ જ્ઞાન સિદ્ધાંત બુઝાઈ | સુનહુ ભગતિ મનિ કે પ્રભુતાઈ ॥ 
રામ ભગતિ ચિંતામનિ સુંદર | બસઇ ગરુડ જાકે ઉર અંતર 1।॥૧॥ 


મેં જ્ઞાનનો સિદ્ધાંત સમજાવીને કહ્યો. હવે ભક્તિરૂપી મણિની પ્રભૃતા (મહિમા) સાંભળો. શ્રીરામજીની ભક્તિ સુંદર 
ચિંતામણિ છે. હે ગરુડજી! આ જેના હૃદયમાં (અંદર) વસે છે, ॥૧॥ 


પરમ પ્રકાસ રૂપ દિન રાતી | નહિં કછુ ચહિઅ દિઆ ઘૃત બાતી ॥ 
મોહ દરિદ્ર નિકટ નહિં આવા | લોભ બાત નહિં તાહિ બુઝાવા ।ર૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1755 


[તે દિવસ-રાત સ્વયં પોતે જ] પરમ પ્રકાશરૂપ રહે છે. તેને દીપક, ઘી અને દીવેટ કંઈ પણ જોઈતું નથી [આ પ્રમાણે 
મણિનો એક તો સ્વાભાવિક પ્રકાશ રહે છે]. વળી, મોહરૂપી દરિદ્રતા નજીક આવતી તથી [કેમકે મણિ સ્વયં ધનરૂપ છે]; 
અને ત્રીજુ] લોભરૂપી વાયુ એ મણિમય દીપકને બુઝાવી નથી શકતો [કેમકે મણિ સ્વયં પ્રકાશરૂપ છે, તે કોઈ બીજાની 
સહાયથી પ્રકાશ નથી કરતો]. ॥૨॥ 

પ્રબલ અબિદ્યા તમ મિટિ જાઈ | હારહિં સકલ સલભ સમુદાઈ ॥ 
ખલ કામાદિ નિકટ નહિં જાહી | બસઈ ભગતિ જાકે ઉર માહીં ॥૩ગા 

[લેના પ્રકાશથી] અવિદ્યાનો પ્રબળ અંધકાર મટી જાય છે. મદાદિ પતંગિયાઓનો સમસ્ત સમૂહ હારી જાય છે. જેના 
હૃદયમાં ભક્તિ વસે છે; કામ, કોધ અને લોલ આદિ દુષ્ટ તો એની પાસેય જતા નથી. ॥૩॥ 

ગરલ સુધાસમ અરિ હિત હોઈ | તેહિ મનિ બિનુ સુખ પાવ ન કોઈ ॥ 
બ્યાપ્હિં માનસ રોગ ન ભારી | જિન્હ કે બસ સબ જીવ દુખારી ॥૪॥ 
તેને માટે વિષ અમૃતની સમાન અને શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે. તે મણિના વિના કોઈ સુખ નથી પામતું. મોટા મોટા 
માનસરોગ, જેમને વશ થઈને સર્વે જીવો દુઃખી થઈ રહ્યા છે, તે એને વ્યાપતા નથી. ॥૪॥ 
રામ ભગતિ મનિ ઉર બસ જાકે | દુખ લવલેસ ન સપનેહૂ તાકે ॥ 
ચતુર સિરોમનિ તેઈ જગ માહીં । જે મનિ લાગિ સુજતન કરાહી ।॥૫॥ 
શ્રીરામ-ભક્તિરૂપી મણિ જેના હૃદયમાં વસે છે, તેને સ્વપ્નમાંય લેશમાત્ર દુઃખ નથી થતું. જગતમાં એ જ મનુષ્ય 
ચતુરોના શિરોમણિ છે જે તે ભક્તિરૂપી મણિને માટે સારી રીતે યત્ન કરે છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1756 


સો મનિ જદપિ પ્રગટ જગ અહઈ । રામ કૃપા બિનુ નહિં કોઉ લહઈ ॥ 
સુગમ ઉપાય પાઈબે કેરે | નર હતભાગ્ય દેહિં ભટભેરે ॥4॥ 


ક કુ જુ 


જોકે તે મણિ જગતમાં પ્રકટ (પ્રત્યક્ષ) છે, પણ શ્રીરામજીની કૃપા વિના તેને કોઈ પામી શકતું નથી. તેને પામવાના 
ઉપાય પણ સુગમ જ છે, પણ અભાગિયા માણસો તેને ઠુકરાવી દે છે. ॥૬॥ 


પાવન પર્બંત બેદ પુરાના | રામ કથા રુચિરાકર નાના ।॥ 
મર્મી સજ્જન સુમતિ કુદારી | જ્ઞાન બિરાગ નયન ઉરગારી ।॥૭॥ 
વેદ-પુરાણ પવિત્ર પર્વત છે. શ્રીરામજીની અનેક પ્રકારની કથાઓ તે પર્વતોની સુંદર ખાણો છે. સંત પુરુષ [તેમની 
આ ખાણના રહસ્યને જાણનારા] મર્મ છે અને સુંદર બુદ્ધિ [ખોદનારી] કોદાળી છે. હે ગરુડજી! જ્ઞાન અને વેરાગ્ય - આ 
બે એમનાં નેત્રો છે. ॥૭॥ 
ભાવ સહિત ખોજઇ જો પ્રાની | પાવ ભગતિ મનિ સબ સુખ ખાની ॥ 
મોરે મન પ્રભુ અસ બિસ્વાસા | રામ તે અધિક રામ કર દાસા ॥૮॥ 
જે પ્રાણી તેને પ્રેમની સાથે શોધે છે, તે સર્વ સુખોની ખાણ આ ભક્તિરૂપી મણિને પામી જાય છે. હે પ્રભો! મારા 
મનમાં તો આવો વિશ્વાસ છે કે શ્રીરામજીના દાસ શ્રીરામજી કરતાંય ચઢિયાતા છે. ॥૮॥ 
રામ સિંધુ ઘન સજજન ધીરા | ચંદન તરુ હરિ સંત સમીરા ॥ 
સબ કર ફ્લ હરિ ભગતિ સુહાઈ | સો બિનુ સંત ન કાહુ પાઈ ।૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1757 


શ્રીરામચન્દ્રજી સમુદ્ર છે તો ધીર સંતપુરુષ મેઘ છે. શ્રીહરિ ચંદનના વૃક્ષ છે તો સંત પવન છે. સર્વે સાધનોનું ફળ 
સુંદર હરિભક્તિ જ છે. તેને સંત વિના કોઈ પામ્યા નથી. ॥૯॥ 
અસ બિચારિ જોઇ કર સતસંગા | રામ ભગતિ તેહિ સુલભ બિહંગા ॥૧૦॥ 
આવો વિચાર કરીઃ જે પણ સંતોનો સંગ કરે છે, હે ગરુડજી! તેને માટે શ્રીરામજીની ભક્તિ સુલભ થઈ જાય છે. 
॥૧૦॥ 
દો૦- બ્રહ્મ પયોનિધિ મંદર જ્ઞાન સંત સુર આહિં | 
કથા સુધા મથિ કાઢહિ ભગતિ મધુરતા જાહિં ।૧૨૦૭)॥ 
બ્રહ્મ (વેદ) સમુદ્ર છે, જ્ઞાન મંદરાચળ છે અને સંત દેવતા છે, જે એ સમુદ્રને મથીને કથારૂપી અમૃત કાઢે છે, જેમાં 
ભક્તિરૂપી મધુરતા વસી રહે છે. ॥૧૨૦(ક)॥ 
બિરતિ ચર્મ અસિ જ્ઞાન મદ લોભ મોહ રિપુ મારિ | 
જ્ય પાઈઅ સો હરિ ભગતિ દેખુ ખગેસ બિચારિ ॥૧૨૦(ખ]॥ 


વૈરાગ્યરૂપી ઢાલથી પોતાને બચાવતાં અને જ્ઞાનરૂપી તલવારથી મદ, લોભ અને મોહરૂપી વેરીઓને મારીને જે 
વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, તે હરિભક્તિ જ છે; હે પક્ષીરાજ! આનો વિચાર કરી જુઓ. ॥૧૨૦(ખ])॥ 


ગરુડજીના સાત પ્રશ્નો અને કાકભુશુંડીના જવાબ 
ચૌ૦- પુનિ સપ્રેમ બોલેઉ ખગરાઊ | જોં કૃપાલ મોહિ ઊપર ભાઊ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1758 


નાથ મોહિ નિજ સેવક જાની | સપ્ત પ્રસ્‍નત મમ કહહુ બખાની ।॥૧॥ 
પક્ષીરાજ ગરુડજી પાછા પ્રેમસહિત બોલ્યા - હે કૃપાળુ! જો મારા પર આપનો પ્રેમ છે તો હે નાથ! મને પોતાનો 
સેવક જાણીને મારા સાત પ્રશ્ચોના ઉત્તર વખાણીને કહો. ॥૧॥ 
પ્રથમહિ કહહુ નાથ મતિધીરા । સબ તે દુર્લભ કવન સરીરા ॥ 
બડ દુખ કવન કવન સુખ ભારી | સોઉ સંછેપહિં કહહું બિચારી ॥ર॥ 
હે નાથ! હે ધીરબુદ્ધિ! પહેલા તો એ કહો સૌથી દૂર્લભ કયું શરીર છે ? પછી સૌથી મોટું દુઃખ કયું છે અને સૌથી 
મોટું સુખ કયું છે? આ પણ વિચાર કરી સંક્ષેપમાં જ કહો. ॥૨॥ 
સંત અસંત મરમ તુમ્હ જાનહું | તિન્હ કર સહજ સુભાવ બખાનહું ॥ 
કવન પુન્ય શ્રુતિ બિદિત બિસાલા | કહહુ કવન અઘ પરમ કરાલા ॥૩॥ 
સંત અને અસંતનો મર્મ (ભેદ) આપ જાણો છો, તેમના સહજ સ્વભાવનું વર્ણન કરો. પછી કહો કે શ્રુતિઓમાં 
પ્રસિદ્ધ સૌથી મહાન પુણ્ય કયું છે અને સૌથી મહાન ભયકર પાપ કયું છે? ॥૩॥ 
માનસ રોગ કહહું સમુઝાઈ । તુમ્હ સર્બંગ્ય કૃપા અધિકાઈ ॥ 
તાત સુનહું સાદર અતિ પ્રીતી | મૈં સંછેપ કહઉં યહ નીતી 1।૪॥ 
પછી માનસ-રોગોને સમજાવીને કહો. આપ સર્વજ્ઞ છો અને મારા પર આપની કૃપા પણ ઘણી છે. [કાકબુશુંડિજીએ 
કહ્યું -] હે તાત! અત્યંત આદર અને પ્રેમની સાથે સાંભળો. હું આ નીતિ સંક્ષેપમાં કહું છું. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1759 


નર તન સમ નહિં કવનિઉં દેહી | જીવ ચરાચર જાચત તેહી ॥ 
નરક સ્વર્ગ અપબર્ગ નિસેની | જ્ઞાન બિરાગ ભગતિ સુભ દેની ।૫॥ 


મનુષ્ય-શરીર સમાન કોઈ શરીર નથી. ચર-અચર સર્વે જીવ તેની યાચના કરે છે. આ મનુષ્ય શરીર નરક, સ્વર્ગ 
અને મોક્ષની નિસરગી છે તથા કલ્યાણકારી જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિને આપનારું છે. ॥૫॥ 
સો તનુ ધરિ હરિ ભજહિં ન જે નર 1 હોર્હિ બિષય રત મંદ મંદ તર ॥ 
કૌંચ કિરિચ બદલે તે લેહીં । કર તે ડારિ પરસ મનિ દેહીં ॥1॥ 
આવા મનુષ્ય-શરીરને ધારણ કરીને પણ જે લોકો શ્રીહરિનું ભજન નથી કરતા અને નીચમાં પણ નીચ વિષયોમાં 
અનુરક્ત રહે છે, તે પારસમણિને હાથમાંથી ફેકી દે છે અને બદલામાં કાચના ટુકડા લઈ લે છે. ॥॥ 
નહિં દરિદ્ર સમ દુખ જગ માહી | સંત મિલન સમ સુખ જગ નાહી ॥ 
પર ઉપકાર બચન મન કાયા | સંત સહજ સુભાઉ ખગરયા ॥।॥૭॥ 


જગતમાં દરિદ્રતા સમાન દુઃખ નથી તથા સંતોના મિલન સમાન જગતમાં સુખ નથી. અને હે પક્ષીરાજ! મન, 
વચન અને શરીરથી પરોપકાર કરવો, આ સંતોનો સહજ સ્વભાવ છે. ॥૭॥ 
સંત સહરહિં દુખ પર હિત લાગી | પર દુખ હેતુ અસંત અભાગી ॥ 
ભૂર્જ તરૂ સમ સંત કૃપાલા । પર હિત નિતિ સહ બિપતિ બિસાલા ॥૮॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1760 


સંત બીજાઓની ભલાઈને માટે દુઃખ સહે છે પરંતુ અભાગિયા અસંત બીજાઓને દુઃખ પહોંચાડવાને માટે દુઃખ 
સહે છે (બીજાના દુઃખનું કારણ બને છે). કૃપાળુ સંત ભોજ ના વૃક્ષ સમાન બીજાના હિતને માટે ભારે વિપત્તિ સહે છે 
(પોતાની ખાલ સુદ્ધાં ખેંચાવી લે છે) ॥૮॥ 
સન ઈવ ખલ પર બંધન કરઈ | ખાલ કઢાઈ બિપતિ સહિ મરઈ ॥ 
ખલ બિનુ સ્વાર્થ પર અપકારી | અહિ મૂષક ઈવ સુનુ ઉરગારી ।લ॥ 
પરંતુ દુષ્ટ લોકો શણની જેમ બીજાઓને બાંધે છે અને [એમને બાંધવા માટે] પોતાની ખાલ ખેંચાવીને વિપત્તિ 
સહીને મરી જાય છે, હે સર્પોના શત્રુ ગરુડજી! સાંભળો, દુષ્ટો કોઈ સ્વાર્થ વિના સર્પ અને ઉદરડા સમાન અકારણ જ 
બીજાઓનો અપકાર કરે છે. ॥૯॥ 
પર સંપદા બિનાસિ નસાહીં । જિમિ સસિ હતિ હિમ ઉપલ બિલાહી ॥ 
દુષ્ટ ઉદય જગ આરતિ હેતૂ | જથા પ્રસિદ્ધ અધમ ગ્રહ કેતૂ 1૧૦0 
તે પારકી સંપત્તિનો નાશ કરીને સ્વયં નષ્ટ થઈ જાય છે, જેમ ખેતીનો નાશ કરીને કરા નષ્ટ થઈ જાય છે. દુષ્ટોનો 
અભ્યુદય (ઉન્નતિ) જગતના દુઃખને માટે જ હોય છે જેમ અધમ ગ્રહ કેતુ [નો ઉદય અન્યના નાશ માટે] પ્રસિદ્ધ છે. 
॥૧૦॥ 
સંત ઉદય સંતત સુખકારી | બિસ્વ સુખદ જિમિ ઇન્દુ તમારી ॥ 
પરમ ધર્મ શ્રુતિ બિદિત અહિંસા | પર નિંદા સમ અઘ ન ગરીસા ॥૧૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1761 


અને સંતોનો અભ્યુદય સદાય સુખકારી હોય છે, જેમ ચન્દ્રમા અને સૂર્યનો ઉદય વિશ્વભર માટે સુખદાયક છે. 
વેદોમાં અહિંસાને પરમધર્મ માન્યો છે અને પરે નિંદા જેવું ભારે પાપ નથી. ॥૧૧॥ 
હર ગુર નિંદક દાદુર હોઈ | જન્મ સહસ્ર પાવ તન સોઈ ।॥ 
દ્વિજ નિંદક બહું નરક ભોગ કરિ । જગ જનમઈ બાયસ સરીર ધરિ ॥૧૨॥ 
શંકરજી અને ગૂર્‌ની નિંદા કરનારો મનુષ્ય [બીજા જન્મમાં] દેડકું થાય છે અને હજાર જન્મ સુધી તે જ દેડકાનું જ 
શરીર પામે છે. બ્રાહ્મણોની નિંદા કરનારો વ્યક્તિ ઘણા જ નરક ભોગવીને પછી જગતમાં કાગડાનું શરીર ધારણ કરીને 
જન્મ લે છે. ॥૧૨॥ 


ન. 


સુર શ્રુતિ નિંદક જે અભિમાનિ | રોૌરવ નરક પરહિં તે પ્રાની ॥ 
હોહિ ઉલૂક સંત નિંદા રત | મોહ નિસા પ્રિય જ્ઞાન ભાનુ ગત 1।૧૩॥ 
જે અભિમાની જીવ દેવો અને વેદોની નિંદા કરે છે, તે રોરવ નરકમાં પડે છે. સંતોની નિંદામાં પડેલા લોકો ઘુવડ 
થાય છે, જેને મોહરૂપી રાત્રિ પ્રિય હોય છે અને જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય જેમના માટે વીતી ગયેલ (અસ્ત થઈ ગયેલ) રહે છે. ॥૧૩॥ 
સબ કે નિંદા જે જડ કરહીં | તે ચમગાદુર હોઈ અવતરણહીં ॥ 
સુનહું તાત અબ માનસ રોગા | જિન્હ તે દુખ પાવહિં સબ લોગા ॥૧૪॥ 


જે મૂર્ખ મનુષ્ય સર્વેની નિંદા કરે છે, તે ચામાચીડિયું થઈને જન્મ લે છે. હે તાત! હવે માનસ-રોગ સાંભળો, જેનાથી 
બધા લોકો દુઃખ પામ્યા કરે છે. ॥૧૪॥ 


મોહ સકલ બ્યાધિન્ડ કર મૂલા | તિન્હ તે પુનિ ઉપજહિં બહુ સૂલા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1762 


કામ બાત કફ લોભ અપારા । ક્રોધ પિત્ત નિત છાતી જારા ॥૧૫॥ 
બધા રોગોનું (વ્યાધિઓનું) મૂળ મોહ (અજ્ઞાન) છે. તે વ્યાધિઓથી વળી, બીજાં અનેક શૂળ (દુઃખ) ઉત્પન્ન થાય છે. 
કામ વાત (વાયુ) છે, લોભ અપાર (વધેલો) કફ છે અને ક્રોધ પિત્ત છે જે સદાય છાતી બાળતો રહે છે; ॥૧૫॥ 
પ્રીતિ કરહિં જોં તીનિઉ ભાઈ | ઉપજઈ સન્યપાત દુખદાઈ ॥ 
બિષય મનોરથ દુર્ગમ નાના | તે સબ સૂલ નામ કો જાના 1૧૬] 
જો ક્યારેક આ ત્રણેય ભાઈ (વાત, પિત્ત અને કફ) પ્રીતિ કરી લે (મળી જાય), તો દુઃખદાયક સન્‍્નિપાત રોગ ઉત્પન્ન 
થાય છે. કઠિનતાથી પ્રાપ્ત (પૂર્ણ) થનારા જે વિષયોના મનોરથ છે, તે જ સર્વે શૂળ (કષ્ટદાયક રોગ) છે, એમનાં નામ 
કોણ જાણે છે? (અર્થાત્‌ તે અપાર છે). ॥૧૬]॥ 
મમતા દાદુ કંડુ ઇરષાઈ | હરષ બિષાદ ગરહ બહુતાઈ ॥ 
પર સુખ દેખિ જરનિ સોઈ છઈ । કુષ્ટ દુષ્ટતા મન કુટિલઈ ।॥૧૭॥ 
મમતા દાદર છે, ઈર્ષા (ડાહ) ખૂજલી છે, હર્ષ-વિષાદ ગળાના રોગોની અધિકતા છે (ગલગંડ, કંઠમાળા કે ઘેઘા આદિ 
રોગ છે); પારકાં સુખોને જોઈને જે જલન (ઈષ્ય થાય છે, તે જ ક્ષય-રોગ છે. દુષ્ટતા અને મનની કુટિલતા જ કોઢ છે. 
॥૧૭॥ 
અહંકાર અતિ દુખદ ડમરુઆ | દંભ કપટ મદ માન નેહરુઆ ।॥ 
તૃરના ઉદરબૃદ્ધિ અતિ ભારી । ત્રિબિધ ઈષના તરુન તિજારી ॥૧૮॥ 
જુગ બિધિ જવર મત્સર અબિબેકા । કહે લગિ કહીં કુરોગ અનેકા ॥૧૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1763 


અહંકાર અત્યંત દુઃખ આપનાર ડમરૂ (ગાંઠનો) રોગ છે. દંભ, કંપટ, મદ અને માન નાડીનો રોગ છે. તૃષ્ણા ઘણો 
ભારે ઉદરવૃદ્ધિ લોદર) રોગ છે. ત્રણેય પ્રકાર(પુત્ર, ધન અને માન)ની પ્રબળ ઇચ્છાઓ પ્રબળ ત્રિજારી (ત્રણ દિવસે 
આવતો તાવ) છે. મત્સર અને અવિવેક બે પ્રકારના જવર છે. આ પ્રકારના અનેક નરસા રોગો છે, જેમને ક્યાં સુધી કહું? 
॥૧૮-૧૯॥ 


દો૦ એક બ્યાધિ બસ નર મરહિં એ અસાધિ બહુ બ્યાધિ | 
પીડહિ સંતત જીવ કર્હું સો કિમિ લહે સમાધિ ।॥૧૨૧6૭)॥ 


એક જ રોગને વસ થઈને મનુષ્ય મરી જાય છે, પછી આ તો ઘણા જ અસાધ્ય રોગ છે. એ જીવોને નિરંતર કષ્ટ 
આપતાં રહે છે. આવી દશામાં તે સમાધિ (શાંતિ) ને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે? ॥૧૨૧(ક)॥ 
નેમ ધર્મ આચાર તપ જ્ઞાન જગ્ય જપ દાન [| 


ન્‌ 


ભેષજ પુનિ કોટિન્ડ નહિં રોગ જાહિં હરિજાન 1।૧૨૧(ખ]॥ 


નિયમ, ધર્મ, આચાર (ઉત્તમ આચરણ), તપ, જ્ઞાન, યજ્ઞ, જપ, દાન તથા બીજા પણ કરોડો ઔષધો છે, પરંતુ હે 
ગરૂડજી! તેનાથી આ રોગો જતા નથી. ॥૧૨૧(ખ)]॥ 
ચૌ૦- એહિ બિધિ સકલ જીવ જગ રોગી | સોક હર્ષ ભય પ્રીતિ બિયોગી ॥ 


કે 


માનસ રોગ કછુક મૈ ગાએ | હહિં સબ કેં લખિ બિરલેન્ડ પાએ 1।૧॥ 


આ રીતે જગતમાં સમસ્ત જીવ રોગી છે, જે શોક, હર્ષ, ભય, પ્રીતિ આદિ દ્રનદ્દોને લીધે વિયોગી-દુઃખી થઈ રહ્યા છે. 
મેં આ થોડાક જ માનસરોગો કહ્યા છે. આ છે તો સૌને, પરંતુ આને જાણી શક્યા છે કોઈક વિરલા જ. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1764 


જાને તે છીજહિં કછુ પાપી | નાસ ન પાવર્હિ જન પરિતાપી ॥ 
બિષય ડકુપથ્ય પાઈ અંકુરે | મુનિહુ હદર્ય કા નર બાપુરે ॥।ર॥ 
પ્રાણીઓને બાળનારા આ પાપી (રોગ) જાણી લેવાથી કંઈક ક્ષીણ અવશ્ય થઈ જાય છે, પરંતુ નાશને પામતા નથી. 
વિષયરૂપી કુપથ્યને પામી એ મુનિઓના હૃદયમાંય અંકુરિત થઈ જાય છે, તો બિચારા સાધારણ મનુષ્ય તો શું ચીજ છે? 
॥૨॥ 
રામ કૃપા નાસર્હિં સબ રોગા | જો એહિ ભાંતિ બને સંજોગા ॥ 
સદગુર બૈદ બચન બિસ્વાસા | સંજમ યહ ન બિષય કે આસા ।॥૩॥ 
જો શ્રીરામજીની કૃપાથી એ પ્રકારનો સંયોગ બની જાય તો આ સર્વે રોગ નષ્ટ થઈ જાય. સદ્ગુરુરૂપી વૈધના વચનમાં 
વિશ્વાસ થાય, વિષયોની આશા ન રાખે; આ જ સંયમ (ચરી) છે. ॥૩॥ 
ભજન મહિમા 
રઘુપતિ ભગતિ સજીવન મૂરી | અનૂપાન શ્રદ્ધા મતિ પૂરી ॥ 
એહિ બિધિ ભલેહિં સો રોગ નસાહીં | નાહિ ત જતન કોટિ નહિં જાહીં ॥૪॥ 


શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ સંજીવની જડી છે. શ્રદ્ધાથી પૂર્ણ બૃદ્ધિ જ અનુપાન (દવાની સાથે લેવામાં આવનાર મધ 
આદિ-વાહન) છે. આ પ્રકારનો સંયોગ થાય તો તે રોગ ભલે જ નષ્ટ થઈ જાય, નહીં તો કરોડો પ્રયત્નોથી પણ નથી 
જતા. ॥૪॥ 


જાનિઅ તબ મન બિરુજ ગોસાંઈ | જબ ઉર બલ બિરાગ અધિકાઈ ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1765 


સુમતિ છુધા બાઢઈ નિત નઈ | બિષય આસ દુર્બલતા ગઈ ।॥૫॥ 


હે ગોસાઈ! મનને નીરોગી થયું ત્યારે જ જાણવું જોઈએ, જ્યારે હૃદયમાં વૈરાગ્યનું બળ વધી જાય, ઉત્તમ બુદ્ધિરૂપી 
ભૂખ નિત્ય નવી વધતી રહે અને વિષયોની આશારૂપી દુર્બળતા મટી જાય. ॥૫॥ 


બિમલ જ્ઞાન જ્લ જબ સો નહાઈ | તબ રહ રામ ભગતિ ઉર છાઈ ॥ 


સિવ અજ સુક સનકાદિક નારદ | જે મુનિ બ્રહ્મ બિચાર બિસારદ ॥1॥ 
[આ પ્રમાણે સર્વ રોગોથી છૂટીને] જ્યારે મનુષ્ય નિર્મળ જ્ઞાનરૂપી જળમાં સ્નાન કરી લે છે, ત્યારે તેના હદયમાં 
રામભક્તિ છવાઈ રહે છે. શિવજી, બ્રહ્માજી, શુકદેવજી, સનકાદિક અને નારદ આદિ બ્રહ્મ વિચારમાં પરમ નિપુણ જે 
મુનિ છે; ॥૬॥ 
સબ કર મત ખગનાયક એહા | કરિઅ રામ પદ પંકજ નેહા ॥ 
શ્રુતિ પુરાન સબ ગ્રંથ કહાહી | રઘુપતિ ભગતિ બિના સુખ નાહી ॥૭॥ 
હે પક્ષીરાજ! તે સર્વેનો મત આ જ છે કે શ્રીરામજીના ચરણકમળોમાં પ્રેમ કરવો જોઈએ, શ્રુતિ પુરાણ અને સવે ગ્રંથ 
છે કે શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ વિના સુખ નથી. ॥૭॥ 
કંમઠ પીઠ જામહિં બરુ બારા | બંધ્યા સુત બરુ કાહુહિ મારા ॥ 
ફૂલહિં નભ બરુ બહુબિધિ ફૂલા | જીવ ન લહ સુખ હરિ પ્રતિફૂલા ॥૮॥ 


કાચબાની પીઠ પર ભલે જ વાળ ઊગી આવે, વાંઝણીનો પુત્ર ભલે જ કોઈને મારી નાખે, આકાશમાં ભલેને અનેક 
પ્રકારનાં ફૂલ ખીલી ઊઠે; પરંતુ શ્રીહરિથી વિમુખ થઈને જીવો સુખ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. ॥૮॥ 


જ 
ર્ક્હ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1766 


તૃષા જાઈ બરુ મૃગજલ પાના | બરુ જામર્હિ સસ સીસ બિષાના ॥ 
અંધકાર બરુ રબિહિ નસાવે | રામ બિમુખ ન જીવ સુખ પાવે લા 
મૃગતૃષ્ણાના જળને પીવાથી ભલેને તરસ છીપાઈ જાય, સસલાના માથા પર ભલેને શિંગડાં ઊગી જાય, અંધકાર 


€ 


ભલેને સૂર્યનો નાશ કરી નાખે; પરંતુ શ્રીરામથી વિમુખ થઈને જીવ સુખ નથી પામી શકતો. ॥૯॥ 
હિમ તે અનલ પ્રગટ બરુ હોઈ | બિમુખ રામ સુખ પાવ ન કોઈ ।૧૦॥ 


બરફથી ભલેને અગ્નિ પ્રગટ થઈ જાય (આ સર્વે અસંભવ વાતો સંભવ ભલે થઈ જાય), પરંતુ શ્રીરામથી વિમુખ 
થઈને કોઈ પણ સુખ નથી પામી શકતા. ॥૧૦॥ 


દો૦ બારિ મથે ઘૃત હોઈ બરુ સિક્તા તે બરુ તેલ ।| 
બિનુ હરિ ભજન ન ભવ તરિઅ યહ સિદ્ધાંત અપેલ ।૧૨૨(5)॥| 
જળને મથવાથી ભલેને ઘી ઉત્પન્ન થઈ જાય અને રેતી[ને પેરવા] થી ભલેને તેલ નીકળી આવે; પરંતુ શ્રીહરિના 
ભજન વિના સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી શકાતો નથી, આ સિદ્ધાંત અચળ છે. ॥૧૨૨(ક)॥ 


ન્‌ 


મસકહિ કરઇ બિરંચિ પ્રભુ અજહેિ મસક તે હીન 1।| 
અસ બિચારિ તજિ સંસય રામહિ ભજહિં પ્રબીન ॥।૧૨૨(ખ)॥ 


પ્રભુ મચ્છરને બ્રહ્મા કરી શકે છે અને બ્રહ્માને મચ્છરથી પણ તુચ્છ બનાવી શકે છે. આવું વિચારીને ચતુર પુરુષ 
સર્વે સંશય ત્યાગીને શ્રીરામજીને જ ભજે છે. ! ॥૧૨૨(ખ)॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1767 


શ્લોક- વિનિશ્વત વદામિ તે ન અન્યથા વચાંસિ મે [| 
હર્રિ નરા ભજન્તિ યેડતિદુસ્તરે તરંતિ તે ॥૧૨૨(ગ])॥ 


હું આપને સારી રીતે નિશ્ચિત કરેલો સિદ્ધાંત કહું છું - મારા વચન અન્યથા (મિથ્યા) નથી કે જે મનુષ્ય શ્રીહરિનું 
ભજન કરે છે, તે અત્યંત દુસ્તર સંસાર-સાગરને [સહજમાં જ] પાર કરી જાય છે. ॥૧૨૨(૩)॥ 


ચૌ૦- કહેઉ નાથ હરિ ચરિત અનૂપા | બ્યાસ સમાસ સ્વમતિ અનુરૂપા ॥ 
શ્રુતિ સિદ્ધાંત ઇહઇ ઉરગારી | રામ ભજિઅ સબ કાજ બિસારી ।॥૧॥ 


હે નાથ! મેં શ્રીહરિનાં અનુપમ ચરિત્ર પોતાની બૂદ્ધિ પ્રમાણે ક્યાંક વિસ્તારથી અને ક્યાંક સંક્ષેપમાં કહ્યા. હે સપોના 
શત્રુ ગરુડજી! શૃતિઓનો આ સિદ્ધાંત છે કે સવે કાર્ય ભૂલાવીને (ત્યજીને) શ્રીરામજીનું ભજન કરવું જોઈએ. ॥૧॥ 


પ્રભુ રઘુપતિ તજિ સેઈઅ કાહી | મોહિ સે સઠ પર મમતા જાહી ॥ 
તુમ્હ બિગ્યાનરૂપ નહિં મોહા । નાથ કીન્હિ મો પર અતિ છોહા 1।ર૨॥ 


પ્રભુ શ્રીરઘુનાથજીને ત્યજીને બીજા કોનું સેવન (ભજન) કરાય, જેમનું મારા જેવા મૂર્ખ પર પણ મમત્વ (નેહ) છે ? 
હે નાથ! આપ વિજ્ઞાનરૂપ છો, આપને મોહ નથી. આપે તો મારા પર મોટી કુપા કરી છે, ॥૨॥ 


રામાયણની મહાનતા, તુલસી વિનય અને ફલસ્તુતિ 


પૂંછેહું રામ કથા અતિ પાવનિ | સુક સનકાદિ સંભુ મન ભાવનિ ॥ 
સત સંગતિ દુર્લભ સંસારા | નિમિષ દંડ ભરિ એકઉ બારા ।॥૩ા 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1768 


જે આપે મને શુકદેવજી, સનકાદિ અને શિવજીના મનને પ્રિય લાગનારી અતિ પવિત્ર રામકથા પૂછી. સંસારમાં 
ઘડીવારનો અથવા પળવારનો એક વખતનોય સત્સંગ દુર્લભ છે. ॥૩॥ 


દેખુ ગરુડ નિજ હદર્યેં બિચારી । મૈ રઘુબીર ભજન અધિકારી ॥ 
સકુનાધમ સબ ભાંતિ અપાવન । પ્રભુ મોહિ કીન્હ બિદિત જગ પાવન 1।૪॥ 
હે ગરુડજી! આપના હૃદયમાં વિચાર કરી જુઓ, શું હું પણ શ્રીરામજીના ભજનનો અધિકારી છું ? પક્ષીઓમાં સર્વેથી 
નીચ અને સર્વે પ્રકારે અપવિત્ર છું. પરંતુ આવું હોવા છતાંય પ્રભુએ મને સમસ્ત જગતને પવિત્ર કરનારારૂપે પ્રસિદ્ધ કરી 
દીધો [અથવા પ્રભુએ મને જગતપ્રસિદ્ધ પાવન કરી દીધો] ॥૪॥ 
દો૦ આજુ ધન્ય મૈં ધન્ય અતિ જઘપિ સબ બિધિ હીન ।| 
નિજ જન જાનિ રામ મોહિ સંત સમાગમ દીન 1૧૨૩5) 
જોકે હું સર્વે પ્રકારે હીન (નીચ) છું, તો પણ આજે હું ધન્ય છું, અત્યંત ધન્ય છું; જે શ્રીરામજીએ. મને પોતાનો (નિજ 
જન) જાણીને સંત-સમાગમ આપ્યો. ॥૧૨૩(5ક)॥ 
નાથ જથામતિ ભાષેઉં રાખેઉ નહિં કછુ ગોઇ | 
ચરિત સિંધુ રઘુનાયક થાહ કિ પાવઇ કોઈ 1।૧૨૩(ખ])॥ 
હે નાથ! મેં પોતાની બૃદ્ધિ અનુસાર કહ્યું, કંઈ પણ છૂપું નથી રાખ્યું. [તો પણ] શ્રીરઘુવીરનાં ચરિત્ર સમુદ્ર સમાન 
છે; શું કોઈ તેમને પાર પામી શકે છે ? ॥1૧૨૩(ખ)॥ 


ક્‌ 


ચૌ૦- સુમિરિ રામ કે ગુન ગન નાના | પુનિ પુનિ હરષ ભુસુંડિ સુજાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1769 


મહિમા નિગમ નેતિ કરિ ગાઈ | અતુલિત બલ પ્રતાપ પ્રભુતાઈ ॥૧॥ 
શ્રીરામચન્દ્રજીના ઘણા જ ગુણસમૂહોનું સ્મરણ કરી-કરીને સુજ્ઞ ભુશુંડિજી વારંવાર હર્ષિત થઈ રહ્યા છે. જેમનો 


ઝે 


મહિમા વેદોએ. નેતિ નેતિ! કહીને ગાયો છે, જેમનાં બળ, પ્રતાપ અને પ્રભૃત્વ (સામર્થ્ય) અતુલનીય છે; ॥૧॥ 


સિવ અજ પૂજ્ય ચરન રઘુરાઈ | મો પર કૃપા પરમ મૃદુલાઈ ॥ 
અસ સુભાઉ કહું સુનઉં ન દેખઉં | કેહિ ખગેસ રઘુપતિ સમ લેખઉં ।॥ર॥ 
જે રઘુનાયજીના ચરણ શિવજી અને બ્રહ્માજીના દ્વારા પૂજય છે, તેમની મારા પર કુપા થવી એ તેમની પરમ કોમળતા 
છે. કોઈનો આવો સ્વભાવ ક્યાંય ન સાંભળું છું, ન જોઉ છું. માટે હે પક્ષીરાજ ગરુડજી! હું શ્રીરઘુનાયજીની સમાન કોને 
ગણું (સમજુ? ॥૨॥ 
સાધક સિદ્ધ બિમુક્ત ઉદાસી | કબિ કોબિદ કુૃતગ્ય સંન્યાસી ॥ 
જોગી સૂર સુતાપસ ગ્યાની | ધર્મ નિરત પંડિત બિગ્યાની ॥ગા 
સાધક, સિદ્ધ, જીવનમુક્ત, ઉદાસીન (વિરક્ત), કવિ, વિદ્ધાન, કર્મ [રહરય]ના જ્ઞાતા, સંન્યાસી, યોગી, શૂરવીર, મોટા 
તપસ્વી, જ્ઞાની, ધર્મપરાયણ, પંડિત અને વિજ્ઞાની - ॥૩॥ 
તરહિં ન બિનુ સેએ મમ સ્વામી | રામ નમામિ નમામિ નમામી ॥ 
સરન ગર્એ મો સે અઘ રાસી | હોહિં સુદ્ધ નમામિ અબિનાસી ।૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1770 


આ કોઈ પણ મારા સ્વામી શ્રીરામજીનું સેવન (ભજન) કર્યા વિના તરી નથી શકતા. હું તે જ શ્રીરામજીને વારંવાર 
નમસ્કાર કરું છું. જેમને શરણે જવાથી મારા જેવા પાપભંડાર પણ શુદ્ધ (પાપરહિત) થઈ જાય છે, તે અવિનાશી 
શ્રીરામજીને હું નમસ્કાર કરું છું. ॥૪॥ 
દો૦: જાસુ નામ ભવ ભેષજ હરન ઘોર ત્રય સૂલ 1।| 

સો કૃપાલ મોહિ તો પર સદા રહઉ અનુફકૂલ ।૧૨૪ઉ)॥ 
જેમનું નામ જન્મ-મરણરૂપી રોગનું [અચૂક] ઔષધ અને ત્રણેય ભયંકર પીડાઓ (આધિદૈવિક, આધિભોતિક અને 
આધ્યાત્મિક દુઃખો)ને હરનારું છે, તે કુપાળુ શ્રીરામજી મારા ઉપર અને આપ ઉપર સદાય પ્રસન્ન રહો. ॥૧૨૪ (ક)॥ 
સુનિ ભુસુંડિ કે બચન સુભ દેખિ રામ પદ નેહ | 
બોલેઉં પ્રેમ સહિત ગિરા ગરુડ બિગત સંદેહ 1।૧૨૪(ખ])॥ 
ભુશુંડિજીનાં મંગળમય વચન સાંભળીને અને શ્રીરામજીના ચરણોમાં એમનો અતિશય પ્રેમ જોઈને સંશયમાંથી 
સારી રીતે છૂટેલા ગરુડજી પ્રેમસહિત વચન બોલ્યા. ॥૧૨૪(ખ])॥ 
ચૌ૦- મેં કૃતકૃત્ય ભયઉં તવ બાની | સુનિ રઘુબીર ભગતિ રસ સાની ॥ 
રામ ચરન નૂતન રતિ ભઈ | માયા જનિત બિપતિ સબ ગઈ 1।॥૧॥ 
શ્રીરઘુવીરના ભક્તિરસમાં તરબોળ થયેલી આપની વાણી સાંભળીને હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયો. શ્રીરામજીના ચરણોમાં 
મારી નવીન પ્રીતિ ઘઈ ગઈ અને માયાથી ઉત્પન્ન બધી વિપત્તિ ચાલી ગઈ, ॥૧॥ 


મોહ જલધિ બોહિત તુમ્હ ભએ । મો કહે નાથ બિબિધ સુખ દએ ।॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1771 


મો પહિં હોઈ ન પ્રતિ ઉપકારા | બંદઉ તવ પદ બારહિં બારા ॥ર॥ 


મોહરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતો હું, મારા માટે આપ વહાણ થયા. હે નાથ! આપે મને અનેક પ્રકારનાં સુખ આપ્યાં (પરમ 
સુખી કરી દીધો). મારાથી આનો પ્રત્યુપકાર (ઉપકારના બદલામાં ઉપકાર) નથી થઈ શકતો. હું તો આપના ચરણોની 
વારંવાર વંદના જ કરે છું. ॥૨॥ 


પૂરન કામ રામ અનુરાગી | તુમ્હ સમ તાત ન કોઉ બડભાગી ॥ 
સંત બિટપ સરિતા ગિરિ ધરની | પર હિત હેતુ સબન્હ કે કરની ॥ગા 


આપ પૂર્ણકામ છો અને શ્રીરામજીના પ્રેમી છો. હે તાત! આપના સમાન કોઈ ધનભાગી નથી. સંત, વૃક્ષ, નદી, 
પર્વત અને પૃથ્વી -- આ સવેની ક્રિયા પારકા હિતને માટે જ હોય છે. ॥૩॥ 


સંત હૃદય નવનીત સમાના | કહા કબિન્ડ પરિ કહે ન જાના ॥ 
(નિજ પરિતાપ દ્રવઈ નવનીતા | પર દુખ દ્રવઈ સંત સુપુનીતા ॥૪॥ 


સંતોનાં હૃદય માખણ સમાન હોય છે, આવું કવિઓએ કહ્યું છે; પરંતુ તેમરે [અસલ વાત] કહેવી નથી જાણી; કેમકે 
માખણ તો પોતાને તાપ મળવાથી પીગળે છે અને પરમ પવિત્ર સંત બીજાના દુઃખથી પીગળી જાય છે. ॥૪॥ 
જીવન જન્મ સુફ્લ મમ ભયઊ 1। તવ પ્રસાદ સંસય સબ ગયઊ 1।॥ 
જાનેહું સદા મોહિ નિજ કિંકર | પુનિ પુનિ ઉમા કહઇ બિહંગબર ।૫॥ 


મારું જીવન અને જન્મ સફળ થઈ ગયાં. આપની કૃપાથી સર્વે સંશય ટળી ગયો. સદાય મને આપનો દાસ જ જાણજો. 
[શિવજી કહે છે -] હે ઉમા! પક્ષીશ્રેષ્ઠ ગરુડજી વારવાર આવું કહી રહ્યા છે. ॥૫॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1772 


દો૦- તાસુ ચરન સિરુ નાઇ કરિ પ્રેમ સહિત મતિધીર ।॥ 
ગયઉ ગરુડ બેકુંઠ તબ હદય રાખિ રઘુબીર ।૧૨રપહ)॥ 
તે (ભુશૂંડિજીઃના ચરણોમાં મેમસાહિત શીશ નમાવીને અને હૃદયમાં શ્રીરઘૂવીરને ધારણ કરીને ધીરબુદ્ધિ ગરુડજી 
પછી વેકુંઠે ચાલ્યા ગયા. ॥૧૨૫ (ક)॥ 
ગિરિજા સંત સમાગમ સમ ન લાભ કછુ આન [| 
બિનુ હરિ કુપા ન હોઈ સો ગાવહિં બેદ પુરાન ॥।૧૨૫(ખ]॥ 


હે ગિરિજે! સંત-સમાગમ જેવો બીજો કોઈ લાભ તથી. પરંતુ તે (સંત-સમાગમ) શ્રીહરિની કૃપા વિના નથી થઈ 
શકતો, આવું વેદ અને પુરાણ ગાય છે. ॥૧૨૫(ખ)॥ 


ચૌ૦- કહેઉ પરમ પુનીત ઇંતિહાસા | સુનત શ્રવન છૂટે ભવ પાસા ॥ 
પ્રનત કલ્પતરુ કરુના પુંજા | ઉપજઇ પ્રીતિ રામ પદ કંજા ।॥૧॥ 


મેં આ પરમ પવિત્ર ઇતિહાસ કહ્યો, જેને કાનેથી સાંભળતાં જ ભવપાશ (સંસારના બંધન) છૂટી જાય છે અને 
શરણાગતોને (તેમની ઈચ્છાનુસાર ફળ આપનારા) કલ્પવૃક્ષ તથા દયાના સમૂહ શ્રીરામજીના ચરણકમળોમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન 
થાય છે. ॥૧॥ 


મન ક્રમ બચન જનિત અઘ જાઈ । સુનહિં જે કથા શ્રવન મન લાઈ ॥ 
તીર્થાટન સાધન સમુદાઈ | જોગ બિરાગ જ્ઞાન નિપુનાઈ ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1773 


જેઓ કાન અને મન લગાવીને આ કથાને સાંભળે છે; તેમનાં મન, વચન અને કર્મ(શરીર,)થી. ઉત્પન્ન સર્વે પાપ 
નષ્ટ થઈ જાય છે. તીર્થયાત્રા આદિ ઘણાં જ સાધન, યોગ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનમાં નિપુણતા, - ॥ ર॥ 
નાના કર્મ ધર્મ બ્રત દાના | સંજમ દમ જપ તપ મખ નાના ।॥ 
ભૂત દયા દ્વિજ ગુર સેવકાઈ | બિદ્યા બિનય બિબેક બડાઈ ।॥૩॥ 
અનેકો પ્રકારનાં કર્મ, ધર્મ, વ્રત અને દાન; અનેકો સંયમ, દમ, જપ, તપ અને યશ; પ્રાણીઓ પર દયા, બ્રાહ્મણ અને 
ગુરુની સેવા, [વિદ્યા, વિનય અને વિવેકની મોટાઈ આદિ] - ॥૩॥ 
જર્હ લગિ સાધન બેદ બખાની | સબ કર ફલ હરિ ભગતિ ભવાની ॥ 
સો રઘુનાથ ભગતિ શ્રુતિ ગાઈ | રામ કુૃપાં કાહૂું એક પાઈ [।૪॥ 
જયાં સુધી વેદોએ સાધન બતાવ્યાં છે, હે ભવાની ! તે બધાનું ફળ શ્રીહરિની ભક્તિ જ છે. પરંતુ શ્રુતિઓમાં ગાયેલી 
તે શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ શ્રીરામજીની કૃપાથી કોઈ એક (વિરલો) જ પામ્યો છે. ॥૪॥ 
દો૦- મુનિ દુર્લભ હરિ ભગતિ નર પાવર્હિં બિનહિં પ્રયાસ | 
જે યહ કથા નિરંતર સુનર્ડિ માનિ બિસ્વાસ ॥૧૨૬૧॥ 
પરંતુ જે મનુષ્ય વિશ્વાસ રાખીને આ કથા નિરંતર સાંભળે છે, તે વિનાપરિશ્રમે જ એ મુનિદુર્લભ હારિભક્તિને 
પ્રાપ્ત કરી લે છે. ॥ ૧૨૬॥ 


ચૌ૦- સોઈ સર્બંગ્ય ગુની સોઈ ગ્યાતા । સોઈ મહિ મંડિત પંડિત દાતા ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1774 


ધર્મ પરાયન સોઈ કુલ ત્રાતા | રામ ચરન જા કર મન રાતા ॥૧॥ 
જેનું મન શ્રીરામજીના ચરણોમાં અનુરક્ત છે, તે જ સર્વશ્ન સર્વે કંઈ જાણનાર છે, એ જ ગુણી છે, એ જ જ્ઞાની છે. 
એ જ પૃથ્વીનું ભૂષણ, પંડિત અને દાની છે. એ જ ધર્મ પરાયણ છે અને એ જ કુળનો રક્ષક છે. ॥૧॥ 
નીતિ નિપુન સોઈ પરમ સયાના | શ્રુતિ સિદ્ધાંત નીક તેહિં જાના ॥ 
સોઈ કબિ કોબિદ સોઇ રનધીરા । જો છલ છાડિ ભજઈ રઘુબીરા ॥ર॥ 
જે છળ છોડીને શ્રીરઘૂવીરનું ભજન કરે છે, એ જ નીતિમાં નિપુણ છે, એ જ પરમ બુદ્ધિમાન છે. એણે જ વેદોના 
સિદ્ધાંતોને સારી રીતે જાણ્યા છે. એ જ કવિ, એ જ વિઠ્દાન તથા એ જ રણધીર છે. ॥ર॥ 
ધન્ય દેસ સો જહૅં સુરસરી ! ધન્ય નારિ પતિબ્રત અનુસરી ॥ 
ધન્ય સો ભૂપુ નીતિ જો કરઈ | ધન્ય સો ક્વિજ નિજ ધર્મ ન ટરઈ ॥।ગા 
તે દેશ ધન્ય છે જ્યાં શ્રીગંગાજી છે, તે સ્ત્રી ધન્ય છે જે પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરે છે. તે રાજા ધન્ય છે જે ન્યાય કરે 
છે અને તે બ્રાહ્મણ ધન્ય છે જે પોતાના ધર્મમાં ડગતો નથી. ॥૩॥ 
સો ધન ધન્ય પ્રથમ ગતિ જાકી | ધન્ય પુન્ય રત મતિ સોઇ પાકી ॥ 
ધન્ય ઘરી સોઈ જબ સતસંગા | ધન્ય જન્મ દ્વિજ ભગતિ અભંગા ।૪॥ 


તે ધન ધન્ય છે જેની પ્રથમ ગતિ થાય છે (જે દાન દેવામાં વપરાય છે). તે બૃદ્ધે ધન્ય અને પરિપક્વ છે જે પૃણ્યમાં 
લાગેલી છે. એ જ ઘડી ધન્ય છે જયારે સત્સંગ થાય અને એ જ જન્મ ધન્ય છે જેમાં બ્રાહ્મણની અખંડ ભક્તિ થાય. ॥૪॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1775 


[ધનની ત્રણ ગતિઓ હોય છે - દાન, ભોગ અને નાશ. દાન ઉત્તમ છે, ભોગ મધ્યમ છે અને નાશ નીચ ગતિ છે. 
જે પુરષ ન આપે છે, ન તો ભોગવે છે, તેના ધનની ત્રીજી ગતિ થાય છે.] 
દો૦ સો કુલ ધન્ય ઉમા સુનુ જગત પૂજ્ય સુપુનીત | 
શ્રીરધુબીર પરાયન જેહિં નર ઉપજ બિનીત ॥૧૨૭॥ 
હે ઉમા! સાંભળો. તે કુળ ધન્ય છે, સમસ્ત સંસાર માટે પૂજ્ય છે અને પરમ પવિત્ર છે, જેમાં શ્રીરઘુવીર પરાયણ 
(અનન્ય રામભક્ત) વિનમ્ર પુરુષ ઉત્પન્ત થાય, ॥૧૨૩॥ 
ચૌ૦- મતિ અનુરૂપ કથા મૈં ભાષી | જઘ્પિ પ્રથમ ગુપ્ત કરિ રાખી ॥ 
તવ મન પ્રીતિ દેખિ અધિકાઈ | તબ મૈં રઘુપતિ કથા સુનાઈ ॥૧॥ 
મેં પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આ કથા કહી, જોકે પહેલા આને છૂપાવીને રાખી હતી. જયારે ત્તમારા મનમાં પ્રેમની 
અધિકતા જોઈ ત્યારે મેં શ્રીરઘુનાથજીની આ કથા તમને સંભળાવી. ॥૧॥ 
યહ ન કહિઅ સઠહી હઠસીલહિ | જો મન લાઈ ન સુન હરિ લીલહિ ॥ 
કહિઅ ન લોભિહિ ક્રોધિહિ કામિહિ | જો ન ભજઈ સચરાચર સ્વામિહિ ॥ર॥ 
આ કથા એમને ન કહેવી જોઈએ. જે શઠ (ધૂર્ત) હોય, દુરાગ્રહી સ્વભાવના હોય અને શ્રીહારિની લીલાને મન દઈને 


ન સાંભળતા હોય. લોભી, ક્રોધી અને કામીને, જે ચરાચરના સ્વામી શ્રીરામજીને નથી ભજતા; તેમને આ કથા ન કહેવી 
જોઈએ. ॥ર॥ 


દ્વિજ દ્રોહિહિ ન સુનાઇઅ કબહ્‌ૂં | સુરપતિ સરિસ હોઈ નૃપ જબહ્‌ં ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1776 


રામ કથા કે તેઇં અધિકારી | જિન્ડ કૅ સત સંગતિ અતિ પ્યારી ॥ગા 


બ્રાહ્મણોના દ્રોહીને, જો તે દેવરાજ(ઇન્દ્ર)ના જેવો એશ્ચર્યવાન્‌ રાજા હોય તો પણ આ કથા કદીય ન સંભળાવવી 
જોઈએ. શ્રીરામની કથાના અધિકારી એ જ છે જેમને સત્સંગતિ અત્યંત પ્રિય છે. ॥૩॥ 


ગુર પદ પ્રીતિ નીતિ રત જેઈં | ઠદ્રિજ સેવક અધિકારી તેઈ ॥ 
તા કહે યહ બિસેષ સુખદાઈ | જાહિ પ્રાનપ્રિય શ્રીરઘુરાઈ ।॥૪॥ 
જેમની ગુરુના ચરણોમાં પ્રીતિ છે, જે નીંતિપરાયણ છે અને બ્રાહ્મણોના સેવક છે, એ જ આના અધિકારી છે અને 
એને તો આ કથા ઘણી જ સુખ આપનારી છે, જેને શ્રીરઘુનાથજી પ્રાણ સમાન પ્રિય છે. ॥૪॥ 
દો૦ રામ ચરન રતિ જો ચહ અથવા પદ નિર્બાન | 
ભાવ સહિત સો યહ કથા કરઉં શ્રવન પુટ પાન 1।૧૨૮॥ 


જે શ્રીરામજીના ચરણોમાં પ્રેમ ઇચ્છતો હોય કે મોક્ષપદ ઇચ્છતો હોય, તે આ કથારૂપી અમૃતને પ્રેમપૂર્વક કાનરૂપી 
પડિયાથી પીવે. ॥૧૨૮॥ 


ચૌ૦- રામ કથા ગિરિજા મૈ બરની | કલિ મલ સમનિ મનોમલ હરની ॥ 


સંસૃતિ રોગ સજીવન મૂરી | રામ કથા ગારવર્હિ શ્રુતિ સૂરી ॥૧॥ 
હે ગિરિજે! મેં કળિયુગનાં પાપોને નાશ કરનારી અને મનના મેલને દૂર કરનારી રામકથાનું વર્ણન કર્યું. આ રામકથા 


ક મ આ છે. 


સંસૃતિ(જન્મ-મરણ)રૂપી રોગના [નાશને] માટે સંજીવની જડી છે, વેદો એને વિદ્દાન પુરુષો આવું કહે છે. ॥૧॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1777 


એહિ મહ રુચિર સપ્ત સોપાના | રઘુપતિ ભગતિ કેર પંથાના ॥ 
અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર હોઈ | પાઉ દેઇ એહિં મારગ સોઈ ।ર॥ 


એમાં સાત સુંદર નિસરણીઓ છે, જે શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ છે. 
કુપા હોય છે, એ જ આ માર્ગે પગ મૂકે છે. ॥ર॥ 


ન્‌ 


જેના પર શ્રીહરિની અત્યંત 


મન કામના સિદ્ધિ નર પાવા | જે યહ કથા કપટ તજિ ગાવા ॥ 
કહહિં સુનહિં અનુમોદન કરહીં । તે ગોપદ ઈવ ભવનિધિ તરહી ॥ગા 


જે કપટ છોડીને આ કથા ગાય છે, તે મનુષ્ય પોતાની મનોકામનાની સિદ્ધિ પામી લે છે. જે આને કહે-સાંભળે અને 
અનુમોદન (પ્રશંસા) કરે છે, તે સંસારરૂપી સમૃદ્રને ગાયની ખરીથી પડેલા ખાડાઓની જેમ પાર કરી જાય છે. ॥૩॥ 
સુનિ સબ કથા હૃદય અતિ ભાઈ | ગિરિજા બોલી ગિરા સુહાઈ ॥ 
નાથ કૃ્પાં મમ ગત સંદેહા | રામ ચરન ઉપજેઉ નવ નેહા [૪॥ 
[વાજ્ઞવલ્કયજી કહે છે -] સર્વે કથા સાંભળીને શ્રીપાર્વતીજીના હૃદયને બહુ જ પ્રિય લાગી અને તેઓ સુંદર વાણી 
બોલ્યાં - સ્વામીની કૃપાથી મારો સંશય ટળી ગયો અને શ્રીરામજીના ચરણોમાં નવીન પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ॥૪॥ 
દો૦ મૈ ડકુૃતકૃત્ય ભઈઉ અબ તવ પ્રસાદ બિસ્વેસ | 
ઉપજી રામ ભગતિ દઢ બીતે સકલ કલેસ ॥૧૨૯॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1778 


હે વિશ્ચનાય! આપની કૃપાથી હવે હું કૃતાર્થ થઈ ગઈ. મારામાં દઢ રામભક્તિ ઉત્પન્ત થઈ ગઈ અને મારા સંપૂર્ણ 
ક્લેશ વીતી ગયા (નષ્ટ થઈ ગયા). ॥૧૨૯॥ 


ચૌ૦- યહ સુભ સંભુ ઉમા સંબાદા | સુખ સંપાદન સમન બિષાદા ॥ 
ભવ ભંજન ગંજન સંદેહા | જન રંજન સજ્જન પ્રિય એહા 1।૧॥ 
શંભુ-ઉમાનો આ કલ્યાણકારી સંવાદ સુખ ઉત્પન્ન કરનારો અને શોકનો નાશ કરનારો છે. જન્મ-મરણનો અંત 
કરનારો, સંદેહોને નાશ કરનારો, ભક્તોને આનંદ આપનારો અને સંત પુરૂષોને પ્રિય છે. ॥૧॥ 
રામ ઉપાસક જે જગ માહી | એહિ સમ પ્રિય તિન્હ કે કછુ નાહીં ॥ 
રઘુપતિ કૃપા જથામતિ ગાવા | મૈ યહ પાવન ચરિત સુહાવા ॥ર॥ 
જગતમાં જે (જેટલા પણ) રામોપાસક છે, તેમને તો આ રામકથાની સમાન કંઈ પણ પ્રિય નથી. શ્રીરઘુનાથજીની 
કૃપાથી મેં આ સુંદર અને પવિત્ર કરનારું ચારિત્ર પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ગાયું છે. ॥૨॥ 


એર્હિં ક્લિકાલ ન સાધન દૂજા | જોગ જગ્ય જપ તપ બ્રત પૂજા ॥ 
રામહિ સુમિરીઅ ગાઇહિ રામહિ | સંતત સુનિઅ રામ ગુન ગ્રામહિ ॥ગા 


[તુલસીદાસજી કહે છે -] આ કળિકાળમાં યોગ, યજ્ઞ, જપ, તપ, વ્રત અને પૂજન આદિ કોઈ બીજું સાધન નથી. 
બસ, શ્રીરામજીનું જ સમરણ કરવું, શ્રીરામજીના જ ગુણ ગાવા અને નિરંતર શ્રીરામજીના જ ગુણસમૂહોને સાંભળવા 
જોઈએ. ॥ગા 


જાસુ પતિત પાવન બડ બાના | ગાવહિં કબિ શ્રુતિ સંત પુરાના ॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1779 


તાહિ ભજહિ મન તજિ કુટિલાઈ | રામ ભજે ગતિ કેહિં નહિં પાઈ ॥૪॥ 
પતિતોને પવિત્ર કરવા જેમનું મહાન (પ્રસિદ્ધ) બાનુ (પ્રણ) છે - એવા કવિ, વેદ, સંત અને પુરાણ ગાય છે - રે મન! 
કુટિલતાનો ત્યાગ કરીને એમને જ ભજ, શ્રીરામને ભજવાથી કોણે પરમ ગતિ નથી મેળવી? ॥૪॥ 
છં૦ પાઈ ન કેહિ ગતિ પતિત પાવન રામ ભજિ સુનુ સઠ મના | 
ગનિકા અજામિલ બ્યાધ ગીધ ગજાદિ ખલ તારે ઘના ॥।॥ 
આભીર જમન કિરાત ખસ સ્વપચાદિ અતિ અઘરૂપ જે ।| 
કહિ નામ બારક તેપિ પાવન હોહિં રામ નમામિ તે 1।૧॥ 
અરે મૂર્ખ મન! સાંભળ, પતિતોને પણ પાવન કરનારા શ્રીરામને ભજીને કોણે પરમગતિ નથી પામી? ગણિકા, 
અજામિલ, વ્યાધ, ગીધ, ગજ આદિ ઘણા - જ દુષ્ટોને તેમણે તારી દીધા. આહીર, યવન, કિરાત, ખસ, શ્વપચ (ચંડાળ) 


આદિ જે અત્યંત પાપરૂપ જ છે, તે પણ કેવળ એકવાર જેમનું નામ લઈને પવિત્ર થઈ જાય છે, તે શ્રીરામજીને હું નમસ્કાર 
કરું છું. ॥૧॥ 


રઘુબંસ ભૂષન ચરિત યહ નર કહહિ સુનહિ જે ગાવહીં | 
કલિ મલ મનોમલ ધોઇ બિનુ શ્રમ રામ ધામ સિધાવહી ॥ 

૦ ન્ડ ક જ્ય 
સત પંચ ચોપાઈ મનોહર જાનિ જો નર ઉર ધરે [| 
દારૂન અબિદ્યા પંચ જનિત બિકાર શ્રી રઘુબર હરે ।ર॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1780 


જે મનુષ્ય રઘુવંશના ભૂષણ શ્રીરામજીનું આ ચારિત્ર કહે છે, સાંભળે છે અને ગાય છે, તે કળિયુગનાં પાપ અને 
મનના મેલને ધોઈને પરિશ્રમ વિનાય શ્રીરામજીના પરમધામમાં ચાલ્યા જાય છે. રામાયણ શત - ૧૦૦ ૩ પ ડાબી 
બાજુ [અંકાનાં વામતો ગતિઃ] અર્થાત્‌ ૫૧૦૦ મનોહર ચૌપાઈઓને જાણીને હૃદયમાં ધારણ કરી લે છે, તેના પાંચ 
પ્રકારની અવિદ્યાઓથી ઉત્પન્ન વિકારોને પણ શ્રીરામજી હરી લે છે. ॥૨॥ 


સુંદદ સુજાન કૃપા નિધાન અનાથ પર ડર પ્રીતિ જો | 
સો એક રામ અકામ હિત નિર્બાનપદ સમ આન કો ।॥ 
જાકી કૃપા લવલેસ તે મતિમંદ તુલસીદાસહ્‌ 
પાયો પરમ બિશ્રામુ રામ સમાન પ્રભુ નાહી કહૂ ।૩ગા 
[પરમ] સુંદર, સુજ્ઞ અને કૃપાનિધાન તથા જે અનાથો પર પ્રેમ કરે છે, એવા એક શ્રીરામચન્દ્રજી જ છે. એમના 
સમાત નિષ્કામ (નિસ્વાર્થ) હિત કરતારા (સુહદ) અને મોક્ષ આપનારા બીજા કોણ છે ? જેમની લેશમાત્ર કૃપાથી મંદબૃદ્ધિ 
તુલસીદાસે પણ પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી, તે શ્રીરામજીના જેવા પ્રભુ ક્યાંય પણ નથી. ॥૩ા 


દો૦ મો સમ દીન ન દીન હિત તુમ્હ સમાન રઘુબીર | 
અસ બિચારિ રઘુબંસ મનિ હરહુ બિષમ ભવ ભીર 1।૧૩૦૫)॥ 


હે શ્રીરઘૂવીર! મારા સમાન કોઈ દીન નથી અને આપના સમાન કોઈ દીનોનું હિત કરનારો નથી. આવો વિચાર 
કરીને હે રઘુવંશમણિ! મારા જન્મ-મરણના ભયાનક દુઃખોનું હરણ કરી લો. ॥૧૩૦ (ક)॥ 


કામિહિ નારિ પિઆરિ જિમિ લોભિહિ પ્રિય જિમિ દામ | 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1781 


તિમિ રઘુનાથ નિરંતર પ્રિય લાગહુ મોહિ રામ 1।૧૩૦(ખ]॥ 


મ 


જેમ કામીને સ્રી પ્રિય લાગે છે અને લોભીને જેમ ધન પ્રિય લાગે છે, તેવી જ રીતે હે રઘુનાથજી ! હે રામજી! આપ 
નિરંતર મને પ્રિય લાગો. ॥૧૩૦(ખ)]॥ 


શ્લોક- યત્પૂર્વ પ્રભુણા કૃતં સુકવિના શ્રીશમ્ભુના દુર્ગમ 
શ્રીમદ્રામપદાબ્જભક્તિમનિશં પ્રાપ્ત્યૈ તુ રામાયણમ્‌ | 
મત્વા તદ્રધુનાથનામનિરતં સ્વાન્તસ્તમઃશાન્તયે 
ભાષાબદ્ધમિદં ચકાર તુલસીદાસસ્તથા માનસમ્‌ ॥૧॥| 


શ્રેષ્ઠ કવિ ભગવાન શ્રીશંકરજીએ પ્રથમ જે દુર્ગમ માનસ-રામાયણની શ્રીરામજીના ચરણકમળોમાં નિત્ય-નિરંતર 
[અનન્ય] ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે રચના કરી હતી, તે માનસ-રામાયણને શ્રીરઘુનાયજીના નામમાં નિરત માનીને 
પોતાના અંતકરણના અંધકારને મટાડવા માટે તુલસીદાસે આ માનસના રૂપમાં ભાષાબદ્ધ કરી. ॥૧॥ 


પુણ્યં પાપહરે સદા શિવકરે વિજ્ઞાનભક્તિપ્રદ 
માયામોહમલાપહં સુવિમલં પ્રેમામ્બુપૂરં શુભમ્‌ | 
શ્રીમદ્રામચરિત્રમાનસમિદં ભક્ત્યાવગાહન્તી યે 


ન્‌ 


તે સંસારપતંગઘોરકિરણેર્દહ્યન્તિ નો માનવાઃ ॥૨॥ 


શ્રીરામચરિતમાનસ-1782 


આ રામચરિતમાનસ પુણ્યરૂપ, પાપોનું હરણ કરનાર, સદા કલ્યાણકારી, વિજ્ઞાન અને ભક્તિને આપનાર, માયા, 
મોહ અને મેલનો નાશ કરનાર, પરમ નિર્મળ પ્રેમરૂપી જળથી પરિપૂર્ણ તથા મંગળમય છે. જે મનુષ્ય ભક્તિપૂર્વક આ 
માનસસરોવરમાં ડૂબકી મારે છે, તે સંસારરૂપી સૂર્યનાં અતિ પ્રચંડ કિરણોથી બળતા નથી. ॥૨॥ 


માસપારાયણ, ત્રીસમો વિશ્વામ 
નવાહ્યપારાયણ, નવમો વિશ્રામ 
ઈંતિ શ્રીમદ્રામચરિતમાનસે સકલકલિક્લુષવિષ્વંસને સપ્તઃ સોપાનઃ સમાપ્તઃ । 


કળિયુગના સમસ્ત પાપોને નાશ કરનાર શ્રીરામચરિતમાનસનો આ સાતમો સોપાન સમાપ્ત થયો. 
(ઉત્તરકાણ્ડ સમાપ્ત) 


